W '&B.  (2) 


CAMBRIAN  BIBLIOGRAPHY: 


CONTAINING 


AN  ACCOUNT  OF  THE  BOOKS  PRINTED  IN  THE  WELSH 
LANGUAGE,  OR  RELATING  TO  WALES,  FROM  THE  TEAR  1546  TO  THE  END 
OF  THE  EIGHTEENTH  CENTURY j WITH  BIOGRAPHICAL  NOTICES. 


BY  THE  LATE 

JRpù.  William  fLoíoíanòs 

f GWILYM  LLEYN). 


EDITED  AND  ENLARGED 

BY  THE  BEY.  D.  SILYAN  EYANS,  B.D. 

Hector  of  Llan  ym  Mavoddwy,  Merioneth. 


LLANIDLOES: 

PRINTED  AND  PUBLISHED  BY  JOHN  PRYSE. 
1 8 6 9. 


V IH2.  E . ^5  Cs.) 


THE  PUBLISHER  TO  THE  READER. 


Upwards  of  forty  years  ago  the  Rev.  William  Rowlands,  a 
Wesleyan,  Minister  stationed  in  Wales,  began  the  compilation  of  a 
Register  of  Books  published  in  the  Principality,  or  having  reference 
thereto.  After  many  years  labour  and  diligent  research,  a Pro- 
spectus was  issued,  proposing  to  publish  the  work  in  one  volume 
at  fifteen  shillings.  Although  an  energetic  canvass  was  made 
throughout  the  Principality,  the  number  of  orders  obtained  were 
not  sufficient  to  encourage  Mr.  Rowlands  to  place  his  MSS. 
in  the  hands  of  a printer.  Some  portions  of  the  work  were 
however  published  in  the  Traethodydd , and  of  their  value  a re- 
viewer in  th q Athenceum  wrote  thus: — ‘It  yields  the  fruit  of  well- 
directed  research,  comprises  a large  amount  of  interesting  matter, 
and  furnishes  the  best  possible  aid  to  collectors  of  books,  and 
to  historians  who  may  desire  to  treat  either  of  the  general 
or  particular  history  of  the  period:  with  respect  to  Welsh 
affairs,  as  well  as  to  Welsh  literature,  it  is  absolutely  invalu- 
able. We  hope  that  the  Author  will  continue  his  labours,  and 
render  his  catalogue  and  commentaries  complete  to  this  third 
century.’  All  that  the  Author  lived  to  complete;  but  it  was  not 
until  some  time  after  his  death  that  steps  were  taken  to  ensure  its 
publication.  The  Publisher  has  to  thank  Mrs.  Rowlands  and  her 
joint  trustee,  T.  G.  Jones,  Esq.,  of  Llansaintffraid,  for  more  than 
one  act  of  kindness  on  their  part;  he  has  also  .to  thank  the  learned 
Editor  for  his  valuable  and  willingly  given  assistance.  It  was  once 
intended  to  prefix  to  this  work  a short  biography  of  its  Author;  but 
his  son-in-law,  the  Rev.  R.  Morgan,  having  done  that  in  a very 
interesting  series  of  papers  published  in  Yr  JEurgrawn  Wesley aidd, 
for  1868,  there  did  not  appear  any  necessity  for  carrying  out  that 
intention.  The  Subscribers  who  have  helped  to  publish  this  work 
are  most  gratefully  thanked  for  their  assistance.  Many  who  gave 
their  names  as  Subscribers  have  been  removed  to  another  world, 


Till. 


THE  PUBLISHER  TO  THE  READER. 


and  some  have  been  lost  sight  of  by  the  whirl  of  circumstances; 
that,  however,  has  not  been  considered  a sufficient  reason  for 
omitting  their  names  from  the  List  of  Subscribers,  which  has  been, 
printed  from  the  Author’s  own  Subscription  Book,  with  such  addi- 
tions as  the  Publisher  has  been  able  to  make  thereto.  Much  has 
been  said  respecting  Welsh  literature.  Now  and  then  an  English 
penny-a-liner  has  declared  that  ‘there  is  nothing  in  Welsh  worth 
reading.’  To  assertions  of  that  kind  the  pages  which  follow  will 
form  the  most  effective  reply.  It  is  worthy  of  note  that  the  List  of 
Subscribers  to  this  work  comprises  the  names  of  men  who  fill  some 
of  the  highest  stations  in  life;  and  equally  worthy  of  note  is  the 
fact  that  a fair  proportion  of  the  Subscribers  are  men  who  ‘earn 
their  bread  by  the  sweat  of  their  brow.’  A Monmouthshire  Collier 
was  the  first  person  who  gave  his  name  as  a subscriber  to  Llyfryddiaeth 
y Cymry.  In  no  country  will  there  be  found  a peasantry  who  are 
more  addicted  to  reading  than  those  that  inhabit  the  mountains 
and  valleys  of  Cambria.  The  Eev.  John  Blackwell,  B.A.,  when 
addressing  a bardic  assembly,  held  at  Denbigh  in  the  year  1828, 
which  numbered  a distinguished  member  of  the  present  Eoyal 
Family  of  Great  Britain,  gave  utterance  to  these  words: — ‘It  is  a 
fact  not  generally  known  beyond  the  confines  of  the  Principality, 
that  our  monthly  press  issues  out  no  fewer  than  fourteen  periodicals, 
and  what  is  an  anomaly  in  the  history  of  literature,  to  the  pages  of 
these  the  peasantry  are  almost  the  only  contributors.  And  what 
has  been  the  result  ? Look  to  our  cottages ; there  is  scarcely  a shelf 
without  its  magazine  and  its  Bible.  Indeed  were  I requested  to 
point  out  the  most  striking  feature  of  the  Principality,  I would  not 
speak  of  the  wooded  glen  that  echoes  the  sounding  cataract,  or  the 
blue  lake  that  chequers  the  mountain  scenery.  I would  mention 
none  of  Nature’s  beauties — nor  would  I allude  to  the  stupendous 
works  of  art  that  link  our  shores — I would  fix  my  finger  upon  a 
bold,  virtuous,  and  intelligent  peasantry,  who  love  their  God  and 
honour  their  king, — a peasantry  with  whom  justice  has  sometimes 
to  adjust  her  balance,  but  seldom  to  exert  her  sword.’ 


Llanidloes, 

July  12  th,  1869. 


J.  P. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY 


YN  CYNNWYS 

HANES  Y LLYFRAU  A GYHOEDDWYD 
YN  YR  IAITH  GYMRAEG,  AC  MEWN  PERTHYNAS  I GYMRÜ 

a’i  thrigolion,  o’r  flwyddyn  1546  hyd  y flwyddyn  1800;  gyda 

CHOFNODAU  BYWGRAFFIADOL  AM  EU  HAWDURON,  EU  CYFIEITHWYR, 

EU  HARGRAFFYDDION,  A’u  CYHOEDDYYYR. 


GAN  Y DIWEDDAR 

©arrÇ*  Hiííiam  JEûfolíenòs 

(GWILYM  LLEYN); 


GTDA  CHWANEGION  A CHTWEIRIADAU 

GAN  Y PARCH.  D.  SILYAN  EYANS,  B.D. 

Periglor  Liam  ym  Matcddwy,  Meirion. 


LLANIDLOES: 

ARGRAFFWYD  A CHTHOEDDWTD  GAN  JOHN  PRTSE. 

1 8 69. 


/ 


I 

UAWDD  LLEIORIOU  CYMRU 

T 

CYFLWYNIR  Y GWAITH  HWN  AR  LYFRYDDIAETH  OiWLAD  EU 
GENEDIGAETH, 

GAN 

EU  HUFUDDAF  WASANAETHYDD, 


Y CYHOEDDWR, 


HYSBYSIAD. 


Ymgymmerais  â golygn  y gwaith  hwn  trwy  y wasg  yn  ol  dymnn- 
iad  neilldnol  yr  Awdwr ; ac  ymaflais  yn  y gorchwyl  gyda  mwy  o 
barodrwydd  o herwydd  fy  mod  yn  awyddns  am  ei  weled  yn 
argraffedig. 

Gan  fod  yr  Awdwr  yn  ei  Ragdraith  wedi  rhoddi  hanes  led  gyflawn 
am  Lyfryddiaeth  Gymreig  hyd  ei  amser  ef,  a phob  hysbysrwydd 
angenrheidiol  yng  nghylch  yr  hyn  a wnaeth  yntan  yn  y gangen  bon 
o lenoriaetb,  nid  oes  acbos  i mi  ddywedyd  dim  ar  wedd  rhagym- 
adrodd  cyffredinol  i’r  gwaitb ; ond  y mae  ychydig  nodiadau  yn  ofynol 
gyda  golwg  ar  fy  mberthynas  i ag  ef. 

Cyhoeddir  y gwaith  cyssefin  yn  ei  gyflawnder  didalfyr,  megys  y 
gadawodd  yr  Awdwr  ef:  ni  wnaethpwyd  ynddo  ddim  cyfnewidiadau, 
oddi  eithr  cyweirio  enwan  yllyfran,ail  ffurfio  ambell  frawddeg  drwstan, 
aneglnr,  nen  anorphenedig,  ac  arfer  yn  achlysurol  air  nen  ymadrodd 
Cymreig  yn  lie  rhai  Seisonig.  Gorfnwyd  hefyd  adael  allan  ambell 
synwyreb  o ddiifyg  medrn  darllen  y llawysgrifen ; ac  mewn  rhyw 
ddan  nen  dri  o fanan  dilewyd  ychydig  frawddegau  am  y tybid  y 
buasai  yr  Awdwr  ei  hnn,  ar  ol  pwyllog  ystyriaeth,  yn  gwneuthur  yr 
un  peth.  Rhoddir  y Chwanegion  golygyddol,  gan  mwyaf,  rhwng 
crymfachan,*  ac,  yn  gyffredin,  oddi  gerth  yn  enwan  y llyfran,  mewn 
llythyren  fanach  na’r  rhelyw  o gorff  y gwaith  : ond  yn  enwau  y llyfr - 
au  nis  gellid  gwnenthur  y gwahaniaeth  hwn,  pan  y ceid  hwynt  mewn 
rhyw  ddnll  wedi  en  cofrestrn  yn  y gynysgrifen.  Cyfnewidiwyd  a 

* Gwnaed  cryn  chwanegion  at  y Ddangoseg  heb  un  nod  gwahan ; ac  yn  y 
cyfeiriadau  gosodwyd  d.f  ( = dan  y flwyddyn)  rhwng  rhif  yr  erthygl  a rhifnod- 
au  blwyddyn  ymddangosiad  y llyfr.  Gwnaed  y chwanegiad  olaf  hwn  yn  benaf 
er  mwyn  cadw  y ffugrau  yn  fwy  ar  wahan  oddi  wrth  eu  gilydd.  Chwanegwyd 
hefyd,  mewn  lluaws  a fanau,  blyg  neu  faint  y llyfrau,  yr  hyn  ni  wnai  yr 
Awdwr  ond  yn  anfynych. 


XVI. 


HYSBYSIAD. 


chyweiriwycl  j cyfryw  pa  bryd  bynag  y gwelid  hwynt  yn  angbyflawn, 
neu  yn  anghywir,  â chenyf  finnan,  o fewn  fy  nghyrhaedd,  foddion  i’w 
diwygio.  Ac  yn  hyn  mi  a gymmerais  lafnr  dirfawr,  er  nad  oes  ond 
ychydig  o’i  ol  yn  amlwg  i’r  darllenydd  cyffredin ; canys,  cyn  belled 
ag  yr  wyf  wedi  cael  cyflensdra  i gymharn  y llyfran  en  hnnain  â’n 
henwau  megys  y maent  wedi  en  cofrestrn  gan  yr  Awdwr,  nid  wyf 
wedi  cyfarfod  â chymmaint  ag  nn  cofnod  yn  hollol  gywir.  Y mae 
rhai  yn  amrywio  llawer,  ac  ereill  ycbydig;  ac  y mae  rhai  yn  gyn- 
nwysedig  mewn  llythyraetb  a gwabannodiaeth,  yn  hytrach  nag 
mewn  geirian  nen  ymadroddion  : ond  ni  ddygwyddodd  i mi  gyfarfod 
ag  nn  beb  ryw  gymmaint  o gyfnewidiad ; er  mai  amcan  ac  ymgais 
yr  Awdwr  ydoedd  adysgrifenn  pob  enwad,  gydag  eitbaf  manyldeb, 
megys  y ceid  ef  yn  argrafiedig.* 

G-ellir  gwnentbnr  cyffelyb  sylw  mewn  perthynas  i’r  dyfyniadan 
nen  engbreifftian  a roddir  yn  acblysnrol  allan  o wabanol  lyfran ; nid 
oes  neb  o bonynt  wedi  en  dadysgrifenn  yn  bollol  fel  y maent  i’w 
gweled  yn  y gweitbian  cyssefin.  Ym  mbob  amgylcbiad  o’r  fath,  yr 
nn  modd  ag  yn  y teitlan,  mi  a adferais  y cyfan  yn  ofalns,  pa  bryd 
bynag  y byddai  y llyfran  yn  fy  meddiant,  nen  ym  meddiant  fy 
ngbyfeillion,  yn  fy  ngallnogi  i wnentbnr  byny  ;f  ond  mewn  cryn 
nifer  o’r  ertbyglan  nid  oedd  genyf  ond  en  gadael  megys  yr  oeddynt 
yn  y gynysgrifen,  er  ei  bod  yn  bywel  wrtb  en  gweddnod  en  bod  yn 
rhwym  o fod  i raddan  mwy  nen  lai  yn  angbywir.  Prin  y mae  eisien 
crybwyll  fod  pob  cyfnewidiad  o’r  fatb  wedi  cael  ei  wnentbnr  yn  an- 
fwriadol  gan  yr  Awdwr,  ac  weitbian,  bwyracb,  yn  anocbeladwy;  ac 
nad  ydynt  yn  effeitbio  nemawr  ar  wir  wertb  y gwaitb. 

Pan  ddygwyddo  i’r  Awdwr,  yn  amryfns,  gofnodi  llyfr  nad  argraff- 
wyd  erioed  mo  bono,  yn  bytracb  na’i  adael  allan,  ac  felly  tafln  y rhif- 
nodiadan  a’r  cyfeiriadan  i annbrefn,  gadawyd  iddo  yn  ei  le,  a gosod- 

* Y mae  rbai  cyfnewidiadau  y byddai  yr  Awdwr  bron  bob  amser  yn  eu 
gwneuthur ; megys,  er  enghraifft,  troi  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin  ’ yn  ‘ Llyfr  y 
Weddi  Gyffredin ;’  ‘ argrap/iu  ’ yn  ‘ argrajhi ; ac  amryw  fân  bethau  cyffelyb. 
Wrtb  adysgrifenu  mae  yn  naturiol  ddigon  i ddyn  syrthio  yn  ddiarwybod  iddo  i’w 
lytbyraeth  arferol  ei  hun ; ond  gyda  golwg  ar  un  o’r  engbreifftian  a grybwyll- 
wyd,  gellir  nodi  mai  argrapAu  (nid  argrajfu)  oedd  orgraff  gyffredin  yr  Awdwr 
yn  y gair  dan  sylw,  pan  na  byddai  yn  adysgrifenu  argraffebion  llyfrau  ; ac  os 
ceid  argrapAu  o gwbl  yn  y gynysgrifen,  gellid  bod  braidd  yn  sicr  mai  argra/fu 
ydoedd  y dull  yn  y llyfr  a ddyfynid.  Nid  wyf  yn  cofio  yr  arferid  llythyru  y 
gair  hwn  ag  ff  hyd  o fewn  yn  agos  i derfyn  y 18fed  ganrif ; ac  nid  yn  fynych  yn 
y cyfnod  hwnw,  oddi  eithr  ar  y llyfrau  a ddeuent  allan  o argraffdy  Ross,  yng 
Nghaerfyrddin. 

t Heblaw  y llyfrau  ar  fy  estyll  fy  hun,  a’r  enwau  a gofrestrwyd  genyf  o bryd 
i bryd  yn  ystod  llawer  blwyddyn,  cefais  gyfleusdra  fwy  nag  unwaith  i ym- 
gynghori  â llyfrau  y diweddar  Barchedig  Gwallter  Mechain,  y rhai  sydd  yn 
awr  ym  Mhenmaen  Dyfi,  ger  Machynlleth  ; a dyfynais  enwau  y rhan  fwyaf  o 
weithiau  Gwilym  Salsbri  allan  o’r  cyfargraffau  o honynt  sydd  ar  gadw  yn  y 
Gywreinfa  Brydeinig  yn  Llundain. 


HYSBY8IAD. 


IYII. 


wyd  nodyn  ar  ei  ol  i gyweirio  yr  amryfusedd,  pan  y byddai  genyf 
sicrwydd  fod  camgymmeriad  wedi  dygwydd.  Mewn  gwaitb  o’r  fath 
y mae  gwallau  lawer  yn  anocheladwy. 

Nid  wyf  yn  atebol  am  gywirdeb  y gwaitb  ond  cyn  belled  ag  y 
mae  fy  nghyfran  fecban  i o bono  yn  myned,  a cbyn  belled  ag  yr  oedd 
genyf  gyfle  i brofi  pa  nn  ai  cywir  ai  angbywir  yw  y cofnodiadau 
ereill ; ac  nid  wyf  mewn  nn  modd  yn  gyfrifol  am  olygiadan  yr  Awdwr 
ar  bynciau  dnwinyddol,  eglwysig,  nen  lywodyddol,  y rbai  yr  oedd  ef 
mor  boff  o’n  dwyn  i mewn  i’r  gwaitb  ar  bob  cyfle,  a’r  rbai  y bnasai 
yn  ddymunol,  os  oedd  rbaid  en  cyboeddi,  pe  cadwesid  bwynt  ar 
gyfer  rbyw  lyfr  arall,  gan  en  bod  gan  mwyaf  yn  gwbl  ammbertbyn- 
asol  mewn  gwaitb  ar  lyfryddiaetb  gyffredinol  Cymrn,  ac  yn  tneddn 
i wnentbnr  y llyfr  yn  llyfr  plaid  nen  enwad,  ac  nid  yn  llyfr  i’r  boll 
genedl  yn  ddiwabaniaetb,  ac  i bawb  a ymddyddorant  yn  banes  len- 
yddol  ein  gwlad.  Hwyracb  bod  swydd  a safle  yr  Awdwr,  a’r  cylcb 
yr  arferai  droi  ynddo,  yn  rbyw  gymmaint  o esgnsawd  dros  y nodwedd 
bon  a welir  ar  bob  rban  o’r  gwaitb ; ond  betb  bynag  oedd  yr  acbos,  y 
mae  yr  effaith  yn  betb  i gwynaw  o’i  berwydd.  Mewn  gwaitb  fel 
hwn,  yn  anad  dim,  dylasid  ymgadw  rbag  ymdrin  â neilldnolion  ym- 
bleidian,  ac  â cbywirdeb  nen  angbywirdeb  credoan ; a bnasai  genyf  yr 
nn  gwrtbwynebiad  i’r  ammbertbynobon  byn  gael  en  dwyn  i mewn, 
pe  bnasai  syniadau  yr  Awdwr  yn  bollol  yr  nn  â’m  syniadan  fyr  bnn 
ar  y petban  a drinir.  Nid  banes  crefydd  yng  Ngbymru  yw  y pwnc, 
ac  nid  hanes  Ymneilldnaetb  nac  Eglwysyddiaetb,  ond  banes  Llyfrau 
Cymreig.  Nid  oes  i lenoriaetb  na  pblaid  na  cbabidwl;  a dylid 
gwrtbladd  pob  ymgais  i’w  barwain  iddi. 

Amcan  yr  Awdwr  ydoedd  cynnwys  yn  y gwaitb  bob  llyfr  Cym- 
raeg,  pob  llyfr  yn  dwyn  pertbynas  â Cbymru,  a pbob  llyfr  o waith 
Cymro,  o’r  amser  y decbreuwyd  argraffu  Cymraeg  yn  y flwyddyn 
1546,  byd  y flwyddyn  1800.  Y mae  y priodoldeb  o ddwyn  i mewn 
y trydydd  dosbartb,  sef  llyfrau  beb  un  bertbynas  rhyngddynt 
a’r  Dywysogaetb  ond  yn  unig  eu  bod  wedi  eu  cyfansoddi  gan 
Gymry,  yn  ymddangos  i mi  yn  bur  ammbëus;  bnasai  y llyfr 
yn  well  bebddynt,  gan  eu  bod  yn  cbwanegu  ei  faint,  beb  cbwanegu 
ond  ycbydig  at  ei  wertb.  Nid  yw  yr  Awdwr  wedi  cofrestru  ond 
ycbydig  mewn  cymbariaetb  o’r  cyfryw  weitbiau,  ac  ni  attodais  innau 
yn  fwriadol  gymmaint  ag  un  o bonynt,  er  y buasai  yn  eitbaf  bawdd 
eu  cbwanegu  wrtb  y cannoedd.  Pertbyn  y cyfryw  i lyfryddiaetb 
yr  iaitb  yr  ysgrifenwyd  bwynt  ynddi ; ac  nid  i lyfryddiaetb  gwlad 
genedigaetb  eu  bawduron.  O’m  rban  fy  bnn,  buaswn  yn  cyfyngu 
cynnwysiad  y gwaitb  i lyfrau  Cymraeg  (yn  gyfan  neu  mewn 
rban),  a llyfrau  yn  dal  pertbyn a«  â Cbymru  yn  benodol,  ac 

1 B 


XVIII. 


HYSBYSIAD. 


nid  â hi  fel  rhan  o’r  deyrnas  gyfunol ; a buaswn  yn  llysu  pob  llyfr 

0 waith  Cymry,  yr  un  fath  â llyfrau  o waith  pobl  ereill,  oni  byddent 
301  dwyn  arnynt  y nodweddau  hyn.  Os  ymgeisir  at  ormod,  y mae 
yr  holl  gynnyrch  yn  debyg  i fod  yn  ammherffaith;  a gwell  gwneuth- 
ur  ychydig  yn  dda  na  llawer  yn  ganolig. 

Er  i’r  Awdwr  lafurio  am  ystod  hirfaith  wrth  y gwaith,  ac  arfer  y 
diwydrwydd  mwyaf  canmoladwy  wrth  gynnull  ei  ddefnyddiau,  ac  er 

1 minnau  wneuthur  fy  ngoreu,  hyd  yr  oedd  amgylchiadau  yn  caniat- 
äu,  i gyflenwi  ei  ddiffygion;  eto,  yr  wyf  yn  gwbl  ymwybodol  nad 
yw  y llyfr  yn  agos  mor  gyflawn  a chywir  ag  y buasai  yn  ddymunol 
ei  fod.  Nid  arbedais  drafferth  i ymchwilio  ac  ymohebu,  pa  bryd 
bynag  y tybiwn  y gallwn  trwy  hyny  gael  dilysrwydd  yng  nghylch  un 
peth  a fyddai  mewn  petrusdod ; ond  yr  wyf,  er  hyny , yn  canfod  llawer 
o ammherffeithion  mewn  gwahanol  ranau  o hono.  Y mae  ynddo  am- 
ryw  ddiffygion,  o ran  y llyfrau  i ddylasent  gael  eu  cofnodi  ynddo,  y 
rhai  y mae  amryw  o honynt  wedi  dyfbd  i’m  gwybodaeth  ar  ol  argraffu 
y blynyddoedd  y dylasent  gael  eu  cofrestru  danynt;  y mae  ynddo 
gamsyniadau  gyda  golwg  ar  rai  o’r  llyfrau  a gofnodir;  ac  y mae 
ynddo  dwysged  o wallau  argraffyddol,  trwy  fod  rhai  geiriau  wedi  eu 
camlythyru  ne’u  camosod,  a rhai  erthyglau  a sylwadau  wedi  eu 
trawsgyflëu  ;*  ac  o’r  rhai  hyn  rhaid  i’r  argraffydd  gymmeryd  cyfran 
led  helaeth  ar  ei  ysgwyddau.  Bwriedais  unwaith  ddiwygio,  ar 
ddiwedd  y gwaith,  gynnifer  ag  a allwn  o’r  amryfuseddau  hyn ; ond 
ar  ol  pellach  ystyriaeth,  yr  wyf  wedi  dyfod  i’r  penderfyniad  mai 
gwell  cyhoeddi  y gyfrol  hon  yn  awr  fel  y mae,  a chyhoeddi,  ym 
mhen  ychydig  amser,  Attodiad  iddi,  yn  yr  hwn  y gellir  diwygio  y 
gwallau  o bob  math,  yn  gystal  a chyflenwi  y diffygion.  Yn  y 
cyfamser  caiff  y wlad  gyfleusdra  i weled  y gwaith  a’i  farnu;  ac  yr 
wyf  yn  atolwg  ar  i bwy  bynag  a ganfyddo  ynddo  wall,  diffyg,  neu 
gamgymmeriad,  o ba  natur  bynag  y bo,  fod  mor  hynaws  a gwlad- 
gar  a’u  mynegu  i mi,  modd  y galler  eu  cyweirio  yn  yr  Attodiad 
amcanedig.  Y mae  yn  ddiau  genyf  fod  twysged  o hen  lyfrau 
Cymreig  yn  aros  eto  yn  yr  encudd:  yr  wyf  gan  hyny  yn  gwahodd 
pawb  y sy  feddiannol  ar  neb  llyfrau  o’r  fath,  anfon  i mi  gyflawn 
ddarluniad  o honynt,  modd  y gwneler  Llyfryddiaeth  Gymreig, 
hyd  ddechreu  y ganrif  bresennol,  mor  gywir  a difwlch  byth  ag  y 
byddo  modd. 

Derbyniais  gan  amryw  o’m  cydwladwyr  ac  ereill,  gynnorthwy  nid 
bychan  i gyflawni  y gorchwyl  hwn,  ac  y mae  teyrnged  o ddiolch  di- 

* Megys,  er  enghraifft,  gosod  yr  argraffiad  cyntaf  o ‘Ddiffyniad  Ffydd  Eglwys 
Loegr’  o dan  y flwyddyn  1594  yn  lie  1595;  a chyflëu  y sylw  perthynol  i rif 
9,  d.f.  1716,  o dan  rif  10  y flwyddyn  hòno. 


HYSBTSIAD. 


XIX. 


ffuant  yn  ddyledus  arnaf  iddynt  am  eu  cydweithrediad.  Ym  mhlith 
ereill  yr  wyf  dan  rwymedigaethau  iddynt,  dylwn  grybwyll  yn  neilldu- 
ol,  Meis.  Davies,  Penmaen  Dyfi;  William  Pees,  Yswain,  Ton,  Llan- 
ymddyfri;  Bichard  Williams,  Yswain,  Trallwng;  y Parch.  Charles 
Williams,  D.D.,  Penaeth  Coleg  Iesu,  Ehydychain ; W.  W.  E.  Wynn, 
Yswain,  A.C.H.,  Peniarth;  J.  Joseph,  Yswain,  A.C.H.,  Aberhon- 
ddu;  Mr.  Morris  Davies,  Bangor;  y Parch.  D.  Williams,  B.D., 
Llanelli;  y Dr.  Ernest  Sattler,  Cobwrg;  Mr.  Edward  Hamer,  Tal  y 
Waen,  Mynwy;  ac  nis  dylwn  anghofio  fy  mhlwyfog  a’m  cymmydog, 
Mr.  John  Jones,  Cwm  Uchaf,  gan  yr  hwn  y mae  casgliad  lied  dda 
o lyfrau  Cymraeg,  argraffedig  yn  benaf  yn  y ddeunawfed  ganrif. 

Y mae  yr  Awdwr  wedi  cyfodi  iddo  ei  hun,  yn  y gwaith  llafurus 
hwn,  gofadail  a bery  tra  y pery  son  am  iaith  a llenyddiaeth  Cymru; 
a dylai  ei  enw  gael  ei  gadw  mewn  parchusaf  gofiadwriaeth  gan 
bawb  o’i  gydwladwyr.  Ac  y mae  y cyhoeddwr  ac  argraffydd  wedi 
ennill  iddo  ei  hun  radd  dda  ym  mhlith  ei  frodyr  yn  yr  alwad.  Nid 
anturiaeth  ddibwys  yw  ymgymmeryd  â chyhoeddi  llyfr  Cymreig  o 
faintioli  y gyfrol  hon,  mewn  gwlad  fechan  fel  Cymru,  ac  ar  bwnc 
nas  gellir,  mewn  un  wlad,  ddysgwyl  i lawer  o ddarllenwyr  cyfiredin 
gymmeryd  dyddordeb  neillduol  ynddo.  Hyderir  na  chaiff  ef  achos  i 
edifarhau  am  ei  wladgarwch,  ac,  o’r  tu  arall,  na  siomir  neb  o’r  sawl 
a roddasant  iddo  eu  cefnogaeth. 

D.  SILVAN  EVANS- 

Llan  ym  Mawddwy: 

Mehefin  21,  1869. 


RHAGDRAITH. 


Haeriad  gwastadol  rhjw  fath  o bobl  yw,  nad  oes  llyfrau  yn  yr 
iaith  Gymraeg,  na  chan  y Cymry — mai  cenedl  anwybodus  farbaraidd 
oedd  ein  cenedl  ni  byd  yn  ddiweddar.  Ond  yr  ydys  yn  galln  yn 
rhwydd  iawn  roddi  gwrtbeb  bollol  i’r  haeriad,  trwy  ddangos  fod 
Cymru,  o’i  maint,  yn  llawnach  o lyfrau  argraffedig  nag  nn  wlad 
arall,  a chymmaint  o hynafiaeth  lyfrol  yn  perthyn  i ni  ag  i genedl- 
oedd  ereill,  a’r  llyfrau  hyny  yn  llawer  iawn  mwy  defnyddiol  a syl- 
weddol.  Bhyfeddwyd  lawer  gwaith  mor  anwybodus  yw,  nid  estron- 
iaid  yn  unig,  eithr  hefyd  llawer  o ddynion  darllengar  y Dywysogaeth 
hon,  o lyfryddiaeth  eu  gwlad  a’u  cenedl;  na  fedrant  roi  dim  hysbysiad  i 
estron  a deimlai  ddyddordeb  i ymholi  beth  yw  ein  sefyllfa  o ber- 
thynas  i gyhoeddiadau  a llyfrau  yn  yr  iaith  Gymraeg. 

Y mae  yr  ysgrifenydd,  er  ys  blynyddau,  wedi  cymmeryd  arno  ei  hun 
yr  hyfrydwch  o chwilio  i hyn,  a’r  hyn  a ganlyn  yw  ffrwyth  y llafur 
hyfryd  hwnw.  Mynwyd,  hyd  yr  oedd  yn  bosibl,  weled  pob  llyfr  yn 
bersonol,  i’r  hyn  y mae  galwad  weinidogaethol  yr  ymchwilydd,  mewn 
cyfundeb  ag  y mae  yr  unrhyw  yn  symmudol,  yn  rhoddi  iddo  fantais 
arbenigol.  Y mae  llyfrau  y Cymry  i gael  chwilio  am  danynt,  nid 
mewn  ystorfaoedd  neu  gronfaoedd  o hen  lyfrau  ar  werth;  ie,  anfyn- 
ych  y ceir  yr  un  mewn  unrhyw  werthfa  gyhoeddus  o’r  fath;  nac 
ychwaith  yn  llyfrfaoedd  pendefigion  y wlad  yn  amr.  Bu  amser  pan 
y ceid  llyfrau  Cymreig  yn  addurno  llyfrfaoedd  ein  plasau,  pan  yr  oedd 
eu  meddiannwyr  a’u  trigiannyddion  yn  siarad  iaith y wlad;  ond  y mae, 
erbyn  hyn,  genedl  arall,  hanner  gwaed  estroniaid,  wedi  cyfodi — canlyn- 
iad  cyfathrach  priodasol  â boneddigesau  Seisonig,  Gwyddelig,  Ysgot- 
aidd,  neu  Ffrengig;  a glanhawyd  y llyfrfaoedd  yr  ymffrostiai  y cyn- 
berchenogion  ynddynt,  trwy  daflu  eu  cynnwysiad  i’r  tomenau  yn 
fynych!  i roddi  lie  i ffug-chwedlau  Ffrancaidd,  a rhai  o rwymiad  mwy 


RHAGDRAITH. 


III. 


priodol  i’w  taenu  i addurno  bwrdd  y parlwr,  yn  ol  tyb  y foneddiges 
newydd,  na  ben  gyfrolan  cadarn-rwymiad  y canrifoedd  diweddaf  a lan- 
went  yr  estyll  yr  oesoedd  o’r  blaen,  ac  a fuasent  yn  cael  eu  darllen  gan 
yr  hen  Syr  Thomas  a’r  Arglwyddes  Wynn,  ac  a gyflwynasid  i’r  Yswain 
Jones,  neu’r  Bendefiges  Margaret,  ‘Gwraig  y Cymro  clodwiw,  a 

charwr  ei  wlad  a’i  hiaith,  yr  Anrhydeddus  Farchog o Bias .’ 

I gael  y gofrestr  ganlynol,  yr  oedd  yn  rhaid  eu  cael  at  en  gilydd,  o 
lyfryn  i lyfryn,  ar  hyd  tai  y werin,  trwy  dynu  i lawr  gynnwysiad  estyll 
llychlyd  yng  nghonglau  simddeian  myglyd  mân  amaethdai  mynyddig 
y wlad,  a chasgln,  mewn  llawer  o achosion,  ddarnan  a dalenan  o 
wahanol  leoedd  ar  wahanol  amseran,  cyn  y gallesid  cael  llyfryn 
perffaith. 

Y mae,  ef  allai,  yn  briodol  mynegu  yma,  yr  hyn  a wnaed  yn  y 
blynyddoedd  a aethant  heibio  yn  y gwaith  hwn.  Y cyntaf  ydoedd  y 
Parch.  Moses  Williams,  Ficer  Defynog,  yn  Sir  Frycheiniog,  yr  hwn 
a gyhoeddodd  ‘Gofrestr  o’r  holl  Llyfrau  Printiedig,  gan  mwyaf  a 
Gyfansoddwyd  yn  yr  Iaith  Gymraeg,  nen  a Gyfieithwyd  iddi  hyd  y 
Flwyddyn  1717.  Printiedig  yn  Llundain,  gan  Brintwyr  y Brenin, 
1717.’  Yn  blaenori  y ‘Gofrestr’  hon  y mae  y llythyrau  canlynol: — 

‘Y  CYFLWYRTAD. 

‘ At  yr  Anrhydeddus  Richard  Mosttn,  o Beribedw,  yn  Sir  Ddinbych , 

Ysgwier. 

1 Syr, — Ni  ryfygaswn  i gyfìwyno  erthyl  mor  aflnniaidd  ac  amher- 
ffaith  a hwn  i’ch  ffafr  chwi  a’ch  nodded,  oni  bai  fod  yn  ddiammau 
gennyf  fod  eich  cariad  chwi  at  y Cymry  mor  fawr,  nad  oes  le  i betruso 
na  chaiff  y meredig  hwn  hefyd,  er  dielwed  yw,  ac  yntan  yn  Gymro,  ei 
gynnwys,  a’i  gyflawn  groesawu,  ym  mhlas  Penbedw. 

‘ Mi  wn  yn  rhy  dda  fod  gormod,  ysywaeth,  o’m  Cydwladwyr  wedi 
gorffwyllo  cymhelled  yn  ddiweddar,  nad  yw  ’n  gywilydd  yn  y byd 
ganddynt  gabln  a dibrisio  hynny  y mae  pawb  eraill  agos  o holl 
drigolion  Ewropa  yn  cynfìgennn  wrthyn^  o’i  achos ; ac  odid  mawr 
nad  edrych  y cyfryw  ddynionach  ar  y gorchwyl  bychanigyn  ymma 
megis  Gwrthwaith  ac  Anoberi : eithr  nid  wyfì’n  amman  na  bydd 
eich  esampl  haelionus  chwi  a’ch  tylwyth,  ynghyd  â’r  eiddò  eraill  o Gym- 
mwynaswyr  ac  Amgeleddwyr  yr  amcanion  Cymreig  sy’n  awr  ar 
droed,  yn  fodd  y’w  denn  hwynt,  heb  o hûr,  nid  yn  unig  i faddau  i mi 
fy  mhoen  hwn,  eithr  hefyd  i roddi  ei  dyledns  barch  i’r  hynaf  a’r 
odidocaf  o’r  ieithoedd  yn  y cwr  ymma  i’r  ddaear,  a’i  chadw  a’i 
choleddu  hi  yn  dra  gwrolwych,  drwy  annog  gwyr  da  poenns  a chy- 


XXII. 


RHAGDRAITH. 


farwydd  i grynhoi,  a threfnu,  a phrintio  Gweddillion  Ysgrifeniadau 
ein  Hynafiaid  By  a’r  gyfeiliorn,  cyn  o’i  myned  yn  llwyrgwbl  ar 
gyfrgoU. 

4 Mae  Sais  cynhwynol,  gwr  dysgedig  dros  ben,  ac  Athraw  Difin- 
yddiaetb,  wedi  myned  yn  gystal  Cymreigydd,  o fewn  i’r  ddwy 
flynedd  ymma,  a’i  fod  mor  byfedr  a cbymmeryd  cojppi  o Gyfraith 
Hywel  Dda  yn  llaw  eisioes,  yr  hwn  y mae  yn  addaw  ei  osod  allan  yn 
Gymraeg  a Lladin  ar  fyr  amser.*  Mae  cynnifer  o’r  Cymry  hwythan 
mor  brysnr  yr  awron  ar  waith,  rbai  yn  tacln  ben  lyfran  Brytboneg, 
eraill  yn  cyfieitbn  rbai  Seisnig  newydd ; a’m  bod  i yn  gobeitbio  ’cb 
anrbegu  cbwi  etto  ar  fyrder  âg  Argrapbiad  arall  o’r  Traetbawd  ymma, 
a cbymmaint  o anchwanegiadau  ynddo  ag  a wnelo  iawn  am  wallan 
hwn  a luniaethwyd  ar  ffrwst  gan,  Syr,  eicb  rbwymedicaf,  a’cb 
gostyngeiddiaf  wasanaetbwr, 

‘Moses  Wiliams.’ 

Ni  fedrais  gael  allan  ddarfod  iddo  fytb  gwblban  ei  fwriad.f  Fe 
allai  i’w  symmndiad  i wasanaetbn  yn  yr  efengyl  i Loegr  ei  Inddias, 
gan  ei  roddi  mewn  angbyflensdra  i gasglu  y defnyddian  angenrbeid- 
iol.  Adgyhoeddwyd  y ‘ Gofrestr,’  yn  y Gwyliedydd.%  Ei  ail  lythyr 
arweiniol  yw  a ganlyn : — 

‘AT  Y CYMRY. 

‘ Llymma  i cbwi,  fy  Ngbydwladwyr  addfwyn,  Gofrestr  o’r  boll 
Lyfran  Printiedig,  gan  mwyaf  a Gyfansoddwyd  yn  y Iaitb  Gymraeg, 

* Y Dr.  W.  Wotton  [gwel  rhif  5,  d.f.  1730.] 

+ [Diau  na  chyflawnwyd  byth  mo  bono;  a dengys  y cofnod  canlynol,  a 
ddyfynir  yn  y Taliesin  (ii.  80),  allan  o Lyfr  Ben  Simon,  pa  bam,  ond  odid,  na 
chafwyd  parhâd  o’r  Gofrestr  bon,  yng  ngbyd  â llawer  gorcbwyl  defnyddiol  arall, 
o ysgrifell  y gwr  gwir  ddysgedig,  gwladgar,  a daionus  hwn  : — 

‘ Moses  Williams  oedd  Hynafiaethydd  a Cbymreigydd  tra  cbelfyddgar.  Yr 
oedd  ar  fwriad  argraffu  Gramadeg  a Geirlyfr  Cymraeg,  belaetbacb  a pher- 
ffeithiach  nag  a welwyd  eto  yng  Nghymru,  ac  yn  bwriadu  llawer  petb  arall 
yn  argraffedig  er  cynnyddu  gwybodaeth  ym  mblitb  y Cymry,  yn  eu  biaitb 
eu  hunain ; a phan  ddeallwyd  hyny  gan  rai  o’r  Esgobion  Cymreig,  rhybudd- 
iasant  a phregethasant  yn  ei  erbyn,  yn  eu  hymweliadau  penodawl,  ac  ar  eu  bol 
hwy  yr  Arcbddiaconiaid  yn  eu  hymweliadau,  gan  baeru  nas  dylid  achlesu  yr 
iaitb  Gymraeg,  eitbr  ei  danfon  i dir  anghof  mor  ebrwydd  ag  y gellid,  a rhwystro 
pob  gwybodaetb  ynddi : ac  o hyny  allan  attaliwyd  rbag  Moses  Williams  y 
parch  a dderbyniasai  efe  byd  yn  hyny  gan  rai  o foneddigion  Cymru ; ac 
acbos  hyny,  meddir,  bu  farw  o dor  calon;  canys  hyny  yn  ddechreuol  oedd 
acbos  ei  ddolur  angeu  ef.’ 

Megys  yr  oedd  yn  nyddiau  Moses  Williams,  felly  y mae  y dydd  beddy w ; ac 
y mae  y dyfyniad  blaenorol  mor  briodol  i’r  amser  presennol  a pbe  buasai  wedi 
ei  ysgrifenu  ddoe.  Dengys  y cofnod  hwn  yn  lied  eglur  pa  bam  y cefnodd  ef 
ar  wlad  ei  enedigaetb,  ac  yr  ymsefydlodd  yn  Lloegr.] 

Í Gwel  y Owyliedydd  am  Fawrth,  Ebrill,  a Gorpbenaf,  1832  [t.  87,  119,  217]. 


RHAGDRAITH. 


XXIII. 


neu  a Gyfieithwyd  iddí  hyd  y flwyddyn  hon,  a hysbysrwydd  hefyd  pa 
sawl  gwaith  y printiwyd  hwynt.  Mi  a wn  fòd  bagad  yn  ychwaneg 
ar  gerdded  yn  y byd,  ni  ellais  i ddyfod  o hyd  iddynt ; ac  mi  a welais 
lawer  o rai  candryU,.  heb  na  decbren  na  diwedd  iddynt,  yn  ddiym- 
geledd  ar  draws  tai  yng  Nghymrn,  a diammau  fod  rhai  hefyd  ni 
chlywais  i etto  son  am  danynt.*  Eithr  os  byddwch  chwi  mor  fwyn 
a rhoddi  i mi  hanes  neb  Llyfran  nen  Argraphiadan  ni  chrybwyllir 
ymma,  ond  antur  chwi  gewch  Gofresbr  a fo  perffeithiach  a chyflawn- 
ach  amser  arall,  gan  eich  Gwasanaethwr  gostyngeiddiaf  yn  y Iaith 
Gymraeg. 

‘ Llundain , y 7 fed  o Fehefin , 1717.  Moses  Wiliams.’ 

Mab  oedd  Moses  Williams  i Samuel  Williams,  periglor  Llangynllo, 
yn  sir  Aberteifi,  a’i  fam  ydoedd  Margaret,  merch  Thomas  John  ab 
Ieuan  Thomas,  Nantremenyn  ;f  ac  efe  a anwyd  mewn  lie  a elwir 
y Glaslwyn,^  ym  mhlwyf  Cellan,§  yn  y sir  hòno,  ar  yr  ail  ddydd  o 
Fawrth,  1685.  Cafodd  elfenan  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ysgol  Ramadegol 
Caerfyrddin : oddi  yno  aeth  i Gaergrawnt,||  lie  y cymmerodd  ei 
B.O.  yn  1708;  a’i  A.C.  yn  1718.  Urddwyd  ef  yn  ddiacon  gan 
y Dr.  Trimnel,  esgob  Norwich ; ac  yn  offeiriad  gan  y Dr.  Ottley, 
esgob  Ty  Ddewi,  a chan  yr  hwn  y cafodd  fywoliaeth  Llan- 
wenog,** yn  sir  Aberteifi,  yn  1715.  Adnabyddir  ef  fel  Ficer 
Defynog;  ond  y fywoliaeth  gyntaf  a gafodd  oedd  Llanwenog, 
yn  sir  Aberteifi,  yr  hon  a ddaliodd  gyda’r  lleoedd  ereill.  Yr  oedd 

* Y mae  yr  un  peth  yn  wirionedd  eto,  er  bod  y gwaith  hwn  yn  berffeith- 
rwydd  ei  hunan  mewn  cyferbyniad  i ‘ erthyl  afluniaidd  ac  ammherffaith  ’ y 
Parch.  Moses  Williams. 

f Llythyr  y Parch.  D.  Silvan  Evans. 

Î [Nid  oes  lie  o’r  enw  Glaslwyn  ym  mhlwyf  Cellan,  Tnac  mewn  un  man  yn 
y cwmpasoedd  hyny ; ond  y mae  Glaslwyn  ym  mhlwyf  Llandyssul : a chan 
mai  un  o deulu  Nantremenyn,  yn  y plwyf  hwnw,  ydoedd  mam  Moses  Williams, 
tebygol  ydyw  mai  yno  y ganwyd  ef.  Yr  oedd  ei  dad,  pan  yr  oedd  yn  beriglor 
Llangynllo  ac  ebrwyad  Llandyfriog,  yn  byw  yn  Abertrosol,  yn  y plwyf  a 
enwyd  olaf,  ychydig  uwch  law  Castell  Newydd  Emlyn.] 

§ Meyrick,  History  of  Cardiganshire ; Dr.  Thomas  Rees,  Description  of 
South  Wales. 

||  [Ym  Mhrifysgol  Rhydychain  y cafodd  efe  ei  ddysg.  Derbyniwyd  ef  yn 
aelod  o Goleg  y Brifysgol,  yn  y lie  hwnw,  ar  y 31fed  o Fai,  1705;  cymmerodd 
radd  Baglor  Celfyddydau  (B.C.  neu  B.A.)  yno  yn  nherm  Mihangel,  1708;  a 
chorfforwyd  ef  yn  yr  unrhyw  yng  Hghaergraumt,  He  y cymmerodd  radd 
Athraw  Celfyddydau  (A.C.  neu  M.A.)  yn  y fl.  1718.] 

**  [Gan  yr  Arglwydd  Ganghellydd  Cowper,  nid  gan  Esgob  Ty  Ddewi,  y 
cafodd  ef  fywoliaeth  Llanwenog : ni  wnaeth  yr  esgob  ond  ei  gyfleu  yn  ei  swydd. 
Ni  chafodd  efe  mo’r  dyrchafiad  eglwysig  lleiaf  gan  neb  o esgobion  el  wlad ; 
Tywysog  Cymru  (y  Brenin  Sior  ii.  wedi  hyny)  a roddes  iddo  Ddefynog ; ac  nid  i 
benaethiaid  yr  Eglwys  yr  oedd  efe  yn  ddyledus  am  fywoliaeth  Bridgewater.] 


XXIV. 


RHAGDRAITH. 


yn  beriglor  yno  pan  oedd  yn  Llnndain  yn  golygu  yr  argraffiad 
o’r  Beibl  a olygodd  yn  1718.  Yn  1716,  cafodd  Ddefynog,  acyno,  yn 
1718,  y priododd  un  Margaret  Davies.  Yna  rhoes  Ddefynog  i fyny, 
pan  yr  aeth  i Bridgewater,  i wasanaethn  plwyfau  Chilton  Trinity  a 
St.  Mary,  yn  y dref  hòno.  Yn  1732  gwnaed  ef  yn  Gymmrawd  o’r 
Gymdeithas  Freninol  ( F.B.S. ).  Pan  gyhoeddwyd  y ‘ Gofrestr,’  yr 
oedd  yn  Llnndain  yn  golygu  argraffiad  o’r  Beibl — argraffiad  y fl. 
1718,  a’r  cyntaf  yn  Gymraeg,  i wasanaeth  y cyffredin,  gan  y Gym- 
deithas er  Taenu  Gwybodaeth  Gristionogol — a adnabyddir  wrth  ei 
enw.  Cyhoeddodd  hefyd  wedi  iddo  fyned  i Loegr,  yn  1726,  Glossary 
of  Roman  Antiquities , o waith  William  Baxter,  Cymro  o Lanllugan, 
yn  sir  Drefaldwyn,  o dan  yr  edTv  Reliquice  Baxteriance , &c.*  Ysgrif- 
enodd  hanes  ei  fywyd  ei  hun,  yr  hwn,  meddir,  sydd  yn  awr  yn  ei 
lawysgrif,  yn  y Llyfrgell  Fodleiaidd,  yn  Bhydy chain. 

Y mae  Syr  Samuel  Meyrick  yn  adrodd  yr  hanesyn  canlynol  am 
Moses  Williams.  Ymddengys  fod  Williams,  druan,  wedi  bod  mor 
anhapus  a syrthio  mewn  cariad  â boneddiges  dlos  yn  Llnndain ; a 
chan  ei  fod  ef  ei  hun  yn  hynod  o wylaidd  ar  achos  felly,  efe  a geisiodd 
gan  gyfaill  iddo,  un  Mr.  Alban  Thomas,  yr  hwn  a briododd,  yn  ail 
wraig,  etifeddes  Tyglyn,f  a’r  hwn  oedd  y pryd  hyny  yn  Llundain, 
yn  astudio  meddyginiaeth,  dori  yr  ia  drosto,  gan  y gwyddai 
Williams  yr  arferai  ef  ymweled  â’r  teulu.  Ond  wrth  siarad  â’r 
foneddiges  ar  y mater,  efe  a ddeallodd  na  fynai  hi  ddim  i’w  ddywed- 
yd  wrth  Moses  Williams ; ac  wrth  gael  cymhell  arni  yn  lied  drwm 
gan  y cenad  cariad  hwn  tros  ei  gyfaill,  hi  o’r  diwedd  a ollyngodd  aw- 
grym,  pe  buasai  ef  yn  ceisio  drosto  ei  hun,  y buasai  y canlyniad,  fe 
allai,  yn  wahanol.  Cymmerodd  Mr.  Thomas  yr  awgrym,  ac  aeth 
ymaith.  Wrth  fynegu  ei  helynt  i’w  gyfaill,  ciliodd  serch  Williams 
oddi  wrthi,  a chymhellodd  Thomas  i ysgrifenu  at  y foneddiges  drosto 
ei  hun.  Dadleuai  y meddyg  ieuanc  ei  ieuenctyd,  a’i  annigonolrwydd 
mewn  moddion,  i feddwl  am  briodi,  ac  amry w esgusodion  ereill ; ond 

* [Y  mae  un  gwaith  o’r  eiddo  nad  oes,  hyd  yr  wyf  wedi  gweled,  neb  o’r  cof- 
nodau  am  y gwr  rhagorol  hwn,  yn  crybwyll  un  gair  yn  ei  gylch ; sef  yw  hwnw, 
‘ An  Armoric  Grammar  and  Vocabulary,  by  Julian  Manoir,  Jesuit.  English’d 
out  of  French  by  M.  Williams,  Sublibrarian  at  the  Ashmolean  Museum;’ 
cyhoeddedig  yn  ‘ Archeeologia  Britannica’  Edward  Lhwyd,  Dos.  in.  iv.  t.  180 — 
212.  Cyfieithodd  hwn,  fel  y gwelir,  yn  ystod  ei  arosiad  fel  tanraddog  yn  y brif- 
ysgol.  Un  arall  o gydlafurwyr  a chynnorthwy wyr  Lhwyd  yn  y gwaith  gorchest- 
ol  hwn  ydoedd  ‘David  Parry  A.B.  of  Jesus  College,  Underkeeper  of  the 
Ashmolean  Museum,  ’ yr  hwn  a gyfroddodd  yr  wythfed  dosbarth  o’r  un  llyfr, 
t.  266 — 298,  sef,  ‘ A British  Etymologicon  or  the  Welsh  collated  with  the  Greek 
and  Latin  and  some  other  European  Languages.’  Am  y Parry  hwn  nid  oes 
cymmaint  a llinell  yn  un  o’r  by  wgraffolion  Cymreig.  Cyfrifir  yr  * Archaeologia 
Britannica’  yn  gyffredin  yn  waith  Lhwyd  ei  hun  yn  unig;  ond  canfyddir  fod  y 
ddau  ysgolor  hyn  yn  gynnorthwywyr  iddo.] 

+ [Yn  Nyffryn  Aeron,  Ceredigion.] 


RHAGDRAITH. 


XXV. 


y cwbl  yn  ofer.  Pwysodd  Williams  ar  ei  gyfaill  i wneyd  y cynnyg 
drosto  ei  hun,  fel  prawf  nad  oedd  yntau  yn  gwneyd  yn  ffol  pan  y 
dymunasai  ei  chael.  Ceisiodd,  a llwyddodd  Thomas.  Nid  oedd  gan 
y foneddiges  ond  un  gwrthwynebiad,  sef  ei  bod  yn  priodi  dyn  heb 
ach  boneddigion — heb  fod  yn  wr  boneddig  o waed,  ac  yn  meddu  pais 
arfau. ! Yr  oedd  hyn  yn  beth  nad  oedd  Mr.  Thomas  wedi  meddwl 
am  dano ; ac  yr  oedd  ar  y cyntaf  mewn  peth  dyryswch  pa  fodd  i ateb 
pryder  ei  rian  deg.  Yr  oedd  wedi  gadael  ei  wlad  yn  ieuanc,  cyn 
iddo  astudio  dim  ar  athrawiaeth  yr  acliau.  Pa  fodd  bynag,  efe  a 
ysgrifenodd  at  ei  dad,  y Parch.  Alban  Thomas,  o’r  Rhos,  ym  mhlwyf 
Blaen  Porth,*  yr  hwn  oedd  ddn winy dd  abardd  o gryn  enwogrwydd  ; 
a’i  dad  a olrheiniodd  y Tomasiaid,  mewn  llinell  gy wir,  o Arglwyddi  y 
Tywyn,  i lawr  hyd  iddo  ei  human,  f Efe  a anfonodd,  gyda’r  ateb  i’w 
fab,  y bais  arfau,  gyda  choeden  fawr  o achau,  wedi  ei  lliwio  yn  hardd. 
Bellach  nid  ydoedd  dim  rhwystr,  a’r  briodas  a gymmerodd  le,  a 
buont  fyw  yn  ddedwydd  hyd  farwolaeth  y foneddiges  a’i  mab.J 

Er  i Moses  Williams  fwriadu  gwneyd  ei  Grofrestr  yn  berffeithiach, 
ni  chwblhaodd  y bwriad  hwnw;  ac  aeth  agos  i ganrif  a chwarter 
heibio  heb  i ddim  gael  ei  wneyd  ond  ail  argraffu  ei  Grofrestr  ef  fel  yr 
ydoedd,  yn  y cyhoeddiad  cyfnodol  a enwyd,§  hyd  y flwyddyn  1840, 
pan  y darfu  i olygydd  cyhoeddiad  Cymreig  arall||  am  y flwyddyn 
uchod,  wahodd  ei  ohebwyr  i’w  gynnorthwyo  i gael  ‘Rhestr  o holl 
Lyfrau  Cymru;  sef  y rhaia  gyhoeddwyd  yn  iaith  y wlad  hòno,  neu  a 
gyfieithwyd  iddi,  yn  hollol  neu  mewn  rhan,  o ieithoedd  ereill,  ac  a 
argraffwyd  mewn  gwahanol  fanau  o ddechreuad  yr  arferiad  o’r 
gelfyddyd  ardderchog  hòno  hyd  y pryd  hwn.’  Llwyddodd  y cais 
hwn  i gael  rhestr  o chwe’  chant  ac  ugain  o argraffiadau,  o’r 
flwyddyn  1546  hyd  y flwyddyn  1799.  Gian  fod  y cais  yn  gyfryw 
ag  oedd  yn  dygymmod  â’m  chwaeth,  ymohebais  gryn  lawer  â 
golygydd  hybarch  y cyhoeddiad  hwnw  y pryd  hyny,  gan  dros- 
glwyddo  iddo,  o fis  i fis,  restr  o’r  cyfryw  lyfrau  ag  y caffwn 
olwg  a gafael  arnynt  yn  fy  nheithiau  gweinidogaethol.  Ar  ddiwedd 
ei  orchwyl  hwnw,  dywed  y golygydd:  ‘Fe  allai  fod  amryw  lyfrau  yn 

* [Gweler  rhif  5,  dan  y flwyddyn  1722  ; a Gwaith  Gwallter  Mechain , ii.  305.] 

+ Tywyn  sy  ddarn  o wlad  ar  fin  y môr  yn  sir  Aberteifi,  o g eg  y Teifi,  tua’r 
gogledd,  lie  yr  oedd  Llys  gan  Arglwyddi  y Tywyn.  Enw  Arglwydd  y Tywyn, 
yr  hwn  oedd  Yswain  Corff  i Harri  vn.,  oedd  Rhydderch  ab  Rhys,  i’r  hwn 
y canodd  Lewis  Glyn  Cothi  awdl,  yr  hwn  a adawodd  ar  ei  ol  ddau  fab  o’i 
wraig  Margaret,  sef  Rhydderch  a Thomas  ; ac  o hyn  allan  daeth  Thomas  i 
mewn  i’r  achau. — Gwaith  Lewis  Glyn  Cothi,  nod,  t.  283. 

X Meyrick,  History  of  Cardiganshire , t.  293-4. 

§ Y Gwyliedydd. 

||  Y Gwladgarwr. 


XXVI. 


KHAGDRAITH. 


ycbwaneg,  na  chawsom  wybodaeth  am  danynt;  eto,  honwn  ddarfod 
i ni  wneuthur  rhestr  gyflawnacb  a rheoleiddiach  nag  y darfn  i 
neb  o’n  blaenan;  a gadäwn  i’r  neb  a fyno,  wneyd  yn  well,  a dwyn  yr 
nnrbyw  ym  mlaen  o bryd  i bryd,  byd  y llyfr  Cymreig  olaf  a gy- 
hoeddwyd,  ac  a gyboeddir  rhag  llaw.’ 

Yn  wybodns  nad  oedd  y ‘rbestr’  bòno  yn  agos  i fod  yn  berffaith,. 
aetbym  ym  mlaen,  wedi  i’r  Gwladgarwr  roddi  ei  orcbwyl  heibio,  i 
gofrestrn  pob  llyfr  ychwanegol  y deuwn  ar  ei  draws,  yng  ngbyd  â 
rbai  sylwadan  am  Àwdwyr,  Oyfieithwyr,  ac  Argraffyddion  llyfr  a a 
Cymreig,  ac  am  Gymrn  a Cbymraeg,  a cban  Gymry,  nes  bod  y cwbl 
wedi  cbwyddo  yn  gyfrol  ygrifenedig  o gryn  faint.  Cyboeddwyd  y 
cwbl  yn  ertbyglau  cbwarterol,  yn  yr  nnig  gyboeddiad  cbwarterol  a 
gyboeddir  yn  Gymraeg.*  Gan  y cafwyd  tystiolaethau  o ganmoliaetb 
ncbel  i’r  ertbyglau  byny ; a cban  fod  amser  yn  dyfod  â mwy  o drysorau: 
i’r  amlwg,  parbawyd  i gofrestrn  a cbasglu  yn  yr  nn  modd  byd  yn  hyn*. 
gan  wneyd  diwygiadau,  cyfnewidian,  gwelliadau,  ac  ycbwanegiadan. 

Yr  oeddid  yn  sylwi  fod  gan  Lyfryddiaetb  y Cymry  ei  cbyfnodau. 
Y cyfnod  cyntaf  oedd  o godiad  y wawr  yn  1546  byd  godiad  yr  baul 
yn  1588.  Gwelir  mai  bechan  a gwelw  iawn  oedd  y wawr  bònof 
— dim  ond  ‘ Gwyddor  Kymraeg,’  ‘Y  Credo  nen  Bynkey  yr  ffydd 
Gatbolig,’  ‘ Y Pader  nen  Weddi  yr  Argiwydd/  4Y  Deng  air  Deddyf,’ 
&c. ; a’r  wawr  bòno,  er  bycbaned  ydoedd,  yn  cael  ei  cbymyln  gan 
‘ Y Kampay  aryeradwy,’J  &c.,  yr  byn  a dywyllai  y golenni  gwanaidd. 
hwnw,  rbag  llewyrcbn  i’r  fantais  oren.  Er  byny  gwawrio  yn  olen- 
acb  a wnaetb,  pan  y gwtbiodd  allan  y ‘ Kynnifer  llitb  a ban  o’r* 

* Y Traethodydd,  am  1852  a 1853.  [Bu  yr  Adolygydd  am  beth  amser,  ac  y 
mae  y Beirniad  y pryd  bwn,  yn  cydredeg  bob  tri  mis  â’r  Traethodydd .] 

+ [Cyhoeddwyd  ond  odid,  byd  yn  oed  yn  y cyfnod  hwn,  yn  ol  cyfartaledd 
y trigolion  Cymru  a thrigolion  Lloegr  a’r  gwledydd  dibynol  arni,  yn  agos 
gynnifer  o lyfrau  Cymraeg  ag  o lyfrau  Seisoneg.  Ychydig  iawn  o lyfrau, 
mewn  cymbariaetb,  a argreffid  yn  y deyrnas  bon  o ddeutu  canol  yr  unfed  gan- 
rif  ar  bymtheg.] 

X [Nid  yw  ond  tegwch  a chyfìawnder  â choifadwriaeth  Gwilym  Salsbri,  hysbysu 
i’r  darllenydd  mai  ymarferion  crefyddol,  neu  y rhinweddau  a’r  cynneddfau  i’w 
harferyd,  a olygai  y gwr  hybarcb  hwnw  wrth  ‘y  Kampay  Arferadwy,’  ac  nid 
chwareuon  o un  math.  Diau  nad  oedd  eisieu  llyfr,  nac  adran  o lyfr,  ar  chwar- 
yddiaeth  yng  Nghymru  yn  yr  oes  hòno ; a phe  buasid  yn  cyhoeddi  gwaith  ar 
y cyfryw  destyn,  nid  yn  gymmysg  â duwdolswyddau  y buasid  yn  gwneuth- 
ur  hyny;  ac  nid  cyfieithydd  duwiolfrydig  y Testament  Newydd  a fuasai 
yn  ymosod  ar  y fath  orchwyl.  Cynnwysiad  y llyfr  boreuol  hwn,  heb  law  yr 
Egwyddor  Gymraeg  a’r  Calaniadur,  ydoedd,  pethau  i’w  credu,  pethau  i’w 
harfer,  a phethau  i’w  gochelyd.  Dysgai  yr  Egwyddor  Gymraeg  ddynion  i 
ddarllen;  dangosai  y Calaniadur  pa  ranau  o’r  Ysgrythyr  Lân  a drefnid  i’w 
darllen  yng  nghorff  y flwyddyn ; canlynai  y pethau  a ddylid  eu  credu  yn  ddilys 
a’u  gwneuthur;  a chynghlöid  y cyfan  A’r  ‘Gweddiau  Gocheladwy,’  sef 
gweddiau  ar  allu  o honom  ochelyd  y drwg,  a chael  ein  gwaredu  rhagddo,  yn  ol 
rhediad  ac  ysbryd  y rhan  ddiweddaf  o’r  Arglwyddol  Weddi.  Hyn  ydoedd 
cynnwysiad,  ergyd,  ac  amcan  y llyfr  cyntaf  a argraffwyd  yn  yr  iaith  Gymraeg.  1 


RHAGDRAITH. 


XXVII. 


yscrytbur  ac  a ddarlleir  yr  Ecleis  pryd  Commun,  y Sulieu,  a’r 
Gwiliau  trwy’r  Vlwyddyn,’  megys  oddi  rhwng  y cymylau.  Yroedd 
fel  pe  dywedasai,  ‘Mi  a fynaf  Air  Duw,  pa  faint  bynag  a fydd  o 
hono,  heb  y “Kampay” — pe  na  byddai  ond  “ Kynnifer  llith  a ban 
o’r  yscrythnr  ae  a ddarlleir  yr  Eeleis  pryd  Commun,”  &c.  Ar  hyna 
o lewyrcb  y safodd  am  ddeuddeng  mlynedd,  pryd  y ciliodd  y tywyll- 
wcb,  ac  a goleuodd  yn  gryn  ddydd,  pan  y caed  yr  boll  ‘Lit any e in 
Welshe ,’  yrhyn  a arweiniodd  i gaely  ‘ Testament  ISTewydd,  ’ a’r  ‘Llyfr 
Gweddi  Gyffredin,’  yr  hwn  a gynnwysai  ran  o’r  Hen  Destament — y 
Salmau  o leiaf;*  ac  os  nad  gyda  ‘Y  Llyfr  Gweddi,’  yr  oeddynt  gyda 
‘ Y Lliver  Gweddi,  ’ ym  mben  y pedair  blynedd  ar  bymtbeg.  Ar 
hyn  dyma  yr  haul  mawr  yn  dangos  ei  belydrau  yn  ddigwmwl,  wedi 
bod  yn  gwneyd  ei  ffordd  ym  mlaen  er  ys  dwy  flynedd  a deugain. 
Pan  y decbreuodd  wawrio,  yr  oedd  y gwammal  Harri  viti.  yn 
teyrnasu.  Cyboeddasid  y ‘Gwyddor  Kymraeg’  y flwyddyn  cyn  ei 
farwolaetb  ef;  ac  yr  oedd  amgylcbiadau  crefyddol  yn  ymddangos  yn 
lied  dywyll  tua’r  amser  bwnw,  fel  yr  oedd  yn  ammbëus  iawn  pa 
fodd  y troai  y dafol.  Ychydig  fisoedd  yn  unig  cyn  marwolaetb  Harri, 
yr  oedd  Protestaniaid  yn  gystal  a Pbabyddion  wedi  eu  llosgi  yn 
Smitbffield.  Gyda’i  farwolaetb  ef,  a dyfodiad  ei  fab  ieuanc,  Edward 
VI.  i’r  orsedd,  goleuodd  gryn  lawer;  ond  aetb  yn  dywyll  fel  y fagddu 
ar  farwolaetb  bwnw,  pan  ddaetb  ei  cbwaer  un-dad,  Mari,  i’r  orsedd. 
Da  na  pbaraodd  ei  tbeyrnasiad  bi  yn  faitb — llai  na  cbwe’  blynedd — • 
yn  yr  bwn  dymmor  ni  cbafodd  y Cymry  gymmaint  a ‘lbtb’  na 
‘ban’  o fatb  yn  y byd  trwy  y wasg.  Y mae  yn  bynod  i’w  sylwi, 
mai  yn  nbeyrnasiad  Harri  ac  Ebsabetb  y gwnaed  mwyaf  tuag  at 
wasgaru  tywyllwcb  Rbufain  o’n  gwlad,  er  nad  oedd  yr  un  o’r  ddau 
yn  debyg  o fod  yn  gwybod  dim. am  ddylanwad  crefydd  fewnol.f 
Ucbelgais  oedd  yr  egwyddor  lywodraetbol  ym  meddybau  y ddau: 
ond  goruwcb-reolodd  Duw  yr  byn  oedd  yn  ddrwg  ynddynt  bwy,  i 
ddwyn  ei  amcanion  daionus  ei  bun  i ben — i gael  ei  air  oil  i’n  cenedl 
yn  ei  biaitb  ei  bunan.  Blwyddyn  i’w  cbofio  ogdd  1588.  Yr  oedd 

* [Yr  oedd  yr  Epistolau  a’r  Efengylau  am  bob  Sul  a Gwyl  trwy’r  flwyddyn, 
yn  ddiau  ynddo  befyd.  Gweler  Epistol  yr  Esgob  Dafis  at  Cymry,  a’r  dyfyniad 
o bono  yn  y gwaitb  bwn,  t.  4,  5.] 

+ [Pa  betb  bynag  a feddylir  am  y dynion  hyn  mewn  golygiadau  ereill,  nis  gellir 
am  fynyd  ammheu  nad  Harri  viii.  a’i  fercb  Elisabeth  a wnaethant  fwyaf  dros 
Gymru  o boll  benaduriaid  Lloegr,  o amser  Iorwertb  Hirgoes,  yr  hwn  a ddifrein- 
iodd  y Cymry  o’u  hannibyniaeth,  hyd  y dydd  beddyw.  Y mae  teyrnasiad  yr 
Hanoferiaid  wedi  bod  yn  felltith  drom  i’r  Eglwys  ac  i lenoriaeth  y Dywysogaeth. 
Ni  roddasant  i ni  gymmaint  ag  un  esgob  o Gymro  cynhenid;  ac  y mae  yr  egob- 
ion  a anfonwyd  i’n  plith,  er  amser  Sior  y Cyntaf,  wedi  gwneutbur  eu  goreu  i 
Seisonigo  yr  Eglwya,  i anghefnogi  ein  llenoriaeth,  ac  i ddilëu  ein  hiaith ; a’r 
canlyniad  naturiol  yw,  bod  lluaws  mawr  o’r  bobl  wedi  cefnu  ar  Eglwys  eu 
tadau,  a myned  i gorlanau  ereill,  i gael  clywed  yn  eu  hiaith  eu  hunain  ‘fawrion 
weithredoedd  Duw.  ’] 


XX  VIII. 


RHAGDRAITH. 


rhai  pethan  ereill  yn  gwneyd  y flwyddyn  hòno  yn  nodedig;  megys 
sefydlu  y felin  bapyr  gyntaf  yn  y deyrnas  hon,  sef  yn  Dartfford, 
yng  Nghaint,  trwy  drwydded  y frehines  i John  Spilman,  o Germani, 
er  bod  rhai  yn  gwneyd  papyr  yn  ddirgelaidd  cyn  hyny.  Yn  yr  nn 
flwyddyn  hefyd  y cyhoeddwyd  y papyr  newydd  cyntaf  yn  y deyrnas 
hon,  o dan  yr  enw  English  Mercurie 

Hwyrach  y byddai  y cyfle  hwn  mor  briodol  a rhyw  bryd  arall,  i 
sylwi,  fod  y llyfrau  cyntaf  a gyhoeddwyd  yn  Gymraeg  yn  wahanol 
iawn  i’r  rhai  cyntaf  yn  Seisonaeg.  Yr  oedd  y llyfran  cyntaf  a 
argraffwyd  yn  Gymraeg  yn  llyfran  bnddiol,  crefyddol,  ac  angen- 
rheidiol — nid  llyfran  o ddifyrwch,  nen  o dueddiadan  ammhëns : ond 
nid  felly  yr  oedd  y llyfran  cyntaf  a argraffwyd  yn  y Seisonaeg,  sef  y 
rhai  a elwir,  ‘Recuyell  of  the  Histories  of  Troy;'  1 Oration  of  John 
Russell,  on  Charles , duke  of  Burgundy,  being  created  a Knight  of  the 
Garter ;'  ‘A  boke  had  of  my  hostess  at  the  George , of  the  death  of  Arthur, 
beginning  at  Cassibelan;'  ‘ Bartholomeus  de  Proprietatibus  Rerum;'  (A 
Boke  of  Chess ;'  lLegende  of  Sayntes ;'  * The  Uy story e of  Jason,'  &c.f 
— llyfran  nad  oeddynt  fnddiol,  crefyddol,  nac  angenrheidiol,  ac  felly 
heb  fod  yn  werth  en  cymharu  â’r  ‘ Credo  neu  Bynkey  yr  Ffydd  Gathol- 
ig,  y Pater  neu  Weddi  yr  Arglwydd,  Y Deng  air  Deddyf'  &c.;  ‘A 
Dictionary  in  Englyshe  and  Welshe;'  ‘ Dymcheliad  Allawruchel  y Pab  ;' 
iKynnifer  llith  a ban  o'r  yscrythur  ac  a ddarlleir  yr  Ecleis,'  &c. 
Cafodd  ein  cenedl  flas  ar  lyfran  crefyddol  o’r  dechren,  a’r  bias  hwnw, 
a grewyd  y pryd  hyny,  sydd  wedi  ei  gadw  yn  ein  plith  hyd  yn  hyn, 
fel  nad  oes  nemawr  lyfr  o werth  yn  ein  plith,  heb  fod  arogl  crefyddol 
arno.  Yn  hyn  y mae  rhagoriaeth  y Cymry  ar  bob  cenedl  arall ; a 
hir,  meddaf,  y cadwont  y neilldnolrwydd  hwn,  er  cael  j en  dirmygu 
am  hyny.  Y mae  dirmyg  rhyw  fath  o bobl  yn  fwy  o ogoniant  nag  o 
warth. 

Wedi  i’r  hanl  gyfodi  ar  lenoriaeth  ein  cenedl,  a chwaln  ychydig  ar 
y niwl  borenol,  hyd  i ganol  yr  hanner  cyntaf  o’r  1 7fed  ganrif,  daeth 
cyfnod  arall  i mewn,  yr  hwn  a wahaniaethid  yn  amlwg  oddi  wrth  yr 
nn  blaenorol,  yn  y gyfres  o lyfran  perthynasol  i’w  gilydd,  a’r  hanesion 
cyssylltedig  â hwy  yn  ei  ddynodi  fel  cyfnod  newydd  ar  fasnach? 
gwladyddiaeth,  a chrefydd.  Y mae  llyfran  pob  oes  yn  adlewyrchiad 
o’r  oes  a’r  cyfnod  y cyhoeddwyd  hwynt  ynddynt.  Y mae  ysbryd  y 
naill  oes  yn  wahanol  i’r  llall,  i’w  gweled  ar  ei  llyfryddiaeth.  Mewn 
masnach  ac  antnriaethau  mwngloddiawl  yr  oedd  yr  oes  hòno  mor 

* Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and  Printing.  [Un  o ddygwyddion 
nodedicaf  y fl.  1588  ydoedd  cyflwyr  ddinystr  ‘ Llynges  Anorchfygol  ’ Yspaen, 
yr  hon  a anfonasai  Philip  ii.  yn  erbyn  y deyrnas  hon.] 

J Dictionary  of  Printers , o’r  flwyddyn  1440  hyd  1450. 


RHAGDKAITH. 


XXIX. 


hynod  a’r  oes  hon.  Y pryd  hyny,  mwnau  sir  Aberteifi  oedd  testyn 
ýr  ymddyddan  a’r  ysgrifenu  ym  mbob  dull;  ac  yr  oedd  dynion  o 
Holand  a Germani  yn  ymfudo  i Gymru,  i wneyd  eu  hunain  i fyny 
am  eu  hoes,  fel  y mae  Cymry  ac  ereill  yn  awr  yn  ymfudo  i Cali- 
ffornia,  Awstralia,  a lleoedd  ereill.  Yr  oedd  y rhyfel  cartrefol* 
hefyd,  a dorodd  allan  yn  yr  anghydfod  rhwng  Siarl  y Cyntaf  a’r 
Senedd,  yn  creu  lledaeniad  papyrau  ar  wladyddiaeth,  na  bu  y fath 
erioed  o’r  blaen.  Yr  oedd  Puritaniaeth  ac  Anghydffurfiaeth,  a gwa- 
hanol  dybiau,  yn  cael  eu  coleddu  yn  frwdfrydig  gan  wahanol 
ddosranau  neu  sectau  o’r  rhai  hyn,  yn  gwneyd  fod  cynnyrch  y wasg 
yn  ddadleuol  ar  bynciau  eglwysig  a duwinyddol.  Yr  oedd  y pethau 
hyn  oil  yn  cael  eu  teimlo  yng  Nghymru,  yr  hyn  a welir  yn  amlwg 
yng  nghynnyrch  y wasg  yn  yr  oes  hòno.  Ychydig  iawn,  cyn  y 
cyfnod  hwn,  oedd  y llyfrau  cyfaddas  er  addysg  i’r  cyffredin  yn  ein 
gwlad  a’n  hiaith.  Yr  oedd  y llyfrau  goreu,  ac  o gryn  faint,  yn 
fawrion  ac  uchel  eu  prisiau,  yr  hyn  oedd  yn  eu  caethiwo  i’r  mawrion 
a’r  dysgedigion  yn  unig,  ac  o blegid  yr  un  rheswm  y cyhoeddid 
hwynt  yn  fynych  yn  Lladin,  iaith  y dysgedigion,  fel  y byddent  yn 
wasanaethgar  i ddysgedigion  y Cyfandir,  yn  gystal  a’r  cyfryw  yn  y 
wlad  hon.  Dyma,  fel  y crybwyllwyd  o’r  blaen,  yw  yr  achos  eu  bod 
mor  anhawdd  cael  gafael  arnynt,  oddi  eithr  yn  yr  hen  lyfrfaoedd  a 
berthynent  i’r  hen  blasau;  ac  y mae  llawer  o’r  rhai  hyny  bellach  wedi 
eu  chwalu  yn  chwalfa  y teuluoedd  yn  amser  rhyfeloedd,  a thrwy 
ymgyfathrach  priodasol. 


Wedi  dyfod  felly  dros  gyfnod  terfysglyd  Siarl  I.  a’r  Weriniaeth, 
yr  hwn,  er  hyny  oedd,  gallwn  feddwl,  y cyfnod  mwyaf  crefyddol  a 
fu  ar  ein  cenedl  erioed,  a’r  hwn  nid  yw  ein  haneswyr  crefyddol  wedi 
gwneyd  cyfiawnder  a g ef,  deuir  i gyfnod  arall  pan  y mae  Siarl  II. 
wedi  dyfod  i’r  orsedd,  o’r  hon  yr  hyrddiasid  ei  dad.  Am  gryn  amser 
yr  oedd  sawyr  yr  oes  a aethai  heibio  yn  taflu  ei  bereidd-dra  ar  lenor- 
iaeth  y cyfnod  hwn,  ond  yn  cael  ei  gymmysgu  â gweithiau  nad  oedd- 
ynt  yn  hollol  efengylaidd — llyfrau  er  arwain  dynion  i roi  llawer  o 
bwys  ar  ffurfiau,  defodau,  a’r  Cymmun,  heb  son  dim  am  yr  angen- 
rheidrwydd  o gyfnewidiad  calon  trwy  weithrediad  yr  Ysbryd  Gian. 
Nid  ydys  yma  yn  condemnio  y cyfryw  yn  eu  lie,  ac  i bersonau 
priodol,  personau  wedi  eu  gwir  ddychwelyd ; ond  eu  cymhell  a’u 
harferyd  fel  gwir  grefyddolder,  gan  bobl  ddioruchwyliaeth,  anystyriol, 


* [‘Rhyfel  gwladoV  a arferir  gan  yr  awdwr  yn  y lie  hwn,  ac  yn  gyffredin 
trwy  yr  holl  waith.  Y peth  a olygir  yw  civil  war,  sef  rhyfel  rhwng  deiliaid  yr 
un  wlad  neu  deyrnas  â’u  gilydd,  ac  nid  ag  estron  genedl  ; a rhyfel  cartref- 
ol  yw  ei  gyfystyr  cyffredin  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Rhyfel  gwladol  yw  pob 
rhyfel  ond  y cyfryw  yr  ymgymmerir  â hwynt  ar  yr  un  egwyddor  â Rhyfeloedd 
y Groes  yn  y canoloesoedd.] 


XXI. 


RHAGDRAITH. 


a rhydd  eu  buchedd,  ydoedd  yn  cyfansoddi  Pabyddiaeth  o dan  y goclil 
Protestaniaeth.  Parhaodd  y cyfnod  cymmysgedig  hwn  ar  lenoriaeth 
a llyfryddiaetb  ein  gwlad  a’n  cenedl  hyd  wawriad  a chodiad  Method- 
istiaeth. 

Yn  y cyfnod  o’r  blaen,  llyfrau  Eglwyswyr  a’r  ‘ Tri  Enwad  o Ym- 
neillduwyr  5 oedd  y cyfan ; ond  o hyn  allan  ceir  pedwar  enwad.  Y 
tri  enwad  a enwid  ac  a gydnabyddid  ym  mbob  ymdriniaetb  gyfreith- 
iol  oeddynt,  yr  Annibynwyr,  y Bedyddwyr,  a’r  Henadnriaetbwyr. 
Yn  awr  y mae  yr  Henaduriaethwyr  wedi  diflanu,  beb  ddim  o’u  hen- 
adnriaetb  i’w  badnabod,  wrtb  eu  nodau  benaduriaetbol  fel  trefniant 
eglwysig ; ac  nid  wrtb  eu  cyfundrefn  eglwysig  y gwabaniaetbir  bwy 
mwy,  eitbr  wrtb  eu  bynodion  atbrawiaetbol.  Collasant  yr  byn  oedd 
yn  gwabaniaetbu  ac  yn  bynodi  ein  hynafiaid  fel  cyfundeb,  a chodas- 
ant  wabaniaetbau  atbrawiaetbol  nad  oedd  eu  bynafiaid  yn  eu  cydnabod, 
ac  ar  yr  un  pryd  galwant  eu  bunain  yn  Henaduriaetbwyr  î Y 
pedwar  enwad  presennol  yw  yr  Annibynwyr,  y Bedyddwyr,  y Metbod- 
istiaid  Calfinaidd,  a’r  Metbodistiaid  Wesleyaidd : neu,  gelbr  eu  gwneyd 
yn  dri  enwad  eto,  er  cau  allan  yr  ben  Bresbyteriaid  Sosinaidd,  a 
gadael  iddynt  ymfoddi  yn  yr  Annibynwyr,  gan  nad  oes  yn  awr 
wabaniaetb  eglwysig  eglur  rbyngddynt,  a cbymmeryd  yn  eu  lie  y 
ddau  enwad  Metbodistaidd  yn  un  enwad  Henaduriaetbol  neu  Bres- 
byteraidd,  yr  byn  ydynt  yn  ol  rbesymau  llawer  cryfacb  na’r  ben 
Bresbyteriaid  Undodaidd.  Eelly  gellir  galw  y cyfnod  bwn,  cyn 
belled  ag  y mae  llenoriaetb  yn  ei  weddnodi,  yn  gyfnod  Metbodistaidd, 
fel  y mae  ei  lyfrau  yn  ei  bynodi  yn  amlwg.  Fel  y mae  y cyfnod  bwn 
yn  dyfod  ym  mlaen,  y mae  llai  o gyboeddi  ffurfiau  o weddiau,  gan 
fod  mwy  o weddio  o’r  galon  ac  â’r  ysbryd,  a mwy  o ddefnyddiau  canu, 
mwy  efengylaidd,  nag  a fuasai  yn  y cyfnodau  a aetbent  beibio.  Yr 
ydys  yn  anwesu  y dyb  fod  y sylwadau  byn  yn  eitbaf  cy  wir,  ac  y gwelir 
byny  yn  amlwg  yng  ngweddnod  cynnyrcbion  y wasg,  o tua’r  flwydd- 
yn  1 730  byd  o ddeutu  decbreuad  y cbwarter  diweddaf  o’r  ganrif,  lie 
y ceir  y llyfrau  cyntaf  a gyboeddwyd  yn  gyssylltedig  â’r  ‘ cbwyldroad 
gogoneddus  ’ bwnw — yr  adfywiad  crefyddol  yn  yr  Eglwys  Sefydled- 
ig,  o dan  yr  enw  Metbodistiaetb,  er  eu  bod  yn  wabanol  eu  golygiad- 
au  atbrawiaetbol,  neu  yn  coleddu  ertbyglau  yr  Eglwys  bòno  yn  ol  y 
modd  y deallent  bwynt,  gan  wneyd  casgliadau  gwahanol  i’w  gilydd 
oddi  wrtbynt. 

Y cyfnod  diweddaf  yw  cbwarter  olaf  y ddeunawfed  ganrif ; canys 
byd  ddiwedd  y ganrif  ddiweddaf  y cyrbaedd  fy  ymcbwiliad.  Cryf- 
hâd  Metbodistiaetb  yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  ac  allan  o boni,  oedd 
yn  gosod  ei  argraff  ar  lenoriaeth  y cyfnod  a aeth  beibio.  Yr 
oedd  ‘ bi  eto  yn  dy wyll  ’ yn  nechreu  y cyfnod  bwnw,  ac  yn  £ dydd- 


RHAGDRAITH. 


XXII. 


hau  ’ ar  ei  hyd ; ac  yn  awr  gellir  dywedyd  fod  £ yr  haul  wedi  codi,’ 
a’r  hwn  sydd  hyd  yn  hyn  yn  parhau  i dywynu  yn  ei  nerth,  gan  daflu 
allan  ei  belydrau  tanbeidiol  ar  lenoriaeth  ein  gwlad  a’n  cenedl,  fel  na 
raid  i neb  dramgwyddo  yn  nhywyllwch  anwybodaeth. 

Wrth  ddiweddu  y Rhagdraith  hwn,  nis  gelhr  llai  nag  awgrymu  y 
byddai  yn  orchwyl  canmoladwy  parhau  i ail  gyhoeddi  rhai  o’n  hen 
lyfrau,  yr  hyn  a ellid  ei  wneyd  yn  esmwyth  pe  byddai  mwy  o chwaeth 
gwladgarol  ym  moneddigion  ein  gwlad.  Pe  byddent  mor  awyddus  a 
pharod  i gefnogi  y cyfryw  anturiaethau  a g ydynt  i gefnogi  telyn- 
ganu  mewn  eisteddfodau,  deuai  y gorchwyl  i ben  yn  eithaf  rhwydd, 
yr  hyn,  yn  nhyb  llawer,  a fyddai  yn  anferth  fuddiolach  i’n  cenedl, 
ac  yn  anrhydeddusach  iddynt  hwythau. 

Wrth  weled  mor  wasgaredig  yw  ein  llyfrau,  ac  mor  anhawdd,  ond 
o ddamwain,  yw  cael  gafael  ar  y rhan  fwyaf  o honynt,  teimlir  awydd 
ar  fod  i rywun  gwladgarol  gymmeryd  arno  gasglu  a sefydlu  llyfrfa 
Gymreig  yn  rhyw  le  yng  JSTghymru,  i fod  fel  Amgueddfa  Wladwr- 
iaethol  Gymroaidd ; lie  y gellid  rhoddi  i gadw  bob  llyfr  Cymraeg,  a 
phob  llyfr  o berthynas  i Gymro,  Cymry,  Cymru,  a Chymraeg,  a ellid 
ei  gael,  fel  y byddont  wrth  law  i gyfeirio  atynt,  er  adgyflenwi  hanes- 
yddiaeth  grefyddol  ein  gwlad ; yr  hyn  na  ellir  ei  wneyd  yn  deilwng 
heb  y cyfryw  gynnorthwyon.  Y mae  Marwnad,  Llythyr  Cymmanfa, 
Cerdd,  neu  Almanac,  weithiau,  yn  rhoddi  mwy  o wybodaeth  nag  a 
feddylid  ar  y dybiaeth  gyntaf ; ac  heb  law  hyny,  gwelid  yn  angen- 
rheidiol  meddu  holl  gyfnodolion  Cymreig  pob  oes  yn  llawn.  I’r 
dyben  hyny  byddai  yn  briodol  eu  bod  mewn  rhyw  amgueddfa,  lie  y 
gellid  cyfeirio  atynt  ar  unrhyw  achlysur,  fel  y gwelai  yr  efrydydd 
yn  angenrheidiol. 


[W.  R.] 


LLY FRYDDI AETH  Y CYMRY. 


Tebygol  mai  y CMnaiaid  a ddyfeisiasant  gyntaf  y gelfyddyd  o 
argraffu.  Priodolir  dyfeisiad  y gelfyddyd  yn  Ewrop  i dri  neu 
bed  war  o Grermaniaid  tua’r  flwyddyn  1423.*  Yn  nesaf  atynt 
hwy  y daw  yr  Holandiaid ; ac  o Holand  y dygodd  William  Caxton 
y gelfyddyd  trosodd  i Loegr  tua’r  flwyddyn  1473.  Ond  er  bod 
Caxton  wedi  dwyn  y gelfyddyd  trosodd,  ac  iddo  sefydlu  argraffwasg, 
nid  yw  yn  debyg  iddo  ef  ei  hun  ddysgu  argraffu,  canys  masnachydd 
sidan  ydoedd  ef ; ac  iddo  at  byny  gymmeryd  y gorchwyl  o argraffu 
trwy  wasanaeth  yr  estroniaid  a ddygai  drosodd  o wledydd  y cyfan- 
dir  i’r  perwyl  hyny.f  Wedi  blynyddoedd  o arferiad  ar  y gelfydd- 
yd yn  y deyrnas  bon,  dynion  o wledydd  ereill  a ddefnyddid  fel 
eyssodwyr  y llytbyrenau.  Hyd  yn  nod  yn  nbeyrnasiad  Elisabeth 
ceir  awdwr  yn  ymddibeuro  mewn  Cynnwysiad  neu  Epitome , o dan  yr 
enw  ‘ A Bref  Abstract,  or  Short  Sume  of  several  books  of  the  Bible,1 
o blegid  y cyfeiliornadau  neu  y gwallau  a allasent  fod  yn  y gwaith, 
fel  hyn : — 

‘ Such  faltes  as  you  herein  may  finde, 

I pray  you  be  content ; 

As  do  the  same  with  will  and  mynde 
That  was  then  our  intent. 

* The  prynters  were  outlandish  men, 

The  faltes  they  be  the  more, 

Which  are  escapyd  now  and  then, — 

But  hereof  are  no  store,  ’î 

* John  Guttenberg,  ieuaf,  a John  Guttenberg,  henaf,  John  Ffaust  [neu 
Ffust],  ill  tri  o Ments,  a Peter  Schoeffer,  o Gemsheim.  Gwel  Geirlyfr  Cymraeg 
O.  Williams,  yr  hwn  a rydd  hanes  helaeth  am  danynt  ; y Gwyddoniadur 
Cymreig , o dan  y gwahanol  enwau  ; Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and 
Printing,  d-c.,  dc.  ; yngnghyd  ag  agos  bob  Geiriadur  a Gwyddoniadur  cyffredinol, 
y rhai  sy’n  traetliu  yn  helaeth  ar  ddechreuad  a chynnydd  y gelfyddyd  o ar- 
graffu. [Gwr  genedigol  o gymmydogaeth  Ments,  ond  yn  preswylio  y rhan  fwyaf 
o’i  oes  yn  Strasbwrg,  ydoedd  Guttenberg,  yr  hwn  hefyd,  yn  ol  cyfenw  ei  dad,  a 
elwir  Gensfeisch.  Mewn  llyfrau  Lladin  gelwir  Schoeffer  yn  Opilio,  yr  hyn  nid 
yw  ond  cyfieithiad  o’r  enw  Almaenig,  sef  bugail.  Yr  oedd  dau  Schoeffer,  ond 
nis  gwyddom  ond  am  un  Guttenberg.] 

+ Y mae  rhai  yn  rhoddi  cred  i ryw  hanes  am  lyfr  o’r  enw  ‘ Sancti  Jeronimi 
Exposicio  in  Simbolo  Apostolorum,  ’ ac  yn  dwyn  amseriad  1468,  felly  rai  blyn- 
yddoedd o flaen  Caxton,  gan  un  Frederick  Corsellis,  tramorydd.— -Johnson’s 
Typographia,  vol.  i.  p.  118.  [Dywed  y Dr.  Adam  Clarke  (Bibliographical 
Miscellany , ii.  130 J,  mai — ‘The  Game  and  Playe  of  the  Chesse,  imprinted  by 
William  Caxton,  ffynysshid  the  last  day  of  Marche,  the  yer  of  our  Lord  God  a 
thousand  foure  honderd  and  lxxiiii,’  tu  hwnt  i bob  dadl,  yw  y llyfr  cyntaf  oil 
a argraffwyd  yn  Lloegr  ; ond  yn  ddiau  nid  y cyntaf  o waith  Caxton  ; canys  dygai 
ef  ei  gelfyddyd  ym  mlaen  yn  Nghwlen  (‘Colonia’),  yn  yr  Almaen,  am  ryw 
ysbaid  cyn  ymsefydlu  yn  Westminster.  Bernir  iddo  argraffu  y llyfr  a elwir 
‘Le  Recueil  des  Histoires  de  Troyes,’  rhwng  1464  ac  1470,  yn  y ddinas  hòno.] 

Î Brayley’s  Londoniana ; or  Reminiscences  of  the  British  Metropolis , voL 


2 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1525 


Yn  Llundain,  Bhydy chain,  Mwythig,  a Chaerlleon,  y buwyd  yn  ar- 
graffu y llyfrau  Cymraeg  gyntaf ; ond  bu  argraffwasg  yn  Nhref- 
aldwyn,  yn  amser  y terfysgiadau  gwladol,*  canys  ceir  llyfryn  Seis- 
onaeg  wedi  ei  argraffu  yn  ‘ Montgomery * yn  1648.f  Y llyfr 
Cymraeg  cyntaf  a argraffwyd  yng  Nghymru  ydoedd  yn  Ngwrecsam, 
ac  nid  yn  Nhrefhedyn  na  Cbaerfyrddin,  fel  y credid  o’r  blaen.  Y 
llyfr  ydoedd  £ Holl  Ddyledswydd  Dyn,’  a’r  ilwyddyn  ydoedd  1718  ;J 
o leiaf  dyma  y llyfr  Cymraeg  cyntaf  a gafwyd  eto  wedi  ei  argraffu 
yng  Nghymru. 

Er  bod  Caxton  ac  ereill  wedi  eyhoeddi  rhai  pethau  yn  fore,  iawn 
y gellid  tybio  wrth  eu  henwau  eu  bod  yn  dwyn  perthynas  â Ohymru 
a’r  Cymry ; megys,  1 Morte  Darthur , JByrth , Lyf  8fc.,  of  Kyng 
Arthur ,’  gan  y cyntaf  yn  1485  ; § a ‘ Galfridi  Monemuthensis  Britan- 
nice  utriusgue  Regum  et  Principum  Origo  et  Gesta ,’  gan  argraffwyr 
Paris,  yn  1517.  Ymddengys  er  hyny  mai  ail  argraffiad  ydoedd  yr 
uchod,  a bod  y cyntaf  wedi  ei  argraffu  yn  Paris  yn  1508  ; a daeth 
allan  argraffiad  arall,  neu  yn  hytrach  gyfieithiad,  gan  Aaron  Thomp- 
son, yn  1 7 18  ; ac  un  arall  gan  y Dr.  Giles,  yn  1 842.  Phydd  y Rhestr- 
lyfrau  waith  Gildas  fel  wedi  ei  argraffu  yn  Llundain  yn  1525. 

[Y  traethawd  ‘ De  Excidio  Britanniae,  ’ o waith  Gildas,  a gyhoeddwyd  y tro 
cyntaf  yn  llyfr  Splyg  bychan,  yn  Llundain,  yn  y ilwyddyn  1525,  gan  yr  Italiad 
dysgedig,  Poly  dor  Vergil.  Rhed  tudalen  yr  enw  yn  yr  argraffiad  cyntefig  hwn 
fel  y canlyn  : — ‘ Opvs  Novvm.  Gildas  Britannvs  Monachvs  cvi  Sapientis 
cognomêtû  est  inditum,  de  calamitate  excidio,  & conquestu  Britanniae,  quam 
Angliam  nunc  uocant,  author  uetustus  a multis  diu  desyderatus,  & nuper  in 
gratiam.  D.  Cutheberti  Tonstalli,  Londinen.  Episcopi  formulis  excusus.’ 
Ni  fynegir  ar  y ddalen  gyntaf  pa  bryd,  pa  le,  na  chan  bwy  yr  argraffwyd  ef  ; 
ond  terfynir  y cyflwyniad  i’r  Esgob  Tonstal  fel  hyn  : — ‘ Vale.  ad.  VIII.  Iduum 
April.  M.D.XXV.  Londini.’  Cynnwys  y gwaith  44  o ddail,  a’r  rhai  hyny  heb 
eu  tudalenu  ; ac  y mae  oil  yn  argraffedig  mewn  llythyrenau  Italig] 

Yr  oedd  hefyd  un  Salisbury  wedi  eyhoeddi 1 Primer  ’||  ynyflwydd- 
yn  1531,  yr  hwn  oedd  yn  llyfr  o un  ddalen  ar  hugain,  ac  wedi  ei 

* [Ymddengys  mai  gwasg  symmudol,  ac  nid  sefydlog,  ydoedd  hon.] 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1646. 

Í Gwel  rhif  5, d.f.  1718. 

§ Llythyr  B.  Davies,  ger  Caerfyrddin  ; ond  ymddengys  fod  llyfr  o’r  enw  hwn 
wedi  dyfod  allan  mor  fore  a 1521.  ‘ Le  Bregement  de  toutes  les  estatutes  ausi 

bien  des  vielles  come  des  nouelles  nouellement  abbreges.  By  Guillame 
Owein,  a Welshman.  Impressum  Londini  per  Richardum  Pynsonum,  1521.’  Nia 
a gawn  hefyd  ‘ Assertio  inclytissimi  Arturii  regis  Britanniae,  Joanne  Lelando 
autore.  Londini,  1544.’  Teitl  llyfr  1485  yn  llawn  sy  fel  hyn  : — ‘A  book  of  the 
noble  Hystoryes  of  Kynge  Arthur,  and  of  certen  of  his  Knyghtes,  which  book  was 
reduced  in  to  Englysshe  by  Syr  Thomas  Malory  Knyght,  and  by  me  William 
Caxton,  deceyded  into  xxi  Books,  chapytred  and  emprynted  and  fynyshed  in 
abbey  Westmestre  1485.’  Y mae  mewn  llythyrenau  duon.  Cyhoeddwyd  o ddeutu 
51  argraffiad  o hwn  erbyn  1614.  [Yn  1817,  adgyhoeddwyd  argraffiad  Caxton,  air 
yng  ngair,  a llythyren  a llythyren,  gan  Robert  Southey,  y bardd  llawryfog, 
gyda  rhagarweiniad  a nodiadau,  mewn  2 gyfrol  4plyg.] 

||  [Y  mae  yr  awdwr  wedi  camddeall  ystyr  yr  enw  ‘ Prymer  of  Salysbery  ’ yn 
hollol.  Nid  llyfr  o waith  neu  gyfieithiad  neb  o’r  enw  Salysbery  neu  Salisbury  a 
olygir,  ond  y Primer , neu  Lyfr  y Gwasanaeth  Eglwysig,  arferedig  yn  Eglwys 
Gadeiriol  Salisbury , Sarum,  neu  Gaergaradog.  Cyn  amser  y Diwygiad  nid  yr 
un  ffurfwasanaeth  yn  gwbl  a arferid  ym  mhob  esgobaeth  yn  y deyrnas  ; ac  yr 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


3 


1Ô46J 


argraffu  gan  Robert  Copeland,  yr  hwn  a fuasai  yn  wasanaethydd 
gyda  Caxton.  Ceir  befyd  argraffiad  arall  yn  1535,  dan  yr  enw 
‘ Prymer  of  Salysbery ond  ni  ddywedir  mai  Cymraeg  oedd  y rhai 
hyn.f  Ymddengys  fod  gan  y Salisburiaid  rywbeth.  i’w  wneyd  ag 
argraffu  yn  fore,  fel  y ceir  gweled  eto.  Dyma  yr  amgylcliiad 
cyntaf  i gael  yr  enw  Salisbury\  yn  gyssylltedig  â llyfryddiaeth,  ac 
yr  oedd  byn  cyn  pen  nemawr  o ffynyddau  ar  ol  dwyn  y gelfyddyd  o 
argraffu  i’r  deyrnas  bon.  Yr  oedd,  ymddengys,  un  Jobn  Byddell, 
neu  Bedel,  yn  galw  ei  bun  yn  Salisbury  hefyd ; canys  argraffwyd 
llyfr  yn  y flwyddyn  1533,  o’r  enw  ‘ Lyf  of  Hyldbranä.  Imprinted  by 
Wynkyn  de  Worde , for  John  Byddell,  otherwise  Salisbury .’§  Ond  ni 
cbafwyd  fod  dim  wedi  ei  argraffu  yn  Gymraeg  yn  gynt  na’r  can- 
lynol,  yn  yr  bwn  le  ac  amser  y gellir,  ac  yr  arferir  amseru  dechreu- 
ad  Llyfryddiaeth  y Cymry  ; sef, 

1546. 

1 Beibl.  Yn  y Llyvyr  hwn  y Traethyr  Gwyddor  Kymraeg. 
Kalendyr.  Y Gredo  neu  bynkey  yr  ffydd  Gatholig.  Y Pader  neu 
Weddi  yr  Arglwydd.  Y Deng  air  Deddyf.  Saith  rinwedd  yr  Eg- 
lwys.  Y Kampay  arveradwy,  a’r  Gweddiau  Gocheladwy  ac  Keingeu.’|| 
[Llundain,  1546,  4plyg.] 

oedd  gan  Salisbury , fel  y gwyddys,  ffurfwasanaeth,  neu  Lyfr  Gweddi  Gyffredin, 
neillduol  iddi  ei  hun,  ac  yn  amrywio  mewn  llawer  o bethau  oddi  wrth  y ffurf- 
iau  arferedig  mewn  lleoedd  ereill.  Cyfeirir  at  ffurf  neu  ‘ arfer  ’ Salisbury 
yn  y Rhagymadrodd  i’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  yn  y wedd  ganlynol  : — ‘ A 
lie  bu  cyn  byn  amrywiaetb  mawr  wrtb  ddywedyd  a cbanu  yn  yr  Eglwysi  o 
fewn  y Deyrnas  bon,  rbai  yn  canlyn  Arfer  Salisbury , rhai  Arfer  Htnffordd , 
rbai  Arfer  Bangor,  rhai  Arfer  Efrawg,  a rhai  ereill  Arfer  Lincoln ; yn  awr  o 
hyn  allan  ni  bydd  i’r  holl  Deyrnas  ond  un  Arfer.  ’] 

* Dictionary  of  Printing  and  Printers,  p.  301.  Yr  oedd  un  cyfargraff  o’r 
llyfr  hwn,  tybygid,  yn  llyfrfa  Rug,  ger  Corwen,  yr  hwn  a elwir  yn  rhestr 
gwerthiant  eiddo  y diweddar  Syr  Robert  Williames  Vaughan,  yn  ‘ Salisbury 
Missall,  ’ ac  a brynwyd  gan  Mr.  Hayes,  llyfrwerthydd  o Manchester,  am  45 p. , 
er  nad  ydyw  ond  ychydig  o ddalenau. 

+ Yr  oedd  un  Cymro  yn  awdwr  un  o’r  llyfrau  a argraffwyd  gan  W.  Caxton, 
sef  John  Gower,  brodor  o Gymru,  ac  y mae  rhagddalen  ei  lyfr  yn  dar- 
llen  fel  hyn  : — Confessio  Amantis,  that  is  to  saye  inEnglisshe,  The  Confessyon 
of  the  Louer,  maad  and  compyled  by  me  John  Gower,  Squyer.  Enprynted  at 
Westmestre  by  me  Willyam  Caxton,  and  ffynyssed  the  ij.  daye  of  Septembre 
the  fyrst  yere  of  the  regne  of  Kyng  Richard  the  thyrd  the  yere  of  our  lord  a 
thousand  cccclxxxxiij. ’ Dywedir  fod  yn  yr  amseriad  hwn  wall  o un  x yn  ormod, 
ac  mai  1483  a feddylir.  Cynnwysa  211  o ddalenau.  [Yn  1483  y dechreuodd 
Rhisiart  Wargam  deyrnasu,  ac  yn  1485  y collodd  ei  fywyd  ar  Faes  Bosworth. 
Y mae  mcccclxxxxiii,  a’r  flwyddyn  gyntaf  i Risiart,  gan  hyny,  yn  anghysson  â’u 
gilydd.] 

+ [‘  Salesburyd  yn  hytrach  na  ‘ Salisbury,  ’ yr  arferai  yr  hen  Salsbriaid  ys- 
grifenu  eu  henwau.  Am  hanes  dyddorawl  am  deulu  y Salsbriaid,  ac  am 
Wilym  Salsbri  yn  neillduol,  gweler  Gwaith  Gwallter  Mechain,  ii.  187 — 202.] 

§ Dictionary  of  Printing  and  Printers , p.  287. 

||  Rhydd  Johnson  y llyfr  hwn  ym  mhlith  y llyfrau  a argraffwyd  gan  Edward 
Whitchurch,  a rhydd  y geiriau  cyntaf  fel  hyn : ‘Ym  Ihyvyr a dy  wed  ma 
8plyg  ydoedd. — Typographia,  vol.  i.  p.  517. 


4 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1546 


Dywed  yr  Esgob  Humphreys,  gynt  o Fangor,  mai  math  o Almanac 
ydoedd,  o ychydig  o ddalenau.  Dodwyd  ‘ Beibl, 5 mewn  llythyrenau 
breision  ar  ben  uchaf  y ddalen  gyntaf,  i dynu  sylw,  mae  yn  debyg, 
gan  fod  rhanan  o’r  Beibl  ynddo,  yr  liwn  oedd  hollol  ddyeithr  yng 
Ngbymru  yn  y dyddian  byny.  Tybia  rhai  mai  Syr  John  Price, 
LL.D.,  a gyboeddodd  y llyfr  hwn.  Brodor  o sir  Frycheiniog  oedd 
Syr  J obn,  ac  yn  fab  i un  Rhys  ab  Gwilym  Gwyn,  ac  yr  oedd  yn 
by w yn  y Priordy,  Aberhonddu.  Y mae  yn  dra  tbebyg  ei  fod  mewn 
urddau,  ac  felly  yn  dwyn  rbyw  bertbynas  eglwysig  â’r  Priordy,  yr 
hwn  le  oedd  mewn  bri  yn  yr  oes  hòno ; ac  y mae  yn  debyg  mai  o 
blegid  hyny  y gelwid  ef  1 Syr  John,’  am  yr  arferid  yn  yr  oes  hòno 
alw  dysgedigion  mewn  urddau  eglwysig  felly  ;*  ond  dywed  Wood 
iddo  gael  ei  wneyd  yn  farcbog,  ac  iddo  lenwi  amryw  swyddau  dinesig 
yn  ei  wlad.  Yr  oedd  yn  un  o’r  dirprwywyr  a roddwyd  ar  waitb 
gan  Harri  viii.  i chwilio  y Mynachlogydd  ag  oedd  i’w  difrodi.  f 
A cbafodd  ef  y Fynacblog  hòno,  oedd  yn  wertb  y pryd  byny 
\Z4p.  11s.  4e.  Prynwydylle  wedi  hyny  oddi  ar  un  o’r  disgynyddion 
gan  Syr  John  Jepbrys,  wyres  yr  hwn  a’i  trosglwyddodd  trwy  briodi 
i un  John  Pratt,  a mab  hwnw  yn  marw  yn  ddiblant,  a’i  gwnaetb  yn 
ei  ewyllys  i Ardalydd  Camden.  Efe  a gafodd  neu  a brynodd  befyd 
ddegymau  Llanfair  ym  Muallt  a Llanddewi’r  Cwm.  Y mae  yn  dra 
sicr  ei  fod  yn  Brotestant,  neu  wedi  ymwrtbod  â i urddau  eglwysig 
er  ys  cryn  amser,  canys  ceir  enwau  ei  blant  i ddeg — 5 o fercbed  a 5 
o feibion ; J er  y dicbon  ei  fod  yn  briod  pan  mewn  urddau ; canys 
ymddengys  nad  oedd  gweddwdod  offeiriadol  yn  cael  ei  gadw  mor 
fanwl  yngNghymru,  ag  yr  ydoedd  mewnlleoedd  ereillo’r  gwledydd 
pabaidd,  a bod  Cymru  yn  addfedu  er  ys  talm  i fwrw  ymaitb  iau 
Rbufain ; canys  yr  oedd  y Deon  Salisbury  yn  Llanelwy,  yn  amser 
Harri  yii.  a Harri  yiii.,  yn  meddu  teulu  mawr,  ac  er  hyny  yn  cael 
ei  gydnabod  yn  gyfreitblawn  ddeon.§  Yr  oedd  Syr  John  yn  hyn- 
afiaetbydd  enwog,||  a bynododd  ei  bun  trwy  ei  ‘ Amddiffyniad  o’r 
Hanesiaetb  Frytanaidd,’  yn  erbyn  Polydor  Virgil.**  Rhoddodd 
hefyd  gynnortbwy  i Leland,  yn  ei  1 Assertio  Artur  US]]  Gall  befyd 
y bu  gan  y Dr.  John  Dafydd  Rhys  law  yng  nghyhoeddiad  y llyfryn 
hwn,  gan  ei  fod  yn  byw  ger  Aberhonddu,  ac  felly  yn  adnabyddus 
â Syr  John  Price.  JJ 

* Rhoid  y blaen-enwad  Syr  i offeiriad  heb  gael  ei  ddysgeidiaeth  yn  y prif- 
ysgolion. — Gwaith  Lewis  Glyn  Cothi,  nod,  t.  253. 

+ Meyrick’s  Dwnn’s  Heraldic  Visitation , vol.  i.  p.  97. 

$ Humphreys’s  Additions  to  Wood’s  Athence  Oxonienses. 

§ M.N.  in  the  Arch.  Carnb.  H.S.  vol.  ii. 

||  Jones’s  History  of  Breconshire. 

**  Polydorus  Virgilius  [neu  Vergilius],  oedd  frodor  o Urbino,  ynyrltal. 
Daeth  i Loegr  yn  1503  fel  negesydd  dros  y Pab  Alecsander  yi.,  i gasglu  ceiniog- 
au  Pedr,  lie  y treuliodd  tua  hanner  can  mlynedd  o’i  oes  yn  ysgrifenu  ac  yn  cy- 
hoeddi  amrai  weithiau.  Yr  oedd  yn  dal  archddiaconiaeth  Wells,  &c.  Bu 
farw  yn  Urbino,  yn  1555. — Penny  Cyclopaedia. 

+t  JohnLeland,  hynafiaethydd  enwog  a anwyd  yn  Llundain  yn  neclireu  y 
16  ganrif,  ac  a fu  farw  yn  1552. 

ÎÎ  [Hid  oes  un  lie  i gredu  nad  gwr  lleyg  a marchog  urddol  ydoedd  Syr  John 
Prys.  Crybwylla  yr  Esgob  Rhisiart  Davies  am  dano,  yn  ei  Epistol  at  y 
Cymry,  megys  ‘ marchog  urddol a chyfeiria  at  yr  hyn  a wnaeth  ef  mewn 
perthynas  i lyfryddiaeth  Cymru  yn  yr  ymadrodd  hwn  ; — ‘ Eithr  mor  ddiystyr 


1547] 

LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 

5 

1547. 

l. 

‘ A Dictionary 

in  Englyshe  and  Welshe  raoche  ne- 
cessary to  all  suclie  Welshemen  as 
wil  spedly  learne  the  englyshe  tôgue 
thought  vnto  the  kynges  maie- 
stie  very  mete  to  he  sette  for- 
the  to  the  vse  of  his  graces 
subiectes  in  Wales : Whe 
revnto  is  p ’fixed  a litle 
treatyse  of  the  en- 
glyshe pronûcia- 
cion  of  the  let- 
ters, by 

Wyllyam  Salesbury’ 


Y mae  yn  blaenori  y Greirlyfr  hwn,  ‘ Johan  Waley  y prenter  ya 
danfon  anerch  ar  pobol  Kymry.’  Yr  oedd  y Cymraeg  ynddo  a 
flaen  y Seisonaeg,  er  y dywedir  ar  yr  wyneb-ddalen  mai  ‘ Diction- 
ary in  Englyshe  and  Welshe  ’ ydoedd ; yr  hyn  a wnaeth  i bawb  ei 
ystyried  a’i  ddarlunio  felly,  sef  mai  y Seisonaeg  ydoedd  gyntaf  * 
ond  fel  arall  y mae.  Y mae  y geiriau  wedi  eu  trefnu  yn  golofnau 
ynddo,  rywbeth  yn  debyg  i silliadur  ysgol,  bedair  colofn  ar  bob 
wyneb-ddalen  fel  hyn  : — 


Kamberaec.  Raesonaeç . Welshe. 

dyn  man  llaw 

pen  head  coes 

ysgrifenu  write  cofio 


Englyshe. 

hand 

leg 

remember 


Nid  yw  y llyfr  yn  un  bychan,  ond  y mae  yn  lwmp  lied  drwchus,  o 
blygiad  rhy w 1 2plyg  ysgwâr  ; ond  o blegid  ei  gynllun  uchod  y mae 
llawer  o’r  dail  yn  ddiargraff. 

Yr  oedd  wedi  ei  gyflwyno  i’r  brenin  Harri  Tin.,  a’i  argraffu 
dan  ei  nodded  ef,  fel  y mynega  yr  wyneb-ddalen, — ‘ thought  vnto  the 
hjnges  maiestie  very  mete  to  be  sette  Jorthe  to  the  vse  of  his  graces 
subiectes  in  Wales.1  Y mae  Strype,  yn  ei  ‘Annals,1  yn  galw  yr 
awdwr  yn  ‘ Wyllyam  Salesbury  of  Llanrwst , gent.  ; ac  yn  dywedyd 
ei  fod  yn  gyfranog  â ‘Johan  Waley  y prenter,’  yn  y breintlythyr 


fydday  iaith  y Cymro,  a chyn  bellet  ir  esceulusit,  ac  na  allodd  y print  ddwyn 
ffrwyth  yn  y byt  yw  gyfri  ir  Cymro  yn  i iaith  i hun  hyd  yn  hyn  o ddydd  nen 
ychydic  cyn  hyn  i gosodes  Wiliam  Salsburi  yr  Efengylon  a’r  epystelay,  a arferid 
yn  yr  Eglwys  tros  y flwyddyn,  yn  Gymraeg  yn  print,  a’  Syr  Ihon  Prys  yntay  y 
Pader,  y Credo,  a’r  x Gorchymyn.’  Diau  y gwyddai  yr  Esgob  Davies,  ei  gydoeswr 
a’i  gydlafurwr,  yn  dda  ddigon  pa  un  ai  gwr  lleyg  ai  gwr  eglwysig  ydoedd  Syr 
John  Prys,  a dylai  ei  dystiolaeth  ef,  yng  nghyd  â thystiolaeth  Wood,  fod  yn 
benderfynol  ar  y pwnc.] 


6 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1547-48 


am  saith  mlynedd  i argraffu  y Beibl  yn  Cymraeg.*  Y mae  copi 
o'r  argraffiad  hwn  yn  y Grywreinfa  Brydeinig,  yn  Llundain.  Dywed 
Johnson  fod  Edward  Whitchurch  wedi  argraffu  ‘ Englyshe  and 
Welshe  Dictionary ’,  heb  amseriad  ; ond  mae  yn  debyg  mai  yr  un  a 
enwir  eto  ydoedd  hwnw.  Bu  Waley  farw  yn  1586. 

[Cymmaint  a g a welir  uchod,  ar  ddull  cyrnen  wrthdröedig,  yw  y cwbl  sydd  ar 
wyneb  cyntaf  dalen  enwol  y llyfr  hynafol  hwn.  Ar  gefn  y ddalen  hòno  y 
mae  y cyflwyniad  i’r  Brenin  Harri  viii  : — ‘To  the  moost  Victoriouse  & 
Redowbted  prince  Henry  theyght  by  the  grace  of  God  Kynge  of  Englande, 
Fraunce  and  Irelande  defender  of  the  faythe  And  of  the  Churche  of 
Englande  and  also  of  Irelâde  in  erthe  the  supreame  Hedde  be  al  prosperitye  in 
continuall  honour.’  Yna  y canlyn — ‘ Wyllyam  Salesburi  wrth  y darlleawdr,’ 
yr  hyn  a gynnwys  dair  dalen.  Wedi  hyny  y daw — ‘ Natur  a sain  y llythyreu 
vchod  yn  Saesnec  ;’  neu,  fel  y gelwir  y rhaglith  hwn  ar  frig  y dail, — ‘ Athraw- 
aeth  i ddyscy  darllen  Saesnec.”  Cymraeg  ydyw,  a llenwa  6 dalen.  Yna  y 
dechreu  y Geiriadur  ei  hun.  Cynnwys  yr  holl  lyfr  83  o ddail,  neu  166  o du- 
dalenau  4plyg  by  chan.  Y mae  oil  yn  y llythyren  ddu,  ac,  fel  llawer  o lyfrau  yr 
oes  hòno,  heb  ei  dudalenu.  Nid  ‘ lwmp  lied  drwchus  ’ mo  hono  mewn  un  modd, 
ond,  fel  y gellir  yn  hawdd  ddirnad  wrth  nifer  ei  ddalenau,  llyfr  pur  deneu 
ydyw.  Rhenir  y tudalen  yn  bedair  colofn,  megys  y canfyddir  yn  y cynllun  a 
rydd  yr  awdwr  : y golofn  gyntaf  sydd  â’r  gair  Kamberaec  (ac  weithiau  Camraec) 
uwch  ei  phen  ; uwch  ben  yr  ail  golofn  saif  Saesonaec  (ac  weithiau  Saesnec) ; 
uwch  ben  y drydedd  ceir  Welshe  (a  phryd  arall  Walshe)  ; ac  uwch  ben  y 
bedwaredd  saif  Englyshe.  Y mae  yr  awdwr  wedi  bod  braidd  yn  anffodus  yn  ei 
enghraifft  o’r  gwaith;  canys  dull  neu  gynllun  ydyw,  acnid  dyfyniad  allano  hono ; 
o herwydd  yn  y gwaith  ei  hun  ni  cheir,  er  enghraifft,  ddim  yn  y golofn  Seison- 
eg  ar  gyfer  y gair  ‘ dyn  ;’  ac  y mae  llawer  gair  Cymraeg,  mewn  gwahanol 
fanau  yn  y gwaith,  heb  un  gair  cyfystyr  ar  ei  gyfer  yn  y golofn  Seisoneg. 

Nid  yn  ‘ blaenori  y Geirlyfr  hwn  ’ y ceir — ‘ Iohan  Waley  y prenter  yn  danfon 
anerch  ar  pobol  Kymry,’  ond  ar  y tudalen  olaf  oil  o’r  gwaith  ; ac  ar  waelod 
hòno  y ceir  yr  argraffeb  ganlynol : — 

‘ Imprynted  at  London  in  Foster  lane,  by  me 
John  Waley. 

(1547.) 

Cum  priuilegio  ad  imprimendum  solum.  ’ 

Y mae  dau  gyfargraff  o Eirlyfr  Salsbri  yn  y Gywreinfa  Brydeinig,  yn  Llun- 
dain, un  yn  hollol  gyflawn,  a’r  Hall  yn  ddiffygiol  o’r  ddwy  ddalen  gyntaf  a’r 
pedair  olaf.  Y mae  peth  coll  hefyd  yng  nghanol  y gwaith.  Y mae  cyfargraff 
perffaith  hefyd  o hono  yn  Llyfrgell  Peniarth,  Meirion. 

Hwyrach  nad  annifyr  fyddai  enghraifft  arall  o’r  Geiriadur  boreuol  hwn.  A 
ganlyn  yw  ei  eglurhâd  ar  y gair  Wynwyn  : — ‘ Wynwyn  llyseun  o ddyryr  gwrag- 
edd  wrth  eu  llygait  er  kyrnel  wylo  pan  fo  meirw  eu  gwyr.’] 

2.  ‘ Calender  of  Months  and  Days,  by  W.  Salesbury.’j- 

[Diau  mai  yr  un  yw  hwn  â’r  rhif  1,  dan  y flwyddyn  1546.] 

1548. 

‘A  Dictionary  in  Englyshe  and  Welshe,’  &c. 

Ail  argraffiad  oedd  hwn,  tybygid,  o’r  ‘ Dictionary ’ y flwyddyn 
arall.  Ei  argraffydd  oedd  Edward  Whitchurch.  Yr  oedd  heb  am- 
seriad, a gall  y dylasai  fod  ychydig  flynyddoedd  yn  ddiweddarach. 
Yr  oedd  ef  yn  un  o argraffwyr  Matthew's  Bible, % sef  yr  ail  ar- 
* Dictionary  of  Printing  and  Printers , p.  297. 

+ Yn  ol  Mr.  0.  E.  Hughes,  Trefriw,  yn  y Carnarvon  Herald,  Jan.  1,  1859. 

X Y mae  yn  cael  ei  alw  yn  ‘ Matthew's  Bible,’  yn  ol  enw  Thomas  Matthew, 

Shwn  oedd  enw  ffugiol  y golygwr,  yr  hwn  mewn  gwirionedd  nid  oedd  neb 
i na  John  Rogers,  y merthyr. — Penny  Cyclopaedia , d.g.  Bible. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


7 


1550] 


graffiad  o ‘Feibl  Coverdale,’  *gyda  pheth  gwelliadau.  Yr  oedd 
hyny  yn  y flwyddyn  1537. 

[Nid  ymddengys  i Eirlyfr  W.  Salsbri  gael  erioed  ei  ail  argraffu.  Tebyg 
ddigon  gan  byny  mai  camgymmeriad  yw  ei  gofnodi  o dan  y flwyddyn  hon, 
yn  gystal  a’r  trydydd  argraffiad  o hono  dan  y flwyddyn  1551.] 

1550. 

1 . ‘ A Brief  and  plain  Introduction,  teaching  how  to  pronounce 
the  Letters  in  the  Brytysh  Tongue.’ 

Ail  argraffiad  ydoedd  hwn  o’r  Litle  treatyse  of  the  Englyshe 
pronunciation  of  the  Letters , oedd  yn  blaenori  ‘ Dictionary  ’ y 
flwyddyn  1547,  ganWyllyam  Salesbury,  ac  a argraffwyd fel hyn 
wrtho  ei  hun,  yn  Llundain,  gan  Robert  Crowley,  f 

[Nis  gall  dyfaliad  yr  awdwr  fod  yn  gywir  yma  ; canys  Cymraeg  yw  y cyfar- 
wyddyd  i seinio  y llythyrenau  o flaen  y Geiriadur,  ond  Seisoneg  yw  y gwaith 
hwn.  Gweler  d.f.  1567,  lie  y rhoddir  enw  y llyfr  yn  gyflawn.] 

2.  ‘ Dymchweliad  allor  uchel  y Pab,  gan  W.  Salesbury.’  Llun- 
dain, 8plyg4 

[Ni  chyhoeddodd  Salsbri  un  gwaith  o dan  yr  enw  a gofrestrir  yma.  Y gwaith 
a olygir  yw  yr  un  Seisoneg  canlynol 

‘ The  baterie 

of  the  Popes  Botereulx,  common- 
lye  called  the  high  Altare.  Com- 
piled by  W.  S.  in  the  yere 
of  oure  Lorde. 

1550.’ 

Yna  y canlyn  dyfyniad  o 2 Cor.  x.  4 — 6.  Ni  chynnwys  dalen  yr  enw  un 
amseriad,  nac  enw  argraffydd,  nac  enw  argraffle  ; ond  ar  y diwedd  dywedir  : — 
‘Imprinted  at  London  by  Robert  Crowley,  dwellyng  in  Elye  tentes  in 
Holbume.  The  yere  of  our  Lord.  M.D.L.’ 

Cynnwys  54  o ddail  (8plyg)  heb  rifnodi  eu  tudalenau.  Cyflwynir  y gwaith 
yn  y wedd  ganlynol  : — ‘ To  hys  singuler  good  Lord,  Syr  Richarde  Ryche,  Lorde 
Ryche,  & Lord  Chauncelloure  of  Englande  : his  mooste  fayethfull  and  humble 
seruaunte  Wyllyam  Salesburye  wysheth  euerlastynge  felicitie.’  Cynnwys  y 
llythyr  cyflwyn  ddwy  ddalen  ; yna  y daw — ‘ William  Salesburye  to  the 
Christen  Reader,’  yn  cynnwys  dwy  ddalen  arall  ; ac  yna  y canlyn  y ‘ Baterie  ’ ei 
hun.  Y mae  argraffwaith  y llyfr  hwn  yn  llawer  gwell  nag  argraffwaith  y Geir- 
lyfr.  Y mae  cyfargraff  o hono  ar  gadw  yn  y Gywreinfa  Brydeinig.] 

3.  ‘Arweiniad  hawdd  ac  eglur  i’r  iaith  Gymraeg,  gan  W. 
Salesbury.’  Llundain,  1550,  4plyg. 

Yr  un  ydoedd  hwn  â rhif  1,  y flwyddyn  hon  ; ond  dichon  y 
dylasai  fod  ychydig  ym  mlaen — ef  allai  bedair  neu  bum  mlynedd. 

[Ni  gall  hwn  fod  yr  un  â’r  rhif  1,  a gofnodir  dan  y flwyddyn  hon  ; canys 
cyfarwyddyd  i’r  Seison  i seinio  y llythyrenau  Cymraeg  yw  hwnw,  ac  yn  yr 
iaith  Seisoneg  y mae  yn  ysgrifenedig  ; ond  ymddengys,  os  yw  ei  enw  yn  gywir, 
mai  llyfr  Cymraeg  ydyw  hwn.  Gweler  d.f.  1567.] 

* Miles  Coverdale,  cyhoeddydd  y Beibl  Seisonaeg  cyntaf,  a anwyd  yn 
Ecseter,  yn  y flwyddyn  1487  ; bu  farw,  tybygir,  yn  1568,  canys  claddwyd  ef  ar  y 
19ydd  o Chwefror,yn  y flwyddyn  hòno,  yng  nghanghell  Eglwys  St.  Bartholomëus, 
yn  yr  oedran  teg  o 81  oed. — Penny  Cyclo .,  dan  ei  enw. 

f Dictionary  of  Printing  and  Printers , p.  297. 

Î Cofrestr  Moses  Williams. 


8 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1551 


1551. 

1.  * KYNNIVEE 

llith  a ban  or  yscry- 
tliur  ac  a ddarlleir  yr  Ecleis  pryd 
Commnn  y Sulieu  a’r  Gwilieu 
trwy  ’r  vlwyddyn  ; o Cam- 
bereiciat.  W.  S 
Tit.  ii 

Llewychawdr  iacbwyawl  rat  Deo  i pawp  dyn  can  en 
dyscn  y ymwady  ac  annnwoldab  a chwanteu  bydol  a 
byw  yn  sobr  ac  yn  gyfyawn  ac  yn  dduwiol  yn  y byd  yn 
awr  can  ddisgwyl  am  y wynvydedic  obaith  a lie wy  ch- 
at gogoniant  y Deo  mawr  a’n  Iachawdyr  Ieshn 
Christ  yr  hwn  ae  dodes  ehunan  trosom  er  en  pryny  o 
ywrth  oil  enwiredd  a charthy  iddo  ehunan  popl  priawt 
y ymgar  a gweithredoedd  da. 

Eom  i. 

Nyd  cywilyddus  geny  vi  Euangel  Christ  can  ye  gallu 
Deo  ydyw  hi  ar  iecheit  i pop  yn  yn  credy  ynthei.’ 

Ar  ei  ddiwedd  y mae  a ganlyn  : — 

1 Imprinted  at 
London  by  Eoberte  Crow- 
ley for  William  Sales- 
bury  dwellynge  in  Elye  tentes  in 
Houlbourne 
Anno  Domini 
M.D.L..R 

[Yn  ol  Cofrestr  Moses  Williams,  llyfr  4plyg  ydyw.] 

2.  ‘ A Dictionary  in  Englyshe  and  Welshe,’  &c.* 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad  o Eirlyfr  1 Wyllyam  Salesbury ,• 
of  Llanrwst,  gent.f  Yr  argraííýdd  presennol  oedd  Eobert  Crowley, 
yr  hwn  oedd  frodor  o sir  Gaerwrangon.  Y mae  yn  dra  thebygol  ei 
fod  yn  Gymro,  gan  fod  yr  iaith  Gymraeg  yn  cael  ei  siarad  yn 
gyffredin  yn  siroedd  y terfynau  y pryd  hyny.  Arferai  bregethu 
hefyd,  gan  ei  fod  mewn  urddau,  ac  yn  Ficer  St.  Giles,  Cripplegate, 
Llundain,  lie  y bu  farw,  Mehefin  18,  1588.  Bu  gorfod  iddo  Ifoi,  fel 
llawer  ereill,  i Ffrancffort,  ar  ddyfodiad  Mari  i’r  orsedd.J 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1547.  Os  argraffodd  Whitchurch  hefyd  ‘ Dictionary yr 
oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad.  [Gan  mai  ar  awdurdod  Seison  y cofnodir  yr 
argraffiad  tybiedig  hwn,  prin  y gellir  credu  fod  mwy  nag  un  argraffiad  o 
Eiriadur  W.  Salsbri  wedi  ymddangos  drwy’r  wasg.] 

f Gwel  dan  y flwyddyn  1547  a 1548. 

Í Dictionary  of  Printing  and  Printers , p.  398. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


9 


1553] 


3.  1 Exemplifler  of  Eloquence.  By  W.  Salesbury.’* 

[‘  Egluryn  Ffraethineb  ’ Salsbri  a Pherri  ydyw  hwn,  ac  nid  argraifwyd  mo 
hono  byd  y flwyddyn  1595  : ni  ddylasai  gan  byny  gael  ei  gofnodi  yma.] 

Aetb  deuddeng  mlynedd  beibio  ar  ol  hyn  cyn  y cawn  fod  dim 
wedi  ei  wneyd  gan  y wasg  er  lies  y Cymry,  byd  y medrais  wybod. 
Ond  yr  oedd  yn  Ipswich,  yn  amser  Edward  Vi,  argraffydd  o’r  enw 
John  Oswen,  yr  hwn,yn  y flwyddyn  1548,asymmudoddi  Gaerloew;  ac 
y mae  yn  y Roll's  Chapel  drwydded  a roddwyd  gan  Edward  vi.  i J ohn 
Oswen,  o ddinas  Oaerloew,  a’i  gynnrycbiolwyr,  i argraffu,  ac  ail  ar- 
graffu,  pob  matb  o lyfr  neu  lyfrau,  a osodir  allan  gan  ei  fawrhydi,  o 
berthynas  i’r  gwasanaeth  a arferir  yn  yr  eglwysi,  a gweinyddiad  y 
sacramentau,  ac  addysg  i’w  ddeiliaid  yn  Nbywysogaeth  Cymru,  a’r 
terfynau  pertbynol  i’r  unrbyw,  &c.,  am  saitb  mlynedd,  gan  wa- 
bardd  pawb  ereill,  pwy  bynag  fyddont,  i argraffu  yr  unrbyw.  Efe 
a argraffodd  hyd  y flwyddyn  1553,  yn  yr  bon  flwyddyn,  sef  y 7fed  o 
Edward  wq  y cafodd  ei  benodi  yn  argraffydd  i Dywysogaetb 
Cymru,  a’r  tèrfynau  pertbynol  i’r  unrbyw.  Er  y cyfan,  nid  ydys 
yn  deall  i ’Oswen  argraffu  dim  yn  Gymraeg ; ac  aetb  ei  drwydded- 
allan  heb  wneyd  dim  gwertb  ei  cbael,  pan  y rboddwyd  trwydded 
arall  i Jobn  Waley.j-  Heb  law  byny,  bu  farw  y brenin  Edward,  a 
daetb  Mari  babaidd  i’r  orsedd,  yr  byn  a rydd  reswm  arall  pa  bam  y 
inae  cymmaint  o wagle  a deuddeng  mlynedd  beb  i Gymru  gael  dim 
trwy  y wasg. 

1553. 

‘ Here  beginnitb  a litel  treatess  conteyninge  tbe  ivgemêt  of 
oryne  most  necessary  for  al  sucb  as  be  desirous  to  knowe  tbe  state 
of  tbeir  owne  bodys  or  be  wylling  to  belpe  tbeyr  frindes,  wrytbyn 
in  tbe  latyn  tong  by  Jobn  Nass  and  englisbed  by  humefre  Lloyd 
at  tbe  request  of  tbe  Ryght  honorable  Lord  Saffórd. 

Imprinted  at  London  by  Eicbarde  Nattyl  dwellyngin  Fletestrete*’ 
&c.  1553. 

Ar  ei  ddiwedd  fel  byn  : — 

‘ Here  enditb  tbe  Boke  yf  Seynge  of  YYdenis  Imprinted  at 
London  in  Fletestrete  at  tbe  Sygne  of  tbe  George  next  to  saynt 
Dunstons  church  by  YYylliam  Powel  In  tbe  yere  of  our  Lorde 
M.D.LX.ii  The  xiiii  day  of  Januarye.’ 

[Yn  ol  awdwr  y Cambrian  Plutarch , yr  bwn  a ganlynir  yn  y Biog.  Diet,  of 
Eminent  Welshmen  (d.g.  ‘ Humphrey  Llwyd1),  yn  y fl.  1551  yr  ymddangosodd 
y gwaith  hwn,  sef  y flwyddyn  y cymmerth  Llwyd  ei  radd  o Athraw  y Celfau 
ym  Mhrifysgol  Rhydychain.  Anhawdd  dyfalu  pa  fodd  y mae  cyssoni  yr  hyn  a 
draethir  yma  yng  nghylch  y llyfr  dan  ystyriaeth,  sef,  y dywedir  ar  y ddalen 
gyntaf  gael  o hono  ei  argraffu  yn  Llundain  gan  Richarde  Nattyl  yn  1553,  ac  ar 
y diwedd,  gan  VVylliam  Powel  yn  1562.  Ymddengys  fod  yma  ddau  lyfr 
gwahanol  yn  cael  eu  crybwyll  ; ac  hwyrach  i’r  amryfusedd  ddygwydd  trwy  i’r 
awdwr  gyfarfod  â’r  ddau  wedi  eu  cyfrwymo  ; sef,  y ‘ Ivgemet  of  Oryne,  ’ ar- 

* Yn  ol  Mr.  0.  E.  Hughes,  Carnarvon  Herald , January  1,  1859. 

+ Dictionary  of  Printing  and  Printers,  dan  y flwyddyn  1548,  a d.g.  ‘ John  Oswen ' 

2 


10 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1563-67 


graffedig  yn  1553,  a’r  ‘Boke  of  Seynge  of  VYdenis,’  yn  1562  : ac  osoedddiwedd 
y naill  a dechreu  y llall  wedi  myned  ar  ddifancoll,  gallasai  y camgymmeriad 
ddygwydd  yn  bur  haWdd.  Ni  ddarfu  i mi  weled  y gwaitb  neu  y gweithiau  a 
gofnodir.] 

[1563. 

1 Gildse  de  Excidio  Britannia©  Epistola.’ 

Argraffedig  yn  Llundain,  1563,  gan  J.  Daye,  8plyg. 

Hwn,  fel  yr  ymddengys,  oedd  y pedwerydd  cyboeddiad  o argraffiad  Polydor 
Vergil  o Lythyr  Gildas.  Gweler  tudalen  2,  a chymharer  rhif  6,  d.f.  1587. 
Ymddangosodd  yr  ail  argraffiad  o hono  yn  Awgsbwrg  yn  1534,  a’r  trydydd  yn 
Basil  yn  1541.] 

1564-65. 

‘ The  Letanye  in  Welshe.’ 

Ni  ellais  wybod  dim  ychwaDeg  am  yr  uchod,  na’i  fod  yn  eael  ei 
enwi  ym  mhlith  y llyfrau  aargraffwyd  gan  John  Waley,  yny  rhestr 
o honynt  a roir  gan  Mr.  C.  H.  Timperley.* 

1567. 

1.  ‘ Testament  newydd  ein  Arglwydd  Iesu  Christ.  Gwedy  ei 
dynnu,  yd  y gadei  yr  ancyfiaith  ’air  yn  ei  gylydd  or  Groec  a’r 
Llatin,  gan  newidio  ffurf  llythyren  gairiae-dodi.  Eb  law  hynny  y 
mae  pob  Gair  a dybiwyt  y vot  yn  andeallus,  ai  o ran  Llediaith  y 
Vlat,  ai  o ancynefinder  y dennydd,  wedi  ei  noti  ai  eglurhau  ar 
Tedemyl  y tu  dalen  gydrychiol.’ 

Yn  niwedd  y llyfr  y mae  y geiriau  hyn  * — 

‘ Imprinted  at  London,  by  Henry  Denham,  at  the  costes  and 
charges  of  Humfrey  Toy,  f dwelling  in  Panles  chnrchyarde,  at 
the  signe  of  Helmet.  Cum  privilegio  at  imprimendum  solum.  Anno. 
1567.  Octob.  7.’ 

Ee  allai  na  byddai  yn  ammhriodol  yma  wneyd  rhai  sylwadan 
arweiniol,  cyn  sylwi  ar  gyfieithiad  a chyhoeddiad  y Testament  hwn. 
Y cyntaf,  am  a wyddys,  a gyfieithodd  ranan  o’r  Beibl  i’r  iaith 
Gymraeg,  oedd  TaliesinJ — bardd  enwog  o ymyl  Llanrwst,  ag  oedd 

* Dictionary  of  Printing  and  Printers. 

+ Yr  oedd  HumfFrey  Toy,  neu  Toe,  yn  Gymro  o du  ei  fam  a’i  nain ; canys 
merch  oedd  ei  nain,  mam  Robert  Toy,  i David  ab  David,  o Gaerfyrddin,  a 
gwraig  Robert,  mam  HumfFrey,  oedd  fercb  GrufFydd  ab  Jobn  David  Lloyd. 
Gan  fod  William  Salesbury  yn  cyfeillachu  llawer  â’r  Esgob  Richard  Davies,  a 
hwnw  yn  byw  yn  Abergwili,  ger  Caerfyrddin,  a Mrs.  Toy  yn  argrafFyddes,  yn 
dwyn  y gwaith  ym  mlaen  ei  hun  ar  ol  marwolaeth  ei  gwr,  hyd  nes  y cyfod- 
odcl  ei  mab  HumfFrey,  cafodd  W.  Salesbury  ei  gymhell  i lettya  yno,  tra  y 
byddai  yn  Llundain  yn  golygu  y wasg,  ac  argraffu  y Testament  Newydd. 
Diau  mai  trwy  ddylanwad  ei  fam  y cymmerodd  arno  y gost  o argraffu  y Testa- 
ment. Yr  oedd  un  John  Toye  yn  argraffu  yn  ‘ Poules  churche  yard , at  the 
sygne  of  saynte  Ny colas,  ’ yn  1531. — Johnson’s  Typographia,  vol.  i.  p.  510. 

Î [Nid  oes  un  prawf  ddarfod  i Daliesin  gyfieithu  cymmaint  a Uinell  o’r  Ys- 
grythyr  Lân  i’r  Gymraeg,  nac  i un  iaith  arall.  Am  y eerddi  a elwir  ‘ Llath 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


11 


1567] 


yn  blodeuo  o ddeutu  y flwyddyn  540.  Math,  o alleiriad  barddonol 
o ranau  o’r  Beibl  yw  ei  waith,  sef  ‘ Deg  pla  poeni  Pharo,’  1 Llath 
Foesen,’  neu  Wialen  Moses,  ac  ychydig  am  Dduw  a Christ. 

Yr  ail  oedd  Dafydd  Ddu  o Hiraddug,*  yr  hwn  a flodeuodd  o ddeutu 
y flwyddyn  1349.  Y mae  ei  waith  yn  cynnwys  rhan  fawrf  o’r  Salmau, 
rhan  o’r  bennod  gyntaf  o Efengyl  Luc,  Cân  Zacharias,  Cyfarchiad  yr 
Angel  i Mair,  Cân  y Tri  Llanc,  a Chân  Simeon.  Alleiriad  barddon- 
ol neu  gynghaneddol  yw  yr  eiddo  yntau  gan  mwyaf.  Ond  rhoddwyd 
yn  fy  flaw  adysgrif  y dywedid  ei  bod  yn  esiampl  mewn  rhyddiaith 
o’i  gyfieithiad  o ‘ Gyfarchiad  yr  Angel  Gabriel  i Pair  :’  ac  fel  hyny 
mae  : — 

‘ Gabriel  a anfoned  yn  gennad  y gan  Dduw  i ddinas  yn 
Galilea  yr  hwn  a elwir  Nasraeth  i briodi  morwyn  a gwr  a elwid 
Ioseph  o lwyth  Dafydd.  Ac  enw  y forwyn  oedd  Mair.  A phan 
ddaeth  yr  angel  i mewn  attai  y dywawd  ef  hanpych  gwell  Fair 
gyflawn  o rad  Duw  gyda  thi  bendigaid  wyt  ynghyfrwng  y gwragedd. 
A phan  gigleu  Fair  hynny  cynhyrfu  a wnaeth  a meddyliaw  pa  ryw 
gyfarch  oedd  honno. 

‘ A dywedyd  a orug  yr  angel  wrthi  nac  ofnhaa  Fair  canys  ti  a 
gefaist  rad  y gan  Dduw  ti  a ymddygu  feichiogi  ith  groth  ac  a esgory 
ar  fab  a elwy  ei  enw  Iesu  a hwnnw  a fydd  gwr  mawrja  mab  y gelwir 
i’r  Goruchaf  ac  ef  a rydd  yr  Arglwydd  Dduw  iddaw  eisteddfa 
Dafydd  ei  dad  ac  ni  bydd  diwedd  ar  ei  deyrnas  ef.’ 

Nid  oedd  yr  ysgrifau  hyn  i’w  cael  ond  yn  llyfrgelloedd  y cywrain 
a’r  dysgedig,  hyd  y flwyddyn  1801,  pryd  y casglwyd  ac  y cyhoedd- 
wyd  ystôr  fawr  o honynt  yn  yr  Archaiology  of  Wales,  trwy  lafur  yr 
enwogion  Owain  Myfyr,  sef  Owen  Jones ; y Dr.  W.  Owain  Pughe, 
D.C.L.,  F.A.S. ; ac  Edward  Williams,  neu  Iolo  Morganwg,  ‘ Bardd 
wrth  Fraint  a Defawd  Beirdd  Ynys  Prydain.’  Nid  oes  ammheu 
nad  oedd  rhanau  ereill  o’r  Beibl  yn  Gymraeg  trwy  lafur  rhai  o’r 
mynachod,  megys  ag  y cyfieithwyd  yn  ami  gan  fynachod  gwledydd 
ereill.  Tystia  y Dr.  Richard  Davies,  Esgob  Ty  Ddewi,  iddo  weled  Pum 
Llyfr  Moses  yn  nhy  ewythr  iddo,  pan  oedd  yr  esgob  yn  fachgen. 
F el  hyn  y dy wed  y Doctor  dysgedig,  yn  ei  lythyr  argraffedig  gyda’r 
Testament  cyntaf  hwn  : — 

‘Yn  lie  gwir,ni  ffynnodd  cenifierioet  gael  gwelety  Bill  yn  Gymraeg: 
eithr  pan  oeddwn  fachcen,  cof  yw  cennyf  welet  pump  llyfr  Moysen  yn 
Gymraeg  o fewn  tuy  ewythyr  ym’  oedd  wr  dysgedig ; ond  nid  doedd 

Eoesen,’  ‘ Pläu  yr  Aipht,’  ‘ Gwawd  Gwýr  Israel,’  a.r.c.,  cyfansoddiadau 
ydynt  llawer  diweddarach  nag  oes  Taliesin.  Ac  nid  yw  y llinell — 

* A minnau  Daliesin  o lan  llyn  Geirionydd,  ’ 

ond  prawf  pur  egwan  mai  gwr  ‘ o ymyl  Llanrwst  ’ oedd  ‘ Pen  Beirdd  y 
Gorllewin.’] 

* Ei  enẅ  yn  briodol  oedd  Dafydd  ab  Roderic  ab  Madog.  Y mae  yn  eglwys 
Dymeirchion,  ar  derfyn  Dyffryn  Clwyd,  feddfaen  cerfluniol  iddo. 

+ [Yn  bytrach,  rhan  fechan.  Cynnwys  gwaith  Dafydd  Ddu  Hiraddug 
gyfieithiad,  peth  mewn  rhyddiaith,  ond  y rhan  fwyaf  ar  fesur  cerdd,  o ‘ Was- 
anaeth  Mair  Fendigaid,’  yr  hwn  sy  gynnwysedig  gan  mwyaf  o ddarnau  o’r 
Ysgrythyr  Lân.  Geir  y gwaith  hwn  yn  argraffedig  yn  agos  i ddiwedd  y gyfrol 
gyntaf  o’r  Myvyrian  Archaiology  of  Wales  : 3 cyf.  8plyg,  Llundain,  1801-7. ] 


12 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1567 


neb  yn  ystyr  y llyfr,  nac  yn  prisio  arno.  Peth  amhëus  ydyw  (ir  a 
wnn  i)  a ellir  gwelet  yn  oil  Cymru  un  hen  Fibl  yn  Gymraeg  i’r  penn 
golledwyt  ac  y speiliwyt  y Cymry  oy  oil  lyfray.  Eithr  diammay 
yw  cennyf  fot  cyn  hynny  y Bibl  yn  ddigon  cyffredin  yn  Grymraeg. 
Perffeithrwydd  ffydd  y Merthyron,  eglwyswyr  a lleigion,  sy  brawf 
cadarn  fod  yr  Ysgrythyr  Lân  cenddynt  yn  i iaith  eu hunain.' — Hefyd, 
y mae  cenym  ni  yn  Grymraeg  amryw  ymadroddion  a diarhebion  yn 
aros  fyth  mewn  ajffer  a dynwyt  o berfedd  yr  Ysgrythyr  Lân,  ac  o 
ganol  Efengyl  Crist.  Yr  hyn  sy  brofedigaetli  ddigonawl  fot  yr 
Ysgrythyr  Lân  ym  hen  pob  bath  ar  ddyn,  pan  y dechreuwyt 
hwynt,  a phan  y dygwyt  i arfer  gyffredinawl : megis,  A Duw  a 
digon,  heb  Dduw  heb  ddim. — A gair  Duw  yn  uchaf. — Y Map 
rhad. — Ni  lafur,  ni  weddia,  nid  teilwng  iddo  ei  fara. — Eglwys  pawb 
yn  ei  galon. — Cyn  wired  a’r  efengyl. — Pan  nad  rhyfedd  na  thyf 
post  aur  trwy  nen  tŷ  yr  anwir. — Drwg  y ceidw  diawl  ei  was. — I Ddvw 
y diolchwn  gael  bwyt,  a gallu  ei  fwyta.— Ehad  Dww  ar  y gwaith  ; 
ac  eraill  o’r  fath  hyn.  Y mae  llawer  o enwau  arferedig  gynt  yn 
mlilith  y Cymry  yn  brawf  ychwanegol  o hynny  ; megys,  Abraham, 
Esgob  Menyw ; Adda  Eras,  un  o’r  Beirdd ; Aaron,  un  o benaethiaid 
gwlad  Forgan ; Asaph,  Esgob  Llanelwy;  Daniel,  yr  Esgob  cyntaf  yn 
Bangor  ; Iago  ab  Idwal ; Ioseph,  Esgob  Menyw  ; Samuel  Beulan, 
offeiriad  dysgedig ; Samson,  y chweched  Esgob  ar  hugain,  a’r 
diweddaf  yn  Menyw ; a’r  cyfryw  eraill  a goffeir  yn  fynych  yn  yr 
hen  achau.  Y mae  hyn  yn  dangos  fot  yr  Ysgrythyr  Lân  yn  wybod- 
edic  iawn  gan  ein  hynafieit  ni  gynt.  Y mae  prydyddiaeth  Taliesin 
ben-beirdd  yn  gwiriaw  yr  un  peth,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  amser 
Maelgwn  Gwynedd,  yn  y chweched  ganrif.’* 

Dengys  y rhesymau  uchod  yn  eithaf  boddhaol  fod  y Beibl,  neu 
ranau  helaeth  o hono,  ym  meddiant  ein  hynafiaid  ni  y Cymry  yn 
foreuol  iawn ; a thebyg  yw  iddynt  eu  colli  trwy  erlidigaethau  a 
rhyfeloedd,  o’r  chweched  hyd  y bymthegfed  ganrif,  f pan  yr  ail 
lewyrchodd  y goleuni  dwyfol. 

Gwelwyd  mai  y rhanau  cyntaf  a argraffwyd  o’r  Beibl  yn  Gymraeg 
oedd  rhai  darnau  yn  y llyfr  bychan  a nodwyd  fel  y cyntaf  a argraff- 
wyd o gwbl  yn  ein  hiaith,  sef  llyfr  y flwyddyn  1546,  yn  cynnwys  y 
‘ Pader  neu  Weddi  yr  Arglwydd,  y Deng  air  Deddyf,’  &c.;  y 
‘Kynnifer  llith  a Ban/  &c.,  yn  1551 ; a’r  1 Letanye  in  Welshc / yn 
1564-65.  Phoddoddy  Dr.  Malkin,  ar  sail hysbysiaeth  a gawsai  gan 
Iolo  Morganwg, J hanes  ddarfod  i un  Thomas  Llywelyn,  o’n.Glyn 
Eithinog,  yn  Phegoes,  yr  hwn  sy  ddosran  neu  dref  ddegwm  o blwyf 
Ystrad  Dyfodwg,  yn  sir  Forganwg,  a’r  hwn  oedd  fardd  Cymreig 
enwog,  yn  Brotestant  o nodwedd  uchel,  duwioldeb  mawr,  a moesol- 
deb  manwl,  ac  yn  byw  yn  amser  Edward  vi.  hyd  Elisabeth — iddo 
gyfieithu  y Beibl  i Gymraeg  dda,  o gyffeithiad  Seisonaeg  William 

* [Nid  yw  hwn  ddyfyniad  llythyrenol  o Lythyr  yr  Esgob  Davies  ; ac  ym- 
ddengys  i’r  awdwr  ei  gymmeryd  o Mriadur  Ysgrythyrol  Charles  (d.g.  Bibl), 
ac  nid  o Destament  Salsbri,  er  nad  yw  yn  cwbl  gytuno  â hwnw  chwaith.] 

f [Yn  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg  y cymmerth  y Diwygiad  le  yn  y deyrnas 
hon  yn  gystal  ag  ar  y cyfandir.] 

Î Dr.  Malkin’s  Scenery , Antiquities,  and  Biography  of  South  Wales,  vol.  i. 
pp.  297—300. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


13 


1567J 


Tyndal,  tua’r  flwyddyn  1540.  Yr  oedd  ef  yn  meddu  trwydded  i 
bregethu  o dan  law  yr  Archesgob  Grindal,  fel  y cafodd  ereill  yn  y 
dyddiau  byny.  Byddai  yn  ami  yn  darllen  y gwasanaeth  eglwysig 
mewn  annedd-dai, — yn  ysgrifenedig  ganddo  ei  bun  (canys  byd  yn 
byn  nid  oedd  dim  yn  argraffedig)  a pbregetbai  yn  boblogaidd,  a 
ffurfiodd  lawer  o gymdeitbasau  by  chain.  Dywedir  befyd  fod 

llytbyr  mewn  ysgriilaw  yn  llyfrgell  Syr  Tbomas  Mostyn,  yn  sir 
Pflint,  oddi  wrtb  y dywededig  Tbomas  Llywelyn,  at  Bicbard  Davies, 
yr  ail  Esgob  Protestanaidd  yn  Nhy  Ddewi,  yn  ei  annog  i gyfieithu 
y Beibl  i’r  iaitb  Grymraeg,  ac  yn  rboi  rhyw  banes  am  yr  hyn  oedd  ef 
ei  bun  wedi  ei  wneyd.  Nid  ydys  yn  sicr  a ddefnyddiwyd  ysgrif 
Llywelyn  gan  y cyfieitbwyr  ; ond  y mae  yn  dra  tbebyg  ei  bod  yn 
adnabyddus  i Salesbury,  yr  byn,  yng  ngbyd  â rbesymau  ereill,  a 
brofant  pa  bam  y darfu  i Salesbury,  ac  yntau  yn  Wyneddwr,  gym- 
mysgu  cymmaint  o briodwedd  neu  lediaitb  y Debeuwyr*'  yn  ei  gyf- 
ieitbiadau,  fel  y ceir  dangos  eto.  Y mae  ar  gof  banesyn  tra 
tbarawiadol  am  Tbomas  Llywelyn.  Dywedir  iddo,  wedi  claddu  ei 
wraig  gyntaf,  fyned  i geisio  caru  mercb  a g y buasai  iddi  ddau 
blentyn  gorddercb,  gan  fwriadu  gwneutbur  ail  wraig  o boni.  Aetb 
dau  fab  iddo,  o’i  wraig  gyntaf,  yn  gymdeitbion  iddo  i’w’briodas,  ac 
i gyrcbu  y ddarpar  wraig  dros  afon  Nedd.  Yng  ngbanol  yr  afonfe 
dramgwyddodd  y ceffyl  dan  y mab  bynaf,  yr  bwn  a ganodd  y 
pennill  triban  canlynol  ar  yr  acbos  : — 

‘ Y ceffyl  bal  anhywaith 
A hapiws  dripio  unwaith 
Wrth  ’mofyn  gwraig  i ’nhad  dan  glo, — 

Fe  dripiws  liòno  ddwywaith.’ 

Ffromodd  yr  ben  wr  wrtb  y mab,  ac  nid  ai  ef  i briodi  y diwrnod 
bwnw ; ond  gofynodd  i’r  ail  fab  ddyfod  gydag  ef  ar  ddiwrnod  arall ; 
ond  bwnw  eilwaitb  a ganodd  fel  byn  : — 

‘ Hawddfyd  i’m  mam  gywir-dro, 

Un  onest  gorff  a dwylo, 

Mae’n  awr  yn  gorwedd  yn  y llwch — 

Un  onest  mynwch  eto.’ 

Wrtb  weled  y meibion  fel  byn  yn  anfoddlawn,  fe  roes  beibio  feddwl 
am  briodi  mwy  : ac  ym  mben  ycbydig  wedyn  ymroddodd  i fod  yn 
grefyddol  iawn,  a bu  fyw  ddeugain  mlynedd  wedi  hyny.f 
[Gelwir  ef  weithiau  Tomas  Llywelyn  Deio  Pywel  (neu  ab  Hywel).  Y mae  ym 
meddiant  y golygydd  hen  draethawdl  o waith  y gwr  hwn,  yr  hon  a elwir 
‘ Prognosticasiwn  Tomas  Llywelyn  Deio  ab  Hywel,’ yr  hon  sydd  yn  dechreu 
fel  hyn  : — 

‘ Dyma  lyfr  a draetha 
Am  bethau  a ddygwydda 
Yn  y flwyddyn  o oedran 

* [Nid  ‘ llediaith  ’ mo  honi ; os  amgen,  y mae  y rhan  fwyaf  o lawer  iawn  o 
ysgrifeniadau  Cymru  wedi  eu  hysgrifenu  mewn  ‘ llediaith.  ’ Y rheswm  pa 
ham  y mae’r  cyfieithiadau  Cymreig  o’r  Ysgrythyrau  yn  dwyn  amynt  gymmaint 
p nodwedd  y Ddeheubartheg,  er  mai  Gwyneddigion  gan  mwyaf  oil  oedd  y cyf- 
ieithwyr,  yw,  o herwydd  mai  ynddi  hi  braidd  yn  hollol  yr  ysgrifenasid  yr  holl 
ryddiaith  hyd  yr  amser  dan  sylw.  Nid  oes  ond  y peth  nesaf  i ddim  o gyfan- 
soddiadau  rhyddieithol  i’w  cael  yn  nhafodiaith  Gwynedd  o flaen  Testament 
Gwilym  Salsbri ; a hyn,  tebygol,  yw  yr  achos  fod  ieithwedd  y cyfieithiad  hwnw 
înor  hynod  o drwstan  ac  annhelediw.] 

+ Y Brython , ii.  54. 


14 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1567 


Crist  ein  Prynwr  ei  hunan, 

Un  mil  a chwechant  a deg : 

Os  mynwch,  rhowch  im’  osteg.’ 

Ac  yn  flaenddodedig  iddi  y mae  y nodyn  canlynol  yn  llawysgrif  rhyw  un  nas 
medraf  wneyd  allan  ei  enw,  gan  mor  anamlwg  yr  ysgrifen  : — ‘ Licensed  in 
1588  by  Archbishop  Grindal,  and  preached  blind,  being  100  years  old — con- 
sequently must  be  122  when  he  wrote  this.’  Ond  rhaid  fod  rhyw  anghy- 
wirdeb  yma  ; canys  bu  Grindal  farw  yn  y fl.  1583,  ac  yr  oedd  wedi  peidio  â bod 
yn  Archesgob  Caergaint  am  rai  blynyddoedd  cyn  hyny. 

Y mae  yn  yr  un  llyfr  gerdd  arall  o’i  waith,  yr  hon  a elwir  ‘ Breuddwyd 
Tomas  Llywelyn  Deio  ab  Hywel,’  yr  hon  sy  fath  o gyfymgerdd  rhwng  ‘Tafarnwr’ 
a’r  ‘ Eglwys.’  Y mae  ysbryd  a rhediad  y canau  dysyml  hyn  yn  hollol  gysson 
â’r  hyn  a ddywedir  uchod  am  nodwedd  grefyddol  eu  hawdwr.] 

Dywedir  fod  gyntyn  Llyfr  gell Eglwys  Gadeiriol  Llanelwy,  ‘Ren  gyL 
ieithiad,  yn  un  llyfr,  o’rEfengyl  ynolSt.  Matthew,  St.  Marc,  St.  Luc, 
a St.  loan  ; a chyfrifid  ef  yn  gyfieithiad  henyn  y fiwyddyn  1282,  mal  y 
gellirgweled  oddi  wrth  lythyr  nodded  a braint  Archesgob  Caergaint, 
y fiwyddyn  hòno,  yn  caniatäu  i Offeiriaid  yn  perthyn  i Eglwys  Llan- 
elwy,  y rhyddid  i gariaw  y darn  hwn  o’r  Testament  Newydd  o am- 
gylch  y wlad,  er  mwyn  ei  ddangaws  i bwy  bynag  a chwennychai  gael 
golwg  arno.’*  Y mae  llythyr  yr  archesgob  yn  Lladin  ar  gael,f  a 
rhoir  yma  gyfieithiad  Cymraeg  Tegid  o hono.J 

‘ Cylch-lythyr  loan,  Archesgob  Canterbury,  yn  caniatäu  i 
Ganonwyr  Llanelwy,  yng  Nghymru,  i gariaw  oddi  amgylch  yr  Ys- 
grythyrau. 

“‘Y  Brawd  loan,  &c.,  i’r  holl  Offeiriaid,  yn  gystal  ag  i’r  gwŷr 
llëyg,  yn  Esgobaethau  Coventry,  Lichfield,  Henffordd,  a’r  holl  Esgob- 
aethau  Cymreig,iechyd  athangnefeddtragywyddawlyn  yr  Arglwydd. 
Y llyfr  neu  eiriau  yr  Efengylau  yn  perthyn  i Eglwys  Llanelwy , a elwir 
yn  gyffredin  wrth  yr  enw  Eueggulthen,  yr  hwn  sydd,  fal  y deallasom, 
mewn  cyfrif  mawr  a pharch  gan  drigolion  o bob  gradd,  ym  mharth- 
au  Cymru  a’r  Cyffiniau ; ac,  am  fwy  o resymau  noc  un,  a gludir  ar 
droion  yn  barchus  o amgylch  y wlad,  fal  yn  beth  sanctaidd,  gan 
Offeiriaid  yn  perthyn  i’r  Eglwys  a enwyd  uchod  : Nyni  gan  hyny 

yn  cael  ein  tueddu  i gymmeradwyaw  y cyfry w arferiad  a ddymunem  i 
chwi  dalu  pob  anrhydedd  i’r  llyfr  ac  i’r  personau,  y rhai  a ddarlunir 
yma,  y sydd  yn  ei  ddwyn  ef  oddi  amgylch,  gan  ddeisyfu  arnoch  er 
mwyn  y parch  y sydd  genych  i Grist,  yr  hwn  y w Awdur  yr  Efengylau, 
i ganiatäu  i’r  Offeiriaid  y soniwn  am  danynt,  ymdaith  yn  eich  plith 
gyda’r  llyfr  dywededig,  ac  iddynt  allu  llawenhau  o blegid  ddarfod 
iddynt  hwy  gael  diogelwch  a llonyddwch  yn  eu  mynediad,  eu  har- 
osiad,  ac  yn  eu  dychweliad  yn  ol. 

‘ “Bhoddwyd  o dan  ein  llaw,  yn  Lambeth,  Gorphenaf  y 14,  o 
fiwyddyn  ein  Harglwydd  1282.”  ’ 

Yr  oedd  y cyfieithiad  uchod,  chwanega  yr  un  gwr  dysgedig,  o’r 
Efengylau  yn  Llanelwy  hyd  amser  yr  Esgob  Goldwell,  rhagflaenydd 
Bichard  Davies.  Collodd  yr  esgobaeth  ar  ddyfodiad  Elisabeth  i’r 
orsedd,  am  na  throai  yn  Brotestant ; ac  aeth  i Bufain,  lie  y bu  farw. 
Meddylir  iddo  ef  gymmeryd  yr  hen  ysgrif  gydag  ef  i Bufain,  ac  odid 

* Bedd  Gwr  Duw,  gan  y Parch.  J.  Jones  {Tegid).  + Brown  Willis’  Survey 
of  St.  Asaph.  Appendix  xxii.  pp.  54,  55. 

Î Bedd  Gwr  Duw,  t.  20,  30. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


15 


1567] 


ei  bod  yno  eto.  Pa  fodd  bynag,  nid  oedd  yn  Llanelwy  yn  amser  yr 
Esgob  Davies,  y nesaf  at  Groldwell ; canys  nid  yw  ef  yn  crybwyll 
dim  am  dano,  yr  hyn  a fuasai  yn  debygol,  pe  buasai  yno,  neu  pe 
clywsai  son  am  dano.*' 

Daeth  y Testament  Newydd  bwn  o eiddo  Salesbury  allan  mewn 
canlyniad  i weithred  seneddol  a wnaed  y bummed  flwyddyn  o 
deyrnasiad  Elisabeth, — ‘ Bod  i’r  Beibl,  cynnwysedig  o’r  Hen  Dest- 
ament  a’r  Newydd,  yng  nghyd  â Llyfr  y Weddi  Gryffredin,  a 
Grweinidogaeth  y Sacramentau,  gael  ei  gyfieithu  i’r  iaith  Frytan- 
aidd  neu  Grymraeg.’  Yr  oedd  i gael  ei  gyhoeddi  o dan  olygiaeth 
Esgobion  Llanelwy,  Bangor,  Ty  Ddewi,  Llandaf,  a Henffordd,  ac 
i gael  ei  argraffu  a’ibarotoi  i’w  ddefnyddio  yn  yr  Eglwysi  ar  y dydd 
cyntaf  o Eawrth,  yn  y flwyddyn  1566  ; ac  yr  oedd  pob  un  o’r  esgob- 
ion i gael  ei  ddirwyo  i ddeugain  punt — swm  mawr  yn  y dyddiau 
hyny — os  na  ddeuai  y gwaith  allan  yn  yr  amser  gosodedig.  Yr 
oedd  y weithred  seneddol  hon  yn  gofyn  fod  i eilun,  neu  un  llyfr  o leiaf, 
o’r  cyfieithiad  hwn  fod  1 ym  mhob  Eglwys  Esgobawl,  ym  mhob 
Eglwys  Blwyfawl,  ac  ym  mhob  Capel  Eglwysig,  trwy  holl  Grymru, 
i’w  ddarllen  gan  yr  offeiriaid  pryd  gwasanaeth  dwyfol,  ac  amserau 
ereill,  er  lies  pwy  bynag  a gai  ar  ei  feddwl  fyned  i’r  eglwys  i'r 
dyben  hyny.’  Ordeiniai  y weithred  hon  hefyd  fod  i offeiriaid 
Cymru  ddarllen  yr  Efengylau  a’r  Epistolau,  Grweddi  yr  Arglwydd, 
Erthyglau  y Ffydd  Grristionogol,  y Litani,  a’r  cyfryw  ranau  ereill  o 
Lyfr  y Weddi  Gyffredin  yn  yr  iaith  Grymraeg,  ag  a gyfarwyddid  ac 
a appwyntid  gan  yr  yr  esgobion  a enwyd,  hyd  nes  y deuai  y Beibl 
allan.  f J 

Ond  yn  lie  yr  holl  Eeibl,  ni  chafwyd  ond  y Testament  Newydd  yn 
unig,  yn  gyfrol  o 399  o dudalenau,  mewn  llythyrenau  Brytanaidd 

* Bedd  Gvyr  Duw,  t.  30. 

+ Yr  oedd  y ddeddf  yn  traethu  fod  i Esgobion  Henffordd,  Ty  Ddewi,  Llan- 
elwy, Bangor,  a Llandaf,  a’u  holynyddion,  gymmeryd  y *fath  drefn  yn  eu 
plith  eu  hunain  er  mwyn  iecbyd  eneidiau  y praidd  a roddasid  i’w  gofal,  o fewn 
Cymru  : 1.  Fod  i’r  holl  Feibl,  yn  cynnwys  y Testament  Newydd  a’r  Hen,  gyda’r 
Llyfr  Gweddi  Cyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  fel  y mae  yn  cael  ei 
arferyd  yn  awr  o fewn  i’r  deyrnas  yn  Seisonaeg,  gael  ei  gyfieithu  yn  wirion- 
eddol  a chywir,  i’r  dafodiaith  Frytanaidd  neu  Gymraeg.  2.  Fod  i’r  unrhyw, 
wedi  ei  gyfieithu  felly,  gael  bwrw  golwg  drosto,  a’i  ddarllen,  a chaniatäu  iddo 
gael  ei  argraffu  hyd  i’r  cyfryw  rifedi  o leiaf,  fel  y byddo  i un  o honynt  fod 
ar  gyfer  pob  eglwys  gadeiriol,  pob  eglwys  golegol,  a phob  eglwys  plwyf,  a 
chapel  anwes,  yn  y cyfryw  leoedd,  a’r  wlad,  o bob  un  o’r  dywededig  esgobaeth- 
au,  lie  y mae’r  iaith  hòno  yn  cael  ei  siarad  neu  ei  harfer  yn  gyffredin,  cyn  y 
dydd  cyntaf  o Fawrth,  ym  mlwyddyn  ein  Harglwydd  1566.  3.  Y bydd,  o’r 

dydd  hwnw  allan,  i’r  holl  wasanaeth  dwyfol  gael  ei  arferyd  a’i  ddywedyd  gan 
y curadiaid  a’r  gweinidogion  trwy  yr  holl  esgobaethau  dywededig,  He  y mae  y 
dafodiaith  Gymraeg  yn  cael  ei  harfer  yn  gyffredin,  yn  y dafodiaith  Frytanaidd 
neu  Gymreig,  yn  y fath  fodd  a ffurf  ag  a arferir  yn  awr  yn  y dafodiaith 
Seisonaeg,  ac  heb  wahaniaethu  dim  mewn  un  dull  na  ffurf  oddi  wrrth  y llyfr 
Seisonaeg.  4.  Am  y llyfr  hwnw,  wedi  ei  argraffu  felly,  bydd  i blwyfolion  pob 
un  o’r  plwyfau  hyny  dalu  un  hamier  neu  ran,  a dywededig  berson  a ficar  pob 
un  o’r  plwyfau  dywededig  (lie  byddo  dau),  neu  ynte  un  o honynt,  lie  nad  oes 
ond  un,  dalu  yr  hanner  neu  y rhan  arall.  5.  Bydd  i brisiau  y llyfrau  hyny 
gael  eu  penodi  gan  y dywededig  esgobion,  a’u  holynyddion,  neu  gan  dri  o 
honynt  o leiaf.  6.  Yr  hyn  beth,  os  bydd  i’r  dywededig  esgobion  a’u  holyn- 

Î Dr.  Llewelyn’s  History  of  the  British  Versions. 


16 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1567 


— y llythyren  ddu  neu  y flewog,  fel  ei  gelwir.  weithiau — wedi  ei 
ranu  yn  llyfrau  a phennodau,  fel  y mae  yn  awr  ; ac  hefyd  gynnwys- 
iad  o flaen  pob  llyfr  a phennod,  ac  egluriadau  ar  ymyl  y ddalen  ar 
rai  geirian,  ond  heb  gyfeiriadau  at  leoedd  ereill ; ac  yn  wir  ni 
allasai  fod,  gan  nad  oedd  wedi  ei  ranu  yn  adnodau  ond  ycbydig  tua’r 
diwedd.*'  Yr  oedd  bwn  yn  gyfìeithiad  gan  wabanol  wŷr  dysgedig. 
Cafodd  llyfr  y Dadguddiad  ei  gyfieithu  gan  T.  H.  C.  M.,  fel  y dengys  y 
nod  ar  ymyl  y ddalen  ; sef  Thomas  Huet,  Cantor,  Rhaggeiniad,  neu 
Precentor  Mynyw,  h.y.,  Ty  Ddewi.f  Yr  ail  Epistol  at  Timothëus, 
yr  Epistol  at  yr  Hebreaid,  a dau  Epistol  Pedr,  a gyfieithwyd  gan 
D.  R.  D.  M.,  fel  y dengys  nod  ar  ymyl  y ddalen  yn  neehreu  yr 
Epistol  at  yr  Hebreaid.  Y llythyrenau  uchod  ydynt  am  Dr.  Richard 
Davies  Menevensis , neu  Esgob  Ty  Ddewi.  Y cwbl,  heb  law  hyny,  a 
gyfieithwyd  gan  William  Salesbury,  fel  y mae  y llythyrenau  W.S. 
yn  neehreu  1 loan , 2 Tim.,  a diwedd  2 Thess.,  yn  arwyddo  hyny.j 
Y mae  yn  hawdd  gweled  pa  ham  y mae  y cyfieithiad  hwnw  mor 
gymmysgedig  o ddull  pob  rhan  o’r  Dywysogaeth,  hyd  yn  nod 
llygriaith  Deheudir  Cymru,  hyd  i Ben  Dewi ; a gadael  na  chym- 
merodd,  ac  na  welodd  y gwŷr  hyn  y cyfieithiad  o eiddo 
Thomas  Llywelyn  y sonia  y Hr.  Malkin  am  dano,  ar  awdurdod  Iolo 
Morganwg,  fel  y ceir  gweled  cyfaddefiad  Salesbury  ei  hun  am  y 
‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin  ’ a gyfieithwyd  ganddo.  Argraffwyd  y 
Testament  hwn  yn  Llundain,  yn  y flwyddyn  uchod,  sef  1567,  gan 
Henry  Denham,  ar  draul  a chost  Humffrey  Toy.  Y mae  Calendar 
yn  gyssylltedig  ag  ef,  a llythyr  o gyflwyniad  i’r  Erenines  Elisabeth* 
gan  W.  S.,  prif  gyfieithydd  a golygydd  y cyfan ; a llythyr  maith  yn 

yddion  ei  esgeuluso,  yna  bydd  i bob  un  o honynt  fforffetio  i’r  frenines,  ei 
hetifeddion,  a’i  holynyddion,  y swm  o 40 p.,  i’w  codi  oddi  ar  eu  heiddo  a’u 
hanifeiliaid. 

II.  Fod  i un  llyfr,  yn  cynnwys  y Beibl,  ac  un  arall  o’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin  yn 
yr  iaith  Seisonaeg  gael  ei  gyrehu,  ac  i fod  ym  mhob  eglwys  trwy  Gymru,  lie  y 
ceir  y Beibl  a’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin  trwy  awdurdod  y weithred  hon  (os  na 
bydd  un  yno  eisoes)  cyn  y dydd  cyntaf  o Fawrth,  un  fil,  pum  cant,  a thri 
ugain  a chwech.  2.  A bod  i’r  unrhyw  lyfrau  aros  yn  y cyfryw  leoedd  cyflëus, 
o fewn  y cyfryw  eglwysi,  fel  y gallo  y neb  a fyddo  yn  eu  deall  gyrehu  bob 
amser  cyflëus,  i’w  darfien  a’u  chwilio  ; ac  hefyd,  fel  y gallo  y rhai  na  allont 
ddeall  yr  iaith  ddywededig,  trwy  gymharu  y ddwy  iaith  â’u  gilydd,  gyrhaedd 
yn  gynt  wybodaeth  o’r  iaith  Seisonaeg  ; oddi  eithr  er  hyny,  pa  beth  bynag 
sydd  yn  y weithred  hon  i’r  gwrthwyneb.’ — journals  of  the  House  of  Commons  at 
that  time. 

* [0  ddechreu  yr  Ail  Epistol  at  Timothëus  hyd  ddiwedd  y Dadguddiad,  yng 
nghyd  â phennod  a dam  o bennod  o’r  Actau,  yw’r  cwbl  sydd  wedi  ei  ranu  yn 
adnodau .] 

+ Y mae  Cantref  Dewsland  (Tir  Dewi,  neu  Pebydiog, ) yn  cael  ei  ranu  yn  dri 
chwimnwd, — Mynyw,  Pencaer,  a Phebydiog.  Am  hyny  y gelwir  Esgob  Ty 
Ddewi  yn  Esgob  Mynyw,  neu  yn  Lladin,  Menevensis. — Fenton’s  Pembrokeshire. 

Î Ar  ymyl  y ddalen  yn  niwedd  2 Thess.  y mae  y geiriau  hyn — ‘ 0 Lyver 
cenedleth.  &c.  ydy  van  hyn,  W.  S. ; ar  Epistol  iso  D.  R.  D.  M.  ei  translatodd.  ’ 
Gyferbyn  â dechreu  2 Timothëus,  dywedir,  ‘ W.  S.  yr  vn  hwn,  a’r  ddau  iso.’ 
Gyferbyn  â dechreu  yr  Hebreaid,  dywedir,  ‘D.  R.  D.  M.’  yr  vn  hwn  at  yr  Ebraieit 
y ddau  i Petr,  a’r  vn  i laco.’  Gyferbyn  ag  Epistol  laf  Pedr  y mae  * D.R.D.M.’ 
Gyferbyn  â 1 loan  y mae  ‘ W.  S.  tri  loan  ac  vn  Iudas.’  A chyferbyn  â dech- 
reu y Dadguddiad  y mae  * T.  H.  C.  M.  a translatoedd  oil  text  yr  Apocalypsis 
yn  ieith  ei  wlat.’ 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


17 


1567] 


Gymraeg,  gan  Esgob  Ty  Ddewi,  at  ei  gydwladwyr,  o'r  liwn  y 
rhoddwyd  dyfyniad  yn  barod,  a’r  bwn  hefyd  a gyhoeddwyd  wrtho 
ei  bun  rai  gweithiau  wedi  byny.  Dywedir  yn  y ddeu-ddarn  byny, 
fod  y cyfieitbiad  bwn  wedi  ei  wneyd  o’r  Grroeg,  a’i  gymbarn  a’r 
Lladin,  ac  mai  Salesbury  oedd  yn  golygn  yr  boll  waitb,  trwy  benod- 
iad  yr  esgobion.  Felly  nid  ymddengys  mai  cymmeryd  gwaitb 
Llywelyn,  oRegoes,  awnaetbant,  er  y gallasent,  os  gwelsant  bwnw, 
ddilyn  petb  ar  ei  orgraff.  Ond  os  oedd  Salesbury  yn  ymgyngbori 
â Llywelyn  wrth  olygu,  y mae  yn  berffaith  sicr  fod  Llywelyn  a’i 
waitb  yn  ddyeithr  i’r  Esgob,  pan  ysgrifenodd  ei  Lytbyr,  gan  y dywed 
na  welsai  ef  ddim  o’r  Beibl  yn  Gymraeg  ond  Pum  Llyfr  Moses  yn 
* tuy  ’ ei  ewytbr,  pan  ydoedd  ef  yn  1 facbcen.’  Buasid  yn  rboddi 
esiamplau  o’r  cyfieitbiad  bwn,  oni  bai  fod  ail  argraffiad'llawn  o bono 
wedi  ei  roddi  allan  i’r  cyfibedin  mor  ddiweddar,*  a bod  y Parcb.  T. 
Charles  yn  gwneyd  cymmaint  defnydd  o bono  yn  ei  * Eiriadur  Ys- 
grythyrol,  ’ am  bob  gair  ag  y mae  ef  yn  ei  roddi  yn  wabanol  i’r  cyf- 
ieitbiad awdurdodedig  presennol,  o’r  geiriau  a ddeuant  dan  ei 
sylw  yn  y gwaitb  bwnw. 

Dicbon,  cyn  yr  eir  ym  mbellacb,  na  byddai  yn  ammbriodol  rboddi 
ycbydig  o banes  y gwŷr  byn,  a fuant  mor  gymmwynasgar  i’n 
cenedl. 

William  Salesbury  ydoedd  yn  deiUiaw  o un  o hen  deuluoedd 
cyfrifolaf  y Dy  wysogaeth.  f Pummed  mab  ydoedd  i Ffoulk  Salesbury, 
Ysw.,  o’r  Plas  Isaf,  Llanrwst,  yn  sir  Ddinbych.  Ei  daid  oedd 
Robert  Salesbury,  yr  bwn  oedd  yn  bedwerydd  mab  i Thomas  Sales- 
bury Hen,  o Leweni,  ger  Dinbycb.  Daethai  i feddiant  o etifedd- 
iaetb  y Plas  Isaf,  trwy  ei  briodas  â Gwenhwyfar,  unig  fercb  ac 
etifeddes  Rhys  ab  Einion  Fycban,  o’r  lie  bwnw.  Wedi  bod  am 
betb  amser  yn  Rbydy chain,  J cafodd  ei  symmud  i efrydu  y gyfraith  i 
Thavies ’ Inn,%  Llundain.  Yr  oedd  yn  medru  naw  iaitb  beb  law 
Cymraeg  a Seisonaeg.  Pan  ymgymmerodd  â chyfieithu  y Testa- 
ment Newydd,  yr  oedd  yn  byw  yn  y Cae  Du,  ym  mhlwyf  Llansannan, 
yn  sir  Ddinbych,  yr  bwn  oedd  le  gwledig  a mynyddig,  a phell  oddi 
wrtb  bob  cyfleusdra  gwybodaetb  a tbrafnidaetb,  ond  bynod  neill- 

* [Caernarfon,  1850,  8plyg.  Dywedir  mai  y diweddar  Barcb.  Isaac  Jones,  y 
pryd  byny  curad  Llanedwen,  Mon,  a olygodd  yr  argraffiad  newydd  trwy  y 
wasg.] 

+ Yr  oedd  y Salesburiaid  yn  deilliaw  o Adam  de  Salbri,  mab  Dug  Bavaria,  yr 
bwn  a ymsefydlodd  yng  Ngbymru  pan  wnaed  ef  yn  Gadben  gwylwyr  Castell 
Dinbych  ; a daeth  yr  biliogaeth  yn  enwog  yn  y wlad,  a’r  brif  gangen  a ym- 
sefydlodd yn  Lleweni,  yn  Nyffryn  Clwyd.  Y mae  yr  achau  yn  dangos  fod 
WiHiam  Salesbury  yn  y ddegfed  acb  o’r  Adam  bwnw. — Gwel  Dwnn’s  Heraldic 
Visitation,  vol,  ii.  pp.  114,  115. — [ Gwaith  Gwallter  Mechain , ii.  190 — 202.] 

Î Wood’s  A thence  Oxonienses , vol.  i.  p.  120. 

§ Thavies ’ neu  Thavye’s  Inn,  y gelwid  un  o’r  lleoedd  y cyfarfyddai  y rhai  a 
fwriadent,  gynt,  efrydu,  ac  ymarfer  eu  bunain  â cbyfraitb  y cangbell-lys,  lie  yr 
oedd  llys  neu  neuadd  i’r  perwyl.  Nid  yw  yn  awr  ond  yr  byn  a eilw  cyfreitb- 
wyr  yn  Ystafell  neu  ‘Siamber,’  sef  ystafelloedd  colegaidd  i rai  a efrydant  y 
gyfraith  fel  proffes,  i lettya  ac  efrydu  tra  yn  Llundain,  o dan  freintiau  corfforawl 
perthynol  iddynt  eu  bunain. — Penny  Cyclo.  s.vv.  ‘ Inns  of  Court,'  ‘ Inns  of 
Chancery 

3 


18 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1567 


duedig  oddi  wrtb  bob  achlysuron  aflonyddwch,  a lie  y gallasai  dyn 
fod  ar  hyd  ei  oes  heb  wybod  nemawr  am  y byd,  na’r  byd  am  dano 
yntau.  Dywedir  bod  yr  ystafell  lie  yr  arferai  efrydu  yn  adnabyddus 
eto,  ac  un  bynod  o gyffredin  a diaddurn  ydyw.  Cyboeddasai  lawer 

0 fan  lyfrau  o’r  blaen  fel  y gwelsom  ;* * * § **  a cbanfyddir  ei  fod  er  ys  ngain 
mlynedd  yn  ymlafurio  er  lies  ei  genedl.  Dywed  Strype  iddo  nno  â 
Jobn  Waley,  yr  argraffydd  yn  Llundain,  i gymmeryd  breintlytbyr 
am  saitb  mlynedd,  i argraffu  y Beibl  yn  Gymraeg.f  Yr  oedd  Henry 
Denham,  argraffydd  y gwaith  bwn,  wedi  argraffu  rbai  llyfrau 

1 Salesbury  o’r  blaen.  j Yr  oedd  Denbam  yn  byw  yn  White- 

Cross  Street , yn  y flwyddyn  1580 ; yn  1586,  yr  oedd  wedi 
symmud  i Alder sg ate  Street;  ac  yn  y flwyddyn  1587,  yr  oedd 
yn  byw  dan  arwydd  y ‘ Seren,’  yn  Paternoster  Row , yr  byn 
a brawf  bynafiaetb  y ‘ Row 1 fel  cyfnewidfa  fawr  masnacb  y 
llyfrau  ; ac  y mae,  byd  y dydd  bwn,  wedi  cadw  ei  benw,  ei  gwaitb, 
a’i  benwogrwydd,  fel  y cyfryw,  yn  fwy  nag  un  lie  arall  yn  y byd. 
Yr  oedd  y llywodraetb  erbyn  byn  wedi  rboddi  yr  bawl-fraint  o ar- 
graffu Beiblau  Cymraeg  iddo,  cyn  bod  yr  un  i’w  argraffu.  Ym- 
ddengys  mai  cyboeddwr  oedd  Humffrey  Toy,  yr  bwn  oedd  yn 
byw  yn  arwydd  yr  1 Helmet ym  Mynwent  St.  Paul ; ac  er  bod  Toy 
yn  argraffydd  ei  bun,  nis  gallai  argraffu  yr  Ysgrytbyrau,  am  fod 
y Senedd  wedi  rboddi  yr  bawl-fraint  i Denbam.  Yr  oedd  gan  H. 
Toy  y pryd  byny  egwyddorwas,  o'r  enw  William  Jones,  yr  bwn 
oedd  G-ymro,  mae  yn  debygol ; canys  yr  oedd  bwnw,  yn  y flwyddyn 
1597,  yn  gyboeddwr  ac  yn  argraffydd  ei  hun,  ac  yn  rboddi  gwaitb  i 
un  Richard  Jones,  § yr  bwn  a arferai  roddi  y ddiareb  Gymreig,  ‘ Heb 
Dduw  beb  ddim,’  yn  arwyddair  ar  ragddalen  y llyfrau  a argrefffd 
ganddo.y  Y mae  yn  dra  tbebyg  i Salesbury  ddwyn  Cymry 
i Lundain  i'w  dysgu,  fel  y gallai  gael  argraffu  ei  Gymraeg  yn 
rbwyddacb.*^  Yr  oedd  yr  Humffrey  Toy  bwnw  yn  fab  i Robert  Toy. 
Yr  oedd  Waley  a Toy  yn  gyfranogion  ; a cban  fod  Salesbury  wedi  cael 
bawl-fraint  gyda  Waley,  a Waley  yn  gyfranog  â Toy,  a bod 

* Gwel  d.f.  1547,  1548  ; rbif  1,  2,  a 3,  d.f.  1550  j rhif  1 a 2,  d.f.  1551  ; a 
1564-65. 

*f*  Strype’s  Annals. 

X Rbif  1,  2,  a 3,  d.f.  1550,  mae  yn  debyg. 

§ Bu  Richard  J ones  am  betb  amser  yr  argraffydd  mwyaf  ei  waith  yn  Llun- 
dain yn  ei  amser  ; cafodd  o fewn  17  o flynyddoedd  drwydded  i argraffu  108  o 
gerddi,  o un  i un,  am  yr  byn  yr  oedd  yn  talu  o 4c  i 8c.  ; ac  un  waith  cafodd 
drwydded  i argraffu  123  o gerddi  ar  unwaitb,  am  y swm  by  chan  o 5s. — Collier’s 
Extracts  from  the  Register  of  the  Stationers'  Company , vol.  ii. 

||  Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and  Printing , dan  yr  enwau  uchod,  yn 
ol  y ddangoseg. 

**  Y mae  ar  gael  enwau  llawer  y gellir  eu  cyfrif  yn  Gymry,  ym  mhlith  yr 
argraffwyr  cyntefig  yn  Llundain ; megys,  William  Middleton,  yn  1541  ; W. 
Powell,  rhwng  1547  a 1567  ; Thomas  Powell,  yn  1556  ; Owen  Rogers,  neu  Ap 
Rogers,  yn  1556  ; William  Griffith,  yn  1561  ; Richard  Watkin  a James  Roberts, 
rhwng  1570  a 1594 ; Richard  Jones,  yn  1570  ; Hugh  Middleton,  yn  1569  ; 
Thomas  Salisbury,  yn  1593.  Yn  y siartr  a roes  Philip  a Mari,  yn  1556,  i’r 
Cwmpeini  o Safwcrthwyr,  y mae  enwau  amrai  y gellir  tybio  mai  Cymry  oedd- 
ynt.  Heb  law  rhai  o’r  hen  argraffwyr  uchod,  y ceir  hefyd  J ohn  Rogers,  Thomas 
Powell,  Humphrey  Powell,  William  Baldwyn,  a Richard  Baldwyn. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


19 


1567J 


ganddynt  Gymro  yn  eu  gwasanaeth,  yr  oedd  yn  naturiol  i Toy  gael 
cyhoeddi  y Testament,  er  ei  fod  yn  gorfod  rhoddi  y gwaith  o’i  ar- 
graffu  i Denham.  Yr  ydys  yn  cael  fod  y Senedd  wedi  rhoddi  yr 
hawl-fraint  i Salesbury  a W aley  am  saith  mlynedd,  ac  y mae  yn 
dra  thebyg  fod  yr  amser  hwnw  wedi  dyfod  i ben,  cyn  i Denham  gael 
yr  hawl-fraint.  Dywedir  mai  yn  1570  y bu.  W.  Salesbury  farw.^ 

[Nid  oes  un  tebygolrwydd,  chweithach  prawf  o hyn,  ond  haeriad  Maunder 
yn  unig  ; a lie  y mae  hynafiaethwyr  Cymru  yn  anwybodus  gyda  golwg  ar  beth 
o’r  fath,  lie  da  fod  Sais  fel  Maunder  yn  gwybod.  Dywed  Syr  John  Wynn, 
megys  y coffëir  isod,  ddarfod  i Salesbury  fyw  o ddeutu  24  mlynedd  ar  ol  yr 
anghydfod  llenyddol  rhyngddo  ef  a’r  Esgob  Davies,  a Davies  yntau  5 neu  6 
mlynedd  ar  ol  yr  amgylchiad  hwnw.  Os  cywir  hyn  (a  rhaid  fod  Syr  J ohn  yn 
gwybod  5m  llawer  gwell  na  Maunder),  bu  Salesbury  fyw  tua  17  mlynedd  ar  ol 
1581,  sef  blwyddyn  marwolaeth  yr  Esgob ; ac  felly  bu  fyw  hyd  o gylch  y fl. 
1598.  Ond  gan  i Henri  Perri,  yn  1595,  gyhoeddi  -Egluryn  Ffraethineb,’  a 
ddeçhreuasid  gan  Salesbury,  gellir  barnu  fod  cyfieithydd  hybarch  y Testament 
Newydd  wedi  marw  ryw  gymmaint  o amser  cyn  y flwyddyn  hòno,  a bod  y 
Barwnig  o Wydir  wedi  camsynied  o leiaf  dair  neu  bedair  blynedd  yng  nghylch 
amser  ei  farwolaeth.  Ond  os  bwriwn  ni  ddarfod  i Salesbury  dreulio,  megys  yr 
awgrymir  iddo  wneuthur,  o gwmpas  dwy  flynedd  gyda’r  Esgob  yn  Abergwili 
wrth  y gorchwyl  o gyfieithu  yr  Hen  Destament,  ar  ol  gorphen  y Newydd,  deuir 
i’r  fl.  1569 ; ac  os  chwanegir  24  at  hyny,  ni  a gawn  1593 ; ac  y mae  yn  ym- 
ddangos  yn  dra  thebyg  mai  yn  rhywle  o gylch  y flwyddyn  hòno  yr  ymadawodd 
Salesbury  â’r  fuchedd  hon.  Od  yw  y dyfaliad  hwn  yn  agos  i gywir,  rhaid  fod 
yr  Esgob  Davies  wedi  byw  rai  blwyddau  yn  hwy  nag  y mynegir  gan  Syr  John 
Wynn.  Y mae  yn  ffaith  ddigon  hysbys  ddarfod  i’r  Esgob  fyw  14  blynedd  ar 
ol  cyhoeddiad  y Testament  Newydd  yn  1567 ; ond  tueddai  dywediad  Syr  John 
ni  i dybied  na  fu  efe  byw  ond  tua  hanner  hyny  o amser.] 

Am  Eichard  Davies,  D.D.,  mab  ydoedd  i Dafydd  ab  Gronwy,  yr 
hwn  oedd  yn  gurad  Cyffln,  ger  Conwy,  yn  sir  Gaernarfon,  lie  y 
ganwyd  ef  yn  1501,  mewn  lie  a elwir  hyd  heddyw,  Plas  y Person, 
a derbyniodd  ei  addysgiaeth  yng  Ngholeg  New  Inn,  Ehydy chain. 
Cafodd  ficeriaeth  Burnham,  a phersoniaeth  Maidsmorton,  yn  sir 
Bucks,  gan  Edward  vi.  Pan  ddaeth  Mari  i’r  orsedd,  cymmerwyd 
ei  fy woliaethau  oddi  arno ; a rhag  canlyniadau  gwaeth,  efe  a ffodd, 
gyda’i  wraig,  trosodd  i Geneva,  lie  y dyoddefod  lawer  o eisieu,  gan 
ei  fod  yn  dibynu  ar  elusen  ei  gyd-floedigion  cyfoethocach  ; ond 
ym  mhen  tair  blynedd,  yr  oedd  wedi  dysgu  yr  iaith  Ffrengig  cystal, 
fel  y gallai  weinidogaethu  ynddi,  a derbyniodd  ofal  gweinidog- 
aethol,  oddi  wrth  yr  hyn  y cafodd  gynnaliaeth  dra  chysurus ; ac 
yn  Geneva  y ganwyd  tri  o’i  feibion.  Ar  farwolaeth  Mari,  a dyfodiad 
Elisabeth  i’r  orsedd,  cafodd  adfeddiannu  ei  fywoliaethau,  a’i 
ddyrchafu  hefyd  i Esgobaeth  Xilanelwy,  i’r  hon  y cyssegrwyd  ef 
Ionawr  21,  1559. f 0 ddeutu  dwy  flynedd  a chwarter  y bu  yn 

Esgob  Llanelwy,  pan  y trosglwyddwyd  ef  i Esgobaeth  Ty  Ddewi, 
Mai  21,  1561.  Yr  oedd  yn  un  o ysgolheigion  enwocaf  ei  oes. 
Bu  ganddo  y flaw  benaf  yng  nghyhoeddiad  y ‘ Llyfr  Gweddi 
Gyflredin.'l  Cyhoeddodd  hefyd  bregeth  Seisonaeg  ar  farwolaeth 


* Maunder’s  Biographical  Treasury. 

+ [Felly  y dywed  Tegid  (. Bedd  Gwr  Duw , t.  6,  11) ; ond  Ionawr  31,  1560,  yn 
pi  yr  Eminent  Welshmen .] 

Î Gwel  rhif  4,  y flwyddyn  hon. 


20  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1567 

Iarll  Essecs.*  Bu  farw  Tachwedd  7,  1581,  yn  80  mlwydd  oed, 
yn  y palas  esgobawl,  yn  Abergwili,  ger  Caerfyrddin,  a chladd- 
wyd  ef  yn  yr  eglwys  hòno.f  Wrtb  adgyweirio  neu  adeiladu 
eglwys  newydd  yn  Abergwili,  yn  1850,  deuwyd  ar  draws  bedd 
yr  Esgob.  Ar  ei  feddrod  nid  oedd  dim  ond  Uechfaen  gyffredin  y 
wlad,  â’i  enw  ef  arni,  a dim  ond  ei  enw,  yng  nghyd  â’r  Hwyddyn  y 
claddesid  ef.  Canfuwyd  arch  yn  y beddrod,  ac  ysgrifen  yn  rhedeg 
ar  liyd  ei  bymylan — darllenwyd  enw  yr  Esgob  ar  yr  arch.  Bhodd- 
odd  Esgob  presennol  Ty  Ddewi  Wyddfaen  mynor,  ar  ei  draul  eihun, 
ar  fur  y ganghell  uwch  ben  ei  fedd ; ac  ar  y gwyddfaen  y mae  yn  ys- 
grifenedig,  wedi  ei  dori  â chŷn,  y beddargraff  canlynol : — 

1 ER  COFFADWRIAETH  AM 
Y GWIR  BARCHEDIG  DAD  YN  NUW 
YR  ESGOB  RICHARD  DAVIES,  D.D. 

GANWYD  EF  YN  MHLWYF  GYFFIN,  GER  ABER  CONWY,  YN  NGWYNEDB, 
DYGWYD  EF  I FYNY  YN  NEW  INN  HALL,  RHYDYCHAIN, 

CODWYD  EF  I ESGOB AETH  LLANELWY,  IONAWR  21  AIN,  1559  ; 

AC  I’R  ESGOBAETH  HON  (TY  DEWl),  MAI  21  AIN,  1561. 

BU  FARW  TACHWEDD  7fED,  YN  Y FL.  1581, 

ODDEUTU  LXXX  OED  : 

AC  A GLADDWYD  YN  YR  EGLWYS  HON. 

EFE  A GYFIEITHODD  IOSUA.  BARNWYR.  RUTH.  I SAMUEL  A’r  II  SAMUEL, 
YN  Y BIBL  SAESONEG 

PAN  Y DIWYGIWYD  YR  HEN  GYFIIETHIADAU  O DAN  AROLYGIAD 
YR  ARCHESGOB  PARKER,  YN  Y FL.  1568  : 

AC  EFE  HEFYD  A GYFIEITHODD 
I TIMOTHEUS,  YR  HEBREAID,  IAGO,  I PETR  a’r  II  PETR, 

YN  Y TESTAMENT  NEWYDD  CYMRAEG 
A GYHOEDDWYD,  A CHAN  MWYAF  A GYFIEITHWYD, 

GAN  WILLIAM  SALESBURY,  o’r  PLAS  ISAF,  GER  LLANRWST, 

YN  Y FL.  1567. 

Esgob  oedd  Ef  o ddysg  bur,  a Duwiol, 

A diwyd  mewn  llafur ; 

Gwelir  byth,  tra’r  Ysgrythur, 

01  gwiw  o’i  ofal  a’i  gur. 

Tegid.’J 

Dechreuodd  yr  Esgob  a Salesbury  gyfieithu  yr  Hen  Destament 
hefyd ; a buasent  wedi  myned  trwyddo,  medd  Syr  John  Wynn,  o 
Wydir,  oni  buasai  i ymrafael  gymmeryd  lie  rhwng  yr  Esgob  a 

* Gwel  d.f.  1577. 

t Athence  Oxonienses,  vol.  i.  p.  160.  Williams’s  Dictionary  of  Eminent 
Welshmen. 

X ‘ Bedd  Gwr  Duw.  Darlith  a dradddowyd  yn  Eglwys  Abergwili,  dydd 
Mercher,  y 17  o Hydref,  1849,  ar  yr  achlysur  o godi  Gwyddfaen  CofFadwr- 
iaeth,  am  y Gwir  Barchedig  Dad  yn  Nuw,  Richard  Davies,  D.D.  Esgob  Ty 
Dewi  ; gan  J.  Jones,  A.M.  (Tegid),  Gweinidog  Plwyf  Nanhyfer,  yn  Mhenfro, 
Prebendur  Ty  Dewi,  &c.’  [Llanymddyfri,  1850,  lCplyg.]  Darlith  ragorol  ar  y 
testyn  a’r  achlysur,  seiliedig  ar  destyn  a dery  bob  un  â syndod  ar  ei  briodoldeb,, 
a chyfatebrwydd  yr  amgylchiadau. 


LLYFKYDDIAETH  Y CYMUY. 


21 


1567] 


Salesbury — yr  hwn  a fuasai  byw  gydag  ef  agos  i ddwy  flynedd  yn  y 
gorchwyl  hwn — am  ystyr  cyfíredin  a thadogaeth  un  gair,  yr  hwn  a 
fynai  yr  esgob  ei  fod  un  ffordd,  a W.  Salesbury  ffordd  arall,  er 
mawr  golled  i’r  ben  famiaitb  Frytanaeg;  canys,  gan  eu  bod 
gyda’u  gilydd,  bwy  a dynasant  bomiliau,  llyfrau,  ac  amryw  draetb- 
odau  ereill  yn  yr  iaitb  Frytanaidd ; buasent  wedi  gwneyd  llawer 
mwy,  oni  buasai  i’r  angbydfod  anffodus  ucbod  ddygwydd ; canys 
bu  yr  esgob  fyw  bum  neu  chwe’  mlynedd  wedyn,  a William 
Salesbury  o ddeutu  pedair  ar  bugain  : ond  rboes  i fyny  ysgrifenu, 
mwyaf  y gresyn,  o blegid  yr  oedd  yn  ysgolbaig  rhagorol,  yn  en- 
wedig  megys  Hebrëwr,  yr  byn  nid  oedd  llawer  yn  y dyddiau  hyny.* 

Am  Thomas  Htjet,  nid  oes  nemawr  o banes  ar  gael,  ychwaneg 
na’i  fod  yn  gantor,  neu  Precentor , yn  Nby  Ddewi,  o’r  fl.  1562  i 
1588,  a’i  fod  yn  dal  bywiolaethau  plwyfau  Cefnllys,  yn  sir  Frych- 
einiog,  a Dyserth,  yn  sir  Faesyfed.  Yr  oedd  yn  anneddu  yn  Aber 
Dihoew,  ger  Llanfair  ym  Muallt,  lie  yr  oedd,  byd  ddecbreu  y ganrif 
bon,  garfanau  gwely  ag  arnynt  yn  gerfìedig  ‘ T.  H.’  Bu  farw 
Awst  19,  1591,  a cbladdwyd  ef  yn  eglwys  Llanafan,  sir  Frycbein- 
iog,  yr  byn  a arwain  i’r  dybiaetb,  y gall  mai  brodor  ydoedd  oddi  yno, 
ac  mai  yno  yr  oedd  claddfa  y teulu.f 

2.  1 Epistol  at  y Cymry.  G-an  Bicbard  Davies,  Esgob  Mynyw.* 

Llundain,  4plyg,J 

Dicbon  mai  rboddi  ycbydig  gop'iau  o bono  wrtbo  ei  bun  a wnaed 
wrtb  ei  argraffu  yn  gydiol  â’r  Testament  Newydd ; yr  byn  a wneid 
yn  fynycb,  pan  y cyboeddid  neu  yr  argreffid  dau  betb  gwabanol  ar 
yr  un  pryd  i’w  cydrwymo. 

3.  1 Llyfr  Gweddi  G-yŵedin.’§  1567. 

* Finis  Tra  Yo — Imprinted  at  London  by  Henry  Denbam  at  the 
costes  and  charges  of  Humfrey  Toy,  1567,  and  are  to  be  sold  at 
bis  shop  at  the  sygne  of  the  Helmet  in  Paules  Churchyard.  Cum 
privilegio  ad  imprimendum  solum. ’||  [unplyg.] 

Yr  oedd  bwn  yn  Llyfr  Gweddi  mawr  i’r  Eglwysi,  mewn  cydym- 
fPurfiad  â’r  Weitbred  Seneddol  a grybwyllwyd  yn  barod.  Dywed 
Moses  Williams  mai  cybeitbiad  WiHiam  Salesbury  ydoedd ; ond 
dywed  y Parch.  E.  Williams,**  mai  cyfìeitüiad  yr  Esgob  Davies, 
ydoedd,  ac  iddynt  dalu  y draul  o argraffu  rbyngddynt. 

* Williams’s  Eminent  Welshmen.  Memoir  of  Sir  John  Wynn. 

+ [Gweler  Owaith  Gwallter  Mechain,  ii.  206.] 

Î Moses  Williams. 

§ Moses  Williams. 

||  Yr  Haul , 1863,  t.  217. 

**  Eminent  Welshmen.  [Nid  oes  ond  ycbydig  o angbyssondeb  rbwng  y ddau 
fynegiad.  Cydwaitb  Davies  a Salesbury  ydoedd  y cyfieitbiad  ; a golyga  y 
naill  awdwr  mai  yr  Esgob  a gynnortbwyai  Salesbury,  ac  ystyria  y Hall  mai 
Salesbury  a gynnortbwyai  yr  Esgob.  Ond  pa  un  o bonynt  oedd  â’r  Haw  benaf 
yn  y gwaitb,  annicbonadwy  beHach  yw  dywedyd.  Priodola  Tegid  (Bedd  Gwr 
Vuw,  t.  24)  y gwaitb  i’r  Esgob,  gyda  cbynnorthwy  Salesbury.] 


22 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1567 


4.  ‘ Dosparth  byrr  ar  y rhan  gyntaf  i Eamadeg  Cymraeg,  lie 
cair  llawer  o Byngciau  anhepcor  i un  a chwennychau  na  Doedyd  y 
Cymraeg  yn  ddilediaith,  na’i  Scrifenu’n  iawn.  Gan  Gryffythius 
Eubertius,  b.y.  Gr.  ab  Ehotbert.  8°,  Mediolani.  1567.’* 

Dyna  fel  y mae  Moses  Williams  yn  ysgrifenu  yr  enw.  Buasem 
niyn  yr  oes  bon  yn  ei  ysgrifenu,  ‘Griffith  Eoberts,  Ysw.,  M.D.,’  sef 
Meddyg.  Wrtb  ‘ Mediolani,’  y deallir  Milan,  yn  yr  Ital,  am  mai 
yno  yr  argraffwyd  ef.  Darlunia  y Parcb.  J.  Jones  (Tegid)  yr  un 
ammherffaith  oeddyn  eifeddiant  ef  fel  byn  ‘ D.S. — Arferir  ynddo 
u yn  lie  w ; l yn  lie  ll ; d yn  lie  dd ; ph  yn  lle/’.’f  Ond  yn  yr  adysgrif- 
en  dilynodd  Mr.  Jones  y dull  cyffredin,  gan  roddi  y siamplau  byn, 
a decbreu  fel  ucbod. 

* [Yn  gywiracb  fel  byn  : — 

‘ Dosparth  Byrr  ar  y rbann  gyntaf  i ramadeg  cymraeg  lie  cair  llawer  o bynciau 
anbepcor  i un  a cbwennycbai  na  doedyd  y gymraeg  yn  ddilediaitb,  na  i 
scrifennu’n  iawn. 

A orcbfygo  yna  a goronir  fry. 

1567.  Primo  Martij.’ 

Nid  oes  arno  enw  awdwr,  nac  un  mynegiad  pa  le  y cafodd  ei  argraffu. 

Ail  argraffwyd  y Gramadeg  bwn  gan  W.  Spurrel,  Caerfyrddin,  yn  1857,  16plyg  j 
ond  nidyn  bollolgyffawn,  canys  y mae  ycbydig  o’rcyfieithion  ary  diweddyneisieu 
yn  yr  argraffiad  newydd.  Y mae  y llyfr  bwn  yn  brin  iawn.  Y mae  cyfargraff  o 
hono  yn  y Gywreinfa  Brydeinig ; un  ym  Mbeniartb  ; ac  yr  oedd  un  arall  yn 
Wynnstay  ; ond  llosgodd  bwnw  pan  aetb  y llyfrgell  odidog  bòno  ar  dân 
yn  y fl.  1858.  Gan  nad  oes  ar  gael  ond  ycbydig  iawn  o banes  y Dr. 
Gruffydd  Roberts,  bwyracb  nad  ammbriodol  cyflëu  yma  y cry bwy Iliad 
canlynol  am  dano,  allan  o’r  Harleian  Miscellany , cyf.  vii.  t.  132,  col. 
2 : — ‘ Oddi  yno  [sef,  o Lyons]  aetbom  i Milan,  lie,  ym  mbalas  y Cardinal 
Borromeo,  y cawsom  yn  llettya  Gymro  â’i  enw  Dr.  Robert  Griffin  [gwall 
am  Gruffydd  Roberts],  gwr  mawr  ei  gymmeradwyaetb  yno,  a cbyffeswr 
i’r  dywededig  Gardinal ; gan  yr  bwn  y croesawyd  ni  yn  dra  cbyweitbas, 
ac  yr  anfonwyd  ni  i dŷ  offeiriad  Seisonig  yn  y ddinas,  o’r  enw  Meistr 
Harries,  yr  bwn  befyd  a roddes  i ni  dderbyniad  o’r  mwyaf  bynaws  ; a’r 
un  modd  tri  boneddig  o Loegr,  y rbai  a arosent  yn  ei  dy,  ac  oeddynt  newydd 
ddycbwelyd  o Rufain  ; bwy  befyd,  o ran  traul  a syberwyd,  a ymddygasant  fel 
boneddigion  tuag  atom,  yn  ystod  yr  amser  yr  arosem  ym  Milan.  ’ 

Ceir  y dyfyniad  ucbod  befyd  mewn  llyfr  tra  pbrin  ac  angbyffredin,  o’r  enw 

‘ The  English  Roman  Life,  &c Imprinted  at  London  by  John  Cborlwoode 

for  Nicholas  Ling  dwelling  in  Paul’s  Churchyard  Anno  1590  yr  bwn  s y 
lyfryn  pedwarplyg,  mewn  llythyren  ddu,  yn  cynnwys  72  o dudalenau. 

Cynnwys  y dyfyniad  blaenorol  un  ffaith  nas  gwyddys  yn  gyffredin  mewn 
perthynas  i’r  Gramadegwr  boreuol  bwn  ; sef,  ei  fod  yn  gyffeswr  i’r  Cardinal 
Borromeo,  arcbesgob  Milan,  ac  un  o urddasogion  goreu  ac  enwocaf  Eglwys 
Rbufain  yn  yr  16fed  ganrif,  yr  bwn,  ar  gyfrif  ei  rinweddau  a’i  dduwioldeb,  a 
seintiwyd  gan  y Pab  Pawl  Y.  yn  1610.  Ganed  Sant  Carlo  Borromeo  yn  Arona, 
yn  yr  Ital,  y fl.  1538,  a bu  farw  yn  1594  ; ac  y mae  ei  gorff,  â’i  wisgoedd  arch- 
esgobawl  am  dano,  ar  gadw  hyd  beddyw  mewn  cigysfaen  o grisial  naturiol, 
yng  ngbapel  tanddaiarol  Eglwys  Gadeiriol  Milan.  Yr  oedd  Borromeo  arall 
(Ffederico),  cefnder  i’r  sant,  yn  Gardinal  ac  yn  archesgob  Milan  yn  agos  i’r 
cyfnod  bwn  ; ond  gan  mai  yn  1564  y ganed  ef,  ac  na  wnaed  mo  bono  yn  Gar- 
dinal byd  1587,  ac  yn  arcbesgob  dan  1595,  rbaid  mai  i’r  sant,  ac  nid  iddo  ef,  yr 
oedd  y Dr.  Roberts  yn  gyffeswr.] 

+ [Yn  yr  argraffiad  gwreiddiol  rboddir  pyncyn  ( . ) dan  d,  l,  ac  u,  pan  y 
safant  am  dd,  ll,  ac  w ; a rboddir  math  o birnod  ar  n,  pan  y saif  yn  lie  nn,  yn 
gyffelyb  i’r  modd  y gwneir  yn  yr  Yspaeneg,  pan  y saif  y llythyren  hòno  am 
ni  (neu  gn  yn  yr  Italaeg).  Petb  cyffredin  yw  arfer  pyncynau  o dan  y Uythyr* 
enau  cyfnewidiol  yn  y dull  ucbod,  yn  y Wyddeleg.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


23 


1568] 

* Dosparth.  Byrr  ar  y rhan  gyntaf  i ramadeg  Cymraeg,  lie  ceir 
llawer  o bynciau  anhebcor  iun  a cbwenycbai  na  doedyd  y Gymraeg 
yn  ddilediaith,  na‘i  serif enu  ’n  iawn. 

A orcbfygo  yma,  a goronir  fry. 

1567.  Primo  Martij.’ 

1 Cynnwysa  hwn  o dudalenau  95. 

1 Dosparth  ar  yr  ail  rann  i ramadeg,  a elwir  cyfiachyddiaeth. 
(Ammherffaith.)  Tudal.  112. 

1 Y rhan  ddiweddaf  i ramadeg,  a elwir  Tonyddiaeth.  T.d.  72. 

* Dosparth  ar  fessurau  cerdd  dafod,  yn  dangos  beth  yw  mesnr  a 
phessawl  rhywogaeth  sydd  o honynt.  (Ammherffaith.)  T.d.  56.’ 

Yna  y canlyn  enghreifffciau  barddonol,  yn  dechreu  fel  hyn : — 

‘ Symlen  yr  abostolion,  a eilw  Cymru,  y gredo,  a deuddeg  prif- 
bwnc  ynddi,  wedi  eu  cynnwys  mewn  deuddeng  englyn.  (Ammher- 
ffaith.) T.d.  54.’ 

‘ Llyfr  Marcws  Twlliws  Sisero,  a elwir  Caton  hynaf,  ne,  o 
henaint,  at  Titws  Pomponius  Atticus.  (Ammherffaith.)  T.d.  8.’* 

Gwelir  ei  fod  yn  llyfr  o tua  200  o dudalenau. 

5.  1 A playne  and  familiar  introduction,  teaching  how  to  pro- 
nounce the  letters  in  the  Britishe  tounge.  ByWilliamSalesbury, 
1555,  and  now  augmented:  printed  by  H.  Denham  for  Humphrey 
Toy,  1567.’  4plyg. 

Argraffiad  newydd  diwygiedig,  o lyfr  a argraffasid  ddwy  neu 
dair  gwaith  o’r  blaen.f 

[A  ganlyn  yw  enw  y llyfr  yn  gyflawn  a chywir,  yn  ol  y cyfargraff  sydd  o 
hono  yn  y Gywreinfa  Brydeinig  : — 

* A playne  and  a familiar  Introductiô,  teaching  how  to  pronounce  the  letters 
in  the  Brytishe  tongue,  now  commonly  called  Welshe,  whereby  an  Englysh 
man  shall  not  onely  wyth  ease  reade  the  sayde  tonge  rightly  : but  marking  the 
same  wel,  it  shal  be  a meane  for  hym  wyth  one  labour  to  attayne  to  the  true 
pronounciation  of  other  expedient  and  most  excellent  languages.  Set  forth  by 
VV.  Salesbury,  1550.  And  now  1567,  pervsed  and  augmêted  by  the  same. 

This  Treatise  is  most  requisite  for  any  man,  yea  though  he  can  indifferently 
well  reade  the  tongue,  who  wyl  be  thorowly  acquainted  with  anie  piece  of 
translation,  wherein  the  sayd  Salesbury  hath  dealed. 

Imprinted  at  London  by  Henry  Denham,  for  Humfrey  Toy,  dwellyng  at  the 
sygne  of  the  Helmet  in  Paules  churche  yarde.  The  xvii.  of  May.  1567.’ 

Llyfryn  4plyg  bychan,  o 27  dalen,  mewn  llythyrenau  duon,  ydyw.  Cyflwyn- 
ir  ef — * To  my  louing  Friende  Maister  Humfrey  Toy  ;’  a dyddir  y cyflwyniad  yn 
y wedd  hon  : — ‘ Soiurning  at  your  house  in  Paules  Churchyarde,  the  6,  of  Maij. 
1567.’  Cymharer  dan  y flwyddyn  1550.  Y mae  yr  enw  wedi  ei  argraffu  yn 
fath  o binygl,  fel  rhif  1,  d.f.  1547.] 


1568. 

1.  ‘ Descriptio  Britanniae,  exlibro  Pauli  Jovii.  1568.'  Unplyg. 

* Y Gwladgarwr,  1840,  t.d.  205-6  ; hefyd  yr  Haul , 1857  ; lie  y rhoddir 
enghreifftiau  helaeth  o hono.  [Nid  oes  neb  o’r  dyfynion  uchod  yn  gwbl  gywir 
o barth  llythyraeth,  a manylion  ereill ; ond  gan  mai  dyfyniadau  o ddyfyniadau 
ydynt,  nid  cymhwys  y bemir  eu  cyfnewid.] 

t Gwel  rhif  1 a 3,  d.f.  1555. 


24 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1570-72 


Gwaith  Syr  John  Price  ydoedd  liwn,  ymddengys,  yr  hwn  a hel- 
aethwyd  gan  Humphrey  Llwyd,  ac  a roddwyd  yn  flaendraith  i 
Hanes  Cymru  gan  Caradog.  Gwel  rhif  1,  d.f.  1584  ; ond  mewn  gwir- 
ionedd  Epistol  Hildas,  neu  ranau  talfyredig  o hono,  ydoedd,  yn 
gystal  a’r  rhif  1,  d.f.  1575. 

[PaulusJovius  neu  Paolo  Giovio,  ydoedd  Italiad  dysgedig,  yrhwna  anWyd 
yn  Como  yn  y fl.  1483,  ac  a fu  farw  yn  Fflorens  yn  1552.  Ysgrifenodd  lawer  o 
weithiau  hanesol,  rhai  yn  yr  Italaeg,  ond  y rlian  fwyaf  yn  y'  Lladin  : ond  pa 
gyssylltiad  a ddichon  fod  rhyngddo  ef  a’r  gwaith  a gofnodir  yma,  a pha  fodd  y 
gellir  dywedyd  fod  ‘ Darluniad  Prydain’  gan  Syr  John  Prys,  wedi  ei  gymmeryd 
allan  o un  o’i  lyfrau  ef,  sy  ddirgelwch  nas  geill  yr  ygrifenydd  ei  egluro. 
Tebygol  mai  y ‘ Description  of  Wales  ’ y crybwyllir  am  dano  yn  y nod  ar  rif 
2,  d.f.  1573,  ydyw  y gwaith  a olygir.] 

2.  [‘  Gildae  cui  cognomentum  est  Sapientis,  de  Excidio  et 
Conquestu  Britanniae,  ac  flebili  castigatione  in  reges,  principes  et 
sacerdotes  epistola,  vetustissimorum  exemplariorum  auxilio  non 
solum  a mendis  plurimis  vindicata,  sed  etiam  accessione  eorum 
quae  in  prima  editions  a Polydoro  Vergilio  resecta  erant,  multi* 
pliciter  aucta.’ 

Londini,  1568,  8vo. 

Y golygydd  ydoedd  John  Josseline,  ysgrifenydd  i’r  Archesgob  Parker.] 

[1570. 

‘ De  Monâ  Druidum  Insulâ  Antiquitate . . . . et  de  Armamentario 
Romano.’  Antverpiae,  1570.* 

Gwaith  Humphrey  Llwyd  yw  y ddau  draethodyn  hyn.  Ysgrifenwyd 
hwynt  ganddo  yn  1568,  ychydig  amser  cyn  ei  farwolaeth  ; a chyflwynwyd 
hwynt  i’w  gyfaill  mynwesol  Ortelius,  y daiarydd  clodfawr,  yr  hwn  y daethai 
yn  gydnabyddus  ag  ef  ychydig  o’r  blaen,  trwy  gyfrwng  Syr  Rhisiart  Clwch, 
gwr,  fel  Llwyd,  genedigol  o Ddinbych,  yr  hwn  a gyfanneddai  yr  amser  hyny 
yn  Antwerp.  I’r  gydnabyddiaeth  hon,  fel  yr  ymddengys,  yr  ydym  yn  ddyled- 
us  am  rai  o ysgrifeniadau  Llwyd.  Ganed  Abraham  Ortelius  yn  y fl.  1527, 
yn  Antwerp,  yn  yr  Iseldiroedd,  o deulu  a ddaethai  ar  y cyntaf  o Awgsbwrg, 
yn  Bavaria.  Gwedi  gorphen  ei  addysg,  ymdeithiodd  trwy  Loegr,  yr  Almaen, 
Ffrainc,  a’r  Ital  ; a chyhoeddodd  amryw  o weithiau  dysgedig,  yn  dwyn  cys- 
sylltiad  yn  benaf  â daiaryddiaeth.  Yr  oedd  yn  gydnabyddus  â’r  rhan  fwyaf  o 
ddysgedigion  ei  oes,  ac  yn  arfer  ymohebu  â hwynt.  Bu  farw  yn  ei  dref 
enedigol  yn  1598. 

Cyhoeddwyd  y ddau  weithyn  a gofnodir  uchod  yr  ail  waith  yn  1573,  yn 
attodiad  i’r  ‘ Historice  Britannicce  Defensio  ’ o waith  Syr  John  Prys  Farchog.] 

1572. 

1 Commentarioli  Britannicae  Descriptonis  Fragmentum/ 

Colonise,  1572,  8vo. 

[Gwaith  Humphrey  Llwyd,  o Ddinbych.  Cyfieithwyd  ef  i’r  Seisoneg  gan 
Twyne,  a chyhoeddwyd  ef  dan  yr  enw  ‘ Breviary  of  Britayne ,’  yn  1573. 
Canfyddir  mai  yng  Nghwlen,  yn  yr  Almaen,  yr  argraffwyd  ef.] 

* Parry,  Cambrian  Plutarch , p.  307- 


1573] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMBY. 


25 


1573. 

1.  ‘ The  Breviary  of  Britayne.  As  this  Most  Noble,  and  renowned 
Land,  was  of  Auncient  time  devidedinto  three  Kingdomes,  England, 
Scotland  and  Wales.  Contaynyng  a learned  discourse  of  the  variable 
state,  & alteration  therof,  under  divers,  as  wel  natural : as  forren 
Princes,  & Conqueruors.  Together  with  the  Geographical!  description 
of  the  same,  such  as  nether  by  elder,  nor  later  Writers,  the  like  hath 
been  set  foorth  before.  Written  in  Latin  by  Humfrey  Lhuyd 
of  Denbigh,  a Cambre  Britayne,  and  lately  Englished  by  Thomas 
Twyne,  Gentleman.  1573.’ 

Dywedir  mâi  Sais  o sir  Hamp  oedd  J ohn  Twyne,  ac  iddo  ysgrif- 
enu  llyfr  o’r  enw  ‘ Be  rebus  Albionicis , JBritannicis , atque  Anglicis 
Comment ariorum  libri  duo.'  Argraffwyd  y llyfr  gan  ei  fab  Thomas 
uchod,  yr  hwn  hefyd  a’i  cyheithodd  i’r  Seisonaeg,  dan  yr  enw 
1 Breviary  of  Britain  ond  dywedir  mewn  lie  arallf  mai  cyfieithiad 
ydoedd  o 1 Commentarioli  Britannioe  Bescriptionis  Fragmentum .’ 

[Cymharer  d.f.  1572.] 

2.  1 Historiae  Britannicae  Defensio.  Ioann e Priseo  Eqvestris 
Ordinis  Brytanno  Authore.  Londini,  Impressum  in  sedibus  H. 
Binneman  typography,  impensis  Humfredi  Toy.  Anno  1579.’ 

Yr  wyf  yn  tueddu  i feddwl  mai  yr  un  yw  y ddau,  os  nad  y tri 
uchod,  J ac  iddo  gael  ei  ysgrifenu  yn  Gymraeg,  ac  yma  ei  droi  i’r 
Lladin,  ac  o’r  Lladin  i’r  Seisonaeg,  gan  T.  Twyne.  Dywedir  mai 
llyfr  léplyg  ydoedd,  mewn  llythyrenau  duon,  ac  mai  116  o dudalen- 
au  oedd  ei  faint. § Gwaith  Syr  John  Price  ydoedd  yr  uchod,  yn 
erbyn  P.  Virgil,  ac  a gyhoeddwyd  gan  ei  fab  Syr  Pichard  Price. 
Cyhoeddwyd  gwaith  Syr  John  Price  fel  arweiniad  i mewn  i waith 
Caradog  o Lancarfan,  gan  y Dr.  D.  Powel.  Ymddengys  mai  ail 
foldio  y cwbl  o waith  Syr  John  Price  ac  Humphrey  Lhwyd  a 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  J.  Thomas.  + Hanes  Crefydd  yng  Nghymru, 

gan  D.  Peter. 

Î [Gweithiau  gwahanol  ydynt.  Ysgrifenodd  Syr  John  Prys — ‘ A Description  of 
Cambria ,’  yr  hwn  a helaethwyd  gan  Humphrey  Llwyd,  ac  a ragddodwyd  i Hanes 
Cymru  o waith  Caradog  (rhif  1,  d.f.  1584),  yr  hwn  a gyfieithwyd  gan  Llwyd 
i’r  Seisoneg,  ac  a helaethwyd  ac  a gyhoeddwyd  gan  y Dr.  Dafydd  Powel  yn  y 
flwyddyn  a nodwyd,  dan  yr  enw  ‘ Historic  of  Cambria .’  Gwaith  cwblwahanol 
yw  yr  ‘ Historic^  Britannicae  Defensio ,’  yr  hwn  a ysgrifenodd  y marchog  urddol 
o Frycheiniog  yn  erbyn  yr  Italiad  Poly  dor  Vergil,  a’r  hwn  a gyhoeddwyd  gan 
ei  fab  yng  nghylch  ugain  mlynedd  ar  ol  marwolaeth  yr  awdwr.  Llyfr  8plyg 
bychan  yw  y ‘ Breviary.  ’ Dengys  enw  y llyfr,  yr  hwn  yr  ŷm  wedi  ei  gofnodi 
yn  gyflawn,  beth  yw  ei  ansawdd,  a phwy  yw  ei  awdwr.] 

§ Bliydd  Wood  ei  enw  a’i  sylw  arno  fel  hyn  : — ‘ The  breviary  of  Britayne, 
Ac.,  containing  a learned  discourse  of  the  variable  estate  and  alteration  thereof, 
Ac.  London,  1573,  oct.  written  by  Hump.  Lhwyd.  This  translation  being 
esteemed  very  good  of  its  time,  was  usher’d  into  the  world  by  the  copies  of 
Verses  of  Thom.  Brown,  Prebendary,  and  Edw.  Grant,  Schoolmaster  of  West- 
minster, Lodowick  Lhwyd,  Laurence  and  Joh.  Twyne , brethren  to  the  translator;’ 
— Athence  Oxon.  vol.  i.  p.  329. 

4 


26 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1574-77 


wnaeth  Twyne,  dan  yr  enw  1 Breviary  of  Britayne.i  Cafodd  un  John 
Twyn,  gyda  Thos.  Bruster,  llyfrwerthydd,  Thos.  Douer,  argraffydd, 
a Nathan  Simon,  llyfrwerthydd,  eu  profi  am  gyhoeddi  llyfr  teyrn- 
fradol,  yn  1664,  a chyhoeddwyd  hanes  y prawf. 

3.  1 The  Whole  Workes  of  W.  Tyndall,  John  Frith,  and  Doct. 
Barnes,  three  worthy  Martyrs,  and  principal!  teachers  of  this  Churche 
of  England,  collected  and  compiled  in  one  Tome  together,  beyng 
before  scattered,  & now  in  Print  here  exhibited  to  the  Church.  To 
the  prays e of  G-od,  and  profite  to  all  good  Christian  Headers.  At 
London  Printed  by  Iohn  Day,  and  are  to  be  sold  at  his  Shop  vnder 
Aldersgate.  An.  1573.’ 

[Pa  gyssylltiad  a eill  fod  rhwng  cynnwysiad  y llyfr  hwn  a Chymru,  nis 
medrwn  ddyfalu  ; oddi  eithr  mai  Cymro  y cyfrifir  Tyndal,  un  o’r  tri  merthyr  : 
ond  a gadael  i hyny  fod,  nis  gellir  ^canfod  mo’r  berthynas  leiaf  rhwng  y 
gwaith  a’r  Dywysogaeth.] 


[1574. 

1 Aelfredi  Eegis  Gesta.  Auctore  Asserio  Menevensi., 

Londini,  1574,  fol. 

Colwynydd  yr  argraffiad  hwn  o Hanes  y Brenin  Alffred  gan  Asser  o Dŷ 
Ddewi,  ydoedd  yr  Archesgob  Parker.  Argraffwyd y gwaith  mewn  llythyrenau 
Sacsonig,  o barch  i’r  adysgrif  henafol  y cymmerasid  ef  o honi.  Ni  chrybwyllir 
ar  y rhagddalen  mo  enw  yr  argraffydd  na’r  fan  y cafodd  ei  ddwyn  trwy’r  wasg: 
ond  gwyddys  yn  dda  ddigon  mai  yn  Llundain  y cafodd  ei  gyhoeddi.  Ail  ar- 
graffwyd ef  yn  Ffrancffort,  yn  unplyg,  yn  y fl.  1603,  yn  yr  hyn  a elwir 
‘ Casgliad  Camden  ’ yr  hanesydd  ; a thrachefn  cyhoeddwyd  y gwaith  gan 
Ffransis  Wise,  yn  wythplyg,  yn  Rhydychain,  yn  1722;  ac  adargraffwyd  yr  olaf 
hwn  yn  y * Monumenta  Historica  Britannica,’  yn  1848-1 

1577. 

1 A funerall  Sermon  preached  the  xxvi  day  of  November  in  the 
year  of  our  Lord,  M.D.LXXYI,  in  the  Parishe  Church  of  Caer- 
marthyn,  at  the  burial  of  Walter  Earle  of  Essex  and  Ewe.’  By 
Bichard  Davies,  Lord  Bishop  of  St.  David’s. 

London,  Henry  Denham,  4to. 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  englynion  yn  Seisonaeg,  Lladin,  Hebraeg, 
Groeg,  a Chymraeg,  yng  nghyd  ag  achau  a chofiant  bywyd  yr 
Iarll.  Y mae  cofnod  o’r  drwydded  a gafodd  Denham  i argraffu  y 
bregeth  uchod  wedi  ei  eirio  fel  hyn  yn  Register  y Stationers ’ Com- 
pany : — ‘ xxvjto  die  APRiLis,  Henry  Denham.  Lycensed  unto 
him  a funerall  sermon  preached  the  xxvjth  of  novembre,  1576,  in  the 
parishe  Churche  of  Carmarthyn,  by  Eic.  Bishop  of  St.  Davyes,  at 
the  buriall  of  the  right  honorable  Walter  Erie  of  Essex  and  Ewe, 
Erie  marshall  of  Irland,  viscount  hereof,  &c.  Authorised  by  the 
Bishop  of  London.  . . .iiij,  and  a copie.’  Gwelir  y talodd  Denham 
4c.  am  y drwydded  i argraffu  hon.  Bu  farw  yr  Iarll  yn  Dublin, 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


27 


1578-84] 


Medi  12,  1576  ; pregethwyd  y bregeth  Tachwedd  26,  1576;  a 
tbrwyddedwyd  i'w  hargraflu  Ebrill  26,  1577. 

[Gwelsom  gyfargraff  o’r  Bregeth  hon  yn  Llyfrgell  Coleg  Dewi  Sant,  Llanbedr.] 

1578. 

1.  1 A Book  of  Glamorganshire  Antiquities.  By  Bys  Mir  eke.’ 
1578. 

Ysgrifenydd  yr  Heddwch,  neu  Gofladur  yr  Ynadon,  dros  sir  For- 
ganwg,  oedd  Ehys  Meyrick.  Yr  oedd  yn  byw  yn  y Cottrel,  ym 
mhlwyf  St.  Nicolas,  yn  y sir  hòno.  Syr  Thomas  Phillips,  Barwnig, 
a fynodd  adargraffu  y llyfr  hwn  allan  o’r  Llawysgrif  wreiddiol,  yn 
llyfrfa  Coleg  y Frenines,  Ehydy  chain.  Yr  oedd  Eh.  Meyrick  hefyd  yn 
awdwr  llyfr  by  chan,  a elwir  1 Cottrell’s  Book.'  Yroedd  yrysgrifhòno 
ym  meddiant  y diweddar  Arglwydd  John  C.  Iarll  Clarendon.*  Nid 
ydwyf  yn  sicr  iddo  gael  ei  argraffu  y flwyddyn  hon ; ond  gosodir  ef 
yma,  gyda’r  ystyriaeth  ammheus  hon,  hyd  nes  y ceir  gwybodaeth 
sicrach. 

2.  1 Dean  Nowell’s  Catechisme  in  Welsh.  1578.’ 

Enwir  y llyfr  uchod,  fel  uchod,  gan  Johnson,  ym  mhlith  y llyfrau 
a argraffwyd  gan  Eichard  Jones,  yn  y flwyddyn  uchod. f 

3.  1 A Sonett  or  a Synners  solace  made  by  Hughe  Gryffythe, 
prysonor,  both  in  welche  and  englishe.* 

4.  1 An  Epitaphe  of  the  death  of  Sr  Yevan  Lloyde,  of  Yale,  made 
by  the  said  Hughe  Gryffythe,  1579.' 

Cafodd  Hugh  Griffith  drwydded  i argraffu  y canau  uchod  (rhif  3 
a 4)  Mawrth  20,  1578,  am  yr  hyn  y talodd  4c.  yr  un.  Trwy  y 
cyfnod  hwn  cyfrífid  H.  Griffith  ym  mhlith  y Beirdd  yn  Eiston’s 
Bill  Poet.  2294 

5.  1 A General  Map  of  Wales  and  Denbigh,  by  Caxton,  1579.’ 

1584. 

1 . ‘ The  historie  of  Cambria,  now  called  Wales  : A part  of  the  most 
famous  Yland  of  Brytaine,  written  in  the  Brytish  language  aboue 
two  hundreth  years  past : translated  into  English  by  H.  Lhoyd 
Gentleman:  Corrected,  augmented,  and  continued  out  of  Eecords  and 
best  approoued  Authors,  by  DauidPowel  Doctor  in  diuinitie. 
Cvm  Privilegio.’  4to. 

* Traherne’s  Stradling  Correspondence. 

+ Typographic  vol.  i.  p.  585. 

t Collier’s  Extracts  from  the  Registers  of  the  Stationers ’ Company , vol.  ii. 
p.  232. 


28 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1584 


Nid  oes  amseriad  ar  yr  wyneb-ddalen  ; ond  yn  niwedd  y Rhagy- 
madrodd  y mae — ‘From  my  lodging  in  London  the  25.  of  March, 
1584  ;’ac  yn  niwedd  y llyfr  y mae  ‘ 1584.’  ‘ Imprinted  at  London 

by  Rafe  Newberie  and  Henrie  Denham.  Cum  Priuilegio  Regise 
Maiestatis.’ 

Y prif  argraffydd  Rafe,  neuynhytrach  Ralph  Newbery,  ydoedd  yn 
byw  yn  Fleet  Street ; yr  oedd  yn  wardain  i Gwmpeini  y Safwerthwyr 
yn  1583,  ac  yn  feistr  y Cwmpeini  hwnw  yn  1591  a 1601.  Dywed 
Timperley  mai  y llyfr  cyntaf  a argraffodd  ydoedd  yn  1560. 

Yr  oedd  y Dr.  Powel  yn  wr  dysgedig,  a defnyddiol  iawn  i’r  Cymry, 
Yr  oedd  yn  cynnorthwyo  i gyfieithu  y Beibl  i’r  Cymraeg  ; ac  ysgrif- 
enodd  amryw  o weithiau  ereill,  y rhai  a gofnodir  yn  eu  priod  leoedd. 
Casglodd  ddefnyddiau  lawer  tuag  Eirlyfr  Cymraeg.  Heb  law  ficer- 
iaeth  Rhiwabon,  cafodd  hefyd  ficeriaeth  Meifod  yn  1574.  Yr  oedd 
gyda  hyny  yn  dal  personiaeth  segurol  Llansantffraid  ym  Mechain,  a 
phrebenduriaeth  Llanfair  Talhaiarn,  yn  eglwys  esgobawl  Llanelwy. 
Yr  oedd  yn  byw  fynychaf  yn  Rhiwabon.  Bu  iddo  chwech  o feibion 
a chwech  o ferched.  Yr  oedd  enwau  pump  o’i  feibion  hynaf  yn 
diweddu  ag  el , — Samu<e?,  Daniel,  Gabriel,  Rapha el,  a Micha^.*  Bu 
farw  o gylch  y fl.  1590.  Y mae  enw  y Dr.  Powel  i’w  weled  fel 
diwygiwr  gwaith  Caradog  ; ond  yr  hynafiaefhydd  Humphrey  Llwyd 
ydoedd  y cyfieithydd  i'r  Seisonaeg.f  Rhydd  ysgrifenydd  diweddar- 
ach  yr  hanes  ganlynol  am  y cwbl : — 

‘ Yr  oedd  y Caradog  hwn  o Lancarfan,  awdur  o gywirdeb 
diammheuol,  yn  gydoeswr  â Geoffrey,  yr  hwn,  trwy  ddechreu  lie  yr 
oedd  yr  hanes  Frytanaidd  yn  diweddu,  a wnaeth  barhâd  trwy 
deyrnasiad  amryw  o dywysogion  Cymru,  hyd  y fl.  1157,  o ddeutu 
yr  hwn  amser  yr  oedd  yn  ei  flodau.  Ar  ei  ol  ef,  cadwyd  a chofnod- 
wyd  pob  peth  a ddygwyddodd  yng  Nghymru  ym  Mynachlogydd 
Conwy,  yng  Ngogledd  Cymru,  ac  Ystrad  Fflur,  yn  Neheudir 
Cymru,  lie  y cleddid  tywysogion  a phendefigion  Cymru,  fel  yr  ym- 
ddengys  drwy  dystiolaeth  Gutyn  Owain,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn 
amser  Edward  rv,  ac  a ysgrifenodd  yr  eilun  cywiraf  a pherffeithiaf 
o’r  unrhyw.  Dyma  y modd  y cafwyd  yr  holl  ddygwyddiadau 
hynotaf  a gofnodwyd  yn  y mynachlogydd  hyny,  pan  oeddy  ‘ Beirdh’ 
neu  y Prydyddion  a berthynent  i’r  ddau  dý  hyny  yn  myned  ar  eu 
hymweliadau  arferol,  yr  hyn  a elwid  1 Clera.’  A pharhaodd  hyn 
hyd  y fl.  1270,  ychydig  cyn  marwolaeth  y Tywysog  Llywelyn,  yr 
hwn  a laddwydym  ‘ Mualht.’  Darfu  i Humphrey  Llwyd,  yr  hwn 
oedd  yn  ei  flodau  yn  amser  Harri  viii,  ac  yn  hyddysg  iawn  mewn 
hanesiaeth  Frytanaidd,  barhau  yr  hanes  hyd  farwolaeth  y Tywysog 
Llywelyn  ; ac  ar  ol  hyny,  wedi  cyfleithu  y cwbl  i’r  iaith  Seisonaeg, 
efe  a fwriadodd  ei  roddi  yn  y wasg ; ond  darfu  ei  farwolaeth  ei  rwystro 
yn  ei  fwriad,  ac  attal  cyhoeddiad  yr  hanes  hon  am  hir  amser  wedyn, 
hyd  oni  fu  i David  Powel,  D.D.,  yn  amser  y Frenines  Elisabeth, 
gael  gafael  yng  nghyfleithiad  Humphrey  Llwyd  ; ac  wedi  casglu  yr 

* Cambrian  Quarterly,  vol.  i.  p.  325.  [ Gwaith  Gwcdlter  Mechain,  iii.  101.] 

f Wood’s  Athence  Oxonienses  ; a Williams’s  Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


29 


1585] 


byn  a allai  allan  o baneswyr  Seisonig,  yr  byn  a cbwanegodd  i mewn 
dull  o sylwadau,  ac  felly  cyhoeddodd  ef  yn  y fl.  1584.’*' 

Dywedir  gan  Antboni  Wood  mai  yn  Lladin  yr  ysgrifenodd 
Caradog  ei  banes,  f ond  dywedir  yng  ngwyneb-ddalen  yr  argraffiad- 
au  o’r  banes,  mai  yn  yr  iaitb  Frytanaidd  yr  ysgrifenodd  Caradog 

ef-î 

Am  Humphrey  Llwyd,  neu Lhwyd — yn  olfel  yr  ysgrifenid  y gair 
gynt,§  ac,  tybiaf,  y dylasai  gael  ei  barbau — ydoedd  fab  i Bobert 
Lbwyd,  Ysw.,  o Ddinbycb.  Enw  y teulu  yn  wreiddiol  ydoedd 
Rosindale,  ac  yr  oeddynt  yntrigfanu  yn  Foxhall , neu  yn  hytrach  FoulJcs- 
hall,  ger  Dinbycb.||  Cyfansoddodd  amryw  weithiau  ereill.  Yr  oedd 
wedi  cael  ei  ddwyn  i fyny,  ac  yn  arfer  yr  alwad  feddygol.  Bu 
hefyd  yn  aelod  seneddol  dros  Ddinbycb.  Bu  farw  yn  1568,  yn  41 
oed,  a cbladdwyd  ef  yn  yr  Eglwys  Wen,  ger  Dinbycb.**' 

2.  1 Y Drycb  Cristianogawl,  yn  yr  bwn  y dicbon  pob  Cristiawn 
ganfod  gwreiddin  a decbreuad  pob  dajoni  sprydawl,  sef  gwybod 
modd  i wasanaetbu  Duw,  drwy  ei  garu  ai  ofni  yn  fwy  na  dim,’  &c. 

Nid  oes  enw  awdwr  i’r  llyfr  bwn. 

1585. 


1.  [PonticiVirunnii  Britannicae  Historiae  bbri  vi. 

Londini,  1585,  8yo. 

Brodor  ydoedd  Ponticus  Virunnius  o Treviso,  yng  ngbylcb  40  milltir  a 
Venis,  yn  yr  Ital.  Talfyriad  yw  ei  waith,  gan  mwyaf  oil,  o Frut  Gruffydd  ab. 
Arthur  (Sieffrai  o Fynwy)  ; a dywedir  iddo  ei  ysgrifenu  er  mwyn  boddio  teulu 
pendefigaidd  yn  Venis  o’r  enw  Badceri,  y rhai  a haftent  o fonedd  Brytbonig. 
Llefara  yn  ucbel  iawn  am  alluoedd  ac  ysgrifeniadau  Siefírai,  ac  ymddengys  ei 
fod  yn  credu  pob  gair  o’i  ramantau.  Hwn  ydoedd  yr  ail  argraffiad ; canys 
ymddangosasai  y gwaith  y tro  cyntaf,  yn  Venis,  mor  gynnar  a’r  flwyddyn  1490  ; 
a daeth  allan  argraffiad  arall  o hono  yn  Heidelberg,  ym  mben  dwy  flynedd  ar 
ol  hyn,  mewn  casgliad  o Hanesyddion  Prydeinig. — Gweler  rbif  6,  d.f.  1587.] 

2.  Itinerarivm  Cambrise : sev  Laboriosse  Baldvini  Cantuar. 
Archiepiscopi  per  Walliam  legationis,  accurata  descriptio,  Auctore 
Sil.  Giraldo  Cambrense.  Cum  Annotationibus  Davidis 
Poveli  Sacrse  Theologise  professoris. 

* Preface  to  the  Edition  of  1774. 

+ Athence  Oxon.  vol.  i.  p.  129. 

Î [Nid  oes  rbitb  o ddadl  ifod  am  hyn  : mewn  Cymraeg  ddiledryw  yr  ysgrifen- 
odd  Caradog.] 

§ [Hyny  yw,  cyn  i’r  llythyren  LI  ddyfod  i arferiad  cyffredinol  yn  yr 
egwyddor  Gymraeg,  yr  hyn  nid  ydoedd  yn  y cyfnod  dan  sylw.] 

||  Y cyntaf  o’r  teulu  a ddaeth  i Gymru — canys  o sir  Lancaster  y daethent  ar  y 
cyntaf — ydoedd  Foulk  Rosindale,  oddi  wrth  yr  hwn  y galwyd  y ty  yn  Foulk's 
Hall,  ac  a lygrwyd  mewn  amser  yn  Fox-Hall.  Trwy  briodi  i deulu  y Llwyd- 
iaid  o Aston  y daeth  yr  enw  Lloyd  neu  Lhwyd  i mewn. 

**  Parry’s  Cambrian  Plutarch.  Wood’s  Athen.  Oxon.  Pennant’s  Tour  in  Wales. 


30  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1585 

Londini  Apud  Edmundum  Bollifantum,  impensis  Henrici 
Denbami,  & Badulpbi  Nuberij.  1585.’  8vo. 

Ymddangosodd  argraffiad  mawrwych  o’r  gwaith  hwn  yn  y fl.  1806,  dan 
olygiad  Syr  R.  Colt  Hoare,  yr  hwn  hefyd  a’i  cyfieithodd  i’r  Seisoneg.] 

3.  [‘  Cambrise  Descriptio  : Avctore  Sil.  Giraldo  Oambrense. 
Cum  Annotationibus DavidisPoveli  Sacrse  Tbeologiae  professoris.* 

Londini,  1585,  8vo.] 

Gir Aldus  de  Barri  [neu,  fel  ei  gelwir  yn  gyffredin,  G-iraldus 
Cambrensis]  oedd  fab  i William  de  Barri,  o Angharad,  wyres  i 
Bbys  ab  Tewdwr,  Tywysog  Debeudir  Cymru.  Ganwyd  ef  yn 
Maenor  Bŷr,  neu  Manorbeer , yng  ngwaelod  sir  Benfro,  yn  1146. 
Wedi  teithro  yn  Ffrainc,  efe  a gymmerodd  urddau  eglwysig,  cafodd 
Arcbddiaconiaetb  Aberbonddu,  yn  Eglwys  Esgobawl  Ty  Ddewi. 
Wedi  bod  yn  Iwerddon  ar  neges  tros  y brenin,  efe,  fel  un  ag  oedd 
yn  gweitbredu  yn  lie  Esgob  Ty  Ddewi,  a deitbiodd  gyda  Baldwin,* 
i gyfieitbu  iddo  pan  yng  Ngbymru  yn  pregetbu  y Groes,  neu  yn 
bytracb  yn  cymbell  y Cymry  i ymfyddino  yn  Rhyfel  y Groes,  er 
gyru  y Tyrciaid  o wlad  Canaan ; a’r  pryd  byny  efe  a ysgrifenodd  y 
teitbiau  ucbod  sydd  yn  cael  cyfeirio  atynt  gan  yr  boll  bynafiaetbwyr 
Cymreig.  Metbodd  gael  ei  gyssegru  yn  Esgob  Ty  Ddewi  pan  fynai, 
a gwrtbododd  y swydd  pan  gynnygiwydbi  iddo.  Bu  farwyn  1220, 
yn  74  oed,  a cbladdwyd  ef  yn  Eglwys  Gadeiriol  Ty  Ddewi.f 

4.  [‘De  Britannica  Historia  recte  intelligenda  Epistola.* 

Londini,  1585,  8vo.] 

[Y  pedwar  gwaith  blaenorol  (rhif  1,  2,  3,  4)  a gyhoeddwyd  gan  y Dr.  Dafydd 
Powel,  Ebrwyad  Rhiwabon,  mewn  un  gyfrol  8plyg,  yn  y fl.  1585.  Cyflwynir 
y gwaith  i Syr  Henri  Sidney  gan  ‘ Dauid  Pouelus  ;’  a dyddir  y llythyr 
cyflwyn — * Ruabonee  pridie  Calend.  Iunij.  1585.’  Yr  Henri  Sidney  hwn 
ydoedd  dad  Syr  Philip  Sidney,  awdwr  yr  Arcadia.  Yr  oedd  mewn  mawr 
gymmeradwyaeth  gydag  Edward  vi,  yr  hwn  a’i  gwnaeth  ef  yn  farchog  urddol, 
ac  a’i  hanfonodd  yn  llysgenad  i Efrainc.  Yr  oedd  hefyd  mewn  parch  gan  y 
Frenines  Mari,  yr  hwn  hefyd  a fwynhaodd  hefyd  o dan  Elisabeth,  yr  hon  a’i 
gwnaeth  ef  yn  arglwydd  raglaw  Iwerddon,  ac  yn  lly wydd  Tywysogaeth  Cymru. 

5.  ‘ Act  for  Deformation  of  Errours  in  Eines  and  Recoveries,  in 
tbe  xii  Sbires  of  Wales,  Towne  and  Countie  of  Haverford-West, 
with  tbe  Counties  Palatine. 

Imprinted  by  C.  Barker,  1585.’ 

Y mae  yn  yr  ben  lytbyren  ddu. 

* Baldwin,  Archesgob  Caergaint,  yr  hwn  gan  Harri  n,  a anfonwyd  i Gymru 
i bregethu  yr  angenrheidrwydd  o ymuno  yn  Rhyfel  y Groes.  Yr  oedd  y pen- 
derfyniad  hwn  wedi  dyfod  i rym  ym  mhlith  penaethiad  Cristionogol 
Ewrop,  sef  codi  rhyfel  yn  erbyn  y Mahometaniaid,  y rhai  oeddynt  elynion 
Cristionogaeth,  ac  yn  meddiannu  y Tir  Santaidd  ; canys  yr  oeddynt  yn  ystyried 
mai  gwarth  ar  enw  Crist  oedd  bod  y tir  y cerddasai  ef  arno  ym  meddiant  y fath 
bobl  ; am  hyny  penderfynwyd  casglu  milwyr  trwy  ran  fawr  o Ewrop  i ennill 
Ierusalem,  a’r  bröydd  oddi  amgylch. — Geirlyfr  Cymraeg,  dan  y gair  ‘ Baldwin 

t Fenton’s  History  of  Pembrokeshire;  Williams’s  Eminent  Welshmen;  ac 
Wood’s  Athence  Oxonienses, 


1586] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


31 


1586. 


1 . 1 Lliyer  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentae, 
ac  eraill  gynneddfau  a Ceremoniae  yr  Eccles  Loecr : Vewed,  'perused 
and  allowed  by  the  Bishops , according  to  the  act  stablished  for  the  trans- 
lation of  the  Bible  and  this  Booh  into  the  British  tongue. 


At  London  imprinted  by  John  Windet  at  the  costes  and  charges 
of  Thomas  Chard.*'  1586. — Cum  privilegio.’  4plyg. 

Llyfr  4plyg  bychan  yw  hwn,  o ddeutu  modfedd  a hanner  o drwch. 
Yn  ei  ddechreu  y mae  y calendar  am  y llithiau.  Y mae  y geiriau 
ar  ben  nchaf  y dalenau  mevn  argraff  goch,  ac  yn  gwahaniaethu 
rhywfaint  bob  mis,  megys,  ‘ Mai  ys  yddyddam.  xxxj.  die  * 1 Mehevin 
ys  ydd  yddaw.  xxx.  die.1  1 Gorphenaf  ys  ydd  yddo.  xxxj.  die.1  Ar 
gongl  aswy  pob  dalen  y mae  arlun  bychan  yn  cynnrychioli  y tymmor ; 
ac  o dan  bob  arlun,  pennill  diarebol ; megys,  ar  gyfer  Gorphenaf,  y 
mae  dyn  yn  tori  gwair,  menyw  yn  cribinio,  a dyn  ym  mhen  uchaf  y 
maes  yn  yfed  diod,  a hanner  dwsin  o fydylau;  ac  o danodd  y 
llinellau  hyn : — 

‘ I may  tempestl  gorhena 
Yn  ddrwg  arles  cynhaia 
Cyweiroth  wair  achludwch 
Ehag  ofyn  gwlaw,  nag  oy  dwell.’ 

Hyny  yw,— 

Y mae  tymmestl  Gorphenaf 
Yn  ddrwg  ar  les  cynauaf ; 

Cyweiriwch  wair  a chludwch, 

Rhag  ofn  gwlaw,  nac  oedwch. 

Ar  ddalen  Awst  y mae  llun  medelwyr — y meistr  ger  llaw  yn  eu 
cyfarwyddo,  a morwynig  draw  yn  y pellder  yn  dal  gwydryn  diod 
bychan  ar  ei  llaw,  ac  o danodd  y llinellau  hyn  : — 


1 Mis  Awst  o byddi  hyndda 
Niw  na  niwed  yr  cynhaia 
Ac  ar  ol  cynhaia  yd 
Medwn  lafur  wydyna  ibrid.’ 

Hyny  yw,— 

Mis  Awst,  os  bydd  yn  hindda 
Ni  wna  niwed  i’r  cynaua’, 

Ac  ar  ol  cynauaf  yd, 

Meda  lafur  wydna’i  brid. 

Ar  y gongl  uchaf  ddeheuol  i bob  dalen  y mae  codiad  a machludiad 
yr  haul  am  y diwrnod  hwnw,  megys  fel  hyn  am  ‘ Racfyr — 


Haul  yn 


( cyuodi 
( ymaehlyt 


| awr 


vii.  min.  34. 
iiij.  min.  26. 


* Yr  oedd  Thomas  Chard,  neu  Charde,  yn  byw  ym  Mynwent  Bishopsgate. 
Cyfrifid  ef  yn  argraffydd  da.  Buyny  gwaith  o leiaf  ugain  mlynedd,  er  nad  yw 
ei  enw  wrth  lawer  o lyfrau. — Timperley’s  Dictionary  of  Printers. 


32 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


[1586 


Yna  yn  blaenori  ‘ Y drefn  py  wedd  y gosodwyt  darllen  y Psaltwyr,’ 
y mae  yr  ymadroddion  byn  : — 

‘ Y Tabvl  a’e,  Kalendab  in  dangos  trefn  y Psalmae  a’r  Llitbia 
e,  y arferir  ar  Voreu  a Pbrydnawn  weddi,  trwy  yr  vlwyddyn, 
dyeitbr  : ryw  wiliae,  megys  y mae  y Eeoleu  syn  canlyn  yn  espesy 
yn  egluracb.’ 

Yn  nesaf  y mae  yr  1 Act  an  ynfvrviat  Gryffredin  weddi  a gwasan- 
aetb  y Sacramentae.’  Yna  y eawn  y ‘ Eacymadrodd,’  yr  bwn,  gan 
ei  fod  yn  ddernyn  o bynafìaetb  mor  ddyeitbr* **  a roddir  oil  ger 
bron  : — 

‘ Ny  btj  erioed,  dim  wedi  ei  ddycbymygu  mor  ddiball  gan  syn- 
bwyr  dyn,  nei  wedy  ei  ddysyly  morgadarn,  yr  bwn  trwy  yspeit 
amser  ny  lygrwyt : megys  ymplitb  pethae  ereill  y mae  yn  gwbl 
eglaer  wrth  y gweddien  cyfrecQn  yn  yr  Eccles,  yr  ei  a elwir  yn 
sathredic  Grwasanagtb  Dew.  Bonedd  a’  dechreat  cyseyin  pa  rei  as 
chwilid  ymysc  gwaith  yr  ben  Dadae,  e geffir  gwelet  nad  ordeiniwyt  y 
gwasanetb  bwnw  namyn  er  purpos  daonus,  ac  er  mawr  ddercbaviat 
dywoldap.  Can  ys  wynt  wy  a drefnesont  y mater  velly,  yd  pan 
byddei  ir  Bibl  oil  ai  i’r  part  imwyaf  o banaw  bod  wedy  ei 
ddarllen  trostaw  vnwaitb  yn  y vlwyddyn : can  amcanu  wrtb  byny, 
vod  ir  gwyr  lien  ac  yn  enwedic  i’r  sawl  a vyddei  weinidogion  y 
GrynnyReidfa,  alln  [trwy  vynecb  ddarllen  a’  mefyriaw  gair  Dyw  bod 
wed  yrymddarpary  ar  dwywoldap,  a’s  bot  befyt  yn  ablacb  y annoc 
yr  eill  trwy  ddysceidiaetb  iacbus  ir  vn  petb  ; ac  y allu  gorthrecb 
dadyl  yr  ei  a wrtbwynepei  y gwirionedd.  Ac  ym-pellacb ; allu  o’r 
pobul  trwy  glywet  beunydd  ddarllen  yr  Scrytbur  lan  yn  yr  Eccles.] 
ymgynnyddu  yn  oystad  vwyvwy  am  wybodaetb  am  Ddyw,  a’  dyuot 
y gary  yn  gynnesacb  ei  wir  greddyf  ef.  Eithyr  ystalm  o vlyydyn- 
edd,  y darvu  newidio,  tori,  ac  esgeulusaw  y ddywyl  a’r  weddus 
drefn  bon  yma  o waitb  yr  ben  Dadae,  can  planny  y mewn  yn  ei  lie, 
Historiae  ambeus,  Legendae,  Atebion,  Grwersi,  Adwersi  gweigion, 
Coffaduriaetbae,  ac  Seneddolion,  megis  yn  gyffredin  pan  ddecbreuit 
vy  llyfer  o’r  Bibl  cyn  darvod  darllen  tri  n’ei  pedwar  Penn  o banaw, 
cwbyl  anyd  hyny  byddei  wedi  ei  ady  eb  ddarllen.  Ac  yn  y sort  byn 
y decbreuit  llyver  Esai  yn  yr  Aduent,  ac  y llyver  Genesis  in  Sep- 
tuagesima  ; eitbyr  ei  decbry  a wneit  yn  vnic,  eb’  orpben  ei  ddarllen 
bytb.  A’r  un  ffynyt  ydd  arferet  am  lyfre  ’r  eill  o’r  Scrytbur  lan. 
Ac  gyd  a byny  lie  mynei  Sanct  Paul  bod  yn  dywedyt  cyfryw  iaitb 
wrtb  y pobul  yn  yr  Eccles,  ac  a allent  wy  ei  ddyall,  ac  gaffael 
llesbat  gan  glywet.  Y gwasanaetb  yn  yr  eccles  bon  y Loecr  es 
llawer  o vlyddynedd  a ddarllewyd  yn  Llatin  ir  pobul,  yr  byn  nid 
oeddent  wy  yn  yr  ddyall : megis  ac  ydd  oeddwynt  yn  clywet  vnic  a 
ei  clustiae,  acei  calonae,  ei  byspryt,  a’  ei  meddwl  oedd  yn  ddiadeil  o 
ywrtbaw.  Ac  eb  law  byny,  cyd  byddei  i’r  ben  Dadae  barthu  y 
Psalmae  yn  saitb  ran,  a pbob  yn  o banaddynt  a elwyt  Nocturn : yr 
owrbon  yn  bwyr  o amser,  cyfran  bacb  o banynt  a ddywedyt 

* [Anghydnabyddiaeth  yr  awdwr  â’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin  a barodd  iddo 
feddwl  fod  yr  hyn  sy’n  canlyn  yn  ddernyn  o hynafiaetb  dra  dyeitbr ; canys 
nid  yw  ddim  amgen  na’r  Rhagymadrodd  a welir  o flaen  pob  argraffiad  o’r  llyfr 
bwnw,  beb  ddim  gwabaniaetli  ond  cymmaint  a g y sydd  yn  yr  ieithwedd  a’r 

llythyraeth.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


33 


1586J 


beunydd,  can  ei  mynycb  aldywedyt  a’  gady  y ddarn  arall  heibiaw 
eb  yngan  vngair.  Q-yd  a byny,  nifeiri  a’  cbaledrwydd  y Reolon  yr 
ei  a elwyt  y Pica,  ac  amrafaell  gynewidiau  y gwasanaeth  oedd  yr 
achos,  pan  yw  troi  at  gyvnotae  y Uyvr  yn  vnic,  ytoedd  beth  mor 
galet  ac  mor  rwystrys,  ac  vn  vynecb  o amser  y byddei  mwy  o 
trallawt  yn  chwiliaw  am  y petb  a ddarlleit,  nac  yn  ei  ddarllen 
wedy  byddei  ei  gaffael. 

1 Yelly  can  syniaw  ar  yr  ancymmessurwydd  byny,  ef  a osodir  ymy 
gyfryw  drefn,  ac  y cyweirir  yr  vnrbyw  petbae.  Ac  er  mwyn  parot- 
rwydd  yn  y devnydd  byn  y tynwyt  Kalendar  er  yr  vn  pnrpos,  yr  hwn 
ys  id  eglaer,  a hawdd  ei  ddeall,  ympa  vn  (yd  y galler)  y darperir 
darUen  yr  scrythur’  lan,  yd  pan  y w gwneythur  pob  petb  mewn  tretn 
eb’  obanu  vn  dryll  o baneio  ywrth  y gylydd.  Ac  o bleit  byn  y toret 
y vaes,  Anthemae,  Eespondae,  Inuitatoriae,  a'  chyfryw  wac  petbae 
ampertbynasawl  ar  oedd  yn  tori  cwrs  cyfan  ddarUeniat  yr  Yscrytbur. 
Eto  can  nad  oes  modd  amgen  amyn  yn  angenreidiawl  bot  embell 
reol  erwydd  paam  y gosodit  yma  ryw  Eeolae,  yr  ei  megis  nad  ynt 
anyt  ycbydigion  o niuer,  velly  y maent  yn  rbwyddion  ac  yn  bawd 
ei  dyall.  Wrtb  byny  y mae  y cbwi  yma  ffurf  ar  weddiaw  (tu  ag  at 
am  ddarllen  yr  Scrytbur  lan)  yn  gwbl  gysson  a meddwl  a pburpos 
yr  ben  Dadae,  ac  o lawer  mwy  profitiol,  a1  chymwynasol,  na’r  vn 
yn  bwyr  o amser  y arverit.  Y mae  yn  fwy  profitiol  acbos  bot  yma 
yn  gady  allan  llawer  o bethe,  o pa  sawl  ymae  Vei  eb  vot  yn  wir, 
Yei  yn  ameus,  rbei  yn  wac  ac  yn  wan-goel  nid  ys  yn  ordino  darUen 
dim,  anyd  gwirbur  ’air  Dyw,  yr  yscrytbur  lan,  aei  cyfryw  ac  a 
sailir  arnei  yn  eglur,  a byny  yn-cyfrywiaith  a*  tbrefn,  ac  ys  id  es- 
mwytbaf  a bawsaf,  ei  ddeall  y gan  y darUeodron  ar  gwrandawieit. 
Y mae  e befyd  yn  vwy  commwynasol,  yn  gystal  am  ei  vyvret,  ac  am 
eglurder  ei  drefn,  ac  am  vot  y reolae  o ychydic  niver  ac  yn  hawdd. 
A’  cbyd  a byny,  trwy  waitb  y drefn  bon,  ny  rait  ir  Curatieit  vn 
Uyvr  araU  yn  ei  gwasanaetb  public  anit  y Uyver  hwn  a’r  Bibl. 
Erwydd  paam,  nit  raid  ir  popul  vynet  mewn  cymeint  o’  draul  am 
lyfrae,  ac  y byddent  amser  a vu. 

‘ Ac  lie  bu  ym-blaenllaw  amrafael  mawr  wrtb  ddywedyd  a’  cbany 
yn  yr  Ecclesidd  o vewn  y teyrnas  bon,  yr  ei  yn  canlyn  arver 
Salesbury,  ’r’  ei  arver  Henfíbrdd,  ’rei  aruer  Bangor,  ’rei  yr  yddo 
York,  ac  rei  aruer  Lincoln  : yr  owrbon  o byn  allan  ny  bydd  i’r  oil 
deyrnas  anyd  vn  aruer.  Ac  a barn  nep  y ffordd  bon  yn  fwy  poenus, 
acbos  bot  yn  ddir  darUen  pob  peth  ar  y Uyuer  lie  o'r  blaen  o 
erwydd  ryw  vynych  atdywediat,  y gwyddynt  lawer  petb  ar  davot 
leferydd ; eytbyr  a’  scyfryw  Y ei  a gytpwysant  ei  llafur,  y gyd  a’r 
budd  a’r  gwybodaetb  a gaffant  beunydd  wrtb  ddarUen  ar  y llyver, 
ny  wrtbddodant  wy  y poen,  wrth  welet  meint  y budd  a dyf  o hyn 
yma. 

‘ Ac  yn  gyment  na  eUir  gosot  dim  mor  eglur  ei  draetbiat,  ac  na 
cboto  petrutser  wrtb  ymarver  o banaw.  I oystegu  oU  cyfryw  am- 
rafael (a  vydd  ir  vn  gyvody.)  ac  am  ddosparth  pop  ryw  bedruster, 
yncylcb  y devnydd,  pa  wedd  y mae  deaU,  gwneytby  ’r’  a’  cbwplau 
pop  petb  or  sydd  wedy’  gynwys  yn  y Uyuer  bwn  : y partiae  a vo  yn 
pedruso  veUy,  ai  a bo  yn  cymeryd  dim  mewn  amrafael  vodion,  vydd 
dir  yddynt  vynet  at  Episcop  yr  Episcopaeth,  yr  bwn  wrth  ei  ddoeth- 


34 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1586 


inap  a rydd  drefn  er  esmwytho  ac  heddychu  y ddadyll,  dieythyr  na 
bo  y drefn  hono  yn  wrthwynep  y ddim  y sydd  o fewn  y*  llyverhwn. 
Ac  o bydd  Episcop  yr  Episcopawd  mewn  dim  pedruster,  yna  y gall 
ef  anfon  am  yspyserwydd  ar  yr  Archepiscop. 

‘ Cyd  bo  wedy’r  osot  yn  y racysgrifenedic  Bacymadrodd  bot  bob 
petb  ar  a ddarlleir  yn  yr  eccles  yn  iaith  camber aec,  er  mwyn  adeilat 
yr  Eccles  : er  hyny  nid  ys  yn  meddwl  pan  ddyweto  nep  blygain  a’ 
gosper’,  sef  voren  a’  phrydnawn  weddi  wrtb  o ebun  na  ddycbon  ef 
ei  ddywedyt  ym-pa  iaitb  bynac  ar  a ddeallo. 

1 Ac  pop  Offeiriat  a’  Diacon  vydd  rwymedic  y ddywedyt  beunydd 
y Boreol  ar  Prydnawnol  weddi,  yn  aill  ai  yn  ailltuol  ai  ar  oystec, 
dyeithr  bod  rrwystr  arnaddynt  y gan  precetby,  studeo  duiuiniti,  ai 
o ran  acbos  arall  tra  angenreidiol. 

‘ A’r  Curat  sef  y periglor  a vo  yn  gwasanaethy  ym-pob  Eccles 
plwyf  ai  capel  ac  efe  gartref,  eb  luddias  rbesymoll  arnaw,  raid  iddo 
ddywedyt  y gwasanaetb  bwnw,  yn  yr  Eccles  plwyv  ai’r  capel  lie  bo 
ef  yn  gwasanaetbu,  a’  bot  cany  clocb  yddaw  ar  amser  cymmesur  cyn 
nac  yddo  ddechrey,  modd  y gallo  y nep  a vo  ganto  divossion  ddyfot 
y wrando  gair  Dvw,  ac  y weddiaw  gyd  ac  ef.’ 

Yn  nesaf  yw  yr  ‘ Or  Ceremoniis,  paam  y dilewyt  rei  ac  yn  cyn- 
baliwyt  rei  ereill.* 

Yna  ceir, 

‘ An  Explanation  of  certain  wordes,  being  quarrelled  witball,  by 
some,  for  tbat  in  this  translation  they  be  otherwisse  written,  then 
either  the  vnlettered  people,  or  some  parts  of  the  countrie  sounde  or 
speake  them. 

A signifying  if,  or  whether,  for  o. 

A being  relative,  or  a voyce  expletiue,  for  y,  not  vsed  to  them  of 
Southwales. 

Anival  for  enivel. 

Anid  for  onid,  or  ond. 

Antemtic,  anhymhic. 

-awd  \ 

-awdd  ! in  the  end  of  a word  for,  -od,  odd,  or  -oedd,  and  ol. 

-awl  ) 

As  for  a ys  or  os. 

Bwystfil  (which  radder  would  be  written  Bestvel)  for  coruptlye 
pronounced  gwystvil. 

C for  K (because  the  printers  haue  not  so  many  as  the  Welsh 
requireth)  and  in  some  words  for  g. 

Cent  in  some  place  for  cant. 

Dew  for  Duw  in  Northwales  speech,  and  for  dyw  as  they  of 
Southwales  speake  it. 

Ef,  for  the  Northern  efo,  or  fo. 

E,  sometimes  for  ff. 

F,  for  v. 

Ei,  for  i,  or  y,  to  them  of  Southwales. 

Eich,  for  ych. 

Gestwng,  for  gistwng,  or  gostwng. 

Hanwynt,  hanynt,  hanaddynt,  for  the  corrupt  honynt. 


35 


1586]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 

loan  for  Ieuan,  Iouan,  Ievan,  Ifan,  or  Iwon : euen  for  that  it  is 
so  diuersly  sounded  in  diuers  partes  of  the  country. 

Iorddanen,  for  Irddonen. 

Iuddew,  for  Iddew. 

Megis,  for  the  Southern  meis.  _ . , 

Monyth  for  mynydd  : so  they  pronounce  it  at  Sanct  Dauids. 

Myvn  for  myhun  or  vyhun. 

Nebun,  for  neb,  or  ryw  vd. 

0 bleit,  or  o blait,  for  o blegit. 

P sometime  remaining  not  turned  into  b or  ph. 

Pemp  for  pymp  or  pump. 

P’odd  vsed  per  syncopen  in  Southwales,  for  pa  vodd. 

Pobul  for  pobyl,  or  the  Southern  pybyl  or  gwerin. 

Pleit,  for  plait,  or  plaid. 

Tragyvyth,  for  tragywydd,  or  tragowydd ; to  keepe  his  ortno- 
graphie,  for  it  is  compounded  of  tra  cy  and  vyth : for  hereby  is  it 
also  more  effectuall  in  signification. 

Tangneddif,  for  tangneuedd  or  heddwch. 

Tuy,  for  the  Northern  ty,  V,  for  F. 

Ycain,  vgain,  ygain  or  igen. 

Yi-car,  for  vincar  or  vinghar : wherein  n is  receiued  without  good 
cause. 

Yi-dew,  for  vinuw,  or  viniw,  wherein  d is  retained,  euen  for  the 
more  significtiue  expressing  of  the  grace  of  the  word. 

Yi-popul  for  yimhobl,  to  saue  the  word  the  les  maimed. 

Yy-troed,  for  vynhroed,  that  the  signification  may  be  more 
apparant  to  the  strange  reader. 

Y being  relatiue,  or  a kind  of  expletiue,  for  a,  vnto  the  North- 
wales  readers. 

Yd  for  hyd,  yddy  duy,  for  y ew,  or  w dy  in  Northwales. 

Yddwynt  for  yddynt,  or  ydunt. 

Yr  ei  for  rrei,  or  y rrai. 

Ysy  or  sy  per  synaloepham , for  ysy  or  sy : comming  before  a vowel 
beginning  another  word  propter  euphonian  ys  ydd,  for  y sydd. 

Ys  ef,  or  ’sef.  / ~ : 

Ys,  is  verie  often  vsed  in  the  translation  to  expresse  the  em- 
phatical  energie  or  notable  vehemence,  where  the  Latine  hath  etiam , 
and  the  English  yea  or  euen. 

And  beside  these  is  verie  little  alteration  either  of  the  commune 
writing,  or  of  straungenes  of  words,  which  be  not  opened  by  referring 
to  like  mark  in  the  margent,  as  the  word  is  marked  in  the  text : as 
thus  Dew*  cenych  oil  [*y  gyd  a chwi.]  And  as  for  some  of  the 
faultes  that  escaped  in  printing,  the  meanlie  learned  reader  may 
espie  them  and  correct ; as  where  three  d d d or  three  111  come 
together,  or  else  where  a letter  is  mis  set,  or  one  letter  for  an  other, 
or  sillable  both  want,  or  is  superfluous : euen  as  the  Northern  or- 
thographic is  to  the  Southern  tongue,  which  onelie  in  pronunciation 
would  be  reformed.  The  rest  of  the  faultes  may  the  wellwilling 
learned  find  out  himselfe  and  helpe  to  correct  as  occasion  serueth. 
But  let  euerie  such  one  as  shall  reade  the  seruice  to  the  people, 


36 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1586 


mark  well  the  three  peintes,  or  staies  in  reading,  being  these  , : . 
Wherat  namlie  in  reading  the  Psalmes  except  he  staie  and  rest 
accordingly,  he  shal  wonderfullie  confound  the  matter  and  astonish 
the  hearers.  And  for  example  hereof  the  first  verse  of  the  30 
Psalme  maie  serue  ful  wel.  The  verse  that  I meane  is  this. 

Can  na  phery  anyd  enhyd  bach  yn  ei  lit : ac  yn  ei  garennydd 
y mae  bywyt : wylofain  a all  aros  eros  echwydd,  anyd  e ddaw  gor- 
uoledd  y borae. 

Which  verse  being  distinctlie  read,  is  verie  comfortable  to  the 
hearers  soule  otherwise  it  is  a verie  Chaos , or  as  it  were,  a com- 
mixtion  of  heauen  and  hell  together. 

As  for  these  two  half  circles  ()  who  is  it  but  knoweth  that  they  be- 
token a Parenthesin , or  a clause  inserted,  which  might  be  left  out,  and 
the  sentence  perfect,  yea  and  for  the  most  part  more  plaine  and 
sensible  to  vnderstand.’ 

Y mae  y penau  neu  y cynnwysiad  ar  ben  uchaf  y dalenau  olynol 
yn  rhedeg  fel  hyn,  trwy  yr  holl  lyfr : — 

‘ Y Letaniae — Y Collectae,  yr  Epistolae,  ar  Euangelon — Y Llun 
cyn  die  Pasc — Die  Mawrth  kyn  die  Pasc — Die  Iou  cyn  die  Pasc — 
Pured  gaeth  y sanctes  Yair  vorwyn — Die  natalic — Die  gwyl  ymeib- 
ion  gwirion — Die  Kalan  neu  Enwaediat  Christ — Sul  y Trintot — 
Sanct  loan  varyddwr — Y Commun — Betydd  public — Bedydd  priuat 
— Confirmation — Y Cathechism,  sef  yw  hyny,  athrawiaeth  yw 
ddyscu  gan  bob  plentyn,  cyn  ei  ddwyn  yw  confirmo  can  yr  Episcop 
— Y ffurf  solempnization  neu  drefnit  Priodas — Y drefn  am  visitation 
y claf,  Neu  ofwy  y clwyfus — Commun  y claf — Trefn  claddedigaeth 
y marw — Diolwch  y gwragedd,  neu  eglwysa — Commination  neu 
vygwth  yn  erbyn  pechaduriait.’ 

Ac  ar  ei  ddiwedd  y mae, — 

‘ Finis  Tra  Yo  at  London,  Printed  by  John  YYindet,  for  Thomas 
Chard.  1586.’ 

Ond  rhaid  eto  roddi  ychydig  o siamplau  o hono,  fel  y gweler  pa 
fath  gyfieithiad  ydoedd.  Derllyn  ‘ Y Collect’  am  ddydd  ‘Sanct 
loan  vatyddwr,’  fel  hyn  : — 

‘ Oll-alluawc  Duw,  o racluniaeth  pa  vn  y ganet  dy  was  loan 
vatyddwr,  ac  ydd  anfonwyt  i arlwyaw  ffordd  dy  vab  Iesu  eyn  iach- 
awdyr  gâ  bregethu  edifeirweh : gwna  y ny  velly  ddilyn  ei  ddysc- 
eidiaeth  ai  sanctaidd  vywyd  ef,  yd  pan  yw  i ni  wir  edifarhau  wrth 
y bregeth  ef,  ac  ar  ol  ei  esempl  yn  wastadol  draethu  y gwirionedd, 
ynhyderus  geryddu  y camwedd,  ac  yn  vfydd  ddioddef  er  mwyn  y 
gwirionedd,  trwy  Iesu  Christ  eyn  Arglwydd.’ 

Gan  fod  yn  debyg  fod  cyfieithiad  y rhanau  o’r  Testament  Newydd 
sydd  yn  dyfod  imewn  yn  y Weddi  Gyffredin,  yn  debyg  i’r  unrhyw 
yn  y Testament  ag  oedd  eisoes  yn  Gymraeg  er  ys  deunaw  mlynedd, 
ac  nad  oedd  dim  o’r  Hen  Destament  wedi  dyfod  hyd  ym  mhen  dwy 
flynedd  wedyn,  rhoddir  yma  ddernyn  sydd  ‘ yn  lie  yr  epistol  ’ am 
‘ Y xxv.  Sul  gwedi  Trintot,’  gan  ei  fod  o’r  Hen  Destament,  ac  felly 
yn  gyfieithiad  cynnarach  na’r  eiddo  y Dr.  Morgan. 


1586] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


37 


1 Jer.  xxiii. 

1 Ny  cha,  y mae’r  amser  yn  dyvot,  medd  yr 
* vlaguryn,  gan,  gen.  Arglwydd,  y cyfodaf  o Ddauid*  vagluryn 
cyfiawn,  ac  a deyrnasa  Brenin  ac  a lwydda, 
ac  a wna  varn  a’  chyfiawnder  ar  y ddaear. 
Yn  y ddyddiae  ef*  ydd  iaclieir  Judah,  ac 
Israel  a breswilia  yn*  ddioval,  a hwnyw*  ei 
enw  y galwant  Ef,  yr  Arglwydd  eyn  cyfiawn- 
der.  Am  hyny*  nycha,  y mae’r  dyddiae  yn 
dyvot  medd  yr  Arglwydd,  pryd  na  ddywed- 
ant  mwy  [ys]  byw  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a 
dduc  blantyr  Israel  allan  otir  yr*Aipht,  eithyr 
[ys]  byw’r  Arglwydd  yr  hwn  a dduc  ac  a 
ddeuth  a had  tuy’r  Israel  allan  o’r  Gogledd- 
dir,  ac  o’r  oil  tiredd  ar  y goyscereiswn  wy, 
ac  wy  a drigiant  yn  ei  tir  ehunain.  ’ 

Y mae  y Salmau  yn  gyssylltiol  â’r  ‘ Llyfr  G-weddi  ’ hwn,  â gwyneb- 
ddalen  iddynt  wrthynt  en  hunain,  wedi  ei  hymylu  ag  amryw  gerf- 
luniau.  Y geiriau  sy  fel  hyn : — 

‘ Psaelwyb*  neu  Psalmae  Dauid,  wedi  ei  G-amberei — gaw  in  nesaf 
ac  a ? ellit  a?  chadw , bwyll,  i’r  llythyr  Ebrew : a'i  ddosparth  wrth  y 
drefn  y darlleir  in  yr  Eccles.  Perused  and  allowed  according  to  the 
queenes  iniunctions.  Anno  Domini  1586.’ 

Phoir  i’r  darllenwyr  yma  yr  ‘ Argvment,  ’ ac  un  o’r  Salmau,  fel 
esiampl  o’r  cyfieithiad  a’r  llythyr eniad : — 

‘ Yn  Augvment  Netj  ystyriaethau  y Lliver  hwn .’ 

* Y Llywer  Psalmse  hyn  a estennir  y ni  gan  yr  yspryt  glan  yw 
gymeryd  ai  vawrhau  mal  treasawr  or  gwerthvawrocaf,  yn  yr  hwn  y 
cynysir  pop  ryw  beth  a perthyn  y wir  ddedwyddit : vn  gystal  yn  y 
vuchedd  gydryehiol  hon,  ac  yn  y vuchedd  a ddaw.  Can  ys  golud 
gwir  wybodaeth,  a nevawl  ddoehinep  y osodwyt  yma  yn  agoret  y 
ni,  y gymryd  o hanaw  yn  ddyandlawr.  As  mynem  ad  nabot 
ardderchawcvawr  orucheldap  Dyw,  yma  y cawn  weled  ei  lewyrch, 
yn  tywynu  yn  gwpl  ddysclaer.  As  ceisiem  ei  anveidrawl  ddoethinep, 
yma  y mae  yscol  yr  athroeth  hyny  : Asmynem  ddeall  ei  ancystal 
ddayoni  ef,  a dynesau  ataw,  a llanwy  ein  dwylaw  ar  tresawr  hynny, 
yma  y cawn  y ddrychiolaf  ar  diddanusaf  oreuchwaith  o hanaw.  As 


* Psallwyr  = Psalter — Llyfr  y Salmau  wedi  ei  ddosbarthu  i’w  ddarllen 


‘ Arver  mae  Annes  o Baderau, 

Arver  eiliw  ser  â Llaswyrau 

[‘O’r  galon  y rhy’r  Gwyliau  am  Salhoyr, 

O lawer  synwyr,  elusenau.’ 

Gwaith  L.  G.  Cothi,  I.  xxxi.  15. 

Nid  yw  sallwyr  a llaswyr  ond  gwahanol  lunweddiadau  o’r  Groeg  psaltêrion  ; 
Llad.  psalterium : ac  o’r  un  gair  y ffurfiodd  y Seis.  psalter ; y Ffr.  psautier ; a’r 
It.  a’r  Ysp.  salterio .] 


* y gwaredir. 

* yr. 

* gobaith. 

* wele 

* Egypt. 


38 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1586 


mynem  ni  gahel  dyall  hanvot  ein  iachawdwriaeth  aph  wedd  y mae 
dyovt  y fywyt  tragvythawl,  yma  y mae  Christ  ein  vnic  brynawdr, 
an  cyfryngwr  wedyr  yscrythru  yn  dra  eglur.  Yma  y gaily  goludawc 
ddyscuiawn  arver  ei  olud.  Y gal  tlawd  gael  ei  vodloni.  Hwn  a 
vyn  ymlawenhau  a gaiff  ad  nabot  y gwir  lawenydd,  a pba  mae 
cadw  mesnr  ynto.  Yr  ei  ys  y mewn  poen  a gorthrymder  a gâtym — 
pa  beth  y saif  y dyhuddiant  wy,  a pba  delw  y dlyant  volianu  Dyw, 
pan  ddanvono  wared  yddwynt.  Yr  anewolion  ac  erlidwyr  plant 
Dyw  a gant  welet  val  y bydd  llaw  Ddyw  byth  yn  y erbyn  bwy  : ac 
er  yddo  ddyoeddef  ynddynt  lwyddo  dros  encydic,  eto  y mae  ef  yn  ei 
ffrwyno  wy  mor  gaetb  na  allan  wy  ybwrdd  a blewyn  pen  nebun, 
dyeithr  ynddo  ef  eu  goddef,  ac  val  yn  y dywedd  y mae  y destruwed- 
igaetb  wy  yn  ddigon  truan,  I vyrhau,  yma  y gallwn  gael  yr  ym 
waredse  parotaf  yn  erbyn  oil  brouedigaetheu,  a chynnwrf  meddwl  a 
cbydwybot,  ac  velly  gwedy  i ni  ymarver  yn-dda  o hyn,  byw  yn  gwir 
ofn  a cbariat  Dyw,  ac  or  dywedd  vwynhau  yr  anllwgredic  goron 
gogoniant,  yr  bon  ys  yngbadw  i’r  sawl  oil  y garant  dyuodiat  ein 
Arglwydd  Iesu  Christ.’ 

1 Boreu  Weddi.  Psal.  i. 

Gwyn  ei  vyd  y gwr  ny  rodiawdd  yn 
cyceor  yr  andewiolion,  ac  ny  savodd  yn  ffordd 
pechaturiei,  ac  nyd  eiste  ddawdd  yn  eistedd- 
fa  yr  ei  gwatworus. 

Eitbyr  bot  ei  ewyllys  yn*  Deddyf  yr 
Arglwydd,  ac  yn  *Ddeddyf  ef  bot  yn  mevyrio 
ddydd  a’  nos. 

*Canys  ef  vydd  mal  pren  wedy’r  blanny 
yn*  glan  dyfredd  yr  bwn  a dowc  ei  ffrwyth 
yn  ei*  dempor  : a’  ei  *dalen  ny  wywa,  a pba 
betb  bynac  y wnel  ef,  a lwydda. 

Nyd  velly  [y*  bydd]  y ei  annuwioll,  eithyr 
*gwan,  peiswyn,  llwch.  mal  y *man  vs,  yr  bwn  a cbwal  y gwynt 
ymaitb. 

Am  byny  ny  saif  yr  amdewiolion*  yny 
varn,  na’r  pecbaturiait  yn  cynnulledfa  yr  ei 
cyfion. 

Can  ys  yr  Arglwydd  a edwyn  ffordd  yr  ei 
cyfion,  a ffordd  yr  andewiolion  a gyfergollir.’ 

Dyna  olwg  agos  cystal  ar  y llyfrau  bynafol  hyn,  a pbe’u  gwelsid. 
Buasai  yn  foddhaol  pe  gallesid  rhoddi  esiampl  foreuach  o’r 
‘ Kynnifer  llitb  a ban’  y fl.  1551,  ac  ereill  cyn  hyny,  Ni  roddais 
esiampl  o ‘Destament  Salesbury,’  am  fod  bwnw  yn  awr  yn  dra  ad- 
nabyddus.  Y mae  yr  yr  esiamplau  a roddwyd  yn  peri  i un  farnu  yn 
iselacb  am  cbwaeth  yr  ben  Salesbury  nag  yr  arferid  barnu.  Nid 
oes  ammbeu  fod  ei  ddysgeidiaeth  yn  alluog  i’r  gwaitb — nid  ei  fedr 
oedd  ddiffygiol,  ond  ei  cbwaeth.  Nid  oedd  ef  yn  ymlynu  yn  gysson 
wrtb  unrbyw  drefn.  Weithiau  defnyddiai  air  anghynnefin  yn  y 
Grogledd,  am  fod  pobl  y Debeudir  yn  ei  arfer  ; a phryd  arall  ym- 
wrthodai  â’r  un  gair,  gan  ddefnyddio  gair  dyeithr  i’r  Debeuwyr,  am 


* ynghyfraith. 

* gyfraitb. 

* Ac  ys. 

* avonydd. 

* amser. 

* ddail. 

* mal. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


39 


1587] 


fod  y Gogleddwyr  yn  ei  arfer.  Pryd  arall  defnyddiai  air  nad 
arferid  ond  mewn  rhyw  gwr  bychan  o’r  Deheu  nen  y Gogledd,  er  y 
byddai  yn  anarferedig  ym  mhob  man  arall,  megys  y gair  ‘monyth,’ 
am  ‘fynydd,’  yng  nghymmydogaethauPenDewi,  yn  sir  Benfro.  Pryd 
arall  y mae  wedi  silliadu  nen  lythyrenu  geirian  i ateb  i’r  modd 
llawn,  byr,  neu  gwta,  yn  ol  arfer  tafodiaith  gwahanol  leoedd  o 
seinio  y geirian  yn  en  siarad  cyffredin ; a phryd  arall  gwnai  y g air 
yn  glogyrnaidd  ac  anystwyth,  trwy  gadw  at  ei  wraidd  a’i  gyfan- 
soddiad,  er  na  byddai  yn  cael  ei  arfer  felly  yn  unman,  nac  yn  ddeall- 
adwy  felly  i neb  ond  dysgedigion.  Pryd  arall,  y mae  geirian  wedi 
eu  hanner-gyfieithu — Cymraegâtherfyniad  Lladinaeg  nen  Seisonaeg, 
fel  nad  oedd  yn  dilyn  unrhyw  gynllun  rheolaidd,  er  y gallasai,  fel  y 
gwelwn  wrth  ei  daflen  o egluriadan.  Dylid  dy wedyd  fod  y'cyfieithiad 
hwn  yn  cael  ei  briodoli  i William  Salesbnry,  ac  y mae  yn  debygol 
i’w  waith  ef  hefyd,  er  nad  yw  ei  enw  wrtho  yn  unman,  hyd  y gallwyd 
gweled. 

2.  ‘A  History  of  the  ancient  Inhabitants  of  Britain,  their  Origin, 
Manners  and  Laws.* 

Gwaith  Lladinaidd  gan  yr  enwog  Camden  yw  hwn.  Efe, 

William  Camden,  a anwyd  yn  Llundain  yn  1551.  Gwnaed  ef  yn 
ben-athraw  Ysgol  Pamadegol  Westminster  yn  1593.  Yr  oedd  yn 
ysgolhaig  a hynafiaethydd  enwog.  Bn  farw  yn  1623,  yn  72  oed.* 

1587. 

1 . * A Treatise  containing  the  Equity  of  an  Hnmple  Suplication 
which  is  to  be  exibited  to  Her  Gracious  Majesty,  and  the  High 
Court  of  Parliament,  in  the  behalf  of  the  country  of  Wales,  that  some 
order  may  be  taken  for  the  preaching  of  the  Gosbel  among  those 
people  ; wherein  is  also  set  down  as  much  of  the  estate  of  our  people 
as  without  offence  could  be  made  known  to  the  end  (if  it  please  God) 
may  be  pitied  by  them  who  are  not  of  this  assembly,  and  so  they 
also  may  be  drawn  to  labour  in  our  behalf. 

Printed  at  Oxford  by  Joseph  Barnesf — to  be  sold  in  Paul's 
Church-yard,  at  the  sign  of  the  Tiger’s  Head.  1587.’ 

Dywedir  mai  gwaith  cyntaf  John  Penry  ydoedd.J 

2.  ‘ Dadseiniad  Meibion  y Daran,  gan  Morus  Cyffm.’ 

[Y  mae  yn  ammhëus  iawn  a argraffwyd  llyfr  o’r  enw  y flwyddyn  hon.  Gal- 
wodd  Charles  Edwards,  awdwr  Hanes  y Ffydd , ar  yr  enw  hwn  yr  ail  argraffiad 
o gyfieithiad  Morus  Cyffin  o ‘Ddiffyniad  Ffydd  Eglwys  Loegr,’  gwaith  yr  Esgob 
Jewel,  yr  hwn  a gyhoeddwyd  ganddo  yn  Rhydychain  yn  1671  ; ond  nis 
gwyddys  i Cyffin  ei  hun  gyhoeddi  un  gwaith  yn  dwyn  y cyfryw  enw.] 

* Jones’s  Biographical  Dictionary. 

f Ym  mhen  blynyddoedd  ar  ol  hyn  ceir  hanes  am  un  Thomas  Barnes,  wedi 
ei  droi  o weinidogaeth  Maghor  [Magwyr],  yn  sir  Fynwy,  ac  yn  cael  ei  anfon 
gan  ryw  eglwys  o’r  enw  Alhall,  yn  Llundain,  i bregethu  yr  efengyl  yng 
Nghymru,  yr  hyn  a wnaeth  mewn  amseroedd  celyd.  Bu  farw  tua  1703. — 
Palmer’s  Calami/ s Noncon.  Mem. , vol.  iii.  p.  505-6. 

X Waddington’s  Pilgrim  Martyr , p.  10. 


40  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  j_1587 

3.  If  * The  Misfortunes  of  Arthur,  Uther  Pendragon’s  Son.  By 
Thos.  Hughes. 

Imprinted  by  B.  Bobinson.  1587.’ 

4.  ‘ The  Worthyness  of  Wales,  wherein  are  more  than  1000 
things  rehearsed,  set  out  in  Prose  and  Yerse,  and  enterlarded  with 
many  wonders,  &c.,  by  Thomas  Churchyard.  1587.’  4plyg. 

Er  nad  yw  ond  llyfryn  bychan  o ychydig  o ddalenau,  cyrhaeddodd 
i 9yj>.  ar  ail  law  unwaith. 

Granwyd  Churchyard  yn  Amwythig,  o deulu  da,  meddai  ef 
ei  hun ; ac  yr  oedd  yn  ei  fri  yn  nheyrnasiad  Harri  yin,  Edward  vi, 
Mari,  ac  Élisabeth.  Bu  farw  yn  1570. 

A 

[Os  bu  Churchyard  farw  yn  1570,  megys  y dywedir  uchod,  bu  farw  rai 
blynyddoedd  cyn  cyhoeddi  ei  waith,  yr  hyn  nid  yw  debygol.  Yn  ol  Maunder 
yn  gynnar  yn  y I7fed  ganrif  y dygwyddodd  ei  dranc.] 

5.  If  ‘ An  Ancient  Survey  of  Pen  Maen  Mawr,  North  Wales.’ 

[Gweler  rhif  5.  d.f.  1603.] 

6.  Berum  Britannicarum,  id  est,  Anglise,  Scotise,  vicinarumque 
insularum  acregionum,  scriptores  vetustiores  ac  prsecipui.’ — Heidel- 
berse,*  1587,  fol. 

Cynnwys  y casgliad  hwn  y gweithiau  canlynol  : — 

1 . ‘ Galfredi  Monumetensis,  cognomento  Arturi,  de  Origine  et  Gestis  Regum 
Britannia  libri  xii.’ 

2.  ‘ Pontici  Virunnii  Britannicse  Historic  libri  VI.’ 

3.  ‘ Gildse  Sapientis  de  Excidio  et  Conquestu  Britannia  Epistola.  ’ 

4.  ‘Beda  Anglo-Saxonis  Historise  Ecclesiasticse  Gentis  Anglorum  libri  v.’ 

5.  ‘ Continuatio  ejusdem  Historise,  incerto  auctore,  libris  tribus  com- 
prehensa.  ’ 

6.  ‘ Gulielmi  Newbricensis  de  Rebus  Anglicis  libri  VI. * 

7.  ‘ Joannis  Frossardi  Historiarum  Epitome.’ 

Argraffasid  y rhif  1,  sef  Brut  Lladin  Gruffydd  ab  Arthur,  o’r  blaen  yn  Paris,  yn 
1508  ac  1517.  Yr  oedd  rhif  2,  yr  hwn  nid  yw  fawr  amgen  na  thalfyriad  o chwech 
llyfr  cyntaf  Gr.  ab  Arthur,  wedi  ei  argraffu  yn  Venis,  er  y fl.  1490,  a chan  y 
Dr.  Dafydd  Powel  yn  Llundain  yn  1585.  Cyhoeddasid  rhif  3,  sef  Llythyr 
cwynfanllyd  Gildas,  gan  Poly  dor  Vergil  yn  Llundain  yn  1525  ; yn  Awgsbwrgyn 
1534  ; yn  Basil  yn  1541,  yn  y gwaith  a elwir  ‘ Opus  Historiarum  nostro  Sseculo 
convenientissum  gan  Daye  yn  Llundain  yn  1563  ; gan  Josseline,  yn  yr  un  lie, 
yn  1568 ; ac  yn  Basil  yn  yr  un  flwyddyn  ; ymddangosodd  argraffiadau  ereill  yn 
1569,  1576,  1587  (yr  un  a nodir  uchod),  1610,  acl677;yn  1691,  daeth  allan  argraff- 
iad  Gale  (yn  ei  ‘Rerum  Anglicarum  Scriptores  Veteres’)  yn  Rhydy chain ; argraff- 
odd  Bertram  ef  yn  Copenhagen  yn  1775  ; a Jos.  Stevenson,  dros  y Gymdeithas 
Hanesol  Seisonig,  yn  Llundain,  yn  1838  ; a chyhoeddodd  y Dr.  John  A.  Giles 
ei  argraffiad  yntau,  yn  yr  un  lie,  yn  1841.  Y mae  Gildas  hefyd  yn  un  o’r 
awduron  cynnwysedig  yn  y ‘ Monumenta  Historica  Britannica,  ’ Llundain, 
unplyg,  1848.  Yn  1638,  ymddangosodd,  yn  Llundain,  gyfieithiad  Seisoneg  o 
hono  gan  Habington,  dan  yr  enw  canlynol  : — ‘ The  Epistle  of  Gildas  the  most 
ancient  British  Author  : who  flourished  in  the  yeere  of  our  Lord,  546.  And 

* [Mewn  rhai  o’r  llyfrau  y mae  Lugdunl  (sef,  y mae  yn  debygol,  Lugdunum 
Gallicum= Lyons,  yn  Ffrainc,  nid  Lugdunum  Batavorum  — Leiden,  yn  Holand) 
yn  lie  Heidelbergce  ar  ddalen  yr  enw.  Nid  peth  anghyffredin  yn  yr  amser 
hwnw  ydoedd  argraffu  dalenau  enwol  er  mwyn  cyfaddasu  yr  argraffiad  ar  gyfer 
gwahanol  lyfrwerthwyr.  Pa  fodd  bynag,  yng  ngwasg  Ierom  Commelin,  yn 
Heidelberg,  yr  argraffwyd  y gwaith.] 


LLYFRY DDT AETH  Y CYMRY. 


41 


1588] 


who  by  his  great  erudition,  sanctitie,  and  wisdome,  acquired  the  name  of 
Sapiens.  Faithfully  translated  out  of  the  original  Latine.’  12plyg.  Ym- 
ddengys  mai  cyfieithiad  diweddarach  yw — ‘ A Description  of  the  State  of  Great 
Britain,  written  eleven  hundred  yeares  since.’  Llundain,  1652,  12plyg.  Cy- 
weiriad  o gyfieithiad  Habington  yw  yr  un  a ymddangosodd  dan  enw  y Dr. 
Giles,  yn  y ‘Six  Old  English  Chronicles,’  Llundain,  1848,  8plyg  by  chan.  Y tri 
llyfr  cyntaf  o ‘ Gesta  Begum  Anglorum,’  gan  Gwilym  Malmsburi,  yw  rhif  5, 
er  nad  ymddengys  fod  y ffaith  hon  yn  hysbys  i’r  golygyddion  cyntefig.] 

1588. 

1.  1 Y Beibl  Cyssegr-lan.  Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Imprinted  at  London  by  the  Deputies  of  Christopher  Barker, 
Printer’s  to  the  Queen’s  most  Exellent  Majestie.  1588.’  Unplyg. 

Hwn  yw  cyfieithiad  y Dr.  William  Morgan,  Esgob  Llanelwy. 
Y mae  yr  Apocrypha  hefyd  rhwng  y ddau  Destament.  Ym  mhen 
un  mlynedd  ar  hugain  ar  ol  cael  y Testament  Newydd  y cafwyd  yr 
holl  Eeibl  i’r  Cymry.  Y mae  yn  hynod  fod  y gwaith  wedi  ei  oedi 
dros  yr  amser  a ofynid  gan  y weithred  seneddol,^  yr  hon  oedd  yn 
rhwymo  yr  Esgobion  i fynu  gweled  y gwaith  wedi  ei  ddwyn  i ben 
erbyn  y dydd  cyntaf  o Fawrth,  1566,  o dan  boen  o 40 p.  o ddirwy 
ar  bob  un  o’r  Esgobion,  os  methent ; ac  eto  aeth  dwy  flynedd  ar 
hugain  heibio  cyn  i’r  ammod  gael  ei  chyflawnu.  Ond  pa  gyfrif 
neu  reswm  a ellir  ei  roi  am  yr  esgeulusdra  hwn  ? Nid  o eisieu 
ewyllys  ; canys  yr  oedd  y cynnorthwy  a gafodd  Salesbury  i gyhoeddi 
y Testament  yn  profi  hyn;  ac  nid  o eisieu  gwŷr  o ddysg  ddigonol  i’r 
gwaith.  Tybygid  fod  rhesymau  ereill  am  y gohiriad  ; ac  un  ydoedd, 
eisieu  amser  digonol  i’r  gwaith;  canys  buwyd  bedair  neu  bum 
mlynedd  yn  cael  y Testament  Newydd  allan,  ac  er  arfer  pob  diwyd- 
rwydd,  aeth  yn  flwyddyn  dros  yr  amser  y gofynai  y Senedd  i’r  holl 
Eeibl  fod  yn  yr  Eglwysi.  Yr  oedd  gwall  arall  hefyd  yn  y weithred 
seneddol  hòno  ; — nid  oedd  yr  un  ddarpariaeth  gogyfer  â'r  draul ; ni 
roddwyd  gorchymmyn  breninol — ni  ofalwyd  am  wobrwyo  y neb  a 
wnai ; ac  ni  ofalwyd  am  ddosranu  y gwaith  i wŷr  cyfadddas  ato. 
Mewn  gair,  ni  roddwyd  yr  un  cynllun  i fyned  ym  mlaen  wrtho — 
nid  appwyntiwyd  neb  i gymmeryd  y gwaith,  na  rhan  o hono — dim 
ond  deddfu  ei  fod  i gael  ei  wneyd  gan — neb  !\ 

Pan  aed  i gyhoeddi  y Beibl  Seisonig,  yn  amser  Iago,  ni  adawyd 
y peth  mor  esgeulus  a hyny,  ond  rhoddwyd  cynllun  cysson  i fyned 
ym  mlaen  wrtho — rhanwyd  yr  holl  Eeibl  yn  ddosbarthiadau — 
neillduwyd  gwŷr  penodol,  y rhai  o ran  eu  rhifedi  oeddynt  agos  yn 
Septuagint  [seithdeg],  a’r  rhai  hyny  y dynion  mwyaf  eu  dysg  a’u 
talentau  a allesid  eu  cael  trwy  yr  holl  deyrnas — telid  am  eu  bwrdd 
a’u  lletty,  a chostau  angenrheidiol  ereiH  (yr  hyn  a gyfrifid  uwch 
law  mil  o farciau,  neu  agos  saith  gant  o bunnau)  gan  y Wladwriaeth 
neu  y Llywodraeth  ; a rhoddwyd  gorchymmyn  aHan  gan  y brenin 
fod  iddynt  gael  yn  fuan  eu  gwobrwyo  yn  dda  â‘r  personiaothau, 

* [Nid  mewn  ufudd-dod  i’r  weithred  seneddol  y cyfeirir  ati,  yr  ymgymmerodd 
y Dr.  Morgan  â’r  gwaith  ; ac  nid  oedd  un  cyssylltiad  rhwng  y cyfieithiad  hwn 
a’r  weithred  hòno,  yr  hon  bellach  nid  oedd  ddim  amgen  na  llythyren  farw.] 

t Dr.  Llewelyn’s  British  Versions.  [Gwaith  Gwallter  Mechain , ii.  222.] 

6 


42 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


bywoliaeth.au,  ac  urddasiadau  eglwysig  ereill,  a ddeuent  yn  rhydd 
gjnataf.  Ond  pan  aed  i orchymmyn  cael  y Beibl  yn  Gymraeg , ni 
threfnwyd  y fath  bethau,  dim  ond  bod  i’r  Esgobion  fynu  gwneyd  y 
gwaitb,  a’u  dirwyo  i 40^?.  bob  un,  os  na  wnaent ; ac  eto  buasai 
gwneyd  yn  eu  taflu  i fwy  o draul  na  chan  punt  bob  un,  a hyny  yn  yr 
oes  hono.*  Ond  pwy  a gymmerodd  y gwaitb  mewn  Haw  ? — 

William  Morgan,  D.D.,  genedigol  o Ewybrnant,  yr  hwn  le  sydd 
ar  derfyn  plwyfau  Dolyddelen  a Phenmachno,  yn  sir  Gaernarfon. 
Yr  oedd  ef,  pan  gymmerodd  y gwaitb  mewn  Haw,  yn  beer  Llan- 
rbaiadr  ym  Mocbnant,  ar  derfyn  siroedd  Dinbych  a Tbrefaldwyn. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  yng  Ngboleg  St.  loan,  Caergrawnt ; a’r 
fywoliaetb  gyntaf  a gafodd  oedd  ficeriaetb  y Trallwng  Cocb,  yr  bon  a 
gafodd  ef  Awst  8,  1575.  Tair  blynedd  ybu  yno,  pan  y symmudodd 
i Lanrbaiadr ; a deebreuodd  yn  ebrwydd  ar  ei  waitb  clodfawr,  wrtb 
yr  bwn  y bu  yn  llafurio  yn  ddyfal  am  ddeng  mlynedd.  Wedi  ei 
orpben,  gwobrwywyd  ef  â pbersoniaetb  Llanfyllin,  gyda  pberson- 
iaetb  angburiog  Pennant  Melangell ; ac  yn  1594,  â pbersoniaetb 
angburiog  Dinbycb,  a dyrehafiaethau  ereill.  O’r  diwedd,  yn  dr  a 
baeddiannol,  dyrcbafwyd  ef  i fod  yn  Esgob  Llandaf  yn  1 595 ; a chafodd 
ei  symmud  oddi  yno  i esgobaetb  Llanelwy,  yn  1 60 1 , ar  ddymuniad  pen- 
odol  y Erenines  Elisabeth;  ac  yno  y bu  farw,  Medi  10,  1604.f  Yr 
oedd  ei  waitb  yn  gyfieitbiad  o’r  oil,  neu  y rhan  fwyaf  o’r  Hen 
Destament  a’r  Apocrypha  i’r  Gymraeg,  ac  yn  wellâd  ar  yr  ben  gyf- 
ieitbiad o’r  Testament  Newydd ; a mynodd  ei  argraffu  yng  nghyd 
yn  un  llyfr  mawr  unplyg,  mewn  llythyrenau  duon,  neu  yr  ben 
lythyrenau  Brytanaidd.  Y mae  ynddo  gynnwysiad  i bob  pennod — 
wedi  ei  ranu  oil  yn  adnodau — rhai  cyfeiriadau  ymylenol — llythyr 
Lladin  at  y frenines  yn  ei  ddechreu — ac  befyd  Galendar,  a dwy  o 
daflenau  ereill ; ac,  fel  Testament  Salesbury,  y dalenau , ac  nid  y 
tudalenauj  sydd  wedi  eu  rhifnodi,  3m  cyrbaedd  i 555.  Yn  Llun- 
dain  y cafodd  ei  argraffu,  gan  Christopher  a Pobert  Barker  ; am  y 
rbai,  ef  allai  na  byddai  yn  ammhriodol  gwneyd  petb  sylw  yn  y lie 
bwn. 

Yr  oeddynt  }rn  byw  dan  arwydd  { Pen  y Teigr,  ’ yn  Paternoster 
RoWy  ac  yn  cadw  maelfa  ym  Mynwent  St.  Paul,  dan  arwydd  y 
‘ Ceiliog  Bhedyn.’  Yr  oeddynt  3m  deilliaw  o deulu  cyfrifol,  ac 
wedi  cael  trwydded  i argraffu  yr  Ysgrytbyrau  gan  y Frenines 
Elisabeth.  Adnewyffdodd  y Brenin  Iago  yr  hawl-fraint  i Christo- 
pher, mab  Pobert  Barker.  D}^wedir  gan  Ames,  fod  Pobert 
Barker,  yr  ieuangaf,  wedi  talu  3,000^>.  am  ddiwygio  Seisoneg  Beibl 
y Brenin  Iago,  yr  hyn  oedd  yn  swm  anferth  yn  yr  oes  hòno,  ac  y 
mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  talu  yn  11a wn  i’r  boll  gyfieithwyr  ;§  ond  er 

* Llewelyn’s  British  Versions. 

+ Williams’s  Eminent  Welshmen. 

Î [Hyny  oedd  dull  cyffredin  llyfrau  yr  amser  hwnw,  nid  yn  unig  3m  Gym- 
raeg, ond  mewn  ieitboedd  ereill  hefyd.] 

§ [Nid  ymddengys  mai  yr  argraffydd  oedd  yn  talu  cyfieithwyr  Beibl  y Brenin 
Iago  (1611)  am  eu  gwaitb,  ond  3m  hytrach  y Llywodraeth,  y rhai  a’u  gosodasent 
ar  waith.  Y mae  Beibl  y Brenin  Iago  3m  dra  chywir  o ran  ei  argraffwaith  ; 
ond  dichon  fod  gwallau  lawer  wedi  ymlithro  i argraffiad  1632  o’r  unrliy w.  ] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


43 


1588] 


hyny,  liynod  o wallus  y gwnaed  y gwaith  ; canys  yn  y Beibl  Seis- 
onig  a argraffwyd  gan  Bobert  Barker  a Martin  Lucas,  yn  y flwydd- 
yn  1632,  argraffwyd  mil  o honynt  â’r  gwall  pwysig  hwn  ynddynt, 
sef,  ‘ Thou  shalt  commit  adultery ,’  yn  y seitbfed  gorcbymmyn,  trwy 
adael  allan  y ‘ not;’  sef  ‘ Gwna  odineb,’  yn  lie  ( JVa  wna  odineb.’ 
Pan  ganfuwyd  byn,  galwyd  yr  boll  lyfrau  i fyny,  a dirwywyd  yr 
argraffwyr  i 3,000^.,  am  yr  byn,  yn  ol  gorcbymmyn  y Brenin  Siarl 
i.  y prynwyd  tawddlestri  i wneyd  llytbyrenau  Groeg,  i argraffu 
rhyw  weithiau  enwog  a gawsid  yn  llyírgelloedd  y brenin,  a’r  ddwy 
brifysgol ; a rhoddwyd  y gwaith  i Barker  a Lucas,  o dan  yr  ystyr- 
iaetb  eu  bod  wedi  eu  mawr  dlodi  trwy  y ddirwy  fawr  hòno.  Ond 
er  y ddirwy  uchel  bòno,  gwallus  yr  oedd  argraffwyr  y brenin  yn 
gwneyd  eu  gwaith  ar  y Beiblau  (Seisonig) ; canys  yn  y ff  1634, 
daeth  Beibl  allan  â’r  gwall  bwn  ynddo,  yn  Balm  xiv.  i ; — ‘ The  fool 
hath  said  in  bis  heart  there  is  a God  ! ’ — 1 Yr  ynfyd  a ddywed  yn  ei 
galon  y mae  un  Duw  ! ’ yn  lie  ‘ Nid  oes  un  Duw ;’  am  yr  byn  eto 
y dirwywyd  yr  argraffwyr  yn  drwm,  ac  yr  attaliwyd  lledaeniad  y 
Beiblau.  Bu  Christopher  farw  Tacb.  29fed,  1599 ; a Bobert  a fu 
farw  yng  ngbarcbar  y King  s Bench , Ion.  lOfed,  1645,  wedi  cael  ei 
ddwyn  i iselder  amgylcbiadau,  mewn  rban  fawr  trwy  y dirwyon 
trymion  hyny.*' 

Wedi  cilio  fel  yna  rywfaint  oddi  wrtb  y testyn,  eto  o fewn  cadw 
golwg  arno,  deuir  yn  ol  eto  at  brif  gyfieithydd  y Beibl  Cymraeg 
bwn — yr  Esgob  Morgan.  Pa  fodd  y daetli  ef  i gymmeryd  y gwaith 
arno  ? Ymddengys  nad  oedd  wedi  ei  roddi  ar  waitb  gan  y frenines 
na’r  esgobion ; ond  iddo  gymmeryd  y gwaith  arno  ei  hun,  oddi  ar 
deimlad  o’r  angenrbeidrwydd  mawr  am  yr  holl  Ysgrytbyrau  i’r 
Prydeiniaid.f  Yr  oedd  befyd  alw  mawr  yma  a tbraw  ar  byd  y 
wlad  am  y Beibl  oil ; er  bod  ysbryd  Pabaidd  yn  gryf  y pryd  hyny 
yn  erbyn  i’r  cyffredin  gael  y Beibl  yn  eu  biaitb  eu  bunain  ; ac  i’w 
attal,  dyfeisiwyd  celwyddau  noetbion  yn  erbyn  y ficer,  byd  yn  nod 
gan  ei  blwyfolion  ei  bunan — trigolion  Llanrhaiadr  ym  Mocbnant. 
Aetbant  mor  bell  ag  acbwyn  ar  ei  anaddasrwydd  i’r  fatb  orchwyl, 
nid  yn  unig  wrtb  esgob  ei  esgob aetb,J  ond  befyd  wrtb  Archesgob 
Caergaint,§  o flaen  yr  bwn  y gorfu  i’r  ficer  nesäu  yn  grynedig. 
Eithr  wedi  i’r  archesgob  ei  bob,  gwelodd  yn  eglur  ei  fod  yn  un  o’r 
rbai  medrusaf  yn  yr  Hebraeg  a’r  Grroeg,  ac  mor  eglur  deallodd  an- 
wiredd  ei  gyhuddwyr.  Gofynodd  yr  Archesgob  (Whitgifft)  iddo, 

‘ A fedrwcb  cbwi  Gymraeg  yn  gystal  a Hebraeg  ? ’ Y ficer  a’i 
batebodd  yn  ostyngedig,  gan  ddywedyd,  1 Gobeitbio,  fy  arglwydd, 
y goddefwcb  i mi  eicb  sicrbau  y medraf  iaitb  fy  mam  yn  well  nag 
un  iaitb  araU.'  Gwedi  byn,  cafodd  bob  annogaetb  i fyned  ym 

* Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and  Printing. 

f [Yn  hytrach  i’r  Cymry ; canys  er  eu  mwyn  liwynt,  ac  nid  er  mwyn  neb 
ereill  o’r  Prydeiniaid , y gwnaed  y cyfieithiad  dan  sylw.] 

î Y Dr.  W.  Hughes,  yr  hwn  yn  lie  ei  feio,  a’i  cynnorthwyodd. 

§ [Nid  ymddengys  fod  y berthynas  leiaf  rhwng  y cwyn  a ddug  ei  blwyfolion 
yn  ei  erbyn  a chyfieithiad  y Beibl  i’r  Gymraeg.  Odid  fod  neb  o wýr  ei  blwyf  yn 
gwybod  dim  am  ei  addasrwydd  ne’i  anaddasrwydd  at  y cyfryw  orchwyl.] 


44 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


mlaen  yn  ei  orchwyl  llafurus.*  Wedi  y cyfan,  ymddengys  nad  oedd 
amgylchiadau  y fleer  yn  gyfryw  ag  a’i  galluogent  i ddwyn  y gwaith 
ym  mlaen,  heb  lawer  o gynnorthwy,  yn  enwedig  cynnorthwy  tym- 
morol,  fel  yr  ymddengys  oddi  wrth  ei  gyfaddefiad  ef  ei  Run,  yn  ei 
lythyr  cyflwyn  o’r  Beibl  i’r  Frenines  Elisabeth  ; eanys  ymadrodda 
yno  fel  hyn  : — ‘ Ac  wedi  ei  ddechreu,  diffygiaswn,  o ran  anhawsder 
y gwaith,  a mawredd  y gost,  a dygaswr  Bum  Llyfr  Moses  yn  unig 
at  yr  argraffwasg,  oni  buasai  i’r  Parchedig  John  Whitgifft,  Arch- 
esgob  Caergaint,  achleswr  dysgeidiaeth,  amddiffynwr  y gwirionedd, 
a thirion  wrth  ein  cenedl  ni,  fy  nghymhorth  â’i  haelioni,  â’i  awdur- 
dod,  ac  â’i  gynghor,  i fyned  ym  mlaen.  Yn  ol  ei  esiampl  ef  daeth 
gwŷr  da  ereiU  (sef  Esgobion  Llanelwy  a Bangor ; y Dr.  Dafydd 
Powel ; Mr.  Gabriel  Goodman  ; Mr.  Edmund  Prys  ; Mr.  Richard 
Vaughan,  o Liverworth),  yn  gynnorthwy  i mi,  hyd  oni  chyfieithais 
yr  Hen  Destament  i gyd,  a diwygio  y Testament  Newydd.’ 

Bu  cryn  ymrafael  rhwng  yr  Esgob  a Syr  John  Wynn,  o Wydir, 
ger  Llanrwst,  pan  oedd  yn  Esgob  Llanelwy,  o blegid  na  werthai  yr 
Esgob  ddegymau  y plwyf  hwnw  i’r  barwnig  ; ac  y mae  Syr  John  yn 
edhw  iddo  mai  trwyddo  ef  yr  oedd  wedi  ei  ddyrchafu  i’r  esgobaeth, 
ac  ‘ mai,  pan  gyfieithodd  yr  Hen  Destament  i’r  iaith  Gymraeg,  ei 
fod  wedi  cael  mantais  a chynnorthwy  gweithiau  yr  Esgob  Davies  a 
William  Salesbury,  y rhai  oeddynt  wedi  gwneyd  rhan  fawr  o hono  ; 
eto  ei  fod  ef  (y  Dr.  Morgan)  yn  cymmeryd  yr  enw  am  y cwbl.’  Yr 
oedd  hwn  yn  gyhuddiad  heb  nemawr  o sail  iddo,  os  dim ; canys  y 
mae  yn  amlwg,  wrth  y cyfieithiad  ei  hun,  ei  fod  yn  hollol  newydd, 
neu  o leiaf,  yn  gymmaint  o ddiwygiad  ar  waith  clogymog  yr  Esgob 
Davies  a William  Salesbury,  fel  y cafodd  fwy  o waith  i’w  ddiwygio 
na’i  gyfieithu  yn  wreiddiol.  Ar  ol  y gwaith  clodfawr  hwnw,  cafodd 
ei  raddio  yn  D.D.,  a’i  ddyrchafu  yn  esgob,  a hyny  drwy  orchymmyn 
penodol  y frenines,  o dan  ddylanwad  Whitgifft,  yr  archesgob.  Bu 
y Dr.  Morgan  farw  yn  1604,  ym  mhèn  deunaw  mlynedd  ar  ol  cy- 
hoeddiad  y Beibl  cyntaf  hwn. f 

Bellach  teflir  golwg  fanylach  ar  gefnogwyr  a chynnorthwywyr  yr 
esgob  yn  ei  waith  clodfawr  o gael  yr  holl  Feibl  yn  Gymraeg  y waith 
gyntaf.  Y cyntaf  a enwir  ganddo  yw 

John  Whitgifft,  Archesgob  Caergaint,  yrhwn  a anwydyn  Great 
Grimsby,  yn  sir  Lincoln,  yn  y A..  1 530,  neu  1533.  Yr  oedd  yn  deilliaw 
o hen  deulu  cyfrifol — ei  dad  yn  fasnachwr,  a’i  ewythr,  Robert,  yn 
abad  i fynachdy  o Oifeiriaid  Duon,  yn  Wellow,  ger  Grimsby.  Yr  abad 
oedd  y cyntaf  o’r  teulu  i newid  ei  egwyddorion  crefyddol,  sef  o Bab- 
yddiaeth  i Brotestaniaeth.  ‘ Nis  gall  y grefydd  yr  ydym  yn  ei  phroffesu 
barhau  yn  hir,’  meddai  ef  wrth  ei  nai  John  (yr  archesgob) ; ‘mi  a 
ddarllenais  yr  holl  Ysgrythyr  trwodd,  ac  ni  ellais  erioed  ei  chael 

* Gwnaeth  Sion  Tudur  gywydd  iddo,  yn  yr  hwn  y dywed : — 

‘ Cei  glod  o fyfyrdod  fawr, 

A da  dylych  hyd  elawr, 

Tra  gwneir  tai,  tra  caner  tant, 

Tra  fo  Cymro’n  cau  amrant.  ’ 

t Dr.  Llewelyn’s  British  Versions ; a Timperley’s  Dictionary  of  Printers. 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY.  , 


45 


1588] 


yno.’  Pr  ewythr  hwn  y rhoddwyd  gofal  dysgeidiaeth  y nai.  Wedi 
cael  dysgeidiaetli  arweiniol  mewn  ysgol  bertliynol  i grefydd-dy  St. 
Anthoni,  yn  Llundain,  efe  a symmudodd,  yn  1548,  i Goleg  y 
Frenines,  Caergrawnt,  ac  wedi  liyny  i Neuadd  Penfro,  lie  y mwyn- 
haodd  gyfarwyddiadau  John  Bradfford,  y merthyr.  Fel  yr  oedd  yn 
myned  ym  mlaen,  yr  oedd  dyrchafiaethau  yn  ei  gyfarfod,  nes  o’r 
diwedd,  yn  y fL  1583,  ei  gyfodi  yn  Archesgob  Caergaint,  ar  farwol- 
aeth  y Dr.  Grindal.  Cafodd  gynnyg  ar  y lie  hwnw,  hyd  yn  nod 
ym  mywyd  ei  ragûaenor,  gan  fod  Grindal  wedi  mawr  anfoddhau 
Elisabeth,  o blegid  bod  yn  rhy  dyner  wrth  y Puritaniaid* — bai  na 
allesid  condemnio  WTiitgifffc  o hono.  Yr  oedd  yn  fawr  yn  ffafr  y 
frenines,  yr  hon  oedd  yn  coleddu  ysbryd  mor  erlidgar,  a chreulon- 
ach  yn  erbyn  y rhai  a feiddient  ymneillduo  oddi  wrth  Eglwys  Loegr, 
nag  oedd  ei  chwaer  Mari  yn  erbyn  y rhai  a ymneilldnent  oddi 
wrth  Eglwys  Phufain.f  Un  chwerw  iawn  yn  erbyn  y Puritaniaid 
ydoedd  Whitgifft,  a bu  mewn  dadl  ag  un  Thomas  Cartwright.  Efe, 
ar  gais  penodol  y frenines,  a wnaeth  reolan  er  rheoleiddio  yr  ar- 
graffwasg.  Yr  oedd  hyny  yn  y fl.  1585,  dair  blynedd  cyn  cyhoeddi 
y Beibl  Cymraeg.  Yn  y flwyddyn  yr  argraffwyd  y Beibl  Cymraeg, 
daeth  allan  gan  un  a ffugenwai  ei  hun  yn  * Martin  Mar- Prelate  yr 
hwn  a gynnwysai  sylwadau  llymion  ar  y Llywodraeth,  y frenines, 
a’r  esgobion,  yn  enwedig  yr  Archesgob  Whitgifft.  Bernid  mai  yr 
awdwr  oedd  Gymro  o’r  enw  John  Penry  (neu  ab  Henry),  yr  hwn  a 
gawsai  ddechreuad  ei  ddysgeidiaeth  yn  yr  un  brifysgol  â’r  arch- 
esgob, ac  wedi  hyny  yn  Bhy dy chain.  J Yr  oedd  yn  amser  y Frenines 
Elisabeth  a Whitgifft,  un  Thackwell  yn  argraffu  Cymraeg,  yr  hwn 
oedd  yn  cyhoeddi  llyfrau  Pabyddol ; ac  y mae  Martin  Mar-Prelate , 
Penry,  fel  y credid  y pryd  hyny,  yn  un  o’i  bapyrau  yn  erbyn  Whit- 
gifft, yn  ei  gyhuddo  o fod  Thackwell,  y Pabydd,  yn  cael  llonydd, 

* [Nid  am  fod  yn  rhy  dyner  wrth  y Coethynion,  ond  am  esgeuluso  ei  swydd, 
neu  yr  hyn  a ystyrid  yn  perthyn  i’w  swydd,  megys  archesgob,  y syrthiodd 
Grindal  dan  wg  y frenines.  Pan  fyddo  dyn  yn  ymgymmeryd  â swydd,  o ba 
natur  bynag  y byddo,  dysgwylir  arno  gyflawnu  dyledswyddau  y swydd  hòno, 
neu  ymddiosg  o honi.  Yr  oedd  gan  Grindal  gyfiawn  hawl  i fod  yn 
Goethyn,  os  oedd  yn  ewyllysio  ; ond  nid  i fod  yn  Goethyn  ac  yn  Archesgob  Caer- 
gaint ar  yr  un  pryd.  Ond  pa  un  ai  Elisabeth  ai  Grindal  oedd  nesaf  i’w  lie  sy 
bwnc  gwahanol.] 

+ [Nid  cywir  hyn  ; a phe  bai  gywir,  nid  yw  yn  cyffwrdd  dim  â ‘ Llyfrydd- 
iaeth  y Cymry.  ’ Nid  oedd  goddefiad  neu  ryddid  crefyddol  yn  perthyn  i ysbryd 
yr  oes  yr  oedd  Whitgifft  yn  byw  ynddi.  Gwnaeth  yr  archesgob  garedigrwydd 
mawr  â chenedl  y Cymry  trwy  ei  waith  yn  noddi  ac  yn  cefnogi  yr  Esgob  Mor- 
gan. Gan  fod  yr  awdwr  (fel  llawer  gydag  ef)  â’i  ergyd  yn  arw  ar  Whitgifft, 
am  nad  oedd  mor  bleidiol  i wrthwynebwyr  yr  Eglwys  yn  ei  oes,  ag  y barna 
rhai  yn  yr  oes  hon  y dylasai  fod,  hwyrach  nad  ammhriodol  gosod  yma  y dyst- 
iolaeth  ganlynol  am  dano  gan  ysgrifenydd  hanes  ei  fywyd  yn  y Penny  Cyclo- 
paedia, cyhoeddiad  y gwyddys  nad  yw  yn  cynnrychioli  golygiadau  a ystyrir  yn 
uchel-eglwysig  : — ‘ Yng  nghanol  ymrysonau  chwerwon  ei  amser,  nid  yw  ryfedd 
i’w  frwdfrydedd  a’i  weithgarwch  wrth  gydgorffori  a chadarnhau  yr  Eglwys 
Ddiwygiedig,  ei  wneuthur  yn  wrthddrych  llawer  o enllib  ; ond  ennillodd  ei 
uniondeb,  ei  dduwioldeb,  a’i  ddysgeidiaeth  iddo  glod  a chymmeradwyaeth 
dynion  goreu  ei  amser  ; ac  ym  mhen  hir  dalm  ar  ol  ei  farwolaeth,  dywedwyd 
am  dano  gan  [y  Dr.  Thomas]  Ffuller,  yn  ei  Hanes  Eglwysig,  ei  fod  yn  un  o’r 
dynion  teilyngaf  a ly wodraethasant  Eglwys  Loegr  erioed.  ’] 

Î Wood’s  Athenoe  Oxon.  vol.  i.  pp.  227,  228. 


46 


LLYERYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


tra  y ceisid  am  fywyd  Waldegrave,  y Puritan,  yr  hwn  a dybid  oedd 
yn  argraffu  papyrau  Mar-Prelate  ag  argraffwasg  symmudol,  yma  a 
thraw  ar  byd  y wlad.  Bydd  mwy  eto  i’w  ddywedyd  am  Penry 
mewn  lie  arall.  Y mae  yn  briodol  dywedyd  fod  yr  archesgob  yn  fath 
o lywodraethwr  dan  y frenines  ar  Dywysogaeth  Cymru,  yr  byn  a’i 
gwnaeth  yn  dra  adnabyddus  â’r  esgobion  Cymreig,*  a gallasai  fod  ben 
adnabyddiaetb  felly  rbyngddo  a'r  Dr.  Morgan.  Bu  farw  yn  y fl.  1 60S, 
yn  73  oed. 

Y rbai  nesaf  a enwir  gan  y Dr.  Morgan  fel  ei  gynnorthwywyr, 
yw  Esgobion  Llanelwy  a Bangor.  Esgob  Llanelwy  oedd 

Y Dr.  William  Hughes.  Yr  oedd  yn  frodor  o sir  Gaernarfon ; 
yn  fab  i Hugb  ab  Cynric  (neu  Cynfrig)  ab  Tudur  ab  Gruffydd 
Grymro  ab  Ieuan  ab  Llewelyn  ab  Bbys  ab  Madog  ab  Meirig  ab 
Dafydd  ab  Llywarcb  ab  Ieuan  ab  Cynddelw  ab  Pbys  ab  Edryd  ab 
Enetban  ab  Iassetb  ab  Carwed  ab  Marcbudd,  un  o 15  Llwyth 
Gwynedd  ; o Gwenllian,  mercb  John  Fycban  ab  Jobn  ab  Gruffydd 
ab  Owen  Pygott.  Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  mewn  rban  yn  y ddwy  brif- 
ysgol — Ebydy chain  a Cbaergrawnt.  Bu  yn  offeiriad  teuluaidd  neu 
gapelwr  i Ddug  Norffolc.  Gwnaed  ef  yn  berson  Llysfaen,  neu  Llys 
Ifan  Pbos,  yng  ngbwmmwd  Creuddyn,  yn  sir  Gaernarfon.  Yn 
1573,  gwnaed  ef  yn  esgob  Llanelwy.  Dywedir  fod  gan  yr  esgob 
bwn  un  ar  bymtbeg  o blwyfau  neu  fywoliaetbau  yn  ei  feddiant  ei 
bun.  Yr  oedd  wedi  cael  breinteb  oddi  wrtb  arcbesgob  Caergaint  i 
ddal  arcbddiaconiaetb  Llanelwy,  a rbagorfreintiau  ereill,  i’r  gwertb 
o 1502?.  yn  y flwyddyn.  Y mae  yr  arcbddiaconiaeth  oddi  ar  byny  wedi 
ei  cbyssylltu  a’r  esgobaetb.  Daliai  yr  Esgob  Hughes  y bywoliaethau 
canlynol: — Llysfaen,  yn  1573;  Castell  Caereinion,  yn  1574  ; Cwm, 
yn  1574;  Gresfford,  yn  1577  ; Llandrinio,  1577;  Bettws  yn  Elios, 
yn  1577;  Meifod,  yn  1578;  Llandrillo  yn  Edeyrnion,  yn  1582; 
Llanycil,  yn  1582  ; Abergele,  yn  1582  ; Llandrillo  yn  Ebos,  yn  1583  ; 
Llangwm,  yn  1585 ; Whitfford,  yn  1587 ; Mallwyd,  yn  1587  ; Llan- 
fawr,  yn  1588  ; a Llanrwst,  yn  1592.  Darfu  i Geidwad  y Sel  Eawr, 
Egerton,  roddi  dwy  o honynt  i ereill,  a’r  frenines  ei  ddifuddio  o 
ddwy  arall,  ac  angeu  ei  ddifuddio  o’r  cwbl  yn  1600,  wedi  iddogadw 
rbai  o’r  plwyfau  byn  yn  ei  law  am  saith  mlynedd  ar  bugain. 
Bu  farw  yn  1600.f 

Ei  wraig  ef  oedd  Luws,  mercb  un  Eobert  IGnowsle,  ab  Jobn 
Knowsle,  ac  iddynt  y bu  dau  o blant — William,  yr  hwn  a fu  farw 
yn  ddiblant ; ac  Ann  Huws — canys  dyna  fel  y mae  yr  enw  yn  yr  acbau 
— yr  bon  a briododd  Thomas  Moisden,  neu  Mostyn,  o’r  Ehyd.J 

Esgob  Bangor  oedd 

Hugh  Bellott,  D.D.  Cafodd  ei  ddwyn  i fyny  yng  Nghaer- 
grawnt.  Gwnaed  ef  yn  esgob  Bangor  yn  y fl.  1585  ; a symmudwyd 
ef  i Gaerlleon,  lie  y bu  farw  yn  Bers  Hall , yn  y fl.  1595,  neu  1596  ; 

* [Gran  ei  fod  yn  arcbesgob  Caergaint,  yr  oedd  esgobion  Cymru  o angenrheid- 
rwydd  o fewn  ei  dalaeth.] 

f Llewelyn’s  British  Versions  ; Cambrian  Quarterly  Magazine , vol.  i.  p.  304. 
[Gwaith  Gwallter  Mechain,  iii.  101.] 

X Dwnn’s  Heraldic  Visitation. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


47 


1588] 


a chladdwyd  ef  yng  nghanghell  Eglwys  Gwrecsam.  Tybir  wrth  ei 
enw  mai  Sais  ydoedd ; ond,  fel  T.  Gouge  wedi  hyn,  yr  oedd  yn 
gymmwynaswr  i’r  Cymry. 

Am  Dafydd  Powel,  D.D.,  gweler  yr  byn  a ddywedwyd  mevn 
lie  arall.*  Am  y nesaf, 

Gabriel  Goodman,  D.D.,  dywed  y Dr.  Morgan  am  dano  ef, 
iddo  ei  lettya  ef  ar  ei  draul  ei  bun,  tra  yr  oedd  yn  aros  yn  Llun- 
dain  i arolygu  argraffu  y Beibl.  Yr  oedd  yn  enedigol  o Putbyn. 
Ei  dad  oedd  Edward  Goodman,  masnacbwryn  ydrefhòno.  Gwnaed 
ef  yn  gyntaf  yn  Brebendur,  ac  ym  Medi,  1561,  yn  Ddeon  Westmin- 
ster, lie  y bu  am  o ddeutu  deugain  mlynedd.  Efe  a gyfleithodd  yr 
Epistol  Cyntaf  at  y Corinthiaid  ym  Meibl  Seisoneg  yr  Esgobion 
[1568].  Yr  oedd  ty  y deon  yn  dra  chyflëus  i’r  Dr.  Morgan — yn 
fwy  cy flëus  na  tby  yr  Arcbçsgob  Wbitgifft,  yr  hwn  oedd  yn  Lam- 
beth, onid  e buasai  Morgan  wedi  cymmeryd  cynnygiad  Wbitgifft  i 
lettya  gydag  ef.  Ymddengys  mai  y deon  oedd  un  o’r  rbai  cyntaf  o’i 
deulu  a gofieidiodd  y grefydd  Brotestanaidd.  Yr  oedd  ei  frawd, 
Edward  Goodman,  yn  esgob  Pabaidd  Caerloew,  yn  amser  y Frenines 
Mari ; a’i  nai,  Godffrey  Goodman,  wedi  cael  amryw  fywoliaetbau 
eglwysig  olynol,  a ddyrcbafwyd  i esgobaetb  Brotestanaidd  Caer- 
loew, yn  1624,  o’r  hon  y diswyddwyd  ef  am  ryw  dybiau  Pabaidd  a 
osododd  ef  allan  mewn  pregetb  o flaen  y teulu  breninol,  ac  am 
nacau  rboddi  ei  law  wrtb  ryw  ganonau  newyddion  o eiddo  yr  Arcb- 
esgob  Laud.  Enciliodd  i fywyd  anghyboedd,  a bu  farw  mewn  undeb 
ag  Eglwys  Eufain,  yn  y fl.  1655.f  Y nesaf  yw 

Edmund  Prys,  arcbddiacon  Meirionydd.  Y mae  ei  enw  ef  yn 
eitbaf  adnabyddus  fel  cyfansoddydd  y Salmau  ar  gân,  i wasanaetb 
addoliad  cyhoeddus.  Dywedir  iddo  gael  ei  eni  [o  gylch  y fl.  1541] 
mewn  lie  a elwir  Gerddi  Bluog,  ym  mblwyf  Llandecwyn,  ger  Maen- 
twrog,  i’r  bwn  blwyf,  neu  yn  hytracb  Ffestiniog,  o’r  hwn  blwyf  y mae 
Maentwrog  yn  gapeliaeth,  y gwnaed  ef  ynberson  yn  y fl.  1572.  Cafodd 
ei  ddysgeidiaeth  yng  Ngboleg  St.  loan,  yng  Nghaergrawnt ; a’i  ben- 
odi  i fywoliaeth  Ffestiniog,  yn  1572  ; ac  i Landdwywe,  yn  1550  ; ac  i 
arcbddiaconiaeth Meirionydd,  yn  1576;  ac  i ganoniaetbyn  Llanelwyyn 
1602.  Yr  oedd  yn  byw  yn  y Tyddyn  Du,  ym  mblwyf  Maentwrog,  gan 
fod  y gapeliaeth  hòno  yn  gydiol  â Ffestiniog.  Yr  oedd  ganddo  hefyd 
ryw  gyssylltiad  urddasol  ag  Eglwys  Gadeiriol  Llanelwy.J  Yr  oedd 
yn  wr  dysgedig  mewn  wytb  o ieitboedd,  ac  ystyriai  y Gymraeg  yn 
rbagoii  arnynt  oil.  Yr  oedd  yn  fardd  enwog.  Y mae  yn  eitbaf  ad- 
nabyddus mai  efe  droes  y Salmau  ar  gân ; ond  beb  law  hyny,  y mae 
pedwar  ar  ddeg  a deugain  o gywyddau  o’i  waith  ar  gael,  y rbai 
sydd  fath  o ymryson  lied  isel  a cboegaidd  rhyngddo  a Wil- 
iam Cynwal,  o Ddolyddelen,  yn  sir  Gaernarfon.  Yr  oedd  y 
ddadl  bòno  yn  ddyddorol  iawn  ym  mhlith  y beirdd  y pryd  hyny,  am 

* Gwel  rbif  1,  d.f.  1584. 

f Y mae  lianes  helaeth  am  y Deon  a’i  berthynasau,  gan  yr  Archiagon  New- 
come,  wedi  ei  gyhoeddi.  [ Memoir  of  the  Goodmans , 4plyg,  1825.] 

Í [Yr  oedd,  megys  yr  ydys  newydd  grybwyll,  yn  un  o gynoniaid  Llanelwy  ; 
a pliarai  byn  fod  cyssylltiad  rhyngddo  a’r  Eglwys  Gadeiriol  hòno.] 


48 


LLYFRYDBIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


fod  y ddau  yn  cael  eu  hystyried  yn  feirdd  enwog ; er  mai  rhyw  fath 
o ganu  cellweirus,  goganllyd,  ydoedd  y ddadl,  ac,  o du  yr  archddiacon 
yn  dra  ammhriodol  iun  a gymmerai  arno  ymdrin  â ph.eth.au  ys- 
brydol.*  Yr  oedd  Prys  yn  fardd  Lladinaidd  hefyd,  ac  y mae 
enghraifft  o’i  fedr  yn  nechreu  Gramadeg  Lladin  a Chymraeg  y Dr. 
Davies.  Bu  farw  o ddeutu  y flwyddyn  1621,f  tua  80  oed,J  a chladd- 
wyd  ef  ym  mynwent  Maentwrog ; ond  ni  ẁyr  neb  pa  le  y mae  ei 
fedd  hyd  y dydd  hwn. 

Yr  olaf  a enwir  gan  y Dr.  Morgan,  fel  ei  gynnorthwywr,  yw 

Y Dr.  Bichard  Vaughan,  neu  Fychan.  Yr  oedd  ef  yn  enedigol 
o Nyffryn,  lie  rhwng  Tudweiliog  ac  Edeyrn,  yn  Lleyn,  sir  Gaer- 
narfon.  Yr  oedd  yn  ŵyr  i Bobert  Vaughan  ab  Gruffydd,  o Dal- 
henbont,  yn  Llanystumdwy.  Ei  dad  a elwid  Thomas  ab  Bobert 
Vaughan,  a’i  fam  oedd  yn  ferch  i Gruffydd  ab  Sion  ab  Gruffydd  o 
Leyn,  o Gefn  Amlwch,  mae  yn  debyg.  Cafodd  ei  addysg  yn g 
Nghaergrawnt ; ond  ei  gorffori  ne’i  gadarnhau  yn  ei  raddau  gan 
Bydychain.  Wedi  bod  yn  dal  prebendaeth  Holborn,  ac  arch- 
ddiaconiaeth  Midlesecs,  cyssegrwyd  ef  yn  esgob  Bangor  yn  1595  ; 
a symmudwyd  ef  i Gaerlleon  yn  1597  ; ac  i Lundain  yn  1604.  Pan 
oedd  yn  cefnogi  cyfieithiad  y Beibl,  yr  oedd  yn  berson  ‘Liverworth’ 
neu  Leiverwerth  ( Lutterworth J,  meddai  Dr.  Morgan.  Dywedir  fod 
gan  y Dr.  John  Davies,  person  Mallwyd,5  hefyd  law  yn  y gwaith, 
a diammheu  ereill  nad  yw  eu  henwau  wedi  eu  trosglwyddo  i’r  oes 
hon.  Ceir  achos  eto  i grybwyll  am  dano  ef.  Bu  yr  Esgob  Vaughan 
farw  yn  1607.  Yr  oedd  yn  cael  ei  ystyried  yn  ddyn  rhagorol  mewn 
duwioldeb,  ac  yn  bregethwr  doniol.§ 

Y mae  yn  dra  thebyg  fod  y gwŷr  dysgedig  hyn  yn  adnabyddus 

* [Yr  ydym  wedi  darllen  y ‘ Cywyddau  Ymryson  ’ oil  drostynt,  ac  hyd  yma 
nid  ŷm  wedi  canfod  yr  ammhriodoldeb  y cwynir  o’i  herwydd,  yn  enwedig  os 
ystyrir  yr  oes  yr  oedd  yr  Archiagon  yn  by w ynddi,  onid  ydys  wedi  penderfynu 
na  ddylasai  efe  ysgrifenu  dim  ond  Salman,  neu  gyfansoddiadau  cyffelyb.  Y 
mae  y sylw  canlynol  o eiddo  Daniel  Ddu  o Gerecligion,  yn  ei  Ragymadrodd  i 
Winllan  y Bardd,  yn  haeddiannol  o ystyriaeth  llawer  un  o feirniaid  Cymru  yn 
y dyddiau  hyn  : — ‘Rhai  ond  odid  a’m  beiant  am  ysgrifenu  ar  destynau  digrif  ; 
ond  gan  i’r  dwys-fyfyrgar  a cbrefyddol  Brydydd  Seisnig,  Mr.  Cowper,  ysgrif- 
enu y gerdd  lawen  hòno,  “ John  Gilpin,  &c. a chan  fodyn  arferol  gan  lawer  o 
brydyddion  Seisnig  ereill,  y rhai  a arferant  fynychaf  ymdrin  â thestynau  dwys- 
ion,  adael  i’r  Awen  weithiau  ymddifyru  ar  destynau  digrif,  pa  fodd  y gellir  beio 
ar  brydydd  Cymreig  wrth  ddilyn  eu  hoi,  hyd  ag  yr  ymgadwo  rhag  troseddu 
rheolau  gweddeidd-dra  ? Mae  rhai  o’m  cydgenedl  a alwant  ym  mron  bob 
cerdd,  os  na  fydd  ar  destyn  crefyddol,  yn  faswaidd  ; wrth  yr  hwn  air  y deallir 
anfoesol.  Gwahanol  i hyn  yw  syniadau  cenedloedd  gwareiddiedig  ereill,  y 
rhai  a ymhyfrydant  mewn  cerdd  ar  unrhyw  destyn  diammhur,  hyd  ag  y byddo 
ynddi  syniadau  prydyddol  ac  iaith  weddaidd.  Y mae  gwahaniaeth  rhwng  cân 
ddifyrus  a chân  faswaidd  ac  anllad.’ 

Ysgrifenodd  yr  Archiagon  Prys  amryw  o ddamau  prydyddol  ereill  heb  lawy 
Salmau,  a’r  ‘ Cywyddau  Ymryson  ’ â Wiliam  Cynwal  ac  â Sion  Phylip.] 

+ [Yn  1624,  yn  ol  yr  Eminent  Welshmen , ac  o ddeutu  83  oed  ; ac  yn  ol  yr 
un  awdurdod,  yn  Eglwys  Maentwrog  y cafodd  ei  gladdu.] 

Î Dwnn’s  Heraldic  Visitation,  vol.  ii.  p.  227. 

§ Wood’s  Athence  Oxonienses,  vol.  i.  pp.  752,  756 ; Williams’s  Eminent 

Welshmen. 


LLYFRYDDTAETH  Y CYMRY. 


49 


1588] 


â’u  gilydd  pan  oeddynt  yn  y brifysgol,  gan  eu  bod  oil  yn  wŷr  o 
Wynedd,  ac  felly  yn  cynnal  cyfeillacb  â’u  gilydd  mewn  bro  estronol. 
Hwy  a gefnogasant  ac  a gynnorthwyasant  y cyfieithydd,  fel  y 
dywed  efyn  eilythyr  cyflwyniadol,  ‘ opem  tulerntu  non  contemnendam 
rhoisant  iddo  rydd  fynedfa  i’w  llyfrfaoedd ; bwy  a ddarllenasant  ac  a 
cliwiliasant  ei  gyfieitbiad,  gan  ei  oly gn  a’i  ddiwygio  drosto.  Diau 
fod  y darllenydd  yn  dysgwyl  gweled  enw  Wiliam  Salesburyyn 
eu  plitb  ; ond  mae  yn  debyg  ei  fod  ef  wedi  marw  erbyn  byn,  er  na 
ellir  sicrbau  ym  mba  flwyddyn  y cymmerodd  byny  le.  Y mae 
Brown  Willis  yn  ycbwanegu  enw  y Dr.  J obn  Salesbury,  yr  hwn 
oedd  esgob  Manaw.*' 

Yn  awr  gwelir,  mai  wedi  bir  oediad  o agos  i ddeng  mlynedd  ar 
bugain  y cyfieitbwyd  yr  boll  Feibl  i’r  iaith  Frytanaidd,  ac  y cwbl- 
bawyd  gofyniad  y gyfraitb  o’r  diwedd.  Eto  rbaid  addef  mai  prin 
oedd  gair  Duw  yn  y wlad  er  byny,  gan  nad  argraffwyd  ond  prin 
ddigon  i gyflenwi  lleoedd  addoliad  yr  Eglwys  Sefydledig ; ac  felly 
nidoeddunddarpariaetb  ar  gyferangbenrbeidiau  yr  Angbydffurfwyr, 
neu  y Puritaniaid , y rbai  oeddynt  Ymneillduwyr  yr  oes  bòno,  o ba 
rai  yr  oedd  cryn  nifer  yng  Ngbymru.f  Darpariaetb  brin  iawn  yn 
wir — dim  ond  i un  ty  yn  y plwyf,  a’r  ty  bwnw  yn  cael  cyrcbu  iddo 
yn  anfynycb  gan  yr  boll  blwyfolion,  a dim  ond  unwaitb  yn  yr  wytb- 
nos  gan  neb  o bonynt.J  Yn  wir,  y mae  yn  ammbëus  iawn,  fel  y 
sylwa  y Dr.  Llewelyn,  a oedd  yr  argrafbad  bwn  yn  gyfartal  i bob 
eglwys  blwyf.  Ebif  yr  eglwysi,  medd  Walker,  § oedd  o ddeutu 

* Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and  Printing.  YDr.  John  Salesbury 
oedd  yn  aelod  o deulu  y Salesbnriaid  o Leweni,  ger  Dinbych.  Ar  ol  amrai 
ddyrchafiaethau  a symnmdiadau  neu  gyfnewidiadau,  gwnaed  ef  yn  esgob 
Manaw  yn  1571  ; a bu  farw  yn  1573 ; pryd  y gwnaed  Cymro  arall  yn  esgob 
Manaw,  o’r  enw  John  Merick,  neu  Meirick,  yr  bwn  oedd  fab  gorddercb  i 
Owen  ab  Hugh  ab  Owen  Meyric,  o Fodeon,  ym  Mon,  o Gwenllian,  ferch  Ifan 
Owen,  o Benryn  Deudraeth,  yr  hwn  oedd  hanner  brawd  i Syr  Hugh  Owen,  o 
Orielton,  yn  sir  Benfro.  Ar  ei  ol  yntau,  rhoddwyd  esgobaeth  Ynys  Manaw  i 
Gymro  arall,  sef,  y Dr.  George  Lloyd,  yr  hwn  oedd  fab  i Meredith  Lloyd,  o 
sir  Gaernarfon. — Wood’s  Athence  Oxon.  vol.  i.  p.  615  ; Williams’s  Eminent 
Welshmen. 

+ [Yr  oedd  yr  eglwysi  plwyfol  yn  agored  i’r  AnghydfFurfwyr  yn  gystal  a’r 
Eglwyswyr,  nid  yn  unig  i wrandaw  yr  Ysgrythyrau  yn  cael  eu  darllen  ynddynt 
yn  y gwasanaeth  cyhoeddus,  ond  hefyd  i ymgynghori  â hwynt  pa  bryd  bynag 
yr  ewyllysient.  Gweler  y nod  f ar  dudalen  15.] 

Í [Nid  oes  un  prawf,  na  thebygolrwydd  chwaith,  na  chedwid  gwasanaeth 
mewn  llawer  o’r  eglwysi  yn  amlach  nag  unwaith  yn  yr  wythnos,  yn  unol  â’r 
gorchymmyn  awdurdodawl  a geir  o flaen  y Llyfr  Gweddi  Gyffredin  : — ‘ A phob 
Offeiriad  a Diacon  sydd  rwymedig  i ddywedyd  beunydd  y Foreol  a’r  Brydnawn- 
ol  Weddi,  naill  ai  yn  neillduol,  ai  ar  osteg,  oddi  eithr  bod  rhwystr  arnynt  trwy 
glefyd,  neu  o ran  achos  arall  tra  angenrheidiol.  A’r  Curad,  sef  y Periglor,  a fo 
yn  gwasanaethu  ym  mhob  Eglwys  neu  Gapel,  ac  efe  gartref,  heb  luddias 
rhesymol  arno,  a ddywed  y gwasanaeth  hwnw  yn  yr  Eglwys  blwyf,  neu’r 
Capel  lie  y bo  efe  yn  gwasanaethu  ; ac  a bair  ganu  cloch  iddo  amser  cymmesur, 
cyn  y dechreuo,  modd  y gallo’r  bobl  ddyfod  i wrando  Gair  Duw,  ac  i weddio 
gydag  ef.’  Pa  le  y mae’r  prawf  mai  ychydig  a arferent  ymgyrchu  i’r  Eglwys 
yn  yr  oes  hòno  ?] 

§ Walker’s  Sufferings  of  the  Clergy. 

7 


50 


LLYERYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


wyth  gant ; a chwanega  at  hyny  yr  eglwysi  cadeiriol,  a’r  capeli 
anwes,  gellir  golygu  yr  Roll  rif  rhwng  naw  cant  a mil.  Yr  oedd  yr 
un  rhwystr  ag  oedd  yn  attal  ei  ddygiad  allan  o gwbl,  yn  attal 
hefyd  gyhoeddi  rhifedi  helaeth  o’r  argraffiad.  Nid  oedd  y rhifedi 
a argreffid  o unrhyw  lyfrau  mor  lluosog  y pryd  hyny  ag  yn  awr. 
Ystyrid  pymtheg  cant  o Feiblau  Seisonig  yn  rbif  mawr.  Os  oedd 
byny  o Feiblau  Seisonig  yn  cael  ei  ystyried  yn  rbif  mawr  i Loegr, 
gallasai  banner  byny,  i'e,  cbwarter  byny,  gael  ei  ystyried  yn  rbif 
mawr  i Gymru ; os  felly,  petb  mawr  yw  os  argraffwyd  mwy  na 
pbum  cant  neu  cbwecb  o’r  Beibl  y pryd  hyny  yn  Gymraeg.  Ond 
ef  allai  y dywedir  fod  y weithred  seneddol  yn  gofyn  cael  nifer 
cyfartal  i’r  lleoedd  addoliad  pertbynol  i’r  Eglwys  Sefydledig  yn  y 
Dywysogaetb.  I byn  gellir  ateb,  fod  yr  un  ddeddf  yn  gofyn  fod  y cyf- 
ieitbiad  a’r  argraffiad  wedi  eu  gorpben  erbyn  Mawrtb  laf,  1566 ; ae 
os  troseddwyd  y ddeddf  mewn  un  petb,  pa  bam  na  ellid  gwneyd 
felly  mewn  petb  arall  Ỳ*  Y mae  yn  deilwng  o sylw  yma,  mai 
esgobion  Cymreig  a fuont  offerynol  yn  y gwaitb  gorcbestol  bwn. 
Ond  betb  pe  buasai  ein  Tywysogaetb  fel  y mae  yn  awr,  yn  llawn  o 
esgobion  Seisonig  ? Pa  betb  a ddaetbai  o bonom  ? Diau  mai  yn 
ein  tywyllwcb  y buasem  eto,  o’u  rban  bwy,  gan  na  buasent  yn 
alluog  i gymmeryd  y gwaitb  arnynt — beb  fedru  ein  hiaitli ; ond 
tra  yr  oeddynt  yn  Gymry,  yr  oeddynt  yn  gallu  cydymdeimlo  ag 
angen  y genedl,  a’i  llesau.f 

Yr  oedd  cyboeddiad  Llyff  Duw  yn  yr  iaitb  Gymraeg — oil,  y tro 
cyntaf,  yn  galw  am  fanyldra,  a gynnyddodd  i feitbder  dan  y flwydd- 
yn  bon. 

2.  ‘ A viewe  of  some  Part  of  sucb  publick  Wants  and  Disorders 
as  are  in  tbe  service  of  God  witbin  ber  Majestie’s  Countrie  of 
Wales,  together  witb  an  bumble  Petition  to  tbe  Higb  Court  of 
Parliament  for  tbeir  speedy  Bedresse.’  [8plyg.] 

Argraffwyd  30  llyff  o bwn  fel  siampl  o'r  ben  waith,  yn  1861. 

3.  1 Exhortations  unto  the  Governors  and  people  of  Wales  to 
labor  earnestly  to  have  tbe  preaching  of  tbe  Gospel  planted  among 
them.’  [8plyg.] 

Y mae  y ddau  lyfr  ucbod  yn  cael  eu  priodoli  i John  Penry,  gan 

* [Gwaith  dygn  a dyrys  oedd  cyfieithu,  yn  gofyn  am  lawer  o amser,  ac  yn 
galw  am  lawer  o gymhwysderau  yn  y neb  a ymaflai  yn  y gorcbwyl  : ond  nid  felly 
argraffu.  Unwaith  yr  argreffid  cymmaint  ag  un  llyfr,  nid  oedd  un  rhwystr,  ond 
y draul  yn  unig,  i argraffu  mil  neu  chwaneg  o hono.  Nid  yw  eu  bod  wedi  gorfod 
anufuddhau  i un  ran  o’r  weithred  seneddol  yn  rhoi  un  lie  i goelio  iddynt  anufudd- 
hau  i’r  rhan  arall  hefyd;  ac  y mae  yn  fwy  na  thebyg  na  buasai  y gwýr  a ymroisant 
o’u  bodd  i gyfieithu  yr  Ysgrythyrau  i iaith  y Cymry,  yn  foddlawn  i un  plwyf  fod 
yn  amddifad  o honynt.  Nid  oes,  gan  hyny,  un  sail  i dybied  fod  nifer  y Beiblau  a 
argraffwyd  yn  llai  na  nifer  yr  Eglwysi  y pryd  hwnw  yn  y Dywysogaeth.  Pa 
ham  y ceisir  rhoi  y lliw  gwaethaf  ar  bob  peth  ?] 

+ Llewelyn’s  British  Versions. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


51 


1588] 


haneswyr  crefyddol  Cymreig.  Anhawdd  yw  dywedyd  pa  effaith  a 
gawsant  ar  y Llywodraeth,  heb  law  cael  yr  Ysgrythyrau  yn  Gym- 
raeg,  ac,  fe  allai,  yr  ‘ Act  o Unffurfiad  ’ i ddiwygio  y 1 Disorders  in 
the  service  of  God  / Bernir  mai  un  yn  ceisio  diwygiad  yn  yr  Eglwys 
ydoedd  Penry,  ac  nid  Anghydffurfiwr  hollol  oddi  wrthi.  Am 

John  Penry,  neu  John  ab  Henry,  bernir  iddo  gael  ei  eni  yn  y 
Cefn  Britb,  ym  mhlwyf  Llangamarch,  yn  sir  Prycbeiniog,  ac  ei  fod 
yn  deilliaw  o hen  deulu  boneddigaidd  a fuasai  yn  byw  mewn  lie  a 
elwir  Llwyn  Cyntefig,  o deulu  a honent  eu  disgyniad  oddi  wrth 
Elystan  Glodrydd,  nn  o ba  rai  a elwid  Henri  ab  Owen,  a’r  hwn, 
tuag  amser  Harri  (neu  Henri)  yn,  a gymmerodd  y cyfenw  Henry , 
a'r  hwn,  gan  dafodau  y werin  a aeth  yn  Penri Ganwyd  ef  yn 
1559,  y flwyddyn  gyntaf  o deyrnasiad  Elisabeth.  Anfonwyd  ei  i 
gael  ei  ddysgeidiaeth  i Gaergrawnt — i Goleg  Sant  Pedr,  pan  yn 
bedair  ar  bymtheg  oed.  Yno  y daeth  yn  adnabyddys  ag  egwyddor- 
ion  y Puritaniaid.  Efrydodd  yno  hyd  agos  i gyrhaedd  ei  radd  o A.C. , 
ac  yna  symmudodd  i Pydychain.  Yr  oedd  Puritaniaeth  yn  cael  ei 
choleddu  a’i  noddedu  yn  fwy  yno  nag  yng  Nghaergrawnt  yn  y 
dyddiau  hyny,  gan  fod  Iarll  Leicester,  y Canghellwr,  yn  tueddu 
atynt ; a’r  Dr.  Peinolds,  yn  Ddarllenwr  Duwinyddiaeth  yno,  ac 
wedi  hyny  yn  Llywydd  Coleg  Corpus  Christi.  Yr  oedd  Phydy chain 
hefyd  yn  gyrchfa  gyffredinol  efrydwyr  o Gymru.  St.  Alban  Hall 
oedd  y coleg  y derbyniwyd  ef  iddo,  a chafodd  ganiatâd  i gymmeryd 
ei  radd  o A.C.  Cafodd  hefyd  ei  ordeinio  y pryd  hyn,  a phregethodd 
yn  Phydychain  a Chaergrawnt,  a chyfrihd  ef  yn  ysgolhaig  gwych,  yn 
bregethwr  adeiladol,  ac  yn  ddyn  da ; ond  gan  ei  fod  yn  Gymro,  cyf- 
rifid  ef  yn  orselog,  meddai  Wood,  yn  ei  Athence  Oxonienses.  Pan 
y byddai  gartref  rhwng  termau  y coleg,  efe  a deithiai  gymoedd  a 
mynyddoedd  y Deheudir,  gan  bregethu — a’r  cyntaf  yn  y parthau 
hyny.  Wrth  weled  agweddiadau  tywyll  ac  anfoesol  y wlad,  efe  a 
ysgrifenodd  draethawd  o flaen  y rhai  uchod,f  yn  galw  sylw  y Llyw- 
odraeth at  y dififyg  oedd  yn  bod.  Yr  oedd  efrydwr  arall  o’r  enw 
John  Whitgifft.  Yr  oedd  ef  yn  hynach  o flynyddoedd  na  Penry. 
Gan  y canfu  y frenines  ynddo  ysbryd  o’r  fath  ag  a fynai  fod  yn  y 
rhai  a gaffent  ffafr  yn  ei  golwg,  i’w  gwneyd  yn  wýr  ei  llys,  ac  yn  rhai 
y gallai  roddi  ymddiried  ynddynt,  efe  a godwyd  yn  fuan  i’r  sefyllfa 
uchaf  o awdurdod  yn  yr  Eglwys — yn  Archesgob  Caergaint  ;J  ac 
hefyd  yn  Rhaglywydd  Cyffiniau  Cymru.  Yr  oedd  yn  gweinyddu  ei 
swydd  â llaw  uchel.  Yr  oedd  bod  efrydydd  ieuanc  yn  meiddio 
awgrymu  ar  gynllun  i efengyleiddio  y Dywysogaeth,  ac  yn  enwedig 
y gellid  gwneyd  hyny  trwy  offerynoliaeth  dynion  heb  dderbyn  or- 

* Jones’s  History  of  Breconshire.  [. Ab  Henri , mae  yn  ddiau,  a droed  yn 
Penri,  yn  gyffelyb  i enwau  ereill  o’r  fath.] 

f Gwel  rhif  1,  d.f.  1587. 

î [Y  mae  yr  awdwr  yn  y lie  hwn,  ac  mewn  llawer  o fanau  ereill,  yn  galw 
* Caergrawnt  ’ ( — Cambridge)  ar  Gaergaint  (= Canterbury ).  Nid  oes  nac 
esgob  nac  archesgob  yn  perthyn  i dref  Caergrawnt,  na  phrifysgol  yn  perthyn  i 
ddinas  Caergaint.  Y mae  amryw  ysgrifenwyr  ereill  wedi  gwneuthur  y cyffelyb 
amryfusedd  mewn  perthynas  i’r  ddau  le  hyn.] 


52 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


deiniad  esgobawl,  nac  yr  un  arall,  yn  drosedd  ag  oedd  yn  peri  i’r 
archesgob  ryfeddu  fod  neb  mor  hyf  a’i  gyflawnu.  Phoddwyd  gor- 
cbymmyn  allan  i attafaelu  ei  lyfrau,  ac  i’w  ddal  yntau,  a thaflwyd 
ef  i garcbar,  a gorchymmynwyd  yn  gaetb  i’r  ceidwad  ei  gadw  yn 
ddiogel.  Ym  mben  y mis,  dygwyd  ef  i gael  ei  holi,  neu  yn  bytrach 
i’w  geryddu,  pryd  y cyhoeddwyd  mai  heresiaeth  warthus  oedd 
meddwl  nad  oedd  offeiriad  yn  wir  weinidog  yr  Efengyl.  * Yr  wyf 
yn  diolcb  i Dduw,’  meddai  Penry,  ‘ i mi  wybod  erioed  am  y fath 
heresiaeth,  a tbrwy  ras  Duw,  mi  a ymadawaf  yn  gynt  â’m  bywyd, 
nag  yr  ymadawaf  â hi.’  Priododd  ferch  i un  Mr.  Goclley,  o North- 
ampton, ac  ymsefydlodd  yn  yr  un  gymmydogaeth.  Yr  oedd  yn  y 
gymmydogaeth  hòno  hen  balas  mawr  mewn  coed  anferth,  o’r  enw 
Ffawsley,  yn  yr  hwn  y trigiannai  gwr  boneddig  o’r  enw  Syr  Piehard 
Knightley,  yr  hwn  oedd  yn  llochesu  y Puritaniaid,  ac  yn  eu  eyn- 
northwyo  â’i  arian ; ac  yno  yn  fynych  y cyfarfyddai  duwinyddion 
‘o’rffordd  hòno.’  Wedi  i Penry  sefydlu  yn  Northampton,  daeth 
Syr  Piehard  i fod  y cyfaill  goreu  iddo.  Yr  oedd  y dirprwywyr  yr 
Uchel  Lys  wedi  penderfynu  rhoi  y pregethu  i lawr,  trwy  ddefnyddio 
arfaethau  y Star-  Chamber ,*  yn  erbyn  argraffu,  yn  gystal  a phreg- 
ethu.j-  Gralwyd  a chyfarfu  cynghor  dirgel  yn  Ffawsley  i ystyried  y 
pethau  hyn  ; a phenderfynwyd  sefydlu  argraffwasg  ddirgelaidd,  fel 
y gallent  argraffu  traethodau  a fyddent  yn  llefaru  ar  bwnc  yr  amser- 
oedd — yn  erbyn  esgeulusdra  yr  eglwyswyr  am  les  ysbrydol  y werin. 
Cymmerodd  Penry  arno  ymofyn  am  le  i’r  argraffwasg,  a chafodd 
ran  o dŷ  gwraig  weddw  yn  Mouldsey,  yn  Surrey,  o’r  enw  Mrs. 
Grant.  Y gwaith  cyntaf  a argraffwyd  yno  ydoedd  y Phif  2,  uchod, 
am  y flwyddyn  hon,  a’r  nesaf  yn  ebrwydd  ar  ei  ol.  Enw  yr  ar- 
graffydd  ydoedd  Waldegrave.  Er  bod  y wasg  yn  ddirgelaidd  yr 
oedd  Penry  bob  amser  yn  rhoddi  ei  enw  yn  llawn — ‘John  Penry’ 
— wrth  ei  waith.  Yr  oedd  papyrau  Penry  yn  lied  wallus  o ran 
eu  hargraff,  gan  eu  bod  yn  cael  eu  gwneyd  ar  frys,  a ‘ gallasai  yn 
hawdd,’  meddaPun,  ‘ fod  llawer  o wallau  ynddynt,  gan  mai  gwasg 

* [Y  Star-Chamber  (neu  y Ser-  Ystafell , fel,  hwyrach,  y gellid  cyfieithu  yr 
enw)  ydoedd  ystafell  nodedig  yn  Westminster,  yr  hon  a elwid  felly,  fel  yr  ydys 
yn  tybied,  oddi  wrth  fod  ei  nen  yn  frith  o luniau  ser  goreurog.  Rhoddes  yr 
ystafell  ei  enw  i’r  llys  a gynnelid  ynddi,  yr  hwn  a gyfansoddid  o amryw  ar- 
glwyddi  tymmorol  ac  ysbrydol,  y rhai  oeddynt  gyfrin-gynghorwyr,  yng  nghyd 
â dau  farnwr  o lysoedd  y gyfraith  gyffredin,  y rhai  a farnent  ac  a ddedfrydent 
heb  gyfryngiaeth  rheithwyr.  Yr  oedd  gan  y llys  hwn  feirniadaeth  ac  awdur- 
dod  ar  derfysgoedd,  anudon,  camymddygiad  swyddogion  cyhoeddus,  ac  amryw 
droseddwyr  ereill,  yng  nghyd  ag  ar  lawer  o achosion  gwladol.  Daeth  y llys 
hwn  o’r  diwedd  yn  dra  llygredig  a gormesol,  fel  y diddymwyd  ef  yn  ystod 
teyrnasiad  Siarls  i.] 

+ Yr  oedd  penderfyniad  neu  arfaeth  y Star-Chamber , am  Ion.  29,  1566,  fel 
hyn  : — ‘ That  no  person  shall  print  or  publish  any  book  against  the  Queen’s 
injunctions,  ordinances,  or  letters  patent,  set  forth,  or  to  be  set  forth,  or 
against  the  meaning  of  them. 

‘ That  such  offenders  should  forfeit  all  their  books  and  copies,  and  suffer 
three  months’  imprisonment,  and  never  practise  the  art  of  printing  any  more. 

‘ That  no  person  shall  sell,  bind,  or  stitch  such  books,  upon  pain  of  twenty 
shillimgs  for  each  book.’ 


LLYFRY  DDIAETH  Y CYMRY. 


53 


1588] 


bererindodawl  ydoedd.’*  Er  anghyfieusdra  mawr  i Penry,  ac  er  ei 
waethaf,  argraffai  Waldegrave  ryw  bethau  ereill,  dienw,  yn 
enwedig  traethodau,  neu  bapyrau  bychain,  yn  cynnwys  sylwadau 
isel,  absenllyd  ar  y frenines,  yr  archesgob,  a’r  boll  fainc  eglwysig. 
Y ffugenw  wrth  y papyrau  byn  ydoedd  ‘ Mar- Prelate?  Yn  y 

flwyddyn  bon  yr  argraffwyd  y cyntaf  o honynt,  yn  Kington,  yn  yr 
un  gymmydogaeth.f  Tueddwyd  sylw  yr  arcbesgob  at  y papyrau 
byn,  a gosodwyd  ysbiwyr  i wylio  symmudiadau  y Puritaniaid;  a pban 
ddaetb  Hwyth  cert  o daclau  argraffu  i dy  Mrs.  Q-rantJ  ryw  ddydd 
Nadolig,  bi  a ofnodd,  ac  a gyngborodd  ar  iddynt  gael  eu  dwyn  yn 
ol  i Northampton.  Wrtb  eu  dycbwelyd  yn  ol,  ar  ffyrdd  yn  arw, 
gogrynodd  rbai  llytbyrenau  allan  rhwng  dellt  y fasged,  a’r  bacbgen 
yn  awyddus  i wybod  betb  a allasent  fod,  a’u  dangosodd  i ryw  rai. 
Pa  fodd  bynag,  o’r  diwedd  dygwyd  bwy  i balas  Pfawsley,  ac  oddi 
yno  i ryw  le  yn  y dref,  ac  wedi  hyny  i ffermdy  yn  Norton.  Credai 
gelynion  Penry  mai  efe  ydoedd  awdwr  y Mar-Prelates , er  ei  bod 
yn  amlwg  i bob  dyn  o sylw  fod  gwabaniaeth  mawr  rbyngddynt  a 
gweitbiau  addefedig  Penry.  Torwyd  i mewn  i’w  dŷ  yn  Northamp- 
ton, a cbwiliwyd  am  dano,  a cbymmerwyd  ymaitb  ei  bapyrau  a’i 
lyfrau.  Eboddwyd  gorcbymmyn  i cbwilio  am  lyfrau,  papyrau, 
argraffweisg,  argraffyddion,  a llyfr-rwymwyr,  a’u  cymmeryd  i fyny. 
Daeth  byn  i glustiau  Syr  Picbard  Knigbtley,  yr  bwn  a anfonodd  ei 
wa3  yn  ebrwydd  i bysbysu  y pleidiau  i ymlechu  ; ac  yn  brin  iawn  y 
diangasant.  Yn  Cbwefror,  1589,  cafodd  Penry  le  i’r  wasg  yn  nby 
* Ames’s  History  of  Printing. 

*f*  Dengys  teitlau  y ffaglau  byn,  y fatb  oeddynt,  a’r  cynhwrf  a allasent  ei 
wneyd  yn  y deyrnas  yn  yr  oes  hòno  : — -‘  Certain  demonstrative  conclusions  set 
down  and  collected  by  Martin  Mar-Prelate  the  Great,  serving  as  a manifest 
and  sufficient  confutation  of  all  that  ever  the  College  of  Catercaps,  with  their 
whole  Band  of  Clergy-Priest,  have,  or  can  bring  for  the  defence  of  their  am- 
bitious and  Antichristian  Prelacy — Published  by  Martin  Junior , 1589,  in 
octavo,  and  dedicated  to  John  Ranker  bury,  ’ sef  John  {Whitgifft],  Archesgob 
Caergaint.  ‘ The  just  censure  and  reproof  of  Mart.  Mar-Prelate  to  Martin 
Junior.’  ‘Protestation  of  Martin  Mar- Prelate  :. Wherein,  notwithstanding  the 
surprising  of  the  Printer,  he  maketh  it  known  unto  the  World,  that  he  feareth 
neither  proud  Priest,  Antichristian  Pope,  Tyrannous  Prelate,  or  Godless  Cater- 
caps.’ Wedi  ei  argraffu  yn  1589,  yn  ddirgelaidd,  ac  yn  llawn  gwallau. 
‘ Dialogue,  wherein  is  plainly  laid  open  the  tyrannical  dealings  of  the  Lords 
Bishops  against  God’s  Children.’  Printed  in  1589.  Cynnwysa  hwn  ryw 
chwedlau  yn  gwarthruddo  y Dr.  Martin  Culpeper,  Wardain  y Coleg  Newydd,  yn 
Rhydy chain,  a’r  Dr.  R.  Bond,  a’i  ddawns.  Dywediramun  o honynt — ‘ Printed 
where  I was,  and  where  I shall  be  ready  by  the  help  of  God  and  my  Muse,  to  send 
you  a may -game  of  Martinism .’  Yn  1590.  ‘ Ha  y any  work  for  a Cooper,’  yn 

erbyn  Esgob  Lincoln,  enw  yr  hwn  oedd  Thos.  Cooper.  Am  un  arall  dywedir, 

‘ Printed  over  sea  in  Europe,  within  two  furlongs  of  a bouncing  Priest,  at  the 
cost  and  charges  of  Mart.  Mar-Prelate,  Gent.  Yr  oedd  y blaid  arall  wrthi  yn 
ysgrifenu  yn  yr  un  dull,  megys  y dengys  eu  henwau.  ‘ Pappe  with  an  hatchet : 
alias,  A Fig  for  my  God  Son  : or  Crack  me  this  Nut  : Or,  A Country  Cuff ; that 
is,  A sound  Box  of  the  ear  for  the  Idiot  Martin  to  hold  his  peace  : Written 
by  one  that  dares  call  a dog  a dog — Imrinted  by  John  Anoke.’  ‘Martin’s 
month  mind.’  ‘A  Countercuff  given  to  Martin  Junior.’  ‘An  Almond  for  a 
Parrot,  or  an  Alms  for  Mart.  Mar-Prelate.’ — Wood’s  Athen.  Oxon.  dan  yr  enw 
‘ Penry.  ’ 

t [Mrs.  Crane  yn  y gynysgrif ; ond  ymddengys  mai  yr  un  â Mrs.  Grant  y 
tudalen  blaenorol  a olygir.] 


54 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1588 


Mr.  Hales,  yn  Coventry,  yr  hwn  oedd  nai  i Syr  Richard,  yr  hon  a 
symmudwyd  wedi  hyny  i lbalas  Syr  Roger  Wigston,  i Woolston, 
gwraig  yr  hwn  a roes  barlwr  bychan  i’w  gwasanaeth.  Yr  oedd 
Waldegrave  wedi  ymryddhau  oddi  wrth  y wasg  hon  yn.awr,  ac  nn 
Hodgskins  wedi  cymmeryd  ei  le.  Er  mwyn  gwell  diogelwch  iddo  ei 
hun  a’i  deulu,  symmudodd  Penry  i Scotland,  ac  aeth  Waldegrave 
gydag  ef,  fel  y gellid  argraffu  cynnyrchion  ysgrifell  Penry  yno,  sef  yn 
Edinburgh.  Talwyd  yr  holl  draul,  yn  gystal  a chynnaliaeth  Penry 
a’i  deulu,  trwy  ymdrech  un  Job  Throgmorton.  Er  hyny,  yr  oedd 
yn  hiraethu  am  ‘ anwyl  dir  ei  wlad.’  Tra  yr  oedd  yno,  symmudwyd 
y wasg  o Woolston  i Warrington,  lie  y cafodd  y cariwr  ‘wasg  ar- 
graffu, dwy  gist  o lythyrenau,  basged,  a chrochan  pres  ;*  a hwy  a 
gludwyd  i Eanchester,  a chanfuwyd  hwy  yn  Newton-lane,  gan 
Henry,  Iarll  Derby.  Cymmerwyd  i fyny  yr  holl  argraffwyr,  a’r 
wasg  a’r  llythyrenau.  Anfonwyd  yn  ebrwydd  at  yr  archesgob,  ac 
yntau  a anfonodd  at  yr  Arglwydd  Drysorydd,  yn  erfyn  arno  ddyfod 
ym  mlaen  i’w  cospi.  Cymmerwyd  y cwbl  i fyny,  o Syr  Richard 
Knightley  hyd  y dyn  oedd  yn  gyru  y cart.  Er  yr  holl  holi  a’r 
croesholi  fu  arnynt,  ni  chafwyd  dim  o bwys  yn  eu  herbyn,  gan  mor 
ochelgar  yr  atebent,  na  dim  i gael  craff  ar  Penry,  at  yr  hyn  yr  ym- 
geisid.  Pa  fodd  bynag,  anfonodd  y frenines  lythyr  â’i  llaw  ei  hun 
at  frenin  Scotland,  Iago,  yn  deisyf  arno  beidio  â chynnwys  y fath 
grwydriaid  yn  ei  deyrnas,  ond  eu  halltudio  o’i  wlad.  Ac  i brysuro 
yr  un  amcan  rhoddwyd  allan  warant,  wedi  ei  harwyddo  gan 
Whitgifft  a phump  ereill,  yn  hysbysu  fod  ‘ un  J ohn  Penry  yn  elyn 
i’r  llywodraeth,  ac  os  yw  heb  ei  gymmeryd  fel  y cyfryw  hyd  yn  hyn, 
y dylent  yn  awr  gymmeryd  gwybodaeth  a hysbysiad  o hyny  oddi 
wrthynt  hwy,  a’i  gyfrif  ef  felly  o hyn  allan,  ac  ygwnaent  felly  wasanaeth 
da  i’w  mawrhydi.*  Mewn  ufudd-dod  i erfyniad  Elisabeth,  anfon- 
odd Iago  ei  lythyrau  allan  i alltudio  Penry  o deyrnas  Scotland. 
Ond  nid  oedd  gweinidogion  Scotland  mor  barod  i ufuddhau  i hyn, 
eithr  yn  wir,  attaliasant  y cyhoeddiad  ym  mhob  lie  y gallent,  gan 
gelu  Penry,  lie  y cafodd  gyileusdra  i roi  allan  lyfryn  arall,  er  proff 
nad  oedd  y rhai  ydoedd  am  ddiwygiad  yn  elynion  i’w  Mawrhydi  a’r 
Llywodraeth.  Tra  yr  oedd  yn  enciliedig  yn  Scotland,  efe  a gyf- 
ieithodd  ‘ Egwyddorion  Duwinyddiaeth  ’ Theodor  Beza  ac  Anth. 
Eaius. 

Gran  nad  oedd  Penry  yn  gweled  un  gobaith  am  ddiwygiad  yn  na 
thrwy  yr  Eglwys  Sefydledig — yr  hyn  yn  ddiau  yr  oedd  ef,  ac  agos 
yr  holl  ddiwygwyr  yn  ei  geisio,  efe  a ymunodd  â chymdeithas 
neillduedig  a gyfarfyddent  yn  Southwarc,  ac  a elwid  yn  ammhriodol 
yn  Browniaid. f Erbyn  iddo  ddyfod  i Lundain,  cafodd  fod  ei  gyf- 
eillion — un  yn  marw  wrth  y fodfedd  yng  ngharchar  Marshalsea, 
ac  un  arall  newydd  ei  ryddhau  o garchar.  Cymhellid  Penry  i gym- 
meryd y swydd  weinidogaethol  yn  eu  plith,  ond  gommeddai,  am  ei 
fod  wedi  bwriadu  defnyddio  ei  dalent  fechan  yn  ei  wlad  dlawd  ei 
* Baker’s  MSS.  vol.  xxi. 

+ [Pa  beth  oedd  neu  sydd  ammhriodol  yng  ngalw  canlynwyr  Robert  Brown 
yn  Frowniaid,  mwy  na  galw  dilynwyr  Luther  yn  Lutheriaid,  dilynwyr  Calfin 
yn  Galfiniaid,  neu  ddilynwyr  Wesley  yn  Wesleyaid  7\ 


LLYERYDDIAETH  Y CYMRY. 


55 


1588] 


hun,  Cymru,  1 lie  y gwn  fod  y bobl  dlodion  yn  meirw  o eisieu 
gwybodaeth.’  Yn  awr  yr  oedd  Penry  eto  yn  ei  elfen,  ym  mblith 
cyfeillion  ag  oedd  wedi  tyngu  ffyddlondeb  i’w  gilydd,  ac  i gadw  pob 
cyfrinacb  o weithrediadau  eu  cyfeillion ; ac  efe  a ysgrifenodd  y pryd 
hyn  yr  olaf  o’i  draethodau,  sef  1 History  of  Cora , Dathan , Abiram ,’ 
mewn  16  o bennodau,  a’r  hwn  a daenwyd  mewn  llawysgrifau  ym 
mblith  y frawdoliaeth ; a dechreuwyd  ei  argraffu,  ond  gadawyd  ef 
yn  anorphenol,  pan  gymmerwyd  yr  awdwr  yn  garcbaror : ond  cy- 
boeddwyd  ef  gan  un  o’i  gyfeillion,  yr  bwn  a ddywed  yn  y rhag- 
ddalen  iddo  gael  ei  ysgrifenu  gan  ‘ John  Penry,  Merthyr  Iesu 
Grist ac  yn  yr  ‘ Epistol  at  y DarHenydd,’  ei  fod  yn  ddyn  duwiol, 
dysgedig,  selog,  ac  o ymarweddiad  a thymmer  Gristionogol — iddo 
drwy  ofal  duwiol  a llafur,  ymdrecbu  cael  yr  Efengyl  wedi  ei 
phregethu  a’i  pblanu  ym  mblith  ei  gydwladwyr  tlodion,  sefyllfa  y 
rhai  yr  oedd  yn  mawr  resynu  wrthi,  ac  yn  teimlo  trostynt  am  fod 
arnynt  eisieu  moddion  iachawdwriaeth  yn  eu  plith.  Wedi  hyn,  gan 
fod  Duw  yn  ei  ddefnyddio  fel  offeryn  ym  mhellach  er  mwy  eglurhâd 
o’r  gwirionedd,  efe  a driniwyd  yn  galed,  a garcharwyd,  a gon- 
demniwyd,  ac  a ddienyddiwyd  ; ac  felly  dyoddefodd  ferthyrdod  er 
mwyn  enw  Crist.*  Cymmerwyd  y rhan  fwyaf  o aelodau  y gym- 
deithas  yn  Southwarc  i gar  char,  a dienyddiwyd  dau,  sef  Barr  owe  a 
Greenwood,  ar  y 6ed  dydd  o Fai,  1593. 

Nid  oedd  bosibl  cadw  Penry  rhag  yr  un  farwolaeth.  Yr  oedd  un 
John  Edwards — Cymro  ef  allai — wedi  dyfod  gydag  ef  o Scotland,  a 
rhoddodd  hwnw  hysbysiaeth  i ustus  o’r  enw  Young,  ei  fod  wedi 
gadael  Penry  a’i  wraig  yn  nhy  un  Nicolas  Lee ; a rhoddwyd  enwau 
Heoedd  ereill  lie  y galwodd  ac  y llettyodd  Penry  a’i  wraig  ar  eu 
pererindodau ; a thrwy  gynnorthwy  fleer  Stepney,  efe  a ddaliwyd  yn 
Ratcliff,  yr  22fed  o Fawrth,  1592-3,  a’r  dydd  nesaf  dygwyd  ef  ger 
bron  yr  Ustus  Young,  ac  anfonwyd  ef  i garchar  ar  y 26fed.  Galwyd 
ato  amrai  o dduwinyddion  i ymgynghori  ag  ef,  i ymddadleu,  ac  i 
hela  rhywbeth  o’i  ben  a allesid  ei  wneyd  yn  uchel-fradwria.eth.  Yr 
oedd  ei  ffyddlawn  wraig  wedi  gwybod  bwriad  ei  elynion  o’i  flaen  ef, 
ac  wedi  anfon  erfyniad  at  y Llywodraeth  yn  ei  henw  ei  hun  o’i 
blaid.  Ysgrifenodd  yntau  lythyr  maith  ati  hithau  yn  llawn  o 
deimladau  Cristionogol,  ac  yn  deisyf  ei  gofio  yn  garedigol  at  ei  gyf- 
eiUion  yn  Scotland  a Chymru,  ac  y mae  yn  enwi  un  Jenkin  Jones 
(ac  un  Dafydd),  yr  hwn  oedd  yn  gwybod  yn  dda  am  ei  hoH  gudd- 
feydd.  Ysgrifenodd  hefyd  lythyr  at  ei  blant  bychain.  Holwyd  ef 
yn  faith  ar  ei  brawf,  gan  un  Ffenshaw ; ac  wedi  ei  holi,  anfonwyd  ef 
yn  ol  i’w  geU  yn  dra  bhnedig,  heb  gael  penderfyniad  ar  ei  achos, 
o’r  He  yr  anfonodd  lythyr  caredigol  at  ei  gyfeillion  yn  Llundain, 
wedi  ei  amseru  Awst  24ydd,  1593.  Yr  oedd  y bobl  erbyn  hyn  yn 
dechreu  cynhyrfu,  fel  na  wyddai  yr  eglwyswyr  pa  fodd  i wneyd, 
gan  yr  ofnent  y terfysglu  ; ac  felly,  er  eu  bod  wedi  claddu  y mer- 
thyron  ereill  mor  ddirgelaidd  ag  ydoedd  bosibl,  ac  yn  penderfynu  y 
mynent  ddienyddio  Penry,  ni  chyhoeddasant  eu  penderfyniad,  trwy 
gyhoeddi  y ddedfryd,  ac  hefyd  nid  oeddynt  yn  gallu  gwneyd  achos 
eglur  yn  ei  erbyn  : ac  yr  oedd  Penry  ei  hun  wedi  ysgrifenu  papyr 

* Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  i.  p.  228. 


56 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1589 


mewn  dull  eyfreithiol,  er  dangos  nad  oedd  ef  yn  droseddwr  o unrliy w 
gyfraith  ag  oedd  mewn  bod.  Er  y cwbl,  traddodwyd  ei  acbos  i 
frawdlys  Westminster,  a dadleuwyd  o bob  tu'ger  bronyr  Arglwydd 
Brif  Earnwr,  a’r  barnwyr  ereill,  ar  yr  21  fed  o Fai,  1593  ; a chafwyd 
cwyn  cywir  yn  erbyn  Penry,  trwy  fawr  draífertb.  Y dydd  nesaf 
symmudwyd  ef  i’r  Queen's  Bench , Southwarc,  o’r  lie  yr  anfonodd 
erfyniad  at  yr  Arglwydd  Drysorydd  Burleigh,  yn  tystio  ei  ddiniw- 
eidrwydd,  ond  y cwbl  yn  ofer  ; canys  ar  y 25med  o Eai,  cyhoedd- 
wyd  barn  marwolaeth  arno ; ond  buwyd  bedwar  diwrnod  heb  ar- 
wj^ddo  y warant,  yr  hyn  a dwyllodd  y bobl  i feddwl  na  chyflawnid 
y ddedfryd.  Anfonwyd  y warant  yn  ebrwydd  i’r  sirydd,  yr  hwn  a 
orchymmynodd  wneyd  y crogbren  y diwrnod  hwnw  yn  St.  Thomas- 
a- Watering.  Pan  oedd  Penry  yn  bwyta  ei  giniaw,  dyma  y swydd- 
ogion  i mewn  i beri  iddo  barotoi,  am  y byddai  raid  iddo  farw  am 
bedwar  ar  gloch  y diwrnod  hwnw.  Arweiniwyd  ef  am  bump  o’i 
garchar  yn  yr  Heol  Fawr,  Southwarc,  i le  y dienyddiad,  heb  fod 
nemawr  yn  gwybod,  ac  ar  yr  awr  annysgwyliadwy  hòno,  fod  dim  o’r 
fath  beth  ar  waith,  rhag  iddo  ddechreu  llefaru  wrth  y bobl,  a 
chyfodi  cynhwrf.  A nacawyd  iddo  ddywedyd  gair  oddi  ar  yr  esgyn- 
glwyd.  Cymmerwyd  ei  fywyd,  a gwasgarodd  y bobl,  ac  ni  wyddys 
pa  le  y claddwyd  ef.*  Tystiolaetha  ysgrifenydd  eglwysig  diweddar, 
ac  un  nodedig  o ammhleidiol,  iddo  gael  ei  ddienyddio,  wedi  cael  ei 
drin  yn  greulawn  a dideimlad,  ar  y 25med  o Fai,  1593,  yn  34  oed. 
Dywed  hefyd  fod  ei  ddienyddiad  yn  hollol  anghyfiawn.  Iddo  gael 
ei  farnu  yn  euog  trwy  dreisio  y gyfraith.  j-  ‘ Bhaid  i ni  beidio 
ag  edrych  heibio,’  meddai  Maskell,  ‘na  chafwyd  dim  prawf,  ac  hefyd 
fod  Penry  ei  hun,  ar  y pryd  (i’r  hyn  nis  gallaf  roddi  nemawr  bwys), 
a phob  amser  wedyn,  hyd  yn  nod  pan  yn  myned  i farw — pan  y mae 
un  yn  dueddol  i gredu  y llefarai  y gwir — yn  gwadu  fod  ganddo  ef 
ddim  i’w  wneyd  ag  ysgrifenu  y papyrau  hyn.’J 

4.  ‘ Psalmau  Dafydd.  1588.’  4plyg.§ 

1589. 

‘ The  Appelation  of  John  Penri  unto  the  High  Court  of  Parlia- 
ment, from  the  vile  and  injurious  dealing  of  the  Archbishop  of 

* John  Penry,  the  Pilgrim  Martyr , 1559-1593,  by  John  Waddington. 

+ Enwogion  Cymru.  A Biographical  Dictionary  of  Eminent  Welshmen, 
by  the  Rev.  Robert  Williams,  M.A.  ; at  yr  hwn  waith  rhagorol  y cyfeirir  yn 
fynych  yn  y gwaith  hwn,  er  nad  yn  llawn  bob  amser. 

X Maskell’s  History  of  the  Martin  Mar-Prelate  Controversy,  pp.  197-9.  [Can- 
fyddir  fod  yr  awdwr  wedi  rhoddi  gofod  pur  helaeth  i Penry,  er  nad  yw  y rhan 
fwyaf  o’i  ysgrifeniadau  yn  dal  ond  ychydig  o berthynas  â llenoriaeth  Cymru. 
Perthyn  Penry  yn  fwy  i hanes  Anghydffurfiaeth  neu  Ymneillduaeth  nag  i 
hanes  llenoriaeth,  yn  enwedig  llenoriaeth  Gymreig  ; gan  nad  ymddengys  iddo 
ysgrifenu  cymmaint  a llinell  erioed  yn  yr  iaith  hòno.] 

§ Y mae  Johnson  yn  ei  nodi  fel  yna  ym  mhlith  y llyfrau  a argraffwyd  gan  y 
Barkeriaid,  er  na  welais  y cyfryw,  na  chrybwylliad  o berthynas  iddo,  heb  law 
yr  eiddo  ef. — Typographia,  vol.  i.  p.  591.  [Pur  debyg  mai  amryfusedd 
Johnson  yw  y cofnod.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


57 


1590-92] 


Canterbury,  and  others,  bis  colleagues  in  the  High  Commission, 
wherein  the  complaintant,  submitting  himself  and  his  cause  unto  the 
determination  of  this  honourable  assembly,  craveth  nothing  else, 
but  either  release  from  trouble  and  persecution,  or  just  trial. 
Anno  Dom.  1589.’ 


1590. 

‘ Britannia,  sive  Elorentissimorum  Begnorum,  Anglise,  Scotise, 
Hibernise,  et  Insularum  adiacentum  chorographica  descriptio. 
Authore  Q-vilielmo  Camdeno.’  Londini,  1590. 

[Hwn  oedd  y trydydd  argraffiad  o Camden’s  ‘ Britannia .’] 

1592. 

‘ Cambrobrytannicse  Cymraecaeve  Lingvae  Institvtiones  et  Rvdi- 
menta  accuratè,  & (quantum  fieri  potuit)  succinctè  & compendiosè 
conscripta  à Joanne  Dauide  Rhseso  Monensi  Lanuaethlaeo 
Cambrobrytanno,  Medico  Senensi : Ad  Jllust.  virum  Edouardum 

Stradlingum  Equestris  ordinis  Cambrobrytannum : Ad  intelligend. 

Biblia  Sacra  nuper  in  Cambrobrytannicum  sermonem  & castè  & 
eleganter  versa,  non  minus  necessaria  quàm  vtilia : Cum  exacta 

carmina  Cymraeca  condendi  Ratione,  & Cambrobrytannicorum 
Poematum  generibus,  alijsquè  rebus  nonnullis  eôdem  spectantibus, 
ijsdémque  pariter  non  minùs  necessarijs  quàm  vtilibus. 

Londini  Excudebat  Thomas  Orwinus.  1592.’  4to.* 

* Yn  Gymraeg  yn  debyg  i hyn  : — ‘ Gosodiadau  ac  Egwyddorion  y Gymreig- 
iaith  Brydeinaidd,  wedi  eu  gosod  allan  yn  ofalus,  ac,  hyd  y gellid,  yn  ddichlyn- 
aidd  a cliryno,  yng  nghyd  â rheolau  cywir  fydryddiaeth  Gymreig,’  &c. 

+ [Nid  unply g mo  hono,  ond  pedwarplyg  lied  fawr  ydyw  ; a chynnwys  304  o 
dudalenau,  heb  law  dalen  yr  enw,  y Cyflwyniad  i Syr  Edward  Stradling, 
Llinellau  Lladin  o glod  i’r  Awdwr  o waith  Guil.  Camdenus  a loan.  Stradlingus, 
Rhagymadrodd  Humffrey  Prichard , Anercb  yr  Awdwr  ‘ at  y Cymry  a 
Chyweiriad  Gwallau  ; y rhai  oil  a lenwant  24  tudalen  ; — y cyfan  yn  gwneuthur 
328  o dudalenau.  Nid  yr  awdwr  yw  yr  unig  un  sydd  yn  dywedyd  mai  llyfr 
unply g yw  y Gramadeg  hwn.  Mynegir  byny  gan  y Dr.  Owain  Puw,  yn  y ei 
Cambrian  Quarterly  Magazine , ii.  226  ; gan  y Parch.  Robert  Williams,  yn 
Eminent  Welshmen , d.g.  £ J ohn  David  Rhys;'  a chan  ysgrifenydd  yn  y Cambrian 
Journal , iii.  55,  57.  Ond  y mae  cyfargraff  cwbl  gyflawn  o’r  gwaith  yn  awr 
o’m  blaen,  a phedwarplyg  ydyw,  fel  y mae  yn  ddigon  hawdd  i bawb  weled,  ond 
sylwi  ar  y nod-lythyrenau  ar  odre  y dail.  Y mae  y cyfargraff  y cyfeirir  ato 
| wedi  ei  gydrwymo  â Geiriadur  y Dr.  Davies,  yr  hwn  hefyd  sy  bedwarplyg,  er 
dywedyd  o Foesen  Williams,  ac  ereill  ar  ei  ol,  mai  unplyg  ydyw.] 

8 


58 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1592 


Llyfr  unplygf  ydyw,  yn  cynnwys  tri  chant  a dwy  o dudalenau, 
heb  law  tuag  ugain  tudalen  o Ragymadrodd.  Y mae  epistol  Lladin- 
aeg  yn  ei  ddechreu,  o gyflwyniad  i’w  gefnogwr — ‘Illvstri  Yiro, 
Ervditione  et  Prvdentia  Praestantis,  eximioque  literarnm  et  liter- 
atomm  Patrono,  Edouàrdo  Stradlingo  Cambrobrytanno,  Equiti 
aurato.’  Yn  canlyn  y ‘ Llytbyr  Cyflwyn,’  y mae  Englynion 
Lladin  o ganmoliaeth  i’r  gwaith  a’r  awdwr — y cyntaf  gan  Camden. 
Yna  y mae  Rhagymadrodd  Lladin,  gan  ‘ Hvmfredvs  Prichardvs 
Venedotvs  JBangoriensis .’  Canlynir  hyna  gan  gyfarchiad  yn 
Gymraeg — 1 At  Bendebhigion,  a’  Bonhedhigion,  a’  Pbrydydhion,  a’ 
Chymreigydhion,  ac  at  erai'lh  o m’  Annwylieid  o Genedl  Gymry,  ac 
erailb  amgen  no‘r  bain,  Annerch  a’  Lbwydbiant.’  Y mae  y llytbyr 
anercbbwnyn  gryn  faitb,  yn  cynnwys  dros  saitb  [wyth]  tudalen  nnplyg 
[pedwarplyg]  mewn  argraff  fân,  ac  mewn  llythyrenau  Italaidd ; a’r 
hwn,  oni  buasai  ei  feitbder,  a fuasem  yn  ei  ddodi  oil  ger  bron  y 
darllenwyr ; ond  rbaid  ymattal,  gyda  rhoddi  y ddosran  derfynol  yn 
unig 

1 A’  mwyabb  partb  o‘r  Llybbr  yma  a bhybhyriwyd  ac  a bbedbyl- 
iwyd  yn  gyntabh,  ynn  Nby  y Pendêbbic  M.  Morgan  Merêdydb,  o 
ymyl  y Bugeildy  ynn  Nypbryn  Tabbîda  o bbywn  Swydb  Bbaesybbed: 
ynn  y lbe  lawer  gwaitb  y bû  bbawr  bby  gbbroeso,  a’m’  bansawdb  o 
bbwyt  a’  lbynn  gann  y gwrda  a’  ‘r  ‘wreicdha.  Eitbr  diwedbbartb  y 
Lhybhr  bynn,  a bhybhyriwyd  dann  bertbi  a’  dail  gleision  mywn 
gronyn  o Bbangre  i ml  bbybunan  a ‘elwir  y Clûn  Hîr,  ym  mláen 
Cwmm  y Lbwcb,  a’  tbann  ‘Odreuon  Mynydb  Bannwcbdêni.  Rbai 
a ‘eilw  y Mynydb  bynn  [Bann  Arthur,]  erailb  [Móel  Arthur.] 
Dann  grîb  y Bhóel  bonn,  ac  ynn  ei  harphet,  y mae  Lbynn  digon  ‘i 
bbeint,  ac  yn  abhrîbhed  ei  dbybbnder,  ac  yn  rbybbedb  ei  ansawdb  ; 
o etbryb  [mal  y cerdbant  chwedleu]  ny  ‘welspwyt  eirióet  edêryn  o‘r 
byd  ynn  cyrchu  nac  idbo,  nac  atto,  nac  ynn  nobbiaw  arno ; onyd  yn 
holholh  ynn  ymwrtbod  ac  êbho  : a’  rbai  a dhywêdant,  na‘s  gnotáynt 
nag  anibbeilieid  na  milod  o vnrhyw,  ybbed  dbim  dwbbr  o bono. 
A’  lhawer  o enrhybhedôdeu  erailb,  (ac  o rann  canbbod  arr  brydieu 
betbeu  dieitbr  dros  benn  yn  gbbylcb  y Lbwcb  yma)  a ydys  ynn  eu 
hadrodh  gann  gyphrêdin  y ‘Wlâd  bonno ; ac  yn  enwêdic  gann  y 
sawl  a arbhêrynt  o ymgyrcbu  i‘r  Moelydb  a‘r  Banneu  bynny  er 
mwyn  bugeila.  A‘r  Lbynn  neu‘r  Lbwcb  bynn,  a ‘elwir  Lbynn 
Cwmm  y Lbwcb.  Eitbr  ymchwêlwn  bellacb  i adrodh  icbwi  taw  ym 
mba  le  bynnac  y decbreuwyd,  nac  y cenôlwyd,  nac  y diwêdhwyd  y 
Lhybbr  yma ; nag  ym  mba  bhann  bynnac  y mybbyriwyd  vn  dim 
arno,  i cbwî,  ac  er  eycb  mwyn  chwî  y gwnaethpwyt  bynn  olb.  Ac 
o‘r  etbryb  bynny,  odd  oes  dim  yndho  a bhô  tebyc  i ‘wneutbur  dim 
lhês  nag  i‘r  Iaitb,  nag  i cbwitbeu  y Pendebbigion  a’  Bonbedigion 
Gwlâd  Gymry,  y mae  yn  dhâ  iawn  gann  bby  ghhallon  : onyd  êbh, 
gydâwer  beibio  mal  dipbrwytbbetb,  a dechymyger  ryw  bêth  aralb  a 
bbô  gwelh  nog  ebb,  a’  cbarer  bhi  (o‘s  mynner)  am  bby  ewylbys  da, 
er  imi  o dhamchwain  bhôd  (a’  bynny  o eisieu  galhu)  yn  dbypbygiol 
(scatbbydb)  o bartb  perpbeitbio  bby  gborcbwyl.  A’  bynn  a dhy- 
wêdabb  wrthych’  cynn  ymâdo  o bonobb’  â cbwî,  na  ‘wnaetbpwyt 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


59 


1592J 


ermóed  dliim  ynn  y byd  yma  yn  gyn  gystadled,  nac  yn  gyn  ber- 
pbeitbied,  na‘s  galhei  ryw  dbyn  cynbbigennus,  a’  drwc  ei  ewylbys, 
o‘i  dhrwc  dabhawt,  gymryt  arno  anurdbo  y pêth  da  bynny  a‘i 
‘eirieu  dûon  marwâraidb,  o damwbeiniei  idbo  arr  adêgeu  ymgybb- 
arbbod  ac  vndyn  aralb  annealhus  a bhwriei  ei  góel  arno,  ac  a gredei 
i‘r  pêtb  a dhywettei.  Weitbion  rbac  tra  gormodb  blino  arnocb’, 
yma  y cymbêrabb  bby  gbennad  ganwcb’,  gann  dbeisybb  ynn  bby 
gbwedbi  rbât  y Tâd,  a’‘r  Mâb,  anr  Yspryt  Glân  i‘cb  plitb  olb  yn 
‘wastad.  Amen . 


* 0‘r  Clûn  Hîr  y cbwecbed  dydb  o bbîs  Tacbwedb,  oedran  eyn 
Harglwydb  Iesu  Grist,  mil  a’  pbymcant  a’  deudbec  a’  pbedwar 
vgeint. 


1 Yr  eidbocb’  olb,  ac  yn  bolb  yr  eidbocb’,  I.  D.  R.’ 

Yn  niwedd  yr  1 Epistola  Dedicatoria ? y mae — ‘ Brychanij  prid.  Non. 
Iulias.  1590.  Ex  animo  tui  amantissimus  Sç  obseruantissimus , Ioannes 
DauidesRbsesus;’  acyn  gyssylltedig  ag  enw  y llyfr  ar  y ddalen 
gyntaf  o gorff  y gwaitb,  y mae  enw  yr  awdwr  dracbefn  [yn  y 
cyflwr  annibynol] — 1 Ioann  e Dauide  Rhceso  Cambrobrytanno 
Author e?  Gwelir  mai  y petb  bynotaf  yn  y llyfr  bwn  yw  ei  ddull 
yn  llytbyrenu  yr  iaitb  Gymraeg.  Yn  lie  llytbyrenau  dyblyg,  y mae 
yn  cbwanegu  h at  y wreiddiol,  megys  Ih  am  ll;  dh  am  dd ; bh  am  f; 
gh  am  ng  ; ac  fel  yr  boll  ben  lyfrau,  yn  cyfnewid  v am  u,  ac  u am  v* 
Heb  law  byny,  y mae  ganddo  ddwy  lytbyren  nad  oes  en  batb  mewn 
argraff  yn  awr.  Nid  elbr  eu  dangos,  am  nad  oes  un  gan  yr  argraff- 
yddion,  beb  fyned  i’r  dranl  o fatbu  rbai  yn  bwrpasol.  Y llytbyren- 
au byn  ydyw  w ac  y.  Y mae  yr  w rywbetb  yn  debyg  i’r  rbifnod  8, 
â’i  ben  uchaf  yn  agored  (8),  ac  y mae  un  ocbr  yn  troi  yn  facbog  ar 
y llaw  aswy,  yn  debyg  i ddwy  Sigma  Groeg,  yn  groes  i’w 
gilydd  ; neu  yn  bytracb  ar  lun  y nod  am  ac  felly  ym  mlaen  bycban  (&) 
â’i  faglau  i fyny  ($).f  Y mae  yr  y yn  tolcio  ar  led  yn  ei  dwy 
fraicb,  yn  debyg  i freicbiau  dyn  yn  uwcb  na’i  ben,  neu  yn  bytracb 
beb  ei  ben,  a’r  goes  befyd  yn  rboi  dau  gam  tolciog,  yn  debyg 
i goes  rhedynen,  neu  y Gamma  Groeg  (Y).  Nid  bon  yw  yr  unig  y 
cbwaitb,  canys  y mae  ganddo  y gyffredin,  ac  mae  y bòno  mor  fynycb 
a’r  llall,  ond  yn  meddu  ei  lie  ei  bun.  Y mae  yr  y gamog  ym 

* [Nid  arferir  v ganddo  mewn  un  modd  ym  mhlitb  llythyrenau  yr  Egwyddor 
Gymraeg  ;ond  yn  y Lladin  defnyddir  v yn  lie  u,  ac  u yn  lie  v,  i yn  lie  j,  a j yn  lie  i, 
agos  yn  ddiwahaniaeth,  yn  ol  dull  cyffredin  yr  oes  liòno  : a clieir  v weithiau  yn 
lie  u mewn  geiriau  Cymraeg.  Egwyddor  Gymraeg  y Dr.  Rhys  yw  y 
ganlynol  : — a,  b,  bh,  c,  ch,  d,  dh,  e,  g,  gh,  ghh,  h,  i,  Ih,  l,  m,  mh,  n, 
nh,  o,  p,  ph,  rh,  r,  s,  t,  th,  u,  w,  y (o  ddau  fath)=:31.  Arferir  y ddeu- 
fath  hyn  o y hefyd  yng  Ngramadeg  y Dr.  Davies  (1621)  ; a chedwir  yr  un  nod- 
wedd  yn  yr  ail  argraffiad  o hono  a ymddangosodd  yn  Rhydychain  yn  1809.} 

+ [Ceir  y dull  hwn  ar  y llythyren  w,  neu  un  cyfifelyb  iddo,  yn  gyffredin 
iawn  mewn  hen  lawysgrifau  Cymreig,  megys  y Llyfr  Coch  o Hergest,  a.r.e.] 


60 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1592 


mbob  lie  y mae  yr  y gyfíredin  yn  cadw  ei  sain  beb  leddfiad, 
megys  yn  bycban  ; ondyr  y gyffredin  ym  mbob  gair  lie  y lleddbr  ei  sain 
i u,  megys  bys.  Y mae  ganddo  befyd  ddau  dolnod,  os  bydd  y'gair 
yn  ddiffygiol  o ddwy  lytbyren,  neu  yn  ddan  air ; a’r  nodau  yn  troi 
eu  penan  yn  groesion,  er  dangós  yn  gydiol  â pba  lytbyren  y dylasai 
y llytbyren  goll  fod,  pe  cadwesid  gwreiddioldeb  y gair ; megys  a)  {r 
am  ac  yr , neu  o ’ *r  am  oc  yr. 

Y mae  yn  briodol  rboddi  befyd  ycbydig  esiamplau  o bono.  Bbaid 
dewis  rbai  byrion.  0 dan  y pen  ‘ Be  Figura.  Dulh'  ceir  eYddull 
yntau  fel  byn : 


Figura  ver- 
borum  alia 


Simplex : 
Odidawc : 
Oomposita : 
Cybhansodhedic : 


vt 


Articulis:  1 
vt  | 

f Ystudiaw,  \ 
Ystabhelhu , > 
( Yssydh , ) 

f drygladh, 
cammdybiaw, 

Nomini- 

gwrladh, 

bus  : vt 

treisdaraw, 
cigwerthu , 
s gwalhgobhiaw . 

r goâlw, 

Aduer- 
bijs:  vt 

digerydhu , 
abhlonydhu , < 

braidhgobhi , 
^datcânu, 
f amdôij 

damgylchynu , 
cyngydiaw , 

Prseposi- 

trawsneidiaw , 

tionibus  : . 

trachobhiaw , . 

vt 

atebSfgwrtheb, 
atbheiliaw , 

cysseiniaw , 

ymdâraw , j 

lhadh , Ihosgy , bod, 
rhodio , gwnâbh , Sfc.  cybhladh, 
gwrthladh,  atbheiliaw , dam- 
gylchynUiperpheithwnabliy  8fc. 

ex  arti-  ( studiaw  \ 
culo  y,  Ì stabhelh  > verbis. 
& ys  & ( sydh  ) 
f drwg. 
carrm. 

cum  •(  iwr: 
trais. 

cig. 


cum 


Componuntur  ^ digerydhu , di. 

verba  n,..  ^ - abhlonydhu , *cum  - abh. 

aut  cum  ” ' braidhgobhi,  braidh. 

. dat  quasi  diat. 
am. 
dam. 
cyn. 
traw8. 
tra. 

at , gwrth. 
at. 
cys. 

Vymm  pro  ynn* 

Fel  byn  y mae  yr  boll  lyfr,  yn  llawn  o gromfacbau,  ymsangau,  a 
ebyssylltiadau,  pa  le  bynag  y mae  yr  awdwr  yn  dosbartbu  ei 
esiamplau  gramadegol.  Yn  Lladin  y mae  yr  addysg  gan  mwyaf, 
a’r  esiamplau  neu  y gwersi  yn  Gymraeg  : ond  y mae  weitbiau  yn 
cbwanegu  cyfieitbiad  o’r  addysg  neu  ei  gyfarwyddiadau,  yn  Gym- 
raeg ; megys  ei  ‘ Methodus  cognoscendi  syllabas  numero  syllabarum 
dubia8 pryd  yr  ycbwanega  yr  un  petb  yn  Gymraeg,  fel  byn  : — 

1 Modhion  i adnabod,  bêtb  yw  sylbabb  betrus  ai  vn  sylbabb,  ai 
ynteu  mwy. 


Tudalen  S3. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


61 


1592] 


< 1.  Y môdb  cyntabb  yw,  sebb:  Pann  liossoccer  gair  ag  [y] 
bbydbarsain  yndbô,  berwydb  rhîbh  ei  sylbâbbeu,  ag  nyd  berwydb 
synwyr  y gair  o rann  vnig  a lbiossog : edrycher  ar  y lbiossog  o 
sylhâbheu  ; ag  yna  wrth  bhall  y bo  ynn  y gair  lbiossog  o sylbâbbeu, 
bbelby  y bydb  yn  berwydb  ei  bbôdb  ynn  yr  vnig  a’  ‘r  odidog  o sylb- 
âbbeu,  cyn  ei  liossôgi.  Canys  ony  wydbys  bêtb  yw  [BagT\  ai  vn 
sylhabb  ai  dwy,  na  pba  bbodb  yr  scribbenner  ynn  y mydr : 
lbiossoccer  \_Bagl~]  berwydb  rbîbb  sylbâbbeu,  a dy wetter  \_Bagleui~\ 
ag  yna  dwysylbâbbog  a bbydb  \_Bagleu.~\  Ag  am  bynny  vnsylb- 
âbbog  oedb  [ BagV\  mywn  cerdb  dabbod  a mytr.  A pbann  liossoccer 
bhelby,  yna  y tawdb  yr  [y]  rbwgb  y lytbyren  bbûd  a’  ‘r  lbytbyren 
dawdb,  am  bîiod  [y]  a sain  bbydbar  neu  sain  dywylb  arnei.  Ag 
o‘r  acbos  bynny,  ny  scribbennir  dbim  o bonei  mywn  cerdb  dabbod, 
nag  ynn  yr  vnig,  nag  ynn  y lbiossog,  onyd  mall  bynn : \Bagl , 
lagleu. ] Eitbr  mywn  rbydbiaitb  bball  bynn  ydb  arbbêrynt  o 
scribbenmx,  \Bagyl  a lagyleu ;]  yr  vn  yn  dbeusylbâbbog,  a’  ‘r  lbalb 
yn  drisylbâbbog.  Ac  ynn  yr  vn  môdb,  dwysylbâboc  yw  [Bwgwl~\ 
ynn  yr  vnic  ; ag  am  bynny  trisylbâbboc  a bbydb  \_Bygyleu\  ynn  y 
lbiossoc.  Canys  sylbabb  rbagor  a dbyly  bod  ynn  y lbiossoc,  nog 
ynn  yr  vnic  ; na  rbannêdig  na  cbybbansodbêdig  bbô  y gair.  Pbann- 
êdig,  megys  y clywsocb’  vcbod  ; a’  cbybbansodbêdig : megys 
[ JEurlhiw  ac  eurlJiiwieu.~\  Ag  ynn  yr  vn  wêdb  y bernir  am  y 
cypbêlyb/ 

1 Not. 


‘0‘s  berwydb  synwyr  y gair  yn  vnig,  y lbiossoccer  y gair;  ynn 
lbawer  lbe  ny  bydb  mwy  o sylbâbbeu  ynn  y lbiossog,  nog  yr  vnic 
neu  ‘r  odidog,  megis  ynn  yr  bain  : sebb,  [ Clerwr,  clerwyr.  March , 
meirch ] &c. 

1 A cbytboent  rbai  o‘r  geirieu  a synwyr  lbiossog  yndhynt  ynn  yr 
vnig  neu  ‘r  odidog  : etto  rbaid  yw  bôd  y lbiossog  yn  bbwy  o sylb- 
âbbeu  no‘r  odidog.  Canys  ny  elbir  [cler]  onyd  o lawer,  na  [ choed~\ 
o vnprenn  ; eissoes  lbiossoccer  y geirieu  mall  byn : [ Cleroedh , coed- 
ydh,\  y lbiossoc  bynny  yssydb  yn  bbwy  o rîbb  sylbâbbeu  no‘r  vnig, 
er  bod  synwyr  y lbiossoc  a’  ‘r  odidoc  ynn  myned  mywn  rbyw  bbodb 
yn  vnpartb. 

1 2.  Yr  ail  pêtb  i adnabod  sylbabb  betrus,  yw  cybbansodbiad  y 
gair.  Canys  wrtb  bball  y bo  ynn  y gair  cybbansodbêdic.  bbelby  y 
bydb  ynn  y rbannêdic,  nag  odidog  na  lbiossog  bbô  y gair.  Ag  am 
bynny  o‘s  dausylbâbboc  y w [ Lheidrdhyn,']  vnsylbâbboc  oedb  \lheidf\ 
&c. 

1 3.  Y trydydb  pêtb  i adnabod  petrusder  sylbabh,  yw  Ardbis- 
gynniad  y gair.  Canys  wrtb  bball  y bo  ynn  y gair  ardbisgynnêdig, 
bbelby  y bydb  ynn  y gair  cyssebbin.  Ac  am  bynny,  o‘s  pedwar- 
sylbâbboc  yw  \_Bynioneu]  trisylhâbboc  yw  \_dynionJ]  Ac  o‘s  dwy- 
sylbâbboc  yw  \_Lleidraidhì']  vnsylbâbboc  yw  \lheidrf\  Ag  bbelby  y 
bernir  am  [Aur  ac  euraidh']  a’  ‘r  cypbêlyb.’^ 


Ttidalen  135. 


62 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1592 


Yr  ydys  yn  ofni  mai  prin  y medr  y darUenwyr  wneyd  rheswm  o’r 
esiamplau  hyn,  gan  mor  estronol  eu  hymddangosiad,  er  eu  bod  yn 
Gymraeg  lân  loew,  yng  ngwisg  yr  ieithydd  bynafol  hwn ; gan  byny, 
rboir  ycbydig  bnellau  yn  yr  ben  ddull  hwn,  ac  yn  y dull  cyftredin, 
bob  yn  aü  Knell : — 

1 Hyd  neu  gybydedb  y sylhâbheu,  a bbydb  berwydb  messur  o 

* Hyd  neu  gyhydedd  y sillafau , a fydd  herwydd  mesur  o 

lytbyr  a g amsêroedd  gosodiâdeu  a bbô  yndbynt.  A’  lhiaws  amser 
lythyr  ac  amseroedd  gosodiadau  a fo  ynddynt.  A lluaws  amser 

a bbydb  i sylbabb  hîr,  ac  vn  i sylbabb  bberr.  Canys  bwy  o amser 
a fydd  i sillaf  hir,  ac  nn  i sillaf  fer.  Canys  hwy  o amser 

y bydbir  ynn  dywedud  sylbabb  hir,  nog  yn  adrodb  vn  bberr.  Hir 

y byddir  yn  dywedyd  sillaf  hir,  nag  yn  adrodd  un  fer.  Hir 

yw  pôb  lhedhybh,  a’  byrr  pob  talgrwnn : ag  etto  bwy  yw  dipbtbogb 
yw  pob  lleddf,  a byr  pob  talgrwn : ac  eto  hwy  yw  diphthong 

dalgronn,  no  sylbabb  aralb  dalgronn.  A’  rbai  o‘r  sylbâbbeu 

dalgron,  na  sillaf  arall  dalgron.  A rhai  o'r  sillafau 

lbedbbbon,  a bbydbant  bwy  no  rbyw  ledbbbon  erailb,  o berwydb 

lleddfon , a fyddant  hwy  na  rhyw  leddfon  ereill , o herwydd 

messur  o lytbyr  ag  amsêroedb  a bbônt  yndbynt.’*' 
mesur  o lythyr  ac  amseroedd  a fônt  ynddynt. 

Y mae  rban  fawr  o’r  llyfr  bynod  bwn,  1 De  Poemate  metrico'  b.y. 
am  Fesurau  Oerdd  ; lie  y rboddir  Uawer  o esiamplau  o ben  englýn- 
ion,  cywyddau,  ac  awdlau,  wedi  eu  gosod  yn  yr  un  dull  cyplysog, 
taflenog,  ymsangog,  a cbromfacbog,  ag  yw  y gwersi  mewn  rbydd- 
iaitb.  Eboddir  yma  un  esiampl ; ond  nis  gellir  ei  gosod  yn  eglur 
a cbyflawn,  o ddiffyg  cromfacbau  taflenog  priodol : — 

‘ Awdl  gywydb  a bhessurir  o bedair  sylbabb  arr  dbêg,  saitb  ym 
mbôb  Bann  o‘r  dbau  Bbann ; a’  ‘r  Gair  cyrcb  ynn  necbrau  yr  ail 
Bann,  ynn  atteb  i‘r  Awdl  gyntabb ; a’  ‘r  Awdl  dbiwêtbabb  yn 
ymrabbael ; a ’ bonno  yn  vnawdl  drwy  y Cowydb,  bball  bynn  : — 

1 Hxemplum  Recentiorum. 

Carmen  ( Vn  a dâl  y nydôli?’  ol:)r  didllig  1 Brydydhion ; 

‘ ( Ag  a bryn  dbêg  o baei  raid,  lbongbaid  bbal  y golbyngbon. 

Scribitur  ỳ it  a. 

Yn  a dâl  y nydobg, 

Obr  didbig  i Brydydhion  ; 

Ag  a bryn  dhêg  o bei  raid, 

Lbongbaid  bbal  y golbyngbon. 

* Tudaien  144. 


1592] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


63 


Atque  etiam  hoc  modo. 

Vn  a dâl  y nydôlig, 

Obr  didhig, 

I BrydycLhion  : 

Ag  a bryn  dhêg  o bei  raid 
Lbongbaid 

Bbal  y golhynghon. 


Scansio. 


ÍVn-a.  dal-y.  ny-do.  lig, 

Obr-di.  dbig-i.  bry-dy.  dbion. 

Ag-a.  bryn-dhêg.  o-baei.  raid. 
Lhon-ghaid.  bbal-y.  go-lhyn.  ghon.* 


Y mae  y Gramadeg  bwn  yn  diweddu  gydag  attodiad  maith,  yn 
cynnwys  llawer  o ddarnau  barddonol  helaeth ; mégys,  ‘ Owdl 
Bbair  a gânt  Gwilim  Têw,  i dbyscu  lhawer  o‘r  ben  Bhessurau 
gorchestawl,  ac  nyd  ydynt  y‘w  cael  ond  ynti  hi  am  Bhardh- 
oniaeth ; ond  am  Dhewiniaeth,  gochêlwch’  y surdoes,  medh 
William  Midelton  ;’f  ‘ Owdl  a gânt  Lewys  Morrgannwg  wrth  Leision 
Abad  Glynn  Nêdh,  a’‘r  pedwar  mesur  arr  hugein  yndhi,  arr  dhulh 
yr  oes  honno,’  &c.  ;J  a’r  oil  yn  y ffurf  uchod  o lythyrenu  a sillebu. 

Am  y Dr.  Sion  Dafydd  Bhys  hwn — dywedir  i Jane,  merch 
Thomas  Stradling,  Ysw.,  o G-astell  St.  Donat’s  neu  Dunwyd,§  yn 
sir  Forganwg,  briodi  â Syr  William  Griffith,  o sir  Gaernarfon,  yng 
Ngwynedd ; ac  yn  Eglwys  St.  Donat’s  y priodwyd  hwynt.  Ar  eu 
dychweliad  i Wynedd,  cymmerodd  Syr  William  gydag  ef  un  Dafydd 
Bhys,  i fod  yn  arddwr  iddo ; a chymmerodd  ei  wraig  Jane  hefyd  ei 
morwyn  gyda  bithau.  Yr  oedd  y Dafydd  Bhys  hwn  yn  frawd  i 
Bisiart  ab  Bhys,  y bardd,  o Ferthyr  Mawr,  ger  Pen  y Bont  ar  Ogwy, 
yr  hwn  oedd  athraw  Iorwerth  Fynglwyd,  y bardd,  o Graig  yr  Eos, 
ym  mhlwyf  Sant  y Brid,  ac  un  o feirdd  teuluaidd  Oastell  St. 
Donat’s.  Darfu  i’r  Dafydd  Bhys  hwn  a gwasanaethyddes  Syr 
William  Griffith  ymbriodi.  Ei  henw  hi  oedd  Annes  neu  Agnes. 
Cawsant  fab,  yr  hwn  a alwasant  John  neu  Sion,  a dilyn 
enw  ei  dad,  Sion  Dafydd  Bhys.||  Bu  farw  ei  dad,  Dafydd  Bhys  ; 
ac  yn  fuan  wedyn,  bu  farw  Syr  William  Griffith,  a’i  foneddiges ; a 
bu  gorfod  i Agnes  a’i  mab  bychan  ddychwelyd  i St.  Donat’s,  gan 
gerdded  yr  holl  ffordd  o sir  Fon  i sir  Forganwg ; canys  yr  oedd  hi 
a’i  gwr  wedi  cael  tir  tuag  at  eu  cynnahaeth  yn  Llanfaethlu,  yn 
sir  Fon.  Yr  oedd  cangen,  ac  y mae  eto,  o’r  Griffithiaid  yn 
byw  yn  y plwyf  hwnw,  a dichon  mai  yno,  yn  y lie  a elwir  y 
Gareg  Lwyd,  yr  ymsefydlasai  Syr  William  pan  ymbriododd.  Bu 

* [Tudalen  192-3.] 

+ [Tudalen  235.] 

Î [Tudalen  239.] 

§ [Sant  Dunwyd,  neu  Sandunwyd.] 

||  [Ganwyd  ef  yn  y flwyddyn  1534.] 


64 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1592 


gorfod  i Dafydd  Phys  droi  allan  o’r  lie  ar  farwolaeth  Syr  William 
Griffith.*'  Pan  oedd  gweddw  Dafydd  Phys  yn  dychwelyd  o Fon,  yr 
oedd  y bachgen,  Sion  Dafydd  Phys,  yn  rhy  ieuanc  i gerdded ; o 
ganlyniad,  bn  gorfod  i’w  fam  ei  gario  yn  ei  breichiau,  ac  ar  ei 
chefn,  y rhan  fwyaf  o’r  ffordd.  Erbyn  iddi  gyrhaeddyd  St.  Donat’s, 
yr  oedd  yn  glaf  iawn,  a bn  farw  o’r  cystudd  hwnw.  Cymmerodd 
Syr  Edward  Stradling  y bachgen  bychan  ato  ef  i’r  Castell ; a rhodd- 
odd  ef  o dan  ofal  yr  nn  athrawon  â’i  fab  ei  hun,  Thomas.  Daeth  y 
ddau  fachgen  yn  gyd-gyfeillion  hoffus  iawn  o’u  gilydd,  ac  yn  an- 
ewyllysgar  i ymwahanu,  na  bod  oddi  wrth  eu  gilydd.  Wedi  cael 
addysg  deuluaidd  yn  y Castell,  anfonwyd  y ddau  wr  ieuanc  i Brif- 
ysgol  Sienna,  yn  yr  Italy  lie  y dygwyd  hwynt  i fyny  yn  dda,  yn  holl 
ddysgeidiaeth  y lie  a’r  oes.  Wedi  eu  dychweliad  adref,  priododd 
Syr  Thomas;  cafodd  fab,  yr  hwn  a alwyd  Edward ; a phenodwyd  Sion 
Dafydd  Phys  i fod  yn  athraw  iddo,  yn  y Castell.  Phywbryd,  fel  yr 
oedd  yr  etifedd  ieuanc  yn  rhodio  ar  hyd  traeth  y môr  sy’n  terfynu 
ar  y Castell,  efe  yn  ddifeddwl,  a arosodd  ar  le  oedd  yn  uwch  na  lie 
arall,  hyd  nes  oedd  y llanw  wedi  ei  amgylchynu  yn  rhy  ddwfn  i 
gerdded  trwyddo.  Efe  a waeddodd  am  gynnorthwy,  a chlywyd  ei 
lef  o’r  Castell.  Aeth  dynion  ar  geffylau  yn  ebrwydd  i geisio  ei 
waredu ; ond  ni  ellid  llwyddo  i gael  yr  un  ceffyl  i gymmeryd  y dwfr, 
yn  erbyn  y tònau  ewynog.  Ar  hyn  taflodd  Sion  Dafydd  Phys  ei 
ddillad  uchaf  oddi  am  dano,  ac  aeth  yn  hyf  i’r  dwfr,  yn  erbyn  yr  holl 
dònau,  a dygodd  yr  etifedd  ieuanc  i dir  yn  ddiangol.  Os  oedd  ei  barch 
yn  y ty  yn  fawr  gynt,  yr  oedd  yn  filwaith  mwy  bellaeh.  Pan  ddaeth 
yr  amser  priodol,  anfonwyd  y boneddwr  i’r  un  brifysgol  ag  y buasai 
ei  dad  ynddi  o’r  blaen,  yn  yr  Ital,  a Sion  Dafydd  Phys  gydag  ef,  i 
fod  yn  brif  athraw  iddo.  Arosasant  yno  rai  blynyddau  ; a daeth  S. 
D.  Phys  yn  glodfawr  am  ei  helaeth  wybodaeth,  a chafodd  ei  raddio 
yn  D.M.  (Doctor  Meddyginiaeth).  Ym  mhen  amser  efe  a ddychwel- 
odd  i Giymru,  yn  Babydd  o ran  dygiad  i fyny,  ac  yn  fynach ; ac  o 
blegid  bod  yr  holl  fynachlogydd  wedi  eu  diddymu,  efe,  fel  y gwel- 
wyd,  a brynodd  etifeddiaeth  fechan  mewn  lie  a elwir  y Clyn  Hir, 
neu  Glyn  Hir,  ar  derfyn  Cwm  Llwch,  wrth  droed  mynydd  Ban 
uwch  Deni,  neu  Banau  Brycheiniog.f  Am  y rheswm  iddo  ddewis 
sir  Frycheiniog  i anneddu  ynddi,  dywed  ef  ei  hun  fel  hyn : — 

‘ Ac  er  imi  ‘alhu  o gybhiawnder,  îeu  ac  o bêth  haedhiad  arr  bhy 
Ghwlâd,  ardhelw  y mann  cyphrêdin  a bhynnwn  yndhi  i drigiaw,  a ’ 
mawr  groeso  i m’  ynn  y lie  y delwn  am  dhybhod  : eisoes  mybhî  (ac 
nyd  amgen  nog  o ewylhys  da  parth  ac  at  y ‘Wlâd)  a dhewisais  bhy 

* [Ychydig  linellau  o’r  blaen  awgrymwyd  ddarfod  i Dafydd  Rhys  farw  o jlaen 
Syr  W.  Griffith.  Ac  os  oedd  gweddw  Dafydd  Rhys  yn  feddiannol  ar  dir  at  ei 
chynnaliaeth  yn  Llanfaethlu,  y mae  yn  hynod,  braidd,  iddi  ddychwelyd  i 
Forganwg  ar  farwolaeth  ei  gwr  ; er,  mae  yn  wir,  y gallasai  hyny  ddygwydd.] 

+ Doom  of  Colyn  Dolphin , gan  Taliesin  ab  Iolo,  t.  91-95  ; lie  y ceir  achau 
teulu  y Stradlingiaid  o Gastell  St.  Donat’s,  ym  Morganwg,  allan  o lythyr  y 
Parch.  Edward  Gamage,  o St.  Athan,  ym  Morganwg,  at  Llewelyn  ab  Ifan, 
Tachwedd  23,  172C. 


1592] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


65 


mhreswylbhod  ynn  Swydh  Bhrycheinawc ; a’  hynny  nyd  yn  vnic  o 
achaws  bhy  mod  bhyhun  yn  Gymro ; onyd  hebhyd  (o‘s  bbi  a 
gaphwybh  bharnu)  o ethryb  bby  mod  ynn  tybieid  yn  fy  gbballon, 
nadd  oedb  vnwlad  ynn  Ghhymru  o rann  Pendebhigion,  a’  Bon- 
hedbigion,  a’  Chyphrêdin,  ‘welh  ei  pbobl,  ‘lanacb  eu  cynhedhbheu, 
syberwach  eu  moeseu,  na  hawdhach  cáel  cymwynas  dbâ  ganthynt  ■, 
ym  mhôb  môdb  ae  y ceisiyd  na  gleindid,  na  hawdhgârwch,  na 
chymwynas,  na  syberwyd,  na  dim  dâ  aralb  mywn  vndyn ; no  pbobl 
‘Wlad  Bhrycheinioc.’* 

Yn  y lie  bwnw  y gorpbenodd  efrydu  ei  Ramadeg  meistrolgar  ; ac 
yr  oedd  Syr  Edward  Stradling,  bywyd  yr  bwn  a acbubasai,  yn  ei 
gynnortbwyo  ag  arian,  ac  angenrheidiau  ereill ; gan  ddangos  iddo 
gyda  byny  barcb  diderfyn.f  Yn  ei  ben  ddyddiau,  a ben  iawn 
ydoedd,  efe  a symmudodd  i dref  Aberbonddu,  lie  y diweddodd  ei 
ddyddiau,  o ddeutu  pedwar  ugain  mlwydd  oed,  yn  amser  y Brenin 
Iago  i,  yn  16174  Dywed  rhai  iddo  farw  yn  ddyn  unig  ; ond  dywed 
Tbeopbilus  Jones  fod  bedd  ei  wraig  yn  Aberbonddu,  ag  arno  y 
cerfiad  bwn: — ‘ Uxor  Joh'is  David.'1  Dywed  befyd  fod  ei  fab,  Walter, 
yn  Brotestant,  ac  yn  Ficer  Aberbonddu.  § Nid  y Gramadeg  hwn 
oedd  ei  unig  waitb.  Cyfansoddodd,  yn  yr  Italaeg,  gynnulliad  o 
‘ Reolau  i ddecbreu  dysgu  y Lladinaeg,’  yr  bwn  a gyboeddwyd  yn 
Yenis.  Ysgrifenodd  befyd  Draetbawd  Lladin  ar  ‘ Lafaredigaeth 
yr  Italaeg, ’ll  yr  bwn  a argraffwyd  yn  Padua.**  Ond  ei  orcbestwaitb 
yw  y Gramadeg  Cymraeg  bwn  yn  Lladin.  jf 

Am  Humphrey  Pricbard,  yr  bwn  a ysgrifenodd  Ragarweiniad 
i’r  Gramadeg,  dywedir  mai  brodor  o Fangor,  yn  sir  Gaernarfon, 
ydoedd.  Pboddwyd  iddo  fywoliaetli  Llanbeulan,  Mon,  dan  yr  enw 
‘ Humphrey  Pricbard  ab  John,’{J  ar  Awst  6ed,  1548,  gan  Arthur 
Bulkeley,  Esgob  Bangor.  Pabydd  ydoedd  y pryd  byny ; ond  yn 
1570,  a’r  13edd  o deyrnasiad  Elisabeth,  efe  a ymddangosodd  ger 
bron  yr  Esgob  Eobinson,  ac  a danysgrifìodd  y^  39  Erthyglau.  Barn- 
wyd  wedyn  nad  oedd  wedi  ei  urddo,  a rboddwyd  arall  yn  ei  le,  ar 
ol  hir  ymgyfreitbio  yn  llys  Bangor  ; ac  nid  oes  dim  ycbwaneg  o’i 
hanes  byd  ei  gyssylltiad  a’r  Gramadeg  hwn.§§  Haerir  gan  rai  mai 
efe  a olygodd  yr  argraffiad  pan  ydoedd  yn  dyfod  trwy  y wasg  yn 
Llundain,  ac  iddo  gymmeryd  gryn  byfdra  trwy  roddi  ei  ragymad- 

* ‘AtyCymry,’ 

f Parry’s  Cambrian  Plutarch , p.  309,  &c. 

Î [Yn  y fi.  1609,  yn  ol  y Cambrian  Plutarch , t.  313,  a’r  Eminent  Welshmen , d.g.] 

§ Jones’s  History  of  Breconshire , vol.  ii.  p.  51. 

||  [‘De  Italicse  Linguae  Pronuntiatione.’]  **  Gwladgarwr , 1839,  t.  161-63. 
ft  Doom  of  Colyn  Dolphin , p.  95. 

ÎÎ  [‘  Humphrey  ap  Richard  ap  John,’  yn  ol  y gofres  ar  ddiwedd  Rowlands’s 
Mona  Antiqua , t.  335.  Canlynwyd  ef  ym  mhersoniaeth  Llanbeulan  gan  Hugh 
Edwards,  A.C. ; ond  ni  ddywedir,  yn  y gofres  a nodwyd,  pa  un  ai  ar  farwol- 
acth  Prichard,  ai  ar  ei  ymddiswyddiad,  y cafodd  ef  hi.] 

§§  A.  Llwyd’s  History  of  Mona , p.  360. 


9 


66 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1592 


rodd  ei  Run  i mewn,  a cRwanegu  rRyw  eiriau  yn  y rRagddalen,  ReR 
genad  yr  awdwr  ;*  ond  y mae  IlytRyr  ar  gael,  wedi  ei  ysgrifenu 
gan  yr  awdwr  ei  Run,  ar  ei  ddyfodiad  adref  o Lundain,  wedi  bod 
yno  yn  golygu  yr  argraffu,  lie  y dywed  ei  fod  wedi  ei  ddarllen, 
‘lien  am  len,’  ei  Runan.  Ymddengys  Refyd  mai  1250  o lyfrau  a 
argraffwyd  o Ronynt,  a’r  cwbl  ar  draul  Syr  Edward  Stradling,  i’r 
Rwn  y mae  yr  awdwr  yn  rRoddi  cyfrif  llawn.f  Yr  oedd  y llyfrau 

* [Os  Pabydd,  fel  y dywedir,  oedd  y Dr.  Rhys,  a bod  Humffrey  Prichard 
y pryd  hwn  yn  Brotestant,  nid  y w annhebygol  i ragymadrodd  o waith  Prichard 
gael  ei  osod  o ilaen  y gwaith,  er  mwyn  hyrwyddo  ei  gylchrediad  ym  mhlith 
Protestaniaid  yn  gystal  a Phabyddion.  Ond  y mae  yn  ammhëus  iawn  ai 
Pabydd  ydoed  y Dr.  Rhys  pan  y cyhoeddodd  ei  Ramadeg ; ac  ym  mhlith 
pethau  ereill  a clueddant  i ddangos  mai  Ardystiwr  ydoedd,  gellir  nodi  mai 
anhygoel  yw  y buasai  Pabydd,  ie,  Pabydd  cymmedrol  (ac  nid  cymmedrol  mo 
Babyddion  yr  oes  hòno  yn  gyffredin),  yn  dywedyd  mewn  perthynas  i ‘Awdl 
Fair  ’ gan  Gwilym  Tew,  ‘ am  Ddewiniaeth,  gochelwch  y surdoes,  medd  Wiliam 
Midelton,’  yr  hwn,  fel  y gwyddys  yn  dda  ddigon  oedd  yn  Ardystiwr ; ac  nid 
oes  dim  yn  yr  awdl  hòno  a ystyrir  yn  ‘ surdoes  ’ gan  Babyddion. 

Ni  ddywedir  ar  ragddalen  y gwaith  mai  amcan  yr  awdwr  ydoedd  hyrwyddo 
gwybodaeth  o’r  Ysgrythyrau  ym  mhlith  y bobl  gyffredin  trwy  gyfrwng  y 
Gramadeg  hwn  : ond  diau  mai  yr  hyn  a olygid  ydoedd,  cynnorthwyo  y 
gweinidogion  i ddeall  yr  iaith  Gymraeg  (canys  yr  oedd  pregethu  Cymraeg  wedi 
myned  i gryn  raddau  allan  o arfer  yng  Nghymru  cyn  y Diwygiad),  fel  y byddai 
iddynt  hwy  hyfforddi  y bobl  mewn  gwybodaeth  o’r  Ysgrythyrau,  yr  rhai,  y 
pryd  hwn,  oedd  newydd  gael  eu  cyfieithu  yn  Gymraeg  gan  yr  Esgob  Morgan. 
Nid  amcanai  y Dr.  Rhys,  mwy  na’r  Dr.  Davies  ar  ei  ol,  i’r  cyffredin  bobl  fyfyr- 
io  ei  Ieithadur  cywrain  ef,  canys  nis  gallai  llyfr  Lladin  fod  yn  ddealladwy 
iddynt ; ond  yr  oedd  yn  ddealladwy  i’r  gwýr  eglwysig  ; ac  o’i  ddeall,  dysgwyl- 
id  iddynt  gyrhaedd  mwy  o fedrusrwyd  yn  yr  iaith,  a thrwy  hyny  allu  o honynt 
addysgu  y bobl  yn  amgenach.  Dysgu  yr  athrawon  oedd  bwriad  y Dr.  Rhys  ; a 
gadewid  iddynt  hwythau  daenu  gwybodaeth  ym  mhlith  y werin,  a hyny  trwy 
gyfrwng  yr  iaith  Gymraeg.] 

+ ‘ To  the  r.  wor.  Sr.  Edwarde  Stradlinge,  Knighte. 

‘ My  duty  remembered  to  your  wor.  You  shall  understande  that  I am  come 
home  ; but  noe  sooner  came  but  that  Mr.  Justice  Walter,  hearing  that  shortlie 
I was  to  ftdeparte  from  London,  and  leavinge  one  at  Brecknock  to  solicit  my 
hastie  repayre  to  him  to  Ludlow  : upon  this  occacion,  and  for  that  hee  is  the 
Justice  of  Assise  in  this  circuyth,  and  to  be  kept  in  hand  for  manye  purposes, 
I am  going  this  daie  to  Ludlowe,  havinge  a farr  greater  desire  (as  God  knoweth) 
to  restore  to  my  Maecenas.  But  after  my  return  from  Ludlowe  I will  (throughe 
God’s  grace)  be  shortlie  there.  The  cause  of  my  longe  tarynge  in  London  was 
for  the  sure  setlinge  and  placinge  of  the  bookes,  and  jpusinge  every  one  of  them, 
sheete  by  sheete,  that  noe  impfection  might  be  founde  in  them  : which  sheets  in 
xii  hundreth  and  odd  bookes  growe  to  a greate  number  and  a tedious  pusall. 
Of  these  bookes  the  Queen  Ma*ie  badd  one,  my  Lorde  Tresorer*  another, 
and  my  L:  of  Essex  the  thirde,  for  that  these  three  hadd  just  cause  to  have 
consideracon  of  this  exellent  language.  From  the  Queen  I know  not  what 
aunswere  was  hadd,  for  that  I came  away  before  I spake  with  Mrs.  Skudamore, 
whoe  did  deliver  the  booke  ; but  at  the  cominge  of  Mr.  Skudamoref  to  Home- 
Lasye  I shall  knowe.  There  is  more  worshipfull  speeches  concerning  your  selfe 
about  the  settinge  foorthe  of  that  booke  then  about  any  one  thinge  that  ever 
you  dyd  in  your  life.  And  thus,  with  my  humble  dutye  to  yo*  selfe  and  to 
your  singular  good  ladye,  and  hartye  comendacons  to  Mr.  John  Stradlinge,  I 
beseeche  God  to  blesse  and  save  you  all.  Brecknocke,  this  xiith  of  Julye  1592. 

Yor  wor  to  comaunde  during  liffe, 

John  Davys.’ 

* Lord  Burleigh. 

* Yr  oedd  John  Skudamore,  o Hom-Lacy,  yn  foneddig  gwastrawd  i’r  Frenines  E isabeth,  a 
gwnaed  ef  yn  farchog,  ac  yr  oedd  yn  un  o’r  aelodau  dros  sir  Henffordd  mewn  pum  eisteddiad 
seneddol  cwahauol  yn  y teyrnasiad  hwntv.  Yr  oedd  y foneddiges  Skudamore  yn  un  o ffJriaid  y 
frenines. 


1592] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


67 


ym  mherchenogaeth  Syr  Edward  pan  y bu  farw,  ac  yn  cael  eu 
trefnu  yn  fanwl  ganddo  yn  ei  lythyr  cymmyn,  onid  banner  cant  i’r 
awdwr.  Amserwyd  yr  ewyllys  bwn  y lOfed  o Fai,  1610.* 

Dywed  Prichard  mai  prif  amcan  yr  awdwr  oedd  rhwyddhau  y 
bobl  gyfiredin  i ddeall  yr  Ysgrythyrau,  y rhai  a gyfieithasid  yn 
ddiweddar  i’r  iaith  Gymraeg.  Y mae  rhai  wedi  casglu  oddi  wrth 
y dywediad  hwn  o eiddo  Mr.  Prichard,  fod  y Dr.  Rhys  wedi  cofleidio 
crefydd  y Diwygiad,  sef  Protestaniaeth,  ac  felly,  fel  y gwelwyd,  y 
barnai  hanesydd  enwog  sir  Frycheiniog  : ond  y mae  Charles  Dod 
yn  ei  gyfrif  ym  mhlith  y Pabyddion  Seisonig.f  Yn  wir  y mae  y 
llyf'r  ei  hun  yr  un  ammhriodolaf  i’w  roddi  yn  nwylaw  y cy  fire  din,  er 
hyrwyddo  deall  yr  Ysgrythyrau,  o bob  un  a ellid  meddwl  am  dano ; 
canys  pa  rwyddineb  fr  cyffredin  a wnai  Hyfr  sy  gan  mwyaf  o lawer 
yn  Lladin  ? Gall,  ar  yr  un  pryd,  ei  fod  yn  Babydd  lied  gymmedrol, 
er  bod  rhai  pethau  ereill  yn  arwain  i dybio  mai  H.  Prichard  a Theo. 
Jones  sy  gywir  ; canys  yr  oedd  mewn  parch  mawr  gan  deuluoedd 
gwir  Brotestanaidd  Cymru,  megys  Gwilym  Ganoldref,  am  yr  hwn 
y dywed  yn  olysgrifen  rhyw  esiamplau  o englynion : — ‘ Yr  Eghlyn- 
ion  vchot  a dherbynnais  gann  bhy  hên  Annwyliad  a‘m’  Cybhwlâdwr 
Gwilim  Genoldrebh  [Captain  Midleton]  o Swydh  Ddimbech.’  Yr 
oedd  hefyd  ei  noddwr  o Gastell  St.  Donat’s,  wedi  cofleidio  Protes- 
taniaeth, ac  yn  amddiffynwr  a noddwr  galluog  i’r  Brenin  Siarl  i,  yn 
y rhyfel  gwladol.  Ymddengys  mai  dyben  y Dr.  Ehys  oedd  dwyn 
rhagoriaethau  yr  iaith  Gymraeg  i sylw  dysgedigion,  trwy  gyfrwng 
yr  iaith  Ladin,  yr  hon  a ddeallid  gan  agos  bawb  y pryd  hyny  a 
honent  ryw  hawl  o gael  eu  hystyried  yn  fedrus  ar  lyfrau.  Yr  oedd 
Syr  Edward  Stradling,  noddwr  diweddaf  y Dr.  S.  D.  Ehys,  yn  ysgol- 
haig  enwog  ei  hunan,  ac  yn  fardd.  Y mae  llinellau  Lladin  o’i 
eiddo  yn  gyssylltedig  â’r  Gramadeg  ;J  a chyhoeddwyd  llyfryn  o’i 
‘ Epigrammata  ’ — Englynion — yn  y fl.  1607,  lie  y mae  un  Lladinaeg 
o ganmoliaeth  i’r  Dr.  Ehys  a’i  waith.  Yr  oedd  y Syr  Edward  o’r 

* 1 Item,  whereas  there  were  printed  at  my  expence  twelve  hundred  and  fifty 
British  Grammars,  I do  give  fifty  of  them  ready  bound  to  my  friend  Mr.  Doctor 
Davys,  the  author  of  them  ; and  my  will  is  that  the  rest  of  them  shall  be 
given  and  bestowed  from  time  to  time  by  my  cousin,  Sir  John  Stradling,  upon 
such  gentlemen  and  others  as  he  shall  think  fit,  for  the  advancement  of  the 
British  tongue.’ — Traherne’s  Stradling' s Letters.  Temp.  Qu.  Eliz. 

+ Dod’s  Church  History  of  England , o’r  fl.  1500  i 1688,  yr  hwn  a gyhoedd- 
wyd  yn  Brussels,  yn  1742. 

Í [‘loan.’  ( = Ioannes,  loan)  Stradling  sy dd  yn  anerch  y Dr.  Rhys  yn  nechreu 
y Gramadeg.  Syr  loan  neu  John  Stradling  ydoedd  fab  i Ffransis  Strad- 
ling, a chefnder  i Syr  Edward  Stradling.  Ganed  ef  yn  1563,  a bu  farw  Medi 
11,  1637.  Ei  gyhoeddiad  cyntaf  oedd — i De  Vita  et  Morte  contemnenda  ’ 
(8plyg,  Ffrancffort  ar  y Main,  1597).  Yn  1607  ymddangosodd  ei  ‘ Epigram- 
matum  Libri  quatuor ’ (8plyg,  Llundain)  ; yn  1623,  ‘ Beati  Pad  fid  ’ (4plyg, 
Llundain)  ; yn  1625,  ‘ Divine  Poems  ’ (4plyg,  Llundain).  Urddwyd  ef  yn 
farchog  yn  1608,  ac  yn  farwnig  yn  1611.  Ar  farwolaeth  Syr  Edward  Stradling 
yn  1609,  daeth  i feddiant  o drefltadaeth  y teulu,  ac  ymsefydlodd  yn  Sandunwyd. 
Oliannwyd  ef  gan  ei  fab  Edward  ; a mab  arall  iddo  ydoedd  y Dr.  George  Strad- 
ling, yr  hwn  a fu  farw  yn  y fl.  1688.  Os  yn  y fl.  1609,  megys  y dywedir,  y bu 
farw  Syr  Edward  Stradling,  nis  gall  ei  lythyr  cymmyn  fod  wedi  ei  amseru  ar  y 
lOfed  o Fai,  1610  ; ac  nis  gallasai  yr  un  gwr  fod  yn  amddiffynwr  i Siarls  I,  gan 
na  ddechreuodd  y penadur  hwnw  deyrnasu  hyd  y fl.  1625.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


68 


[1593 


blaen — ewythr  i’r  uchod — yn  enwog  fel  ysgolhaig  Cymreig,  a dy- 
wedir  iddo  yntau  ysgrifenu  Gramadeg. 

Teulu  Normanaidd  ydoedd  y Stradlingiaid,  yn  deilliaw  o Wiliam 
de  Esterling,  un  o’r  deuddeg  marchog  Normanaidd,  rhwng  pa  rai 
y rhanwyd  Morganwg,  yn  y gwrthryfel  â Rhys  ab  Tewdwr ; ond 
yr  oeddynt  wedi  cymmysgu  cymmaint  â theuluoedd  Cymreig  y 
Dywysogaeth,  nes  eu  bod  wedi  natnrioli  i’r  wlad  a’r  genedl.  Y 
maent  yn  awr  wedi  hollol  ddiilanu,  oddi  eithr  y waedoliaeth  a honir 
gan  deuluoedd  a briodasant  ferched  y Stradlingiaid.* 

1593. 

[Yn  llawysgrif  yr  awdwr,  5m  gystal  ag  yn  yr  erthyglau  a ymddangosasant 
yn  y Traethodydd,  gosodir  ‘Egluryn  Ffraethineb’  Salsbri  a Perri  o dan  y 
llwyddyn  bon : ond  gan  mai  yn  1595  yr  argraffwyd  ef,  symnradwyd  ef  oddi 
yma,  a cbofrestrir  ef  o dan  y flwyddyn  bòno.] 

1.  ‘ Bardhoniaeth  neu  Brydydhiaeth,  y Lhyfr  Kyntaf.  Gan 
Capten  William  Middleton.  Thomas  Orwin  a’i  Printiawdh  yn 
Llundain.  1593.’  8plyg.f 

Mab  ydoedd  William  Middleton  i Richard  Middleton,  o Ddin- 
bych,  a brawd  i Syr  Hugh  a Syr  Thomas  Middleton.  Efe  a ym- 
gymmerodd  â morwriaeth,  ac  a wasanaethodd  yn  llynges  y Erenines 
Ehsabeth  yn  erbyn  yr  Yspaeniaid.  Y mae  y gwaith  uchod  yn  cael 
ei  alw  ‘ Y Lhyfr  Kyntaf,’  fel  pe  buasai  ei  fryd  ar  gyhoeddi  ychwaneg. 
Dywedir  mai  efe,  gyda’r  Cadben  Thomas  Prys,  o Bias  Iolyn,J  ac 
un  Cadben  Koet,  a fygasant  dybacco  gyntaf  yn  gyhoeddus  yn  Llun- 
dain. Yr  oedd  y Llundeinwyr  yn  ymdyru  o bob  parth  i’w  gweled.§ 
Nid  oedd  pibellau  i’r  pwrpas  hwnw  wedi  eu  dyfeisio  eto  ; ac  felly 
yn  ddail  wedi  eu  cordeddu  yr  arferent  ef,  yn  debyg  i geglys  neu 
sigars  yn  yr  oes  hon.  || 

2.  1 Grammatica  Britannica  in  usum  linguae  studiosorum 
succincta  methodo  et  perspicuitate  facili  conscripta,  et  nunc  prim- 
num  in  bicem  edita.  Henrico  Salesburio,  Henbighiensi, 
autore.’  Londini,  1593,  8vo. 

* Cambrian  Plutarch,  p.  310  ; Colyn  Dolphin , pp.  99 — 104. 

+ Dýry  Pitson  ei  enw  yn  Lladin  fel  hyn: — ‘ Bardoniaeth,  sive  De  Arte  Poëseos 
Cambro-Britannicae  (Auctore  G.  Middleton).  Londini  1593.’ 

[Ymddangosodd  ail  argraffiad  o’r  gwaith  hwn  yng  nghysswllt  â ‘Flores 
Poetarum  Britannieorum’  yn  1710.  Gweler  rhif  5,  dan  y llwyddyn  hòno.] 

Í Gwyliedydd,  Mai,  1833,  t.  153. 

§ Pennant’s  Tours  in  Wales. 

||  [Gweler  banes  pur  gyflawn  am  Wilym  Ganoldref,  ac  ereill  o’r  Miltwn- 
iaid,  yng  NywaMh  Gwallter  Mechain , ii.  431.] 


15931 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


69 


Nid  yw  y llyfr  wedi  ei  rifo  yn  dudalenau,  ond  arwyddion  y papyr- 
leni  yn  unig,  yn  cyrhaedd  i len  K.  Argraffwyd  hwn  yn  Llundain 
gan  Thomas  Salesbury,  er  mai  Henry  Salesbury  o Ddinbych  oedd 
yr  awdwr,  a’r  hwn  a anwyd  yn  Dôl  Belider,  yn  y fl.  1561,  a’r  hwn 
oedd  yn  gangen  o’r  Salesburiaid  o Leweni,  a cbâr  i William  Sales- 
bury. Yr  oedd  wedi  cael  ei  raddio  yn  B.C.  ym  Mhrifysgol  Bhyd- 
ychain ; ac  astudiodd  ac  arferodd  feddyginiaeth.  Y mae  ei  lyfr 
hwn  yn  gyflwynedig  i Henri,  Iarll  Penfro.  Yn  ei  lytbyr  at  y 
darllenydd,  yr  hwn  sydd  yn  Seisonaeg,  efe  a ddywed,  fod  ‘ amrai 
bethau  da  ereill  yn  barod  i’r  wasg,  megys  y Testament  Brytanaidd , 
wedi  ei  ddiwygio  yn  ddiweddar  gan  Esgob  Llanelwy.’  Mynega 
Ames*'  ddarfod  i Morgan  edrych  dros  Destament  Salesbury, 
a’i  ddiwygio  ym  mhellach,  a’i  fod  yn  barod  i’r  wasg  pan  fu 
farw.  Mae  yn  debyg  mai  at  hwnw  y cyfeirir  uchod,  oddi 
eithr  y meddylir  am  waith  arall  a adawodd  yr  awdwr  ar  ei  ol,  sef 
Geirlyfr  Cymraeg  a Lladin,  a’r  hwn  a fwriadai  ei  argraffu,  pan  y 
gelwid  am  argraffiad  newydd  o’r  Gramadeg.  Yr  oedd  rhagddalen 
y llyfr  bwriadol  hwnw  yn  rhedeg  fel  hyn  : — ‘ Geirfa  Tafod  Cymraec : 
hoc  est,  Vocabularium  Linguae  Gomeritanae,  sive  vocum  antiquitus 
Britannicarum  ferme  omnium,  una  cum  Latinis  quibus  explicantur, 
Commentariolum  per  Henricum  Salesbury.  Cui  accessit  ejusdam 
Linguae  Grammatica  ab  eodem  author'e  olim  edita,  jam  denuo 
recognita,  ad  limam  revocata,  et  pluribus  locis  adaucta,  cum  rerum 
et  locorum  insignium  locupletissimo  Indice.’  Hywedir  gan  Wood 
i’r  Geirlyfr  hwn,  yn  anorphenol,  ddyfod  i law  y Hr.  Davies  o Fallwyd, 
ac  iddo  wneyd  defnydd  mawr  o hono  yn  ei  waith  ei  hun,  pan  y 
dywed  ereill,  fod  ynddo  lawer  o eiriau  nad  ydynt  gan  Davies,  f 
Ond  ymddengys  mai  nid  yn  anorphenol  y gadawyd  yr  ysgrif,  am  y 
dywed  yr  Esgob  Humphreys  fod  copi  perffaith  o’r  ysgrif  ganddo  ef.J 

Gan  ddyfod  o honof  eto  ar  draws  y Salesburiaid,  gelhr  hysbysu 
yma,  ddarfod,  yn  y gwrthryfel  rhwng  y Erenines  Elisabeth  a Mari 
o Scotland,  i un  Thomas  Salesbury  ac  Edward  Jones,  gyda  phump 
ereill,  gael  eu  profi  am  deyrnfradwriaeth,  sef  pleidio  hawl  Mari  i’r 
orsedd  yn  lie  Elisabeth,  ac  iddynt  gael  eu  crogi  ym  Meusydd  St. 
Giles,  ger  Llundain,  Medi  21fed,  1586.  Ar  y lOfed  o Fai,  1644, 
dechreuwyd  cyhoeddi  papyr  Whigaidd,  o’r  enw  ‘ Flying  Post ,’  a’r 
argraffydd  oedd  John  Salesbury,  yr  hwn  a elwir  gan  Dutton,  y 
* desperate  hypergergonic  Welshman. ’§ 

3.  Philadelphus,  or  a Defence  of  the  Brutes  and  the  Brutans. 
By  Eichard  Harvey.’  London,  1593,  4to.] 

* Typographical  Antiquities. 

+ [Nid  oes  anghyssondeb  yn  y ddau  ddywediad.  Gallasai  Davies  adael 
bagad  o eiriau  Salsbri  allan  er  mwyn  byrder,  megys  y gwnaeth  â Geirlyfr 
Lladin  y Dr.  Th.  Wiliams.] 

Î Wood’s  A thence  Oxonienses , vol.  i.  pp.  226,  754;  Bishop  Humphreys’s  Additions 
to  the  same  ; Williams’s  Diet,  of  Eminent  Welshmen. 


§ Dictionary  of  Printing  and  Printers. 


70 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1594-95 


1594. 

* DifFyniad  Efydd  Eglwys  Loegr.  Gan  Esgob  Jewel,  wedi 
ei  gyfieitbu  o Ladin,  yn  Gymraeg,  drwy  waitb  M.  Kyffin,  o’r 
Glasgoed,  Llansilin.’* 

Moaus  Kyffin  neu  Cyffin,  oedd  fab  bynaf  i Eicbard  Kyffin,  Ysw., 
o’r  lie  uebod.  Yr  oedd  yn  fardd  da,  ac  y mae  cryn  lawer  o’i  waith  ar 
gael.  Dywed  yn  ei  Kagymadrodd  y bwriadai  droi  y Salmau  ar 
gân,  yr  byn,  er  byny,  ni  chwblhawyd.  Cyfrifir  y gwaitb  bwn  fel  yn 
nn  o’r  esiamplau  goreu  o gystraweniad  pnr  Gymreigaidd  sydd  yn  yr 
iaitb.f 

[Yr  awdwr,  John  Jewel,  a aned  ar  y 24ydd  o Fai,  1522,  yn  Buden,  ym 
mhlwyf  Berri  Nerber,  yng  ngogledd  Dyfnaint.  Pan  yn  dair  ar  ddeg  oed  an- 
fonwyd  ef  i By dy chain,  pryd  yr  aetb  yn  aelod  o Goleg  CorfF  Crist  (Coleg 
Merton,  yn  ol  ereill).  Cofleidiodd  yn  fore  athrawiaethau  y Diwygiad.  Pan 
esgynodd  Mari  i’r  orsedd,  gorfu  arno  ef,  fel  llawer  ereill,  ffoi  i’r  cyfandir ; a bu  am 
betb  amser  yn  Ffrancffort,  ac  wedi  byny  yn  Strasbwrg : ond  pan  ddechreu- 
odd  Elisabeth  deyrnasu,  dychwelodd  yn  ol  i Loegr.  Yn  y fl.  1560  gwnaed  ef 
yn  Esgob  Salsbri;  ac  yno  yr  arosodd  byd  ddydd  ei  farwolaetb,  yr  bwn  a ddy- 
gwyddodd  ar  y 22fed  o Fedi,  1571.  Ysgrifenodd  lawer  yn  ei  ddydd,  yn  en- 
wedig  ar  y dadleuon  cyffredin  yn  ei  oes  rhwng  y Protestaniaid  a’r  Pabyddion  ; 
ac  y mae  ei  ysgrifeniadau  mewn  bri  a chymmeradwyaetb  hyd  y dydd  beddyw. 
Ymddangosodd  ei  ‘ Apologia  Ecclesise  Anglican®  ’ y tro  cyntaf  yn  y fl.  1562,  a 
buan  y cyfieithwyd  y gwaith  nid  yn  unig  i’r  Gymraeg,  ond  i amryw  o ieitboedd 
y cyfandir;  a dywedir  i’r  llyfr  hwn,  yr  bwn  sydd  wedi  ei  ysgrifenu  mewn 
Lladin  goetb,  wneuthur  mwy  o les  i achos  y Diwygiad  nag  un  gwaith  a gyhoedd- 
wyd  yn  yr  oes  hòno.  Nid  yw  eto  wedi  myned  allan  o’i  amser  ; ond  cyfrifir  ef 
yn  un  o’r  amddiffyniadau  goreu  o Eglwys  Brotestanaidd  Lloegr  a ymddangos- 
odd erioed.  Casglwyd  gwabanol  gyfansoddiadau  yr  Esgob  Jewel  mewn  un 
gyfrol  unplyg  yn  1609  ; a cbymmaint  oedd  y parch  i’w  ysgrifeniadau  yn  yr 
amser  gynt,  fel  y gosodid  un  neu  chwaneg  o’r  llyfrau  hyn  mewn  amryw  o’r 
eglwysi,  fel  y gallai  y plwyfolion  ddyfod  yno  i’w  darllen  ; a cbeir  rhai  o’r 
cyfrolau  byn  byd  beddyw  mewn  ambell  eglwys  wedi  eu  cadwyno  wrthy  ddar- 
llenfa.  Dywedir  ei  fod  yn  enwog  am  ei  hynawsedd,  purdeb  ei  fucbedd,  ei 
dduwioldeb,  a’i  ddysgeidiaeth.] 


1595. 

1.  ‘ Egluryn  Pbraetbineb,  sef  Dospartb  ar  Petoreg,  un  o’r  saitb 
gelbbydbyd  yn  dyscu  lbuniaetb  ymadrodb  a’i  pherthynasau.  A 
dbechreuwyd  gan  Mr.  William  Salesbury,  a angbwanegwyd  ac 

* Yn  ol  Moses  Williams.  [Bbagddalen  y gwaitb  bwn,  yn  gywirach,  sydd  yn 
y wredd  ganlynol,  yn  ol  fel  y mae  ar  ddiwedd  y Bhagymadrodd  i’r  ail  argraff- 
iad,  gan  na  welais  mo’r  argraffiad  cyntaf: — ‘Deffyniad  Ffydd  Eglwys  Loegr: 
lie  y ceir  gweled,  a gwybod,  dospartb  gwir  Grefydd  Crist,  ac  anghywirdeb 
Crefydd  Eglwys  Bufain.  Wedi  ei  gyfieuthu  o Ladin,  yn  Gymraeg,  drwy  waitb 
M.  Kyffin.’  Cyhoeddwyd  ail  argraffiad  o’r  gwaitb  yn  Bhydy chain  yn  y 
fl.  1671,  dan  olygiad  Charles  Edwards,  awdwr  Hanes  y Ffydd;  trydydd 
argraffiad  yn  y Bala  yn  1808,  gan  y Parch.  T.  Charles  ; a 4ydd  argraffiad  3m 
Llundain  yn  1849,  gan  y Gymdeithas  er  Taenu  Gwybodaeth  Cristionogol.  Er 
bod  y Bhagymadrodd  wedi  ei  amseru — ‘0  dref  Lunden  ym-Mis  Hydref.  1594,’ 
ymddengys  mai  yn  1595  y cyhoeddwyd  y gwaitb  ;*  ac  felly  y mae  yr  awdwr 
wedi  ei  ragamseru  wrtb  ei  osod  dan  y flwyddyn  bon.] 

* Williams’s  Eminent  Welshmen,  d.g.  ‘Morus  Kyffin 
t Williams’s  Eminent  Welshmen. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


71 


1595] 


a orphenwyd  gan  Mr.  Henri  Perri,  drwy  dranl  Syr  Sion  Salis- 
bury o Leweni  sir  Dhinbych.  Printiedig  gan  loan  Dantes,  yn 
Lhundain.  1595/ 

Yr  oedd  y gwaith  wedi  ei  gyfansoddi  er  y fl.  1580 ; ond  ni  ddeallir 
iddo  gael  ei  argraffu  y pryd  hyny.  Yr  oedd  Henri  Perri,  neu  yn 
bytrach  Henry  Parry,  yn  enedigol  o’r  Maes  Glas,  yn  sir  Fflint. 
Yr  oedd  yn  dal  o bryd  i bryd  amrai  ddyrchafiaethau  eglwysig — yn 
ganon  yn  Eglwys  Gadeiriol  Bangor,  yn  berson  Llanfachraith  a Phos- 
colyn  ; a dywedir  ei  fod  yn  meddu  Trefdraeth  yn  1606 — oil  yn  sir 
Fon.  Yr  oedd  hefyd  yn  gapelwr,  neu  weinidog  teuluaidd,  i Syr 
Pichard  Bulkeley,  o’r  Baron  Hill,  yn  yr  ynys  hòno.  Bu  farw, 
tybygid,  tua’r  fl.  1617.*'  Y mae  yn  necbreu  y llyfryn  hwn  enwau 
deuddeg  neu  ychwaneg,  o wŷr  dysgedig,  yn  gosod  allan  ei  glod, 
mewn  ffordd  o englynion  a llinellau  canmobaetb — rhai  yn  Seisenaeg, 
rbai  yn  Lladin,  a rbai  yn  Giymraeg.  Argraffwyd  ef  befyd  ddwy- 
waith  yn  y ganrif  bresennol.f 

2.  ‘ Perl  mewn  Adfyd,  neu,  Perl  ysprydawl,  gwyrtbfawrocaf,  yn 
dyscu  i bob  dyn  garu,  a chofleidio  y groes,  meis  petb  byfryd 
angenrbeidiawl  ir  enaid,  pa  gonffordd  sy  yw  gael  o honi,  pie,  ac 
ymba  fodd,  y dylid  ceisiaw  diddanwcb,  a cbymortb  ym  bob  adfyd : 
a thracbefn,  pa  wedd  y dyle  bawb  i ymddwyn  i bunain  mewn  blin- 
der, yn  ol  gair  duw,  a escrifennwyd  yn  gyntaf  mewn  Dwitcb  gann 
bregetbwr  dyscedigOtbo  Wermulerus,  ac  a droed  i’r  Saesonaeg 
gann  D.  Miles  Coverdal,  ac  yr  awrbon  yn  bwyr  ir  Gambraeg 
gann.  H.  L. 

Joseph  Barnes  a’i  printiodd  yn  Pbydycben.  1595/  12plyg. 

Gwr  o Landdeiniolen,  yn  sir  Gaernarfon,  ydoedd  Hugh  Lewis.  J 
Mae  yn  debyg  mai  yr  argraffydd  ydoedd  un  Joseph  Barnes  ;§  yr 
bwn  oedd  yr  unig  argraffydd  yn  Pbydycbain,  o’r  fl.  1585,  yr  bwn 
oedd  yn  argraffydd  i’r  brifysgol  o’r  amser  hyny  byd  y fl.  1 61 7.  || 
Y ‘ D.  Miles  Coverdal  ’ ydoedd  y Dr.  Miles  Coverdale,  golygydd 
argrafffad  Testament  Tindal,  a’r  argrafflad  cyntaf  o'r  Beibl  Seison- 
ig  yû  J A-  1535.  Mae  yn  debyg  mai  pan  oedd  yn  Holand  yn  acbos 
argraffu  yr  Ysgrythyrau,  y cyffeitbodd  ef  y gwaitb,  gan  fod  Cuth- 

* Jones’s  History  of  Breconshire;  ac  A.  Llwyd’s  History  of  Mona,  pp.  360,  391. 

+ [Yn  Llundain,  dan  olygiad  y Dr.  Owain  Puw,  yn  1807,  8plyg;  ac  yn 
Llanrwst  yn  1829,  12plyg.] 


Î Great,  1805,  t.  106. 

§ [Nid  oes  ammheuaeth  am  hyn;  canys  dywedir  ar  y rbagddalen  mai  ‘ Joseph 
Barnes  a’i  printiodd.’  Rhoddir  yr  enw  yn  gyflawn,  allan  o gyfargraff  ym 
meddiant  y golygydd;  ond  yn  y cyfryw  gyfargraff  y mae  darn  bychan  o’r 
argraffeb  ar  goll.] 

||  History  of  Printing,  London,  1770,  p.  127. 


72 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1597-1600 


bert  Tonstal,  Esgob  Llundain,  wedi  gwahardd  eu  hargraffu  yn  y 
deyrnas  hon,  a llosgi  cymmaint  ag  a gawsid  wedi  eu  hargraffu.* 

[‘HvwLewys’  yr  ysgrifena  y cyfieitliydd  ei  enw  ar  ddiwedd  y cyflwyniad 
‘ Ir  Gwir  Barchedic,  ar  Anrbydeddvsaf  Wr,  Ri chard  Vycban,  Doctor  o 
Ddiviniti,  Arcbiagon  o Fydlesex’  ; i’r  bwn  y dymunir  ‘r‘ad  a thangneddyf 
Yngbrist  Jesu.’  Heb  law  y llytbyr  cyflwyn  at  y Dr.  Yaugban  (Esgob  Llun- 
dain  wedi  byny),  yr  bwn  a gynnwys  9 tudalen,  ceir  yn  rbagarweiniol  i’r  gwaitb 
wytb  o Englynion  ‘At  yr  vnrbyw  wr,’  y rbai  a lofnodir  ‘ Hy  : Lewys’  ; ac 
anercb  o 9 tudalen  ‘ Ir  Darllennydd  Cbristnogaidd  rbad  a tbangneddyf 
Yngbrist’.  Y mae  oil,  ond  yr  arweinolion  byn,  wedi  ei  argraffu  mewn  llytbyr  - 
en  ddu  led  brydfertb  ; a gwna  yr  awdwr,  ar  ddiwedd  ei  anercb  ‘Ir  Darllennydd’, 
y sylw  canlynol  o bartb  i’r  llytbyraetb  : — ‘ Na  feia  am  nad  oes  (y)  ymbob  mann 
o flaen  (n)  ne  (r ) lie  i dyle  fod,  canys  ni  alle  y printiwr  wneutbyr  amgen,  am 
nad  oedd  gantbaw  cymaint  ac  oedd  angenrbeidiol  or  llytbrennae  bynny  : ac 
felly  cymer  y (d’)  yn  lie  y (dd)  ac  (l’)  yn  lie  (11)  ac  os  damwainiodd  i vn 
llytbyren  ne  i air  fod  allan  oi  le,  meddwl  mae  Saeson  ai  printiodd,  ’rbai 
oeddynt  angbyfarwydd  yn  yr  iaitb.  cymer  bob  petb  mewn  rbann  dda,  a tbi 
am  anogi  i,  ag  eraill  befyd,  i gymeryd  poen  mewn  petbau  eraill  o byn  allan, 
drosot.  yn  iacb.  ’ 

Gyda  golwg  ar  y dull  y cyflawnodd  ei  waitb,  llefara  y cyfieitbydd  yn  y wedd 
ganlynol : — ‘ Bellacb  i bwysaw  at  ddiwedd  : na  fid  rbyfedd,  na  cbwitb  genyt, 
pabam  yr  benwais  y llyfr  bwn  yn  berl,  (gann  mae  gair  Saesonaeg  yw  perl)  nid 
wyf  yn  gwneutbyr  yn  bynn  ond  fal  y gwnaetb  fyngwell  om  blaen,  canys 
darllain  y trydydd  pennod  ar  ddeg  o Efangyl  Sainct  Matbew,  yn  y 45.  ar 
cbwecbed  wers  a deugain,  a tbi  a gai  yr  vn  gair.  Heb  law  bynn,  oni  chan- 
lbynais,  fy  Awdur  air  yngair,  na  feddwl  wneutbyr  o bonof  ar  fai : canys 
weitbieu  (yr  wyf  yn  cyfaddef)  mi  a rois  lai,  weitbieu  eraill,  mi  a rois  fwy  nac 
sydd  yn  y llyfr  Saesonaeg,  ond  cofia  betb  o ddywaidy  Bardd  lladin  non  verbum 
reddere  verbo , Curabit  fidus  inter jpres.  my-fi  a wneutbym  yr  byn  a dybais  fod  yn 
oreu  ar  dy  les.’] 

1597. 

1 Acte  for  tlie  repairing  of  the  Bridges  of  New  Port  and  Carlion, 
in  the  Oo.  of  Monmouth,  1597  ; Acte  for  the  erectinge  a Bridge  over 
the  Biver  Wye,  at  Wilton,  neere  Ye  Towne  of  E-osse,  in  Oo.  Here- 
ford.’ (With  a great  meny  of  the  ancient  Acts  of  Parliament  passed 
in  Q.  Elizabeth’s  time.)  1 Imprinted  hy  0.  Barker,  1597.’ 

Y mae  wedi  ei  argraffu  â llythyrenau  Brytanaidd,  neu  Dduon. 

1599. 

‘Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  ac 
eraill  Gynneddfau  a Oeremoniau  yn  Eglwys  Loegr. 

Printiedig  yn  Lvndain  gan  Ddeputiaid  Christopher  Barker, 
Printiwr  i ardderchoccaf  Eawrhydi  y Erenhines,  1699.’ 

1000. 

1 . ‘ Darmerth,  neu  Arlwy  Gweddi,  a ddychymygwyd  er  mawr 
dderchafiad  Duwioldeb,  ac  i chwanegu  Gwybodaeth  ac  Awydd  yr 
annysgedig  ewyllysgar  i iawn  wasanaethu’r  gwir  Dduw.  Gan 
Pobert  Holland,  gweinidog  gair  Duw,  a Pherson  Llan  Ddefer- 
owg,  yn  sir  Gaerfyrddin.’  [Ehydy chain,  4plyg.] 

* History  of  Printing , 1770,  p.  GG. 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


73 


1601] 


Dywedir  mai  4plyg  oedd  y llyfr  hwn,  ac  iddo  gael  ei  argraffu  yn 
Phydy  chain.  Y lie  a gam-elwir  * Llan  Ddeferowg  ' a ddylasai  fod 
yn  Llanddowror. 

[Adroddir  chwedl  led  hynod  yn  y Liber  Landavensis,  t.  120,  121,  yng 
nghylch  tarddiad  enw  y lie  hwn.  Yr  oedd  yn  byw  yn  ardal  Deugleddyf,  ym 
Mhenfro,  yn  amser  Teilo  Sant,  wr  o’r  enw  Cynwain,  yr  hwn  oedd  yri  hanu  o 
deulu  pendefigaidd,  ond  yr  oedd  wedi  syrthio  i ddirfawr  angen  a thlodi,  o 
herwydd  lluosogrwydd  ei  blant,  o’r  rhai  y genid  iddo  un  bob  blwyddyn. 
Gwedi  ymgyngbori  o’r  tad  helbulus  â Sant  Teilo  yng  nghylch  ei  deulu  nifeiriol, 
a derbyn  ei  gyngbor,  ond  heb  ei  ddilyn  ond  mewn  rhan  yn  unig,  penderfynodd 
foddi  y plant,  neu  eu  rboi  i fyny  i’r  sant,  os  gofalai  ef  am  danynt.  ‘ Fel  yr 
oedd  Sant  Teilo  un  tro  yn  dyfod  heibio  ar  ddamwain  y ffordd  hòno,  efe  a ganfu 
y tad  yn  Rhyd  Synedig,  ar  lan  yr  afon  Taf,  o dan  gynbyrfiad  y diafol,  yn 
suddo  y plant  o un  i un  yn  yr  afon  i’w  boddi  ; o acbos  ei  dlodi  a’i  angenoctyd. 
Pan  welodd  Sant  Teilo  y fath  anfadwaith,  derbyniodd  hwynt  oil  yn  adfyw,  ac 
wedi  rboddi  diolcb,  bedyddiodd  hwynt  yn  enw  y Tad,  a’r  Mab,  a’r  Ysbryd 
Glân.  Gwedi  cymmeryd  ymaith  y saitb  mab  oddi  wrtb  y tad  anffodus,  dygodd 
y sant  hwynt  i fyny,  anfonodd  bwynt  i astudio  llenoriaeth,  a gosododd  bwynt  i 
fyw  ar  ei  dir  ei  hun  yn  Llandeilo  [fel  y gelwid  y fan  y pryd  hwnw] ; ac  felly 
derbyniodd  y lie  oddi  wrthynt  bwy  yr  enw  Llanddyfrgwyr , o berwydd,  o achos 
eu  buchedd  grefyddol,  nid  oedd  iddynt  un  ymbortb  ond  pysgod  dyfrol,  y rhai, 
yn  ol  eu  rbifedi  bwynt,  sef  saitb,  a anfonid  iddynt  gan  Dduw  yn  feunyddiol, 
ar  gareg  yn  yr  afon  Taf,  yr  bon,  o berwydd  byny,  a alwyd  Llecb  y Myneich. 
A tbrachefn,  gelwir  bwynt  Dyfrgwyr,  am  eu  cael  yn  y dwfr,  eu  dianc  o’r 
dwfr,  a’u  cynnal  gan  bysgod  o’r  dwfr.  Dwfrgwyr , yn  yr  iaith  Frytboneg, 
sydd  yn  arwyddo  aquatici  vlri.ì 

Yn  ol  y ffuglitb  yma,  yr  bon  yr  ymddengys  fod  rbyw  faint  o sail  iddi,  iawm 
enw  y lie  yw  Llanddyfrwyr , yr  bwn  yn  ddigon  bawdd  a lygrwyd  yn  Llanddow- 
ror. Mewn  cyfeiriad  at  yr  un  cbwedl,  sonir  am  yr  un  lie  mewn  man  arall  o’r 
un  llyfr  (t.  74),  dan  yr  enw  ‘ territorium  AquilentiumJ  b.y.  tiriogâetb  y Dyfr- 
wyr.  Saif  Eglwys  Llanddowror  ar  lan  yr  afon  Taf,  o ddeutu  deng  milltir  i’r  de- 
orllewin  o Gaerfyrddin,  ac  ar  gyffiniau  swydd  Benfro.] 

2.  ‘The  Golden- Grroue  Moralized,  in  three  Books:  a work  very 
necessary  for  all  such  as  would  know  how  to  gouerne  themselves, 
their  houses,  or  their  countrey.  Made  by  W.  Yaughan,  Master 
of  Arts,  and  Student  in  the  Ciuil  law. 

Printed  at  London,  by  Simon  Stafford,  dwelling  in  Aldings  hill, 
1600.’  [8vo.] 

Y mae  y ‘ Golden-Groue  ’ hwn  wedi  ei  gyflwyno  i frawd  yr 
awdwr — sef  Syr  John  Yaughan,  Marchog  [Iarll  cyntaf  Carberi], 
o’r  Golden- Grove,  sef  y Gelli  Aur,  yn  sir  Gaerfyrddin.*' 

3.  ‘ Pent  Polls  of  the  Lands  of  Edward  Price,  Newtowne, 
called  Penty  Penathe,  sometime  purchased  by  John  Price  from 
Edward  Herbert.’ 

Unply g,  wedi  ei  argraffu  ar  groen,  yw  hwn.f 

1601. 

1 . If  ‘ The  Passionate  Poet : with  a Description  of  the  Thracian 
Ismarus.  By  Thomas  Powell,  a Cambrian. 

London,  Y.  Simmes.  1601.’ 

* Llytlvyr  J.  Joseph,  Ysw.,  F.S.A.  [Am  yr  awdwr,  gweler  Williams’s 
Eminent  Welshmen , d.g.] 

t J.  R.  Smith’s  Old  Booh  Circular. 

10 


74  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1602-3 

Llyfryn  o 26  dalen  4plyg  ydoedd.  Gwerthwyd  un  ail  law 
unwaitb  am  6s. 

[Ismarus  sy  fynydd  yn  Thracia,  ger  llaw  aber  yr  afon  Hebrus,  yn  llawn  o 
winllanoedd  byfryd.  Nid  ymddengys  fod  un  berthynas  rbwng  y llyfryn  bwn 
a llenoriaetb  Cymru,  ond  yn  unig  ei  fod  yn  waith  Cymro.] 

1602. 

^1  ‘ Giraldi  Cambrensis  Cambrise  descriptio.  By  W.  Camden.’ 

Unplyg.  Ail  argraffiad.*  [Cymb.  rbif  4,  d.f.  1603.] 

1603. 

1 . ‘ Psalmse  y Brenbinol  Bropbwyd  Dafydh,  gwedi  i cynghan- 
edbu  mewn  mesurau  cymreig.  Gann  Gapten  Wiliam  Middelton. 
Yn  nesaf  y gallodb  at  fedbwl  yr  Yspryd  glân. 

Simon  Stafford  a Tbomas  Salisbury  a’i  printiodbyn  Llunden. 
1603.’  4plyg.f 

Soniwyd  o’r  blaen  am  Tbomas  Salisbury  a’r  Cadben  Middle- 
ton  4 Pa  bryd  y decbreuodd  ar  y gwaitb  uchod,  ni  wyddys,  ond 
tystia  â’i  law  ei  bun,  ar  ddiwedd  y Salm  olaf,  iddo  ei  orpben  y 
24ydd  o Ionawr,  1595,  mewn  ynysig  yn  yr  India  Orllewinol.  Yr 
oedd  y gwaitb  hwn  yn  cael  ei  gyboeddi  o dan  anfanteision  anfertb 
— yng  ngbanol  prysurdeb  a bloddest  byddin  ryfelawg,  yng  ngbanol 
tân  a mwg,  a thrwst  brwydrau,  y môr  a’i  ryfertbwy.  Yr  oedd  yn 
orcbest  o’r  mwyaf  iddo  allu  gwneyd,  ac  iddo  droi  ei  feddwl  erioed 
at  y fatb  betb,  yn  y fatb  le,  ac  ar  y fatb  amser.  Cyboeddwyd  ail 
argraffiad  o bono  yn  y fl.  1827,  ac  awgryma  awdwr  y Rhagymad- 
rodd  i bwnw — ‘ Pe  buasai  yr  awdwr  byw  i gyboeddi  ei  Psalmau 
ei  bun,  y mae  sail  i gredu  yr  ymddangosasent  mewn  amgenacb 
diwyg,  o bartb  geiriau  angbyfiaitb  ; ac  fe  allai  y buasai  i rai  o’r 
Psalmau  gael  eu  cynghaneddu  ar  fesurau  Dyri,  ac  am  byny  yn  fwy 
addas  a defnyddiol  i’w  canu  mewn  addoliad  crefyddol.’§  Yng 
nghylch  pijmtheg  o bedwar  mesur  ar  bugain  Dafydd  ab  Edmwnt,  a 
elwir  Dosbartb  Caerfyrddin,  a ddefnyddiodd  yr  awdwr  ar  y Salmau, 

* Gwel  rbif  3,  d.f.  1585. 

+ [Y  mae  yn  argraffedig  yn  y llytbyren  ddu,  a chynnwys  287  o dudalenau, 
heb  law  y llytbyr — ‘ To  the  Reader  ’ — yr  hwn  a lofnodir  gan  ‘ Thomas  Salis- 
bury. ’] 

t Gwel  rhif  1 a 2,  d.f.  1593  [a  rhif  2,  d.f.  1603]. 

§ [Golygydd  yr  ail  argraffiad  ydoedd  y Parch.  Walter  Davies  ( Gwallter 
Mechain) ; a’r  cyhoeddwr,  Mr.  Robert  Jones  ( Bardd  Mawddach),  argraffydd, 
y pryd  hwnw  yn  Llanfair  Caereinion.  Pe  na  buasai  gan  y Cymry  un  cyfieith- 
iad  ond  hwn  o’r  Salmau,  prin  y gallasent  dderbyn  nemawr  yn  fwy  o les  oddi 
wrthynt  na  phe  gadawsid  hwynt  yn  yr  Hebraeg  gyssefin.  Amcanodd  y cad- 
fardd  yn  dda,  ac  ymegniodd  yn  galed  i ddwyn  yr  amcan  i ben  ; ac  am  hyny 
teilynga  barch  ei  gyd-genedl  : ond  am  wneuthur  gwir  ddaioni  i werin  Cymru 
trwy  gyfrwng  y fath  wag  orchest,  mae,yn  syn  i neb  anwesu  y meddwl  fod  y 
fath  beth  o fewn  cylch  tebygolrwydd.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


75 


1603] 


ac  yng  nghylch  tri  ar  ddeg  o rai  ereill,  a eilw  efe  yu  ofer  fesurau  ; ac 
ni  allesid  dodi  arnynt  enw  cymhwysach.  Mae  ei  gynghaneddion 
yn  fynych  yn  wael  ac  anamlwg ; ac  am  aceniad  rheolaidd,  ni 
wiw  braidd  edrych  am  dano.  Y mae  y dull  yn  gaeth  ac  afrwydd 
yn  gyffredinol,  a’r  caetbder  hwnw  yn  cael  ei  chwanegu  rai  gweith- 
iau,  trwy  gadw  at  yr  un  brifodl  drwy  y Salm  i gyd,  megys  yn 
Salmau  ix,  xx,  xlvii,  xlviii,  lxiii,  &c. ; yr  hyn,  er  ei  fod  yn  mwybau 
yr  orchest,  sydd  yn  peri  fod  y gân  yn  unffurf  a diflas,  ac  nid  yw  yr 
orcbest  o ddim  gwerth.* 

Gellir  chwanegu  fod  amrai  Gymry  yn  gwasanaethu  ar  longau  y 
frenines  y pryd  byny,  pan  oedd  rbyfel  rhwng  y frenines  a Spaen. 
Mewn  ysgrif  o farddoniaetb,  o gasgliad  y Parch.  Mr.  Bulkeley,  o’r 
Bryn  Du,  ym  Mon,  y mae  cân  o 1 Hanes  Bagad  o Gymry,  a aetb- 
ant  yn  amser  y Frenines  Elizabeth,  trwy  ei  gorcbymmyn  bi,  i’r 
Gorllewin  India,  i ddial  ar,  ac  i anrbeitbio’r  Hispaenwyr.’  Golyg- 
edig  gan  y Cadraglaw  Peilyn,  1570.  Enwau  y Cymry  yw, 
* Captain  Belings,  Captain  Poberts,  a Lieutenants  Salisbury  a Peilyn, 
Sergeant  Hughes,  Hugh  Middleton. ’f 

2.  1 Pbann  o Psalmae  Dafydd  Brophwyd,  Jw  canu  ar  ôl  y dôn 
arferedig  yn  Eglwys  Loegr. 

Simon  Stafford  a’i  Printiodd  yn  Llunden  dros  T.  S.  1603.’ 
4plyg. 

Y T.  S.  yma  oedd  Thomas  Salisbury,  yr  bwn  a gyboeddodd 
gyngbaneddiad  William  Middleton  o’r  Salmau.  Y mae  iddo  Bag- 
ymadrodd  yn  Gymraeg  gan  Edward  Kyffin.  Tair  Salm  ar  ddeg  a 
gynnwysir  yn  y 1 Bhann  ’ bon.  Diwedda  y llyfr  fel  y canlyn  : — 
‘ Terfyn  ar  byn  : hyd  oni  threfno  Duw  Gymmorth  ymhellach.,  Ef 
allai  fod  y ddau  ddiweddaf  byn  yn  gyd-gyboeddedig  â’u  gilydd,  o 
blegid  ceir  bwynt  yn  gyd-rwymedig.  Ymddengys  mai  Syr  Thomas 
Salesbury,  yr  ail  farwnig,  o Leweni,  ger  Dinbycb,  oedd  bwn,  a mab 
Syr  Henry  Salesbury,  a Hester,  merch  i Syr  Thomas  Middleton, 
Barg.,  o G-astell  y Waen.  Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  yn  Bbydy chain, 
a dywed  Wood,  gan  fod  ganddo  awenyddiaetb,  iddo  ymarfer  llawer 
yn  y modd  byny.  Efe  a briodasai  Hester,  merch  Syr  Edward 
Tirrell,  o Thorton,  a bu  farw  yn  1643.J 

Dywed  Morus  Cyffin,  o’r  Grlasgoed,  LlansRin,  mai  ‘ gwaitb 
rheidiol  iawn  fyddai  troi  y Psalmau  i gyngbanedd  Grymraeg ; nid  i 
gyngbanedd  Englyn,  nac  Awdl,  na  Cbywydd,  nac  i fatb  yn  y byd 
ar  gerdd  bletbedig ; berwydd  feUy  ni  elRr  troi  na’r  Psalmau  na  dim 
araU  yn  gywir.  Eitbr  i’r  fatb  fesur  a thôn  cyngbanedd  ag  sydd 
gymmeradwy  ym  mbob  gwlad  a ddiwygiwyd  trwy  dderbyniad 
dysgleirdeb  yr  Efengyl : ac  fal  y gwelir  yn  y Seisonaeg,  Scot-iaitb, 
Ffrangaeg,  iaitb  Germania,  iaitb  Itali,  ar  cyfryw ; fal  y gaUo  ’r 

* Traethodydd,  1852,  t.  179. 

t Llythyr  H.  Thomas  at  y Parch.  P.  B.  Williams,  yn  y Camb.  Quart.  Mag. 
cyf.  ii.  t.  356.  [Ymddeugys  mai  gwr  Ueyg,  ac  nid  gwr  llên,  oedd  ‘Wiliam 
Bwlclai  o’r  Brynddu  ym  Mon,  Esq*  Gwel  y Diddanwch  Teuluaidd,  arg.  1763, 

t.  111.] 

Î Burke’s  Baronetage. 


76 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1603 


bobl  ganu  i gyd  ar  unwaitb  yn  yr  Eglwys : yr  hyn  betb  a fyddai 
ddifyrwch  a dyddanwch  nefawl  iddynt  yn  y Llan  a cbartref.’ 
Ycbwanegai,  * Petai  genyf  y seibiant  a’r  bamdden  sydd  gan  lawer, 
cyntaf  peth  a cbwannocaf  poen  a gymmerwn  i arnaf,  fyddai  tueddu 
at  byn  o waitb,  ar  ol  cydsiarad  â dysgedigion  Cymru  yng  ngbylcb 
pa  ddull  ar  gyngbanedd  a dybid  oreu  a cbymmesuraf  i byn  o dduw- 
ioldeb.’*  Nid  ydys  yn  deal!  i Moms  Cyffin  gael  yr  bamdden  bòno, 
ond  ymddengys  fod  un  arall  o’r  teulu,  ef  allai  brawd  i Morus, 
o’r  enw  Edward  Cyffin,  â’i  feddwl  wedi  ei  droi  y ffordd  hcmo,  a’i 
ifrwytb  yw  y llyfr  ucbod.  Y mae  yn  ei  ragflaenu  ragymadrodd — 
1 At  fy  ngbaredigion  wlâd-wyr  y sawl  a garant  Ogoniant  yr  Ar- 
glwydd,  ag  ymgeledd  eu  gwlad-iaitb,’  a’r  bwn  sydd  yn  nodedig  o 
ddymunol,  ac  yn  terfynu, — * Yr  eiddocb  i’w  orchymmyn  yn-Cbrist 
Iesu:  Edward  Kyffin.’  Gan  fod  hwn  wedi  ei  ddarlunio  yn  ddi- 
weddar,  a’r  rbagymadrodd  tlws  befyd  wedi  ei  roddi  ar  yr  un  pryd, 
ni  raid  manylu  yma.f 

3.  1 Itinerarium  Cambrise,  &c.  Frankfort,  1603.’  Unplyg. 

[Rhan  (sef  y 9fed)  yw  bwn  o rif  4,  sef  y gwaitb  nesaf  a gofnodir ; ac  ni 
ddylesid  ei  osod  i lawr  ar  ei  ben  ei  bun.] 

4.  * Angba,  Normannica,  Hibernica,  Cambrica,  a veteribus  Scripta, 
Gul.  Camdeno,  Asserus  Menivensis,  deJEfredi  rebus  ; Thomae  Wal- 
singbam,  Hist.  Ang.  ; Ypodigmse  Neusbriae,  per  Tho.  de  Walsing- 
ham ; Itinerarium  Cambrae  Auctore  Sylv.  Giraldo  Cambrense,  cum 
annotationibus  D.  Poveli.  Frankford.  1603.’ 

Gwabanol  argraffiadau  yw  y rbai  ucbod  o waitb  Gildas  a tbeitb- 
iau  W.  Camden,  gyda  gwahaniaetb  eglurbaol  gan  y Golygwyr.  Cy- 
boeddwyd  ef  befyd,  gyda  llawer  iawn  o cbwanegiadau,  yn  1806,  o 
dan  olygiad  Syr  Eichard  Colt  Hoare,  Barg.  F.B.S.,  F.A.S.J 

[Yn  y modd  ucbod,  yn  amryfus  iawn,  y rboddir  yr  enw  gan  yr  awdwr  ; ond, 
yn  gywir,  fel  byn  y mae 

‘ Anglica,  Normannica,  Hibernica,  Cambrica,  a Veteribus  Scripta.’ 

Francofurti,  1602  & 1603,  fol. 

Cynnwys  y gyfrol  bon  y mân  weitbiau  canlynol,  o’r  rbai  eanfyddir  fod  amryw 
yn  dal,  cyssylltiad  â Cbymru  : — 

1.  ‘ Asser  de  Rebus  gestis  iElfredi  Regis.’ 

Adgyboeddiad  o argraffiad  yr  Arcbesgob  Parker  (y  rbifyn  d.f.  1574),  gyda 
cbyweirion.  Gweler  befyd  rif  11,  d.f.  1722. 

2.  ‘ Fragmentum  de  Guilbelmo  Conquestore.’ 

Darn  wedi  ei  dynu  allan  o waitb  Ordericus  Vitalis,  mewn  perthynas  i farw- 
olaetb  y Goresgynydd. 

3.  ‘ Cbronica  Tbomse  Walsingbam  quondam  monacbi  S.  Albani.’ 

Cyrbaedd  y brud  bwn  o b.a.  1273  byd  1422. 

4.  ‘ Ypodigma  Neustrite,  per  Tb.  de  Walsingham.’ 

Detbolion  o waitb  ysgrifenwyr  ereill  yw  bwn  gan  mwyaf  oil. 

* 1 Anercb  ’ M.  Kyffin,  o flaen  Diffyniad  Ffydd  Eglwys  Loegr , 1594. 
t Traethodydd,  1852,  t.  243-45. 

+ Gwel  1590;  1602.  [Gwaith  gwabanol  yw  bwn  i’r  un  a gofnodir  d.f.  1590 ; 
ac  nid  oes  dim  a fyno  â ‘gwaitb  Gildas,’  na  ‘tbeithiau  Camden.’  Gwaitb 
Giraldus  yn  unig  a gyhoeddwyd  gan  Syr  R.  C.  Hoare  yn  1806.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


77 


1604] 


5.  ‘Vita  et  Mora  Edwardi  n.  Regis  Anglise,  conscripta  a Thoma  de  la 
Moor.’ 

6.  ‘ Wilhelmus  Gemeticensis  de  Ducum  Normannorum  gestis.’ 

7.  ‘ Topograpliia  Hibernise,  auctore  Giraldo  Cambrense.’ 

8.  ‘Expugnatio  Hibemise,  sive  Historia  Vaticinalis  Silvestris  Giraldi 
Cambrensis. 

9.  ‘ Itinerarium  Cambrige,  sen  Laboriosas  Balduini  Cantu ariensis  Arcbiepiscopi 
per  Walliam  Legationis  accurata  descriptio,  auctore  Silvest.  Giraldo  Cam- 
brense.’ 

Rhydd  hanes  am  bererindod  yr  Arcbesgob  Baldwin  i Gymru  i bregetbu 
Rbyfel  y Groes  ; a chynnwys  ddarluniad  o’r  wlad,  chwedlau,  gwyrtbiau, 
hanesynau,  hanes  anianol,  a rhyw  ychydig  mewn  perthynas  i’r  Croesodau. 
Cyd-deithiai  Gerallt  â’r  Archesgob  drwy  Gymru  ar  yr  achlysur  hwn.  Ar- 
graffiad  diweddarach  yw  o rif  2,  d.f.  1585. 

10.  ‘Cambriae  Descriptio,  auctore  Sil.  Giraldo  Cambrense.’ 

Ymddangosasai  hwn  o'r  blaen  (rhif  3,  d.f.  1585)  dan  olygiad  y Dr.  Powel. 

Cyilwynir  y gwaith  hwn  o eiddo  Geralit  i’r  Archesgob  Stephan  Langton  ; ni 
chynnwys  ond  ychydig  iawn  o ddefnydd  hanesol  oddi  eithr  yr  achau  ar  y 
dechreu,  er  mai  hanesol  y cyfrifir  yr  holl  gyfrol  y cyhoeddwyd  ef  ynddi. 

Golygydd  y gyfrol  hon  ydoedd  Gwilym  Camden,  awdwr  y ‘ Britannia  ;’  a 
gelwir  hi  yn  gyffredin,  ‘ Casgliad  Camden.  ’] 

5.  ‘ An  Ancient  Survey  of  Pen  Maen  Mawr,  North  Wales,  of 
the  Time  of  Charles  the  First,  containing  curious  notices  of  Priest- 
holme,  Aber,  Penmaenmawr,  and  the  ancient  ruins,  Conway,  &c.’ 

[London,  1859,  8vo.] 

Mewn  hen  lawysgrif  yr  oedd  hwn  hyd  y fl.  1859,  pryd  y darfu  i 
Mr.  J.  E.  Adlard  gyhoeddi  argraffiad  o 30  cyfargraff  yn  unig.* 

[Mr.  J.  0.  Haliwel  a barodd  argraffu  yr  hen  weithyn  hwn  ; Mr.  Adlard 
oedd  y cyhoeddwr.] 

6.  ‘ A Welch  Payte  to  spare  Provender:  or,  a Looking  beake 
vpon  the  Time.  By  Thomas  Powell.  London,  1603.’ 

Llyfryn  o 16  dalen  4plygydyw  hwn. 

1604. 

1.  * The  Genealogy  of  the  High  and  Mighty  Monarch  James,  by 
the  Grace  of  God  King  *of  Great  Brittayne,  &c.  with  his  lineall 
Descent  from  North,  by  divers  direct  lines  to  Brutus,  first  Inhabiter 
of  this  lie  of  Brittayne ; and  from  him  to  Cadwalader,  the  Last 
King  of  the  Brittish  bloud  ; and  from  thence  Sundry  wayes  to  his 
Majesty  ; wherein  is  playnly  shewed  his  rightfull  Title,  by  lawfull 
Descent  from  the  said  Cadwalader,  as  well  to  the  Kingdome  of 

* [Os  yn  y fl.  1859  yr  argraffwyd  y gwaith  gyntaf,  ni  ddylasid  ei  gyflëu  yma 
ym  mhlith  y llyfrau  a argraffwyd  yn  nechreu  y 17fed  ganrif  ; o blegid  cofres 
amseryddol  o lyfrau  argrqfedig  yw  y gwaith  sy  genym  mewn  llaw.  Ond  y 
mae  wedi  ei  gofnodi  amryw  flynyddoedd  yn  rhy  gynnar,  hyd  yn  oed  gyda 
golwg  ar  amser  ei  gyfansoddiad ; canys  yn  y flwyddyn  1625  y dechreuodd 
Siarls  I.  deyrnasu  ; a rhaid  mai  rhyw  amser  wedi  hyny  y cafodd  ei  ysgrifenu. 
Torfynyglwyd  y brenin  anffodus  hwnw,  fel  y gwyddys,  yn  y fl.  1649.  Cyin- 
harer  rhif  5,  d.f.  1587  ] 


78 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


LI  605 


Brittaine,  as  to  the  Principalities  of  North- wales  and  South- wales ; 
together  with  a briefe  Cronologie  of  the  memorable  Acts  of  the 
Pamouse  men  touched  in  this  Genealogy,  & what  time  they  were. 
Where  also  is  handled  the  worthy  descent  of  his  Majesties  an- 
cestour  Owen  Tudyr,  and  his  Affinity  with  most  of  the  Greatest 
Princes  of  Christenedome.  With  many  other  maters  worthy  of 
Note.  By  George  Owen  Hari,  Parson  of  Whit  Church,  in 
Kemeis.’ 

[London,  1604,  4to.] 

Y Whitchurch  uchod  a elwir  yn  Gymraeg  Llan  Tre’  Howel,*4  yr 
hwn  sy  blwyf  ger  Solfach,  yn  eithaf  gorllewin  sir  Benfro.  Gelwir 
yr  awdwr  yn  gyffredin  yn  Geoege  Owen.  Yr  oedd  yn  dal  sefyllfa 
urddasol  yn  Eglwys  Gadeiriol  Ty  Ddewi.  Yr  oedd  hefyd  yn  berson 
Llanfìliangel  [Penbedw].  Y mae  Theo.  Jones,  yn  ei  1 History  of 
Breconshire ,’  a Fenton,  yn  ‘ History  of  Pembrokeshire ,’  yn  gwneyd 
defnydd  mawr  o’r  awdwr  hwn.  Yr  oedd  yn  awdwr  gwaith  arall, 
o’r  enw  ‘ The  Well  Spryng  of  True  Nobilitie ;’  ond  ni  ellais  gael 
sicrwydd  i hwnw  erioed  gael  ei  gyhoeddi.  Efe  a adwaenid  yn 
gyffredin  wrth  yr  enw  ‘George  Owen  Harri,’  ond  efe  ei  hun  a 
ysgrifenai,  o leiaf  felly  yr  arwyddodd  linach  ei  achau  i Lewis  Dwnn, 
yn  1597,  yn  ‘George  Owen,  Clerk,’  ond  yn  yr  achau  geilw  ei  hun 
‘ Georg,  ap  Owain,  Person  Penbedw  a’r  Eglwys  Wen a’i  dad  oedd 
Owain  ab  Harri  o Lan  Elli,  yr  hwn  yntau  oedd  fab  i Harri  ab 
Owain,  o’r  un  lie,  yr  hwn  oedd  yntau  yn  fab  i Owain  ab  Ieuan  o’r 
un  lie,  ac  yntau  yn  fab  i Ieuan  ab  Henri  ab  Pichart  ab  Gwhafet 
ab  Einion  ab  Llywarch  ab  Cynhaethwy  ab  Gwrwared  ab  Seissyllt 
ab  Bhun  ab  Llywarch  ab  Ehyrid  ab  Mor  ab  Pasgen,  brenin  Gŵyr, 
ab  Urien  Pheged,  brenin  Gŵyr. 

2.  ‘ Pemains  of  a greater  work  concerning  Britain,  the  Inhabi- 
tants thereof,  their  Languages,  Names,  Surnames,  Empresses,  wise 
Speeches,  Poesies,  and  Epitaphs.’ 

Casgliad  yw  hwn  o’r  pethau  a hysbyswyd  i’r  enwog  W.  Camden, 
tra  yr  oedd  yn  casglu  defnyddiau  ei  ‘ Britannia. ’f 

1605. 

^ ‘ Ordovicis  Britanni,  Davidis  F.  Disputationum  Theologicarum 
et  scholasticarum  de  Antichristo  et  ejus  Ecclesia  Libri  duo. 
Gabrielis  Powelli. 

Londini,  1605.’ 

* [ Tregroes  y gelwir  Whitchurch  gan  Gyinry  y wlad  oddi  amgylch  iddi ; ac  ni 
wyddys  yno  ddim  am  ‘Lan  tre’  Howel.’  Gwelir  uchod  fod  G.  Owen  Harri  ei 
hun  yn  galw  y lie  yn  Eglioys  Wen.  Y mae  eglwys  a phlwyf  Llan  Hywel  yn 
yr  un  gymmydogaeth.] 

t Jones’s  Biographical  Dictionary.  Gwel  rhif  2,  1586  ; 1590  ; 1602  ; a rhif 
4.  1603. 


1606] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


79 


Gabriel  Powel  ydoedd  fab  i’r  Dr.  Dafydd  Powel,  fleer  Ehiwabon 
(rbif  1,  d.f.  1584). 

[Ms  gwyddys  yn  iawn  pa  beth  i’w  wneuthur  o’r  enw  ucbod.  Cyhoeddodd 
Gabriel  Powel  yn  y fl.  1606,  lyfr  o’r  enw — ‘ Disputationes  Theologicce  de  Anti- 
christo  et  ejus  Ecclesia  ;’  ac  yn  yr  un  flwyddyn  waitb  arall  yn  dwyn  yr  enw — 
‘ De  Adiaphoris  Theses  Theologicce  et  Scholasticce ;’  yr  hwn  a gyhoeddwyd  yn 
Seisoneg  yn  1607.  Gweler  Williams’s  Eminent  Welshmen,  d.g.  Ms  dylai  enw 
yr  awdwr  sefyll,  megys  y mae  uchod,  ar  ei  ben  ei  bun,  heb  un  cyssylltiad 
rhyngddo  a’r  ymadrodd  blaenorol  neu  ganlynol. 

" Gabriel  Powel  ydoedd  drydydd  mab  y Dr.  Powel,  a ganed  ef  yn  Rbiw- 
abon  yn  1575.  Aetb  i Goleg  Iesu,  Rbydycbain,  yn  1592,  cymmerodd  radd 
Baglor  y Celfyddydau  ; ac  yna  gadawodd  y brifysgol  am  betb  amser  ; ond 
dycbwelodd  yno  cyn  bir  dracbefn.  Cyboeddodd  lawer  o lyfrau  dysgedig,  o’r 
sawl  ceir  enwau  un  ar  ddeg  yn  Williams’s  Eminent  Welshmen , d.g.  Tynodd  ei 
ddysg,  a’i  enwogrwydd  fel  awdwr,  sylw  y Dr.  Rbisiart  Vaugban,  esgob 
Llundain,  yr  bwn  a’i  cymmerodd  ef  i’w  deulu,  ac  a’i  penododd  yn  gaplan  iddo  ; 
a buasai,  meddir,  yn  gwneutbyr  llawer  drosto,  pe  buasai  byw  ; ond  bu  farw  yr 
esgob  a’i  gaplan  hefyd  o fewn  corff  yr  un  flwyddyn,  sef  1607.] 

1606. 

1 . ‘ Pregethau  a osodwyd  allan  trwy  awdurdod  i’w  darllein 
ymbob  Eglwys  blwyf  a phob  capel  er  adailadaetb  i’r  bobl  annysced- 
ig.  Gwedi  eu  troi  i’r  iaitb  Gymeraeg  drwy  waitb  Edward  lames. 

Pobert  Barker  printiwr  i odidawgaf  fawrbydi  y Brenin  ai 
Printiodd  yn  Llundain.  Anno  Dom.  1606.’  [4plyg  bycban.] 

Llyfr  yr  Homiliau*  yw  yr  ncbod,  yr  bwn  a ystyrir  fel  safon 
athrawiaetb  Eglwys  Loegr  yn  amser  y Diwygiad.f  Gan  fod  yr 
ben  argrafbad  bwn  yn  brin  iawn,  a bod  cryn  gyfnewidiad  wedi  ei 
wneyd  yn  ei  sillebiaetb  yn  yr  argrafbad  a roddwyd  allan  yn  Nol- 
gellau,  yn  y ganrif  bon,  dan  olygiad  y diweddar  Barch.  John 
Roberts,  o Dremeircbion,|  ar  derfyn  siroedd  Dinbycb  a Eflint — yr 
unig  un  ar  ol  yr  argrafbad  benafol  bwn — byddai  yn  briodol  rboddi 
esiampl  o hono  yn  ei  ben  ddiwyg,  yr  byn  a wneir  o ddiwedd  yr  ail 
ran  o’r  bregetb  am  Gadwedigaetb  Dyn  : — 

1 Megis  nad  hyn  yw  gwir  ystyr  yr  atbrawaetb  ymma  : yr  ydys  yn 

* [Yn  y cyfieithiad  bwn  rbenir  yr  ail  lyfr  yn  ddau,  a thrwy  byny  gwneutbur 
tri  llyfr,  yn  lie  dau  fel  yn  y Seisoneg.  Decbreu  yr  ail  lyfr  fel  byn  : — IT  ‘ Yr  ail 
rban  o Lyfr  yr  Homiliau  neu’r  Pregetbau  a’r  drydedd  yn  llyn  : — ‘ Y drydedd 
ran  o lyfr  y Pregetbau  cyboedd.  ’ Y mae  y gwaitb  oil,  oddi  eitbr  penawd  y 
pregethau,  y rbed-destynau,  a ‘ baiau  ’ y wasg  ar  y diwedd,  mewn  llytbyren 
ddu  led  fras  a darllenadwy.  Y mae  y llyfr  bwn  bellacb  yn  dra  pbrin,  yn  en- 
wedig  cyfargraffau  perffaitb  o bono.] 

+ [Md  ystyriwyd  yr  Homiliau  erioed  yn  safon  atbrawiaetb  yr  Eglwys.  Barn 
yr  Eglwys  am  danynt  yw,  eu  bod  ‘ yn  cynnwys  Athrawiaetb  dduwiol  ac  iacb- 
us,  ac  angenrheidiol  i’r  amserau  hyn’  (1562)... ‘am  byny  yr  ydym  yn  barnu 
fod  eu  darllen  hwy  yn  yr  Eglwysi  gan  y Gweinidogion,  yn  ddiesgeulus,  ac  yn 
Hawn  llythyr,  fel  y gallo’r  bobl  eu  deall.’ — Erthygl  xxxv.] 

Î [Ymddangosodd  argraffiad  y Parch.  John  Roberts  o wasg  Dolgellau,  mewn 
cyfrol  wythplyg,  yn  y fl.  1817  ; a daetb  allan  argraffiad  arall,  wedi  ei  gyfnewid 
ym  mhellach,  dan  olygiad  y Parch.  Morris  Williams,  o wasg  y Bala,  yn  1847. 
Y mae  y ddau  hyn,  yn  enwedig  yr  olaf,  wedi  eu  cyfnewid  gymmaint,  fel  nas 
gellir  mewn  un  modd  eu  hystyried  yn  adgyhoeddiadau  o’r  argraffiad  cyssefin.] 


80 


LLYERYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1606 


ein  cyfiawnhau  ni  yn  rbâd,  beb  weitbredoedd,  neu  fe’n  cyfiawnbau’r 
ni  trwy  ffydd  yngbrist  yn  vnic  : nid  yw  yr  ystyr,  meddaf,  mai’n 
gorcbwyl  ni  yn  credu  yngbrist,  neu  ffydd  Grist  yr  hon  sydd  ynom 
ni,  sydd  yn  ein  cyfiawnbau  ni,  ac  yn  haeddu  ini'  gyfìawnhâd  (o 
berwydd  ni  byddai  bynny  onid  ein  cyfrif  ein  bunain  yn  gyfiawn 
drwy  ryw  weitbred  neu  rinwedd  ynom  ni  ein  hunain.  Ond  gwir 
ystyr  a meddwl  yr  atbrawaetb  bon,  yw,  er  ein  bod  ni'n  gwrando 
gwir  air  Duw,  ac  yn  ei  gredu,  er  bod  ynom  ffydd,  gobaitb,  cariad, 
etifeirwcb,  ac  ofn  Duw  ac  er  ein  bod  ni  yn  gwneutbyr  llawer  o 
weitbredoedd  da,  etto  rbaid  ini  ymwrtbod  a boll  baeddiant  y rbin- 
weddau  ymma,  ffydd,  gobaitb,  a cbariad,  a pbob  rbinweddau  a 
daionus  weitbredoedd  eraill  ar  a wnaetbom,  a wnawm,  neu  a aHon  eu 
gwneutbur,  megis  pethau  o lawer  yn  rby  weinion,  yn  rby  analluog, 
ac  yn  rby  angbyflawn  i baeddu  ini  oUyngdod  o’n  pecbodau,  a cbyf- 
iawnbâd,  ac  am  bynny  rbaid  ini  ymddiried,  yn  vnic  ynnbrugaredd 
Duw,  a’r  abertb  a wnaetb  ein  Arcboffeiriad,  a’n  ceidwad  Obrist 
Iesu  mâb  Duw  a offrymmodd  ef  vnwaitb  drosom  ni  ar  y groes,  i 
bebrwng  ini  trwy  bynny  râd  Duw  a goUyngdod,  cystadl  o’n  decb- 
reuol  becbodau,  cyn  bedydd,  ac  o'n  pecbodau  gweitbredol,  y rbai  a 
wnaetbom  ar  ol  bedydd,  os  ni  a wir  etifarbawn,  ac  a drown  yn  ddi- 
ragrith  atto  fe.  Fal  er  rbinweddoled,  ac  er  duwioled  oedd  loan 
fedyddiwr,  etto  yn  byn  o betb,  am  faddeuant  pecbodau,  fe  ddan- 
fonodd  y bobl  oddiwrtbo  ei  bun,  ac  âu  danfonodd  bwy  at  Grist, ' 
gan  ddywedyd,  wele  oen  Duw  yr  bwn  sydd  yn  tynnu  ymaitb  becb- 
odau ’r  byd : felly  er  maint  ac  er  duwioled  rbinwedd  yw  bywiol 
ffydd,  etto  y mae  bi  yn  ein  danfon  oddiwrtbem  ein  bunain,  ac  yn  ein 
gollwng,  ac  yn  ein  gyrru  ni  at  Grist,  i gael  yn  vnic  gantbo  fe 
oUyngdod  o’n  pecbodau  neu  gyfìawnbâd : fal  y mae  ein  ffydd  ni 
yngbrist,  megis  yn  dywedyd  wrtbym  ni  fal  byn,  Nid  myfi  sydd  yn 
tynnu  eieb  pecbodau  cbwi  ymmaitb,  onid  Christ  yn  vnic  ac  atto  ef 
yn  vnic  y danfonaf  cbwi  er  mwyn  bynny,  gan  ymwrtbod  mewn  byn  o 
betb  â’cb  boR  rbinweddau  da,  gairiau,  meddyliau,  a gweitbredoedd, 
a cban  osod  a dodi  eich  ymddiried  yngbrist  yn  vnic.’*' 


[Nid  ymddengys  fod  ar  gael  ddim  o lianes  Edward  James,  cyfieitbydd  by- 
barcb  yr  Homiliau  i iaith  y Cymry.  Er  gwasanaethu  o hono  ei  genedlaeth  mor 
rbagorol,  nis  gwyddys  pa  le  na  pba  bryd  y ganwyd  ef,  nac  y bu  farw  ; ac  nid 
oes  un  sicrwydd  pa  un  ai  gwr  llên  ai  gwr  lleyg  ydoedd.  Ni  cbeir  mo’i  enw 
mewn  un  geiriadur  bugraffiadol,  ac  nid  oes  un  gramadegydd  na  geirlyfrwr  wedi 
dyfynu  cymmaint  a llinell  o’i  waith.  Y mae  ei  gyfieitbiad  o’r  Homiliau  yn 
gyfieithiad  rhagorol  dros  ben,  ac  yn  teilyngu  sylw,  pe  na  bai  ond  er  mwyn  ei  briod- 
wedd  wir  Gymreig  yn  unig.  A mae  lie  i farnu,  gyda  cbryn  ddilysrwydd,  wrtb 
ambell  ymadrodd,  ffurf  rbai  geiriau,  ac  ycbydigneillduoldeb  yn  yr  ieitbwedd,  mai 
gwr  o’r  Debeudir  ydoedd  y cyfieitbydd  clodwiw.  Saif  Edward  James  ar  orsaf 
ucbel,  fel  gwasanaetbwr  ei  gyd-genedl,  yn  ymyl  Gwilym  Salsbri,  yr  Esgob 
Morgan,  a’r  Esgob  Parri ; ac  fel  ysgrifenwr  Cymraeg  dilediaitb,  nid  yw  yn  ail 
i un  o bonynt.] 


2.  ‘ Ioannis  Audoeni  Epigrammata.’ 


Londini,  1606,  8vo. 

Hwn  yw  yr  argraffiad  cyntaf  o BenniRion  Lladin  John  Owen. 


* [Llyfr  Cyntaf,  t.  33.] 


1607J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


81 


John  Owen  ydoedd  drydydd  mab  i Thomas  Owen,  Yswain,  o’r 
Plas  Du,  ym  mhlwyf  Llanarmon,  ger  Pwllheli,  yn  sir  Gaernarfon. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ysgol  Westminster,  a Phrifysgol  Rliyd- 
ychain,  lie  y cyrhaeddodd  y radd  o B.O.L. ; ac  wedi  hyny  bu  yn 
cadw  ysgol  ym  mhlwvf  Trelech,  yn  sir  Pynwy,  hyd  nes,  yn  1694,  y 
cafodd  ei  ddewis  yn  athraw  Ysgol  Rydd  Warwig.  Gwnaeth  ei 
Englynion  Lladin  ef  yn  boblogaidd  iawn  fel  bardd : ond  ymddengys 
mai  tlawd  ydoedd  ar  hyd  ei  oes,  fel  y beirdd  yn  gyffredin.  Yr  oedd 
yn  digio  llawer  wrth  ddywedyd  ei  feddwl  yn  rhy  gras-finiog.  Dy- 
wedir  iddo  felly  ddigio  ewythr  cyfoethog  iddo,  fel  y gadawodd  ef 
allan  o’i  ewyllys  diweddaf.  Tynodd  Eglwys  Rhufain  hefyd  yn  ei 
ben,  fel  y collfarnwyd  ei  lyfr.*  Bu  farw  yn  1622,  a chladdwyd 
ef  yn  Eglwys  Gadeiriol  St.  Paul,  ar  draul  ei  gâr,  yr  Arch- 
esgob  John  Williams,  ac  ar  haelioni  yr  hwn  yr  oedd  yn  ym- 
ddibynu  fwyaf  yn  ei  fywyd.  Cyfieithwyd  ei  englynion  i’r 
Seisonaeg,  y Efrancaeg,  a’r  Yspaeneg. 

3.  % ‘ Victoria  Christiana.  Concio  ad  Clerum,  habita  Oxonii, 
anno  1591,  edita  et  inscripta  Nov.  Gul.  Herberto,  turn  Cardidise 
despotse,  nunc  Pembrochiae  Cometi.  Londoni,  1606.’ 

4.  «[[  1 Acte  for  the  new  makinge  vp  and  keeping  in  reparation  of 
Chepstowe  Bridge. 

London,  Imprinted  by  Robert  Barker,  1606.’ 

Cynhwysa  y sypyn  oil  25  o Actau  ereill — un  hen  iawn  iawn  o 
berthynas  i Welche  Cottons  ; yr  hanes  hynaf  am  gotwm  a wyddom  sydd 
ar  gael.f 

5.  [Historie  of  Great  Britannie,  declaring  the  Successe  of  Times 
and  Affaires  in  that  Island,  from  the  Romans’  first  entrance,  with 
Account  of  the  Warres  upon  the  Ancient  Inhabitants  of  South  and 
North  Wales,  the  Overthrowe  of  Caractacus,  their  Captaine,  the 
Subdueing  of  the  Isle  of  Anglesey,  the  doctrine  and  manners  of  the 
religious  Druids,’  &c. 

London,  1606,  4to.j] 

1607. 

1.  ‘Yr  Athrawiaeth  am  Weddi.  Gan  John  Prideaux,  Esgob 
Caerwrangon.’ 

Dywedirmai  ‘William  Salbri,  Esc.,’  a barai  y llyfr  hwn  ym 
rint.’  Pan  oeddid  yn  son  am  y Dr.  Morgan  a’i  gynnorthwywyr  yng 
nghyfieithiad  y Beibl,  yn  1588,  dywedwyd  fod  Salesbury  wedimarw 

* Y Brython,  iv.  421. 
f Holton’s  Catalogue. 

X Thomas  Arthur’s  Catalogue,  Nov.  1866. 

li 


82 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1607 


er  ys  blynycLdau.*  Y mae  yn  rhaid,  gan  hyny,  mai  wrth  ‘barai  y 
llyfr  hwn  ym  rint,’  y deallir  iddo  ei  adael  yn  barod  i’w  argraffu,  ac 
nid  iddo  ef  ei  bun  olygu  yr  argraffiad  ; neu  fod  y llyfr  bwn  ycbydig 
yn  rby  bell  yma  : eto,  pe  buasai  yn  gynnaracb  ni  buasai  yn  amser 
Gruffydd  a William^Pbilip  ; canys  y mae  yn  gyssylltiol  a’r  llyfr — 
‘ Englynion  o fawl  ir  Awdwr,’  &c.,  gan  ‘ Gr.  a Wi.  Philip.’  Yr 
awdwr, 

Y Dr.  John  Prideatjx,  a anwyd  ym  mbentref  Stafford, 
ym  mhlwyf  Hartfford,  yn  Nyfnaint,  yr  17fed  oFedi,  1578.  Cafodd 
ei  ddysgeidiaetb  fel  bacbgen  tlawd,  yog  Ngholeg  Ecseter,  Rhyd- 
ycbain,  lie  y cyrbaeddodd  ei  B.C.  Gan  ei  fod  yn  ysgolhaig  enwog, 
gwnaed  ef  yn  B.D.,  ac  yn  ganlynol  yn  D.D.  Yr  oedd  cyn  byn 
wedi  cael  rbeitboriaetb  y Coleg.  Yn  1615  cafodd  ganoniaetb 
Eglwys  Grist,  a pbersoniaetb  Ewelm,  yn  sir  Rhydychain,  ac  wedi 
hyny  gwnaed  ef  yn  rhaglywydd  y Coleg.  Yn  1641,  dyrcbafwyd  ef 
i Esgobaetb  Caerwrangon,  oddi  wrth  yr  bon  ni  dderbyniodd  ddim 
elw,  gan  i’r  Senedd  ddiddymu  esgobyddiaetb,  yr  byn  a’i  dygodd  ef  i 
dlodi  mawr.  Ysgrifenodd  a chyboeddodd  amrai  lyfrau — tua  18  neu 
20  o wabanol  fatbau  bycbain,  yn  Lladin  ac  yn  Seisonaeg,  beb  law  tua 
32  o bregetbau.  Ymddengys  mai  y llyfr  o’i  waitb  a elwir 
1 Ehchologia,  or  Doctrine  of  Practical  Prayer,’  ydoedd  y llyfr  bwn, 
yr  bwn  a gyhoeddwyd  yn  Gymraeg  wedi  byn,  wrth  yr  enw  ucbod, 
o gyfieitbiad  Row.  Yaugban.f  Bu  yr  awdwr  farw  yn  nby  ei  fab 
yng  nghyfraith,  y Dr.  H.  Sutton,  yn  Bredon,  sir  Gaerwrangon,  yn 
1650,  yn  72  oed-J 

2.  ‘Ioannis  Stradlingi  Epigrammatum  Libri  Qvatvor. 

Londini,  Impensis  Geo.  Bishop  & Ioannis  Norton,  1607.’ 

Yr  oedd  y Syr  John  hwn  yn  fab  i Efrancis,  ac  ẁyr  i Harri  Strad- 
ling,  ac  ynben  ewytbr  i Syr  Edward,  § noddwr  y Dr.  ‘ John  Davys  ’ 
Rhys.  Efe  a anwyd  yn  St.  George,  ger  Bristol ; ond  dywed  awdurdod 
arall  mai  yng  Nghastell  St.  Donat’s,  yn  sir  Eorganwg,  y ganwyd  ef 
yn  1563.  Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  yng  Ngboleg  Brasennose,  Rhyd- 
ychain, a cbymmerodd  ei  raddau  yn  Neuadd  Magdalen,  yn  1583. 
Cyfrifid  ef  yn  ysgolhaig  anghyffredin.  Wedi  teitbio  ar  y cyfandir, 
aetb  i efrydu  y gyfraith.  Pan  oedd  yn  Llundain,  daeth  yn  ad- 

* [Dangoswyd  mewn  nod  (t.  19),  ei  bod  yn  dra  thebygol  fod  W.  Salsbri  yn 
fyw  pan  gyboeddodd  yr  Esgob  Morgan  ei  gyfieitbiad  o’r  Hen  Destament  yn 
1588;  er  yn  ddiau  ei  fod  wedi  marw  cyn  ymddangosiad  y g waitb  a gofnodir 
dan  y flwyddyn  bon.] 

t Gwel  rhif  6,  d.f.  1715. 

Î Wood’s  Athence  Oxonienses , vol.  ii.  pp.  68-71 ; Jones’s  Christian  Biographi- 
cal Dictionary. 

§ [Harri  Stradling,  ac  nid  Syr  John  Stradling,  ydoedd  yn  ben  ewytbr  i Syr 
Edward  Stradling,  noddwr  y Dr.  Rbys.  Dau  gefnder  oedd  Syr  John  a Syr 
Edward.  Gwel  rhif  1,  d.f.  1592  (nod.  t.  67).  Cyfieithiad  (ycbydig  yn  angbywir) 
yw  yr  ymadrodd  o Williams’s  Eminent  Welshmen , d.g.  lie  y dywedir: — ‘ Sir  John 
Stradling  was  the  son  of  Francis  and  grandson  of  Harry  Stradling,  who  was 
great  uncle  to  Sir  Edward  Stradling.  ’] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


83 


1608] 


nabyddus  â’r  personau  a enwir  eto,  ac  ereill.  Y gwaitb  cyntaf  a 
gyhoeddodd  oedd  ‘De  Yita  et  Morte  Contemnenda,  ’ yr  hwn  a ar- 
graffwyd  yn  Ffrancffort,  1595.  Cynnwys  y gwaitb  bennillion  at 
‘ Clarisissimum  Dracum;’  at  ‘Io.  Dauidem  Rhesum  ’ ( = Sion  Dafydd 
Rhys,  awdwr  y Gramadeg  Oymraeg) ; at  1 Tbo.  Leysonum  medicum 
Bathoniensem  * (=Thos.  Leyson,  meddyg  yn  y Bath);  a phennillion 
ereill  ar  1 Meth  a Metheglyn  ’ y Doctor  hwn,  &c.,  &c.  Y mae  y 
pennillion  yn  anerchedig  gan  mwyaf  at  ei  gyfeillion  yn  sir  Forgan- 
wg.  Cafodd  ei  urddo  yn  farchog  yn  1608.  Ar  farwolaeth  ei 
ewythr,  Syr  Edward,  yn  1609,  daeth  i feddiant  o’r  etifeddiaeth. 
Urddwyd  ef  yn  farchog  yn  1611.  Yn  1625,  dewiswyd  ef  yn  farch- 
og sir  Forganwg.  Bn  farw  Medi  11,  1637,  yn  73  oed.*' 

3.  1 God’s  Warning  to  his  people  of  England,  by  the  great  over- 
flowing of  waters  or  floudes,  lately  happened  in  South  Wales,  and 
many  other  places : wherein  is  described  the  great  losses  and  won- 
derful damages  that  happened  thereby ; by  the  drowning  of  many 
townes  and  villages,  to  the  utter  undoing  of  many  thousandes  of 
people.’ 

London,  1607.  4to. 

4.  [Epigrammatum  Ioannis  Owen,  Cambro-Britanni,  Ad 
Excellentissimam  Heroinam,  D.  Arbellam  Stuart,  Liber  Singularis. 
Editio  Prima. 

Londini,  Ex  offìcinâ  Humfredi  Lownes,  sumtibus  Simonis 
Waterson.  1607.’  12mo. 

Yr  un  y cyflwynir  y llyfr  hwn  iddi  ydoedd  yr  anffodus  Arglwyddes 
Arabella  Stuart,  yr  hon  a elwir  yn  gyffredin  yr  ‘Arglwyddes  Arabella.’  Y 
bendefiges  hon  ydoedd  unig  blentyn  Charles  Stuart,  Iarll  Lennocs,  brawd  i Henri 
Damley,  priod  Mari  (brenines  Ysgotland),  a thad  Iago  i,  ac  felly  yr  oedd  hi  yn 
gyfnither  i’r  brenin  hwnw.  Yr  oedd  y Stuartiaid  yn  eiddigus  iawn  o honi,  ac 
anfynych  y goddefid  iddi  rodio  yn  rhydd.  Yn  1610  priododd  yn  guddiadan  â 
William  Seymour,  ẃyr  Iarll  Hertfford.  Tynodd  hyn  arni  wg  y brenin,  a 
charcharwyd  hi  yn  Lambeth,  a’i  gwr  yn  y Tŵr.  Amcanasant  ddianc  o’u 
carchar,  a llwyddodd  Seymour  i gyrhaedd  y cyfandir ; ond  daliwyd  ei  gyd- 
wedd  anffodus,  a charcharwyd  hi  yn  gaeth  hyd  ddydd  ei  marwolaeth,  yr  hyn 
a barodd  iddi  orphwyllo.  Bu  farw  Medi  27,  1615,  yn  38  oed.] 

1608. 

‘ Merlini  Ambrosii  Britanni  Prophetia  Anglicana  & Romana.’ 
Francofurti,  mdcviii. 

Prophwydoliaethau  Myrddin  yn  Lladin  ydyw,  wedi  ei  argraffu 
yn  Ffrancffort,  yn  Germani. 

[Y  mae  yr  awdwr  yn  ysgrifenu  enw  y llyfr  blaenorol  mor  hynod  anghywir, 
ac  annhebyg  i Ladin,  fel  nad  oes  genyf  ond  barnu  mai  rhywbeth  tebyg  i’r  un 
uchod  yw  ei  wir  enwad.  Nis  gwn  a ymddangosodd  Prophwydoliaethau 

* Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  ii.  pp.  68-71;  Traherne’s  Stradling  Correspon- 
dence; Colyn  Dolphin;  Williams’s  Eminent  Welshmen;  Jones’s  Christ.  Biog. 

Diet. 


84 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


[1609-10 


Myrddin  yn  y Lladin  yn  y fiwyddyn  lion  yn  Ffrancffort,  ond  cyhoeddwyd  yno 
argraffiad  Almaenig  o lionynt  o fewn  y fiwyddyn  dan  sylw,  dan  yr  enw  can- 
lynol 

‘ Weissengnugen  Merlins  mit  einem  Kommentar  des  Alanus  ab  Insulis.’ 

Yr  oedd  Prophwydoliaethau  Myrddin  yn  bynod  boblogaidd  am  oesoedd 
lawer  ar  Gyfancfir  Ewrop  yn  gystal  ag  yn  y deyrnas  bon.  Ymddangosodd  ar- 
graffiad o bonynt,  yn  y Ffrancaeg,  yn  Paris,  yn  y fl.  1498  a 1528  ; yn  Seisoneg, 
yn  Llundain,  yn  1529  a 1533,  a tbracbefn  yn  1641  a 1658  ; ac  yn  Edinbwrg,  yn 
1615 ; yn  yr  Italaeg,  yn  1539  ; yn  Lladin,  yn  Yenis,  yn  1554 ; ac  yn  yr 
Almaeneg,  megys  y crybwyllwyd,  yn  1608.] 

1609. 

1 . 1 Crynbodeb  o addysg  Cristionogawl,  a Dosparth  Catholic  ar  ddeu- 
ddeg  pwnc  y Pbydd  a elwir  y Credo,  hefyd  ar  weddi  yr  Arglwydd, 
sef  y Pader  ar  Gyfarchiad  yr  Angel,  a elwir  Aye  Maria,  yn  ddiwedd- 
af  ar  y Deg  gair  Deddf  a elwir  y deg  gorcbymyn.  Grwedi  i gyf- 
ieitbn  o’r  Lladin  i’r  Gymeraeg,  drwy  ddyfal  astudiaeth  a llafur  D. 
Rosier  Smith  o dref  Llan  Elwy,  Athraw  o Theology ddiaeth, 
megis  ymddiddan  ne  ddialogiaith  rhwng  y discibil  a’r  athraw.’ 

Y mae  D.  o flaen  enw  y cyfieithydd  yn  lie  Dr.  am  Doctor , fel  y 
gwelwyd  am  y Dr.  Miles  Coverdal  o’r  blaen.* 

2.  [‘Mirrour  for  Magistrates,  with  the  Variable  Fortune  and 
Unhappie  Falles  of  such  Princes  as  hath  happened  since  the 
Conquest.’ 

London,  1609,  2 vols.  4to. 

Cynnwys  amryw  o gyfeiriadau  at  banes  Cymru;  megys,  Pa  fodd  y lladdwyd 
y Brenin  Morgan  ym  Morganwg;  Pa  fodd  y deolwyd  Cadwaladr  gan  y Sacson- 
iaid;  Pa  fodd  y bu  i Owain  Grlyndwr  gael  ei  dwyllo  gan  brophwydoliaetbau  gau, 
ac  yna  cymmerwyd  arno  fod  yn  Dywysog  Cymru,  a cbael  o bono  ei  erlyn  gan  y 
Tywysog  Henri  o Loegr  i’r  mynyddoedd,  lie  y bu  farw  yn  druenus  o eisieu 
ymborth;  a pbetbau  cyffelyb.] 


1610. 

1 . 1 Glamorganshire,  with  the  situation  of  the  chief  towne  of 
Cardyff  and  ancient  Llandaffe  described,  by  John  Speed.  1610.’ 

2.  ‘ Pembrokeshyre  described,  and  the  situations  both  of  Pem- 
broke and  St.  David’s  shewed  in  due  form  as  they  are  taken  by 
John  Speed.  1610.’ 

* Rbif  2,  d.f.  1595.  [Yn  hytrach  talfyriad  ydyw  o Dominus,  y gair  Lladin 
am  feistr  neu  arglwydd;  a cbeir  ef  yn  fynycb  o flaen  enwau  awduron  ac 
ereill  nad  oeddynt  Ddoetboriaid.  Mewn  oes  ddiweddaracb,  arferid  Mr.  yn 
bur  gyffredin  o flaen  enwau  awdwyr.  Yn  rhif  4,  d.f.  1607,  canfyddir  fod  D. 
yn  cael  ei  arfer  o flaen  enw  benyw  (yr  Arglwyddes  Arabella  Stuart),  lie  y mae  yn 
dynodi  Domina — arglwyddes,  meistres,  boneddiges.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


85 


1610] 


3.  ‘The  Countie  of  Badnor  described,  and  the  shyre  townes 
situations.  By  John  Speed.  1610.’ 

4.  [‘A  Map  of  Merionethshire.  By  John  Speed.’ 

Unplyg  mawr. 

Ar  gefnyr  lien  dudlen  hon  y mae  dysgrifiad  o’r  sir,  Fanes  y cyndrigolion,  a 
rhestr  o’r  trefi  a’r  lleoedd  mwyaf  nodedig.  ] 

5.  [‘  A Map  of  the  Principality  of  Wales,  by  John  Speed.’ 

Unplyg  mawr. 

Cymrwys  olygfëydd  o wahanol  drefi  yn  y Dywysogaeth;  megys  Biwmares, 
Caernarfon,  Harlech,  Aberteifi,  Penfro,  Caerfyrddin,  Bangor,  Ty  Ddewi, 
Llandaf,  Llanelwy,  Caerdydd,  Aberhonddu,  Maesyfed,  Trefaldwyn,  Fflint,  a 
Dinbych.] 

6.  [‘Anglesey,  antiently  called  Mona,  described  by  John  Speed/ 

Unplyg  mawr. 

Un  arall  o hen  dudleni  Speed  ; ar  ei  chefn  y mae'hanes  yr  hen  drigolion,  y 
crefydd-dai,  y prif  drefi,  a.r.c.] 

7.  [‘A  Map  of  Carnarvonshire.  By  John  Speed.’ 

Ar  gefn  y dudlen,  ceir,  fel  arferol,  hanes  y cyndrigolion,  a’r  lleoedd  hynotaf 
yn  y swydd.] 

8.  [‘ Cardiganshyre  described.  By  John  Speed.’ 

Tudlen  unplyg  o Geredigion;  ar  ei  chefn  ceir  hanes  y swydd,  eihen  drigolion, 
y prif  drefi,  a’r  lleoedd  mwyaf  hynod  ynddi.] 

9.  [ ‘ A Map]of  Denbighshire.  ByJohnSpeed.’] 

10.  [‘A  Map  of  Flintshire.  By  John  Speed/] 

11.  [‘AMapo  Carmarden,  both  Shyre  and  Town.  By  John 
Speed.’ 

Unplyg  mawr  neu  freninol.] 

12.  [‘A  Map  of  Breknoke,  both  Shyre  and  Towne.  By  John 
Speed.’ 

Unplyg  mawr  ydyw,  â’i  gefn  yn  cynnwys  y dysgrifiadau  arferol  yn  nhudleni 
Speed.] 

13.  [‘A  Map  of  Monmouthshire.  By  John  Speed/ 

Unplyg  mawr.] 

14.  [‘A  Map  of  Montgomeryshire.  By  John  Speed/] 

15.  ‘ Description  of  the  Counties  of  Wales,  from  Holland's  edition 
of  Camden/  1610. 

16.  [‘  Gildse  de  Excidio  et  Conquestu  Britannise  Epistola.’ 

Parisiis,  1610. 


86 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1611 


Adgyhoeddiad  ydoedd  hwn  o argraffiad  anghywir  ac  ammherffaith  Polydor 
Vergil  (Llundain,  1525),  yr  hwn  oedd  y cyntaf  oil  a argraffwyd.  Gweler  tu- 
dalen  9 ; a chymharer  rhif  6,  d.f.  1587.  Ymddangosodd  yr  argraffiad  hwn  yn 
y gwaith  o elwir  ‘ Bibliotheca  Patrum  ’ = Llyfrgell  y Tadau.] 

1611. 

1 . ‘ Catecldsm  Petrus  Canisius,  yr  liwn  a gyfieithiwyd  yn  Gym- 
raeg  gann  D.  Eosier  Smyth,  S.Th.D.  o Dref  Lanelweu,  1611, 
ac  a brintiwyd  yn  ninas  Paris.’ 

1 Y mae  un  peth  tra  nodedig  yn  perthyn  i’r  llyfr  hwn.  Argraff- 
wyd  ef  â’r  un  llythyren  â Gramadeg  y Dr.  Gruffydd  Eoherts.  Cry- 
hwylla  y Dr.  Smyth  am  y Doethor  Eoberts,  a’i  fod  yn  byw  ym 
Milan ; ac  y mae  y llythyren  yn  dangos  gael  o’r  Gramadeg  ei  ar- 
graffu  ar  y cyfandir ; ond  pa  un  ai  ym  Milan,  yn  yr  Ital,  ai  yn  Paris, 
yn  Ffrainc,  nis  gellir  yn  hawdd  benderfynu,  o blegid  yn  Paris,  ac 
nid  ym  Milan,  yr  argraffwyd  ‘ Catechism  ’ Smyth,  a hyny  â’r  un 
llythyrenau  ag  yr  argraffwyd  y Gramadeg  â hwynt.  Dyma 
synwyreb  o’r  llyfr  a argraffwyd  yn  Paris: — “ Gwelais  yn  da 

ganlyn  yr  hybarçus  orthographiad  a’r  arderchawg  athraw  D. 
Grufyd  Eobert  Canon  Theologaid  o Fam-Eglwys  Dinas  Milen  gwr 
a haedai  glod  a mawl  tragywydawl  nid  yn  unig  o herwyd  ei  ami 
rinwedau  eithyr  hefyd  er  mwyn  y-e  dysg  a ye  wybodaeth,  ac  yn  ben- 
difadeu  yn  yr  Iaith  Gymraeg.”  ’*  Yr  awdwr, 

‘ Petrus  Canisius,  a anwyd  yn  1534,  yn  Nimeguen,  yn  nhalaeth 
Guelderland,  yn  yr  Iseldiroedd.  Efe  oedd  y cyntaf  yn  yr  Almaen  a 
ymunodd  ag  Urdd  yr  Iesuaid ; a bu  trwy  ei  oes  yn  aelod  gweithgar 
a llafurus  iawn  o‘r  frawdoliaeth  hòno.  Yn  1559,  gwnaed  ef  yn 
Athraw  Duwinyddiaeth,  ac  yn  Eheithor  ac  Is-gangheUydd  Prifysgol 
Ingolstadt.  Gwedi  hyny  efe  a ymosododd  ar  ddiwygio  Prifysgol 
Vienna,  gan  ei  gwneuthur  yn  fwy  cydunol  â golygiadau  yr  urdd  y 
perthynai  ef  iddi.  Darbwyllodd  Fferdinand  i.  i drefnu  mesurau 
gormesol  yn  erbyn  yr  Ardystwyr  ; sylfaenodd  y colegau  yn  Prag, 
Awgsbwrg,  Dilingen,  ac  yn  Ffreibwrg,  yn  y flwyddyn  1597.  Ys- 
grifenodd  gryn  lawer,  ac  y mae  ei  Holwyddoreg  yn  cael  ei  defnydd- 
io  ar  y cyfandir  hyd  y dydd  heddyw.'f 

2.  ‘ A Display  of  Heraldrie.  By  John  Gwilym.’ 

Y John  Gwilym  hwn  ydoedd  o Langarran,  yn  sir  Henffordd,  ac 
a anwyd  o ddeutu  y fl.  1565,  o deulu  Cymreig,  a derbyniodd  elfenau 
ei  ddysgeidiaeth  yn  ysgol  ramadegol  y ddinas  hòno,  a gwedyn 
eymmudodd  i Goleg  Brasennose,  Ehydychain,  ynl581.  Penodwyd 
ef  yn  Ehingyll  Arwyddfardd  y Groes  Goch  yn  1618,  a bu  farw 
yn  16214 

* Llythyr  y Parch.  D.  Silvan  Evans. — [Gwnaed  y nodiadau  hyn  yn  benaf  ar 
awdurdod  Tegid,  gan  yr  hwn  yr  oedd  cyfargraff  o’r  ddau  waith.] 
t Llythyr  y Parch.  D.  Silvan  Evans. 

Î History  of  Herefordshire , vol.  vi.  p.  497  ; Meyrick’s  Lewis  Dwnn’s  Heraldic 
Visitation  of  Wales,  vol.  i.  p.  xii  of  the  Introduction. 

Lewis  Dwnn  ydoedd  fab  Rhys  ab  Owen,  a chafodd  ei  gyfenw  Dwnn,  oddi 
wrth  amgylchiad  digrifol.  Yr  oedd  un  o hynafiaid  ei  fam,  o’r  enw  Gruffydd 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


87 


1612] 


[‘  Guillim  ’ neu  ‘Gwillim’  yr  ysgrifenir  enw  yr  awdwr  yn  fwyaf  cyffredin  ; 
er  nad  oes  dadl  nad  Gwilym  y Gymraeg  ydyw.  Dywedir  mai  gwir  awdwr  y 
gwaith  ydoedd  y Dr.  John  Bankham,  yr  hynafiaethydd,  yr  hwn  a aned  yn 
1572,  ac  a fu  farw  yn  1642.  Bu  argraffiadau  ereill  o’r  gwaith  yn  1632,  1638, 
]660,  1679,  a 1724.  Yn  ol  Syr  Ffrederic  Madden  ( Notes  and  Queries , 2nd  S. 
vol.  vi.  p.  10),  yn  y fl.  1610  (ac  nid  yn  1611,  megys  y cofnodir  ef  yma),  yr  ym- 
ddangosodd  y gwaith  hwn  gyntaf.] 

3.  1 A Briefe  and  necessarie  Catechism.  With  a short  instruc- 
tione  to  all  that  doe  reciue  the  holy  Commvnion.  Set  forth  by 
BichardJones,  School-maister  in  Cardife : for  the  benefit  of  all 
House-holders,  their  Children  and  Families. 

London,  Printed  by  T.  Snodham,  1 6i  1.* 

Cyfrol  fechan  12plyg  yw  hon,  ac  ail  argraffiad.  Daeth  y cyntaf 
allan  yn  1589,  o argraffwasg  Thomas  East,  ac  mewn  llythyrenau 
duon.  Darfu  i’r  argraffydd  Snodham  briodi  gweddw  yr  awdwr.4*' 

1612. 

‘Ioannis  Audoeni  Epigrammata. 

Londini,  1612.’ 

Dyma,  tybir,  y trydydd  argraffiad  o Bennillion  Lladin  John 
Owen,  y rhai  oeddynt  mor  boblogaidd  ym  mhlith  dysgedigion  yr  oes 
hono.  Yr  oeddynt  yn  cyrhaedd  pris  uchel  iawn ; cyn  uched  a 16s., 
nad  oeddynt  fwy  na  gwerth  swllt  o lyfr.  Daeth  tua  saith  argraffiad  er 
o honynt,  heb  law  un  Hawn  iawn  yn  1633,  un  yn  Amsterdam,  ac  un 
yn  Paris,  o’r  hwn  y rhoddwyd  pedwar  Hyfr  mewn  papyr  mawr,  a 
phedwar  ar  femrwn.  Bhoddwyd  gyfieithiad  o hono  yn  Ffrancaeg 
yn  1719. 

Gethin,  yng  ngwasanaeth  y Brenin  loan,  yr  hwn  oedd  ganddo  fwa  cryf  anferth, 
ac  yn  saethu  saethau  llydain,  yr  hyn  pan  welodd  y brenin,  efe  a lefodd  ‘ Wei 
done , Gruffydd,’  a galwai  y Cymry  ef  ar  ol  hyny  yn  Gruffydd  Dwnn , ond  y 
Seison — Done;  ac  felly  aeth  yr  enw  ar  y teulu,  y rhai  a sefydlasant  yng 
Nghydweli.  Yr  oedd  Lewis  Dwnn  yn  byw  yng  Nghefn  y Gwestyd,  ger  y 
Trallwng,  yn  sir  Drefaldwyn  ; daethai  i feddiant  o’r  lie  hwnw,  trwy  i’w  hen- 
daid,  Dafydd  Dwnn,  ymsymmud  i’r  Trallwng,  fel  goruchwyliwr  i’r  Arglwydd 
Powys,  a;phriodi  Angharad,  merch  ac  aeres  Deicws  Lloyd,  o Gefn  y Gwestyd. 
Gwnaed  ef  yn  gofnodydd  achyddol  yn  1585,  a theithiodd  holl  Gymru  i gasglu 
achau  holl  bendefigion  y wlad,  gan  chwilio  pob  cofnodau  a ysgrifenasid  ac  a 
gyhoechlasid  o’r  blaen,  yn  cyrhaedd  o 1580  i 1614.  Bu  y gwaith  mewn  llawysgrif 
hyd  y n.  1846,  pryd  y casglwyd  ef  dan  arolygiaeth  Syr  Samuel  Rush  Meyrick, 
ac  y cyhoeddwyd  ef  gan  Gymdeithas  y Llawysgrifau  Cymreig,  ac  yr  argraffwyd 
ef,  yn  ddwy  gyfrol  wych  bedwarplyg,  gan  Mr.  Rees,  Llanymddyfri,  yn  1847.* 
Nid  ydys  yn  gwybod  pa  bryd  y bu  farw,  ond  digon  tebyg  mai  ryw  bryd  yn 
nheyrnasiad  Iago  i.  Ei  wraig  ydoedd  Alis,  merch  a chyd-etifeddes  i un 
Meredith  ab  Dafydd  Fain ; a bu  iddynt  chwech  o blant  James,  Edward, 
Thomas,  Charles,  Mari,  Elisabeth  ; a hiliogaeth  y rhai  hyn  yw  y rhan  fwyaf 
o’r  Dwnniaid. 

* [Y  mae  y gwaith  argraffedig  yn  anghywir  iawn,  o herwydd  gwaelder  yr  ysgriflyfr  y cym- 
merwyd  ei  o hono  : y mae  y eyfysgrif  lawer  cyflawnach  a chy  wirach  o hono  yn  llyfrgell  Peniarth; 
a gretyn  na  buasid  yn  argrafl'u  hono  yn  lie  yr  un  ammherffaith  a gyhoeddwyd.] 

* Llythyr  J.  Joseph,  Ysw.,  F.A.S. 


88 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1613-15 


1813. 

i Poly-Olbion,  or  a Chorographical  Description  of  Great  Britaine, 
digested  in  a Poem.  By  Michael  Drayton.’ 

London,  1615,  4to. 

Y mae  rlian  fawr  o’r  llyfr  cjwrain  liwn  yn  dwyn  perthynas  â 
Cliymrn,  ac  a’r  Derwyddon. 

[Ganed  Michael  Drayton  yn  Harshul,  yn  swydd  Warwig,  yn  y fl.  1563;  a 
bu  farw  yn  1631.  Tybir  iddo  gael  ei  ddysg  ym  Mhrifysgol  Rhydychain,  ond 
iddo  ymadael  cyn  cymmeryd  ei  radd  ynddi  ; ac  yr  ydys  hefyd  yn  meddwl  iddo 
ymuno  â’r  fyddin  yn  ystod  bore  ei  oes.  Yn  1628  sonir  am  dano  megys  bardd 
llawryfog.  Ychydig  iawn  a wyddys  am  helyntion  ei  fywyd.  Cyfansoddodd 
amryw  gerddi  heb  law  y ‘ Polyolbion,’  ond  hòno  yw  ei  gân  benaf  a rhagoraf. 
Cynnwys  lawer  iawn  o hynafiaeth  werthfawr,  heb  son  am  ei  theilyngdod  fel 
cyfansoddiad  prydyddol.] 

1614. 

1.  1 The  theatre  of  the  Empire  of  Great  Britaine  : Pressenting  an 
exact  Geography  of  the  Kingdomes  of  England,  Scotland,  Ireland, 
and  the  Isles  adjoining : with  the  Shires,  Hundreds,  Cities,  and 
Shire  Towns,  within  ye  Kingdome  of  England,  divided  and  described 
By  loan  Speed. 

Imprinted  at  London.  Anno  1614. ’ 

Dyna  enw  gwaith  Speed  yn  llawn,  ac  y mae  gwyneb-ddalenau  i wa- 
hanol  ranau  o’r  deyrnas,  ac  yn  eu  plith,  Cymru  a’i  Siroedd. 

2.  1 Camden’s  Eemains  concerning  Britaine,  the  Names,  Sur- 
names, Armories,  Apparel,  Proverbs,  Epitaphs,  &c. 

London,  John  Legatt,  1614.’ 

1615. 

1 . ‘ Theater  Du  Mond  sef  iw  Gorsedd  y Byd,  lie  i gellir  gweled 
trueni  a Llaseni  Dyn  o ran  y Corph  ai  Odidawgrwydd  o ran  yr 
Enaid ; a Scrifenwyd  gynt  yn  y Efrangaeg,  ag  a gyfieithwyd  ir 
Gymraeg  drwy  lafyr  E osier  Smyth  o DrefLan  Elwv  Athraw  o 
Theologyddiaeth.  Psal.  48.  Homo  cum  in  honore  esset,  non 
intellexit,  Comparatus  est  iumentis  insipientibus  & similis  factus 
est  iis.  Dyn  pan  oedd  mewn  anrhydedd  heb  ddeall  a gyfflybwyd 
ir  aniféiliaid  di  wybodus,  ag  ai  gwnaeth  i hun  yn  debyg  iddynt 
hwy. 


c3 


Dymchwel  yma 


1 

Mae  yma  Ddelw 
Darluniad 


O 

P 


CD 


Nid  oes  or  Byd 


p- 


A Brintiwyd  yn  Ninas  Paris  1615.’ 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


89 


1615] 


Llyfr  bychan  24plyg  ydyw,  cynnwysedig  o tua  300  o dudalenau. 
Y mae  ei  ddosraniadau  fel  hyn : — At  ‘ Y DarRewr  Hawddgar,’  saith 
tudalen ; ‘ Gorsedd  y Byd  llifer  o’r  tudalen  10  i'r  51  ; ac  ar 
ddiwedd  y ddosran  dywedir,  ‘ Diwed  y llyfr  cynta.’  1 Yr  Ail  Llyfr  * 
o’r  tudalen  52  i’r  tudalen  139,  lie  y ceir  ‘ Divvedd  yr  ail  llyfr’ ; ‘ Y 
Trydydd  Llyfr,’  o’r  tudalen  140  i’r  tudalen  225,  lie  y ceir  ‘ Divvedd 
y trydydd  llyfr.’  Yna  yn  nhudalen  226  dechreua  ‘ Traethiad  o odid- 
awgrwydd  dyn,’  hyd  y diwedd,  tybygem,  canys  hyd  dudalen  276  y 
cyrhaedda  yr  un  a ddaeth  i’n  llaw.  Y mae  hefyd  y llenau  wedi  eu 
nodi  ar  y gwaelod  â gwyddor  yr  argraffwyr  o a hyd  zv. 

Cafodd  y llyfr  hwn  ei  gyfieithu  i’r  Seisoneg  ym  mhen  28  o flyn- 
yddoedd  ar  ol  ei  gyhoeddi  yn  Gymraeg,  gydag  wyneb-ddalen 
wahanol  i’r  llyfr,  ac  i’r  ‘ Traethiad,’  ac  hefyd  dudalenau  rhifyddol 
newydd,  fel  hyn  : — Y Llyfr,  ‘ The  Theatre  upon  ye  Dignity  & 
Excellency  of  Mankind:’  yna  y ‘ Traethiad’  o dan  yr  enw,  1 Descourse 
on  the  Dignity  of  Man  by  Pedro  Bouistan  call’d  Lannay.’  Trans- 
lated out  of  French  into  Spanish  by  ye  Master  Baltazar  Peres 
del  Castello  & lastly  translated  out  of  Castilian  into  English  by 
Francis  Favrer,  Merchant.  London,  1663.’ 

Ond  priodol  fyddai  yma  roddi  esiamplau  o’r  gwaith : — ‘ Y 
phelyasom  yn  y llyfr  cynta  ddyn’r  anifeiliaid,  dangosasom  pa 
ddipliig  y sydd  yntho  ef,  pa  fodd  y dylae  dderchafu  i hun  ywchlaw 
ynthwy,  o herwydd  i urddas  ai  ragoriaeth,  gan  ystyrio  i fod  yn 
waelach  ag  yn  ddistyrach  nag  ynthwy  mevvn  Rawer  o bethau. 
Am  hyny  gan  i ni  o ’rblaen  roddi  ar  lawr  yn  drwscwl  ryw  bethau 

0 drueni  dyn,  y nawr  yr  ydym  yn  myned  rhagom  i ddatcanu  yn 
fanylach  tostyrys  tragediaetca  trveni  dyn,  gan  ddechre  oi  anedigaeth 
ai  ddyfodiad  i’r  byd,  a chwedi  gosod  aUan  yn  hoUawl  holl  amserau 

1 fowyd  hyd  oni  ddygom  ef  iw  fedd,  yr  hwn  sydd  derfyn  a diwedd 
pob  peth,  Eythr  yn  gynta  dim  gedwch  ini  weled  o ba  had  y mae 
’negino,  ond  o lwgwr  ag  haelogaeth  ? beth  iw  ’rfan  lie  y mae’n 
cenhedlu  ? pa  hyd  y mae  ym  mol  ei  fam  cyn  i fod  yn  debyg  i ddim 
arall  oddigerth  i gnap  o gig  anaRtys,  megis  pen  ddarpho  i’r  bru 
dderbyn  y ddau  had  ynghyd,  ag  i wres  natur  i twymno,  mae’n 
creawdu  croen  tene  bychan  agos  cyphelyb  i’r  hwn  sy’n  nesa  at 
bliscin  wy,  ag  nid  yw  debig  i ddim  araH  oddigerth  i wy  anhymig 
a ddydwyd  cyn  i amser,  gwedi  haiach  o ddyddiau,  y gwaed  sy’n 
cymyscu,  ag  yn  dechre  berwi  yn  y cyfrivv  fodd,  ag  y mae  tair  coden 
bychein  yn  dechre,  megis  y boglynau  sy’n  codi  ar  phrwd  o ddwr 
chwyrn)  yr  hain  iw’r  mannau  Re  y mae’r  tair  rhan  odidoca  o’r 
anifail  rhyfigys  yma  yn  dechre  phyrfio  sef  yr  au  y galon,  a’r  ymen- 
ydd  y rhanau  yma  ynt  henna  o’r  gwaith  a gwir  phynon  y synwyr- 
au  a’r  swyddau  ereih  Ryw  ardderchawg,  a neuodd  y deall  a’r  cof, 
gwir  arch  rheswm.’ 


Dyma  y siHebiaeth,  yr  eiriadaeth,  a’r  ymresymiad,  Re  y gwelir 
fod  yr  hen  Smyth  yn  Giymro  rhagorol  mewn  gwlad  estronol.  Gan 
ei  fod  yn  argraffu  ei  waith  yn  Ffrainc,  nid  oes  w yn  un  man  yn  y 
llyfr,  eithr  dwy  vv,  canys  y mae  w yn  ddyeithr  i iaith  Ffrainc,  ac 
felly  i argraffwyr  y wlad  hòno,  ac  ieithoedd  gwledydd  ereill  ar  v 
12 


90 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1615 


cyfandir.  Dyma  y rheswm  hefyd  fod  v a w mor  ami  yn  cael  eu  har- 
feryd  yn  hen  lyfrau  cyntaf  y wlad  hon,  gan  eu  bod  yn  cael  eu 
llythyrenau  o’r  cyfandir,  yn  gystal  a’r  gelfyddyd  a’r  argraffwyr 
boreuaf. 

Y mae  yn  y llyfr  hefyd  rai  llinellau  barddonol,  fel  pan  gyfieithir 
rhanau  ag  sydd  yn  ddyfyniadau  o farddoniaeth  wreiddiol,  naill  ai 
o’r  beirdd  cenedlig  neu  y barddoniaeth.au  ysgrythyrol ; megys  cyf- 
ieithiad  o lob  x.  9—12,  y rhai  a ddodir  yma  yn  gyfochrog. 


Y Cyfieithiad  Cyffredin. 

9 Cofia,  atolwg,  mai  fel  clai  y 
gwnaethost  fi;  aca  ddygi  di  fi  i’r 
pridd  drachefn  ? 

10  Oni  thywelltaist  fi  fel  llaeth; 
ac  oni  cheulaist  fi  fel  caws  ? 

1 1 Ti  a’m  gwisgaist  i â chroen, 
ac  â chnawd ; ti  a’m  difiynaist  i 
ag  esgyrn  ac  â gîau. 

12  Bywyd  a thrugaredd  a 
ddarperaist  i mi,  a’th  ymgeledd 
a gadwodd  fy  ysbryd. 


Cyfieithiad  Rosier  Smyth . 

Cofia  arglvvydd fal  i'm  gvvaethost 
yn  vvanddyn 
Fal  y llestrvvr  y lestro’r  pryddyn 
Yr  hwn  all  i ddinistrio  ai  droi  yn 
lludw 

A chofia  fal  phyrfiaist  o ’ run 

delvv 

A chaws  a geselir  o laeth  ag  o hyfen 
A ch/wedi  iti  y hefyd  faelodau 
gydorphen 

Cofia  fal  i’m  gwiscaist  a chig  ag 
a chroen 

Ag  escyrn  a giau  cydgydiaist  fi  i 

boen 

Ac  a roddaist  i’m  hefyd  drigaredd 
a bywyd 

A’th  anweledigaeth  a geid/ov  fy 
yspryd.1 


Y mae  yn  bryd  bellach  roddi  ychydig  o hanes  y gwr  enwog  hwn, 
pwy  ydoedd,  ac  o ba  deulu  yr  hanoedd.  Ymddengys  mai  George 
Williams  oedd  ei  enw  genedigol,  gan  ei  fod  yn  fab  i Williams  o’r 
Dewisbren,  ym  mhlwyf  Bettws  yn  Rhos,  neu  Bettws  Abergele,  yn 
sir  Ddinbych.  Efe  a fabwysiadodd  y cyfenw  Smith  neu  Smyth  oddi 
wrth  ei  fam ; ac  ymddengys  iddo,  wedi  ei  fyned  i’r  cyfandir,  newid  ei 
enw  cyntaf  hefyd  yn  Rosier  yn  lie  George , ac  i’w  waith  ddyfod  i’r  wlad 
hon  o dan  ei  enw  llenyddol  ‘Hosier  Smyth ;’  ac  ei  fod  yn  caelei  adnabod 
felly  fel  lienor  a bardd  ; ond  fel  gweinidog  eglwysig  wrth  yr  enw 
George  Smith , wrth  yr  hwn  enw  y mae  cofion  iddo  gael  ei  greu  yn 
LL.B.  a LL.I).,  yn  Padua  yn  1657-8.*  Efrydodd  wedyn  yngNgholeg 
y Erenines,  Rhydychain,  a chadarnhawyd  ef  yn  yr  un  radd,  a chyr- 
haeddodd  wedi  hyny  ei  D.D.  Tybir  mai  y Ue  cyntaf  a gafodd  yn 
yr  Eglwys  Sefydledig  ydoedd  Llangernyw,  yn  sir  Ddinbych,  yn 
1574.  Cafodd  wedi  hyny  bersoniaeth  Whitfford,  yn  sir  Eflint,  yn 
1585,  ac  hefyd  ganoniaeth  yn  Llanelwy  yn  1575,  gan  yr  Esgob 
Wm.  Hughes ; a chan  yr  un  esgob  cafodd  bersoniaeth  Llaneurgain 
yn  1584,  mewn  cyfnewidiad,  ef  allai,  am  un  o’r  lleill.  Cafodd  ficer- 

* [Felly  yn  y gynysgrifen;  ond  rhaid  mai  1557-8  neu  1567-8,  a olygir.  Ym- 
ddengys fod  rhai  o amseriadau  ereill  y cofnod  yn  anghywir  hefyd  ; o leiaf 
nid  ydynt  wedi  eu  gosod  i lawr  yn  rheolaidd  o ran  trefn  amser.  ] 


1615] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


91 


! 


iaeth  y Cwm,  ger  Llanelwy,  yn  1594.  Ymddengys  liefydei  fod  yn 
ganghellydd  Llandaf  yn  1595  a 1598.  Dywedir  iddo  farw  yn  Ebrill, 
1608,  yr  hyn  ni  all  fod  yn  gywir  ; canys  gwelwn  ef  yn  cyhoeddi  ei 
lyfrau  yn  1609,-11,  a -15,  oddi  eithr  iV  lyfrau  gael  eu  cyhoeddi 
wedi  ei  farwolaeth,  yr  hyn  sydd  yn  annhebyg,  a thebygol  yw  mai 
1618  a ddylai  blwyddyn  ei  farwolaeth  fod,  a’i  gladdu  yn  Llaneur- 
gain.* 

[Y  mae  ynof  ammheuaeth  nid  egwan  ai  yr  un  gwr  oedd  George  Williams  neu 
Smyth,  yr  offeiriad  Protestanaidd,  â Rosier  Smith  neu  Smyth,  yr  ysgrifenydd  pab- 
yddol. Yn  ol  yr  hanes  a roddir  am  dano  uchod  yr  oedd  mewn  urddau  cyssegredig 
yn  Eglwys  Brotestanaidd  Lloegr  mor  gynnar  o leiaf  a’r  flwyddyn  1574,  pryd  y 
dywedir  ei  gyflwyno  i bersoniaeth  Llangernyw;  ac  eto  yr  ydys  yn  ei  gael  rhwng 
35  a 44  mlynedd  ar  ol  hyny  yn  cyhoeddi  llyfrau  pabaidd  ar  y cyfandir.  Y 
mae  yn  wir  i’r  Dr.  Davies  o Fallwyd,  a Huw  Owen  o Fon,  gyhoeddi  llyfrau  o 
waith  Pabyddion  yn  yr  iaith  Gymraeg ; ond  gofalwyd  am  eu  diosg  o’u  nodwedd 
babyddol  cyn  eu  gosod  o flaen  y Cymry ; ac  yr  oedd  gwaith  Parsons  a gyhoedd- 
wyd  gan  Davies,  wedi  ei  gyfnewid  yn  drwyadl  rai  blynyddoedd  cyn  i Davies 
osod  llaw  arno,  gan  Brotestant  o’r  enw  Edmund  Buny,  yr  hwn  a drinir  yn 
llymdost  gan  yr  awdwr  am  anffurfio  ei  waith,  mewn  rhagymadrodd  i argraffiad 
diweddarach  o’r  gwaith  cyssefm.  Ond  am  y Dr.  Rosier  Smith,  nid  ymddengys 
iddo  ef  gyfnewid  dim  ar  weithiau  ysgrifenwyr  pabaidd,  megys  Canisius  a 
Bellarmin,  pan  y trodd  hwynt  i’r  Gymraeg ; ond  cyhoeddodd  hwynt,  fel  y mae 
yn  ddigon  eglur,  dan  nawdd  a chefnogaeth  Eglwys  Rhufain  (‘Permissu 
Superior urn' ),  yr  hyn  sy  brawf  diammheuol  mai  llyfrau  pabyddol  o’r  iawn  ryw 
ydoedd  y llyfrau.  Ac  os  offeiriad  Protestanaidd  oedd  efe,  pa  ham  yr  aeth  i’r 
cyfandir  i argraffu  ei  lyfrau,  pan  y buasai  yn  hwylusach  iddo  ar  lawer  golygiad 
argraffu  Cymraeg  yn  y deymas  hon?  Y casgliad  naturiol  yw,  iddo  ddewis 
gwlad  babaidd,  a gwasg  babaidd,  i gyhoeddi  llyfrau  pabaidd ; ac  ond  odid  mai 
yn  ninas  Paris,  neu  yr  amgylchoedd,  yr  oedd  efe  yn  preswylio  pan  yr  argraffodd 
y gweithiau  sydd  yn  dwyn  ei  enw.  Ni  chyhoeddwyd  un  llyfr  duwinyddol 
Cymreig  o waith  Protestant  erioed  yn  un  lie  ar  y cyfandir ; ond  argraffwyd 
yno  fwy  nag  un  o lyfrau  pabyddol  Cymreig,  heb  son  am  gryn  fagad  o rai 
Gwyddelig.  Gweler  rhif  1,  d.f.  1670.  Os  bu  Rosier  Smith  erioed  yn  offeiriad 
yn  yr  Eglwys  Ddiwygiedig,  ymddengys  yn  fwy  tebygol  mai  ynddi  hi  y dechreu- 
odd  ei  yrfa  gyhoeddus ; ac  yna  iddo  gefnu  arni  a chofleidio  Pabyddiaeth,  ac  ar 
hyny  ymgilio  i’r  Cyfandir,  lie  y cyhoeddodd  y llyfrau  a gofnodir  iddo  dan  y 
blynyddoedd  1609,  1611,  1615,  a 1618:  canys  anhygoel  yw,  bod  offeiriad  o’r 
Eglwys,  yn  byw  ac  yn  dal  bywoliaethau  yng  Nghymru,  ac  eto  flwyddyn  ar  ol 
blwyddyn  yn  dwyn  allan  lyfrau  pabaidd  o argraffwasg  Paris.  Ac  heb  law  hyn, 
cofnodir  marwolaeth  George  Williams  yn  1608  ; ond  y mae  yn  amlwg  ddigon 
fod  Rosier  Smith  yn  fyw  ym  mhen  deng  mlynedd  ar  ol  hyny.] 

2.  [‘A  Catalogue  of  the  Bishops  of  England  since  the  first  plant- 
ing of  the  Christian  Beligion  in  the  Island ; together  with  a brief 
history  of  their  lives  and  memorable  actions,  as  neere  as  can  be 
gathered  from  Antiquity.  ByErancisGodwin.’ 

London,  1615,  4to. 

Math  o ail  argraffiad  ydoedd  hwn  ; canys  ymddangosodd  yr  argraffiad  cyntaf 
yn  1601.  Cyfieithwyd  y gwaith  wedi  hyny  i’rLladin.  Cynnwys  hanes  Esgob- 
lon  Cymru  yn  gystal  a rhai  Lloegr. 

Y Dr.  Ffransis  Godwin,  awdwr  y gwaith,  ydoedd  fab  i Thomas  Godwin, 
Esgob  Baddon  a Ffynnonau  (neu  Bath  a Wells),  ac  a anwyd  yn  Havington,  yn 
swydd  Northampton,  yn  1561.  Derbyniodd  ei  ddysg  yng  Ngholeg  Eglwys 

* Broum  Willis's  St.  Asaph,  gan  Edwards  ; Cambr.  Quart.  Mag.  vol.  iv.  ; 
Cwta  Cyfarwydd  Llanelwy ; Y Brython,  iv.  t.  207. 


92 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1616 


Grist,  Rhydychain,  lie  yr  aeth  yn  rheolaidd  trwy  ei  raddau,  nes  ei  wneuthur 
yn  D.D.  yn  1595.  Yn  1601  dyrcliafwyd  ef  i esgobaeth  Llandaf  ; ac  yn  1617 
symmudwyd  ef  i esgobaeth  Henffordd.  Bu  farw  yn  1633.  Dywedir  roddi  o 
hono  lawer  o gynnorthwy  i Camden  yn  ei  ymchwilion  hynafiaethol  a pharth- 
ofyddol.  Yr  oedd  yn  awdwr  amryw  o weithiau  heb  law  yr  un  a gofnodir  yma; 
ac  yn  eu  plith,  ‘ Rernm  Anglicarum  Henrico  viii,  Edwardo  yi,  et  Maria  Reg- 
nantibus  Annales,  ’ yr  hwn  a gyfieithwyd  i’r  Seisoneg  ac  a gyhoeddwyd  gan  ei 
fab,  Morgan  Godwin,  yn  1630,  unplyg.  Pan  yn  wr  ieuanc  yn  y brifysgol  ys- 
grifenodd  waith  dychymmygol  o’r  enw — ‘The  Man  in  the  Moon,  or  a Discourse  of 
a Voyage  thither,  by  Domingo  Gonsales,’  yr  hwn  a argraffwyd  yn  1638.} 

1616. 

1.  ‘ A display  of  Herauldry  of  most  particular  Coat  Armours,  now 
at  use  in  the  six  Counties  of  North  Wales,  viz.  of  the  15  tribes, 
&c.’  Salop,  12plyg. 

Gwel  rhif  2,  1611.  Ef  allai  mai  ail  argraffiad,  neu  argraffiad 
newydd  cyflawnach,  ydoedd  o hwnw. 

[Ai  nid  gwaith  John  Davies,  o’r  Rhiwlas,  Llansilin,  yn  sirDdinbych,  ydyw 
hwn,  wedi  ei  gamgyflëu  d.f.  1616  yn  lie  d.f.  1716?  Gweler  cofnodam  yr  awdwr 
hwnw  yn  Williams’s  Eminent  Welshmen.  M ddaeth  allan  ail  argraffiad  o rif 
2,  d.f.  1611  (Gwilym’s  ‘ Heraldry')  hyd  y fl.  1632.] 

2.  ‘ The  Second  Booke,  Containing  the  Principality  of  Wales, 
Delivering  an  exact  Topographie  of  the  Counties,  Divisions  of  the 
Cantreves  and  Commotes,  Description  of  the  Cities  and  Shire 
Towns.  With  a compendious  Relation  of  things  most  Memorable  in 
every  one  of  them  performed.  By  Iohn  Speede. 

London,  Printed  by  Thomas  Snodham,  for  John  Sudburie  and 
George  Humble.  1616.’ 

^[3.  1 Llythyr  at  Drigolion  y Wlad  ynghylch  eu  Heneidiau.’ 

Er  hod  rhai  o’r  llyfrau  y blynyddoedd  diweddaf  hyn  yn  Seisonaeg, 
ac  wedi  cael  eu  cyfaddasu  i’r  dysgedigion  a’r  boneddigion  yn  benaf, 
yn  hytrach  nag  i’r  werin,  y maent  yn  dwyn  mor  agos  perthynas  â 
Chymru  a’r  Cymry,  fel  y gwelwyd  yn  addas  'ddilyn  y Parch.  Moses 
Williams,  a’u  cyflëu  yma,  fel  y gwnaeth  yntau  yn  ei  Gofrestr. 

4.  1 The  Love  of  Wales  to  their  soveraigne  Prince,  Expressed  in 
a true  Relation  of  the  Solemnity  held  at  Ludlow,  in  the  Countie 
of  Salop,  upon  the  fourth  of  November  last  past.  Anno  Domini, 
1616.  Being  the  day  of  the  Creation  of  the  high  and  mighty  Charles, 
Prince  of  Wales  and  Earle  of  Chester,  in  his  Majestie’s  Palace  in 
White  Hall.’  London,  1616.  4to. 

[Dywedir  mai  ei  awdwr  ydoedd  Daniel  Powel,  uno  feibion  y Dr.  Powel,  a 
Riwabon.] 


1618-20] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


93 


1618. 

1.  ‘Eglurbad  Helaetblawn  o’r  Atbrawiaetb  Gristnogawl,  a gy- 
fansodbwyd  y tro  cyntaf  yn  Italaeg,  trwy  waitb  yr  Ardherchoccaf  a’r 
Hybarcbaf  Giardinal,  Ebobert  Bellarmin,  o Grymdeitbas  yr  Jesv. 
Ag  o’r  Italaeg  a gymreigwyd  er  budh  Ysprydol  i’r  Cymru,  drwy 
dbiwydrwydb  a dyfal  gymmortb  y penbefìg*  canmoladwy  V.  E. 
Permissu  Superiorum.  mdcxviii.’ 

[Y  Cardinal  Ehobert  Bellarmin,  awdwrygwaith  hwn,  ydoeddynun  o ddwyf- 
yddion  enwocaf  Eglwys  Rhufain  yn  ei  oes.  Ganed  ef  yn  Monte  Pulciano,  yn 
Tuscani,  yn  y fl.  1542 ; ymunodd  â Chymdeithas  yr  Iesuaid  yn  1560 ; urddwyd 
ef  yn  offeiriad  yn  Ghent,  yn  yr  Iseldiroedd,  gan  yr  enwog  Iansenius,  yn  1569 ; 
ac  etholwyd  ef  yn  Broffeswr  Duwinyddiaeth  ym  Mhrifysgol  Lwfaen  yn  1570. 
Gwedi  llenwi  y gadair  hòno  gyda  mawr  enwogrwydd  am  saith  mlynedd,  dy- 
chwelodd  i Rufain  yn  1576,  lie  y traddododd  ddarlithiau  ar  dduwinyddiaeth 
ddadleuol.  Yn  1590  aeth  gyda  llysgenad  y Pab  i Ffrainc,  fel  y byddai  gan  y 
swyddog  hwnw  un  medrus  i ddadleu  achos  yr  Eglwys  yn  y wlad  hòno.  Yn 
1599  gwnaed  ef  yn  Gardinal ; ond  mor  ychydig  oedd  ei  awydd  ef  i’r  cyfryw 
ddyrchafiad  ac  anrhydedd,  fel  y dywedir  na  buasai  yn  eu  derbyn,  oni  buasai  y 
bygythid  ef  ag  ysgymmundod  am  gyndynrwydd  yn  erbyn  yr  awdurdodau 
eglwysig,  os  buasai  yn  anufuddhau.  Ym  mhen  tair  blynedd  wedi  hyny 
gwnaethpwyd  ef  yn  archesgob  Capua ; ond  ymadawodd  â’r  archesgobaeth  yn 
1605,  er  mwyn  myned  i Rufain,  lie  y preswyliodd  hyd  ei  farwolaeth,  yn  1620, 
yn  aelod  gweithgar  o lys  y Vatican.  Y mae  ei  ysgrifeniadau  yn  dra  lluosog, 
ac  yn  llenwi  cryn  chwech  cyfrol  unplyg,  o’r  sawl  y mae  o ddeutu  un  hanner  ar 
ddwyfyddiaeth  ddadleuol,  yn  yr  hon  gangen  nid  oedd  gan  Eglwys  Rhufain  neb 
cyfartal  iddo  yn  ei  amser.] 


1620. 

1.  ‘ Yr  Hen  Destament,  a’r  Apocrypha,  a’r  Testament  Newydd. 
0 gyfieitbiad  William  Morgan,  Esgob  LI  an  el  wy.  A chwedi  eu 

gwellhau  gan  Eicbard  Parry,  Esgob  Llanelwy.  Argrapbwyd  yn 
Llundain,  gan  Norton  a Bill,  argraphwyr  i’w  Fawrbydi,pyn  y flwydd- 
yn  1620.’ 

Yr  oedd  y Testament  Newydd  a argraffwyd  yn  yr  argraffiad  cyntaf 
o’r  Beibl,  yn  1588,  wedi  ei  gyfieitbu  gan  Salesbury  a Davies,  a’i 
ddiwygio  yn  unig  gan  Morgan.  O blegid  rhyw  reswm  anbysbys 
yn  bresennol,  darfu  i’r  esgob  (Morgan)  ei  adchwilio;  a gwel- 
som  ei  fod  yn  barod  i’r  wasg  pan  y bu  farw,  yn  1604.  Ond  ym- 
ddengys  na  wnaed  un  defnydd  o bono  ; eitbr  yn  nbeyrnasiad  Iago 
i.  gwnaed  adchwiliad  a diwygiad  yng  ngbyfieitbiad  yr  boll  Eeibl, 
gan  Eicbard  Parry,  canlyniedydd  Morgan  yn  esgobaetb  Llanelwy. 

Mab  oedd  Eichard  Parry  i Jobn  Parry,  Ysw.,  o’r  Pwll  Halog, 
yn  sir  FfLint,  a ganwyd  ef  yn  Ebutbynyn  1560.f  Cafodd  ei  ddysg- 

* Dyna  fel  y mae  y gair  yn  wreiddiol,  yr  hyn  sydd  yn  gamargraff  am 
pendefig. 

+ Achau  yr  Esgob  Parry  a redant  fel  hyn: — Richard  Parry  fab  JohnHarri  ac 
Elen  ei  wraig,  ferch  Dafydd  ab  John  ab  Twna,  o Lanfair.  Harri  oedd  fab 
Dafydd  ab  Howel  ab  Gronwy  ab  GrufFydd  ab  Llewelyn  ab  Cynfrig  Efell. — 
Dwnn,  Heraldic  Visitation,  vol.  ii.  p.  320. 


94 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1620 


eidiaetb  yn  Ysgol  Westminster,  o dan  yr  byglod  W.  Camden,  un  o 
ysgolbeigion  penaf  yr  oes,  ac  awdwr  gwaitb  canmoladwy  o banes 
Brydain,  a elwir  ‘ Britannica  ac  y mae  yn  dr  a thebyg  iddo  gael 
ei  gynnortbwyo  gan  ei  ysgolor  Cymreig.f  Dewiswyd  ef  i fyned  i 
Bydyehain  pan  yn  16  oed.  Wedi  byny  daetb  yn  Glangbeflydd  a 
Deon  Bangor ; ac  yn  berson  Gresfford,  yn  sir  Ddinbycb ; a pban 
ddaetb  Iago  i’r  orsedd,  dyrcbafwyd  ef  i Esgobaetb  Llanelwy  yn 
1604.  Eel  arcbddiacon  yr  oedd  yn  dal  bywoflaetb  Dyserth,  yn  sir 
Eflint,  a byddai  yn  anneddu  yno  ar  brydiau,  ac  yno  y bu  farw,  yn 
1623,  yn  63  oed,  ym  mben  dwy  flynedd  ar  ol  cyboeddi  y Beibl,  a 
dwy  flynedd  o flaen  y brenin,  ac  wedi  bod  yn  esgob  bedair  blynedd 
ar  bymtbeg.  Claddwyd  ef  yn  Eglwys  Gadeiriol  Llanelwy.  Y mae 
yn  y Dysertb  faes  a adwaenir  eto  wrtb  yr  enw  ‘ Cae  yr  Esgob.’ J 

Yr  oedd  gwir  angen  am  Eeiblau  bellacb,  gan  y rbaid  fod  Beiblau 
y Dr.  Morgan  yn  dra  pbrinion,  ac  nad  oedd  prin  ddigon  wedi  eu 
bargraffu  yn  1588  ar  gyfer  pob  eglwys  a cbapel  plwyfol  yn  y Dy- 
wysogaetb ; a lie  yr  oeddynt,  yr  oedd  yr  arferiad  o bonynt  am 
ddeuddeg  mlynedd  ar  bugain,  a’u  cadwraetb  mewn  eglwysi  lleitb- 
ion,  beb  gynbesrwydd  ynddynt  o’r  naill  ben  o’r  flwyddyn  i’r  flail, 
wedi  eu  gwneyd  yn  ddrylliau.  Y mae  yr  esgob,  yn  ei  lytbyr  Lladin 
at  y brenin,  yr  bwn  sy  fel  rbagymadrodd  i’r  Beibl  bwn,  yn  cwyno 
fod  mawr  angen  am  air  Duw  yn  y wlad — fod  llawer  flan,  ac  o gan- 
lyniad,  llawer  plwyf,  naill  ai  ‘ beb  un  Beibl,  neu  ynte  fod  y Beibl 
sydd  yno  yn  benlyfr  dryfliedig,  a’r  rban  o bono  yn  eisieu.’  Dywed 
befyd  mai  byna  oedd  cyflwr,  nid  yn  unig  rhai)  ond  y rhan  fwyafi  o’r 
Eglwysi,  ac  yn  ganlynol,  y rban  fwyaf  o’r  wlad.  Yr  oedd  y cyf- 
newidiadau a wnaed  yn  yr  argrafflad  bwn  yn  gyfryw  fel  y gallesid 
braidd  ei  alw  yn  argraffiad§  newydd  bollol ; ac  yn  ol  barn  llawer 
3m  waetbygiad.JI  Y cyfleitbiad  bwn  yw  ein  cyfieitbiad  awdurdod- 
edig  ni  yn  bresennol.  Anrbegwyd  y brenin  ag  un  o bonynt ; ac  y 
mae  bwnw  i’w  weled  yn  awr  yn  y Gywreinfa  Brydeinig,  yn  Llun- 
dain.** 

Ef  allai  y byddai  cael  taflen  fecban  o gymbariaetb  rbwng  y tri 
cbyfleitbiad  yn  ddyddorol ; fel  y gweler,ar  un  olwg,  y cyfnewidiadau 
a wnaetb  y Dr.  Morgan  ar  gyfleitbiad  Salesbury,  a’r  cyfnewidiadau 
a wnaetb  y Dr.  Parry  ar  gyfleitbiad  Morgan. 

* Gwel  1602 ; a rbif  3 a 4,  d.f.  1603. 

*f*  [Nid  rbyw  lawer  o gynnortbwy  a allasai  bacbgen  dan  un  ar  bymtbeg  oed 
ei  roddi  mewn  olrheiniadau  o’r  fatb.] 

+ Ym  mben  blwyddyn  wedi  ei  farwolaetb,  priododd  ei  weddw  â Tbomas 
Mostyn,  Yswain,  o’r  Rbyd;  ac  ar  yr  un  dydd  darfu  i’w  mab  bitbau  o’r  esgob, 
sef  Richard  Parry,  briodi  mercb  i Mr.  Mostyn;  a mab  Mr.  Mostyn  a briododd 
Ann,  mercb  ieuangaf  yr  esgob.  Enw  gwraig  yr  esgob  oedd  Gwen,  mercb  J obn 
ab  Rbys  Wynn,  o Lwyn  Yn. — Dwnn,  Heraldic  Visitation , vol.  ii.  p.  320. 

§ [Yn  bytracb,  yn  gyfieithiad  newydd;  canys  yr  oedd,  ac’y  mae,  yncael  ei  alw 
ganbawb  yn  argraffiad  newydd  ] 

||  [Ar  y pwnc  bwn  cymbarer  ‘Llytbyrau  Garmon,’  yng  Ngwaith  Gwallter 
MecJiain , cyf.  ii.  t.  218-235.] 

**  Dr.  Llewelyn’s  British  Versions. 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


95 


1620] 


W.  Salesbury. 

Ezra  yì.  2. 

Ier.  xxvii.  9. 

Ezec.  xvi.  12. 

Math.  iii.  8.  Teilwng  i 
weRiant  buchedd.* 

— xxiv.  15.  Fffieid- 
tra  y diffeitbwcb. 

Marc , xiv.  22.  Ac  wedi 
yddaw  venditbiaw  y 
tores. 

Luc , viii.  27.  Er  ys  hir 
amser. 

— xix.  4.  Fficuspren- 
gwyllt. 

— xx.  9.  Amser  mawr. 
loan  xvii.  2. 

Act.  iii.  2 1 . Yr  un  vydd 
dir  ir  nev  ei  dder- 
byn,  yd  yr  amser  yr 
adverer  yr  oil  betb- 
ae,  ry  ddewesei  Dew 
trwy  enae  ei  oil 
sainct  Prophwyti  er 
yn  oes  oesoedd. 

— xxvii.  9.  Wedy 
cerddet  Rawer  o amser. 
Rhuf.  xii.  3.  Na  bo  i 

neb  ddyaU  uchlaw  y 
dylir  dyaU. 

— viii.  6,  7.  Ys  synwyr 
y cnawt,  angeu  yw. 

1 Cor.  iv.  4. 

— xiv.  16.  Lie  yr  an- 
dyscedic. 

2 Cor.  xii.  20. 

Col.  i.  10.  Yal  y rot- 
ioch  yn  deilwng  gan 
yr  Arglwydd,  ai 
voddbau  ev  ym  pop 
dim. 

JETeb.  xii.  5.  Nac  esku- 
lusa. 

Phil.  i.  21.  Can  ys 


Dr.  Morgan-. 


Dr.  Parry. 


A chafwyd  mewn  cist.  A cbafwyd  yn  Acb- 
metba. 

Drwg  diobaith  ydyw. 
Pboddais  befyd  dlws 
ar  dy  dalcen. 

Addas  i edifeirwch. 


Giofidus  yw. 

Rboddais  befyd  fiswrn 
ar  dy  wyneb. 


Ffieidd-dra  anrbeitb- 
iol. 

Ac  wedi  iddo  roi  diolch 
efe  a’i  torres. 


Ffieidd-dra  angbyfan- 
neddol. 

Ac  a‘i  benditbiodd.ac 
a’i  torodd. 


Er  ys  talm  o amser. 
Ffigyswydd  gwyUtion.  Sycamorwydden. 


Dy  adnabod  ti  yn  nnic 
wir  Dduw. 

Yr  adnewyddir  pob 
petb. 


Dros  dalm  o amser. 

Dy  adnabod  di  yr  unig 
wir  Dduw. 

Yr  bwn  sydd  raid  i'r 
nef  ei  dderbyn,  Jiyd 
amseroedd  adferiad 
pob  petb. 


Yn  ol  bir  amser.  Ac  wedi  i dalm  o 

amser  fyned  beibio. 

(Yr  un  modd.)  Na  byddo  i neb  ucbel- 
synied  yn  amgen  nag 
y dylid  synied. 

Canys  y mae  synwyr  y Syniad  y cnawd  marw- 
cnawd  yn  farwolaetb.  olaetb  yw. 

Ni  wn  i fy  mod  yn  Ni  wn  i ddim  arnaf  fy 
euog  o ddim.  bun. 

(Yr  un  modd.)  Lie  yr  angbyfarwydd. 

Terfysg.  Angbydfyddiaetbau. 

G-an  ryglydduboddym  Gan  ddwyn  ffrwytb  ym 
mbob  dim.  mbob  gweitbred  dda. 


Na  ddirmyga. 

Canys  byw  i mi  (yw)  Canys  byw  i mi  yw 


[‘Teilwng  i edifeirwch ’ yw  cyfieithiad  Salsbri  o’r  adnod  hon.] 


96 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1620 


W.  Salesbtjry.  Dr.  Morgan.  Dr.  Parry. 

Christ  ys  ydd  i im  pop  Crist,  ac  elw  yw  Crist,  a marw  sydd 
vn  ym-bywyt,  ac  yn  marw.  elw. 

angeu  yn  enilliat. 

2 ledr  ii.  13.  Brychay  Brychau  ydyntathar-  Brychau  a meflau 
yntynt,  a thrisclynay.  ysclynau.  ydynt .* * * § 

Ond  y cyfnewidiadau  hynotaf  yw  Dad.  v.  8.,  lie  y cyfieitha  y Dr. 
Morgan,  ‘ Yr  oedd  gan  bob  un  o honynt  delynau  a chrythau  aur  yn 
llawn  o arogldarth';’  ond  yn  niwygiad  y Dr.  Parry,  y trowyd  y crythau 
yn  phiolau  aur,  gan  feddwl  fod  y Dr.  Morgan  wedi  cyfieithu  o’r 
Seisonaeg  y gair  sydd  yno  yn  vials  yn  grythau , trwy  ei  gamgymmeryd 
am  y gair  viols.  Ond  gwall  mawr  yw  hyn  yn  syniad  y neb  a dybio 
felly ; canys  o’r  Groeg  yr  oedd  yr  esgob  yn  cyfieithu,  a chyfieithodd 
y gair  Groeg  phialas  yn  grythau , yr  hyn  yw  ei  briodol  ystyr,  sef 
cist,  blwch,  neu  gwpan ; ac  nid  yw  y gair  phiol , phial , a phialau , ond 
llygriad  oddi  wrth  vial,  a Felly  syrthiodd  y diwygiwr  ei 

hunan,  wrth  geisio  diwygio  ar  y Dr.  Morgan,  i’r  un  gwall  ag  y tyb- 
iasai  fod  ei  ragflaenydd  wedi  syrthio,  wrth  geisio  ei  osgöi.f 

Gwelir  bellach  mai  gwir  yw,  nad  oedd  llawer  o’r  cyfnewidiadau  a 
wnaed  yn  ddiwygiadau.  Y mae  y Beibl  hwn  yn  llyfr  mawr,  hardd, 
unply g,  j wedi  ei  argrafíu  â hen  lythyrenau  duon,  neu  y Rythyrenau 
Brytanaidd,  wedi  ei  ddosbarthu  fel  yr  argraffiad  araU.  Y mae  cyn- 
nwysiad  i' r pennodau,  a chyfeiriadau  ymylenol  y Beibl  Seisonaeg  a 
elwir  Beibl  y Brenin  Iago.§  Y mae  Uenau  yr  Hen  Destament  a’r 
Apocrypha  yn  cyrhaedd  i E e e e 3\  acy  mae  llenau  y Testament 
Newydd  yn  cyrhaedd  i F 2.  Y mae  yn  ei  ragflaenu  Galendar,  a 
chyflwyniad  Lladin. 

Am  yr  argraffwyr,  Norton  a Bill — mab  oedd  Norton  (Bonham 
Norton)  i William  Norton,  Safwerthydd  yn  Llundain.  Yr  oedd 
Bonham  hefyd  yn  Safwerthwr,  ac  yn  un  o henaduriaid  dinas  Llundain. 
Priododd  Jane,  merch  Thomas  Owen,  Ysw.,  un  o farnwyr  y Dadl- 
euon  Cyffredin  ; a bu  fyw  am  beth  amser  yn  Church  Stretton,  yn  sir 
Amwythig,  lie  y bu  farw  EbriR  5med,  1635,  yn  70  mlwydd  oed. 
Mae  yn  debyg  mai  ei  gydranog,  John  Bill,  oedd  yn  edrych  ar  ol  y 
fasnach  yn  Llundain.  Yr  oeddynt  hefyd  yn  argraffyddion  i’r  brenin 
dros  yr  Iwerddon.  Pan  argraffwyd  araeth  y Brenin  Siarl  i.  ar 
ollyngiad  y Senedd  yn  1628,  darfu  i Bill  argraffu  araeth  y Frenines 
EHsabeth  yn  gydiol,  ac  anfon  y ddwy,  yn  un  llyfryn,  yn  anrheg  i’r 
brenin,  yr  hyn  a anfoddlonodd  ei  fawrhydiyn  anghyffredin.|| 

Ond  i ddychwelyd:  ymddengys  i’r  argraffiad  hwn  eto  gael  ei 

* Gwyliedydd , Meh.  1833,  t.  165  ; lie  y ceir  sylwadau  cyffelyb  gan  y diwedd- 
ar  Barch.  J.  Jones  (Tegid). — [Cymharer  Gwaith  G.  Mechain , ii.  229.] 

t [Gwel  Waith  Gwallter  Mechain , ii.  225.] 

X [Y  mae  y llyfr  yn  fwy  ei  faint  na  Beibl  yr  Esg.  Morgan,  a’r  llythyren  yn 
frasacb ; ond  nid  yw  gymmaint  ei  faint  a Beibl  yr  Esgob  Llwyd,  a argrafiwyd 
mewn  llythyren  Rufeinig  yn  Rhydy chain  yn  1690.] 

§ [Yr  argraffiad  awdurdodedig  presennol  o’r  Beibl  Seisoneg,  yr  hwn  a wnaed 
yn  y fl.  1611.] 

||  Dictionary  of  Printing  and  Printers. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


97 


1620J 


ddwyn  ym  mlaen  gan  sel  wirfoddol  a pbersonol  yn  unig,  beb  gefn- 
ogaetb  y brenin  na’r  llywodraetb : nid  felly  y bu  i gael  y Beibl 
Seisonaeg  y flwyddyn  cyn  byny.*  Yr  oedd  yr  enwog  a’r  dysgedig 
Dr.  John  Davies,  person  Mallwyd,  am  yr  bwn  y ceircrybwyll  eto, 
yn  gynnortbwy  mawr  i’r  esgob  yn  y gwaith  canmoladwy  bwn,  gan 
ei  fod  befyd  yn  gapelwr  iddo.  Y mae,  yn  eilytbyr  Lladin,  cyflwyn- 
iadol  i’r  esgob,  sydd  yn  rbagflaemi  ei  Eirlyfr , yn  cydnabod  yn 
wylaidd  fod  ganddo  ryw  law  yn  y ddau  gyfieitbiad ; ac  yn  ei  rag- 
ymadrodd  Lladin  i’r  un  llyfr  y dywed : — 

1 Byddwn  yn  arferol  o ddycbwelyd  oddi  wrtb  y gorcb  wyl  ysgafn 
bwn  (fel  ei  gelwir)  efo  mwy  o awydd,  a cbydag  astndrwydd  a 
diwydrwydd  newydd  dauddyblyg,  at  y petbau  pwysfawr  byny,  (sef 
pregethu  yr  efengyl , a chyfieithu  yr  Ysgrytkyrau  Santaidd  i’r  iaith 
Gymraeg ) .f 

Dylai  y gwŷr  da  hyn  fod  mewn  coffadwriaetb  dragwyddol  gan  y 
Cymry,  gan  fod  yr  boll  wlad  o byny  byd  yn  byn  wedi  myned  i mewn 
i’w  llafur  bwy,  fel  nad  oes  nemawr  o gyfnewidiadau  o bwys  yn  y 
cyfieithiad  Cymreig  wedi  byny ; dim  ond  newid  y sillebiaetb  weitb- 
iau,  nen  lytbyrenau  yn  necbreu  gair  ; megys  rboddi  prif  lytbyrenau 
yn  necbreu  enwau  Duw,  &c. ; ycbydig  o wellâd  yn  y jcyfeiriadau, 
neu  yn  y dosraniadau  a elwir  gwabannodau  ; rboi  blwyddyn  oed  y 
byd  ar  ben  ucbaf,  neu  ymyl  y ddalen  ; tafleni  mesurau  a pbwysau ; 
y dydd  o’r  mis  wrtb  y Salmau,  i gyfleusdra  yr  Eglwys  Sefydledig. 
Yn  y petbau  byn,  a’u  cyffelyb,  gall  fod  gwabaniaetb  ; ond  ym  mbob 
peth  arall,  y cyfieitbiad  bwn  o’r  fl.  1620  yw  ein  cyfieitbiad  awdur- 
dodedig  presennol.  Y mae  yn  neillduol  deilwng  o sylw,  mai  gwýr 
Gwynedd,  neu  Ogledd  Cymru,  oedd  y rban  fwyaf,  os  nad  pob  un  o’r 
cyfieitbwyr.J  Yr  oedd  y rban  fwyaf  o bonynt  wedi  cael  eu  dysg- 
eidiaetb  yng  N gbaergr awnt,  a’r  lleill  yn  Bbydy chain ; ac  yr  oeddynt 
mor  ddysgedig  yn  yr  Hebraeg  a’r  Groeg,  fel,  o bosibl,  nad  oes  cyf- 
ieitbiad yn  y byd  o’r  Ysgrytbyrau  yn  well  na’r  un  Cymraeg ; ond  y 
mae  llawer  yn  waetb  nag  ef. 

2.  ‘Tbe  Map  of  Glamorgan.  By  Lewis  Boberts.’ 

London,  1620,  folio. 

Lewis  Boberts  ydoedd  frodor  o sir  Fon,  a’r  pryd  byny  yn  fas- 
nacbwr  yn  Llundain,  ac  yn  frawd  yng  nghyfraitb  i’r  bwn  oedd  y 
pryd  byny  yn  Arglwydd  Faer.  Y mae  ym  mblitb  y prydyddiaetbau 
Lladin  anercbiadol  i’r  awdwr,  un  gan  John  Davies,  ef  aUai  o 
FaUwyd.§ 

* [Yn  y fl.  1611  y daeth  allan  y Beibl  Seisoneg,  a elwir  Beibl  y Brenin 
Iago,  megys  y crybwyllwyd  eisoes.] 

+ Llewelyn’s  British  Versions. 

Î [Debeuwr  oedd  y Cantor  Huet  a gyfieitbodd  Lyfr  y Dadguddiad  yn 
Nhestament  Salsbri.  Y mae  llai  mewn  cymbariaetb  yn  derbyn  eu  dysg  yng 
Nghaergrawnt,  a mwy  yn  Rhydychain,  o wŷr  Beheubartb  nag  o wýr  Gwynedd. 
Y rheswm  am  hyn,  mae  yn  debyg,  yw  cyfagosrwydd  cymharol  Rhydychain  i’r 
Deheudir.] 

§ Ceinion  Alun , t.  76.  [‘The  Map  of  Commerce ’ a ddywedir  yng  Ngheinion 
Alun;  ac  yr  oedd  masnachwr  o Fon  yn  preswylio  yn  Llundain,  yn  debycach  i 
ysgrifenu  ar  Fasnach  nag  ar  ddim  perthynol  i Forganwa .] 

13 


98 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1621 


1621. 

1.  ‘ Antiquee  Linguae  Britannicse,  nnnc  communiter  dictae  Cambro- 
Britannicse,  a suis  Oymraecae,  vel  Cambricae,  ab  alijs  Wallicae, 
Budimenta : Juxta  genuinam  naturalemque  ipsius  Linguae  Pro- 
prietatem,  qua  fieri  potuit  accurata  Metbodo  et  Brevitate  con- 
scripta. 

Londini,  apud  Jobannem  Billium  Typograpbum  Begium.  1621.’ 
[12mo.] 

Gramadeg  o’r  iaitb  Gymraeg  yn  Lladin  yw  y llyfr  bwn.  Ei 
awdwr  ydoedd  y Dr.  Jobn  Davies,  o Fallwyd.  Llyfr  i’r  dysgedig 
ydyw — yn  gwbl  y petb  y proffesir  ei  fod — sef  traetbawd  ar  neillduol- 
ion  elfenau  yr  iaitb  Gymraeg : ac  y mae  wedi  bod  yn  gryn  gymbortb 
dilynol  ar  y gangen  o bòno  o wybodaetb.  Y mae  y llytbyr  cyf- 
lwyniadol  i’r  Esgob  Parry,  a rbagymadrodd,  o waitb  y Dr.  Davies, 
mewn  ffurf  o lytbyr  at  Edmund  Prys,  yn  ei  ragflaenu.  Y mae  yn 
gyfhvynedig  i’r  Esgob  Parry,  a’r  rbagymadrodd  yn  gyfeiriedig  at 
E.  Prys,  Arcbddiacon  Meirionydd  ; ac  y mae  can  Ladin  o waitb  E. 
Prys,  o gymmeradwyaetb  i’r  Üyfr,  fel  ateb  i’r  rbagymadrodd  [cyf- 
eiriedig  ato,  yr  bwn  a gynnwys  25  tudalen.  Nodir  o flaen  y gân, 
fod  E.  P.  yn  80  oed  y pryd  bwnw.  Y mae  y rbagymadrodd  wedi  ei 
arwyddo  ag  enw  ‘ Jo . Davies.’  W edi  rboddi  yr  boll  gyflwyniadau, 
canmoliaetbau,  anercbiadau,  &c.,  yn  Lladin,  a tbaflen  o lythyrenau 
yr  wyddor,  yr  byn  sydd  yn  decbreu  y Gramadeg,  ac  yna  y decbreuir 
rbifo  y tudalenau,  y rbai  a redant  i 223.  Yna  ceir  dau  dudalen  o 
enwau  awdwyr  y caed  cymbortb  oddi  wrtbynt  yng  ngbyfansoddiad 
y llyfr,*4  a pbum  tudalen  o enwau  beirdd  Cymreig,  y dyfynwyd  o’u 
gwaitb  fel  engbreifftiau  yng  ngborff  y gwaitb,  yng  ngbyd  â’r 
amser  y blodeuasant.  Felly  y mae  yn  cynnwys  oil  260  o dudalenau, 
er  na  rifnodir  ond  223,  corff  y llyfr.  Plygiad  bycban  ydyw  o ryw 
24plyg.f  Cyboeddwyd  ef  unwaitb  wedi  byn 4 

John  Davies  ydoedd  fab  i Dafydd  ab  Sion  ab  Bbys,  gwëydd,  yn 
Llanferres  [ger  yr  Wyddgrug],  yn  sir  Ddinbycb  ; ond  er  byny  mewn 
sefyllfa  gysurus,  ac  yn  banu  o waedoliaetb  y boneddigion  penaf  yn 
y wlad.  0 du  ei  dad,  yr  oedd  o lwytb  Marcbudd  ab  Oynan ; ac  o 
du  ei  fam,  o Ednyfed  Fycban  ; ac  yn  un  o’i  lythyrau,  dyddiedig 
Awst  26,  1623,  y mae  yn  galw  Bobert  Fychan  ( Vaughan J , o Hen- 
gwrt,  yr  enwog  bynafiaetbydd,  yn  gefnder.§  Cafodd  ei  ddysgeid- 
iaetb  foreuol  yn  yn  Ysgol  Bbutbyn,  yr' hon  a sefydlasid  ycbydig  o 

* [Yn  hytrach,  yr  awduron  y crybwyllir  am  danynt,  neu  y dyfynir  o honynt, 
yng  nghorff  y llyfr.] 

+ Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 

Î Cyhoeddwyd  ef  yn  Rhydychain  yn  1809  [mewn  12plyg],  dan  olygiad  y 
diweddar  Barch.  H.  Parry,  ficar  Llanasa,  sir  Fflint. 

§ Yorke’s  Royal  Tribes;  a’r  Cambrian  Register , vol.  i.  p.  158,  a vol.  ii.  p.  470. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


99 


1621] 


flynyddau  cyn  hyny,  gan  y Dr.  Gabriel  Goodman.*  Un  o’r  athraw- 
on  yno  ydoedd  y Dr.  Richard  Parry,  yr  hwn  a fu  wedi  hyny  yn 
esgob  Llanelwy,  Ganwyd  ef  o ddeutu  y fl.  1570.  Bu  yr  athraw  yn 
gyfeülgar  iddo  ar  hyd  ei  oes,  gan  ei  lwytho  â bywoliaeth.au  eglwysig, 
a’i  gymmeryd  yn  gapelwr  iddo.  Cafodd  berffeithiad  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Rhydychain,  yng  ngholeg  yr  Iesn,  ac  wedi  hyny  yng  Ngholeg 
Lincoln.  Yr  oedd  wedi  bod  yn  y weinidogaeth  bymtheg  mlynedd 
pan  aeth  i’r  olaf.  Yn  y cyntaf  y graddiwyd  ef  yn  B.O.,  ac  yn  yr 
olaf  yn  D.D.,  neu  fel  y byddid  yn  ei  roi  y pryd  hyny,  S.T.P.  ; canys 
felly  y cerfiwyd  ef  ar  ei  fedd,  ac  hefyd  yr  arferir  ef  ganddo  ef  ei  hun 
yn  gydiol  â’i  enw  wrth  rai  o’i  weithiau.  Cafodd  bersonoliaeth  Mall- 
wyd,  yn  siroedd  Meirionydd  a Threfaldwyn,f  gan  y llywodraeth  ; ond 
pan  ddyrchafwyd  y Dr.  Parry,  ei  athraw,  yn  esgob,  cafodd  ganoniaeth 
yn  Llanelwy,  yr  hon  a gyfnewidiodd  am  brebendariaeth  Llannefydd 
a phersoniaeth  Llan  ym  Mawddwy ; hefyd  Darowain,  yr  hon  a gyf- 
newidiodd am  Lanfor,  ger  y Bala ; a dywed  rhai  fod  Garth  Beibio 
ganddo  hefyd.  Ymddengys  fod  MaUwyd,  Llan  ym  Mawddwy, 
Llanfor,  a Llannefydd,  X ganddo  ar  yr  un  pryd.  Ar  hyn,  cyfarchai 
Rhisiart  Cynwal  ef,  mewn  cywydd  a wnaeth  iddo,  i ofyn  Beibl  dros 
Robert  ab  Heilyn  : — 

‘ Mae  iti  renti  drwy  ras, 

Mab  dewrwych,  mwy  bo  d’  urddas, 

Mallwyd  sydd  am  wellâd  sant, 

A Mawddwy  yn  eich  meddiant, 

A Llanfawr,  blaenfawr  heb  ludd, 

Llawn  afael,  a Llannefydd.’ 

Ei  wraig  ydoedd  Sian,  merch  i Rhys  (John,  medd  rhai)  Wynn, 
Yswain,  o’r  Llwyn  Yn,  a chwaer  i wraig  yr  Esgob  Parry.  Ni  bu 
iddynt  blentyn ; ac  ar  ol  ei  farwolaeth  ef,  dywedir  iddi  hi  briodi  ei 
gurad  ;§  a dywedir  hefyd  mai  priodas  annedwydd  iawn  a fu  hòno. 
Gan  fod  ganddo  gynnifer  o fywoliaethau  eglwysig,  efe  a gasglodd 
gryn  lawer  o gyfoeth.  Adeiladodd  bont  ger yg,  o’r  enw  ‘ Pont  y 

* [Sefydlwyd  Ysgol  Ramadegol  Rhuthyn  gan  y Deon  Goodman  yn  y fl.  1595, 
chwech  mlynedd  ar  ol  i Davies  fyned  i Rydychain,  a dwy  flynedd  ar  ol  iddo 
ymadael  â’r  Brifysgol  hòno.  Nis  gallasai  ef  gan  hyny  dderbyn  ei  ddysg  yn 
Ysgol  fawr  Rhuthyn,  a hithau  heb  ei  sylfaenu  ar  y pryd  : ond  hwyrach  bod 
yno  ysgol  led  enwog  cyn  i’r  Deon  Goodman  sylfaenu  yr  ysgol  bresennol.  Ni 
bu  yr  Esgob  Parry  erioed  yn  athraw  Ysgol  Rhuthyn.] 

+ [Saif  eglwys,  persondy,  a phentref  Mallwyd,  ar  derfyn  eithaf  swydd  Feirion- 
ydd,  ond  y mae  rhan  o’r  plwyf  yn  swydd  Drefaldwyn.  Gan  nad  oes  un  linell 
neillduol  yn  gwahaniaethu  rhwng  terfynau  y ddwy  swydd  yn  y lie  hwn,  dywedir 
weithiau  fod  y persondy  â rhan  o hono  ym  mhob  un  o’r  ddwy.] 

X [Ymddengys  nad  oedd  ein  hawdwr  yn  deall  y gwahaniaeth  rhwng  preben- 
dari  mewn  eglwys  gadeiriol  a pherson  neu  weinidog  eglwys  plwyf.  Nid  oedd  y 
berthynas  leiaf  rhwng  y Dr.  Davies  a phlwyf,  bywoliaeth,  neu  bersoniaeth 
Llannefydd,  er  ei  fod  yn  derbyn  y corfudd  a elwir  corfudd  Llannefydd  yn 
eglwys  gadeiriol  Llanelwy.  Tâl  am  weinyddu  mewn  eglwys  gadeiriol  yw 
corfudd  neu  brebend , ac  nid  am  gyflawnu  gwasanaeth  mewn  eglwys  blwyfol.] 

§ [Y  Parch.  Edward  Wynn,  A.C.,  un  o feibion  Edward  Wynn,  Yswain,  o 
Fodewryd,  ym  Mon,  ydoedd  y curad  hwn.  Cafodd  fywoliaeth  Llan  ym 
Mawddwy  ar  farwolaeth  y Dr.  Davies. — Cambrian  Register , 1795,  p.  158.] 


100 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


C1621 


Cleifion,’  a rhyw  ddwy  arall,  meddir.*  Yr  oedd  llythyrenau  ei  enw 
wedi  eu  palmantu  â cheryg  gwynion,  mewn  dau  fan  ar  y bont.  Y 
mae  pont  newydd  wedi  cael  ei  gwneydyn  ddiweddaracbynuwcbna’r 
ben  un ; ond  y mae  yr  ben  i’w  gweled,  wrtb  edrycb  dros  ganllaw  y 
newydd,  beb  ei  bollol  falurio  eto.  Efe  befyd  a ail  adeiladodd 
gangbell  a cblocbdy  yr  eglwys,  gan  roddi  ceiliog  gwynt  ar  nen  y 
clocbdy,  a’r  un  llytbyrenau  is  law  iddo,  a’r  flwyddyn  1640  ar 
ystyllen  ar  ocbr  y clocbdy  ; ac  felly  befyd  ar  y palmant  o flaen  drws 
y persondy,  ac  yn  un  o’i  ystafelloedd.  Dywedir  iddo  gwbl  adeil- 
adu  y ty.f 

Yn  ei  ewyllys,  efe  a adawodd  ardretb  maes  o’r  enw  Dôl  Dyfi,  i 
dlodion  y plwyf,  tra  y rbedo  dwfr.  Y mae  yr  afon  wedi  treulio  cryn 
lawer  o bono  ymaitb,  ond  er  byny  y mae  yn  cynnyrcbu  o saitb  i ddeg 
punt  yn  y flwyddyn.  Y gweddill  o’i  diroedd  a adawodd  rbwng  dau 
nai — ei  nai  ei  bun,  a nai  ei  wraig,  mab  yr  Esgob  Parry,  medd  rbai; 
ond  dywed  ereill  mai  nai  arall  i’w  wraig,  o’r  enw  Wynn.  Y mae  y 
tiroedd  yn  awr  yn  wertb  dros  300^.  yn  y flwyddyn.  Y mae  rban 
nai  y wraig,  sef  y Plas  Ucbaf,  a Ueoedd  ereill  pertbynol,  wedi  ei 
gwertbu  er  ys  mwy  banner  canmlynedd;  ond  dywedir  bod  rban  ei  nai 
ei  bun  ym  meddiant  ei  deulu  byd  yn  byn. 

Ycbydig  a wyddys  am  ei  fucbedd  gartrefol.  Dywedir  iddo  ef  a’i 
was  wneyd  y llinellau  canlynol  ar  ddau  o eglwyswyr  a welent  yn 
myned  beibio  iddynt  ar  y pryd ; — 

Dr.  Davies — ‘ Dacw  ddau  ofleiriad  flol, 

Yn  myn’d  ar  ol  eu  gilydd ; 

Y Gw  as — Ond  bod  yn  well  ei  ddysg  a’i  ddawn, 

Mae’n  agos  iawn  y trydydd.’ 

Y mae  befyd  ar  gof  iddo  anfon  y gwas  bwn  i ddegymu  rbyg  ym 
mblwyf  Llan  ym  Mawddwy,  ac  i bercbenog  yr  yd  acbwyn  ar  y 
gwas  am  gymmeryd  mwy  o’r  rbyg  nag  oedd  ddyledus  iddo  ei  ddegymu. 
Cymmerodd  y Dr.  Davies  y cyfleusdra  cyntaf  i ymresymu  a’r  gwas 
yng  ngbylcb  y cwyn  bwn,  yr  bwn  a’i  batebodd  allan  o law : — ■ 

1 Ei  ran  ei  bunan,  a’i  bawl, — fe  gafodd 
Y cyfaill  uffernawl, 

O’r  rbyg  iraidd  rbagorawl — 

Ai  rban  Dduw  fynai’r  ben  ddiawl  V 

* [Y  mae’r  tair  pont  hyn  yn  aros  byd  beddyw,  er  bod  pontydd  newyddion 
(a  adeiladwyd  yn  1844  a 1845)  yn  eu  bymyl,  wedi  eu  codi  yn  lie  dwy  o bonynt. 

Y mae  un  o’r  ben  bontydd  byn,  yr  hon  a elwir  Pont  Ffinnant,  ag  iddi  ddau  fwa, 
ar  yr  afon  Dyfi  rbwng  Mallwyd  a Dinas  Mawddwy,  ac  yn  ymyl  gorsaf  RbeilfFordd 
Mawddwy;  y Hall,  o un  bwa,  a elwir  Pont  y Cleifion,  ar  y Clywedog, 
o fewn  ycbydig  i Fallwyd,  ar  yr  un  ffordd ; a’r  drydedd,  yr  bon  a elwir  pont 
Fallwyd,  ar  Ddyfi,  ycbydig  is  law  aber  y Clywedog.  Y mae  yr  olaf  bon  yn 
bont  bynod  o ramantus  yr  olwg  arni,  ac  yn  tynu  sylw  cyffredin  ymwelwyr  â’r 
ardal.  Y mae  gwedd  bur  ramantus  befyd  ar  ben  Bont  y Cleifion.] 

+ [Y  mae’r  persondy  y preswyliai  y Dr.  Davies  ynddo  yn  aros  byd  beddyw, 
ond  bod  rbai  ystafelloedd  wedi  eu  cbwanegu  ato  gan  beriglor  presennol  y plwyf, 
y Parch.  Eb.  Edwards,  B.D.,  yr  hwn  a gyflwynwyd  i’r  fywoliaeth  yn  y fl.  1852.} 


1621^ 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


101 


Am  ei  weitbiau,  gwneir  sylw  o bonynt  o uni  un,  fel  y delir  at 
flynyddoedd  eu  cyboeddiad.  Yr  oedd  amser  yn  ol  Bregetbau  o’i 
eiddo,  mewn  llawysgrifen,  yn  llyfrfa  Ysgol  Ystrad  Meirig,  yn  sir 
Aberteifi.  Ei  lyfrau  a ddaetbant,  meddir,  i feddiant  gwr  o'r  enw 
Kenrick,  yr  bwn  a fu  fyw  lawer  o flynyddoedd  yn  ol,  yn  weinidog 
yr  Ymneillduwyr  (Henaduriaid),  yng  Ngwrecsam,  a’r  bwn  a sym- 
mudodd  oddi  yno  i Graerwysg,  â’r  llyfran  gydag  ef,  mae  yn  debyg. 
Yr  oedd  ym  meddiant  y diweddar  Earnwr  Bosanquet  lawysgrif,  yn 
cynnwys  nifer  o ddarnau  barddoniaetb,  cyfeiriedig  at  y Doctor,  gan 
feirdd  ei  oes.* 

Am  ei  ddysgeidiaetb,  y mae  ei  waitb  yn  eitbaf  digon  o brawf,  ei 
fod  yn  ysgolhaig  mawr,  yn  y Lladin,  y Grroeg,  a’r  Hebraeg,  yn 
gystal  a Cbymraeg,  yr  byn  ni  ellir  ei  ddywedyd  am  ysgolbeigion 
mawr  o Grymry  yn  y dyddiau  byn.  Gelbr  yn  gyfiawn  gymbwyso  ato 
yntau  y Hinellau  a wnaetb  Sion  Tudur  i’w  gyd-ddiwygiwr,  y Dr. 
Morgan. f Bu  farw  y Dr.  Davies  y 15fed  o Fai,  1644,  yn  o ddeutu 
74  oed ; a cbladdwyd  ef  y 19ydd,  yng  ngbangbell  yr  eglwys.  Cerf- 
iwd  y geiriau  canlynol  ar  gareg  ei  fedd,  y rbai,  trwy  fod  y gareg  yn 
llawr  i’r  lie,  ac  felly  o dan  draed  yr  addolwyr,  sydd  wedi  treulio  yn 
bollol : — 

1 JOHANNES  DAVIES,  S.  T.  P. 

RECTOR  ECCLESIvE  PAROCHIALIS  DE  MALLWYD, 

OBIIT  15  DIE  MAII, 

ET  SEPTJLTT7S  PIJIT  19,  A.D.  1644,  IN  VIRTUTIS 
POTIIJS  QTJAM  NOMINTS  MEMORIA.  * 

Hynv  yw — 1 Jobn  Davies,  Dysgawdwr  Duwinyddiaetb  Gyssegredig, 
Periglor  Eglwys  blwyfol  Mallwyd,  a fu  farw  y 15fed  dydd  o Fai, 
ac  a gladdwyd  ar  y 19ydd,  ym  mlwyddyn  ein  Harglwydd,  1644. 
Mwy  er  coffadwriaetb  am  ei  rinwedd  nag  am  ei  enw.’J 

[Ycbydig  flynyddoedd  yn  ol,  trwy  ymdrecbion  y diweddar  Barch.  Rowland 
Williams,  Person  Ysgeifiog,  yn  swydd  Fflint  (gwr  genedigol  o’r  plwyf  bwn), 
gosodwyd  i fyny  yn  Eglwys  Mallwyd  Goflech  harddwych  o fynor  gwyn,  gwaitb 
y cerfiedydd  rbagorol  Mr.  Solomon  Gibson,  o Lynlleifiad,  er  cof  am  y dysgedig 
Ddr.  Davies.  Saif  ar  fur  gogleddol  yr  Eglwys,  yn  lied  agos  ar  gyfer  y ddarllenfa, 
a chynnwys  yr  arysgrifen  ganlynol : — 


H.  s.  E. 

JOHANNES  DAVIES,  S.  T.  P. 

VERRE3IOLANI  IN  AGRO 
DINOVICENSI  NATUS, 

PROPOSITUS  HUIC  ECCLESLO, 

ANNOS  XXX. 

VIR  MULTARUM  LITERARUM, 

RELIGIONIS  ILLIBATO  STRENUUS 

* Owaith  Lewis  Glyn  Cotbi,  nod,  t.  187.  [Y  mae  rhai  ysgriflyfrau  o fardd- 
oniaetb  Gymreig  yn  llawysgrifen  y Dr.  Davies  ar  gadw  yn  y Gywreinfa 
Brydeinig,  yn  Llundain.  ] 

t Gwel  nodyn  rbif  1,  1588  [t.  44]. 

Î Williams’s  Eminent  Welshmen;  Cambrian  Plutarch;  Gwladgarwr,  Medi, 
1837 ; Eurgrawn  Wesleyaidd,  Mebefin,  1813 ; Cambr.  Quart,  Mag.  vol.  ii, 
p.  97.  [Cambrian  Journal,  1863,  p.  155.] 


102 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1622 


PROPUGNATOR, 

CARITATE  IN  PATRIAM  SPECTATISSIMUS, 

QUEM  DUOBUS  SUI  TEMPORIS  EPISCOPIS, 

MORUM  INTEGRITAS  COMMENDAVIT, 

ET  IN  SS.  SCRIPT.  CAMBRICS  VERTENDIS, 

GILECA,  LATINA,  HEBRA5A  ERUDITIO 
ADJÜTOREM  PERUTILEM  UTRIQUE  REDDIDIT. 

IDEM  LINGUAE  ET  ANTIQUITATIS 
BRITANNIC^®, 

MAGNUS  ET  INCORRUPTUS  INVESTIGATOR, 

FASTOS  DIU  NEGLECTOS  PATEFECIT, 

AD  ANTIQUI  SERMONIS  USUM  ET  SCIENTIAM, 

NON  UNO  OPERE  VIAM  POSTERIS  MUNIVIT. 

ANNUM  AGENS  ULTRA  LXX.  DEC.  A.D.  N.  M.DC.XLIV. 

CIVES  jERE  collato 
POST  ANN.  CC. 

NE  CINERIBUS  ET  MEMORISE, 

VIRI  EGREGIE  DE  PATRIA  MERITI 
DIUTIUS  ABESSET  MONUMENTUM, 

HONORIS,  PICTATISQUE  CAUSA, 

TIT.  PON.  CUR.] 

2.  ‘ Llyfr  y Weddi  Gyffredin.’*' 

Gan  nad  oedd  y rRagddalen  gyda’r  un  a welais,  ni  allesid  ei 
roddi  yn  gyflawn  : ond  argraffwyd  ef  tua’r  flwyddyn  Ron  ; canys  y 
mae  wyneb-ddalen  y Salmau  can  sy  gyssylltiol  ag  ef  yn  darllen 
fel  Ryn  : — 

‘ Llyfr  y Psalmau.  Wedi  ei  cyfieitRv  ai  cyfansoddi  ar  Fesvr 
Oerdd  yn  Gymraee.  Drwy  waitR  Edmund  Prys,  ArcRdiacon 
Meirionnydd.  Ai  Printio  yn  Llvndain,  1621.’ 

3.  ‘Catecism,’  &c. 

CyRoeddwyd  Rwn  gan  y Dr.  J oRn  Davies  o Fallwyd,  ac  ni  wyddys 
ycRwaneg  am  dano  na’r  Ryn  a ddywed  ef  ei  Run  yn  ei  lytRyr  at  Mr. 
Owen  Wynn,  o Wydir,  yr  Rwn  a amserwyd  1 Malloid  23o  Jan.  1627,’ 
lie  y dywed,  ‘ Yr  wyf  yn  anfon  i cRwi  ycRydig  o Gatecism  ; nid  oes 
genyf  ond  deg  neu  ddeuddeg  o’r  500  a argreffais  yn  1621,  neu 
buaswn  yn  anfon  ycRwaneg  i cRwi.’f 

[Tebygol  mai  Catecism  yr  Eglwys,  wedi  ei  argraffu  ar  ei  ben  ei  Run,  ydoedd.] 

1622. 

1.  ‘ Direction  for  SearcR  of  Eecords  in  tRe  CRancerie,  Tower, 

ExcRequer,  for  tRe  Clearing  of  all  sucR  Titles  and  Questions  as  tRe 
same  may  concerne,  witR  tRe  accustomed  Fees  of  SearcR.  By 
TRos.  Powell,  Cambrensis. 

* [Yn  RytracR,  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin  canys  felly  yn  ddiau  y dylai  ei 
enw  fod.  Y mae  yr  awdwr  bytR  a hefyd  yn  arfer  ‘ Llyfr  y Weddi  Gyffredin  ’ 
yn  lie  y ‘ Y Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  ’ hyd  yn  oed  pan  yn  amcanu  rboddi  y 
ddalen  enwol  bob  gair  a llythyren  fel  y byddai  yn  argraffedig.  Hyd  y gwyddys, 
ni  elwir  cymmaint  ag  un  argraffiad  o’r  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin  ’ yn  ‘ Llyfr  y 
Weddi  Gyffredin,’  fel  y geilw  yr  awdwr  ef  yma,  ac  mewn  11a wer  man  arall. 
Camsyniad  arall  a wneir  yn  fynych,  mewn  pertbynas  i enw  yr  unrRyw  lyfr,  gan 
lawer,  yw,  ei  alw  yn  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin;’  sef  ywRyny,  gosody  gair  ‘ cyff redin' 
i ddynodi  y llyfr  ac  nid  y weddi;  pan  yw  y weddi  sy  gyffredin,  ac  nid  y llyfr.} 
t Cambrian  Register,  1796,  p.  473. 


103 


1623-27]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 

London,  Printed  for  Paul  Man,  1622/ 

Llyfryn  o 98  tudalen  4plyg  ydyw,  yn  cyfarwyddo  chwilio  hynaf- 
iaeth.au  gan  y Cymro  uchod  yn  Llundain. 

1623. 

1 . ‘ Beati  Pacihci ; a Divine  Poem,  written  to  his  most  Excellent 
Majesty.  By  Sir  John  Stradling.’ 

London,  1623,  4to. 

[Gweler  t.  67,  nod  Í,  a rhif  2,  d.f.  1607,  yng  nghylch  Syr  John  Stradling.] 

Yr  oedd  hwn  wedi  cael  ei  ddarllen  gan  y Brenin  Iago  mewn  ys- 
grif,  a’i  argraffu  trwy  awdurdod. 

3.  ‘ Eemaines  concerning  Britain,  Languages,  Surnames,  Ana- 
grammes,  Proverbs,  &c.  By.  W.  Camden.’  1623. 

1625. 

1 . ‘ Divine  Poems,  in  seven  several  classes,  written  to  King 
Charles  i.  By  Sir  John  Stradling/ 

London,  1625,  4to.* 

2.  ‘ A Discourse  before  James  i.  By  the  Bishop  of  St.  David’s. 
1625/  4to. 

Yr  Esgob  oedd  y Dr.  Wm.  Laud;  ac  y mae  y bregeth  yn  wlad- 
ddysg  drwyddi. 

1627. 

1.  ‘England,  Wales,  Scotland,  and  Ireland,  Described  and 
Abridged  with  ye  History.  A Delation  of  things  worthy  of 
Memory  from  four  Larger  Volumes.  Donne  by  John  Speed. 
1627/ 

Talfyriad  byr  yw  hwn  o waith  mawr  yr  awdwr.f 

2.  ‘The  Theatre  of  the  Empire  of  Great  Britaine;  Presenting  an  exact 
Geography  of  the  Kingdoms  of  England,  Scotland,  Ireland,  and 
Wales,  &c.  Described  by  John  Speed.  Imprinted  at  London. 
1627/ 

f Tybir  mai  yn  1610  y dylasai  hwn  fod  gan  fod  rhai  o’r  darlunleni 
o’r  amseriad  hwnw,  yr  hyn  a ddengys  mai  rhywun  a geisiodd 
wneyd  cyhoeddiad  newydd  o’r  hen  argraffiad,  trwy  newid  yr  amser- 
iad, yr  hyn  a wneid  yn  fynych  gynt  â hen  ystôr  o argraffiadau 
blaenorol. 

[Cymharer  rhif  1,  d.f.  1614.] 

* Gwel  2,  1607;  a rhif  1,  1623. 

+ Gwel  rhif  1,  1610;  a rhif  1,  1616. 


104 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1628-29 


1628. 

1.  ‘ Epigrammatum  Joannnis  Owen  Cambro-Britanni  Oxon- 
iensis  Editio  Postrema. 

Lugduni  Batavorum,  Ex  officina  Elzeviriana,  Anno  1628.’ 
12mo. 

[Canfyddir  i’r  argraffiad  hwn  ddyfod  allan  o wasg  glodfawr  yr  Elzeviriaid  yn 
Leiden.  Yr  Elzeviriaid  oeddynt  deulu  o argraffyddion  dysgedig  ac  enwog  yn 
Holand  yn  y I7fed  ganrif,  ac  ymsefydlodd  gwahanol  gangenau  o honynt  yn 
Amsterdam,  Leiden,  yr  Hag,  ac  Wtrecht,  lie  y dygasant  eu  celfyddyd  i berffeith- 
rwydd  mawr,  yn  gystal  o ran  tlysni  a chywirdeb,  yn  enwedig  yn  y llythyren 
fân,  yr  bon  a ddefnyddid  ganddynt  yn  fynych.  Cyimwys  eu  hargraffiadau  yn 
benaf  weitbiau  ysgrifenwyr  Groeg  a Rbufain.  Gwir  enw  y teulu  ydoedd 
Elzevier  (yr  bwn  a ddaw  o’r  Isdiraeg  else,  llwyfen,  a vuur,  tân).  Y tro  cyntaf  y 
cyfarfyddir  â’r  enw  Elzevir  mewn  cyssylltiad  â llyfrau,  sy  mewn  argraffiad  o 
Eutropius,  yr  bwn  a argraffwyd  yn  1592,  ac  a gyboeddwyd  yn  Leiden  gan 
Lewis  Elzevir;  a darfu  am  danynt,  fel  argraffyddion,  gyda  pblant  Daniel 
Elzevir,  yr  bwn  a fu  farw  yn  1680.  Argraffeb  gyffredin  yn  Elzeviriaid  ar  eu 
llyfrau  yw  4 Apud  Elzevirios,’  neu  ‘Ex  officina  Elzeviriorum,’  neu  4 Ex  officina 
Elzeviriana;’  ac  anfynycb  y ceir  cynenwau  neb  o’r  teulu  ar  gynddalen  y llyfrau 
a gyboeddwyd  ganddynt.] 

2.  ‘ Llyfr  y Psalmau,  V Vedi  ev  cyfieithv,  ai  Cyfansoddi  ar  fesvr 
Cerdd  yn  Gymraeg.  Drwy  waitb  Edmund  Prys,  Arcbdiacon 
Meirionydd.  A’i  Printio  yn  Llundain,  1628. , 

Ymddengys  yr  argraffiad  bwn  gael  ei  gyboeddi  wrtbo  ei  bun  i’w 
gydrwymo  ag  unrbyw  argraffiad  dyfodol  o'r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin ; 
canys  ceir  ef  gyda  Llyfr  Grweddi  y fl.  1634. 

3.  ‘An  Act  for  tbe  Estabbsbing  tbe  Estates  of  Bronfield  and 
Yale,  in  tbe  Countie  of  Denbigh,  and  of  tbe  Tenures,  Eents,  and 
Services  thereupon  reserved. 

London,  Printed  by  Bonham  Norton,  1628.’ 

Y mae  bon  yn  weitbred  seneddol  bwysig  bertbynol  i sir  Ddinbycb, 
yr  byn  a ofynid  gan  Siarl  i,  pan  oedd  yn  Dywysog  Cymru. 

1629. 

1 . Pregetb  ynghylch  Edifeirwch,  gan  Arthyr  Dent.  0 gyfieitbiad 
Mr.  Eobert  Llwyd,  gynt  Eicar  y Waun,  yn  sir  Dinbych., 

Llundain.  12plyg. 

Eorert  Lloyd  a benodwyd  yn  ficer  y Waen  yn  1615,  ac  a 
drowyd  allan  gan  Brofwyr  Cromwel.*  Yr  unig  grybwylliad  am 
dano  yng  nghoflyfr  y plwyf  bwnw,  yw  y cofnod  canlynol : — ‘ Jane 
Lloyd  filia  Eobü  Lloyd  vicarii  de  Cbirke  sepulta  fuit  apud  Llan- 
dysyl  26.  Septembris  1633.f  Ymddengys  hefyd  ei  fod  yn  ficer  Llan- 
asa,  yn  sir  Eflint.  Cafodd  hefyd  ficeriaetb  Llanrwst  yn  1619, 

* Walker,  Sufferings  of  the  Clergy. 

+ Llythyr  y Parcb.  Joseph  Maude,  ficer  y Waen. 


1630] 


LLÝFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


105 


I fìceriaeth  y Cwm,  ger  Llanelwy,  yn  1625,  a phersoniaeth  Llan- 
dyssul,  gery  Dref  Newydd,  yn  1625.  Ymddengys  mai  y lie  cyntaf  a 
i gafodd  ydoedd  ficeriaeth  yn  sir  Amwythig.*'  Pa  sawl  un  o’r  byw- 
oliaeth.au  hyn  oedd  efe  yn  eu  dal  gyda’u  gilydd  nis  gwyddom  ; ac 
ymddengys  fod  Willis  yn  cyssylltu  dau  o’r  un  enw, — o bosibl  ei  dad. 

1830. 

1.  ‘Yr  Ymarfer  o Ddvwioldeb : Yn  Cyfar-wyddo  dŷn  i ryngu 
bodd  Duw  : Yr  hwn  lyfr  â osodwyd  allan  yn  saeson-aec  o waith  y 
gwir  barchedig  dâd  Lewis  Escob  Bangor,  ac  a gyfìeithwyd  yn 
Gamber-aec  o wâith  Eow,  Yaughan  o Gaergai  o sîr  Feirion  wr 
bonheddig.  JSst  volume  satis. 

Printiedig  gan  Felix  Kyngston  tros  Robert  Allot, f ac  ydynt  iw 
cael  tan  lûn  yr  Arth,  ym  monwent  St.  Paul  yn  Llundain.  1630.’ 
[12plyg  bychan.]í 

Yr  oedd  Rowland  Yaughan,  o Gaergai,  wedi  cyfieithu  y llyfr  uchod 
er  y flwyddyn  1 620,  fel  y dywedir  ar  wyneb-ddalen  yr  argrafAadau 
diweddaraf ; ond  oedodd  ei  roddi  yn  y wasg  y pryd  hyny,  ef  allai,  o 
blegid  bod  y Beibl  mawr  yn  dyfod  allan  gan  yr  Esgob  Parry.  Yr 
oedd  3Ti  y wasgyn  gynnar  yn  1629  ; canys  dywedir  yn  yr  ‘ Annerch’ 
‘At  y darlíennudd  o Gymro  yniaith’,  rhagddodedig  i’r  ‘Llwybr  Hyffordd, 1 
a gyhoeddwyd  yn  y flwyddyn  hòno  :§ — ‘ Mi  â amcanaswn  chwanegu 
at  ddiwedd  y llyfr  yma  fagad  o weddiau  iw  harfer  ar  amryw  fâth  ar 
achlyssur,  ac  achosion ; eithr  y mae  yr  Ymarfer  o Dduwioldeb  ynteu 
tan  y Print-wasc,  ac  yn  bryssio  i ddyfod  i wlâd  Gymru  cyn  y gaiaf ; 
oddi-yno  y gelli  di  gael  beth  bynnag  a ddymunech.  Dyna  wr 
boneddig  yn  treulio  ei  amser  yn  weddol,  ac  yn  ganmoladwy,  gan 
wneuthur  gwasanaeth  i Dduw,  daioni  iw  wlâd,  a llesâd  mawr  iddo 
ei  hûn  drwy  gyfìeithu  y llyfr  godidog  hwnnw.  Pe  cymmerai  fon- 
eddigion  ieuaingc  ein  gwlâd  ni  ry w gyffelyb  orchwyl-waith  duwiol  a 
buddiol,  i dreulio  eu  hamser  arno,  ni  byddei  anllywodraeth,  a rhys- 
edd  yn  cael  cymmaint  rhwysc : Na  gwir  grefydd  yniawn-grêd  yn 
cael  cyn  lleied  brî,  a chymmeriad ; ac  ni  byddei  occreth  yn  yssu,  ac 
yn  bwytta  y naill  ddarn  o’u  tiroedd,  na  thafarndai,  a mwg  Tobacco 
yn  yfed  y darn  arall.’  Os  oedd  achos  achwyn  gan  weinidog  yr 
efengyl  fel  yna  yn  y flwyddyn  1629 — dros  ddwy  ganrif  a chwarter 
yn  oî,  pa  faint  mwy  yw  yr  achos  yn  bresennol ! Er  bod  dysgwyliad 
i’r  flyfr  hwn  fod  allan  ‘cyn  y gaiaf  ’ y llynedd,  ni  ddaeth  hyd  nes 

* Edwards’s  Willis's  Survey  of  St.  Asaph. 

t Tra  thebyg  mai  un  o geraint  Jolm  Allot,  yr  hwn  oedd  yn  bregethwr  llafur- 
us  a defnyddiol,  ac  a drowyd  o ficeriaeth  Nottingham,  o blegid  ei  anghyd- 
fFurfiaeth,  ydoedd  hwn.  Palmer’s  Calamy's  Non-Con.  Memorials , vol.  iii.  p. 
90.  Ymddengys  ei  fod  yn  dda  ei  sefyllfa  yn  y byd  : canys  dywedir  iddo  roddi 
10p.  i’rtlodion,  a’r  un  swm  i gwmpeini  y Safwerthwyr. — Timperley’s  Diction- 
ary of  Printing. 

Í [Oynnwys  corff  y gwaith  697  o dudalenau;  yr  arweinolion,  34;  a’r  cynnwys- 
iad  ar  y diwedd,  8;  y cyfan  yn  gwneuthur  739  o dudalenau.] 

§ [Yn  hytrach,  yn  y flwyddyn  ganlynol,  sef  1630.] 

14 


106 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1630 


oedd  y flwyddyn  lion  (1630)  wedi  dyfod  i mewn.  Y mae  yn  ei  rag- 
flaenn  anerchiad  o eiddo  yr  awdwr,  ‘ Lewis  Bayly,’  ‘ At  yr  vchel 
allvocaf  Dywysog,  Charles,  Tywysog  Cymbru.’  Hefyd  anerchiad 
y cyfieithydd  ‘ I’r  annwyl  urddasol  wraig,  Margred,  vnig  etifeddes 
Syr  John  Lloyd,  marchogj  a Sersiant  o’r  gyfraith,  a chywely  John 
Lloyd  o Eiwaedog  Esc.  grâs  a thangneddyf  yn  y byd  hwn,  a gor- 
foledd  tragwyddol  yn  y byd  a ddaw  a ddeisyf,  B.  V.’  Y mae  yn 
diweddn — ‘ Eich  câr  âch  câr,  gorchmynnwch  o mynnwch,  Row. 
Vaughan.’  Yn  yr  anerch  ‘ At  y Darlleydd * y mae  yn  gwneyd 
gwawd  dychanllyd  yn  erbyn  y Cymry  a g oedd  yn  ei  oes  ef  yn  di- 
brisio  eu  hiaith : — 

‘ Yr  ydwyf  fi  yn  gweled  cymmaint  o ragor  rhyngddi  ac  iaith  y 
Saeson,  ac  sydd  rhwng  cochol  newydd  a chaberden  glytiog : ac  etto 
nid  oes  vn  sail  o athrawiaeth  yn  y saith  gelfyddyd,  nad  yw  wedi  ei 
addurno  yn  eu  hiaith  hwy.  Oh  Frutaniaid  gwaedol,  cymmerwch 
chwithau  beth  poen  a thraul,  i osod  allan  eich  tafodiaith  gyfoethog : 
oddieithr  i chwi  fod  o vn  feddwl  a’r  cymru  seisnigaidd,  y rhai  sydd 
yn  tybied  yn  oreu  ddeleu  a diffoddi  ein  hiaith  ni.  . . . Mwyaf  peth 
sydd  yn  dyfod  yn  erbyn  ein  hiaith  ni  ydyw,  anhawsed  gan  y cymru 
roddi  eu  plant  i ddyscu,  fel  y mae  ’n  well  gan  lawer  dŷn  fod  ei 
etifedd  yn  fuwch  yn  ei  fyw  na  threilio  gwerth  buwch  i ddyscu  iddo 
ddarllain : ac  ni  cheir  yn  lloegr  nemmawr  o eurych,  neu  scubwr 
simneiau  na  fedro  ddarllain,  ac  na  byddo  a’i  lyfr  tan  ei  gessel  yn  yr 

Eglwys,  neu  yn  ei  ddarllain  pan  fyddo’r  achos Ac  nid  oes 

gennif  fi  ond  hyn  i ddywedyd  wrthit,  i gloi  ar  y cwbl.  Edrych  a 
ddichon  y llyfr  hwn  roddi  meddyginiaeth  i’th  enaid,  neu  lyfrau 
eraill  o’i  gyffelyb  : megis  y llyfr  odiaethol  a gyfenwir  llwybr  hyjfordd 
iW  nefoedd  o gyfLeithiad  y llên  dyscedig,  am  hanwyl  athro  Mr.  Ro. 
lloyd  Ficar  y waen,  neu  bregeth  am  edifeirwch  o waith  yr  vnrhyw 
gymreugydd  rhagorol : ac  oni  ddichon  hynny  beri  i ti  wellhau  dy 
fuchedd,  ni  byddit  ddim  gwell  pe  cyfodai  vn  oddiwrth  y meirw  i’th 
athrawiaethu,  eithr  os  cei  di  ddaioni  oddiwrth  y llyfr  hwn,  meddwl 
yn  dy  weddi  am  vn  a fydd  rhwym  i wneuthur  i’w  iaith  a’i 
wlad  y gwasanaeth  a’r  vfydd-dod  gorau  ar  a fedro,  tra  byddo  ei  enw 
Row:  Vaughan .’ 

Y Dr.  Lewis  Bayly,  awdwr  y llyfr  hwn,  ydoedd  enedigol  o dref 
Caerfyrddin  ; ac  yr  oeddyn  un  o hynafiaid  ArdalyddMon.*  Cafodd 
ei  ddysgeidiaeth  yng  Ngholeg  Ecseter,  Bhydychaim  Yn  1611,  yr 
oedd  yn  weinidog  Evesham,  yn  sir  Graerwrangon,  capelwr  i’r 
Tywysog  Harri,  a gweinidog  Eglwys  St.  Matthew,  Heol  Ffriday, 
Llundain.  Am  fod  ei  glod  yn  fawr  fel  pregethwr  enwog,  efe  a wnaed 
yn  gapelwr  i’r  Brenin  Iago  i,  yr  hwn  a’i  djrchafodd  i esgobaeth 
Bangor,  ar  farwolaeth  y Dr.  H.  Lowlands,  a chyssegrwyd  ef  yn 
Lambeth,  Ehag.  8fed,  1616.  Ar  y 15fed  oOrphenaf,  1621,  taflwyd 
ef  i garchar  yn  Fileet,  fel  y tybir,  am  ryw  ymyraeth  yn  achos  priod- 
as  y tywysog  â merch  brenin  Yspaen ; ond  cafodd  yn  fuan  ei  rydd- 
hau.  Ei  brif  waith  ydoedd  y llyfr  hwn,  yr  hwn  a fu  yn  un  o’r 

* Hanes  arall  a ddywed  mai  o Scotland  y daeth,  gyda’r  Brenin  Iago  I,  fel 
capelwr  i Henri  Ffrederic,  Tywysog  Cymru,  ac  atliraw  i’r  Tywysog  Siarl,  wedi 
Ltyny  Siarl  i. — Gwladganvr,  1837,  t.  3. 


1030] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


107 


llyfrau  mwyaf  poblogaidd  yn  yr  iaith  Seisoneg  am  fiynyddoedd. 
Yr  oedd  argraffiad  8plyg  y fl.  1734,  yn  59fed  ;* * * § **  ac  argraflwyd  ef  yn 
Gymraeg  tua  chwech  gwaith,  ac  yn  iaith.  y Ffrancod  yn  fynych. 
Achosodd  ei  gyhoeddiad  yn  yr  iaith  hòno  beth  dadl.  Dywedid  mai 
nid  Bayly  oeçld  yr  awdwr,  eithr  un  Price , archddiacon  Bangor  ; tra 
yr  haerodd  un  Lodwic  Molins  iddo  gael  ei  ysgrifenu  gan  weinidog 
Puritanaidd,  a darfod  i esgob,  yr  hwn  nad  oedd  yn  hynod  am  ei 
dduwioldeb,  brynu  y llawysgrif  gan  weddw  hwnw,  yr  hwn,  wedi  ei 
feddiannu,  ni  thaiodd  byth  am  dano  : wedi  hyny  iddo  ei  gyfnewid 
mewn  rhai  manau,  a’i  gyhoeddi  fel  ei  waith  ei  hun.  Ond  pa  fodd 
bynag,  cyfrifid  y llyfr  yn  barchus  fel  awduriaeth  Bayly  gan  y rhan 
fwyaf.  Bu  yr  awdwr  farw  yn  1631,  a chladdwyd  ef  yn  Eglwys 
Gadeiriol  Bangor.  Gadawodd  ar  ei  ol  bedwar  o feibion.f  Daeth 
un  o honynt — John — yn  awdwr  rhai  pethau  bychain,|  yn  gapelwr 
y brenin,  ac  yn  warcheidiwr  Elusendy  Gabriel  Goodman,  yn 
Rhuthyn.  Thomas,  yr  ieuangaf,  a ddaeth  yn  D.D.;  cymmerodd 
arfau  ym  mhlaid  y brenin  yn  Rhaglan  ; wedi  hyny  gogwyddodd 
at  Babyddiaeth  ; ac  o blegid  rhywbeth  a ysgrifenasai  yn  sarhaus  ar 
y llywodraeth,  efe  a garcharwyd  yn  Newgat.  Diangodd  o garchar, 
ac  aeth  i Holand,  lie  yr  addefodd  ei  hun  yn  Babydd.  Cyhoeddodd 
amrai  weithiau,  a bu  farw  yn  yr  Ital,  mewn  tlodi  mawr,  o ddeutu  y 
fl.  1659. § 

Am  y cyfieithydd  ‘ Row.  Vaughan,  wr  bonheddig,’  yr  oedd  yn 
byw  yng  Nghaergai  [ym  mhlwyf  Llanuwchllyn],  ger  y Bala,  yn  sir 
Eeirionydd,  ac  yn  tarddu  o hen  deulu  o’r  un  enw  ag  oedd  yn 
meddiannu  y lie  hwnw  er  ys  cannoedd  o fiynyddoedd  cyn  ei  amser 
ef.  Yr  oedd  enwogrwydd  yn  perthynu  iddynt  fel  teulu,  neu  genedl. 
Yr  oedd  un  Gwerfyl  Mechain,  merch  Hywel  Fychan,  yr  hon  oedd 
brydyddes,  acyn  byw  rhwng  1460  a 1490,  yn  y lie  hwn.||  Brawd  i 
hòno,  a mab  i Hywel  Fychan,  o’r  enw  John  Fychan,  a briododd 
ferch  un  Cadben  Madog,  a mab  iddynt  hwythau,  o’r  enw  Robert,  a 
briododd  etifeddes  Gwern  Brychdwn,  yr  hon  oedd  yn  un  o Lwydiaid 
Mathafarn,  a merch  i’r  rhai  hyny  a briododd  y Milwriad  Salisbury, 
o Rug,  ger  Corwen,  a Bachymbyd,  ger  Dinbych,  yr  hwn  oedd  yn 
cael  ei  alw  yr  ‘ Hosanau  Gleision ,’  a’r  hwn  oedd  yn  llywodraeth  wr 
Castell  Dinbych,  yn  amser  y rhyfel  cartrefol.*'*  Yng  nghofrestr  sir- 
yddion  Meirionydd,  ceir  fod  John  Fychan  o Gaergai  yn  sirydd  yn 
1615  ac  1622.  Yn  1644,  cawn  Rowland  Fychan,  y cyfieithydd,  ac 
ereill  wedi  hyny  o’r  teulu,  yn  siryddion.  Cafodd  ef  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Rhydychain,  ond  nid  arosodd  yno  i gymmeryd  graddau.  Gelwid 

* [Y  mae  genyf  yn  awr  o’m  blaen  argraffiad  o hono  a ymddangosodd  yn 
Llundain  yn  1810,  yr  hwn  y dywedir  maiy  70fed  ydyw.] 

+ Dau  fab,  medd  ereill. — Gwladgarwr,  1837,  t.3. 

Î ‘ Two  Sermons.  The  Angell  Guardian.  The  Light  Enlightening.  Preach- 
ed by  John  Bayley,  Guardian  of  Christ’s  Hospitall  in  Rhuthyn,  1630.’  Y 
mae  y cyllwyniad  i’w  Dad,  Lewis  Bayly,  Esgob  Bangor. 

§ Wood’s  Athen  Oxon.  ; Biog.  Brit.  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

||  Owen’s  Cambrian  Biography. 

**  Gioyliedydd , cyf.  vi.  t.  87. 


108 


LL YFIiY DDIAETH  Y CYMRY. 


[1630 


e£  y Cadben  Fychan  neu  Vaughan,  gan  ei  gydnabod,  o blegid  iddo 
wasanaethu  yn  y fyddin  o blaid  y brenin ; ac  y mae  prawf  ei  fod  ym 
mrwydr  Naseby.  Y mae  ar  gael  yr  bysbysiad  canlynol : — ‘ Ymofyn- 
er  am  un  S — H — , o L-n-ll-ch-d,*  yn  agos  i Fangor ; gwr  du,  byr, 
ilydan-ysgwydd,  a chydnertb  ei  wneuthuriad,  Bu  yn  ymladd  o 
dan  y Cadben  Rowland  Fychan  yn  ymladdfa  Naseby,  lie  y cym- 
merwyd  ef  yn  garch^ror.  Anfonwyd  ef  â phenweig  neu  ysgadan 
cochion,  i un  Mr.  Wyn,  yn  agos  i Gaerwrangon,  yr  hwn  a fuasaiyn 
ddiweddar  yn  swydd  Gaernarfon  yn  prynu  gwartheg,  ac  a gyflog- 
asai  y dywededig  S — H — i’r  gorchwyl  uchod.  Gwelwyd  ef  yn 
ddiweddar  yn  dychwelyd  tuag  adref,  y pedwerydd  dydd  ar  bymtheg 
o Ionawr  diweddaf,  ar  Fwlch  Oerddrws,f  lie  y tagodd  efe  ryw  gylch- 
werthwr  (pedlar),  gan  yr  hwn  oedd  ceffyl  yn  llwythog  o dobacco, 
triagl,  dwr  y bywyd  (brandy),  a lliain,  &c.,  &c. ; a chymmerodd  y 
cwbl  ymaith.’^;  Y mae  ef  ei  hun  hefyd  yn  cyfeirio,  fel  y tybir,  at 
hyny,  pan  y dywed  wrth  ei  1 anwyl  nai  JEu.  Vaughan , Moel  y Fron- 
llwyd,’  ‘ Mi  a welaf  yr  awrhon  i mi  achos  dda  i Ddiolch  i Dduw  ac  i 
orfoleddu  yn  ein  gwaith  yn  gwrthryfela  (er  na  ynnillodd  yr  vn  o 
honom  ond  ychydig  ar  ein  gwaith,  etto  rhaid  oedd  i ni  fyned  ar  ol 
ein  rhywogaeth)  y naill  tros  y Brenin  a gwir  ragorfraint  y Gymanfa, 
a’r  llall  tros  y Brenin  ar  Gymanfa,  ac  i ddiweddu  yn  llawen  milvus 
rapiat  vtrumq;  bellatorum , y trydydd  â’r  asgwrn.’ — Rhagymadrodd  i’r 
‘ Pregeth  yn  erbyn  Schism.'  Yr  oedd  yn  selog  iawn  tros  y brenin  ; 
canai  mewn  gogan  i’r  blaid  seneddol,  a chyfeiriai  yn  gas  atynt  yn 
rhagymadrodd  y llyfrau  a gyfieithodd  o waith  y Dr.  Brough,  y rhai 
a enwir  yn  eu  trefn ; a darfu  i’w  sel  gynhyrfu  y ?^îaid  hòno,  nes 
iddynt  losgi  ei  dy  a’i  feddiannau  yn  1645,  au  trawsfeddiannu.  Dy- 
wedir  hefyd  iddo  yntau  fod  yn  garcharor  yng  Nghaerlleon  am  dair 
blynedd.§  Adferwyd  ei  feddiannau,  ac  adeiladodd  efei  dyeilwaith, 
gan  gerfio  englyn  uwch  ben  y porth.  Pa  bryd  y bu  farw,  nid  oes 
dim  cofnod  i’w  gael,  am  a wyddys.||  Am  y cyhoeddwr  Allot,  a’r 
argraflydd,  nid  oes  genyf  eto  ddim  hanes. 

2.  1 Y Bibl  Cyssegr-lan,  sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Printiedig  yn  Llvndain,  gan  Robert  Barker,  Printrwr  i Ardder- 
choccaf  fawrhydi  y Brenin : a chan  Assignes  lohn  Bill.  Anno 
Dom.  1630/  [Splyg.] 

Y mae  yn  ei  ganlyn,  1 Testament  Newydd  ein  Harglwydd  a’n 
Hiachawdwr  Iesy  Crist.  Printiedig  yn  Llvndain  gan  Robert 
Barker,  Printiwr  i Ardderchoccaf  fawrhydi  y Brenin : a chan 
Assignes  lohn  Bill,  Anno  Dom.  1630.’ 

Y mae  hefyd  y ‘ Llyfr  Gweddi,’  yn  ei  ragflaenu,  ac  hefyd  anerch- 
iad  Lladin  Richard,  Esgob  Llanelwy,  at  y Brenin  Iago,  a Llythyr 

) Llanllechid. 

t [Ehwng  Dolgellau  a Dinas  Mawddwy.] 
t Gvnjliedydd , cyf.  iv.  t.  247. 

§ Gvnjliedydd,  cyf.  t.  ii.  218.  Rhagymadrodd  i Waith  Huw  Morris  [t.  x]. 

||  Williams’s  Eminent  Welshmen. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


109 


1630J 


Lladin  yr  Esgob  William  Morgan  at  Elisabeth ; ac  yn  eu  dilyn,  ‘ At 
y Darllenydd’  yn  Gymraeg. 

Bu  y Cymry  uwch  law  deng  mlynedd  a th/rigain  ar  ol  sefydliad 
Protestaniaeth  gan  y Erenines  Elisabeth,  ac  agos  i gan  mhjnedd  ar  ol 
gwahann  Prydain  oddi  wrth  Eglwys  Rhufain,  heb  fod  dim  Beiblau 
yng  Nghymru,  ond  yn  yr  eglwysi,  y capeli  plwyfol,  a’r  eglwysi 
cadeiriol.  Nid  oedd  darpariaeth  wedi  ei  gwneyd  i’r  werin  hyd  yr 
argraffiad  hwn,  fel  pe  na  buasai  ganddynt  hwy  ddim  i’w  wneyd  â 
gair  Dnw  ond  ei  wrandaw  nnwaith  yn  yr  wythnos.  Yr  oedd  yr  ar- 
graffiad o’r  blaen  yn  unplyg,  yn  fawr,  yn  drwm,  ac  yn  ddrud  iawn, 
allan  o gyrhaedd  y cyffredin,  ac  yn  anghyfleus  i’w  drafod  hyd  yn 
oed  ar  ddarllenfa  yr  eglwysi.  Yr  oedd,  gan  hyny,  eisieu  Beiblau 
bychain,  hwylus  at  wasanaeth  teuluaidd  a chyffredin.  Yr  oedd  yr 
argraffiad  hwn  yr  hyn  oedd  eisieu — yn  wythplyg,  neu  bedwarplyg 
bychan  o’r  hen  ddull.*  Yr  anrhydedd  hwn  o ddarparu  y Beibl  fel 
hyn,  y waith  gyntaf,  i wasanaeth  y cyffredin  yng  Nghymru,  sy 
ddyledus  i ddau  o hiliogaeth  y Cymry,  y rhai  oeddynt  y pryd  hyny 
yn  ddinasyddion  Llundain,  sef  Rowland  Heylyn  a Syr  . Thomas 
Middleton. 

Rowland  Heylyn  neu  Heilyn,  oedd  o dylwyth  Pentref  Heilyn, 
yn  sir  Drefaldwyn.f 

Syr  Thomas  Middleton,  oedd  fab  Richard  Middleton  o Waenyn- 
og,  yn  sir  Ddinbych,  a’r  hwn  oedd  yn  meddiannu  Castell  y Waen, 
trwy  bryniad,  a brawd  i Syr  Hugh  Middleton,  y mwnwr,  yr  hwn  addyg- 
odd  yr  AfonNewydd  o Ware,  yn  sir  Hertfford,  i Lundain,  aci’r  Cad- 
ben  William  Middleton,  neu  Gwilym  Ganoldref,  y bardd,  yr  hwn,  fel 
y gwelwyd  [rhif  1,  d.f.  1593,  a rhif2,  d.f.  1 603]  adrodd  y Salmauar  gân. 
Sefydlodd  Syr  Thomas  yn  Llundain  fel  gof  aur.  Bu  yn  gwasanaethu 
y swydd  o Arglwydd  Faer  Llundain,  ac  efe  oedd  sylfaenydd  Middle- 
toniaid  Castell  y Waen.  Bu  i’w  rieninawo  feibion  a saith  o ferched. 
Y mae  cerfiad  yn  yr  Eglwys  Wen,  ger  Dinbych,  ar  fedd  eu  tad  a’u 
mam,  yn  eu  dangos  oil,  y naw  mab  o’r  tu  cefn  iddo  ef,  a’r  saith  merch 
o’r  tu  cefn  iddi  hithau.J  Cymmerodd  Syr  Thomas  law  helaeth  a 
llwyddiannus  gyda’r  Senedd  yn  erbyn  Siarl  i ; ac  wedi  hyny  newid- 

* [Wythplyg  ydyw  ei  faintioli.  Y mae  y llythyren  yn  bur  fân,  ond  yn  lied 
brydferth.] 

t Ystyr  y gair  Heilyn  yw  trulliad ; ac  yr  oedd  trulliaid  etifeddol  i Dywys- 
ogaeth  Powys.  Peter,  Hanes  Crefydd , nodyn,  t.  512.  Yr  oeddnai  iddo  o’r  enw 
Dr.  Peter  Heylin,  yr  hwn  a anwyd  yn  1599 ; ac  a fu  farw  yn  nodedig  yn  ffafr  yr 
Archesgob  Laud,  a Siarl  i.  Ysgrifenoddlawer  iawn  ar  y rhan  fwyaf  o ddadleu- 
on  yr  oes.  Bu  farw  yn  1662,  yn  63  oed.  Bu  iddo  yntau  fab  o’r  enw  Dr.  Henry 
Heylin.  Bu  arall  o’r  enw  Dr.  Richard  Heylyn  yn  Ganon  Eglwys  Grist, 
Rhydy chain.  Bu  hefyd  Gr on wy  Heilyn,  yng  ngwasanaeth  ‘Llewelyn  ein 
llyw  olaf.’ — Cambrian  Register,  1795,  pp.  278-9  ; Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii. 
pp.  182-189,  a 824. — [Ym  mhlwyf  Llanymynech,  yn  swydd  Amwythig,  y mae 
Pentref  Heilyn,  ond  ei  fod  ar  gyffiniau  swydd  Drefaldwyn.  Bu  yr  Henadur 
Heilyn  yn  un  o henaduriaid  Llundain,  ac  yn  sirydd  y ddinas  hòno.  Ar  ei 
draul  ef  yr  argraffwyd  yr  ‘ Ymarfer  o Dduwioldeb  ’ (rhif  1,  dan  y flwyddyn 
hon),  yn  gystal  a’r  argraffiad  8plyg  o’r  Beibl  a gofnodir  yn  y lie  hwn.  Bu 
farw  yn  1634. — Gwaith  Gwallter  Mechain,  iii.  19.] 

Î Pennant’s  Tours  in  Wales,  vol.  ii.  p.  31.  [Gwaith  Gwallter  Mechain,  ii. 


110 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


C1630 


iodd  ei  blaid,  a chymmerodd  arfau  o du’r  brenin ; diangodd  i’w 
gastell,  a cbeisiodd  ei  amddiffyn ; ond  bu  gorfod  rboi  i fyny  ar  yr 
ammodau  a ofynid  gan  wŷr  y Senedd.*  Am  yr  argraffwyr,  dy  wedir  i’r 
Brenin  Siarl  i.  ar  Orph.  20,  1627,  ac  yn  y 3edd  flwyddyn  o’i  deyrn- 
asiad,  gael  ar  ddeall  fod  trwydded  y Barkers  wedi  ei  throsglwyddo 
i Bonbam  Norton  a John  Bill,  ac  efe  a gadarnhaodd  y trosglwydd- 
iad  ;f  a dyna  pa  bam  y dywedir  fod  y Beibl  hwn  wedi  ei  argraffu 
gan  Robert  Barker,  1 a cban  Assignes  John  Bill.’ 

3.  ‘ Tbe  History  of  tbe  Ancient  and  Moderne  Estate  of  tbe 
Principality  of  Wales,  Dutcby  of  Cornewall,  and  Earldome  of 
Chester.  Collected  out  of  tbe  Records  of  tbe  Tower  of  London,  and 
diuers  ancient  Autbours.  By  Sir  Iobn  Dodridge  Knigbt,  late 
one  of  bis  Maiesties  Iudges  in  tbe  Kings  Bench.  And  by  bimself 
Dedicated  to  King  lames  of  euer  blessed  memory.  London, 
Printed  by  Tbo.  Harper,  for  Godfrey  Emondson  and  Tbomas 
Alcborne.  mdcxxx.’ 

Syr  John  Dodbidge  ydoedd  frodor  o Barnstabl,  Dyfnaint  [lie  y 
ganed  ef  yn  1555].  Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  yng  Ngboleg  Ecseter, 
Rbydycbain,  o’r  lie  y symmudwyd  ef  i’r  Demi  Hanoi,  ac  y daetb  yn 
enwog  yn  y gyfraitb.  Penodwyd  ef  gan  ei  fawrbydi  yn  Brif  Ynad 
yn  1607,  ac  yn  Earnydd  y Llys  Penadur,  yn  1613  [a  bu  farw  yn 
1628]. 

4.  ‘ Llwybr  byffordd  yn  cyfarwyddo  yr  angbyfarwydd  i’r  nefoedd. 
Yn  yr  bwn  y dicbon  dyn  ystyriol  weled  ei  gyflwr  presennol,  pa  un 
ai  cadwedig,  ai  colledig.  Wedi  ei  osod  allan  ar  ddull  ymddyddan- 
ion,  yn  gyntaf  yn  Saesonaec,  o waitb  Arthur  Dent,  Gweinidog  Gair 
Duw.  Ac  yr  awr-bon  wedi  ei  gyfieitbu  yn  Gamber-aec  er  cymmortb 
i’r  Cymrc  annyscedig,  fel  y gallo  efe  gael  yn  ei  dafod-iaitb  ei  him, 
foddion  a chyfryngau  i cbwanegu  ei  wybodaeth  i wasanaetbu  Duw. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  Nicholas  Okes  dros  George  Latham, 
ac  a geir  ar  wertb  ym  monwent  St.  Paul  tan  arwydd  Pen  Escob. 
1630.’ 

Cyfieithiad  Robert  Llwyd  yw  bwn.  Yr  oedd  pregetb  Arthur 
Dent  yn  cael  ei  cbyboeddi  gyda’r  ‘Llwybr  HyfFordd,’  ac  ar  wahan 
befyd,  mae  yn  debyg.  Rboddid  y bregetb  yn  llawn  yn  yr  argraffiad- 
au  cyntaf,  ond  yn  y lleill  dim  ond  talfyriad  o dri  thudalen,  felag  i lenwi 

* Pennant’s  Tours  in  Wales,  vol.  i.  p.  284.  [Mob  i’r  Syr  Thomas  Middleton 
(brawd  Syr  Huw  Midleton  a Gwilym  Ganoldref)  a gofnodir  gan  yr  awdwr, 
ydoedd  y Syr  Thomas  Middleton  a ddng  ran  o draul  argraffu  Beibl  Cymraeg 
1630,  ac  a gymmerth  ran  yn  y rhyfel  rhwng  Siarls  i.  a’r  Senedd.  Y tad  a fu 
yn  Arglwydd  Faer  Llundain,  yn  nheyrnasiad  Iago  I,  ac  a brynódd  Gastell  y 
Waen,  yn  1595;  a’r  mab  ydoedd  yr  ail  Filtwn  o’r  lie  hwnw.  Felly  ewythredd 
i’r  gwr  hwn  (ae  nid  brodyr)  oedd  dygiedydd  yr  Afon  Newydd  i Lundain,  a 
chynghaneddwr  y Salmau  ar  fesur  cerdd.] 

t A Concise  History  of  Printing,  p.  115. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


Ill 


1631] 


y lien.  Yn  niwedd  ei  ‘ At  y Darllenydd,’  dywed  y cyfieithydd, 

‘ O’m  stafell  yn  Ffoster-lân  yn  Llundain  yr  Vgeinfed  dydd  o fis  Medi, 
1629.  Yr  eiddot  yn  yr  Arglwydd,  R.  LI.’  Wrth  ymresymn  a’i 
‘ D darllenydd,’  efe  a ddywed: — 

‘ Ai  anhawdd  genit  dreulio  amser  yn  y gorchwjd  hwn,  nid  rliaid 
i ti  golli  dim  amser  a waethygo  arnat,  neu  a rwystro  dy  orchwylion 
bydol  yn  eu  pryd : y mae  ’r  nos  yn  hir  y gaiaf,  a’r  Suliau,  a’r 
gwyliau  yn  Mr  yr  hâf;  gad  ymmaith  y twmpath  chwaren,  a’r 
bowliau,  a'r  tafarnau,  a’r  bêl-droed,  a’r  denis,  a’th  negeseuau ; gwna 
y petliau  hyn  yn  weddol  ar  dy  ddiwrnodan  dy  bûn,  o bydd  acbos : 
eithr  gwasanaetha  Dduw  ar  ei  ddydd  ei  bûn ; ac  onidê,  efe  a ddigia 
wrthit,  ac  i ba  le  y ffoi  di  rhagddo?’  * * * ‘ Ai  ni  fedri  di  ddar- 

llain  Cymraec,  na  neb  o’th  dy  chwaith?  0,.beth  â ddywedaf 
wrthit,  ond  Duw  a’th  belpio  druan;  pa'fodd  y gwasanaethi  diDdnw, 
gan  na  fedri  ddarllain  ei  air  ef.  Dysc  yn  gyntaf  y gellycli,  nen  bar  i 
ryw  vn  o’tb  dy  ddyscy  darllain,  a dysced  y lleill  gan  hwnw : Mi  a 
gymmeraf  arnaf  osod  y dyn  ieuangc  a fynnycb  (yn  enwedig  o bydd 
efe  byddysc)  ar  ffordd  gymmwys  i ddyfod  i ddarllain  o honaw  ei 
bûn  yn  adrybelydr  yn  ol  cymmeryd  o bonof  ycbydig  o boen  gyd  ag 
ef  tros  vn  wythnos.  A pbetb  yw  bynny  wrtb  y llesâd  a ddicbon 
dyfu  oddiwrtbOj?’ 

G-ellid  tybied  mai  gweinidog  ffyddlawn  yn  ei  ddydd  oedd  Robert 
Llwyd,  gan  ei  fod  yn  llefaru  mor  eglur  yn  erbyn  gwagedd  ac  ofer- 
edd.  Yr  oedd  befyd  yn  fardd  o gryn  fedrusrwydd. 

Arthur  Dent,  pregetb  yr  bwn  sy  gyssylltiol  â’r  llyfr  hwn, 
oedd  ‘ ’Weinidog  Glair  Duw  yn  South  Shoobery,  Essex,’  ac  yn  un  o’r 
Presbyteriaid  yn  amser  Iago  i.  Efe  a ddyoddefodd  lawer  o orthrym- 
derau  o blegid  ei  anghydffurfiaeth ; a dyma  ei  bregeth  yn  cael  ei 
Chymreigio  a’i  chyhoeddi  gan  Eglwyswr.  Ysgrifenodd  a chyhoedd- 
odd  waith  enwog  o’r  enw  ‘ The  Buine  of  Borne,  or,  an  Exposition 
of  Revelation.’  Bu  farw  tua’r  flwyddyn  1600.* 


1631. 


* Car-wr  y Cymru,  Yn  annog  ei  genedl  anwyl,  a’i  gydwlad  wyr  er 
mwyn  Crist  ai  heneidiau  i chwilio  yr  Scrythyrau  yn  ol  gorchymyn 
Crist.  Job.  5.  39.  Y rhai,  yr  awr  ’hon  yn  ddiweddar  a brintiwyd 
o newydd  yn  Cymraec ; ac  a geir  ar  werth  yn  llyfran  cynnwys,  a 
bychain  eu  maintioli  a’i  pris,  drwy  fawr  ddiwydrwydd,  a thraul  swrn 
o wyr  Duwyol,  enwog  ac  ewyllys-gar  i wneuthur  daioni  i’r  Cymru. 


Llvndain, 

1361.’ 


Printiedig  gan  Felix  Kyngston,  drwy  awdurdod. 


Y mae  yn  llyfr  bychan  o 135  o dudalenau  32plyg.  Yn  y dechreu 
y mae  dau  dudalen  o — ‘Cynhwysiad  y llyfran  hwn,’  mewn  llythyr- 
enau  Italaidd.  Cyrhaedda  corff  y gwaith  i’r  tudalen  95.  Yna 
1 Glweddi  y Cymro  am  faddeuant  am  iddo  Jiyd  yn  hyn  esceuluso  chwilio 


* Brooks’s  History  of  the  Puritans,  vol.  ii.  p.  113. 
‘Llwybr  Hyffordd,’  gweler  rhif  3.  d.f.  1682.] 


[Am  ckwaneg  o hanes  y 


112 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1632 


yr  Scrythyrau,  ac  am  Bâs  o hyn  allan  i'w  iawn-chwilio  hwynt,’  yn  4 
tudalen ; ‘ Gweddi  y Car-wr  dros  y Cym ru,  ar  i Dduw  drugarhau 
wrthjnt  a gostwng  eu  calonau  i gadw  y gyfraith  hon,’  o 5 tudalen ; 

‘ Boreuol  weddi  i’w  harfer  mewn  Teulu ,’  o 4 tudalen  ; 1 Prydnawnol 
weddi  i’w  harfer  mewn  teulu, ’ o 4 tudalen;  ‘Boreuol  weddi  Pen- 
teulu  ar  y dydd  Sabboth ,’  o 3^  tudalen ; ‘Prydnawnol  weddi  Pen- 
teulu  ar  y dydd  Sabhoth,’  o 2 dudalen  ; ‘ Gweddi  pen  teulu  cyn  bwyd;’ 

‘ Diolchgarwch  pen  teulu  ar  ol  bwyd.’  Yna  ceir — ‘ At  y darlleydd,’ 
o tua  3 tudalen,  wedi  ei  arwyddo  ‘B.  Lloyd;’  tudalen heb  argraff; 
a gwyneb  y Hall  gyda  ‘ Felix  Kyngston  ai  preintiodd,  dros  yr  Awdur, 
drwy  Awdurdod ar  ol  tudalen  gwyn,  ceir  anerchiad  yn  Seisonaeg, 
o 5 tudalen  : — ‘To  all  the  Worthy  and  True-hearted  Well- wilier  s 
and  furtherers  of  the  Spiritual  weale  of  Wales,  who  haue  put  their 
helping  hands  and  hearts  to  that  late , necessary,  and  worthy  worke  of 
Setting  forth  the  Bible  in  Welsh,  in  a small  volume.  The  Author 
of  this  Welsh  treatise,  wisheth  Wisdoms  Gift  (as  a gracious  Becom- 
pence  of  Beward  from  the  Lord)  viz.  Length  of  daies,  riches  and 
honor  ; with  Eternalllife  which  is  the  gift  of  God  through  Iesus  Christ 
our  Lord.  Amen.’  Diwedda  gyd  3 tudalen  o — ‘ The  pronunciation 
of  the  Letters  in  the  British  tongue,’  ac — ‘ A comparison  of  the 
pronounciation  of  the  letters  in  Welsh,  to  the  Greeke  and  Hebrew 
Letters,’  a*i  arwyddo  ‘ By  Edward  Kyffin.’ 

Oliver  Thomas,  ydoedd  weinidog  o Groesyswallt,  er  na  cheir  fod 
neb  or  enw  wedi  bod  erioed  yn  gweinidogaethu  yno  yn  yr  Eglwys 
Sefydledig,  nac  yn  un  lie  arall  yn  y gymmydogaeth  sydd  o fewn 
Esgobaeth  Llanelwy.*  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Neuadd  Hart, 
yn  Bhydy chain.  Darfu  iddo,  gyda  gweinidogion  ereill,  roddi  ei  enw 
wrth  gyfreithlondeb  y Cyfammod  yn  1647.  Yr  oedd  yn  un  o’r 
Profwyr  yn  y Weithred  Seneddol  er  Lledaeniad  yr  Efengyl  yng 
Nghymru.  Buasai  yn  dal  lleoedd  yn  sir  y Mwythig,  ac  yn  Ffelton 
yn  y sir  hòno  y bu  farw.f  Y mae  rhifnodau  yr  amseriad  wedi  eu 
camosod  a’u  gwneyd  yn  1361,  yn  lie  1631,  fel  y dylent  fod. 

1632. 

1.  ‘Antiquse  Linguae  Britannicae,  nunc  vulgo  dictae  Cambro- 
Britannicae,  a suis  Cymraecae  vel  Cambricae,  ab  aliis  Wallicae,  et 
Lingvae  Latinae,  Dictionarium  Duplex.  Prius,  Britannico-Latinum, 
Plurimis  venerandae  antiquitatis  Britannicae  monumentis  respersum. 
Posterius,  Latino-Britannicum.  Accesserunt  Adagia  Britannica,  & 
plura  & emendatiora  quàm  antehàc  edita. 

Londini,  Impress,  in  aedibus  B.  Young,  Impensis  Joan.  Davies 
SS.Th.D.  An.  Dorn.  1632.’  Unplyg.  [4to.] 

Dywedir  mai  gwaith  un  ‘ Dr.  Thomas  ab  Wiliam  ’ o Drefriw,  yn 
sir  Gaernarfon,  ydoedd  hwn  yn  wreiddiol,  ac  ei  fod  wedi  ei  ysgrif- 
enu  tua’r  fl.  1600,  a’i  adael  ar  ei  ol  mewn  ysgrif  a ddaeth  i law  y 

* Gwel  Edwards’s  Brown  Willis’s  Survey  of  St.  Asaph. 
f Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  i.  p.  860. 


1632] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


113 


Dr.  John  Davies  o Pallwyd,  yr  hwn,  wedi  edrych  drosto  a gwneyd 
rhai  gwelliadau  ynddo,  a’i  cyhoeddodd  gydag  ail  argraffiad  o’i  waith  ei 
hun/*  Gelwid  y Williams  hwn  yn  Syr  Thomas  ab  Wiliam  gan  ei 
gydwladwyr ; yr  hwn  oedd  fab  i Wiliam  ab  Thomas  ab  Gronwy,  ac  yn 
disgyn  o waedoliaeth  Ednowain  Bendew,  un  o’r  Pymtheg  Llwyth, 
a Catherin,  merch  Meredydd  Wynn  ab  Ifan  ab  Bobert,  o Wydir, 
ger  Llanrwst.  Ganed  ef,  medd  ef  ei  hun,f  yn  ‘Ardhe’r 
Meneich,  dan  droet  yr  Yri  y’nghwmwt  Llechwedh  Isav,  lie  y darfu 
ei  fagn  a’i  feithrin  fwyaf.’  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Bhydych- 
ain,  lie  y graddiwyd  ef  yn  A.C.  Wedi  hyny  arferodd  feddyginiaeth. 
Ysgrifenodd  amrai  weithiau  gorchestol,  heb  law  y Geirlyfr  hwn, 
megys  llyfr  or  enw  ‘ Prif  Achau  holl  Gymru  Benbaladr;'  Cynghor- 
ion  Meddygol ; a gwaith  ar  Seryddiaeth.  Y mae  hefyd  ysgrif  ar  ei 
ol  yn  dwyn  yr  enwad  yma: — ‘ Llyfr  Prophwydoliaethau  Cymraeg 
a Seisoneg  a Lladin  o law  Syr  Thomas  Williams.’  Hefyd  Llyfr 
Llysian  gyda’u  rhinweddau  meddygol.  Ond  ei  brif  waith  oedd  y 
Geirlyfr,  yr  hwn,  gyda’i  ysgrifeniadau  ereill  a enwyd,  sydd  yn 
Llyfrfa  yr  Hengwrt,  lie  bynag  y mae  hono  gan  yr  etifedd  presennol, 
Syr  Kobert  WiHiames  Yanghan.J  Y mae  llawysgrif  y Geirlyfr  yn 
dair  cyfrol  bedwarplyg.  Yr  oedd  Syr  John  Wynn  o Wydir  yn 
awyddus  iawn  am  iddo  ei  gyhoeddi,  ac  mewn  llythyr  ato,  yr  hwn  a 
amserwyd  Hydref  21,  1620,  efe  a awgryma  am  ryw  gynllun  i wneyd 
hyny,  yr  hyn  nid  oedd  yr  awdwr  yn  gweled  nemawr  obaith  y cwbl- 
hëid  ef ; canys  efe  a ateb  Syr  John  mewn  iaith  fel hyn : — ‘Am  y Geir- 
lyfr Lladin  a Chymraeg,  yr  hwn,  trwy  lafur  a thraul  fawr,  fel  y 
gŵyr  Duw,  a grynoais  ac  a drefnais  yn  ystod  y deng  mlynedd  a 
deugain  hyn,  ychydig  iawn  o dâl  nen  ystyriaeth  yr  wyf  yn  ei  weled  am 
fy  mhoen,  ac  felly  nid  wyf  yn  meddwl  gwneyd  brys,  gobrwyed  Duw 
chwi  am  eich  caniatâd,  i gyflwyno  yr  unrhyw  i ryw  un  o’r  dynion 
* Gwel  rhif  1,  1621.  [Yr  ail  ran,  sef  y rhan  Ladin  a Chymraeg,  sydd  wedi 
ei  chymmeryd  allan  o waith  y Dr.  Thomas  ab  Wiliam  ; gwaith  y Dr.  Davies  ei 
hun  yw  y rhan  gyntaf,  sef  y dosbarth  Cymraeg  a Lladin.  Nid  yw  yr  ail  ran 
ddim  ond  talfyriad  yn  unig  o waith  y meddyg  o Drefriw,  a thalfyriad  cwta 
ydyw.  Y mae  y gwaith  gwreiddiol  ar  gadw  yn  Llyfrgell  Peniarth,  yn  llaw- 
ysgrifen  yr  awdwr  ei  hun  ; ac  oddi  ar  ymchwiliad  personol  gallaf  gyd-dystiol- 
aethu  ag  awdwr  dysgedig  y Dictionary  of  Eminent  Welshmen,  nad  yw  yr  hyn 
a gyhoeddodd  Davies  o hono  nemawr  gwell  na  dangoseg  yn  unig  o’r  hyn  ydyw 
y gwaith  megys  y gadawodd  ei  awdwr  llafurus  ef.  Nid  yw  Davies  yn  honi 
hawl  i awduriaeth  yr  ail  ran  o’r  Geirlyfr.  Ni  chyhoeddodd  Davies,  megys  y 
dywed  yr  awdwr,  ail  argraffiad  o’i  Eiriadur,  nac  o un  rhan  o hono.  Yr  unig 
adargraffiad  o hono  yw  yr  un  hwnw  o’r  rhan  Gymraeg  a Lladin  a gyhoeddwyd 
gan  Bocshom,  yn  Amsterdam,  yn  1654,  4plyg;  ond  yn  yr  argraffiad  hwn 
gadawyd  allan  y geiriau  Hebraeg  ac  ieithoedd  ereill  y cymherir  y Gymraeg  â 
hwynt.  Y gwr  a gyhoeddodd  yr  argraffiad  hwn — Marc  Suerius  Bocshorn 
(Boxhornneu  Boxhornius) — aaned  yn  y fl.  1612,  ac  afu  yn  athraw cadeiriog 
rheithioreg,  llywodeg,  a hanesyddiaeth,  ym  Mhrifysgol  Leiden,  yn  Holand.  Cy- 
hoeddodd draethawd  ar  ddarganfyddiad  argraffyddiaeth,  ac  ysgrifenodd  amryw  o 
weithiau  dysgedig  yn  yr  iaith  Ladin  mewn  rhyddiaith  ac  ar  fesur  cerdd.  Bu  farw, 
meddir,  yn  1653 ; ac  os  felly,  bu  farw  cyn  i Eiriadur  Davies  gael  ei  gyflawn 
ddwyn  ganddo  trwy  y wasg,  o leiaf  cyn  iddo  gael  ei  gyhoeddi.] 

t Anerch  o flaen  y Geirlyfr,  argraffedig  yn  y Greal,  1805,  t.  61. 
î [Y  mae  holl  Lawysgrifau  Hengwrt  yn  awr  ym  meddiant  W.  W.  E.  Wynn, 
Yswain,  Peniarth,  ger  Tywyn,  Meirionydd ; i’r  hwn  y gadawyd  hwynt  yn 
ewyllys  Syr  Robert  W.  Vaughan,  y barwnig  diweddaf  o’r  enw,  yr  hwn  a fu 
farw  yn  1858.] 

15 


114 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1632 


hyn,  addewidion  mawr  y rhai  a brofais  yn  effaith  fecban,  mewn 
peth.au  yn  cael  eu  gwneyd  trostynt  hwy,  a rhoddi  i fyny  ryw  gasgl- 
iadau  iddynt  hwy,  heb  dderbyn  erioed  quid  pro  quo  am  ddim  o 
honynt.  Fe  ŵyr  Duw  fy  my  mod  i,  yn  y pedair  blynedd  yr  oeddwn 
yn  ysgrifenu  y Geirlyfr,  mor  ddiwyd  wrth  y gwaith,  fel  yn  fynych, 
pan  ddeuwn  oddi  wrth  y llyfr,  na  wyddwn,  lawer  gwaith,  pa  ddydd 
o’r  wythnos  a fyddai,  ac  feMy  mi  a gollais  fy  ngalwedigaeth  a allasai 
fod  yn  gan  punt  i mi,  neu  yn  gryn  lawer,  a gallaswn  fod  yr  amser 
hwnw  yn  dihoeni  o newyn,  oni  buasai  Duw,  ac  ystyriaeth  eich  an- 
rhydedd,  ac  nidhaelioni  y dynion  anhael  hyn.’*  Y mae  yn  dra  thebyg 
mai  pabydd  ydoedd  o ran  ei  broffes,  a rhoddwyd  cyfraith  arno  ef  yn 
llys  esgobaeth  Bangor,  Mai  23,  1606,  wrthyrenw  ‘ Ihomas  Williams , 
alias  J)ns.  Thomas  Williams  de  Trefryw , eo  quod  recusat  venire  ad 
Ecclesiam ;’  ac  ar  Dach.  12,  1607,  yn  llys  yr  Archesgob,  1 Ds.  T. 
Williams  rescusans  excommunicatur.'  Dywed  yr  Esgob  Humphreys 
am  dano,  iddo  ef  glywed  gan  ei  dad,  ddarfod  i’r  Arglwyddes  Bodvel 
ddywedyd  wrtho,  pan  oedd  ei  thad,  Syr  John  Wynn  o Wydir, 
ar  gychwyn  i’r  Senedd  hòno,  pan  gymmerodd  Brad  y Pylor  Gwn 
le,  i Thomas  Williams  ddyfod  ato,  a’i  berswadio  yn  daer  i beidio 
â myned  i’r  eisteddiad  hwnw ; oddi  wrth  yr  hyn  y casglwyd  wedi 
hyny  ei  fod  ef  wedi  cael  rhyw  awgrym  am  y bwriad  hwnw,  ac  nad 
oedd  5m  foddlawn  gadael  i’w  gefnogydd  gael  dyoddef  trwyddo.  Yr 
oedd  yn  byw  agos  trwy  ei  oes  yn  Nhrefriw,  ger  Llanrwst,  a dywedir 
iddo  fod  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  hòno,  ac  y mae  yn  dra  thebyg 
iddo  gael  urddau  (gan  y gelwid  ef  Syr  Thomas  Williams)  yn  amser 
Mari,  ac  iddo  golli  y lie  ar  esgyniad  Elisabeth,  o blegid  ei  ymlyniad 
wrth  Babyddiaeth,  ac  iddo  y pryd  hyny  droi  i arfer  meddyginiaeth 
yn  lie  y weinidogaeth.  Ac  y mae  enw  un  Thomas  Williams  yn 
gurad  Trefriw  ar  yr  ymweliad  esgobawl  yn  1573. f 

Y mae  yn  gyd-rwymedig  a’r  1 Geirlyfr  Dyblyg  ’ hwn,  restr  0 enwau 
awdwyr  a beirdd,  yng  nghyd  â hysbysiaeth  am  yr  amser  yr  oeddynt 
yn  oesi ; ac  hefyd  gasgliad  helaeth  o Ddiarebion  Gymreig,  ac  o Enwau 
Llysiau,  &c.  Oddi  wrth  lythyr  Lladinaidd  a ysgrifenwyd  gan  y Dr. 
Davies  at  Syr  Simonds  D’Ewes,  ymddengys  ddarfod  i’r  Doctor  ysgrif- 
enu deongliad  i’r  diarebion  hyny ; J a dywedir  fod  yr  ysgrif  yng 
nghadw  yn  y Gywreinfa  Brydeinig,  Llundain,  hyd  heddyw,  ac  yn 
gwneuthur  casgliad  tra  helaeth.  Mae  y llythyr  crybwylledig  wedi  ei 
ysgrifenu  0 Fallwyd,  Chwefror  2,  1640  ; ac  yn  dechreu  fel  hyn : — 

‘ Pan  y daeth  eich  llythyr  i’m  llaw,  nid  oedd  genyf  gyfieithiad 
o’r  Diarebion  Prydeinig  o’r  fath  a g a ddeisyfech.  Ond  cyn  gynted 

* [ Cambrian  Register  for  1795,  p.  159.] 

+ Wood’s  Athen.  Oxon. ; Bishop  Humphreys’s  Additions , Cambrian  Register , 
vol.  i.  p.  157  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

Î Cyhoeddwyd  y Diarebion  yn  llyfryn  bychan  yn  Nhrefriw,  yn  nechreu  y 
ganrif  hon.  [Y  maent  hefyd  wedi  eu  hargraifu  ar  ddiwedd  Geiriadur  y Parch. 
Thomas  Richards  (1751);  a chyda  llawer  o chwanegion  yn  y drydedd  gyfrol  o’r 
Myvyrian  Achaiology.  Y maent,  yn  fwy  neu  lai  cyflawn,  wedi  ymddangos 
hefyd  mewn  rhai  cyhoeddiadau  ereill ; ond  nid  oes  yn  agos  y cyfan  o Ddiarebion 
Cymru  wedi  eu  hargraffu  hyd  yn  hyn.  Y mae  casgliad  helaeth  o honynt  3m 
llawysgrifen  lolo  Morganwg  yn  llyfrgell  Arglwydd  Llanofer,  y rhai  ni  chawsant 
erioed  eu  hargraffu.  Am  adysgrifen  o’r  rhai  hyn  y cafodd  Ab  Ithel  wobr  yn 
Eisteddfod  Llangollen  yn  1858.] 


1632] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


115 


a g y derbyniais  ef,  dechreuais  ar  y gorcbwyl  o’u  deongli ; ac  yr  wyf 
yma  yn  anfon  i cbwi  ychydig  leni,  a tbrwy  ganiatâd  Duw,  mi  a 
yraf  i cbwi  y gweddill  ar  fyrder.’ 

Y mae  efe  yn  myned  ym  mlaen  i ddangos  natur  a threfn  y 
diarebion  byny,  a’u  tebygolrwydd,  ar  amryw  ystyriaetbau,  i ddiar- 
ebion  cenedloedd  ereill.  Mewn  pertbynas  i’w  lafur  yn  cyfansoddi  y 
* Geirlyfr  ’ bwn,  y mae  efe  yn  ei  ragymadrodd  yn  dywedyd : — 

‘ Fel  y byddai  i’r  gwaitb  bwn  fod  yn  fwy  perffaitb  a cbyflawn, 
myfi  a ddarllenais  agos  yr  boll  lyfrau  sydd  yn  yr  iaitb  Gymraeg,  yn 
gystal  rbai  o waitb  llaw  neu  ysgrifenedig  a’r  rbai  argraffedig  ; yn 
enwedig  gwaitb  y Beirdd  a’r  Prydyddion,  y rbai  sydd  ym  mbob 
iaitb,  agos,  yn  sefydlu  ystyr  geiriau,  ac  yn  fynycb  yn  rboddi  iddynt 
arwyddocâd  neillduol : byn  a fu  er  mawr  les  a budd  i mi  i’r  dyben 
o sefydlu  ystyr  geiriau,  a’u  bysgrifenu  yn  iawn.  Ond  er  bod  gwaitb 
y Beirdd  o bob  gwlad  yn  dywyll,  ac  yn  anbawdd  eu  bamgyffred,  eto 
nid  ydwyf  yn  meddwl  fod  ysgrifeniadau’r  Beirdd  mewn  un  iaitb  yn 
fwy  tywyll,  a dyrys,  ac  annealladwy,  nag  yn  y Frytaniaitb.  0 
berwydd  pa  bam,  poenus  a tbraffertbus  iawn  a fu’r  gwaith  o’u  dar- 
llen  bwynt  i mi,  o acbos  fy  mod  wedi  metbu  â gweled  un  dyn  a g 
oedd  yn  eu  deal!  yn  y mesur  lleiaf,  fel  y byddai  i mi  ddadgan  fý 
meddyliau  yn  eu  cylcb  wrtbo,  ac  fel  y cydymgyngborem  yng  ngbyd 
o’u  plegid.’ 

Yn  un  o’i  lytbyrau,  efe  a sylwa  ddarfod  iddo  dreulio  oriau  bam- 
dden  yng  ngbylcb  deugain  o flynyddau  i gyflawnu  y gorcbwyl  bwn. 
Mewn  pertbynas  i waitb  y Doctor  Tbomas  Williams,  y mae  efe  yn 
sylwi  fel  y canlyn : — 

‘ Na  fydded  i ti  feddwl  na  cbymmerais  i ddim  ycbwaneg  o dra- 
ffertb  yng  nghylcb  G-eirlyfr  Lladin  a Obymraeg  y Dr.  T.  Williams 
na’i  ail  ysgrifenu  allan  o’i  lawysgrifen  ef  ei  bun ; ond  gwybydd  fy 
mod  i wedi  cbwanegu  amryw  eiriau  Cymreig,  i’r  dyben  o eglurbau 
yn  fwy  cyflawn  ystyr  ac  arwyddocâd  y geiriau  Lladin.  Yr  ydwyf 
befyd  wedi  ei  ddiwygio  o’r  aneirif  feiau  a’r  gwallau  byny,  y rbai 
oeddynt  yn  dra  ami  yn  rbedeg  trwy  gorff  yr  boll  lyfr ; ac  fel  y 
byddai  yn  fwy  perffaitb,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  llai  ei  faintioli,  mi  a 
adewais  allan  yr  boll  eiriau  Hebraeg  a Groeg,  ac  amryw  ereill,  ag 
oeddynt  ynddo,  gan  fy  mod  i yn  barnu  y geill  y rbai  sydd  yn 
ewyllysio  gwybod  y cyfryw  eiriau,  eu  cbwilio  bwynt  allan  yng  ngeir- 
lyfrau  y rhagudywededig  ieitboedd  . . . Mewn  byr  eiriau,  yr 
ydwyf  wedi  cyfnewid,  adferu,  difeio,  ac  iacbäu,  pa  le  bynag  yr  oedd 
eisieu  llaw  y meddyg  ; yr  byn  sydd  wedi  rboddi  gwedd  newydd  ac 
arall  oddi  wrtb  yr  un  gyssefm,  fel  ag  y gellir  ei  alw  yr  awr  bon  yn 
waitb  i mi  fy  bun,  yn  bytracb  na  gorcbwyl  y Meddyg  Tbomas  Wil- 
liams, er  fy  mod  wedi  sylfaenu  bwn  megys  ar  bwnw,  ’ &c.* 

Er  maint  a ymbona  y Dr.  Davies  yn  y draffertb  a gymmertb,  a’r 
diwygiad  a wnaetb  yn  y gwaitb  rbagor  fel  y gadawsai  y Dr.  Wil- 
iams yr  eiddo  ef  mewn  llawysgrif,  y mae  arall,  a gymbarodd  y 
ddau  yn  ddiweddar  yn  tystio,  fod  y gwaitb  bwn  o eiddo  y Dr. 
Davies,  yn  llawer  gwaelacb  ac  annbeilyngacbf  na’r  gwreiddiol  gan 

* Y mae  llythyr  rhagymadroddol  y Dr.  Davies,  mewn  Cymraeg  dda,  yn 
Y Cylcligrawn , neu  Drysorfa  Gwybodaeth , am  y fl.  1796. 

+ [Llawer  byrach  ac  anghyflawnach  ydyw.] 


116 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1632 


y Dr.  Williams.*  Cafodd  y rhan  olaf,f  sef  yr  un  Gymraeg  a Lladin, 
ei  ail  gylioeddi  yn  Amsterdam,  yn  Holand,  yn  1654,  yn  llyfr  pedwar- 
plyg,  gan  wr  o’r  enw  Boxhorn,  oddi  ar  ei  grediniaeth  fod 
llawer  o’r  geiriau  Isdiraeg  yn  tarddu  o wreiddiolaeth  Geltig,  ac  i’r 
dyben,  pe  cawsai  boedl,  o wneyd  ymofyniad  pellach  i’r  mater  liwnw, 
a hynafiaetbau  derwyddol  ereill.  Gadawyd  allan  y cyfeiriadau 
Hebraeg,  &c.,  yn  yr  argraffiad  hwnw.  Y mae  ar  gael  lytkyrau  a 
basiasant  rbwng  y Dr.  Davies  a Syr  John  Wynn  o Wydir,  a’i  fab 
Owen  Wynn,  yn  rhoddi  cryn  oleuni  ar  ymdrafodaeth  y Doctor  â’r 
Geirlyfrau  byn.J  Y mae  y gwaitb  wedi  ei  gyflwyno  i Siarl  n,  y 
pryd  byny  ‘ Vchel  Allvocaf  Dywysog  Oymbru,’  ys  dywed  Dow. 
Vaugban;  ond  nid  ydys  yn  deall  iddo  erioed  dderbyn  dim  budd 
oddi  wrtb  y warogaetb  bon  i’r  llys.§ 

Gran  mai  anfynycb  y ceir  golwg  ar  yr  ben  Eirlyfr  bwn,  rboddir 
esiampl  o bono,  yr  byn,  er  mwyn  arbed  lie,  a roir  yn  ddwy  golofn ; 
y gyntaf  o’r  Gymraeg  a’r  Lladin,  a’r  ail  o’r  Lladin  a’r  Gymraeg. 

D.S.  Wrtb  Arm.  y deallir  Armorica , neu  Lydaw.|| 


Dwbl,  Duplex.  Gr.  di pious .** 
Item  duplicatum. 

Dwbled,  Diplois.  Habet  D.G. 
Dwbler,  Patina , discus:  Tru- 
blion. 

Dwfn,  Profundus.  Arm.  Doun. 
Gr.  dinai , aquarum  vortices , 

buthos,  fundum.  Heb.  Tehom. 
Dyfnder,  Profunditas. 

Dwfr,  Aqua , vnda,  lympha , latex. 
Arm.  Dour.  Gr.  hudôr. 

Dyfrgi,  Lutra.  q.d.  Canis  aqua- 
ticus. 

*Dyfrgymmlawdd.«ẅ.  Blawdd. 


Muceinium,  ii,  Lliain  wyneb , 
llawliain. 

Muceo,  ere,  & Mucesco,  ere: 
Bod  yn  fudr,  myned  yn  frwnt, 
llwydo , egrui  meihn,  diwyno. 

Mucidus,  a,  um : Budri  llwyd , 
wedi  llwydoì  mŵs. 

Mucor,  oris,  Brynti,  llwydni} 
mallder. 

Mucosus,  a,  um : Llysnafeddog , 
llawn  llysnafedd  fel  y daw  o’r  trwyn. 

Mucro,  onis,  Blaen  arf,  diflaen 
a/rf  blaenfeinedd  llysieuyn  neu’r 
oyffclyb.  Cleddyf. 


* * Having  seen  and  compared  the  original  Dictionary,  which  is  a most  copious 
and  elaborate  work,  and  which,  to  the  disgrace  of  the  Welsh  nation,  still  re- 
mains in  manuscript,  I am  enabled  to  state  that  the  Latin- Welsh  Dictionary 
printed  by  Dr.  Davies,  is  little  more  than  a bare  index  of  that  by  Dr.  Williams. 
For  the  latter  has  enriched  his  work  with  ample  quotations  from  the  ancient 
Welsh  authors,  and  the  publication  of  it  even  now  would  be  a boon  of  the 
greatest  value  to  the  Welsh  scholar.’ — Williams’s  Dictionary  of  Eminent  Welsh - 
men  [d.g.  John  Davies ]. 


f [Y  rhan  gyntaf  neu  Haenaf  yw  y rhan  Gymraeg  a Lladin,  megys  yr  aw- 
grymwyd  eisoes.] 

Í Cambrian  Register , vol.  ii.  p.  473. 


§ Cambrian  Plutarch ; Gwladgarwr,  1837.  [Nid  hwn  oedd  y tro  cyntaf  nac 
olaf  chwaith  i’r  anniolchgar  Siarls  anghofio  ei  rwymedigaethau  i’w  gyfeillion  a’i 
gymmwynas  wyr.  ] 

||  [Yn  hytrach  wrth-  ‘ Arm.’  y golygir  Armoricè  — yn  y Llydaweg.] 

**  [Gan  nad  oes  gan  yr  argraffydd  lythyrenau  Groeg  na  Hebraeg,  na  chwaith 
acennodau  gofynol,  nis  gellir  gosod  ger  bron  y darllenydd  gynllun  cwbl  fodd- 
haol  o’r  Geiriadur.  Gellir  gwneuthur  cyffelyb  sylw  o barthed  i rai  enghreiift- 
iau  ereill  sydd  yn  dygwydd  yn  y gwaith.j 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


117 


1632] 


Dyfrdwy,  Sea,  ft. 

Dyfriar,  Corvus  aquations,  fulex, 
fulica , larus.  Arm.  Douryar. 

Dyfrllyd,  Aquosus. 

Dyfrlle,  Alueusfiuvij , locus  aqua 
fluentis  proprius. 

Dẁl,  Seles,  oltusus.  vid.  an 
hinc  Afrddwl.  Meddwl  rliy  ddẁl 
a ddaliaf.  I.  Deul. 

Dwnn,  Suhfuscus,  aquilus.  Sabet 
Gwalch.  Yr  ŷcli  dwnn.  I).  G.  A 
meirch  mai  meingrwnn  dwnn  a 
dossawg.  Lly.  ap  LI. 

Dwr,  Idem  quod.  Dwfr. 


Mucronatus,  a,  um : Blaenllym, 
a llaen  iddo. 

Mucus,  i,  Llysnafedd  y ifroenau, 
ludreddiW  trwyn. 

Mugil,  ilis,  Rhyw  forlysg,  pen- 
fras. 

Muginor,  aris,  Murmur,  manson, 
of  era,  mynedyn  ara’  ddifrys  yngiiylch 
peth. 

Mugio,  ire,  Brefu  fel  eidion, 
Ireferad , lugunad,  crochleisio, 
gwichleisio , erthychain. 

Mulcedo,  inis,  Llawch , gor- 
ily fniad. 


Digoned  hyn  yna  er  dangos  y fath  yw,  i’r  rhai  nas  gwelsant  y 
gwaith  erioed.  Y mae  ‘ Botanologium ,’  neu  Lysieulyfr  helaeth  rhwng 
y ddau  ddosbarth,  yn  Gymraeg  a Lladin. 

2.  1 Llyfr  y Resolusion,  yr  hwn  sydd  yn  dysgv  i ni  bawb  wneutbur 
ein  goreu,  a rboi  cwbl  o’n  bryd  a’n  meddwl  ar  fod  yn  wir  Grristian- 
ogion,  byny  ydyw  ar  ymadael  a’n  drwg  fucbedd,  a throi  ar  ddaioni 
a duwioldeb ; — Wedi  ei  gyfieitbu  yn  Gymraeg  y gan  I.  D.  er  llês  i’w 
blwyfolion  ; — A'i  brintio  yn  Llundain  yn  nby  Iobn  Beale,  tros  yr  vn 
I.  D.  1632. ’ 


[24plyg,  neu  12plyg  bycban.] 

Dywed  argrafôadau  ereill — o ba  rai  y daeth  tri  ar  ol  hwn,  a’r 
olaf  yn  1802,  ar  draul  y gwladgarol  Owain  Myfyr^ — mai  y Dr. 
Davies  o Fallwyd  yw  yr  I.  D.  uchod.  Ymddengys  iddo  gael  ei 
gyfieithu  befyd  yn  1591,  gan  un  Robert  Gwinn  neu  Gwynn,  yr  hwn 
y dywedir  am  dano  ei  fod  yn  enedigol  neu  frodor  o Gymru,  ac  iddo 
gael  ei  addysgu  yn  Rhydy chain,  lie  y graddiwyd  ef  yn  B.O.  yn 
1568,  ac  wrth  ymadael  â’r  brifysgol  yn  1571,  efe  a aeth  i Dowai,  ac 
a dderbyniwyd  yn  aelod  or  coleg  yno,  gan  enwogi  ei  hun  mewn 
duwinyddiaeth.  Wedi  hyny  efe  a ddaeth  i Gymru,  ac  ymsefydl- 


* [Dan  olygiad  y Dr.  Owain  Puw;  ac  o ran  argraffwaitli,  hwn  yw  y goreu  a 
ymddangosodd  o’r  gwaith.  rhagorol  hwn  hyd  yn  hyn  ; ond  y mae  o ran  y llythyr- 
aeth,  a rhai  pethau  ereill,  wedi  ei  Buweiddio  ; megys  llyfyr , cwbyl , amyl , pobyl,  a’r 
cyfryw,  yn  lie  llyfr,  cwbl,  ami,  pobl.  Y mae  ieithwedd  y llyfr  hwn  yn  wir 
odidog.  Nid  oes  dadl  nad  y Dr.  John  Davies  o Fallwyd  ydoedd  y cyfieithydd. 
Ymddengys  iddo  gymmeryd  i gyfieithu  o hono  argraffiad  Edmund  Buny,  yr 
hwn  oedd  Brotestant,  ac  a wnaeth  lawer  iawn  o gyfnewidiadau  yng  ngwaith 
gwreiddiol  Parsons,  er  mwyn  ei  gyfaddasu  at  wasanaeth  Protestaniaid.  Y 
mae  genyf  yn  awr  o’m  blaen  argraffiad  o’r  gwaith  cyssefin,  wedi  ei  gyhoeddi  ar  ol 
ymddangosiad  argraffiad  newidiedig  Buny,  yn  y rhagymadrodd  i’r  hwn  y mae  yr 
awdwr  yn  dylorni  y gwr  hwn  yn  bur  ddiddefod  am  ei  hyfdra  yn  newidio,  ac, 
medd  efe,  yn  niweidio  ei  waith.  Nid  yw  y cyfieithiad  Cymraeg  yn  cytuno 
mewn  un  modd  a’r  argraffiad  pabyddol  hwn.  Tebygol  i’r  Dr.  Davies  olygu  y 
llyfr  hwn  trwy  y wasg,  pan  oedd  yn  Llundain  yn  achos  argraffu  y Geiriadur  ; 
canys  canfyddir  i’r  ddau  waith  ymddangos  o fewn  corff  yr  un  flwyddyn.] 


118 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1633 


odd  fel  offeiriad  mynacRaidd,  ac  ysgrifenodd  amrai  lyfrau 
Cymraeg.*  DicRon  mai  Ren  gyfieitRiad  o waitR  y gwr  Rwn  a ddaetR 
i law  y Dr.  Davies,  ac  iddo,  yn  ol  ei  dyb  ei  Run,  wneyd  y fatR  well- 
iadau  a cRyfnewidiadau  ynddo,  fel,  megys  yn  acRos  y Greirlyfr,  meddyl- 
iodd  y gallasai  ei  alw  yn  gyfieitRiad  newydd  o’i  eiddo  ei  Run.f  Dy- 
wedir  mai  gwaitR  Robert  Parsons^  yw  y llyfr,  yr  Rwn  oedd  yn 
‘Iesuad,’  neu  yn  un  o’r  Iesuitiaid;  ac  felly  yn  Babydd  : ond  nid 
oes  dim  o Rynodion  Eglwys  BRufain  yn  y cyfieitRiad  Rwn  o Rono. 
Y mae  yn  niwedd  y llyfr  Rwn  esiamplau  o Weddi  yr  Arglwydd  yn 
iaitR  Llydaw,  a Ren  iaitR  Oernyw,  gyda  deongfiad  o’r  unrRyw  yn 
Gymraeg ; a’r  Credo  yn  yr  un  ieitRoedd,  ond  Reb  y deongfiad.  Y 
mae  yn  briodol  sylwi  fod  enwad  y llyfr  wedi  ei  droi  yn  yr  argraffiad 
diweddaf  o fod  yn  ‘ Llyfr  y Resolusion,  yn  1 DyRewyd  y Cristion,’ 
a’r  geiriau  blaenaf  ar  y ddalen  flaenorol  i’r  prif  wyneb-ddalen. 

[Y  mae  y ‘ Diwedd  ’ ar  dndalen  520  ; ond  y mae  pedair  dalen  yn  canlyn,  yn 
cynnwys  4 Pynciau’r  Ffydd  yn  iaitR  Lydaw  ;’  4 Yr  vn  yn  iaitR  Gemyw  ;’  yng 
ngliyd  ag  Emyn  Ambros  ac  Awstin,  yr  hwn  a elwir  ‘Te  Deum,i  ogyfieithiad 
Dafydd  Ddu  Hiraddug.  Cynnwys  y defnyddiau  rbagarweiniol  12  tudalen ; sef 
anerch  yr  awdwr  4 At  ei  Anwyl  Blwyfolion,’  yr'hwn  a danysgrifir — ‘I.  D. ;’ 
4 Gweddi’r  Arglwydd  yn  iaith  Lydaw,’  ac  yna  yn  Gymraeg,  ac  4yn  iaitR 
Gernyw.’  Canfyddir  fod  y cyfan  yn  gwneutRur  i fyny  540  o dudalenau.] 

1633. 

1.  ‘Yr  Hen  Lyfr  Plygain  a’r  Grwir  GatecRism,’  &c. 

Llundain,  24plyg. 

Hwn  a ‘ brintiwyd  gynt,’  meddai  TRomas  Jones,  yr  Almanaciwr, 
1 drwy  orcRymmyn  y Brenin,  a tRrwy  lafur  boen  (y  Doctor  JoRn 
Davies)  yn  y flwyddyn  o oed  Iesu  1633.’§ 

2.  (l.)‘Epigrammatvm  Ioann  is  OwenCambro-britanniOxoniensis, 
Collegij  B.  Marise  (quod  vulgo  Novum  vocant)  nuper  Socij . Libri 
Decern.  Quorum  tres  priores  ad  Mariam  Neville,  Comitis  Dorcestriae 
fifiam  dicati  erant.  Editio  Sexta. 

* Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  i.  224,  a Williams’s  Eminent  Welshmen. 

+ [0  Ryn  nid  oes  dim  tebygoldeb.] 

Î [Robest  Parsons  neu  Persons  (Robertus  Personius,  fel  yr  ysgrifen- 
ai  ei  enw  yn  Lladin)  ydoedd  enedigol  o Nether  Stowey,  yng  Ngwlad  yr  Haf, 
ac  yr  ydoedd  trwy  ei  oes  yn  un  o amddiffynwyr  eiddicaf  Eglwys  Rhufain  yn  y 
wlad  hon,  ac  yn  un  o wrthwynebwyr  chwerwaf  y Grefydd  Ddiwygiedig.  Yr 
oedd  yn  ddyn  dysgedig,  a hynod  weithgar,  ac  ysgrifenodd  fagad  o lyfrau  heb 
law  yr  un  a gofnodir  yma,  y rhai,  oddi  eithr  hwn,  oeddynt  gan  mwj^af  oil  ar 
destynau  dadleuol  yr  amseroedd  hyny.  Bu  farw  yn  Rhufain  yn  y fl.  1610, 
wedi  bod  o hono  yn  athraw  yng  ngholegau  Sevil,  Valadolid,  Cadis,  a Lisbon, 
ac  wedi  hyny  yn  Dowai,  St.  Omer,  a Rhufain.  Yr  oedd  yn  aelod  o’r  ffyddlòn- 
af  a llafurusaf  o Gymdeithas  yr  Iesuaid,  yr  hon  ychydig  cyn  hyny  a sylfaenasid 
gan  Ignatius  Loyola;  ond  y mae  hyd  yn  oed  Pabyddion  cymmedrol  yn  coll- 
farnu  ei  benboethni,  a’i  ymdrechion  diorphwys  ef  a’i  gydweithiwr  Garnet  i hau 
hadau  anghydfod  a gwrthryfel  yn  y deyrnas.] 

§ Almanac  T.  Jones  am  1683. 


1633] 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


119 


Londoni,  Ex  Officina  Aug.  Math,  sumtibus  Simonis  Waterson. 
1633.’ 

Cynnwysa  y ‘ Liber  ' hwn — heb  law  dau  dudalen  o bennillion 
anerchiadol  i’r  awdwr  a’i  waith — 173  o Epigrammata.  Yna  dau 
1 Liber'  arall,  yn  cynnwys  217  o Epigrammata.  Grelwid  y cyntaf 
uchod  yn  1 Liber  Primus* =y  Llyfr  cyntaf,  a’r  llall  yn  1 Liber 
Secundus* = Llyfr  yr  ail.  Yna  y daw  1 Liber  Tertivs  = Llyfr  y 
trydydd,  yn  cynnwys  208  o Epigrammata.  Yna  ceir  gwyneb-ddalen 
arall — 

(2.)  ‘ Epigrammatvm  Ioannis  Owen  Cambro-britanni  Oxonien- 
sis,  Ad  Doctissimam  Heroinam  D.  Arbellam  Stuart,  Liber  Singv- 
laris.  Editio  Quarta. 

Londini,  Ex  Officina  Aug.  Math,  sumptibus  Simonis  Waterson. 
1633.' 

Grelwir  hwn  * Liber  Vnvs ,’  ac  y mae  yn  cynnwys  276  o Epigrammata. 

(3.)  * Epigrammatvm  Ioannis  Owen  Cambro-britanni  Oxonien- 
sis,  Libri  Tres.  Ad  Henricvm  Principem  Cambria}  Duo.  Ad 
Carolum  Eboracensem  Ynus.  Editio  Quarta. 

Londini,  Ex  Officina  Aug.  Math,  sumtibus  Simonis  Waterson. 
1633.’ 

Grelwir  y dosbarth  cyntaf  o hwn  yn  1 Liber  Primus'  =y  Llyfr 
cyntaf,  cynnwys  111  o Epigrammata  ; yna  ‘ Liber  Secundus  ’ = Llyfr  yr 
ail,  yn  cynnwys  100  o Epigrammata;  & 1 Liber  Tertim'  = Llyfr  y 
trydydd,  yn  cynnwys  124  o Epigrammata.  Yna  gwyneb-ddalen 
arall — 

(4.)  1 Epigrammatvm  Ioannis  Owen  Cambro-britanni  Oxonien- 
sis,  ad  Tres  Mmcenates,  Libri  Tres.  Ad  Edoardum  Noel,  Equitem, 
& Baronetum,  unus.  Ad  Grulielmum  Sidley,  Equitem  & Baronetum, 
alter.  Ad  Bogerum  Owen,  Equitem  Auratum  tertius.  Editio 
Quarta. 

Londini,  Ex  Officina  Aug.  Math,  sumptibus  Simonis  Waterson. 
1633.’ 

Y mae  hwn  eto  yn  Llyfrau — 1 Liber  Primus' =y  Llyfr  cyntaf  yn  100 
o Epigrammata;  ‘ Liber  Secundus'  =Lly fr  yr  ail,  yn  100  ; a 1 Liber 
Tertius  ’=  Llyfr  y trydydd,  yn  103.  Yn  y rhagddalen  arall — 

(5.)  1 Monosticha  qvsedam  Ethica  & Politica  veterum  sapientum. 

Londini,  Ex  Officina  Aug.  Math,  sumptibus  Simonis  Waterson. 
1633.’ 


120 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1634 


1634. 

1.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacrament au  a 
chynneddfau  a Ceremoniau  eraill  yn  Eglwys  Loegr. 

A Brintiwyd  yn  Llvndain  gan  Assignes  John  Bill  ag  iw  gwerthu 
gida  Robert  Melborne  yn  sin  y milgi  ym  mynwent  St.  Paul.  1634.’ 

Llyfr  pedwarplyg  byclian  yw  hwn.  Y mae  yn  ei  ragflaenu  y 
calendar,  a’r  nwcb-linellau  a’r  prif  eiriau  wedi  en  hargraffu  yn 
gocbion.  Y mae  yn  y llytbyren  ddu.  Y mae  yn  llawn  o weddnod- 
au  yr  ben  Salesbury,  pan  y gofala  ddywedyd  yn  y Rhuddell — ‘ Y 
Benedictus , yn  Gamberaec,  megis  y mae  yn  canlyn ;’ — 1 Yn  ol  bynny 
Magnificat  yn  Gamber-aec,  megis  y canlyn  ‘ Te  Beum  laudamus  yn 
Gamber-aec,  beunydd  trwy’r  hollflwyddyn.’  Ar  benuchafy  dalen- 
au  dodir — ‘ Boreuawl  Weddi;’ — ‘ Pryd-nhawnol  weddi;’ — ‘Y 
Letani — ‘ Dydd  Natalie  ;’ — ‘ Dygwyl  y Gwirioniaid  ;’ — ‘ Dydd 
Gwener  y Croc-litb  ;’ — ‘ Dydd  Pasc  ‘ Dydd  Iou  Dyrcbafael — 
‘ Y xiij  Sul  gwedi’r  Drindod  — ‘ S.  Iaco  ‘ Y Commun  — 
1 Bedydd  priuat — ‘ Gofwy  y Claf — ‘ Diolwch  gwragedd  yn  ol 
escor  plant — ‘ Oomminasion,’  &c. 

Y mae  i’r  Salmau  wyneb-ddalen  wrtliynt  en  bun,  fel  byn  : — 

2.  1 Psalmau  Dafydd  o’r  vn  cyfieitbiad  â’r  Bibl  cyffredin,  &c. 
Anno  1634.’ 

Gan  fod  y Salmau  o’r  un  cyfieitbiad  a’r  Beibl  cyffredin,  y mae 
gwahaniaeth  rbwng  y Salmau  sydd  yn  y Llyfr  Salman  a’r  rbai  o 
bonynt  sydd  yn  y Poreuol  Weddi,  fel  y gwelir  yn  y lOOfed  Salm. 


Yn  y Foreuol  Weddi : — 

Cenwch  yn  llafar  i’r  Arglwydd, 
yr  boll  ddaiar : Gwasanaetbwcb 
yr  Arglwydd  mewn  llawenydd, 
deuwcb  yn  ei  ŵydd  ef  mewn 
gorfoledd. 

Gwybyddwcb  mai  yr  Arglwydd 
sy  Dduw : efe  a’n  gwnaetb  ac 
nid  ni  ein  hnnain : ei  bobl  ef 
ydym,  a defaid  ei  borfa. 

Ewcb  i mewn  i’w  byrth  ef  â 
diolch,  ac  i’w  lysoedd  â moliant 
genycb,  diolchwcb  iddo,  a 
cblodforwcb  ei  Enw. 

Canys  daionus  yw  yr  Arglwydd, 
a’i  drugaredd  sydd  yn  dragyw- 
ydd,  a’i  wirionedd  a bery  o gen- 
edlaetb  i genedlaetb  byth. 


Yn  Llyfr  y Salmau  : — 

Cenwcb  yn  llafar  i’r  Arglwydd, 
yr  boll  ddaiar. 

2 Gwasaethwch  yr  Arglwydd 

mewn  llawenydd : deuwcb  o’i 

flaen  ef  â cbân. 

3 Gwybyddwcb  mai  yr  Ar- 
glwydd sy  Dduw ; efe  a’n 
gwnaeth,  ac  nid  ni  ein  bunain : 
ei  bobl  ef  ydym,  a defaid  ei 
borfa. 

4 Ewch  i mewn  i’w  byrth  ef 
â diolcb,  ac  i’w  gynteddau  â 
mawl : diolchwch  iddo,  a ben- 
ditbiweb  ei  enw. 

5 Canys  da  yw  yr  Arglwydd, 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragywydd ; 
a'i  wirionedd  hyd  genedlaetb  a 
cbenedlaetb. 


1635-38]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  121 

Y mae  Salmau  cân  Prys  hefyd  yn  gyd-rwymedig  â hwn,  ond  ei 
i fod  bedair  blynedd  yn  ddiweddarach.* 

3.  4 A word  about  Laugharne,  in  tbe  County  of  Carmartben,  in  a 
i cause  between  Sir  Robt.  Mansell,  Vice-Admiral  of  England,  and 
Sir  Sackville  Crowe,  Bart.  By  Sir  William  Bussell. ’ 1633. 

Ar  groen  y mae  bwn  wedi  ei  argraffu.f 

1635. 

1.  4 Travells  in  Wales.  By  Sir  Thomas  Herbert.’ 

Bhydd  y teithydd  hwn  hanes  helaeth  am  fynediad  Madog  ab 
Owain  i America,  allan  o ysgrif  ynllyfrgellCastellBhaglan,  sirFynwy, 
yr  hon.a  losgwyd  gan  filwyr  Oliver  Cromwel,  yn  eu  hymosodiad 
buddugoliaethus  ar  y lie  enwog  hwnw.J 

[Syr  Thomas  Herbert,  yr  hwn  a ddisgynai  ouno  gangenau  yr  Herbertiaid 
o Raglan,  Ieirll  Penfro,  a aned  yng  Nghaerefrog  o gylch  y flwyddyn  1606,  ac  a 
dderbyniodd  ei  ddysg  yng  Hgholeg  Iesu,  Rbydycbain,  ac  wedi  hyny  yng 
Ngboleg  y Drindod,  Caergrawnt.  Gwedi  darfod  tymmor  ei  addysg,  ymdeith- 
iodd  trwy  ranau  belaeth  o Asia  ac  Affrica,  a cbyboeddodd  yr  banes  yn  1634, 
ac  ymddangosodd  argraffiad  arall  wedi  ei  ddiwygio  a’i  helaethu,  yn  1638.  Cyf- 
ieithwyd  y Teithiau  hyn  i’r  Isdiraeg,  ac  o’r  iaitb  hòno  i’r  Ffrancaeg.  Pan 
dorodcl  allan  y rbyfel  cartrefol  rbwng  y brenin  a’r  Senedd,  ocbrodd  ef  ar  y 
cyntaf  gyda’r  Senedd  ; ond  wedi  cael  o hono  ei  benodi  i weini  ar  Siarls  yn  ei 
gaetbiwed,  trodd  yn  bleidiwr  calonog,  diwosgryn,  ac  anhylwgr  iddo,  hycl  awr 
ei  ddienyddiad.  Goroesodd  ei  feistr  flynyddoedd  lawer;  a tbreuliodd  y rhan 
fwyaf  o’r  amser  bwnw  mewn  erlyniadau  llenyddol.  Cynnortbwyodd  Dugdale 
gyda’r  ‘ Monasticon  Anglicanum  ;’  a cbyboeddodd  banes  y ddwy  flynedd  ddi- 
weddaf  o fywyd  y Brenin  Siarls,  dan  yr  enw  ‘ Tbrenodia  Carolina.’  Ar  yr  Ad- 
feriad  creodd  Siarls  it.  ef  yn  farwnig,  ar  gyfrif  ei  wasanaetb  ffyddlawn  i’w  dad; 
a bu  farw  yn  ei  ddinas  enedigol  yn  1682.  Hi  welaf  yn  y cofnodau  am  dano 
ddim  banes  am  y llyfr  a gofrestrir  yma.] 

2.  4 Anglo-Britanni  Apuleii  Madaurensis,  Philosophi  Platon- 
ici,  Apologia,  Recognita  et  Nonnullis  Notis  ac  Observationibus 
illustrata.  Parisiis,  1635/ 

Y mae  mwy  na’i  hanner  yn  cynnwys  sylwadau  Price,  yr  hynaf- 
ieithydd  Cymreig,  ar  hynaflaethau  Bhufeinaidd  a Brytanaidd. 
Rhoddir  ynddo  hefyd  lawer  o arluniau  cywrain  am  hen  ddigrifwyr, 
meibion  a merched  yn  fflangellu  eu  gilydd,  &c. 

1638. 

1.  ‘ The  Epistle  of  Gildas  the  most  ancient  British  author  : who 
flourished  in  the  yeere  of  our  Lord,  546.  And  who  by  his  great 
erudition,  sanctitie,  and  wisdome,  acquired  the  name  of  Sapiens. 
Faithfully  translated  out  of  the  original  Latine.  [By  Thomas 
Habington.] 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1638. 
t J.  R.  Smith’s  Old  Book  Circular. 

Í Williams’s  Lyric  Poems,  vol.  ii.  p.  65. 


16 


122 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1639 


London,  printed  by  T.  Coates  for  William  Cooke,  and  sold  at  his 
shop  neere  Eurnevall’s  Inn  gate  in  Holborn.  1638/  [12mo.] 

Cyfieithiad  gwallus  ac  isel  iawn  yw  hwn.  Ymddangosodd  rhan 
o’r  argraffiadyn  1652,  gyda  gwyneb-ddalen  wahanol,*  ac  ymddang- 
osodd hefyd  yn  y ganrif  nesaf. 

[Cymharer  rhif  6,  d.f.  1587.  Thomas  Habington,  ydoedd  wr  boneddig 
tiriog,  yn  Hendip,  swydd  Gaerwrangon,  yr  hwn  a aned  yn  1560,  ac  a fu  farw 
mewn  oedran  teg  yn  1647.  Ond  ai  nid  William,  mab  y dywededig  T.  Habing- 
ton, yr  hwn  oedd  lenor  lied  gyfrifol,  ydoedd  cyfieithydd  Gildas?  Ganed 
William  Habington  yn  Hendip  yn  1605;  a bu  farw,  o flaen  ei  dad,  yn  1645. 
Derbyniodd  ei  ddysg  yn  St.  Omer  a Paris  ; a phriododd  ferch  i Arglwydd  cyntaf 
Powys.  Yr  oedd  yn  brydydd  ac  yn  hanesydd  ; ac  ym  mhlith  ei  gynnyrchion  y 
mae — ‘ Castara,’  sef  cynnulliad  o gerddi;  ‘ The  Queen  of  Arragon,  ’ math  o dreis- 
gymwawd;  ‘Observations  upon  History;’  a ‘History  of  Edward  iv.’  Gan  nad 
oes  enw  cyfieithydd  wrth  waith  Gildas,  tebycach  mai  Habington  yr  ieuaf,  ac 
nid  yr  hynaf,  ydoedd;  canys  ni  sonir  am  y tad  megys  awdwr.] 

2.  1 Llyfr  y Psalmau,  wedi  ey  Cyfieithy,  a’i  cyfansoddi  ar  fesvr 
cerdd,  yn  Gymraeg.  Drwy  waith  Edmund  Prys,  Archdiacon 
Meirionnydd.  A’i  Printio  yn  Llundain.  1638.’ 

1639. 

1.  * De  Primordiis  Ecclesiarum  Britannicarum.  A Jacobo 
Usserio,  Archiepiscopo  Armachano,  totius  Hibernise  primate. 
Dublinise,  1639.’ 

Gwaith  enwog  yr  Archesgob  Usher  ydyw,  yn  cynnwys  hynafiaethau 
yr  Eglwys  Erytanaidd,  o’i  dechreuad  hyd  ddiwedd  y seithfed 
ganrif.  Diau  mai  yma  y byddai  yn  briodol  gofnodi  ychydig  am  y 
fath  awdwr,  yr  hwn  y cyfeirir  ato  fel  awdurdod  ddiamheuol  gan 
bob  hanesydd  eglwysig  ; a’r  hwn,  er  nad  ydoedd  Gymro,  a fu  yn 
meddu  y fath  gyssylltiad  â Chymru,  yn  deuluol  a hanesol,  yn 
gystal  a chymdeithasol. 

James  Ushek,  neu,  fel  y gelwid  ef  yn  ol  iaith  ddysgeidiol  ei  oes, 
Usserius,  a anwyd  yn  Dublin,  yn  Ionawr,  1580.  Enw  gwreiddiol  y 
teulu  ydoedd  Nevil , un  o ba  rai  a ymfudodd  o Loegr  i’r  Iwerddon, 
fel  usher , neu  athraw,  i John,  mab  Harri  ii,  o ddeutu  y fl.  1185.  0 

blegid  ei  swydd  gelwid  hwnw  yn  TJsher,  neu  fel  y dywedem  ni  yn  yr 
oes  hon,  athraw,  neu  ysgrifenydd.  Ei  dad  ydoedd  Arnold  Usher, 
un  o chwech  ysgrifenydd  Canghell-lys  yr  Iwerddon,  a’i  fam  ydoedd 
ferch  James  Stanyhurst,  yr  hwn  a fu  dair  gwaith  yn  llefarydd  y 
Senedd,  yn  feistr  yn  y Canghell-lys,  ac  yn  gofiadur  Dublin.  Yr 
oedd  ei  ewythr  frawd  ei  dad  yn  archesgob  Armagh.  Cafodd  ei 
ddysgeidiaeth  gan  ddau  o ysbiwyr  gwladwriaethol  a gedwid  yn 
ddirgel  gan  y Brenin  Iago  o Ysgotland,  yn  Dublin,  ac  wedi  hyny, 
yn  1593,  aeth  i Goleg  y Drindod.  Cymmerodd  ei  radd  o B.C.  yn 
1600,  ac  urddwyd  efy  flwyddyn  nesaf  gan  ei  ewythr.  Cafodd  le  fel 
capelwr  i’r  llywodraeth.  Gwnaeth  wedi  hyny  ddwy  daith — yn  1603 
a 1606 — i Loegr  i brynu  llyfrau  i’r  coleg  y waith  gyntaf,  a’r  ail 

* Gwel  d.f.  1563,  1568,  1587,  1602,  a 1603. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


123 


1639] 


i waith  i’w  feddiant  ei  Run,  pryd  y daeth  yn  adnabyddus  ag  amryw  o 
i enwogion  yr  oes,  yn  neillduol  hynafiaethwyr  enwog ; yr  hyn  hefyd  a 
I wnai  bob  tair  neu  bedair  blynedd,  gan  aros  weithiau  yn  Rhydychain, 
j ac  weithiau  yng  Nghaergrawnt,  a phryd  arall  yn  Llundain  ; ac  ym- 
i welai  hefyd  â phob  lie  yn  y wlad,  lie  y caffai  wybod  fod  hen  lyfrfa 
werthfawr.  Er  ei  fod  yn  ieuanc,  gwnaed  ef  yn  1607  yn  Broffeswr 
I Duwinyddiaeth  yn  y coleg,  ac  yn  Ganghellwr  Eglwys  Gadeiriol  St. 
Padrig.  Yn  1612,  gwnaed  efyn  D.D.  Yn  1613,  efe  a gyhoeddodd 
I waith  yn  Lladin  fel  parhâd  o ‘Ddiffyniad’  Esgob  Jewel ; ac  yn  y 
flwyddyn  hon  ei  i Hynaflaethau  yr  Eglwysi  Brytanaidd.’  Yn  nechreu 
y fl.  1640  daeth  trosodd  i Loegr,  gyda’r  bwriad  i aros  blwyddyn  neu 
I ddwy ; ond  y flwyddyn  nesaf  darfu  i wrthryfel  dori  allan,  ac  ymosod- 
wyd  ar  ei  archesgobdy  yn  Armagh,  canys  yr  oedd  wedi  ei  ddyrchafu  i’r 
urddas  hòno  er  y fl.  1626,  wedi  bod  chwech  mlynedd  yn  Esgob 
Meath.  Gan  fod  sefyllfa  pethau  yn  parhau  yn  gynhyrfus,  efe  a 
: arosodd  yn  y wlad  hon,  a rhoes  Siarl  i.  iddo  Esgobaeth  Carlisle,  i’w 
dal  yn  gyssylltiolag  Armagh,  neu  heb  roi  ei  archesgobaeth  i fyny.  Ond 
| yn  fuan  torodd  y rhyfel  allan  yma  rhwng  Siarl  i.  ar  Senedd,  ac  at- 
tafaelodd  y Senedd  ei  elw  oddi  wrth  Carlisle,  gan  benodi  iddo  dâl 
blynyddol  o 400j?.,  yr  hwn  er  hyny  ni  dderbyniodd  ond  unwaith  neu 
ddwy.  Y pryd  hyny  yr  oedd  yn  Rhydychain  gan  amlaf,  yn 
pregethu  bob  Sul  yn  rhyw  un  o’r  eglwysi,  ac  yn  golygu  argraffiad 
Groeg  a Lladin  o weithiau  Polycarp  ac  Ignatius,  a gyhoeddwyd  yno 
yn  1644,  ac  a ail  argraffwyd  yn  Llundain  yn  1647.  Gan  fod  yr 
amserau  mor  derfysglyd,  ac  yntau  wedi  ei  ddarostwng  i dlodi, 
efe  a adawodd  Loegr,  ac  a ddaeth  trosodd  i Gymru.  1 Y mae  yr 
hanesion  canlynol  am  y Dr.  Usher,  yn  rhoddi  cryn  anrhydedd 
ar  y boneddigion  Cymreig,  yn  yr  amseroedd  terfysglyd  hyny. 
Yr  oedd  merch  i’r  archesgob  wedi  ymbriodi  â Syr  Timothy 
Tyrrel,*  yr  hwn  oedd  dan  y brenin  yn  llywodraethu  Castell 
Caerdydd ; a chan  na  oddefld  iddo  ddychwelyd  i’r  Iwerddon, 
efe  a dderbyniodd  wahoddiad  ei  fab  yng  nghyfraith  a’i  ferch,  i 
dalu  ymweliad  â hwynt ; a gwnaeth  eu  ty  hwynt  yn  gartref  am  o 
ddeutu  blwyddyn,  yn  yr  hwn  ystod  yr  ymwelodd  y brenin  â Chaer- 
dydd,  wedi  ei  orchfygu  ym  mrwydr  Naseby.  Gan  fod  Syr  T. 
Tyrrel  yn  gorfod  rhoddi  ei  le  i fyny,  gwahoddwyd  yr  archesgob 
gan  yr  Arglwyddes  Stradling,  gweddw  Syr  Edward  Stradling,  o 
Gastell  St.  Donat’s,  i wneyd  ei  gartref  yn  ei  thy  hi.  Yr  oedd  hyn 
yn  y fl.  1646,  pan  'oedd  y wlad  mewn  cythrwfl  drwyddi,  a’r 
weriniaeth  yn  cario  pob  peth  o’u  blaen  yn  sir  Forganwg.  Aeth  yr 
Arglwyddes  Tyrrel  gyda’i  thad ; ond  er  iddynt  gael  eu  harwain  ar 
j hyd  flbrdd  gwmpasog,  rhag  cael  ymosod  arnynt  gan  y gwerinwyr 
j Cymreig,  y rhai  oeddynt  dan  arfau  wrth  y miloedd,  deuwyd  ar  eu 
Í traws  gan  ychydig  o honynt.  Bu  ymddygiad  y dynion  hyn  yn  nod- 
: edig  o arw  ac  anfoesgar ; hwy  a olrheiniasant  gistiau  yr  archesgob, 
i ac  a’u  tynasant  ef  a’r  boneddigesau  oddi  ar  eu  eeflylau  ; ond  daeth 
rhai  o’r  swyddogion  i fyny,  a chan  gywilyddio  o blegid  ymddygiad 
anweddus  eu  cydwladwyr,  hwy  a’u  harweiniasant  i dŷ  Syr  John 


* Daeth  un  o feibion  y gwr  hwn,  sef  James  Tyrrel,  yn  enwog  iawn  mewn 
dysgeidiaeth  ac  awduriaeth. — Gwel  Penny  Cyclopredia , d.g. 


124 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1639 


Aubrey,*  ycbydig  oddi  yno,  lie  y dangoswyd  pob  tiriondeb  i’r  by- 
barcb  arcbesgob  a’i  gyfeillien.  Yr  oedd  colli  ei  lyfrau — er  iddynt 
ymddwyn  tuag  ato  mor  dirion — yn  gofidio  meddwl  y dyn  da  liwn 
yn  fawr — yn  fwy  o lawer  na  cbolli  ei  boll  gyfoetb  yn  Iwerddon. 
Pan  oedd  ei  fercb  yn  ceisio  ei  gysuro,  efe  a ddy  wedodd,  ‘ Yr  wyf 
wedi  cael  fy  ngbyffwrdd  mewn  lie  tyner  iawn,  ond  llaw  Duw  ydyw, 
a gwelodd  ef  yn  dda  gymmeryd  oddi  arnaf  ar  unwaitb  y cwbl  a ium 
yn  ei  gasglu  dros  fwy  nag  ugain  mlynedd,  a’r  byn  a fwriadaswn  ei 
gyboeddi,  er  cynnydd  dysgeidiaetb,  a lies  yr  Eglwys,’ 

1 Dranoetb,  daetb  llawer  o’r  offeiriaid  cymmydogaetbol  i ymweled 
ag  ef,  ac  i gydgwyno  ag  ef  yn  ei  golled,  yr  byn  yr  oedd  ef  y pryd 
byny  yn  ei  ystyried  yn  anadferadwy ; ond  hwy  a addawsant  wrtbo 
y gwnaent  ymdrecb  i adferyd  ei  lyfrau  a’i  bapyrau,  a bwy  a gyd- 
ymdeitbiasant  ag  ef  i Gastell  St.  Donat’s.  “ Pely  gwelocb,”  medd 
yr  banesydd  parcbedig,  “ ddarfod  i’r  bonedigion  a’r  gweinidogion 
byn,  nid  yn  unig  addaw,  ond  iddjmt  fod  yn  alluog  i gyflawnu,  bwy 
a arferasant  eu  dylanwad  gyda’r  bobl,  a cbyboeddwyd  yn  yr  Eglwysi 
trwy  y wlad,  ar  fod  i bawb  ag  oedd  ganddynt  gyfryw  lyfrau,  neu 
bapyrau,  eu  dycbwelyd  i’w  gweinidogion,  neu  eu  meistri  tiroedd ; yr 
byn  yn  ganlynol  a wnaed ; canys  ym  mben  dau  neu  dri  mis,  yr  oedd 
ei  boll  lyfrau  a’i  bapyrau  wedi  eu  dychwelyd  iddo  yn  fwrnelau — 
mor  llawn,  fel,  pan  gafwyd  bwy  at  eu  gilydd,  nad  oedd  nemawr  yn 
eisieu.”  Ym  mblitb  yrliai  a gollwyd,  yr  oedd  dwyysgrif  o bertbyn- 
as  i’r  Waldensiaid , y rbai  yr  oedd  yr  archesgob  wedi  eu  cael  tuag  at 
gwblbau  gwaitb  a alwai  ef  1 Olyniaetb  yr  Eglwysi  Oristionogol,’  yr 
bwn  a attodwyd  gyda’r  argraffiad  diweddaf  o ‘ Hynaffaetbau  yr 
Eglwysi  Brytanaidd.’  Collwyd  befyd  Gofrestr  o’r  Breninoedd 
Persiaidd,  a Varies  Lectiones  ar  y Testament  Newydd. 

‘ Tra  yr  oedd  ei  Badlonrwydd  yn  St.  Donat’s,  efe  a dreuliodd 
betb  amser  i edrycb  dros  ran  o’r  llyfrau  a’r  ysgrifeniadau  a gasgl- 
asid  gan  Syr  Edward  Stradling,  yr  bynaffaetbydd  mawr,  a chyfaill 
i Mr.  Camden.  “ 0 rai  o’r  ysgrifau  byn,”  meddai  y Dr.  Parr,  “y 
darfu  i’r  Arglwydd  Arcbesgob  ddewis  llawer  o gasgliadau  o bynaf- 
iaetbau  Brytanaidd  neu  Grymreig,  y rbai  sydd  yn  fy  meddiant  i.” 

‘ Arosodd  y dyn  mawr  bwn  ar  encil  ym  Mro  Morganwg  am  yn 
agos  i ddeuddeng  mis,  ac  ymddygwyd  ato  gyda’r  parcb  mwyaf,  nid 
yn  unig  gan  deulu  Castell  St.  Donat’s,  ond  befyd  gan  offeiriaid  a 
boneddigion  y wlad.  Dyoddefodd  waeledd  corfforol  mawr  tra  yr 
oedd  gyda’r  Arglwyddes  Stradling ; ac  wedi  colli  ei  boll  elw  oddi 
wrtb  ei  arcbesgob aeth,  yr  oedd  ei  amgylcbiadau  tymmorol  yn  isel 
iawn ; lie  y gwelwn  y duwinydd  enwocaf  trwy  boll  Gred  yn  ymwingo 
ag  adfyd;  ond  darfu  i feddwl  santaidd  ac  anorcbfygol  Usber  ei 
ddal  i fyny,  ac  ni  ddarfu  i’r  Ebagluniaetb  ddwyfol  bòno,  ar  yr  bon  y 
rboddai  ei  hyder  diysgog,  ei  adael  yn  amddifad  mewn  gwlad  ddy- 
eitbr.  Ond  nid  oedd  gwlad  na  pliobl  yn  ddyeitbr  i’w  glod,  a ebafodd 
banesydd  yr  Eglwysi  Brytanaidd,  iddo  ei  bunan,  adfywiad  o letty- 
garwch  yr  ben  oesoedd.  Darfu  i foneddigion  Morganwg,  gan  fod 
yn  deimladwy  o’r  anrhydedd  a roddasid  arnynt  gan  bresennoldeb  y 
fatb  ymwelydd  enwog,  ddangos  eu  parcb,  trwy  anfon  iddo,  yn  an-. 


* Llantriddyd  : y mac  y ty  yn  awr  yn  adfeilion. 


1639] 


LLY FRYDDIAETH  Y CYMHY. 


125 


wybodus  i’w  gilydd,  gryn  swm  o arian.  Yr  oedd  bellach  yn  dy- 
muno — gan  mor  anobeithiol  oedd  sefyllfa  acbos  y brenin — gael 
nodded  tu  draw  i’r  môr ; ond  gan  fod  glanau  y moroedd  yn  cael  en 
gwylio,  nis  gallai  gael  cyfleusdra  i ddianc  i’r  cyfandir,  ac  efe  a 
rwystrwyd  i gwblhau  ei  ddymuniadau.  Yn  y cyfamser  gwahodd- 
wyd  ef  gan  Iarlles  Peterborough  i ddyfod  a gwneyd  ei  arosfa  gyda 
hi  yn  Llundain.  Derbyniodd  ei  Eadlonrwydd  y gwahodd- 
iad ; ac  wedi  cael  awdurdod  briodol,  efe  a sjumnudodd  o Gymru  i 
Lnndain,  ym  mis  Mehefin,  1646.’*  Yr  oedd  y llyfrfa  gynnwysfawr 
oedd  y pryd  hyny  yng  Nghastell  St.  Donat’s,  a chwaeth  nodedig  ei 
noddwr,  neu  yn  hytrach  ei  noddwraig,  yn  ddiau  yn  llawer  o fantais 
i Usher  yng  ngwellâd  cyfansoddiad  ei  hanesiaeth  ragorol.  Ond  y 
mae  y Uyfrau  hyny  oil  wedi  eu  chwalu  yn  awr,  megys  gyda 
phedwar  gwynt  y nefoedd,  yn  chwalfa  yr  etifeddiaethau,  a diddym- 
iant  y teulu,  pan  fu  farw  Syr  Thomas  Stradling,  yn  Ffrainc,  yn 
1738,  yr  hwn  oedd  y trydydd  ar  hugain,  mewn  llinell  o ddisgyniad 
nniongyrchol  o *Syr  William  Esterling,  i’r  hwn  y rhoddwyd 
Castell  a Maenoriaeth  St.  Donat’s,  yng  ngwrthryfel  Ehys  ab  Tewdwr, 
tua’r  flwyddyn  1090. 

Wedi  i Usher  symmnd  i Lnndain,  cafodd  yn  1647,  ei  ddewis  yn 
bregethwr  i Gymdeithas  y Lincoln's  Inn , sef  efrydwyr  y gyfraith, 
gan  gael  ystafelloedd  iddo  ei  hunan,  i’r  rhai  y cafodd  symmud  ei 
lyfrfa.  Bn  yn  gwasanaethn  y lie  hwnw  yn  gysson,  yn  ystod  y 
termau  am  tuag  wyth  mlynedd.  Yn  niwedd  y fl.  1648,  tra  yr  oedd 
cytnndeb  ar  droed  rhwng  y brenin  a’r  Senedd  o berthynas  i sefydln 
amgylchiadau  yr  Eglwys,  anfonodd  ei  fawrhydi  am  Usher  i ddyfod  ato 
ef  i Ynys  Gwyth ; ac  yna  cynnygiwyd  cynllun  i’r  brenin,  yr  hwn  a 
dynasid  gaD  yr  archesgob  wyth  mlynedd  cyn  hyny,  ac  a wrthodasid  y 
pryd  hyny  gan  y brenin ; ac  er  i’r  brenin  dderbyn  y cynllun  yn  awr, 
gwrthodwyd  ef  gan  y Senedd.  Cafodd  y cynllun  ei  gyhoeddi  yn  1 658, 
o dan  yr  enw,  ‘ The  Deduction  of  Episcopacy  to  the  Form  of  the 
Synodical  Government  of  the  Ancient  Church;’  sef  Dygiad  Esgobydd- 
iaeth  i’r  Ffurf  o Lywodraeth  Gymmanfaol  yr  Hen  Eglwys.  Efe  a fu 
farw  yn  nhy  Arglwyddes  Peterborough,  yn  Kyegate,  yn  Surrey, 
Mawrth  21,  1656,  yn  76  oed.f 

2.  ‘ Eerum  Anglicarvm  et  Hibernicarvm  Annales,  regante  Elisa- 
betha.  Auctore  Gvillielmo  Camdeno.  Ultima  Editio. 

Lvgd.  Batavorvm,  Excudebatur  typis  Elzeviriorum.  cio  io  o xxxix.’ 

3.  1 Concilia,  Decreta,  Leges,  Constitvtiones  in  Ee  Ecclesiastica 
Orbis  Britannici.  Yiz.  Pambritannica,  Pananglica,  Scotica,  Hibern- 
ica,  Cambrica,  Mannica,  Provincialia,  Dioecesana.  Ab  initio 
Christianse  ibidem  Eeligionis  ad  nostram  usque  mtatem.  Operâ 
& Scrutinio  Henrici  Spelman,  Eq.  Aur. 

* Gwel  erthygl  gan  ‘ J.  H.,’  sef  y Parch  John  Hughes,  maeyn  debyg,  awdwr 
yr  ‘ Horce  Britannicce yn  y Cambrian  Quarterly  Magazine , vol.  i.  p.  406;  W. 
J ones,  Christian  Biographical  Dictionary. 

t Penny  Cyclopceclia,  d.g. 


126  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1640 

Londini,  Excudebat  Bichardus  Badger,  Serenissimi  Principis 
Wallise  Typographus.  cio.  io  c.  xxxix.’ 

I’r  dyben  i allu  deall  yr  ben  ddull  uchod  o osod  rbifnodau,  y mae 
yn  angenrheidiol  wrth  betb  cyfarwyddyd  i’r  oes  hon.  Yr  oedd  cio 
am  fil,  io  am  bum  cant,  c am  gant,  yrhyn  awna  yr  ucbod  yn  1639. 
Ceir  eglurbâd  helaetb  arnynt  gan  Johnson.*' 

[Y  mae  y dull  hwn  ar  rifnodau  yn  gyffredin  ddigon  hyd  lieddyw  ar  lyfrau 
argraíFedig  ar  y cyfandir,  yn  enwedig  yn  yr  Almaen. 

Syr  Henri  Spelman,  awdwr  y gwaitli  hwn,  ydoedd  hynafiaethydd  a hanes- 
ydd  dysgedig.  Hanai  o hen  deulu  anrhydeddus  yn  Congham,  yn  Norffolc,  lie 
y ganwyd  ef  yn  1562.  Derbyniodd  ei  ddysgeidiaetli  yn  Waísingham,  yn  ei 
swydd  enedigol,  ac  wedi  hyny  yng  Ngholeg  y Drindod,  Caergrawnt.  Gwedi 
liyny  myfyriodd  y gyfraith  yng  Nghyfreithdy  Lincoln;  ond  nid  hir  y bu  beb 
adael  y gyfraitb,  ac  ymroddi  i ymchwilion  bynafiaetbol,  yn  enwedig  i olrhain 
ben  gofysgrifau  y deyrnas.  Heb  law  y ‘ Concilia,’  a gofnodir  yma,  o’r  hwn  yr 
ymddangosodd  y gyfrol  gyntaf  y flwyddyn  hon  (1639),  a’r  ail  yn  1664,  ysgrif- 
enodd  amryw  ereill ; megys  y ‘ Glossarium  Arcbaeologicum,  ’ ‘ Villare  Anglica- 
num,’  ‘ De  non  Temerandis  Ecclesiis,’  ‘Reliquiae  Spelmannianse, ’ ac  ereill.  Bu 
farwyn  Llundain,  yn  1641,  a chladdwydef,  wrtb  neillduol  orchymmyn  Siarls  i, 
yn  Abatty  Westminster,  yn  agos  i gofadail  Camden.  Yr  oedd  yn  gydoeswr  ac 
yn  gyfaill  i Camden,  Cotton,  Selden,  Dodswortb,  D’Ewes,  Dugdale,  ac  enwog- 
ion  ereill  o’r  cyfnod  bwnw.] 

1640. 

1.  ‘ Commissioners  for  tlie  different  Counties  of  Wales,  previous 
to  the  Civil  War — An  Act  for  tbe  Belief  of  bis  Majestie  Armie,  and 
the  Northern  parts  of  tbe  Kingdom.’ 

Y mae  yn  y llythyren  ddu.  Bhoddwyd  yr  Act  hon  allan  gan 
Siarl  i.  ei  bun,  ac  y mae  yn  cynnwys  y Dirprwywyr  Breninol  a 
benodwyd  ganddo,  tros  siroedd  Cymru,  Henffordd,  a’r  Mwythig, 
yn  ebrwydd  cyn  i’r  rbyfel  dori  allan. j* 

2.  ‘ A Bright  Northern  Star,  Discovering  the  Fate  of  Great 
Brittain.’ 

Gan  na  welais  hwn  yn  gyfan,  nid  oes  genyf  ond  ei  ddodi  yma. 
Yr  ydwyf  yn  tybieder  hyny  mai  gwaith  y Dewinwr  Arise  Evans J 
ydyw.  Y mae  yn  deongli  yn  Seisonaeg  hen  ddaroganau  a hen 
gudd  gyfeiriadau  y Beirdd  Cymreig,  a gyfeirient  at  ryw  waredwr 
enwog  i’r  genedl,  o dan  yr  enwau  y ‘ Coronog  Fab,’  ac  ereill. 
Bhoddir  ychydig  o esiamplau  fel  y maent  wedi  eu  hargraffu  yn  am- 
mherffaith  iawn : — 

1 1 . Koronog  fciban  Medd  Taliesin 

A hyny  a ddarllenir  yn  llyfre  Merthin 
Yng  hanoli  ous  i Rhuthwr  yw  elin 
Ag  yni  ddiwedd  i hydd  Irenin. 

* Typographic , vol.  ii.  pp.  41-45. 
d J.  C.  Hotten’s  Catalogue. 

Î Gwel  rhif  4,  1651. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


127 


1640] 


The  Translation , Koronog  faban , saith  Taliesin , and  these  are  read 
in  the  books  of  Merthin , in  his  mid  age  wil  run  furious  to  his  enemy, 
and  in  his  latter  dayes  will  be  a King. 

1 2.  Koronog  faban  dyma  beth  chyfedd 
Chag  ef  Kafod , i Kilia  ir  gogledd 
Af  a a gill  yn  lloeigir  Argliwyddi  amowredd 
Ag  uto  brenni  fvdd  yn  i ddiwedd. 

The  Translation , Koronog  faban  wonderfully  wil  betake  himself  to 
the  to  avoyd  a storm,  he  shal  lose  in  England,,  Lordships  and 
greatness,  and  yet  he  shal  be  a King  before  his  end. 

1 3.  Koronog  faban  Medd  hen 

Proffwyd  or  Almaen  yn  Abergaffii 
A gill  yn  i fiemgtid  y Goron  adyledis 
Agyn  i henaint  i bidd  gwrdownis. 

The  Translation , Koronog  faban , saith  an  ancient  Prophet  from 
Almania,  in  his  youth  wil  lose  the  Crown  due  unto  him,  in  his  old 
age  wil  be  a man  of  might  and  greatness.’ 

Yna  ä ym  mlaen  yn  yr  unmodd  hyd  yr  ‘ 21  ’ o bennillion.  Maint 
y darn  a welais  o’r  llyfr  yw  o’r  tudalen  12  i’r  tudalen  180,  o ryw 
bedwarplyg  bychan.  Y Daroganwyr  a’r  Beirdd  y mae  yn  ei  henwi, 
heb  law  Taliesin,  ydyw — ‘ Merlin  Ambrose ; Ar ever end  Devyn,  and 
Prophet,  Sometimes  Bishop  of  St.  Davies  in  South-  Wales ; Pobin 
ddv,  sometimes  of  Anglesey,  a Bardh,  Prophet  and  ecxcellent  Poet ; 
Addafras,  a Bar  ah  [Bardh]  Prophet,  and  a Poet ; Merthin  Ambrose , 
a great  Prophet ; Mernhin  [Merthin]  Silvestris ; Kilfardh,  or  Heinyn 
fardh,  called  by  both  names,  who  lived  in  the  days  of  Taliesin,  in 
North-  Wales,  an  admirable  Prophet ; David  Gorlleth , and  excellent 
Poet,  and  Master  of  Arts,  that  lived  190  years  ago,  and  his  Songs 
are  grounded  on  Taliesin  and  Merthins  Prophecies  ; Douid  Namor , 
Bardh  and  Poet ; Gwyon  Bath  [Bach]  a great  Prophet,  and  the 
antientest  of  all  the  rest ; J ohannis  de  Puperissa ; Fryar  Bacon  a 
notable  and  substantial  Prophet , who  prophecyed  of  the  destiny  of  the 
Mouldwarp  ; Rees  Gochoryri , a Prophet  and  an  excellent  Poet ; Jollo 
Goch,  a Prophet  and  a Poet ; John  de  Breidlington,  a notable  Prophet, 
that  sets  the  destinie  of  the  red  Lyon,  whose  name  is  said  to  begin  with  the 
letter  C;  Gwendhvdd,  one  of  the  ten  Sybils;  Master  John  Cipian, 
Doctor  in  Astrologie  ; Torquatus  Vandrivus , Student  in  the  Art  Magick ; 
Jevan  o drwch  y daran,  fore-telling  of  fall  of  Ministers,  and  of  great 
warres  ; Bergam  of  Maelor  in  Denbigh- shire,  wherein  notabe  things 
are  fore-told,  with  the  Conquerous  descent  from  the  principality  of 
Powis,  and  North-  Wales ; Gronwddv  of  Anglesey , wherein  an  Angel 
reveale  unto  him  the  Kingly  Succession  in  the  regal  Groverment, 
until  the  coming  of  the  Brittish  Conquerour  should  appear  222 
years  after  the  same  revelation,  or  in  the  year  1642  ; Hoean 
Parchellan:’  ac  y mae  yn  diweddu  gyda  daroganau  amryw  dra- 
moriaid. 


128 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1641 


1641. 

1 . ‘ Mercurii  Botanici  pars  altera,  sive  plantarum  gratia  suscepti 
itineris  in  Cambriam,  sive  Walliam,  Descriptio,  &c.  Londini,  1 641 
8p!yg- 

[Meddyliaf  mai  ‘pars  prima,’  sef  y rhan  gyntaf,  a ddylai  hwn  fod  ; ac  mai 
rhif  3 yw  y ‘pars  altera ,’  neu  yr  ail  ran.] 

2.  ‘Testament  NewjMd  ein  Harglwydd  a’n  Hiachawdwr  Jesu 
Grist.  Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  m.d.cxli.’ 

Nid  oes  enw  lie  nac  argraffydd  wrtb  hwn.  Dichon  mai  yn 
gyfrinachol  y cafodd  ei  argraffu,  gan  yr  Anghydffurfwyr,  ac  nid  gan 
argraffwyr  trwyddedig  y hrenin,  er  hod  llun  y llew  a’r  unicorn  o 
amgylch  y goron  ar  yr  wyneb-ddalen.  Nid  yw  y dalenau  na'r  tu* 
dalenan  yn  cael  eu  rhifnodi,  eithr  arwyddion  y lleni  yn  nnig  hyd 
G 92,  a’i  blygiad  yn  rhyw  1 8plyg,  tybygwyf.  Y mae  yn  ddwy  golofn* 
a chynnwysiad  o flaen  pob  pennod,  ond  heb  y cyfryw  ar  ben  uchaf 
y dalenau — dim  yno  ond  enw  y llyfr,  a rhif  y bennod.* 

3.  ‘Mercurii  Botanici  pars  altera,  sive  plantarum  gratia  suscepti 
in  Cambriam,  sive  Walliam,  Descriptio,  exhibens  reliquarum  stirpium 
quie  in  priore  parte  non  enumerabantur  Catalogum. 

Londini,  m.dc.xli.’ 

Llysieuaeth  Gymreig  yw  y llyfr  hwn,  o waith  un  Thomas 
Johnson ; ac  y mae  yn  cynnwys  hanes  ei  daith  trwy  Gymru,  i gasglu 
llysiau  prinion,  yng  nghymdeithas  Mr.  Paul  Sone,  a Mr.  Edward 
Morgan,  Cymro.  Yr  oedd  eu  taith  yn  dechreu  yng  Nghaerlleon, 
yn  1641,  i Gaernarfon ; ond  yr  oeddynt  wedi  dechreu  eu  taith  yn 
Llundain,  Gorph.  22,  1639,  ac  esgyn  yr  Wyddfa,  Awst  3,  1639. 
Ymwelsant  hefyd  â Mon,  Meirion,  a Threfaldwyn.  Cyhoeddodd  yr 
awdwr  weithiau  ereill ; sef  Planigion  Caint  [‘  Iter  in  Agrum  Cantu- 
arium’],  yn  1620,  a Llysieulyfr  arall  yn  1634.f 

[Ganwyd  Thomas  Johnson,  y llysofydd,  yn  Selby,  yn  swydd  Gaerefrog; 
a bu  farw,  o archoll  a dderbyniodd  yn  y rhyfel  cartrefol,  yn  1644.] 

4.  ‘ Argument  proving  the  Jurisdiction  used  by  the  President 
and  Counsell  in  the  Marches  of  Wales  over  the  Counties  of  Gloucester, 
Worcester,  Hereford,  and  Salop,  to  be  illegall  and  injurious,  and  a 
meere  incroachment  beyond  their  appointed  limits,  and  the  Proofe 
is  like  a three-fold  cord  not  easily  broken.  Printed  for  Thomas 
Wakley,  1641.’ 

* Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 
f Cambrian  Journal,  1860,  pp.  207-209. 


1642J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


129 


5.  1 The  Humble  Petition  of  the  Gentry,  Clergy,  and  others, 
inhabitants,  subscribed  of  the  six  counties  of  Flint,  Denbigh,  Mont- 
gomery, Carnarvon,  Anglesea,  Meirioneth,  being  the  six  shires  of 
North  Wales,  as  it  was  presented  to  the  Knights,  Citizens,  and 
Burgesses  in  Parliament,  accompanied  with  30,000  hands.  Printed 
for  F.  Couls,  1641.’ 

6.  If  1 The  Welchman’s  Protestation  concerning  the  Corruptions 
of  these  times.  With  her  last  Will  and  Testament,  writ  and  pup- 
plished  with  her  own  hand  fifteen  tays  after  her  own  teath.  With 
a Song  her  was  never  afride  in  awle  her  life,  pecause  her  was  Sheare 
her  Country.  Printed  1641.’ 

Yn  gyfrinachol  y cafodd  hwn  ei  argraffu.  Gwawd  rhy w ddigrifwr 
o Siarliad  o’r  Puritaniaid  Cymreig  ydyw,  ac  oil  mown  Seisonaeg 
drom  Gymroaidd  yr  amser  hwnw. 

1642. 

1.  ‘ A just  and  true  Remonstrance  of  his  Majesty’s  Mines  of  the 
Principality  of  Wales.  By  Thos . Bushel.  London,  1642.’ 

Mr.  Bushel  oedd  ganlyniedydd  Syr  Hugh  Middleton  yn  ymgym- 
meriad  gweithiau  mwnau  sir  Aberteifi.  Efe  a sefydlodd  fathdy 
arian  yn  Aberystwyth,  trwy  ganiatâd  Siarl  i,  ac  efe  a gynnaliodd 
fyddin  o filwyr  ar  ei  draul  ei  hun,  i amddifiyn  y brenin  yn  erbyn  y 
Senedd,  ac  a roddodd  tua  deng  mil  o bunn  au  i’r  brenin,  i’w  gynnorth- 
wyo  i ddwyn  ei  achos  ym  mlaen  ; a’r  cwbl  oddi  wrth  y mwngloddiau. 

2.  1 Two  Petitions  presented  to  the  King’s  most  exellent  Majesty 
at  York,  the  first  of  August,  1646  ;*  the  first  from  the  Gentry, 
Ministers,  &c.,  of  the  Counties,  Denbigh,  Anglesey,  Glamorgan, 
and  the  whole  principality  of  Wales,  &c.  London,  1642.’*  4plyg. 

3.  ‘ Ordinance  of  the  Lords  and  Commons  in  Parliament  assembl- 
ed, for  the  better  observation  of  the  Monthly  Fast.  Blacklock, 
1642.’ 

Dwyn  perthynas  y mae  â Phuritaniaeth  yng  Nghymru. 

4.  ‘ Treatise  of  the  Nobilitie  of  the  Realme,  with  narative  of  such 

statutes  as  are  incident  hereunto  upon  a debate  of  the  Barony  of 
Abergavenny.  By  W.  Bird.  1642,’  12mo. 

5.  1 Army  List  of  Charles  i.  and  the  Parliament  Troops  ; or  the 
Names  of  all  the  officers  in  the  “Royalist”  Army,  and  those  “Round- 
head”  Army,  commanded  by  Fairfax  and  Cromwell,  giving  the  names 
of  several  Welsh  Worthies.  1642,’  4to.f 

* [Canfyddir  fod  yn  rhaid  bod  un  o’r  ddau  amseriad  hyn  yn  anghywir.] 

+ Hotten’s  Handbook  to  Typography. 


17 


130 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


Cl  642 


5.  ‘A  Copie  of  a Letter  to  the  Lord  Marquesse  of  Hartford 
from  the  Lords  of  His  Majestie’s  Councill,  also  Introductions  to  the 
Lord  of  Hartford  now  resident  at  Sir  John  Mounson  his  house  in 
Brecknockshire.  1642.’ 

Bhoddi  hanes  y mae  am  fwriad  yn  erbyn  bywyd  Arglwydd 
Herbert,  ac  hefyd  hanes  y milwyr  troed  a gwŷr  meirch  a gyfodwyd 
sir  Frycheiniog  o blaid  Siarl  f. 

7.  ‘The  Welchman’s  publike  Becantation,  or  his  hearty  sorrow 
for  taking  up  Armes  against  her  Parliament,  Declaring  to  all  the 
World  how  her  hath  been  abused  by  faire  wordes,  and  suchadulla- 
tions  and  flattering,  telling  her  what  Booties  and  Prizes  her  should 
get,  the  Divell  take  the  Array.  1642/ 

Lljfryn  bach  digrifol  yw  hwn ; ond  nid  flwl  a’i  gwnaeth. 
Gwneyd  gwawd  o’r  Cymry  y mae.  Y mae  yn  ei  ddiwedd  hen 
G-erdd  Gymraeg,  yn  cael  ei  galw,  ‘ The  Welchman’s  doleful  ditty,’ 
ar  y mesur  ‘ 0 hone , 0 hone? 

8.  ‘ His  Majestie’s  Speech  to  the  Inhabitants  of  Denbighshire 
and  Flintshire,  27  Sept.  1642/ 

Ceisiai  Siarl  i.  ymwthio  i flair  trigolion  siroedd  Dinbych  a Fflint. 
Addawai  iddynt,  os  cefnogent  ef,  y gwnai  ef  yn  dda  trostynt  ar  ol 
hyny.  Yr  oedd  yn  deisyf  ar  y siryddion  daenu  ei  draethawd,  gan 
fod  ei  argraffweisg  wedi  eu  hattal. 

9.  ‘ The  Welcheman’s  last  Petition  and  Protestation,  desiring 
that  a speedy  aide  might  bee  sent  her  against  her  home-bred 
Enemies,  as  her  shall  declare  and  show  to  be  in  her  following 
Petition ; whereunto  is  added  the  protestation  of  Thomas  ap  Shinkin 
ap  Morgan.  1642/ 

Y mae  ar  yr  wyneb-ddalen  argrafflun  o Gymro  ar  ei  daith,  a ffon 
yn  ei  law.  Y mae  yn  ei  ddiwedd,  ‘ The  Master  Mouse  his  Answer 
to  her  Country-men’s  Petition,’  gydag  ateb  y Cymro  ; a’r  cwbl  yn 
Seisonaeg  Gymreig  Cymro  yr  oes  hòno. 

10.  ‘The  Welch-men’s  Prave  Besolution,  in  Defence  of  Her 
King,  Her  Pritish  Parliament,  and  her  Country,  against  te  malign- 
ant party,  subscriped  by  Shon,  ap  William,  ap  Thomas,  ap  Mere- 
dith, ap  Evans,  ap  Lloyd,  ap  Price,  ap  Hugh,  ap  Bowland,  ap 
Powell,  ap  Shinkin,  ap  Shones.’ 

Traethodyn  o’r  cyffelyb  gyfansoddiad  gwawdlyd  ar  y Cymry 
gan  eu  gwrthwynebwyr  yn  yr  ymrysonau  gwladol  y dyddiau  hyny, 
yw  hwn  hefyd ; ac  oil  mewn  Seisonaeg  Gylnreig  Cymro.  Y mae 
cyfeiriadau  mynych  at  frwydrau  cynnar  y rhyfel  cartrefol  yng 


1643] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


131 


Nghymru.  Sonir  am  yr  ofn  oedd  er  ys  talm  am  wrthryfel  yn  sir 
Fynwy,  o blegid  lluosogrwydd  y Pabyddion  yno.* 

11.  * Two  Speeches  made  in  the  House  of  Peers  against  Ac- 
commodation, by  the  Earl  of  Pembroke.  1642.’ 

12.  ‘Missal,  with  the  Prayers  and  General  Offices  of  the 
Catholic  Church.  P.  Urban,  viii.  1642.’ 

Y mae  yr  uchod,  medd  Mr.  J.  C.  Hotten,  yn  Gymraeg  oil,  er 
gwasanaeth  y Pabyddion  yng  Nghymru.  Y mae  yn  dalp  o lyfr 
yn  cynnwys  tua  500  tudalen. 

[Hyd  oni  chaffwyf  oleuni  eglurach,  nis  gallaf  lai  nag  ammlieu  bodoliaeth  y 
llyfr  hwn;  a thybiaf  mai  ‘ Allwydd  Paradwys  ’ (rhif  1,  d.f.  1670)  yw  y gwaith  a 
olygir.] 

13.  ‘ Persuation  to  Loyalty,  or  the  Subjects  Dutie,  wherein  is 
proved  that  resisting  or  deposing  of  Kings  (under  what  specious 
pretences  soever  couched)  is  utterly  unlawfull.  By  David  Owen. 

1642.’ 

Gwr  o sir  Eeirionydd  ydoedd  yr  awdwr.  Ymosodiad  cyffredinol 
ar  y Puritaniaid  yng  Nghymru  ydyw. 

14.  If  ‘A  Loving  and  Loyall  Speech  spoken  unto  our  noble 
Prince  Charles  by  Sir  Hugh  Yaughan,  the  2nd  of  October,  at 
Eagland  Castle,  in  Monmouthshire  in  Wales,  also  the  manner  of 
his  brave  entertainment,  and  a Eelation  of  divers  rich  Presents 
brought  unto  him.  1642.’ 

Darfu  i ryw  Gymro  o’r  enw  ‘ Master  Lewis  ap  Morgan,’  anfon 
rhodd  i’r  tywysog  o lestr  arian  a’i  arfluniau  wedi  eu  cerfio  arno. 

15.  ^f  * The  Welshman’s  Warning-Piece  as  it  was  delivered  in  a 
Sermon  in  Shropshire  at  the  Assembly  when  the  .Eesolution  was 
agreed  upon,  And  Now  published  for  the  cood  of  all  her  Country- 
men in  these  parts,  byShon  ap  Morgan,  in  the  Anti-Prelatian 
Year  1642.  Wherein  her  gives  Kot  thanks  that  her  was  no  Beshit. 
1642.’ 

Y mae  y traethodyn  hwn  drwyddo  yn  ddynwarediad  digrifol  o 
Gymro  yn  siarad  Seisonaeg  yn  Gymreigaidd.  Chwedlau  digrifol 
am  ‘ Lot , old  Fader  Lot;'  * Tajfie , Taffie,  her  nown  Country-man  who 
was  porn  in  Monmouthshire ‘ Shobe,  that  holy  and  shust  man, 
Shob  ; ‘ te  Tiff  el,  tat  funny  old  man;’  sy’n  ddigrifol  i’r  eithaf.  Dir- 
myg  rhyw  freninolwr  ar  y Cymro  o’r  ochr  arall  ydyw. 

16.  ‘ A Collection  of  Sundry  Petitions  Presented  to  the  King’s 
Most  Exellent  Majestie  by  most  of  the  Gentry,  Ministers,  Freehold- 
ers of  Six  Counties  of  North  Wales,  Hereford,  Cheshire,  &c.,  in 
behalf  of  Episcopacie,  Liturgie,  and  Church  Eevenue.  1642.’ 

* J.  C.  Hotten’s  Catalogue. 


132 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1643 


Yr  oedd  arnynt  hwy  eisieu  cyfnewid  yr  Ren  ddull  o addoli. 

17.  ‘To  tRe  Honourable  Court  of  tRe  House  of  Commons,  tRe 
Humble  Petition  of  many  Hundred  Thousands,  inhabiting  within 
the  Thirteen  Shires  of  Wales,  desiring  that  their  Country  may  be 
more  strongly  fortified  with  Armes  and  Ammunition.  1642/ 

Yr  oedd  llawer  o anmharch,  meddent,  wedi,cael  ei  ddangos  tuag 
at  y Cymry — yr  oedd  gyroedd  cyfain  o anifeiliaid  wedi  gyru  oddi  ar 
eu  tiroedd. 

1643. 

1.  ‘August  22.  Mereurius  Brittannicus.  No  i.  By  Marchmond 
Needham.’ 

2.  ‘ Oct.  21 — 28.  The  Welch  Mercurie.’ 

3.  ‘ Oct.  23 — 30.  Mereurius  Cambro-Britannicus ; British  Mer- 
cury, or  Welch  Diurnal/ 

4 . * Britannicus  Y apulans . ’ 

5.  ‘Nov.  2.  Mereurius  Vapulans;  or,  the  Whipping  of  poor 
British  Mercury.  By  Mer  cur  ius  Ur  ban  us,  younger  brother  to 
Aulicus/ 

6.  ‘A  true  Relation  of  the  discomfiting  and  routing  of  the  Earl  of 
Carbery,  and  his  forces  of  the  County  of  Pembroke,  manned  and 
performed  under  God  by  the  vaHant  and  courageous  gentlemen, 
Col.  Rowland  Laugharne,  John  Poyer,  Mayor  of  Pembroke,  Major 
Thomas  Laugharn,  Simon  ThelwaU,  and  Arthur  Owen,  Esq.,  Capt. 
Powel  and  Capi  Cuney,  and  other  weU  affected  Commanders  and 
Gentlemen,  &c.  Bond.  1643/ 

7.  ‘Testament  Newydd,’  &c.  [Splyg.] 

Cyhoeddwyr  yr  argraffiad  hwn  ydoedd  W.  Wroth  a Walter 
Cradoc  ; ac  yr  oedd  mewn  plygiad  wythau.* 

8.  ‘ The  Welch  Doctor;  or  the  Welchman  turned  Physitian, 
being  a new  way  to  cure  Diseases  in  these  times,  &c.  By  Shinkin 
ap  Morgan.  1643/ 

9.  ‘ Famous  Yictorie  obtained  by  Sir  William  WaUer  against 
Lord  Herbert  and  the  Welch  Cavaliers  in  the  Forest  of  Deane, 
where  600  of  the  Welchmen  were  slaine,  and  1,000  taken  prisoners. 
1643/ 

* Rees’s  Nonconformity  of  Wales , pp.  81-409. 


1644;] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


133 


10.  % ‘ The  "Welshman’s  Declaration : declaiing  her  resolution  to 
be  revenged  on  her  enemies,  for  te  creat  overthrow  of  a creat  many 
of  her  Cousins  and  Countreymen  in  Tean  Forrest,  in  Gloucester- 
shire, where  her  was  slightly  frittered.  1643.’ 

Y mae  iddo  wyneb-ddalen  cywrain. 

11.  If  ‘ A Perfect  Tiurnal  or  Welsh  Post,  with  her  creat  packet 
of  Letters,  for  her  to  carry  into  her  Countrey  of  Whales,  touching 
preten  proceeding,  and  war  in  England.  London,  printed  for  her 
Welch  Post,  to  carry  to  her  countrymen  in  Whales,  1643. 

Y mae  yn  addurnedig  a g argraff  o Siarl  i,  yn  eistedd  ar 
orsedd,  a dau  lyswr  neu  droseddwr  yn  gofyn  ffafr.* 

12.  ^f  1 The  Copies  of  such  Bills  as  were  presented  unto  His 
Majestie  at  Oxon,  for  the  suppression  of  Innovations  in  Churches  & 
Chapels ; the  utter  abolishing  and  taking  away  of  the  Bishops, 
Chaunters,  Choristers,  Scandalous  Clergymen,  Pluralities,  &c.,  in 
Wales.  1643.’  4to. 

Y mae  hwn  wedi  ei  argraffu  yn  yr  hen  lythyren  ddu.  Y mae  yn 
cynnwys  rhestr  o’r  ‘ Dirpwywyr  i ymofyn  yng  nghylch  “ Scandalous 
Ministers,”  o fewn  llywodraeth  ei  Fawrhydi  yng  Nghymru,’  hefyd  yn 
siroedd  y Mwythig,  Henffordd,  Caerwrangon,  a Chaerlleon. 

1644. 

1 . ‘ Peb.  6.  Mercurius  not  Yeriducus,  nor  yet  Mutus  ; but  Cambro 
or  honest  Britannus.’ 

2.  ‘March  4.  Mercurius  Yapulans:  or  Naworth  Stript  and 
Whipt.’ 

3.  ‘ March  22-29.  Britain  Eemembrancer.’ 

Y ‘ Mercurii  ’ hyn  oedd  dechreuad  papyrau  y newyddion. 
Cyhoeddwyd  hwynt  ar  y cyntaf  pan  ymosododd  llynges  Yspaen  ar 
longau  Prydain,  yn  amser  y Frenines  Elisabeth,  i roddi  hanes  ein 
llongau  y pryd  hyny.  Lleni  o bapyrau  achlysurol  oeddynt.  Y pryd 
hyny,  yr  oedd  pob  byddin  yn  cludo  argraffwasg  ac  argraffwyr  gyda 
hwynt,  yr  oedd  yn  gwneyd  y rhyfel  yn  gymmaint  ‘ rhyfel  papyr,’ 
ac  ydoedd  yn  rhyfel  dur — yn  dywallt  inc  yn  gystal  a thywallt 
gwaed.  Pan  y byddai  y rhyfel  yn  Scotland,  gelwid  y papyr  yn 
‘ English  Mercurius  Caledonius  ;’  pan  yn  Lloegr,  yn  ‘ London  Mercury  ;’ 
a phan  yng  Nghymru,  yn  ‘ British  ’ neu  ‘ Welsh  Mer curie.'1  Yr 
oedd  y pleidiau  crefyddol,  yn  Buritanaidd  anghydffurfiol  ac 
eglwysig,  yn  cyhoeddi  eu  ‘ Mercuries ,’  neu  ‘ Diurnals,  ’ yn  erbyn  eu 
gilydd,  yn  fath  o ddalenau  hedegog,  a’r  argraffwyr  fel  yn  ehedeg, 
a’u  gwasg  gyda  hwynt,  o’r  naill  gwr  i’r  llaU  o’r  deyrnas.  Yr  oedd 

* Jr  C.  Hotten’s  Catalogue. 


134 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1644 


John  Penry,  a rhyw  rai  ereill,  wedi  rhoddi  esiamplau  yn  y 1 Martin 
Marypr elate,'  ond  yr  oedd  ef  wedi  ei  symmud  ymaith  cyn  hyn. 
Dichon  fod  gan  John  Salisbury,  argraffydd  cyntaf  y ‘ Flying  Post? 
law  ynddynt ; am  yr  hwn  y dywed  Dutton — ‘ Mr.  John  Salusbury, 
argraffydd,  oedd  yn  Gymro  gorwyllt  ffyrnig.  Efe  a ymwisgai  fel  pe 
buasai  mewn  gwasg,  yn  unig  fel  y gallai  y boneddigesau  ddywed- 
yd,  “ Gwelwch  y fath  ffurf  a throed  tlws  sy  gan  y gwr  boneddig 
yma ! ” Yr  oedd  yn  genaw  ffol,  gwag,  a delffaidd.  Yr  oedd  cym- 
maint  o goeg  falchder  ynddo,  a chyn  lleied  o reswm  drosto,  ag  un 
dyn  a adnabum  i erioed.  Efe  oedd  y cyntaf  a argraffoddy  11  Flying 
Post ac  er  gofid  i’r  awdwr,  efe  a’i  llanwodd  yn  fynych  â chopi'au 
lladrad.  Aeth  i gyfraith  â chwmpeini  y Safwerthwyr  (i  gadw  ei 
bun  o’r  lifrai),  ac  efe  a heriai  y dyn  goren  yn  y gelfyddyd  : ond  y 
mae  yn  awr  yn  gorwedd  mor  ddystaw  a llonydd  ag’  y dymnnai 
dyn  ei  fod  ef,  yn  y Gladdfa  Newydd.’* 

4.  ‘ A Declaration  published  by  Sir  Thom  as  Mid  die  ton,  Knight, 
Seargeant-Magor-General,  and  Vice-Admirall  for  the  six  Counties 
of  North- Wales.  London,  Printed  for  Io.  Thomas,  1644.’  4plyg. 

t5.  1 God  appearing  for  the  Parliament,  In  sundry  late  Victories 
Bestowed  on  their  Forces,  Which  command  & call  for  great  Praise 
and  thanksgiving  both  from  Parliament  and  People.  Die  Martis ; 
4.  Martii.  1644.  Ordered  by  the  Commons  House  of  Parliament, 
that  Mr.  Whitaker,  Sir  Thomas  Widdrington,  Mr.  Pous,  & Mr. 
Millington,  do  peruse  all  the  Letters  that  are  come  from  Shrewsbury, 
Plimouth,  Scarborough,  Glocestershire,  and  Weymouth:  and  make 
a Narative  out  of  them,  of  all  Gods  great  and  late  Mercies  upon  the 
Parliament  Forces,  to  be  Printed  and  Bead  on  the  next  day  of 
Publique  Thanksgiving.  H : Elsyngl,  Cler.  Pari.  D.  Com. 

Printed  at  London  for  Edward  Husbands:  March  10,  1644.’ 

Llyfryn  o 22  tudalen  4plyg  bychan  ydyw. 

Yn  y ‘ List  of  Prisoners’’  a gymmerwyd  gan  y Senedd  yn  y Mwythig, 
ceir  amryw  enwau  Cymreig;  ac  yn  eu  plith,  ‘Herbert  Vaughan, 
Esq.’  Dichon  ei  fod  o deulu  hen  gyheithydd  Caergai — £ Bow. 
Vaughan,  wr  Bonheddig.’  Ond  y peth  hynotaf  am  Gymru  ynddo 
yw  hanes  cymmeriad  Castell  Aberteifi  gan  fyddin  y Senedd — 
‘ Touching  the  taking  of  Cardigan  Castle  and  Town.  An  Extract 
out  of  a Letter  written  by  Captaine  William  Smith,  to  the  Lord 
High  Admirall,  from  aboard  the  ship  called  the  Swalloiv  in  Milford 
Haven,  Dated  the  5 of  February,  1644.’  Yn  yr  hanes  dywedir  y 
cymmerwyd  yn  garcharorion,  ‘ Major  Slaughter , un  Captain 
Vaughan , gyda’r  cadraglaw  a’r  Human  wr,  un  Doctor  Taylor , 
Duwinydd,  ac  o ddeutu  cant  o fìlwyr  cyffredin,  chwech  y ỳnau 
mawrion,  cant  a hanner  o arfogaethau,  llawer  o bvlor,  pelenau,  a 
darpariaeth.au  ereill,  a hyn  a wnaed  y 29fed  o Eagfyr  diweddaf, 

* Timperley’s  Dictionary. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


135 


1644] 


&c.  Y Doctor  Taylor  uchod  ydoedd  yr  enwog  Dr.  Jeremy  Taylor. 
Ar  ol  hyn  y bu  yn  y Gelli  Aur,  ac  yr  ysgrifenodd  y llyfr  a elwir 
‘Golden  Grove,’  a’i  ‘ Liberty  of  Prophesying.’* 

6.  ‘A  true  Relation  of  the  Routing  His  Majesties  Forces  in  the 
County  of  Pembroke,  Under  the  Command  of  the  Earl  of  Carbery, 
by  those  valiant  ond  Courageous  Gentlemen,  Colonell  Rowland 
Laugharn,  John  Poyer,  Simon  Thelwall,  Thomas  Laugharn,  and 
others  wel-affected.  As  it  was  sent  in  two  several  relations,  of  the 
the  Land  fight,  and  Sea  fight ; The  one  to  the  Right  Honourable 
Robert  Earl  of  Warwick.  The  other  to  the  Honourable  William 
Jpenthal,  Esquire,  Speaker  of  the  House  of  Commons.  With  the 
number  of  such  Ordnance,  Arms,  Ammunition,  Castles  Commanders, 
and  Souldiers  as  are  taken,  and  that  County  by  God’s  blessing 
cleared  of  the  enemy.  11.  April.  1644.  Ordered  by  the  Commons 
assembled  in  Parliament,  That  these  Relations  be  forthwith  Printed 
and  published.  Hen.  Elfynge.  Cler.  Pari.  D.  Com. 

London,  Printed  for  Edw.  Husbands.  April  12,  1644.’ 

Pedwarplyg  bychan  o 16  tudalen  yw  maint  hwn. 

7.  ‘ Letter  iron  Sir  William  Brereton,  Sir  Thomas  Middleton, 
Sir  John  Meldrum,  of  the  Great  Victory  (by  God’s  Providence) 
Given  them  in  Raising  the  Siege  from  before  Montgomery  Castle. 
And  how  they  routed  and  totally  dispersed  his  Majesties  Forces, 
under  the  command  of  the  Lord  Byron  : where  they  tooke  all  their 
Carriages,  Arms,  Ammunition,  and  made  them  fly  to  Shrewsbury, 
and  Chester.  1644.’ 

8.  if  ‘ Continuation  of  Certain  Speciall  and  Remarkable  Passages, 
informed  to  the  Parliament.  1644.’ 

Y mae  yn  traethu  am  ‘ Col.  Breese  ’ yn  sir  Fynwy,  &c. 

9.  if  ‘ Civil  War  in  Wales  and  Shropshire,  two  Great  Victories, 
one  obtained  by  the  Earl  of  Denbigh  at  Oswestry,  and  how  he  took 
20  Gentlemen  of  Wales,  &c.,  the  other  Victory  by  Collonel  Mitton. 

1644.’ 

10.  ^ ‘ Sir  T.  Middleton’s  Letter  concerning  the  raising  of  the 
Siege  of  Oswestrie.  1644.’ 

11.  if  ‘England’s  Tears  for  the  present  Wars,  which  for  the 
Nature  of  the  Quarrel!,  the  quality  of  Strength,  the  diversity  of 
Battails,  Skirmishes,  Sieges,  &c.,  cannot  be  parallelled  by  any  Age. 
1644. 1 

* Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 


136  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1644 

Yr  awdwr  oedd  James  Howell,  brodor  o Abemant,*  yn  sir  Gaer- 
fyrddin,  ac  y mae  portreiad  cywrain  o bono  yn  pwyso  ar  goeden, 
yn  gyssylltiol.  Son  y mae  am  warchäedigaeth  Castell  Penfro, 
Trefaldwyn,  Abertein,  a Hwlffordd,  yn  ymrysonau  y rbyfel  cartrefol. 

12.  4 Ordinance  for  Raising  and  Maintaining  of  Horse  and  Foot 
for  Monmouth,  Glamorgan  and  Brecknock,  Radnor,  Glocester  and 
Hereford.  1644.’ 

Traethawd  hanesol  pwysig  yw  hwn  a roddwyd  allan  gan  y 
Cromweliaid. 

13.  51  ^ Betters  from  Sir  William  Brereton,  Sir  Thomas  Middle- 
ton,  Sir  John  Meldrum,  of  the  Great  Victory  given  them,  in  raising 
the  Siege  from  before  Montgomery  Castle,  and  how  they  routed 
and  totally  dispersed  His  Majesty’r  Forces,  under  Lord  Byron,  with 
a list  of  the  Names  of  all  the  Commanders  and  Officers  taken  and 
kild.  1644/ 

Cynnwys  hanes  llawn  am  gymmeriad  Castell  Trefaldwyn.  Y 
mae  y ‘lùtf  yn  rhoi  enwau  a phenodiad  ag.os  200  o swyddogion 
Cymreig  y Breninolwyr. 

14.  ^ ‘True  Relation  of  the  Proceedings  of  Colonell  Laugharne 
and  others  in  the  County  of  Pembroke  against  the  Earl  of  Carbery 
and  his  Forces  ; with  the  names  of  the  Ships,  also  with  a Schedule 
of  the  prisoners  of  note  and  quality  there  taken.  1644.’ 

Dyry  hwn  hanes  gwahanol  iawn  i’r  hyn  a roddir  yn  rhif  6. 

15.  ‘Discourse  before  the  unfortunate  Parliament  at  Oxford, 
on  the  only  way  to  preserve  life.  By  Griffith  Williams.  1644/ 

Rhoddir  hanes  yn  ei  ddiwedd  pa  fodd  yr  ymddygodd  y Cromwel- 
iaid tuag  at  yr  Esgob  Williams  tra  yr  oedd  yn  traddodi  y bregeth 
hon.  Cymmerasant  feddiant  o’i  dŷ,  gyrasant  ymaith  ei  wraig  a’i 
blant,  a llosgasant  ei  ddodrefn. 

15.  ‘Jura  Majestatis,  the  Rights  of  Kings,  both  in  Church  and 
State.  1.  Granted  by  God.  2.  Violated  by  the  Rebels,  &c.,  and 
the  Wickedness  of  the  Faction  of  this  pretended  Parliament  at 
Westminster,  their  Rebellion,  Murder,  Roberie,  &c.  Oxford,  1644/ 

Giìupfydd  Williams  a anwyd  yn  Llanrug  [yn  sir  Gaernarfon]. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Nghaergrawnt.  Heb  law  lleoedd 
ereill,  bu  yn  berson  Llanllechid.  Hefyd  dyrchafwyd  ef  yn  Breben- 
dur  Westminster;  yn  Ddeon  Bangor,  yn  1633;  ac  yn  Esgob 

* [Yn  hytrach,  brodor  o Gefn  y Bryn,  ym  mhlwyf  Llangammarch,  Brycheiniog. 
Yr  oedd  efe  yn  agos  i 40  oed  pan  gafodd  ei  dad  fywoliaeth  Abernant  a Chynwil 
Elfed,  ger  Caerfyrddin.] 


1645] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


137 


Ossori,  Iwerddon,  yn  1641.  Deolwyd  ef  o’r  cyfan  yn  amser  Crom- 
wel,  ond  adferwyd  iddo  ei  le  ar  Adferiad  Siarl  n.  Ymddengys  ei 
fod  yn  bleidiwr  gwresog  i’r  deyrnoliaetli.  Bu  farw  Mawrth  29, 
1672,  yn  84  oed.* 

1645. 

1 . 4 A Letter  from  Capt.  Richard  Swanley  to  the  Right  Honour- 
able Earl  of  Warwick,  being  a full  relation  of  the  taking  of  the 
town  and  castle  of  Cardigan,  in  Wales,  by  Major  General  Langham, 
with  above  100  commanders  and  common  soldiers,  and  all  the  arms 
and  ammunition  therein,  &c.  Published  by  authority. 

London,  printed  for  John  Thomas.  1645/ 

2.  4 Several  Letters  of  Great  consequence  intercepted  by  Col. 
Mutton,  near  Ruthyn,  in  Wales,  concerning  Irish  Porces  to  be 
brought  into  England.  1645/ 

3.  4 Gemitus  Ecclesise  Cambro-Britannicse,  or  the  candlesticks 
removed  by  the  Ejectment  of  the  Ministers  of  Wales  under  the 
power  of  the  late  Act  for  the  Propagation  of  the  Gospel  there. 
1645/j* 

4.  4 Reall  Thankfulnesse : or,  A Sermon  Preached  In  Pavls 
Church  London,  Ypon  the  second  day  of  November,  1645.  At  a 
Publike  Thanksgiving  for  the  taking  in  of  the  Towns  and  Castles  of 
Caermarthen  and  Monmouth  in  Wales,  it  being  the  first  Lord’s-day 
after  the  inauguration  of  the  Right  Honourable  Thomas  Adams 
now  Lord  Major  of  that  famous  City.  By  Simeon  Ash  Preacher  at 
Basingshaw,  London,  and  one  of  the  Assembly  of  Divines. 

London,  Printed  by  G.  Miller  for  Edward  Brewster  at  the  Bible 
on  Ludgate-hill  neer  Fleet-bridge,  m.dc.xlv/ 

Y mae  y bregeth  hon  yn  amlygiaeth  o’r  hyn  oedd  y teimlad  cy- 
hoeddus  gwladol  pan  orchfygodd  byddinoedd  Cromwel  y cestyll 
hyny4 

5.  ^ 4 Oriens  ab  Occidente,  or  a Dawning  in  the  West,  as  it  was 
delivered  in  a Discourse  to  the  Long  Parliament,  upon  their  day  of 
thanksgiving  for  several  Victories  in  the  West,  by  John  Bond. 
1645/ 

Y mae  yn  traethu  llawer  am  fuddugoliaethau  y Senedd  yn  nhrefi 
gorllewinol  Deheudir  Cymru,  yn  enwedig  y faes-fuddugoliaeth 
yn  4 Haverfordwest/  yng  Nghymru. 

* Williams’s  Eminent  Welshmen.  [G-weler  hefyd  Taliesin , ii.  27.] 

+ J.  R.  Smith’s  Old  Boole  Circular. 

Î Carmarthen  and  its  Neighbourhood,  by  Spurrell,  p.  5. 

18 


138  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1646 

6.  ‘ A Discourse  before  the  Long  Parliament  at  their  Thanks- 
giving unto  Gk>d,  for  the  gaining  of  Towns  in  the  West,  and  for  the 
dispersing  of  the  Clubmen,  and  the  good  success  in  Pembrokeshire. 
By  Thomas  Case.  1645.’ 

7.  % 1 An  Ordinance  of  the  Lords  and  Commons  assembled  in 
Parliament  for  the  more  effectuall  putting  in  execution  the  Directory 
for  publique  worship,  in  all  Parish  Churches  and  Chappells  in 
Wales.  Printed  1645.’ 

1646. 

1.  ‘ Canwyll  y Cymry,  &c.  Gan  Ehys  Prichard,  Picar  Llanym- 
ddyfri  yn  Neheubarth.’  Llundain,  8plyg. 

Y mae  yn  hynod  na  chyhoeddodd  y hear  ei  waith  ei  hun,  ond 
ond  gadael  ei  ysgrifeniadau  yn  ddidrefn,  a llawer  math  o adysgrifau  o 
honynt ; canys  trwy  eu  hadysgrifenu,  a’u  dysgu  ar  dafod,  y taenid  ac  y 
cedwid  hwynt  mewn  bodoliaeth ; ond  daeth  yr  argraffiad  hwn  allan 
yn  dra  buan  wedi  ei  farwolaeth — ym  mhen  o ddeutu  dwy  flynedd — 
wedi  eu  casglu  at  eu  gilydd  gan  Mr.  Stephan  Hughes.  Yr  oedd  yr 
argraffiad  hwn  yn  ddau  ddosbarth.  Gwnaeth  Mr.  Hughes  lawer  o 
sylwadau  eglurhaol  ac  athrawiaethol  ar  ymyl  a godre  y dail  trwy  yr 
holl  lyfr,  fel  y byddai  arferol  â gwneyd  a’r  holl  lyfrau  a olygid 
ganddo,  ac  nid  oeddynt  ychwaith  yn  ychydig  o nifer.  Dywedir 
ddygwydd  rai  blynyddau*  ar  ol  marwolaeth  yr  awdwr,  i Evan 
Pugh,  o’r  Pren  Teg,  ym  mhlwyf  Llandingad,  Llanymddyfri,  gael 
gafael  mewn  llawer  o’i  ganau,  y rhai  a gyhoeddwyd ; ar  ol  cy- 
hoeddi  dwy  ran  o honynt,  cyfyngwyd  rhyddid  y wasg,  a thrwy 
gynnorthwy  caredig  y Dr.  William  Thomas,  Deon  Caerwrang- 
on,  y cafwyd  caniatâd  i gyhoeddi  y 3edd  Pan,  at  ba  rai  chwan- 
egwyd  y 4edd  Pan,  pan  argraffwyd  y cwbl  yn  un  llyfr  gan  y 
Parch.  S.  Hughes. f Ef  allai  mai  yn  y lie  hwn  y byddai  yn  briodol 
dywedyd  ychydig  mewn  ffordd  o goffâd  am  y hear,  a’i  gymmwynaswr. 
Y mae  hanes  yr  awdwr  Cymreig  hwn  mor  adnabyddus  fel  nad 
rhaid  manylu. 

Phys  Prichard  a anwyd  yn  nhref  Llanymddyfri  yn  y fl.  1579,  yn 
yr  unfed  flwyddyn  ar  hugain  o deyrnasiad  Elisabeth ; ac  yr  oedd  yn 
deilliaw  o deulu  cyfrifol.  Yn  ei  enw,  trosglwyddodd  ei  gyfenw  i 
enw  ei  daid,  canys  enw  ei  dad  oedd  Dafydd  ab  Phisiart  ab  Dafydd 
ab  Phys  ab  Dafydd ; ac  felly  gallasai  gymmeryd  y Dafydd  neu 
Prichard,  neu  Phys,  gan  alw  ei  hun  yn  Phys  Dafydd,  neu  Phys 
Phys,  yn  gystal  a Phys  Prichard ; ond  efe  a ddewisodd  y Phisiart 
gan  ei  droi  yn  Prichard , neu  Ab  Pichard.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Phydychain,  lie  graddiwyd  ef  yn  B.C.,  ac  wedi  hyny  yn  A.C.  Y 

* [Yn  hytrach,  ym  mhen  ychydig  o amser  ; canys  bu  farw  yr  awdwr  ym  mis 
Rhagfyr,  1644,  ac  ymddangosodd  yr  argraffiad  cyntaf  o’r  gwaith  yn  1646.  Yr 
oedd  Ifan  Puw  yn  un  o blwyfolion  y Ficer.] 

t Hanes  Bywyd  y Parch.  Rhys  Prichard  [gan  y Proffesor  Rees]  yn  gys- 
sylltiol  â’r  argraffiadau  diweddaf  o’r  gwaith.  [Llanymddyfri,  12plyg,  1841  ; 
8plyg,  1858;  8plyg,  1867-] 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMKY. 


139 


1646] 


weinidogaetb  gyntaf  a gafodd  ydoedd  curadiaetb  Wittliam  neu 
Wytbam,  yn  Essecs,  Ebrill  25,  1602,  pan  yn  dair  ar  bugain  oed. 
Ar  y 6ed  o Awst,  yr  un  flwyddyn,  cafodd  gan  y Dr.  Budd,  Esgob 
Ty  Ddewi,  fìceriaetb  Llandingad,  yng  nglŷn  â’r  bon  y mae  capel- 
iaetb  Llanfair  ar  y Bryn.  Mae  tref  Llanymddyfri  ym  mhlwyf 
Llandingad,  a gelwir  y plwyf  weitbian  yn  ol  enw  y dref,  ac  felly 
gelwir  yntau  yn  Ficar  Llanym ddy fri,  pan  mewn  gwirionedd  mai  bear 
Llandingad  ydoedd.  Cafodd  fel  byn  ei  sefydlu  yn  ei  blwyf  genedigol, 
yng  ngbanol  ei  bertbynasan,  ei  gyfeillion,  a’i  feddiannau.  Yn  1613, 
pan  yn  bedair  ar  ddeg  ar  bugain  oed,  cafodd  ei  wneyd  yn  gapelwr  i 
Iarll  Essecs.  Yr  oedd  bwnw  yn  nai  i Syr  G-eorge  Derwent,  Llwyn 
y Brain,  ger  Llanymddyfri,  yr  byn  a roes  fantais  iddo  ddal  person- 
iaetb  Llanedi,  yr  bon,  trwy  y dylanwad  bwnw,  a roddwyd  iddo  gan 
Iago  i.  Yn  1614,  pan  yn  bymtbeg  ar  bngain  oed,  cafodd  breben- 
dariaetb  yn  eglwys  golegawl  Aberbonddu;  ac  yn  1626,  pan  yn 
saitb  a dengain  oed,  cafodd  ei  osod  yn  Grangbellwr  Ty  Ddewi,  gyda’r 
bon  swydd  y mae  personiaetb  Llanbuadain.*  G-welir  iddo  gael 
dognau  mwy  nag  oedd  raid  o fywoliaetbau  eglwysig,  a byny  yn  dr  a 
ieuanc.  Yn  acblysurol  a swyddogol  yr  ymwelai  â’r  lleoedd  byny  ag 
oedd  bellenig  o Lanymddyfri,  gan  fyw  a gweinidogaetbu  yno  ar  byd 
ei  oes.  Bu  farw  yn  Nbacb.  1644,  yn  65. f 

Am  Stephan  Hxjghes,  casglydd  a cbyboeddydd  ‘ Canwyll  y 
Cymry,’  am  yr  bwn  y gellir  dywedyd — er  mai  y Ficar  a wnaetb  y 
Granwyll,  mai  S.  H.  a’i  goleuodd — ganwyd  ef  yn  nbref  Caerfyrddin 
rywbryd  yn  y y fl.  1623  ; ac  felly  yr  oedd  yn  nn  ar  bngain  oed  pan 
fu  farw  y ficar,  os  yw  yr  amseriad  yn  gywir.  Ni  ddywedir  ym  mba 
le  y cafodd  ei  ddysgeidiaetb,  er  mai  yn  debygol  mai  yn  Ysgol 
Bamadegol  Caerfyrddin.  Cafodd  fywoliaetb  eglwysig  Meidrym,  yn 
sir  Gaerfyrddin,  o ddentu  1645 ; ac  felly  ym  mben  blwyddyn  ar  ol 
marwolaetb  y ficar,  pryd  y rbaid  ei  fod  ẁrtbi  yn  parotoi  y gwaitb  i’r 
wasg,  a dywedir  iddo  weinyddu  yno  am  ddwy  ar  bymtbeg  o flyn- 
yddoedd,  sef  byd  nes  y trowyd  ef  ymaitb  gan  ‘ Ddeddf  yr  Unffurfiad,’ 
yn  1662.  Ond  ni  all  byn  fod  yn  gywir  ; canys  efe  ei  bnn  a ddywed 
yn  ei  ‘ Anercîiiad  ’ ar  gân  o flaen  y gwaitb  mai  1 Neilldiiwr  ’ ydoedd : 
os  felly  rbaid  ei  fod  wedi  gadael  yr  Eglwys  cyn  hyn,  ac  yn  wir  cyn 
1 644  ; ac  os  yw  amseriad  ei  enedigaetb  a’i  ordeiniad,  neu  ei  osodiad 
yn  y fywoliaetb  ym  Meidrym,  yn  ei  le,  ni  bu  ond  llai  na  blwyddyn 
yn  weinidog  Meidrym.  Ond  ef  allai  ei  fod  yn  galw  ei  bun  yn 
‘ Neilldiiwr,’  am  ei  fod  yn  y swydd  fel  benaduriaetbwr  dan  y 
Weriniaetb,  ac  nid  fel  eglwyswr  o dan  freninoliaetb  ac  esgobydd- 
iaetb,  ac  felly  na  ebafodd  erioed  urddau  esgobawl.  Ond  wedi  y 
cwbl,  y mae  yn  ammbëus  ai  Hughes  ydoedd.  Yr  oedd  befyd  yn 
ddyn  cymmedrol  iawn  ei  olygiadau,  yn  gymmaint  felly,  fel  y goddef- 

# * [Mae  yn  deilwng  o goffa,  mai  un  © ficeriaid  Llanbuadain,  mewn  cyfnod 
diweddarach,  sef  y Parcb.  William  Evans,  a gyfieitbodd  Lyfr  y Ficer  ar  fesur 
cerdd  yn  Seisoneg,  yr  hwn  waitb  a ymddangosodd  yn  1771,  8plyg.  Cymh. 
rhif  14,  o dan  y flwyddyn  bòno.] 

+ Wood’s  A thence,  Oxonienses,  vol.  ii.  p.  29;  Williams’s  Dictionary  of  Eminent 
Welshmen;  ‘Oriau  gyda  Hen  Ficer  Llanymddyfri,’  yn  y Traethodydd,  ii. 
134,  &c. ; ac  yn  enwedig  y Cofiant  rbagorol  sy’n  gyssylltedig  a’r  argraffiad 
rhagorol  diweddar  o’i  waith  gan  Mr.  Bees,  Llanymddyfri. 


140 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMIIY. 


[1646 


id  iddo  yn  fynych  bregethu  yn  yr  eglwysi  wedi  ei  fwrw  allan ; ac  am 
hyny  gellid  ei  restru,  nid  fel  anghydffurfìwr  bollol,  ond  ym  mhlith 
y rhai  a elwid  yn  gydffurfwyr  achlysurol,  neu  yr  hyn  a fuasai  yn 
cael  ei  alw  mewn  oes  ddiweddarach  yn  Fethodistiaeth.  Bu  yn 
llafurio’  yn  ddiwyd  yn  siroedd  Morganwg  a Cbaerfyrddin ; ac  effaith 
ei  weinidogaeth  ef  ydyw  y cynnulleidfaoedd  ymneillduedig  sydd  yn  y 
parthau  byny.  Bu  ganddo  befyd  law,  gyda  chynnortbwy  ereill  o’r 
un  feddwl,  mewn  cyhoeddi  lluaws  o lyfrau  a fernid  yn  wasanaethgar 
i’r  werin,  er  eu  crefyddoli,  yng  ngbyd  â’r  Ysgrythyrau,  fel  y ceir 
gweled  yn  eu  lleoedd  priodol.  Y mae  yn  neillduol  deilwng  o 
sylw  fod  yr  argraífìadau  a olygwyd  ganddo  ef  yn  gywir  iawn ; canys  yr 
oedd  ganddo  ddull  medrus,  tlws,  i osod  ei  feddwl  mewn  iaitb  leddf, 
a’i  eiriadaetb  yn  ofalus,  yn  llawer  rhagoraeh  nag  ereill  o lyfrau  ei 
oes.  Nid  oes  wybodaetb  wedi  ei  drosglwyddo  am  yr„  amser  y bu 
farw.*' 

2.  1 Contemplation  upon  these  Times,  or  the  Parliament  explained 
in  Wales.  London,  1646.’  4plyg. 

Awdwr  y llyfr  hwn  ydoedd  John  Lewis,  Yswain,  o’r  Grlasgrug, 
ger  Aberystwyth. 

3.  ‘ Drych  i dri  math  o bobl,  sef  i’r  Anghristion,  Bhithgrist- 
ion,  a’r  Grwirgristion.’ 

Yr  ydys  yn  ei  gyflëu  yma  ar  awdurdod  1 Llythyr  at  y Darllenydd’ 
i’r  ‘ Trysor  i’r  Cymry,’f  o ba  lyfr  y mae  hwn  yn  rhan,  lie  y dywedir 
fod  y ‘ Drychau  ’ wedi  eu  i printio  unwaith  o’r  blaen  er  ys  deng 
mlynedd  ar  hugain  a aethant  heibio/ 

* [ Ymddengys  i mi  fod  yr  lioli  ddyryswch  yn  codi  oddi  wrth  fod  yr  awdwr  ae 
ereill  yn  priodoli  argraffiad  anghyfiawn  1646  i Stephan  Hughes,  pan,  yn  ol 
pob  hanes  a fedraf  fi  ei  gyrhaedd,  yn  1672  yr  ymddangosodd  ei  argraffiad  ef. 
Fel  hyn  y dywed  cyhoeddwr  argraffiad  diwygiedig  Llanymddyfri,  1841 

‘ Argrafifwyd  y Llyfr  hwn  gyntaf  yn  bedair  Rhan,  yn  Llundain,  dan  olygiad  y 
Parch.  Stephan  Hughes,  yn  y flwyddyn  1672;  ond  achwyna  fod  yr  ysgrif  a gafodd 
efe  o’r  caniadau  yn  dra  ammherff'aith,  ac  iddo  fethu  cael  gafael  yn  llyfr  penaf  yr 
Awdwr,  yr  hwn  a gollwyd  yn  sir  Frycheiniog,  yn  amser  y rhyfel  rhwng  Oliver 
Cromwel  a’r  Brenin  Charles  y Cyntaf . ’ A oes  prawf  mai  Stephan  Hughes  oedd 
eolwynydd  argraffiad  rhanog  1646  ? Ymgynghorais  â Mr.  Rees  ar  y pwnc,  a 
deallaf  na  wel'odd  ef  mo’r  argraffiad  cyntefig  hwnw  ; ac  amlwg  yw  na  welodd 
awdwr  y gwaith  hwn  mo  hono  chwaith.  Ni  chynnwysai  ond  dwy  ran  yn  unig.  Os 
yn  1623  y ganed  S.  Hughes,  rhaid  nad  oedd  ond23  oed  yn  1646,  yr  oedran  ieuangaf 
y gallai  gael  urddau  eglwysig  ynddo.  Pan  gofier  mai  ym  mhen  deng  mlynedd 
wedi  Gweithred  yr  Unffurfiad  (yn  1662)  yr  ymddangosodd  argraffiad  addefedig 
S.  Hughes,  ae  iddo  ef  gael  ei  droi  allan  o’r  Eglwys  trwy  rym  y weithred  hòno^ 
canfyddir  rheswm  da  pa  ham  y mae  efe  yn  ei  Raglith  i’r  Llyfr,  yn  galw  ei 
hun  yn  ‘ Neilldtiwr  ’ ac  yn  ‘ fFanatig.’  Nid  ‘ Canwyll  y Cymry  ’ oedd  enw  ar- 
graffiad 1646  ; canys  dywed  S.  Hughes  mai  wedi  argraffu  o hono  ef  y gwaith  y 
cyfarfu  â’r  enw  hwnw  yn  un  o ysgrifau  yr  awdwr  ; a chwanega  : — ‘ Yr  wyfi  yn 
deisyf  ar  y neb  a’i  printio  ar  fy  ôl  i,  i roddi’r  enw  hynny  iddo.’] 

* Adolygydd , am  1851,  t.  413  ; Calamy’s  Ejected  Ministers;  Walker’s  Suffer- 
ings of  the  Clergy;  Williams’s  Eminent  Welshmen. 

+ Gwel  rhif  1,  1677- 


1647] 


LL Y FRYDDI AETII  Y CYMRY. 


141 


4.  ‘ Tlie  Earl  of  Carbery’s  Pedigree,  &c.  1646. * 

Traethodyn  Seneddol  hynod  ydyw,  yn  yr  hwn  y gwarthruddir  yn 
Hym  Richard  Vaughan,  ail  Iarll  Carbery.  Gwraig  yr  Iarll  hwn 
ydoedd  Bridget,  merch  Thomas  Lloyd,  Yswain,  o Lanllyr  [yn 
Nyifryn  Aeron],  yn  sir  Aberteifi ; ac  yn  y Gelli  Aur,  yn  sir  Gaer- 
fyrddin,  yr  oedd  yntau  yn  byw.* 

5.  1 The  Saint’s  fullness  of  Joy  in  their  fellowship  with  God, 
Presented  in  a Sermon  preached  July  21,  1646,  before  the  Honour- 
able House  of  Commons,  in  Margaret's  Westminster.  Being  the 
day  appointed  for  the  Surrender  of  Oxford.  Bu  the  least  of  saints 
and  the  meanest  of  the  Ministers  of  the  Gospel,  W.  Cradock. 

London,  printed  by  Matthew  Simmons  for  Hannah  Allen,  at  the 
Crown,  in  pope’s  Alley.  1646.’ 

Y mae  cyfargraff  o hon  yn  llyfrfa  y Hr.  Williams,  yn  Llundain. 

6.  ‘ The  Taking  of  Carnarvon  by  Major  General  Mytton,  with  the 
Articles  agreed  upon  June  5th.  1646.’  4to. 

7.  If  ‘ A Perfect  Hiurnall  of  Passages  in  Parliament.  1646.’  4to. 

Papyr  y Newyddion  o berthynas  i’r  rhyfel  cartrefol  ydyw,  ac  yn 
cynnwys  hanes  am  godiad,  yn  sir  Porganwg  a pharthau  ereill  o 
Gymru,  y rhai  oedd  yn  cyhoeddi  eu  hunain  yn  blaid  y Brenin  a Syr 
Thos.  Fairfax.  Prif  gefnogwyr  y rhai,  meddir,  oeddynt  Syr  Ed. 
Thomas,  barwnig,  Syr  Rich.  Basset,  Syr  Henry  Stradling,  y Mil. 
Karnes,  &c.;  o ddeutu  1000  o dan  arfau  yn  holl  Gymru.  Rhoddir 
hanes  hefyd  am  Fynwy  yn  cyfranu  192^.  18s.  1 c.  tuag  at  gostau  y 
rhyfel. 

[Ai  nid  yr  un  yw  hwn  â rhif  7,  d.f.  1647  ?] 

1847. 

1 . 1 A full  relation  of  the  whole  proceedings  of  the  late  rising  and 
commotion  in  Wales,  under  pretence  for  the  King  and  Sir  Thomas 
Fairfax.  London.  1647.’  4plyg. 

Cynnwysa  ysgrifeniadau  swyddogol  ym  mherthynas  i ryw  gyn- 
hyrfiad  gwladol  yn  sir  Forganwg,  yn  amser  y terfysg  rhwng  y 
brenin  a’r  Senedd. 

2.  ^f  ‘Y  Testament  Newydd.’  Llundain,  12plyg. 

Yr  oedd  yr  argraffiad  o’r  Beiblbach  yn  yfl.  1630,  wedicreu  mwy 
o syched  yn  y bobl  am  y ‘ didwyll  laeth ac  i dori,  i ryw  fesur,  ar  y 
syched  angerddol  hwnw,  y cyhoeddwyd  hwn.  Nid  ydys  yn  gallu 
mynegu  pwy  a fu  gymmwynaswr  in  cenedl  y pryd  hwn.  Rhyw 
dalp  o lyfr  ydyw,  â’r  llinellau  ar  draws  yr  holl  ddalen,  ac  nid  yn 
golofnau.  Rhoddwyd  dau  argraffiad  yn  ebrwydd  ar  ol  eu  gilydd, 
heb  ddim  gwahaniaeth  yn  eu  maint — yn  gwbl  fel  pe  buasai  yr  un 
argraffiad,  gyda  bod  yr  u yn  lie  v,  yn  un  o honynt,  a’r  llythyren 
* Dwnn’s  Heraldic  Visitation  of  Wales}  vol.  i.  p.  214. 


142 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1647 


ddechreu  pennod  yn  addurnedig.  Dywedir  mai  Mr.  Walter 
Cradoc  a fynodd  gael  yr  argraffiad  hwn  er  gwasanaeth  y bobl 
gyffredin.* 

3.  ‘ Scriptures  concord : or  a Catechisme  compiled  out  of  tbe 
words  of  tbe  Scriptures.  By  Yavasor  Powell.  London,  1647.’ 
8vo. 

4.  1 Crete  Wonders  foretold  By  Her  Crete  Propbet  of  Wales, 
which  shall  certainly  happen  this  present  year  1647.  by  strange  fires 
and  Crete  waters,  by  spirits  and  Tivills  appearing  in  many  places  of 
tis  Kingdome,  especially  in  and  about  te  Cities  of  London  and  West- 
minster, and  the  effects  that  will  follow  thereupon.  Also  her  King’s 
coming  home  to  her  Crete  Counsell.  Printed  with  her  free  consent 
and  leave,  to  be  publithed  and  sold  to  her  true  Pretren  of  England, 
with  all  her  plood  and  heart.  1647.’ 

Math  o wawd  ydyw  i’r  Cymry  a g oedd  yn  bleidiol  i Siarl  i,  wedi 
ei  ysgrifenu  fel  yn  null  Cymro  yn  acenu  Seisoneg.  Y mae  argraff- 
lun  dirmygus  ar  yr  wyneb-ddalen,  or  Barnwr  Berekley,  fel  y tybir. 

5.  loan.  Owen,  Cambro-Britanni,  Epigrammata. 

Lugduni  Batavorum,  Apud  Elzevirios.  1647.’f 

[Gellir  tybied  mai  yr  im  yw  hwn  â rhif  8,  gyda  gwahanol  ddalen  enw,  y 
naill  i gyfateb  i Leiden  a’r  Hall  i Amsterdam,  fel  y gwnelid  yn  gyffredin  yn  yr 
amseroedd  byn  ; a gwyddys  fod  cangenau  o’r  Elzeviriaid  wedi  ymsefydlu  yn  y 
ddau  le  byn,  yn  gystal  ag  mewn  dwy  fan  arall  yn  yr  Iseldiroedd.  Gweler  rbif 
6,  d.f.  1587  (nod)  fa  rbif  1,  d.f.  1628.] 

6.  ‘ Jenkin  of  Wales  his  Love- Course  and  Perambulation;  an 
early  Droll  performed  at  the  Ped  Bull  Theatre  about  the  year  1647.’ 

Adargraffwyd  yr  uchod  yng  ngwasg  Chiswick  yn  1861,  pryd  y 
tynwyd  allan  30  llyfr  yn  unig. 

7.  ‘ A perfect  Duirnall  of  Passages  in  Parliament.  1647.  Con- 
tains notices  of  a “rise  in  Glamorganshire  and  other  parts  of  Wales, 
who  declare  themselves  for  the  King  and  Sir  Thomas  Fairfax.  The 
chieff  promoters  whereof  are  said  to  be  Sir  Ed.  Thomas,  Bart.,  Sir 
Kichard  Basset,  Sir  Hy.  Stradling,  Col.  Karnes,  etc ; forces  about 
about  1000  in  all  Wales.”  ’ 

Cynnwys  hefyd  hanes  am  Fynwy  yn  cyfranu  192p.  18-s.  1 c.  tuag 
at  gostau  y rhyfel. 

[Cymbarer  rbif  7,  d.f,  1646.  Ymddengys  mai  yr  un  gwaitb  wedi  ei  gofnodi 
ddwywaitb  ydyw.] 

* Brooks’s  Life  of  the  Puritans , vol.  iii.  p.  356,  allan  o’r  ‘ Parliament  Explain- 
edp.  29. 

f JDictionnaire  Bibliographique. 


LLYFRYDDIAETH  Y OYMRY. 


143 


1647] 


8.  ‘loan.  Oweni,  Cambro-Britanni  Oxoniensis,  Epigrammata. 
Amstelmdami,  Apud  Elzevirios.  1647.’ 

9.  ‘Declaration  of  Engagements,  Eemonstrances,  Eepresenta- 
tions,  Eesolutions,  &c.,  from  Sir  Thomas  Fairfax  and  the  Army,  for 
for  setting  his  Majesty  in  his  Just  Eights,  and  the  Subjects  in  their 
Liberties  and  Freedom.  1647.’ 

Cynnwysa  hanes  hynod  am  gamymddygiadau  Syr  William  Lewis 
a ‘ Master  Glyn,'  Prwywyr  dros  Ddeheubarth  Cymru.  Yn  lie  edrych 
allan  am  ddyledwyr,  Pabyddion,  a breninolwyr  ereill,  a chymmeryd 
eu  hetifeddiaethau,  yn  hytrach  hwy  a’u  cynnorthwyasant.  Darfod 
iddynt  yn  benodol  amddiffyn  Arglwydd  Carbery,  yn  sir  Gaerfyrddin, 
Mr.  Crane,  ac  ereill,  yn  sir  Eorganwg,  Mr.  Morgan  o Eorganwg,  a 
Mr.  Herbert  ac  ereill,  ym  Mrycheiniog.  Enwir  amrai  ym  Mrych- 
einiog  a gynnorthwywyd  yn  feius.  Siariedir  am  dŷ  Morgan  Aubrey 
yn  Aberhonddu,  a thy  William  Lewis  yn  sir  Erycheiniog.* 

10.  ‘A  Full  Vindication  and  Answer  of  the  xi  Accused  Members, 
Denzill,  Holies,  Sir  William  Lewis,  John  Glynne  and  the  rest,  to 
the  late  Particular  Charge  or  Impeachment.  1647.* 

Y mae  Syr  William  Lewis  a Mr.  Glynne,  yn  ymdrechu  ateb,  yn 
y llyfryn  hwn,  y cyhuddiadau  a ddygid  yn  eu  herbyn  ; ac  enwir  am- 
rywiol  bethau  ereill  cyssylltedig  â siroedd  Brycheiniog,  Morganwg, 
a Maesyfed.* 

11.  ‘Judge  Jenkins’s  Plea  delivered  into  the  Earle  of  Manches- 
ter and  the  Speaker  of  the  Ho.  of  Commons,  which  was  read  in  open 
Court.  By  Dav.  Jenkins,  prisoner  in  Newgate.  1647.’ 

Pleidiwr  gwrol  i’r  freninoliaeth  oedd  y Barnwr  Jenkins  o Hensol, 
ym  Morganwg.  Ateb  llym  iawn  yn  erbyn  y Senedd  ydoedd.  Ar- 
graffwyd  ef  yn  gyfrinachol ; canys  y fath  oedd  teimladau  pleidiau 
gwladol,  fel  na  feiddid  argraffu  a thaenu  y cyfryw  bethau  yn  gy- 
hoeddus. 

12.  ‘An  Apology  for  the  Army,  touching  the  8 Querries  upon 
the  late  Declarations,  also  touching  Sedition  falsely  charged  upon 
them,  by  David  Jenkins,  prisoner  in  the  Tower  of  London. 
Printed  1647.’ 

Yn  gyfrinachol.  Yr  hyn  sydd  yn  cael  ei  ddadlu  yw,  pa  un  ai 
oedd  biau  y Siarl  i.  y fyddin,  ai  y Senedd. 

13.  ^[f  ‘ Eemonstrance  to  the  Lords  and  Commons  of  the  two 
Houses  of  Parliament.  1647.* 

Ymddengys  mai  David  J enkins  ydoedd  ysgrifenydd hwn  hefyd, 
tra  yr  ydoedd  yn  garcharor  yn  y Tŵr. 

* Hotten’s  Catalogue. 


144 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1647 


14.  ‘ Severall  Poysonous  and  Seditions  Papers  of  Mr.  David 

Jenkins  answered,  by  H.  P.  Barrester  of  Lincolne’s  Inn.  R. 
. Bostock,  1647.’ 


15.  ‘ Tke  Cordiall  of  Mr.  David  Jenkins ; or,  bis  reply  to  H.  P. 
Barrester  of  Lincolne’s  Inne  answered.  1647.’ 

Ymddengys  yn  amlwg  for  yr  H.  P.  bwn,  nail!  ai  yn  dymuno 
ymwtbio  i ffafr,  nen  ei  fod  yn  gyflogedig  gan  y Senedd,  i ateb  yr 
hen  Parnwr  Cymreig.  Ond  yr  oedd  iaith  fywiog  a rhesymau  cryf- 
ion  yr  olaf,  yn  chwalu  gwaith  y ‘ Barrester  ’ yn  hollol. 

16.  ‘ A Discourse  touching  the  Inconveniencies  of  a Long  con- 
tinued Parliament,  and  the  Judgment  of  the  Law  of  the  Land  in 
that  behalf,  byDavidJenkins,  now  prisoner  in  the  Tower.  Printed, 
1647.’ 


Yn  gyfrinachol.  Ystyrid  y traethawd  hwn  yn  daranfollt  feiddgar 
yn  ei  erbyn  y ‘ Senedd  Hir.’ 

17.  ‘An  Answer  to  the  Poysonous  Sedicious  Paper  by  Mr. 
David  Jenkins,  by  H.  P.  Barrester  of  Lincolne’s  Inne.  R.  Bostock, 
1647.’ 

Enw  yr  awdwr  hwn  yn  llawn  oedd  H.  Parker, 

Bu  y boneddwr  enwog  hwn,  D avid  J enkins,  o sir  Forganwg,  am 
hir  amser  ynunobrif  Farnwyry  BrawdlysoeddynNeheubarth  Cymru. 
Pan  dorodd  y rhyfel  cartrefol  allan  rhwng  Siarl  i.  a’r  Senedd,  darfu 
iddo  naill  ai  carcharu  ai  condemnio  i farw  amrai  bersonau,  fel  yn 
euogo  uchel  fradwriaeth,  am  ddwyn  o honynt  arfau  yn  erbyn  ybrenin. 
O’r  diwedd  cymmerwyd  ef  yn  garcharor  yn  Henffordd,  Rhag.  18, 
1645,  a hyrddiwyd  ef  i garchar  y Tŵr,  ynLlundain.  Panddygwyd 
ef  o flaen  Rheithfa  Ty  y CyfEredin,  efe  a ymddygodd,  fel  y dywed- 
wyd  o’r  blaen,  gan  wadu  hawl  y llys — nad  oeddynt  yn  llys  yn  ol  cyf- 
ansoddiad  y deyrnas.  Taflwyd  ef  i garchar  yr  ail  waith ; ond  efe  a 
ymddygodd  yn  hollol  anhyblyg,  gan  wadu  eu  hawdurdod  yn  gwbl. 
Hwy  a benderfynasant  ei  gondemnio,  a’i  ddienyddio;  ond  efe  a 
chwarddodd,  ac  a ddywedodd  yr  elai  i’r  crogbren  gyda’r  Beibl  dan 
ei  fraich,  a’r  Magna  Charta  o dan  y fraich  arall.  Bu  yngngharchar 
yng  Nghastell  Windsor  hyd  yr  Adferiad.  Mynai  Siarl  n.  iddo  fod 
yn  farnwr ; ond  nid  ymostyngai  i roddi  rhoddion  i bobl  Neuadd  West- 
minster, fel  yr  oedd  yr  arfer  wrth  gael  swydd  uchel.  Efe  a encil- 
iodd  i’w  etifeddiaeth  yn  sir  Forganwg,  a ad-ddychwelasid  iddo.  Bu 
farw  ym  Mhont  Eaen,  Rhag.  6,  1663,  yn  82  oed.* 

18.  % ‘An  Ordinance  for  the  Raising  of  Money  to  be  employed 
toward  the  maintenance  of  Forces  within  the  Kingdom.  1647.’ 

* Williams’s  Eminent  Welshmen;  J.  C.  Hotten’s  Catalogue. 


1048J 


LLYFRYDDIAEÎH  Y CYMRY. 


145 


Dyry  hwn  gyfrif  o’r  symiau  o arian  oedd  gan  bob  sir  yng 
Ngbymru  i’w  talu,  ac  hefyd  enwau  y gwerinwyr  ym  mbob  sir  oedd 
i gasglu  yr  arian. 

19.  ‘ A Declaration  about  North  Wales  and  the  Taxes.  1647/ 

Yn  gyssylltedig  â hwn  y mae  ‘ Two  Petitions  to  the  Generals 
Exellency  from  the  County  of  Hartfordshire  and  Rutland/  Y mae 
y ‘ Declaration  1 o berthynas  i ryw  arian  a godasid  oddi  ar  y bobl 
dlodion  ddifeddwl  yng  Ngogledd  Cymru  heb  awdurdod  y Senedd. 
Yr  oedd  ar  y Senedd  eisieu  gwybod  pwy  a feiddiasai  wneyd  felly. 

20.  ‘ Several  Notes  declaring  what  Forces  shall  be  continued  in 
the  Kingdome  of  England  and  Dominion  of  Wales,  what  Regiments 
shall  be  Disbanded,  &c.  1647/ 

Cyhoeddwyd  fod  i 100  o feirch  a 100  o farchfilwyr  gael  eu  cadw  er 
diogelwch  Gogledd  Cymru,  dan  y Cadfridog  Mytton,  a’r  un  rhif  o 
dan  y Cadfridog  Langhorn  i Ddeheudir  Cymru. 

1648. 

1.  ‘ Y Salmau  ar  gân.  Llundain/  12plyg.* 

Dyma  y waith  gyntaf  y cawn  grybwylliad  am  y Salmau  fel  hyn 
ar  gân.  Y mae  yn  dra  thebyg  mai  yr  argraffiad  cyntaf  ydoedd  o 
waith  yr  Archddiacon  Prys,  ac  iddo  gael  ei  gyhoeddi  wrtho  ei  hun, 
ac  nid  yn  gyssylltiol  â’r  Beibl,  na  Llyfr  y Weddi  Gyffredin  ;f  canys 
nid  ydys  yn  cael  fod  yr  un  wedi  eu  cyhoeddi  y flwyddyn  hon. 

2.  ^ ‘News  from  Pembroke  and  Montgomery;  or  Oxford  Man- 
chester’d,  by  Michael  Oldsworth  and  his  Lord,  who  swore  he  was 
Chancellor  of  Oxford,  and  proved  it  in  a speech  made  to  the  new 
Yisitours  in  their  new  convocation.  Printed  at  Montgomery.  1648/ 

Diau  mai  dyma  y peth  cyntaf  erioed  a argraffwyd  yng  Nghymru : 
ac  y mae  yn  dra  thebyg  mai  un  o bapyrau  gwasg  symmudol  un  o’r 
pleidiau  gwleidiadol  y pryd  hyny  ydoedd ; canys  yr  oedd  hyn  yn  y 
gwres  mwyaf — y flwyddyn  cyn  dienyddiad  Siarl  x.  [Gwel  t.  2.] 

3.  ‘The  Declaration  and  Resolution  of  Col.  John  Poyer,  con- 
cerning Lieut.  General  Cromwell,  and  the  particular  relation  of 
another  Great  Fight  in  Wales.  London,  1648/  4to. 

Y mae  hwn  yn  traethu  am  ryw  ymdrafodiaeth  rhwng  y Mil.  Horton 
a’r  Mil.  Poyer,  yn  sir  Gaerfyrddin  a sir  Aberteifl. 

4.  ‘ The  Declaration  of  Lieut : Gen.  Cromwell  concerning  his 
present  design  and  engagement  against  Col.  Poyer,  and  his  adher- 
ents in  South  Wales.  London,  1648.’  4to. 

* Yn  ol  Moses  Williams. 

+ [Gweler  rhif  2,  d.f.  1621 ; a rhif  2,  d.f.  1628.] 


19 


146 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1648 


5.  1 A true  and  particular  Eolation  of  tlie  late  Victory  obtained 
by  Colonel  Horton  and  Colonel  Oakey  against  tbe  Welsh  forces 
under  Major  General  Langhorne,  expressed  in  a letter  from  Colonel 
Oakey  to  a friend  in  London.  London.’  4to. 

6.  * Col.  Poyer’s  Forces  in  Wales  totally  routed  by  tbe  Parlia- 
ment forces  commanded  by  Col.  Horton.  Lond.  1648.’  4to. 

Dyry  hwn  banes  am  ymladdfa  fawr  St.  Ffagan,  ger  Caerdydd. 

7.  * A declaration  of  divers  Gentlemen  of  Wales,  with  their  pro- 
position to  his  highnesse  Prince  Charles.  London,  1648.’  4to. 

8.  ‘A  List  of  the  persons  taken  and  those  that  were  slain  by 
Colonel  Horton  in  South  Wales,  &c.  London.’  8vo. 

9.  ( Lapis  Chymicus  Philosophorum  Examini  Subjectus,  &c. 
AuthoreBassetto  Jhones,  Generoso  [on shield]  “Duw  ar  fy  Ehan.” 
Oxonise  Excudebat  Hen.  Hall  Academise  Typographus.  Ann.  Dom. 
1648.’ 

Cynnwys  64  tudalen,  12plyg  bychan. 

[Yn  ol  Williams’s  Eminent  Welshmen  8plyg  yw  ei  faintioli.] 

10.  ‘The  Works  of  that  Grave  and  Learned  Lawyer,  Judge 
Jenkins,  by  David  Jenkins,  prisoner  in  Newgate.  1648.’ 

Y David  Jenkins  hwn  ydoedd  o Hensol  [ym  mhlwyf  Pendeu- 
lwyn],  yn  sirForganwg,  o gylchy  fl.  1582.  Efe  aysgrifenodd  gryn 
lawer  o ddadleuon  gwladol,  a bu  yn  garcharor  yn  y Tŵr.  Bu  farw 
ym  Mhont  Faen,  yn  1663,  yn  yr  82fed  flwydd  o’i  oedran. 

11.  H‘A  New  message  to  the  Eoyalists  of  the  two  Kingdoms  of 
England  and  Scotland.  Also  further  discovery  of  their  present 
proceedings  against  the  Eoyal  Navy  at  Sea,  the  Northern  Army, 
the  Welch,  Cornish,  and  Scottish  Forces.  1648.’ 

Mewn  barddoniaeth  y mae  y gwaith  uchod. 

12.  ‘ Declaration  of  the  King’s  Majestie’s  Army,  with  their 
Eesolution  touching  the  late  businesse  in  Wales,  with  the  proceed- 
ings of  Major  General  Langhorne,  and  the  Protestation  of  the 
British  Forces  in  Wales.  1648.’ 

Gellir  casglu  llawer  o neillduolion  y brwydrau  yng  Nghymru  yn 
ystod  y rhyfel  cartrefol  oddi  wrth  y llyfryn  hwn. 

13.  U ‘ A Declaration  by  Major  General  Langhorn,  and  the  rest 
of  the  Forces  joyned  him  in  Wales.  Letters  from  Col.  Horton, 


1048] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


147 


relating  more  fully  the  late  Fight  near  Cardiff,  with  a perfect  List 
of  the  Names  of  the  Prisoners  and  Private  Gentlemen  taken  in 
the  said  Fight.  1648/ 

Y mae  y llyfrynau  uchod,  yn  enwedig  yr  olaf,  yn  cynnwys  llawer 
iawn  o fynegiad  o berthynas  i r Breninolwyr  a’r  Pengryniaid  (fel  y 
gelwid  y blaid  arall  yn  y rhyfeloedd  cartrefol)  yng  N ghymru ; am 
lawer  o drafferth  yn  Aberhonddu  yn  achos  Lewis  Lloyd,  sirydd 
Brycheiniog,  a’i  fab ; trafferthion  yng  Nghaerdydd  yn  achos  Mr. 
Bushey  Mansel ; crybwylliadau  am  St.  Ffagan  a Llandaf ; y gelyn- 
ion  ym  Mhenmarc  ac  yng  Nghastell  Fulnum  (castell  Ffonmon)  ym 
Morgan wg  ; y Cadb.  Creed  ym  Mhont  Glasbri ; y Cadf.  Phil.  Jones 
a’i  gwmpeini  yn  ‘ Swanzy  ’ (Abertawy). 

14.  ‘ A Declaration  and  Resolution  of  the  Sheriffs,  Justices  of 
the  Peace,  and  other  of  his  Majesties  well  afected  subjects  in  the 
Counties  of  Flint  and  Denbigh,  at  a general  meeting  in  Wrexham, 
wherein  they  declare  to  oppose  all  forces  that  shall  enter  the 
Counties.  1648.’ 

Cynnwys  hwn  lawer  o neillduolion  am  ‘ Syr  Thos.  Middleton , 
Simon  Thelwall,  Col.  Thos.  Ravenscroft,  Col.  John  Aldersey,  Capt.  Luke 
Lloyd , a John  Salisbury,  o Bathgrage,  Esquire/  Wrth  y lie  a gam- 
lythyrenir  yn  ‘ Bathgrage,’  y deallir  Bachegraig , yn  Nyffryn  Clwyd. 

15.  ‘ The  Trial  of  Judge  Jenkins,  at  the  House  of  Commons 
Barre,  upon  an  Impeachment  of  High  Treason,  with  heads  of 
Charges  against  him.  1648/ 

Prawf  rhyfedd  oedd  hwn.  Gelwir  ef  ‘ Barnwr  o Gym.ru,’  a chy- 
huddir  ef  o gondemnio  i farwolaeth  bersonau  dieuog  yng 
Nghymru  am  gynnorthwyo  y Senedd  Hir,  yn  erbyn  Siarl  i.  Dywedir 
fod  y barnwr  yn  fwy  na  gorchest  iddynt  oil.  Anfonwyd  ef  allan 
dair  gwaith,  a galwyd  ef  i mewn  gynnifer  o weithiau  ; ond  yr  oedd 
yn  fwy  anhyblyg  a nerthol  yn  ei  atebion  bob  tro.*1 

16.  É The  Earl  of  Pembroke’s  Farewell  to  the  King.  1648/ 

Y mae  yr  Araeth  hon  yn  llawn  o regf ëydd  a llwon ! Yn  yr  un 

swp  ag  y gwelwyd  y llyfryn  uchod  yr  oedd  hefyd  y llyfrynau  can- 
lynol: — ‘The  Westminster  Monster,  with  Pembroke’s  Pass  from 
Oxford  to  the  Grave.’  Barddoniaeth  ddigrifol.  ‘ Earl  of  Pembroke’s 
Speech  in  the  Ho.  of  Peers.’  Llawn  o ddiarebion  gafaelgar.  ‘ The 
Manner  of  Election  of  Phil.  Herbert,  Earle  of  Pembroke  and  Mont- 
gomery, Baron  of  Cardiff ; with  Speeches  by  a wel-affected  Tanner, 
1648/  Llawn  o ysmaldod.  ‘ Gradus  Simeonis,  or  the  First-Fruits 
of  Philip,  Earl  of  Pembroke,  Printed  in  the  First  Year  of  the  Lord’s 
Freedom,  i648.’  ‘ The  Speech  without  an  Oath,  of  Phil.  Earle  of 

Pembroke,  1648/ 


* J.  C.  Hotten’s  Catalogue. 


148 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1648 


17.  ‘ Tlie  Declaration  of  David  Jenkins,  late  prisoner  in  the 
Tower  of  London,  concerning  the  Parliament’s  Army,  and  the  Laws 
and  Liberties  of  England.  Printed  in  1648.’ 

Gollyngwyd  ef  allan  o garchar  i gael  llonydd  ganddo,  gan  ei  fod 
yn  ysgrifenu  ac  yn  argraffu  yn  barhäus  yn  erbyn  y Senedd  Hir  o’r 
carchar  ; ond  aeth  yn  ddengwaith  gwaeth  wedi  ei  ryddhau,  medd 
nn.  Yn  ddiau  yr  hen  Gymro  hwn  oedd  y fîeren  arwaf  i’w  drafod  a 
gafodd  y Senedd  hòno,  a phlaid  wladol  Ctomwel. 

18.  ‘A  Short  Comment  upon  the  Grounds  and  Peasons  of 
Poyer’s  taking  up  Arms  in  these  Second  Insurrections,  which  reasons 
are  most  abusively  represented  to  the  great  advantage  of  the  said 
Poyer,  and  to  the  dishonour  of  the  Gentry  of  the  County  of  Pem- 
broke. 1648.* 

Argraffwyd  yn  gyfrinachol.  Y mae  yn  rhoddi  neillduolion  hynod 
am  Benfro  a’r  bobl,  ac  am  y Mil.  Poyer,  a’i  ddechreuad  isel — ei  fod 
yn  llygredig  ei  fywyd,  yn  elyn  i grefydd,  ac  iddo  guro  a maeddu 
dau  weinidog  duwiol,  a'i  fod  yn  rhegwr  dychrynllyd,  ac  yn  ddyn  an- 
ynad.  Y mae  yn  ei  ddiwedd  restr  o’r  holl  frwydrau  yn  siroedd  Caer- 
fyrddin,  Penfro,  ac  Aberteifi,  y bu  gan  Poyer  law  ynddynt. 

19.  ‘Poyer’s  Vindication  in  Answer  to  a Lying  Pamphlet  in  which 
are  monstrous  lies,  scattered  abroad  to  uphold  the  broken  reputation 
of  a poor  Solicitor,  for  those  cowardly  turncoat  cavaliers  in  the 
County  of  Pembroke.  Printed  in  1648.’ 

Yn  gyfrinachol.  Y cyfreithiwr  tlawd  uchod  ydoedd  un  John 
Elliot,  yr  hwn  a arferai  wneyd  gwaith  y sir  yn  Llundain,  a’r  hwn  y 
bu  Poyer  yn  offerynol  i’w  ddiswyddo.  Os  yw  chwarter  y pethau  y 
mae  Poyer  yn  eu  dy  wedyd  am  dano  yn  wir,  y mae  y ffrwgwd  yn  ym- 
ddangos  fel  rhwng  y crochan  a’r  cetel,  pan  y mae  y naill  yn  galw 
y Hall  yn  ‘bardduog.’  Phoddir  cryn  hanes  am  deuluoedd  y Lort , 
y Lewis , a’r  Elliot.  Teulu  cyfrifol  iawn  yn  Narberth  oedd  yr 
Elliots , ac  yr  oedd  y Lorts  wedi  priodi  i deuluoedd  enwog  y sir. 

20.  If  ‘A  Just  reply  to  a false  and  Scandalous  Paper,  intituled 
“Poyer’s  Vindication,”  by  John  Elliot,  Esquire.  Printed  1648/ 

21.  % ‘Prince  Charles  his  Letter  brought  to  his  Excellency 
General  Fairfax  and  the  Discovery  of  a Plot ; also  Sad  News  from 
South  Wales  of  the  Defeating  of  the  Parliament  Forces  there,  by 
Collonel  Poyer,  the  Men  Killed,  taken,  and  dispersed,  their 
Ordnance  and  Arms  Lost,  and  Col.  Poyer's  Declaration.  1648.’ 

Y mae  yn  traethu  am  gyflafan  Castell  Penfro,  a lleoedd  ereill  yn 
y Deheubarth. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


149 


1648J 


22.  % ( A.  Copy  of  ids  Highness  Prince  Charles  his  Letters  to  the 
Commanders  of  his  Majesty’s  Forces,  with  a Copy  of  his  Highnesse 
Commission  to  Collonel  Poyer,  written  by  Mr.  Hugh  Peters,  Minis- 
ter of  God’s  Word.  1648.’ 

Yr  oedd  Hugh  Peters  mewn  swydd  ym  myddin  Cromwel,  yn 
Abertawy.  Y mae  ei  lythyr  yn  rhoddi  hanes  gwlaw  dychrynllyd 
ym  Mhenfro  a Thinbych  y Pysgod,  a’i  drafferthion  pan  yn  gwarchae 
am  chwech  wythnos  yn  dra  dyddorol.  Cymmerwyd  llythyrau  y 
Tywysog  Siarl  ym  Mhenfro.  Yr  oedd  ef  wedi  penodi  y Mil.  John 
Poyer  yn  llywodraethwr  Penfro,  a’r  Mil.  Rice  Powel  yn  llywodr- 
aethwr  Tinbych  a’r  castell. 

23.  1 Colonell  Poyer’ s Forces  in  Wales  totally  Routed  by  the 

Parliament  Forces  under  Col.  Horton,  who  took  Prisoners  : — Major 
Gen.  Stradling,  Coll.  Philips,  140  Captains,  Many  County  Gentle- 
men, 3000  Common  Soldiers,  4000  Armes,  &c.,  &c.  1648.’ 

Dysgwylid  Cromwel  ei  hun  i’r  frwydrhon,  ondniroddai  y brenin- 
olwyr,  o dan  y Mil.  Poyer,  amser  i’r  Mil.  Horton.  Hwy  a ymladd- 
asant  mewn  maes  yn  St.  Ffagan,  ger  Caerdydd,  pan  y bu  y Crom- 
weliaid  yn  hollol  fuddugoliaethus. 

24.  ‘ An  Ordinance  for  the  setting  the  Militia  in  the  severall 
Counties,  Cities,  and  Places  in  the  Hominion  of  Wales.  1648.’ 

Ceir  yn  hwn  enwau  yr  holl  brif  werinwyr  ym  mhob  sir  yng 
Nghjmru,  a g oedd  yn  cynnorthwyo  y llywodraeth  werinol  i gyfodi,  a 
chadw  mewn  trefn  finteioedd  o filwyr,  a rhoddi  i lawr  yr  holl  Bab- 
yddion,  a rhai  anufudd  i’r  llywodraeth. 

25.  [^f  ‘ Cywydd  Marwnad  Siarles  y Cyntaf,  Brenin  Prydain 
Fawr,  Ffraingc  a’r  Werddon,  a’r  Ynysoedd  a’r  Moroedd  o’u  cwm- 
pas,  Pen  amddiffynwr  y Ffydd.  O waith  Wiliam  Philip  o Sir 
Feirionydd,  ŵrbonheddig.  A.D.  1648.’ 

[Y  dyddiad  yn  y llawysgrifen  y cymmerwyd  yr  enw  o liono  yw  1648;  ond  ar 
y 30fed  o Ionawr,  1649,  yn  gyffredin  y cyfrifir  i ddienyddiad  Siarls  i.  ddygwydd. 
Nid  oes  o angenrheidrwydd  yma  ddim  anghyssondeb,  Cyn  cyfnewid  yr  Hen 
Gyfrifam  y Cyfrif  N ewydd  yn  y fl.  1752,  dechreuaiy  flwyddyn  wladolac  eglwysig 
ar  y 25med  o Fawrth,  er  ei  bod  yn  gyffredin  mewn  ysgrifeniadau  nad  oeddynt  o 
ansawdd  cyfreithiol  ei  decbreu,  fel  y gwneir  yn  bresennol,  ar  y cyntaf  o Ion- 
awr. Torbenwyd  Siarls  yn  y fl.  1648  yn  ol  yr  Hen  Gyfrif,  ond  yn  1649  yn  ol 
Cyfrif  Newydd  ; neu,  megys  y gosodir  y dyddiad  i lawr  yn  fynych,  Ionawr  30, 
1648-9,  neu  164^.  Yn  y cyffelyb  fodd,  dygwyddodd  y Chwyldroad  a elw 
Chwyldroad  1688,  ym  mis  Chwefror  yn  y flwyddyn  gyfreithiol  bòno,  eithr  yn 
Chwefror,  1689,  yn  ol  ein  dull  presennol  ni  o gyfrif. 

Ni  gwn  pa  le  yr  argraffwyd  y Cywydd,  od  oes  wrtho  enw  lie.  Cymmerwyd 
yr  enw  allan  o lawysgrifen  o’r  Cywydd  ; ond  y mae  genym  dystiolaeth  benodol 
a diymwad  gael  o’r  Farwnad  ei  hargraffu ; canys  yng  ‘Nghywydd  Marwnad 
Wiliam  Phylip  o’r  Hendref  Fechan,’  o waith  ei  gâr  Phylip  Sion  Phylip,  ceir 
y llinellau  canlynol  mewn  cyfeiriad  at  y gwaith  dan  sylw  : — 


150 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1649 


‘ Gwnai  Farvmad  wiw-rad  ar  ol 
Ein  Brenin  uniawn  breiniol ; 

Ei  gwyn  am  Siarls  genym  sydd 
Yn  brintiedig,  braint  dedwydd  : 

Teilwng  oedd,  lân  ben  talaitb, 

Yn  brint  roi’i  boll  iawn-bur  waitb.’ 

Dywed  yr  un  Farwnad  i Wiliam  Pbylip  farw  ym  mis  Chwefror,  yn  y fl. 
1669,  a cbael  o bono  ei  gladdu  yn  Llanddwywe  : — 

‘ Oedran  Iesu,  Deyrn  oesoedd, 

Yn  dwyn  gwr  da  enwog,  oedd 
Mil,  chwechant , wylant  belaeth, 

Chwe ’ deg  a naw,  ocb  dygn  aetb  ! 

Yn  Ghwefror  y llwyr  dorwyd 
Pen  Awen  gymben  i gyd  ; 

Ai  corff  hwn,  y gwr  boff  bael, 

I Lan  Ddwywe  lân  ddiwael: 

Y Bedd  lie  mae  i orweddiad, 

Wrtb  glun  sydd  y dedwydd  dad.’ 

Nid  oes  dadl  nad  ar  fedd  Wiliam  Phylip  y mae  y gareg  sydd  yn  dwyn  yr 
argraff ganlynol  ym  Mynwent  Llanddwywe: — ‘W.  PH.  1669,  FE.  XI.’  Gesyd 
y dyfyniad  blaenorol  byny  tu  bwnt  i ammbeuaetb.  Costiodd  ysgrifenu 
Marwnad  Siarls  yn  ddrud  i’r  bardd  ; attafaelwyd  ei  boll  feddiannau  gan  wýr  y 
Senedd,  a gorfu  amo  yntau  ffoi  am  ei  einioes,  ac  ymlecbu  ym  mblitb  y llwyni 
eitbin,  ac  yn  bolltau  creigiau  mynyddoedd  Ardudwy.  Cyfansoddwyd  englyn- 
ion  a pbennillion  ganddo  ar  ei  berwriaetb,  ac  yn  un  o bonynt  nodir  ei  oedran 
yn  yr  amser  bwnw,  yn  y wedd  ganlynol : — 

‘ Pe  cawn  i ’r  Pengryniaid 
Ar  ben  goriwaered, 

Er  gwaned  a byned  wyf  beno, 

A pbastwn  dduddraenen, 

’R  wy’n  ddeuddeg  a thrigain , 

Cbwi  a’m  gwelecb  yn  11a wen  yn  llywio.’ 

Os  oedd  ef  yn  72  oed  yn  1648,  rbaid  ef  fod  o gylcb  93  yn  1669,  pan  y dy- 
gwyddodd  ei  farwolaetb.  Cyfeirir  yn  ei  farwnad  at  ei  fawr  oedran  pan  y bu 
farw : — 


* Triniodd  y byd  tra  enwir, 

Trwy  iawn  bap,  i’w  oedran  hir ; 

Mewn  glân  fucbedd  rinweddawl 
Hyd  ei  fedd,  wr  bynod  fawl.’ 

Od  oes  coel  ar  y farwnad  bon,  yr  oedd  Wiliam  Pbylip  yn  wr  llawn  o rin- 
weddau,  ac  yn  bynod  o fucbeddol  yn  ei  oes.  Y mae  ei  farddoniaetb  yn  llefaru 
drosti  ei  bun.  Nid  oedd  un  bardcl  o’r  radd  ucbaf  yng  Ngbymru  yn  yr  amser 
bwnw,  ond  Huw  Morus  yn  unig.  Eilraddol,  neu  is  na  byny,  oedd  boll  feirdd 
y mesurau  caetbion  yn  ystod  y cyfnod  bwn.] 

1649. 

1.  ‘ An  Act  for  tbe  better  Propagation  of  tbe  Gospel  in  Wales.’ 

2.  1 The  case  of  Thomas  Bushel,  of  Enston,  in  the  county  of 
Oxon,  Esquire,  truly  stated,  together  with  his  progresse  in  Miner- 
als, and  the  desires  of  several  Merchants  and  others,  that  are 
willing  and  ready  to  advance  so  good  a worke  for  the  benefit  of  the 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


151 


1649] 


nation,  Humbly  tendred  to  tbe  serious  consideration  of  the  Honble. 
House  of  Commons,  and  all  other  persons  in  authority,  whether  civill 
or  martiall,  that  are  desirous  to  advance  the  trade  of  the  nation, 
supply  the  necessities  of  the  poor,  by  discovering  thp  hidden 
treasures  of  the  earth,  preserve  the  lives  of  many  poore  creatures 
from  untimely  death  (who  now  are  destroyed  in  their  prime  for 
petty  felonies)  which  might  otherwise  be  made  serviceable  to  the 
Commonwealth.  London,  1649.’* 

Yr  oedd  Mr.  Bushel  wedi  ei  rwystro  yn  ei  waith  yn  sir  Abertefi 
erbyn  hyn,  gan  y Senedd  a’r  rhyfel  cartrefol.  Dywedir  fod  llawer 
iawn  o arian  a phlwm  ym  mynyddoedd  Brwmffiyd,  Tal  y Bont, 
Coginan,  Cwm  Erfin,  a’r  Daren — ei  fod  efwedi  prynu  y mwnau  hyn, 
y rhai  a ganiatawyd  i'r  Arglwyddes  Middleton  gan  y Brenin  Iago, 
am  400^.  i lawr,  a 400j?.  yn  flynyddol,  am  yr  amser  y byddent  yn  ei 
gafael. 

3.  ‘ The  Liberties  and  Customs  of  the  Myners,  with  extracts  from 
the  Bundles  of  the  Exchequer  and  inquisitions,  taken  in  the  reigne 
of  Kg.  Edwd.  1st,  and  continued  ever  since,  under  the  most 
favourable  Kings  and  Queens  of  the  Kingdom  of  England.  Printed 
byE.  G.  1649/ 

Cadarnhâd  o’r  blaenorol  ydoedd  hwn. 

4.  ‘ The  Use  of  Passions,  by  Henry  Earl  of  Monmouth.’  Eol.f 

5.  ‘ Christ  Exalted  by  the  Father,  God  the  Father  Glorified,  and 
Mans  redemtion  finished.  Preached  before  the  Lord  Mayor  of 
London  1649.  By  Vavasor  Powell.’ 

6.  ‘ Severall  Proceedings  in  Parliament,  Licenced  by  the  Clerke 
of  the  Parliament.  1649/ 

Papyr  y Newyddion  ydyw,  yn  rhoddi  hanes  maith  am  yr  ‘Act  for 
the  better  propagation  of  the  Gospell  in  Wales,’  gydarhestr  helaeth 
iawn  o’r  ‘ Welsh  Commissioners  ’ a benodwyd  i siroedd  Mynwy,  Mon, 
Fflint,  &c.,  gyda  chofres  o Weinidogion  yr  Efengyl  mwyaf  pwysig  y 
pryd  hyny  yng  Nghymru ; hefyd,  llythyr  maith  a dyddorol  oddi  wrth 
Oliver  Cromwel. 

7.  ‘A  Thanksgiving  for  the  Recovery  of  Phil.  Earle  of  Pem- 
broke, who  was  jeared  into  a Pestillent  Fever.  1649/ 

Yr  oedd  y canlynol  hefyd  yn  yr  un  bwrnel: — ‘Will  and  Testa- 
ment of  Phil.  Earle  of  Pembroke  and  Montgomery.  1649/ 


* Gwel  rhif  1,  1642. 
t Ysgrif  Mr.  B.  Davies. 


152 


LLYFRYDDIAETH  y cymry. 


C1650 


Y Philip  hwn  oedd  4ydd  Iarll  Penfro.  Yr  oedd,  ae  y mae  yr  Ieirll 
hyn  yn  deilliaw  o genedl  y Cymry,  oddi  wrth  Syr  William  Herbert 
ab  Thomas,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yng  Nghastell  Phaglan  yn  amser 
Harri  v.  Gwelir  mae  Thomas  oedd  yr  enw  ar  y cyntaf.  Efe  a briododd 
Gwladus,  merch  Syr  Dafydd  Gram.  Gan  wydy  Philip  uchod  Mai  4, 1605. 
Yr  oedd  yn  Ystafellydd,  neu  Ornchwyliwr  ty,  i Siarl  i,  ac  yn  orselog 
drosto  ef  a’i  weithrediau.  Yr  oedd  hefyd  yn  Ganghellwr  Phydychain. 
Yr  oedd  yn  ddiarebol  am  dyngu  a rhegu.  Ymddengys  yn  wir  mai 
dynion  felly  oedd  dynion  cymmeradwy  y llys  y pryd  hyny.  Bu 
farw  yn  1655,  yn  50  oed.* 

8.  [‘The  Prophecy  of  the  White  King  Explained,  compared  with 
Several  Copies,  some  written  a thousand  years  ago. 

London,  printed  for  Robert  Ibbitson,  1649,  4to.’ 

Cymrwysa  y gwaith  hwn  hen  Brophwydoliaethau  neu  ddaroganau  gwladol, 
rhai  yn  Gymraeg,  rhai  yn  Lladin,  a rhai  yn  Seisoneg ; a cliynnwys  y gynnhudalen 
hen  goedlun  digrif.  Dichon  mai  yr  un  yw  hwn  â rhif  2,  d.f.  1640  ; ond  gan  na 
welais  ddim  o hwn,  a dim  ond  dam  o hwnw,  nis  gallaf  benderfynu.  Rhoddir 
ei  enw  a’i  gynnwysiad  yma  allan  o Gofrestr  un  o lyfrwerthwyr  Llun- 
dain.  Wrth  y ‘ White  King  ’ y mae  yn  debygol  y golygir  naill  ai  Serfen  Wyn 
ai  Gwyn  Gwarther  y sonir  am  danynt  yn  yr  hen  ddarogan  a elwir  ‘ Cyfoesi 
Myrddin  a Gwenddydd  ei  Chwaer,’  yr  hon  a geir  yn  y Llyfr  Coch  o Hergest, 
col.  577.+ 

‘ Disgoganaf  Semen  Wynn, 

Cennat  gwastat  ysgwydwyn.’ 

‘ Dywedwyf  nyt  odrycker 
Ormes  Prydein  pryderer, 

Gwedy  Gruffudd,  Gwyn  Gwarther.’] 

1650. 

1.  ‘Christ  and  Moses’  Excellency,  or  Sion  and  Sinai’s  Glory: 
being  a Duplex  Treatise,  distinguishing  and  explaining  the  two 
Covenants,  or  the  Gospel  and  Law ; and  directing  the  right  under- 
standing, applying  and  finding  of  the  Informing  and  Assuring 
Promises,  that  belong  to  the  both  Covenants.  By  Yavasor 
Powell,  Preacher  of  the  Gospel  in  Wales. 

London,  Printed  by  P.  T.  for  Hannah  Allen,  at  the  Crown  in 
Pope's-head-Ally  1650.’  (549  tudalen.) 

2.  ‘An  useful  Concordance  of  the  Holy  Bible,  With  the  various 
Acceptations  contained  in  the  Scriptures,  And  Marks  to  distinguish 
Commands,  Promices,  and  Threatnings.  Also  a Curious  Collection 
of  Similies,  Synonymous  Phrases,  and  Prophecies,  relating  to  the 
call  of  Jews,  and  the  glory  that  shall  be  in  the  latter  days.  Lastly, 
The  Titles  and  Appelations  given  to  Christ  and  the  Church  not  in 

* Burke’s  Peerage. 

+ [Gweler  yr  unrhyw  yn  argraffedig  yn  y Four  Ancient  Boohs  of  Wales , 
t.  218.] 


16503 


LLŸFRYDDI4ETH  Y CYMRY. 


153 


any  Concordance  yet  extant.  Begun  by  tbe  Industrious  Labour  of 
Mr.  Vavasor  Powell,  and  Finished  by  Mr.  N.  P.  and  J.  F. 
Eecommended  to  the  Studious  Eeader  by  the  Eeverend  John 
Owen,  D.D.  The  Supplements  being  placed  in  this  Impression,  in 
their  proper  places.  The  Second  Edition. 

London,  Printed  for  Eleanor  Smith,  Executrix  of  Francis  Smith, 
late  Bookseller.’* 

Y mae  rhagymadrodd  galluog  iddo  gan  y Dr.  John  Owen.  Ef 
allai  mai  yn  awr  y byddai  briodolaf  rhoddi  ychydig  o goffâd  am  yr 
awdwr,  er  na  raid  ymhelaethu,  gan  fod  ei  hanes  mor  adnabyddus 
yn  y Dywysogaeth.  Dywedir  fod 

Vavasor  Powel  yn  fab  i Eichard  Howel  neu  Powel,  tafarnwr  yn  y 
Cnwc  Grlas,  yn  sir  Faesyfed,  ond  yn  deilliaw  o deulu  hynafol  ac  an- 
rhydeddus  yn  y wlad  hòno,  yn  enwedig  o du  ei  fam,  yr  hon  oedd 
ferch  William  Vavasor,  o’r  Dref  Newydd,  yn  sir  Drefaldwyn,  teulu 
a ddaethent  ar  y cyntaf  o sir  Gaerefrog.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Ehydychain.  Ordeiniwyd  ef  yn  gurad  i’w  ewythr,  Erasmus 
Powel,  yn  Clun,  ar  derfynau  siroedd  Maesyfed  a’r  Mwythig,  lie 
hefyd  y cadwai  ysgol.  Dywedir  gan  ei  elynion  na  chafodd  ordein- 
iad  o gwbl,  ond  iddo  ymwthio  i’r  weinidogaeth  yn  yr  Eglwys  trwy 
hen  lythyrau  urddiad  hen  ewythr  iddo,  y rhai  y cawsai  afael  arnynt ; 
ac  iddo  gael  ei  wysio  â chyfraith  am  hyny,  a’i  fwrw  ymaith.  Yn  fuan 
efe  a ymunodd  a’r  Puritaniaid,  ac  a drodd  yn  bregethwr  teithiol  ar 
hyd  y wlad,  ym  mha  le  bynag  y caffai  dderbyniad.  Cododd  hyny 
erlidigaethau  yn  ei  erbyn,  pryd,  yn  1662,  yr  enciliodd  i Lundain, 
lie  yr  arosodd  dros  ddwy  flynedd,  gan  bregethu  mewn  eglwysi  a 
phob  lie  y caffai  ganiatâd.  Wedi  hyny  efe  a symmudodd  i Dart- 
fford,  yng  Nghaint,  lie  yr  arosodd  ddwy  flynedd  eto,  gan  bregethu 
yn  fynych  i gynnulleidfaoedd  lluosog.  Wedi  i Gymru  gael 
ei  gorchfygu  gan  y Cromweliaid,  efe  a ddychwelodd  yn  ol ; ac  a 
gafodd  drwydded  gan  y Cynghor  o Dduwinyddion  Henaduriaethol 
fel  dyn  galluog  i waith  y weinidogaeth.  Gyda’r  awdurdod  hon, 
teithiai  yn  barhäus,  trwy  bob  peryglon,  gan  bregethu  dair  a 
phedair  o weithiau  yn  y dydd.  Cafodd  awdurdod  o dan  y Ddeddf 
er  Lledaeniad  yr  Efengyl  yng  Nghymru,f  i fod  yn  un  o’r  Profwyr  i 
brofi  pwy  o’r  gweinidogion  ag  oedd  eisoes  yn  yr  eglwysi  oedd  yn 
meddu  cymhwysderau  i’r  gwaith,  gan  droi  o’i  bywoliaethau  bawb  a 
dybient  yn  anaddas,  a rhoddi  yn  eu  lie  ereill,  o blith  y werin,  -ac 
heb  ddysgeidiaeth  yn  fynych,  eithr  yn  meddu  doniau,  sel,  a duwiol- 
deb,  yn  eu  lie.  Yr  oedd  am  y gwasanaeth  hyn  yn  derbyn  100^>. 
oddi  wrth  olud  yr  esgobdai  a’r  esgobion.  Yr  oeddynt  yn  caniatäu 
rhan,  neu  swm  penodol,  i gael  modd  i fy  w,  i’r  rhai  a droid  ymaith, 
fel  nad  oeddynt  hwy  a’u  teuluoedd  yn  cael  eu  taflu  yn  hollol  ddigyn- 

* Dichon  y dylasai  hwn  fod  bum  neu  ddeng  mlynedd  yn  ddiweddarach  ; ond 
gan  nad  oes  amseriad  iddo,  dodwyd  ef  yma.  Dywed  Antoni  Wood  mai  yn  y 
fl.  1673  yr  argraffwyd  yr  ail  argraffiad  hwn,  a bod  y cyntaf  wedi  ei  gyhoeddi 
yn  1671.  Y mae  yn  llyfr  trwchus,  yn  cyrhaedd  y lien  T t 3. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1649. 


20 


154 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1650 


naliaeth,  pa  mor  annheilwng  bynag  y gallent  fod  fel  gweinidogion. 
Ofnir  er  hyny  fod  brwdfrydedd  y pleidiau  gwladol  a chrefyddol  wedi 
arwain  i droi  o’r  eglwysi  lawer  dyn  da,  yn  unig  am  ei  fod  yn  dal 
dros  freninoliaeth  ac  esgobyddiaeth.  Yn  1656,  newidiodd  Y. 
Powel  ei  olygiadau  ar  fedydd,  trwy  gymmeryd  ei  drochi ; a gellir  o 
hyn  allan  ei  ystyried  fel  Bedyddiwr,  yn  yr  ystyr  hyny.  Yr  oedd  yn 
fath  o arolygwr  hefyd  ar  yr  holl  bregethwyr  teithiol  profedig  yng 
Nghymru,  ac  efe  a fyddai  yn  taluiddynt  eucyflogau,  allan  o’r  arian 
a dderbynid  oddi  wrth  ddegymau  a thiroedd  eglwysig,  a gymmerasid 
oddi  ar  eu  dalwyr  esgobyddol ; a dywed  ei  elynion  fod  Rawer  o fil- 
oedd  o bunnau  na  roddwyd  cyfrif  am  danynt.*  Pan  gymmerodd 
Oromwel  y teitl  o Arglwydd  Amddiffynydd,  darfu  i Powel  ysgrifenn 
yn  ei  erbyn,  a’i  wrthwynebù  yn  ei  wyneb,  gan  ei  fod  yn  hoUol 
werinwr  5m  ei  olygiadau  gwleidiadol,  yr  hyn  a dynodd  arno  an- 
foddlonrwydd  y gwr  hwnw,  a chafodd  ei  garcharu.  Wedi  ei  ryddhau 
o garchar,  dilynodd  yr  un  Uwybr  Uafurus,  o blegid  yr  hyn,  wedi  ad- 
ddychweliad  y freninoliaeth,  cododd  fwy  o erlidigaeth  yn  ei  erbyn 
nag  o’r  blaen,  a chafodd  ei  garcharu  am  beidio  â chymmeryd  llw  0 
ffyddlondeb  i’r  brenin,  ac  am  bregethu  yn  deithiol  yn  y Mwythig, 
yng  Nghastell  y Southsea,  ger  Portsmouth,  ger  Llundain,  ac  yng 
Nghaerdydd.  Symmudwyd  ef  yn  olaf  yn  ei  ol  i garchar  y Ffleet  yn 
Llundain,  Ue  y bu  farw  Hydref  27,  1670,  yn  53  oed,  a chladdwyd 
ef  yn  Bunhill  Fields , lie  y gosodwyd  beddfaen  hardd  arno,  gyda 
cherfìad  nîaith  yn  gosod  allan  ei  rinweddau,  a lie  y dywedir  bod 
blwyddyn  ei  farwolaeth  yr  unfed  ar  ddeg  o’i  garchariad.  Y mae 
yn  briodol  sylwi  y cartrefai,  pan  yng  Nghymru,  yng  Ngheri,  ger  y 
Dref  Newydd,  yn  sir  Drefaldwyn,  Ue  yr  oedd,  meddai  ei  elynion, 
wedi  prynu  rhai  o’r  tyddynod  maenorawl  a berthynent  i’r  brenin,  neu 
fel  y dywedir,  tiroedd  y goron,  a Ue  yr  adeiladodd  dŷ  gwych,  wedi 
ymgyfoethogi  ar  y cyfoeth  eglwysig  a drawsfeddiannai.f  Ehoddir  ei 
lyfrau  yn  ol  eu  trefn,  gan  mwyaf  yn  Seisonaeg. 


3.  ‘ The  humble  acknowledgment  of  the  Inhabitants  of  South 
Wales,  and  the  county  of  Monmouth,  presented  to  the  supreme 
authority  of  this  nation  the  Parliament  of  the  Commonwealth  of 
England,  subscribed  by  19,000  Inhabitants.  London,  1650.*  4to. 

Aeth  amrai  foneddigion  o Ddeheubarth  Cymru  i fyny  i Lundain 
gyda’r  Deisyfiad  hwn.  Traethir  y modd  y derbyniwyd  hwynt,  a’r 
ateb  a roddodd  y Senedd  iddynt. 

4.  if  i The  distressed  oppressed  condition  of  the  Inhabitants  of 
South  Wales  for  many  years  last  past  briefly  and  impartially  stated. 
1.  In  reference  to  their  spiritual  concernments.  2.  In  relation  to 
their  civil  rights  and  freedom.  With  severall  proposals  tending  to 
the  discovery  of  above  15,000^».  unaccounted  for  to  the  Common- 
wealth.’ 4to. 


* Gwel  rhif  4 a 5,  y flwyddyn  lion, 
f Wood’s  Athen.  Oxon.;  a Williams’s  Eminent  Welshmen. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMJEtY. 


155 


1650] 


5.  1 A declaration  and  Eemonstrance  of  tlie  Inhabitants  of  South. 
"Wales,  &c.  London,  1650.’  4to. 

6.  1 Anthroposophia  Theomagica  or  A discourse  of  the  Nature  of 
Man  and  his  state  after  death ; Grounded  on  his  Creator’s  Proto 
Chemistry,  and  verifi’d  by  a practical!  Examination  of  Principles 
in  the  Great  World.  By  Eugenius  Philalethes. 

London,  Printed  by  T.  W.  for  H.  Blunaen  at  the  Castle  in  Corn- 
hill.  1650.’ 

7.  1 Anima  Magica  Abscondita  or  A discourse  of  the  universal! 
Spirit  of  Nature,  with  his  strange,  abtruse,  miraculous  ascent  and 
descent.  By  Eugenius  Philalethes. 

London,  Printed  by  T.  W.  for  H.  B.  1650.’ 

Cyfrolau  bychain  12plyg  yw  y ddwy  uchod.  Yr  awdwr  ydoedd 
Thomas  Vaughan,  yr  hwn  a anwyd  yn  Newton,  ym  mhlwyf  Llan- 
santffraid,  yn  sir  Frycheiniog,  yn  1621 ; a buyn  bersony  lie  hwnw. 
Bu  farw  Chwef.  27,  1665. 

[Yr  oedd  yn  frawd  (iau  nag  ef)  i Henri  Vaughan,  a elwir  y ‘ Siluriet,’  awdwr 
‘Olor  Iscanus,’  a.r.c.] 

8.  ‘ Modest  and  Clear  Vindication  of  the  Serious  Eepresentation, 
and  late  Vindication  of  the  Ministers  of  London,  from  the  Scandal- 
ous Aspersions  of  John  Price.  1650.’ 

Gelwid  ef  y 1 Welsh  Quaker  and  Fanatic .’ 

1651. 

1.  ‘ Madrvddyn  y Difynyddiaeth  Diweddaraf ; neu  Llyfr  Saesoneg 
a elwir,  The  Marrow  of  Modern  Divinity.  Oblegid  y Cyfammod 

0 Weithredoedd,  a’r  Cyfammod  o râs,  a’u  hymarfer  hwy  ill  dau,  a’u 
diweddion,  dan  yr  hên  Destament,  a’r  Testament  Newydd.  Ym 
mha  un  y dangosir  yn  eglur,  pa  cyn  bellhed  y mae  dyn  yn  sefyll  ar 
y gyfraith  o rhan  ei  Cyfiawnhaad,  ac  ar  hynny  yn  haeddu  ei  alw  yn 
Ddeddfwr.  A pha  cyn  bellhed  y mae  arall  yn  bychanu’r  gyfraith  o 
rhan  Sancteiddiad,  ac  ar  hynny  yn  haeddu  ei  alw  yn  Ddeddf- 
wrthwynebwr.  A’r  llwybr  canolig  rhwng  y ddau,  yr  hon  â arwain 

1 fywyd  tragwyddol  trwy  Jesu  Christ. 

Mewn  cyd-ymddyddan  rhwng. 

Evangelista.  Gweindog  yr  Efengyl. 

JVomista.  Deddfwr,  neu  wr  yn  dal  o ochor  y cyfraith. 

Antinomista.  Deddf-wrthwynebwr,  neu  wr  yn  llwyr  bychanu’r 
gyfraith. 

Neophitus.  Christion  iefangc. 


156 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1651 


0 waith  E.  F.  yn  y Saesneg. 

0 Cyfìeithiad  J.  E.  i’r  Gymraeg. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  T.  Mabb,  a A.  Coles,  dros  William 
Ballard,*  ag  i cael  ar  werth  yn  i siop  ef  dan  lun  y Bibl’  yn  heol’r 
ûd,  yn  Ninas  Bristol.  1651.’f 

Y mae  yn  ei  flaenu  anercbiad — 

1 I’r  arddercboccaf  Herberdiaid,  y mwynaf  Morganiaid,  y bonhedd- 
iccaf  Kemysiaid,  y gwirlanaf  Wiliemmaid,  ac  eraill  Pendefigion  o 
ty  fewn  i wlad  Gwent,  annercb  yn  yr  Arglwydd  Jesu  Christ.’ 

Wrtb  y pendefigion  byn  a enwir,  y deallir,  tebygid,  hynafiaid 
teuluoedd  Tredegar  (Syr  Charles  Morgan];),  hynafiaid  teuluoedd 
Phaglan  (Iarll  Penfro),  hynafiaid  teuluoedd  Cefn  Mabli,  a hynaf- 
iaid Aberpergwm. 

Y mae  yn  achwyn  yn  drwm,  o blegid  bod  yr  iaith  Gymraeg  yn 
cael  ei  hesgeuluso  gan  y Cymry  yn  sir  Fynwy  y pryd  hyny. 

* 1 Eithr  o boll  wledydd  y byd  (hyd  y gwn  1)  nid  oes  un  cenedl 
mor  ddicariad,  a mor  elyniaethus  iw  iaith  ei  hunan,  ac  yw’r  Cymro, 
er  bod  ein  iaith  ni  yn  haeddu  cymmaint,  o barch,  o herwydd  ei 
henaint  a’i  chyfoethogrwydd,  ac  yr  heiddiei  ieithiodd  eraill,  canys 
fal  y gwelwn  ni  beunydd,  hwy  nac  yr  elo  Cymro  na  Chymraes  i Lun- 
dain  neu  i Caerloew  neu  i un  fann  arall  o Loeger,  a dyscu  ryw 
ychydig  o saesneg,  hwy  a wadant  eu  gwlad  a’u  iaith  eu  hunain. 
Ac  o’r  Cymru  cartrefol,  ie  ym  mhlith  y Pendefigion  ysgolheigaidd, 
ie  ym  mysc  y Dyscawdwyr  Eglwysig,  braidd  un  o bwmtheg  a fedr 
ddarllen,  ac  ysgrifenu  Cymraeg.  Ac  o’r  achos  hyn  y mae,  fod 
llyfrau  Cymraeg  mor  ymbell  (canys  ni  welais  i erioed  uwch  pump 
llyfr  Cymraeg  yn  printiedig).’ 

Gwelir  yn  ebrwydd  nad  oedd  ei  wybodaeth  am  Lyfryddiaeth  ei 
wlad  ond  prin,  pan  na  welodd  ‘ uwch  pump  llyfr  Cymraeg  yn  print- 
iedig,’ pan  yr  ydys  wedi  dangos  fod  uwch  deg  ar  hugain  ; ac  ei  fod 
hefyd  yn  Gymro  ammherffaith,  yr  hyn  yn  wir  y mae  yn  ei  gyd- 
nabod,  ac  yn  ymesgusodi  o’i  herwydd  fel  hyn  : — 

* Yr  oedd  un  Henry  Ballard,  argraffydd,  yn  byw  yn  arwydd  yr  Arth,  oddi 
allan  i Temble  Bar,  gyferbyn  ag  Eglwys  St.  Clement,  yn  1597  {The  History 
of  Printing,  p.  124)  ; a throwyd  un  Henry  Balard,  allan  o weinidogaeth  ficer- 
iaeth  Tachbroke,  ar  ddyfodiad  Siarl  ii.  i’r  orsedd. — Palmer’s  Calami/ s Non- 
Conformists  Memorials , vol.  iii.  p.  350. 

+ [Cynnwys  303  o dudalenau  16plyg,  neu  Splyg  by  chan,  heb  law  y rhag- 
anerch  at  foneddigion  y wlad,  ac  at  y darllenydd,  yng  nghyd  â rhai  pethau 
arweiniol  ereill.  JDywedir  gan  y Parch.  P.  Williams  yn  ei  Eminent  Welshmen 
yr  ystyrir  y gwaith  hwn  yn  gynllun  neu  olygwel  da  o iaith  y Deheudir.  Nid 
yn  fynych  y gwnaed  camsyniad  mwy  anffodus.  Nid  yn  unig  nid  yw  yn 
enghraifft  deg  o iaith  Deheubarth,  ond  nid  yw  yn  gynllun  o’r  iaith  mewn  un 
parth  o’r  By wysogaeth ; canys  gwaith  anghelfydd,  trwsgl,  carbwl  ydyw, — y 
fath  ag  a allesid  ei  ddysgwyl  o law  un  ag  oedd  wedi  arfer  meddwl  ac  ysgrifenu 
yn  Seisoneg,  a byw  ym  mhlith  y Seison,  ac  i gryn  raddau  wedi  anghofio  man- 
ylion  ei  famiaith  Gymraeg.  0 ran  ieithwedd,  hwyrach  mai  y llyfr  tebycaf 
iddo,  ar  rai  golygiadau,  yn  y Gymraeg,  yw  Testament  Salsbri,  ond  ei  fod  yn 
llawer  llai  ysgolheiglyd  na’r  gwaith  clogymog  hwnw.] 

Î [Yn  awr  Arglwydd  Tredegar.] 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY. 


157 


1651] 


‘Ac  yn  awr,  Pendefigion  urddasol,  maddeuwcb  attolwg,  fyn 
cwynunion  yn  erbyn  fyngbyd  wlad — wyr  â ddibrisiant  ein  bên 
mamiaitb  a dangoswcb  cbi  adolwg,  eicb  sercb  atti,  trwy  dderbyniad 
roesawgar  o’m  poen  ewyllysgar  i,  yn  gyfietbiad  o’r  llyfryn  bwn — 
na  ddeliwcb  ar  fy  anneiryf  camsyniadau  a’m  bawl  feiau,  canys  nid 
wyf  fì  (â  anwyd  ar  lan  Hafren  yn  mro  Gwent  lie  y mae  saesoniaith 
yn  drech  na’r  Britanaith)  yn  cymmeryd  arnaf  na  medraetb,  nac 
byspysrwydd  yn  y Cymraeg,  eitbr  nid  bycban  yw  fy  sercb  at  yr 
iaitb  a daioni  fyn’  gwlad,  ac  er  cauad  fyn’  genan  rhac  ymarfer  fyn’ 
gweinidogaetb,  i’m  torcalon  mwyaf,  er  nad  wyf  fi,  onid  y gaelaf  o 
bloedd,  ac  yn  an-addas  o’r  ucbel-swydd  weinidogaidd,  etto  (am  fod 
yn  anbawdd  gennyf  fi,  ac  yn  tra  enbeidus  i mi,  na  llwyr  ymadel 
o m galwad,  na  bod  ycbwaitb  yn  segur  ynddi,  y cymmeraisi,  byn  o 
boen  ewyllysgar  * * * 

Eich  gwasanaethwr  parodol  ymmhob  gwaith  yr  Arglwydd 

Sion  Tre-redyn.’ 

Gorphenaf  20.  1650. 

Y mae  befyd  yn  ei  ‘ I’r  Darllenydd,’  yn  ymesgusodi  am  wallau 
Cymreigiawl  y llyfr  (yr  byn  yn  wir  sydd  amlwg)  trwy  cbwanegu : — 

‘ Ac  beblaw  byn  rbag  rbwystro’r  neb  trwy’r  ami  camsyniadau  ym 
mbrintiad  y Cymraeg,  bydded  bysbys  gennit,  y Cymro  mwyn  fod 
rbagor  i cant  o fìlltiroedd  rbwng  fy  nbrigfa  i a’r  Print-dû,  ac  nad 
oedd  fal  y gwelei  wrtb  lytbyr  y printiwr  y ddaetb  i’m  llaw  i,  onid 
braidd  un  Cymro  i’w  cael  trwy  boll  Lundain  i ddisgwyl  ar  y 
printiad  ac  i cyfarwyddo’r  gweitbwyr  Saesnyg  ac  i gyweirio'r  ami 
ddyffygion  a sy  giw  gennit,  attolwg,  o’tb  fawr  fwyneidd-dra  fy 
ngbymmeryd  i yn  escusodol  a tban  myned  yn  yscafn  beibio  ’r  cam- 
synniadau  llytbrennol  canys  ami  yn  siccr  yw’r  camosodiadau  a’r 
diffygion  o llytbrenna  ac  o’r  accentau  rbain  ( ’ A ) anbepcor  yn  y 
Cymraeg,  cofia  yn  ddianwadal  er  dy  well  ystyriaetb  cyweirio  byn  o 
ddyffygion  mwyaf  sy  yn  canlyn,  a tbi  a’m  rbwym  i fod 

Yn  wasanaetbwr  parodol  i ti  ymmbop  gorcbwyl  Cbristnogaidd, 

Sion  Tre-redyn.’* 

May  10.  1651. 

* Nid  oes,  fel  y gwelir,  ond  cyn-lytbyrenau  enw  y cyfieitbydd  ar  wyneb-ddalen 
y llyfr  fel  hyn — ‘ J.  E.’  Y mae  Walker  yn  enwi  tri,  o’r  enw  John  Edwards , a 
drowyd  o’r  eglwysi  gan  ‘Brwywyr  Lledaeniad  yr  Efengyl,’  sef  o Lanstone, 
Tredynoc  * a Llanmartin;  ond  y mae  yn  debygol  mai  cydiol  oedd  y lleoedd  byn, 
o leiaf  rbyw  ddau  o bonynt ; ond  pa  un  o bonynt  oedd  cyfieithydd  y llyfr  bwn, 
a eilw  ei  bun,  yn  ei  anercbiadau  arweiniol,  yn  ‘ Sion  Treredyn,  ’ nis  gellir  yn 
awr  benderfynu  ; er  y meddyliodd  rbai  mai  cyfieitbiad  yw  Treredyn , o 
Fernton,  ac  mai  John  Fernton,  neu  Fenton , yn  fyracb,  oedd  ei  enw ; ond  nid 
ydys  yn  cael  fod  neb  wedi  cael  ei  ddeoli  yn  y partbau  byny  o’r  enw  bwnw  ; 
rbaid  gan  byny  mai  un  o’r  Edwardsiaid  ydoedd,  ac  mai  Fernton , Ferntown,  neu 
Fe'nton  oedd  enw  ei  drigfan,  a’i  gyfieitbu  yn  Treredyn , yn  gydiol  â’r  enw 
cyntaf. 

* [Enw  Cymraeg  Tredunnoc  neu  Tredonnock,  yng  Ngwent,  yw  Tref  Redynotj,  o’r  hyn  nid 
yw  y ffurfiau  Seisonig  ond  llygriadau  diweddar;  ac  ystyr  Tref  Redynoy  (neu  Tref  Redyn)  yw 
Fern-town,  o’r  hyn  gall  Fenton  fod  yn  ddullweddiad,  er  bod  tarddiad  arall  yn  ymddangoa  yn 
fwy  Daturiol,  ac  yn  agosach  ato.  Gellir  barnu  gyda  chryn  debygolrwydd  mai  gweiuidog  plwyf 
Tref  Redynog  ydoedd  Sion  Tref  redyn , cyn  cael  o hono  ei  droi  allan  gan  wyr  CromweLJ 


158 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1651 


Y mae  yn  briodol  sylwi  yma,  mai  yr  un  a elwir,  mewn  argaffiadau 
dilynol,  yn  ‘Fêr  Duwinyddiaeth  Iaclius,  gan  E.  Fisher,’  yw  y llyfr 
hwn.  Bu  y cyfieithydd  agos  i flwyddyn  ar  ol  ysgrifenu  ei  anerchiad 
at  y ‘Pendefigion,’  cyn  rhoddi  yr  eiddo  ‘I’r  Darllenydd’ — o 
‘ Gorphenaf  20,  1650,’ i ‘Mai  10,  1651.’  Y mae  yn  amlwg  hefyd  mai 
un  o’r  offeiriad  a drowyd  allan  o’r  Eglwys  gan  y Profwyr,  yn  fuan 
ar  old  dienyddiad  Siarl  i,  oedd  Sion — y rhai  oeddynt  oil  o ddeutu 
120*  o nifer — ‘o  blegid  ei  bod  naillai  yn  anwybodus  o egwyddorion 
y grefydd  Gristionogol,  neu  yn  esgeuluso  pregethu,  neu  yn  arwain 
bywyd  anfoesol.’f  Dyma  fel  y dywedir:  ond  yr  ydwyf  yn  teimlo 
tuedd  cryf  i ammheu  a oedd  cyfieithydd  ‘ Madrvddyn  y Difynyddiaeth 
Diweddaraf  ’ hwn  y naill  na’r  Hall;  canys  dywedir  fod  ymrysonau 
gwladol  yn  cael  eu  dwyn  ym  mlaen  yn  fynych  i’r  fath  bellder,  fel 
ag  y torwyd  allan  lawer  dyn  da,  yn  unig  am  ei  fod  yn  wrthwyneb- 
ydd  y llywodraeth  oedd  mewn  grym  ar  y pryd. 

Yr  awdwr,  Edward  Fisher,  ydoedd  fab  hynaf  i farchog.  Cafodd 
ei  ddŷsgeidiaeth  yn  Ngholeg  Brasennose , Bhydy  chain,  lie  y cyr- 
haeddodd  ei  A.C.  Gan  fod  ei  deulu  mewn  dyled  drom,  ac  yn 
analluog  i’w  gynnal  yn  hwy  yn  y brifysgol  (yr  hyn,  ef  allai,  a wnaeth 
i rai  ei  iselu,  trwy  ledaenu  y gair  mai  mab  i eilliwr  anllythyrenog 
ydoedd),  efe  a gymmerwyd  adref  gan  ei  berthynasau,  lie  y cynnydd- 
odd  yn  y ddysgeidiaeth  hòno  a gawsai  yn  y brifysgol  yn  gymmaint, 
fel  y daeth  yn  ddyn  enwog  ym  mhlith  y dysgedigion,  fel  darllenwr 
mewn  hanesiaeth  eglwysig,  ac  yn  y tadau,  ac  fel  un  deallus  iawn  yn 
yr  ieithoedd  Groeg  a Lladin.J 

2.  ‘A  Short  Eelation  of  a Long  Journey  made  round  or  oval  by 
Encompassing  the  Principalitie  of  Wales,  from  London,  through 
and  by  the  Counties  of  Middlesex,  Buckingham,  Berks,  Oxonia, 
Warwick,  Stafford,  Chester,  Flint,  Denbigh,  Anglesea,  Carnarvon, 
Merioneth,  Cardigan,  Pembroke,  Carmarden,  Glamorgan,  Mon- 
mouth, Glocester,  &c.,  1652.  In  prose  and  verse,  by  John  Taylor, 
the  Water  Poet. 

Mewn  llawysgrif  yr  oedd  y gwaith  uchod  hyd  1859,  pryd  y cy- 
hoeddwyd  26  o gopiau  yn  unig,  gan  Mr.  Thomas  Bichards. 

[Gan  mai  yn  1859  yr  argraffwyd  ef,  ni  ddylasid  ei  restru  ym  mhlith  y rhai 
argraffedig  fwy  na  dau  gan  mlynedd  cyn  hyny.] 

3.  ‘ Just  Balance,  or  some  Considerable  Queries  about  Mr. 
Love’s  Case,  Tryall,  and  Sentence,  about  those  that  appeared 
Petition- wise  on  his  behalf.  1651.’ 

4.  If  ‘ A Full  Narative  of  the  late  Dangerous  Design  against  the 
State,  written  with  Mr.  Love’s  own  hand.  Mr.  Love’s  Speech 
and  Prayer  on  the  Scaffold.  1651.’ 

Llyfryn  o 70  tudalen  4plyg. 

* [Yn  gyffredin  cyfrifir  y nifer  tua  saith  mil.] 

+ [Chwaneger,  ‘neu  yn  berchen  bywoliaethau  da.’] 

Î ; Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  p.  198.  Gwel  hefyd  ddiwedd  argraffiad  Cym- 
reig  1754  o’r  llyfr  uchod. 


1652] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


159 


Cristopher  Loye,  A.C.,  oedd  fab  i Cristopher  Love,  o Gaer- 
dydd,  ac  a anwyd  yno  yn  1618.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  New 
Inn  Hall,  Bhydychain,  lie  yr  aetb  yn  1635,  pan  oedd  yn  ddim  ond 
17  mlwydd  oed.  Wedi  cyrbaedd  ei  B.C.  a'i  A.O.,  efe  a ordeiniwyd,  a 
daetb  yn  fuan  yn  ddyn  o sylw,  trwy  nacäu  rboi  ei  law  wrth  y 
Canonau,  fel  y mynai  yr  Archesgob  Laud,  ac  felly  diarddelwyd  ef 
o’r  coleg.  Symmudodd  wedi  byny  i Lundain,  lie  y daetb  yn  wrth- 
wynebol  bollol  i’r  freninoliaeth,  ac  appwyntiwyd  ef  i bregethu  i’r 
fyddin  yn  Windsor.  Yn  1644,  efe  a bregetbodd  o flaen  Prwywyr  y 
Brenin  a’r  Senedd  yn  Uxbridge,  mewn  dull  mor  anfoddbaol,  fel  yr 
acbwynwyd  arno  wrtb  y Senedd.  Wedi  byny  bu  yn  gweinidogaethu 
i’r  Presbyteriaid  yn  Llundain.  Yr  oedd  yn  un  o’r  rbai  a arwydd- 
asant  ardystiad  yn  erbyn  rhuddi  y Brenin  Siarl  i.  i farwolaetb ; ac 
wedi  byny  cymmerodd  ran  weitbgar  i roi  Siarl  ii.  ar  yr  orsedd,  yr 
byn  a ddeallwyd  gan  Cromwel.  Am  byny  efe  a brofwyd,  ac  a 
dorfynyglwyd  ar  Fryn  y Tŵr,  yn  Awst,  1651.  Efe  a gyhoeddodd 
luaws  o fân  lyfrau  pertbynol  i’r  oes  bòno,  a pbregetbau.* 

1652. 

1.  ‘A  modest  Answer,  to  a bold  Challenge  of  an  Itinerant  Preach- 
er, Yavasor  Powell.’ 

Gwaith  y Dr.  George  Griffith,  Esgob  Llanelwy, ydoeddyr  ucbod, 
am  yr  bwn  y ceir  crybwyll  yn  fanylacb  eto. 

2.  ‘ Dec.  27.  A true  and  perfect  Diurnal.’ 

Gwaitb  Yavasor  Powell  yn  erbyn  y Dr.  Griffith. 

3.  ‘Animadversions  on  an  imperfect  relation  in  the  Perfect 
Diurnal,  numb.  138,  Bug.  2,  an.  1652,  containing  a narration  of  a 
Disputation  between  Dr.  Griffith  and  Yavasor  Powell  near  New 
Chappell  in  Montgomeryshire  23  Jul.  1652.  London,  1653.f 

4.  ‘A  Yoice  from  Heaven  to  the  Commonwealth  of  England. 

Printed  in  the  year  1652.’  [8vo.] 

Awdwr  y llyfr  bwn  oedd  un  a’i  galwai  ei  bun  Arise  Evans,  j a 
dywedir  ei  fod  yn  enedigol  o’r  Abermaw,  yn  bytracb  o Lwyn  Gwril 
[ym  mhlwyf  Llan  Gelynin]  ym  Meirionydd,  ond  yn  anneddu  yn 
JBlacJcfriars , Llundain.  Pleidiwr  penboetb  ydoedd  i’r  brenin  yn 
amser  y rbyfel  cartrefol,  ac  yn  erbyn  Cromwel.  Cafodd  ei  ddysg- 
eidiaeth yn  Pbydycbain.  Symmudodd  i Lundain,  gan  ddysgu 
gwyddoniaetb  a serddewiniaetb,  a cbafodd  y gair  o fod  yn  orcbeiniwr, 
neu  ymofynydd  â’r  meirwon.§  Dywed  Pennant  ei  fod  yn  serddewin 
* Williams’s  Eminent  Welshmen;  Wood’s  Athen.  Oxon. 

t Wood’s  Athen.  Oxen.  Ef  allai  mai  y flwyddyn  nesaf  y buasai  briodolaf 
rhestru  bwn. 

_ Î [Ei  iawn  enw  ydoedd  John  Evans ; ac  ymddengys  iddo  fabwysio  Arise  yn 
ei  le  pan  yr  ymgymmerodd  â gorcbeiniaeth.] 

§ Maunder’s  Biographical  Treasury.  [Williams’s  Eminent  Welshmen,  d.g.] 


160 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1652 


nodedig,  ac  yn  ddyhiryn,  ac  wedi  bod  yn  dysgu  y gelfyddyd  ddu 
gan  William  Lilly  ei  bun,  a’i  fod  yn  ateb  i’r  darluniad  a ddyry  ei 
athraw  hwnw  o hono — talcen  llydan,  aeliau  trymion,  ysgwyddau 
tewion,  trwyn  cefnbant,  gwefusau  mawrion,  edrycbiad  tan  ei  aebau, 
gwaRt  du,  garw,  a dolenog,  a tbroed  cam.  Yr  oedd  yn  efrydydd 
dwfn  o’r  gelfyddyd  ddu,  medd  Lilly , yr  hwn  a ddywed  fod  ganddo 
farn  dreiddgar  naturiol  ar  nod  lladradi  a llawer  o faterion  ereiU  y cyfar- 
fyddai  â bwynt.  Heb  law  byny,  yr  oedd  yn  bynod  o byddysg  yn  natur 
ysbrydion  ; ac  wedi  yn  fynych  ymarfer  y ffordd  gylcbog  o alw  arnynt. 
Yna  y mae  yn  dywedyd  pa  fodd  y darfu  i’w  gyfaiR  Evans,  trwy  yr 
angel  Salmon , ddwyn  iddo  weitbred  eiddo,  ag  yr  oedd  un  o’i  ddeil- 
iaid  wedi  ei  golledu  o bono,  ac  ar  yr  un  pryd  tabu  i lawr  ddarn  o 
dŷ  y dyn  gan  yr  bwn  yr  ydoedd  yng  ngbadw  : a tbracbefn  y modd 
y darfu  iddo,  i foddloni  cywreinrwydd  Argl.  Bothwel  a Syr  Kenelm 
Digby,  y rbai  a ddymunent  gael  gweled  ysbryd,  agos  golb  ei  fywyd, 
gan  iddo  gael  ei  gludo  dros  yr  afon  Tafwys,  a’i  dabu  i lawr  ger  Raw 
Battersea,  gan  yr  ysbryd,  yr  bwn  yr  oedd  ef  wedi  ei  flino  pan  oedd 
yn  galw  arno,  o eisieu  gwneyd  digon  o fygdarth.* 

[Yn yr  un  flwyddyn  ymddangosodd,  mewn  8plyg,  ‘An  Eccho  to  tbe  Voice,’ 
yn  cynnwys  banes  bywyd  y serddewin,  ei  alwad,  a’i  weledigaetbau.] 

5.  1 Mercurius  Cambro-Britannicus,  or  News  from  Wales,  touch- 
ing tbe  miraculous  propagation  of  tbe  Gospel  in  those  parts. 

London,  1652.1  4to. 

Priodolir  bwn,  yng  ngbyd  ag  ereiR  a enwir  eto  yn  eu  Reoedd 
priodol,  i Alecsander  Griffith,  a fu  yn  bear  yn  Glasbri,  sir 
Frycheiniog,  yr  bwn  oedd  wr  dysgedig.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Bhydycbain,  Re,  yn  1618,  y cyrbaeddodd  B.C.,  ac  A.C.  yn  1631, 
ac  yn  1639  cafodd  fywobaetb  yn  Nheheudir  Cymru,  sef  Glasbri  neu 
Glasbury,  yn  agos  i’r  GeRi,  o’r  Re  bwn  y trowyd  ef  aRan  yn  1650, 
gan  brofwyr  Cromwel,  am  ei  fod,  yn  ol  dim  a ddeaRir  i’r  gwrth- 
wyneb,  yn  bleidiol  iawn  i’r  brenin,  ac  yn  orselog  yn  erbyn  y werin- 
iaetb,  gan  ysgrifenu  a cbyboeddi  y Ryfrynau  a enwir,  yn  cynnwys 
sylwadau  enlRbus  ar  Vavasor  Powel,  ac  ereiR  o bregetbwyr  teithiol 
yr  oes  bòno  a ddodasid  i weinidogaetbu  yn  y Ranau  yn  Re  y rbai 
a droisid  ymaitb.  Byoddebadau  yr  offeiriaid  a droisid  aRan  yw  y 
Ryfr  bwn.  Wedi  adorseddiad  Siarl  n,  cafodd  yntau  adfeddiannu 
ei  fywobaetb,  Re  y bu  byd  ei  farwolaetb  yn  1690.f  Y mae  y Ryfr 
yn  llawn  enllib  ar  V.  Powel,  a’r  gwerinwyr.  Am  Powel,  dywed  fod 
Rawenydd  mawr,  pan  y daetb  yn  ol  i Cymru  yn  1 646,  ond  bod  y 
blaid  onest  a brenin-garol  yn  gweled  yn  eitbaf  da,  iddo  ddychwelyd, 
nid  o blegid  unrbyw  sercb  at  yr  acbos ; ond  er  ei  amcan,  ei  ddi- 
ogelwcb,  a’i  fantais  ei  bun,  a daetb  mor  weitbgar  a bywiog  a sym- 
mudiad  y tafod  ei  bun,  neu  a allasai  dyfais  ymenydd  drwg  fyth  fod, 
er  diwreiddio  y weinidogaeth,  gan  alw  yr  alwad  yn  Anghrist,  a 
gwneyd  eu  personau,  trwy  bob  cableddau  gwartbus,  yn  ffiaidd  gan 
* A Tour  in  Wales , vol.  ii.  pp.  117,  118. 

+ Wood’s  A then.  Oxon. ; Jones’s  History  oj  Breconshire;  Williams’s  Eminent 
Welshmen ; Walker’s  Sufferings  of  the  Clergy. 


1653]  llyfryddiaeth  y cymry.  161 

y bobl.  Ac  fel  y gellid  ei  wneyd  yn  gyflymach,  efe,  gydag  ereill, 
o’r  un  toriad,  a fynasant  y ‘ Ddeddf  er  Lledaeniad  yr  Efengyl  yng 
Nghymru,’  a fwriadwyd  yn  wir  i byny,  trwy  ofal  a charedigrwydd 
duwiol  yr  aelodau  seneddol  byny  ; eto  trwy  yr  ymdrafodiaetb  an- 
nheilwng  o’r  unrbyw  gan  ein  bawdwr  a’i  gyd-deitbwyr,  bi  a brofodd 
fel  delw  Diana  arall  yn  Epbesus,  yn  fudd  yn  nnig  i Demetrius  a’i 
grefftwyr ; y temlau  arian  oedd  yn  cael  boll  sylw  eu  bucbafiaeth. 
Y mae  Walker,  yn  ei  Sufferings  of  the  Clergy , yn  rboi  27  o dudalen- 
au  unplyg,  mewn  argraff  fan,  er  dirmygu  Prwywyr  Lledaeniad  yr 
Efengyl,  a’r  profwyr  yng  Nghymru,  yn  amser  Cromwel,  gan  mwyaf 
o lyfran  yr  A.  Griffith  bwn. 

6.  ‘Deports  of  Certain  Cases  arising  in  tbe  severall  Courts  of 
Becords  at  Westminster ; In  tbe  Baignes  of  Q.  Elizabeth,  K. 
James,  and  tbe  late  King  Charles,  &c.  And  now  Publisbd  by  W. 
Hughes  of  Grayes  Inne  Esquire. 

London,  printed  T.  N.  W.  Lee,  i.dc,ih.’ 

7.  ‘ Tbe  Humble  Bemonstrances  of  Bice  ap  Meredith  ap  Morgan, 
Shentilman  of  Wales,  with  fery  brave  new  Ballads  or  Songs. 
1862,’ 

Traethodyn  digrif  yw  bwn,  o wawd  ar  y Cymry,  mewn  barddon- 
iaeth  a rhyddiaitb.  Adargraffwyd  ef  yng  ngwasg  Chiswick  yn  1861 
—dim  ond  30  o lyfrau  yn  unig  a argraffwyd  y pryd  byny. 

8.  ‘ Bishop  of  London,  and  tbe  Welsh  Curate.  By  William 
Erbury.  1652.* 

9.  [_‘  A Description  of  the  State  of  Great  Britain,  written  eleven 
hundred  yeares  since.’ 

London,  1652.  12mo. 

Cyfieithiad  ydyw  bwn  o Lytbyr  annifyr  Gildas.  Ymddangosasai  cyfieith- 
iad  Habington  o’r  un  gwaitb  yn  1638.  Gweler  dan  y flwyddyn  bòno,  a rhif  6, 
d.f.  1587.] 

1653. 

1.  * Canwyll  Crist.  Gan  Vavasour  Powel.  Llundain.* 

Cyfieithiad  ydoedd  o draetbodyn  Seisonaeg  o eiddo  Mr.  Powel, 
o’r  ‘ Saving  Faith.’ 

2.  ‘ Cordiad  yr  Ysgrythyrau.  Gan  Y avasour  Powel.’ 

Nid  ydys  yn  sicr  a ydoedd  yr  ucbod  yn  Gymraeg,  ynte  awdwyr  a 
haneswyr  Cymreig  yr  amseroedd  a roddasant  eu  benwau  yn  gyfieitb- 
edig  pan  yn  eu  crybwyll.*  Yn  Seisonaeg  gelwir  y cyntaf, 

3.  ‘ Tbe  Candle  of  Christ,  by  Y avasour  Powel.’ 

* [Nid  ymddengys  i Vavasor  Powel  ysgrifenu  na  chyhoeddi  dim  yn  yr  iaitb 
Gymraeg.] 

21 


162 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1653 


Y mae  enw  yr  ail  yn  rhedeg  fel  hyn  : — 

4.  ‘Scriptures  concord:  or,  a Catechism  compiled  out  of  the 
words  of  the  Scripture,  &c. 

London,  1653.’* 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,f  a daeth  pedwar  neu  hum  ar- 
graffiad  o’r  unrhyw  yn  olynol,  yn  y blynyddoedd  hyny. 

5.  if  ‘ Brief  Narrative  concerning  the  proceedings  of  the  Com- 
missioners in  Wales  against  the  ejected  Clergy.’ 

Ysgrifenwyd  hwn  o blegid  lledaeniad  hysbysiadau  mai  o blegid 
camddefnyddiad  rhan  fawr  o gynnyrch  degymau  Cymru  y rhoddasid 
Vavasor  Powel  yng  ngharchar  y Ffleet,  yn  Llundain.J 

6.  if  ‘Examen  & purgamen  Vavasoris.  1653.’ 

Ysgrifenwyd  hwn  gan  un  o gyfeillion  Vavasor  Powel,  er  ym- 
drechu  attal  y niwed,  meddai  ei  gyfeillion,  a allasai  yr  efengyl  ei 
gael  trwy  ledaeniad  y gair  mai  o blegid  trawsfeddiannu  iddo  ei  hun 
gynnyrch  y degymau  y rhoddasid  ef  yng  ngharchar  ;§  yn  enwedig 
yn  erbyn  y llyfr  a elwid  ‘ Hue  and  Cry ,’  sef,  Wbwb  y Wlad.  Yn 
hwn  y mae  yn  profi  mor  ddieuog  ydoedd  o’r  cyhuddiadau  a ddygid 
yn  ei  erbyn.  Yr  ydys  yn  meddwl  mai  yma  y byddai  briodolaf 
cyflëu  rhai  ereill  o lyfrynau  Vavasor  Powel.  Enwir  hwyntyn  Gym- 
raeg  gan  ei  haneswyr  Cymreig,  er  mai  yn  Seisonaeg  yn  unig  y cy- 
hoeddwyd  y rhan  fwyaf,  os  nad  yr  oil  o honynt.  Y mae  yr 
‘Examen’  yn  gwrthbrofi  tystiolaethau  Alecsander  Griffith,  trwy 
dystiolaethau  rhifedi  mawr  o Ynadon  Heddwch,  a boneddigion  o 
uchel  gyfrifiad.  Dywedir  mai  awdwyr  y llyfr  hwn  ydoedd  Charles 
Lloyd  (y  Crynwr  o Ddolobran,  mae  yn  debyg)  a James  Quarrel, 
gweinidog  cyntaf  y Gynnulleidfa  Ymneillduol  yn  y Mwythig.  || 

7.  if  (a.)  ‘Ymddiddan  rhwng  Crist  a’r  Publican,  a Christ  a 
Christion  ammheus.’  = ‘A  Dialogue  between  Christ  and  a Publican, 
and  Christ  and  a doubting  Christian.’ 

8.  if  (1>.)  ‘Catechism  y Dioddefwyr.’  = ‘The  Sufferers’  Cate- 
chisme.’ 

Ysgrifenwyd  hwn  pan  ydoedd  yr  awdwr  jmg  ngharchar. 

9-  if  fcJ  1 Tyngu  pechadurus  a dibechod.’  = ‘ Sinful  and  sinless 
swearing.’ 

* Wood’s  A then.  Oxon.  art.  ‘Vavasor  Powel.’ 

+ Grwel  rhif  3,  1647. 

Î Gwel  rhif  4,  1650. 

§ Wood’s  Athen.  Oxon. 

||  Rees’s  Norton,  in  Wales,  p.  121. 


1653] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


163 


10.  U (d.)  ‘ The  young  mans  conflict  with  the  Devil.’  8vo.* 

11.  (e.)  ‘Sail  y Grefydd  Gristionogol.,  8plyg. 

12.  ‘ Y Salmau  Can.  Gan  Edmund  Prys,  Archddiacon  Meirion- 
ydd.’  Llundain,  8plyg.  Ail  argraffiad.f 

13.  ‘ Testament  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  wedi  ei  gyfansoddi  yn 
Benhillion  Cymreig,  trwy  lafur  Eice  Jones,  o Lanfairyng  Nghaer 
Einion.’ 

14.  ‘A  Short  Eelation  of  a long  Journey,  made  round,  or  oval 
by  encompassing  the  Principality  of  Wales,  from  London,  through 
and  by  the  counties  of  Middlesex,  and  Buckingham,  Berks,  Oxonia, 
Warwick,  'Stafford,  Chester,  Flint,  Denbigh,  Anglesey,  Carnarvon, 
Merioneth,  Cardigan,  Pembroke,  Carmarden,  Glamorgan,  Mon- 
mouth, Glocester,  &c.’ 

Y gylchdaith  boenus  hon  a wnaed  gan  John  Taylor,  y Bardd 
Dwfr,  pan  yn  ei  74edd  mlwydd  oed.  Dechreuodd  Gorphenaf  laf, 
1652,  a gorphenodd,  neu  daeth  a’r  ddau  ben  yng  nghyd,  y 7fed  o 
Fedi,  1653,  yn  gwneyd  agos  600  milltir.  Y mae  yn  gydiol  fyr 
hanes  Cymru,  ‘ A gyflawnwyd  trwy  farchogaeth,  myned,  ymlusgo, 
rhedeg,  ac  ysgrifenu,  gan  John  Taylor,  yr  hwn  sy’n  anneddu  yn 
Sign  y Poet’s  Head  in  Phenix  Aley,  near  the  middle  of  Long  Aker, 
or  Covent  Garden. ’J 

15.  ‘ Dirgelwch  i rai  i’w  ddeall,  ac  ereill  i’w  watwor,  neu  Lyfr 
tri  Aderyn.  Gan  Morgan  Llwyd  o Wynedd.’ 

Morgan  Llwyd  ydoedd,  fel  y tybir,  yn  fab  (dywed  ereill  nai)  i 
Hugh  Llwyd  o Gynfal,  ym  mhlwyf  Maentwrog,  yn  sir  Feirionydd. 
Tybir  iddo  gael  ei  addysg  yng  Ngwrecsam,  iddo  gael  ei  gyff'roi  i 
fywyd  crefyddol  yno,  ac  ymuno  â’r  Puritaniaid  ; ac  fel  Cymro,  iddo 
ddyfod  yn  adnabyddus  â Walter  Cradoc,  yr  hwn  oedd  yn  gweinid- 
ogaethu  yng  Ngwrecsam,  ac  efe  a ddilynodd  Cradoc  yn  y weini- 
dogaeth.  Yr  oedd  ef  a Cradoc,  gydag  ereill,  yn  cydweithredu  â’r 
Senedd  yn  1649,  er  diwygio  yr  Eglwys  yng  Nghymru.  Yn  ol  y 
trefniant  a wnaed  y pryd  hyny,  penodwyd  chwech  o weinidogion 
teithiol  ym  mhob  sir,  y rhai  a feddent  awdurdod  i gymmeryd  ereill 
a dybient  yn  addas  i’w  cynnorthwyo.  Y pryd  hyn  pregethent  yn  y 
llanau.  Bu  farw  Mai  3,  1 659,  § yn  40  oed,  a chladdwyd  ef  yng 
nghladdfa  yr  Ymneillduwyr  (y  Puritaniaid)  ger  Gwrecsam,  ond  heb 
ychwaneg  o gerfiad  ar  ei  fedd  na  llythyrenau  cyntaf  ei  enw,  ‘M.  LL’  || 

* Wood’s  Athen.  Oxon.  Ni  welodd  Wood  hwn,  medd  efe. 

+ G-wel  rhif  1,  1648  ; os  nad  yr  un  yw  y ddau  hyn. 

X Evans’s  North  Wales. 

§ Attodiad  Hanes  y Bedyddwyr,  gan  J.  Thomas. 

||  Jones,  Drych  yr  Amseroedd ; Traethodydd,  1648,  t.  30;  Peter,  Hanes 
Cre/ydd  yng  Nghymru,  t.  546  (yr  hwn  a ddywed  mai  yn  1659  y bu  farw)  ; 
Morgan,  Hanes  Ymneillduaeth,  t.  526,  &c. ; a Williams’s  Eminent  Welshmen. 


164 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1654 


Llafuriodd  yn  galed,  teithiodd  fwy  na  neb  yn  ei  oes,  oddi  eitlir 
Vavasor  Powel,  a dyoddefodd  lawer  o erlidigaeth.  Ysgrifenodd 
amrai  fân  lyfrau  mewn  dull  cyfrinol  neu  ddammegol,  a’r  hynotaf  o 
ba  rai  yw  hwn.  Tybir  mai  Cromwel  a feddylia  yr  awdwr  wrth  yr 
Eryr  ; wrth  y Golomen,  yr  Anghydffurfwyr ; ac  wrtb  y Gigfran,  yr 
hen  Eglwys  Sefydledig ; neu,  fel  y deongla  ereill,  y mae  y Golomen 
yn  dynodi  gwir  Gristionogion,  neu  y wir  eglwys ; y Gigfran,  gelyn- 
ion  y gwirionedd,  ac  erlidwyr  crefydd  ysbrydol,  neu  erlidwyr  y gwir 
Gristionogion,  sef  y Golomen';  a’r  Eryr,  rhyw  ddyn  cydwybodol, 
diragfarn,  a gwrol  i sefyll  rhwng  y pleidiau — rhwng  y Golomen  a’r 
Gigfran.  Gan  fod  llawer  o ysgrifenu  ac  o siarad  dychymmygol 
felly  yn  yr  oes  hòno,  y mae  yn  dra  thebyg  fod  pobl  yn  deall  y pryd 
hyny  at  beth  y cyfeirid,  a phwy  a gynnrychiolid  o dan  y ffugenw, 
neu  y ddammeg  a arferid  ; canys  yr  oedd  perygl,  pan  yr  oedd  cym- 
maint  o ferw  egwyddorion,  i’r  neb  a fynai  wneyd  lies  i ryw  blaid  a 
dybiai1  yn  ei  lie,  lefaru  yn  groew ; ac  am  hyny,  dynwaredid  hen 
brophwydi  y Beibl,  a charid  y dull  yn  bell  i dywyllwch  ‘ ymadrodd- 
ion  heb  wybodaeth.’  Ysgrifenodd  Morgan  Llwyd  hefyd  lyfr  Seison- 
aeg  o’r  enw  ‘ Dialogue  between  Mary,  Martha,  and  Lazarus,  about 
his  Soul,’  ar  yr  hwn  y gwnaeth  y Parch.  Eichard  Baxter  sylwadau 
tra  llymion. 

16.  If  ‘ Gwaedd  Ynghymru  yn  Wyneb  pob  Oydwybod  Euog.’ 

Priodolir  hwn  i Mr.  Morgan  Llwyd  o Wynedd.* 

17.  ‘A  Brief  Eelation  of  the  Isle  of  Anglesea,  a curious 
account  of  the  state  of  that  island  in  the  seventeenth  centuary.’ 

Mewn  llawysgrifen  yr  ydoedd  hyd  y fl.  1860,  pryd  y cyhoeddwyd 
argraffiad  o 26  cyfargraff  yn  unig,  gan  Mr.  J.  E.  Adlard. 

[Gweler  y nod  dan  rliif  5,  d.f.  1603.] 

18.  [‘The  North  Star:  or  some  Night-Light  shining  in  North 
Wales.  With  some  Darke  Discoveries  of  the  second  coming  of 
Christ... By  William  Erbery.’ 

1653,  4to.] 

1654. 

1.  ‘ Bibl  Cyssegr-lan,  sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  James  Elesher,  ac  a werthir  gan 
Thomas  Brewster, f tan  lun  y tri  Bibl  yn  ymmul  Pauls,  yn  y flwydd- 
yn  1654. ’J 

* Rhagymadrodd  yr  ail  argraffiad,  gan  Mr.  Dafydd  Jones  o Drefriw:  gwel 
rhif  1,  d.f.  1750. 

+ Thomas  Brewster  ydoedd  lyfrwerthydd  yn  unig ; cafodd  ef  a S.  Doxer, 
argraffydd,  a Nathan  Brooks,  llyfrrwymydd,  eu  profi  a’u  condemnio  am  ar- 
graffu  a chyhoeddi  llyfrynau  cahleddus  a maleisus. 

Í [Gel wir  hwn  yn  fynych  wrth  yr  enw  ‘ Beibl  Cromwel,’  am  ymddangos  o 
hono  yn  amser  ei  foduriaeth  ef.  Yn  yr  argraffiad  hwn,  y pedwerydd  o’r  Beibl 
yn  gyflawn,  yr  arferwyd  y llythyren  Seisonig  J gyntaf,  yr  hon  oedd  o’r  blaen 
yn  ddyeithr,  fel  y cyfryw,  i’r  Gymraeg.  O ran  y ffurf  ceir  hi  yn  argraffiadau 
Morgan  a Parri,  y rhai  sydd  yn  y llythyren  ddu,  ond  arferid  hi  am  sain  /, 
canys  hi  a ddefnyddir  yn  ‘ Jsaac,  ‘ Jsrael,  ’ ac  ‘ Jddewon,’’  yn  gystal  ag  yn 
Jacob,  Joseph,  ac  Jesu  ; ond  pan  arferir  llythyrenau  Rhufeinig,  I a ddefnyddir  yn 
y geiriau  hyn,  au  cyffelyb — Gweler  Geiriadur  Ysgrythyrol  Charles,  d.g.  * Bibl.  ’] 


1654] 


LL Y FRYDDIAETH  Y CYMRY. 


165 


Tr  oedd  Beiblau  y flwyddyn  1630,  a Thestamentau  y flwyddyn 
1647,  wedi  eu  taenu  pan  y daeth  galw  mawr,  erbyn  y flwyddyn 
gyntaf  o amddiffyniaetk  Cromwel,  am  argrafflad  arall  o’r  Beibl 
bychan.  Yr  oedd  agwedd  foesol  y wlad  wedi  cyfnewid  llawer  erbyn 
hyn,  trwy  ufferynoliaeth  awdurdodol  y weithred  seneddol  er  Lled- 
aeniad  yr  Efengyl  yng  Nghymru.  Yr  oedd  pregetbwyr  selog  yn 
teithio  ar  hyd  a thraws  y wlad  ym  mhob  lie,  y rhai,  o blegid  eu 
brwdfrydedd,  a elwid  y ‘ Tanwyr a tbuedd  y mawrion  a’r  cyffredin 
at  grefydd.  Yr  oedd  y pregetbwyr  teithiol  byn  yn  cael  achlysur  i 
sylwi  mor  brin  oedd  Gair  Duw,  a cbymmaint  oedd  sycbed  y werin 
am  dano.  Wrth  ystyried  byn,  nid  yw  ryfedd  fod  galwad  ucbel  am 
argrafflad  arall  o’r  holl  Feibl  at  wasanaeth  y cyffredin. 
Y rbai  a fuont  offerynol  i gael  yr  argrafflad  bwn  oeddynt  y ddau 
bregethwr  teitbiol  byny,  Vavasor  Powel,  a Walter  Cradoc — y cyntaf 
ynbleidiwr  trocbiad  y crediniol  mewn  oed  fel  gwir  fedydd,  a’r  olafdros 
daenelliad  plant.  Ar  ei  ol  ef  (Cradoc)  y galwyd  yr  boll  bregetbwyr 
teithiol  yng  Nghymru  yn  ‘ Cradocs,’*4  am  lawer  o flynyddau  wedyn. 
Beibl  bychan,  mân,  ag  ynddo  gyfeiriadau  ymylenawl  ydyw,  o’r  bwn 
yr  argraffwyd  cbwecb  mil.  Gan  y rboddwyd  ycbydig  nodiadau  am 
V.  Powel  o’r  blaen,  byddai  yn  briodol  yma  chwanegu  ycbydig  am 
ei  gydweithiwr, — 

Walter  Cradoc,  yr  bwn  a anwyd  mewn  lie  a elwir  y Pwll,  yn 
nbref  ddegwm  Trefela,  ym  mhlwyf  Llangwm  Uchaf,  ger  Brynbuga, 
yn  sir  Pynwy.  Dy  wedir  iddo  gael  ei  ddysgeidiaetb  yn  Bhydychain,  er 
nad  yw  Antoni  Wood  yn  crybwyll  dim  am  dano.  Tebyg  na  arosodd 
yno  i gymmeryd  graddau.  Yn  y fl.  1620,  efe  a dueddwyd  yn  fwy  at 
ystyriaethau  crefyddol,  trwy  bregethiad  un  Mr.  Wroth,  person 
Llanfacbes,  yn  ei  gymmydogaeth.  Cafodd  guradiaetb  dan  un  Mr. 
Erbury,  yn  Eglwys  Pair,  Caerdydd.  Am  wrthod  darllen  Llyfr  y 
Chwaryddiaethau,  gwysiwyd  y ddau,  yng  nghyd  â Mr.  Wroth,  o 
flaen  yr  Archesgob  Laud,  i Lambeth.  Dwrdiwyd  y ficar  ac  attaliwyd 
y curad.  Cafodd  wedyn  guradiaetb  Gwrecsam,  lie  y bu  tua  blwydd- 
yn,  pryd  yr  attaliwyd  ef  yno.  Bu  wedi  byny  ym  mhlwyf  Water- 
dein,  yn  sir  y Mwytbig.  Y pryd  byn  yr  oedd  yn  gwneyd  teitbiau 
meithion,  ac  yn  cydweitbredu  â V.  Powel,  er  eu  bod  yn  gwahan- 
iaethu  yn  eu  golygiadau  ar  fedydd,  ac  yr  oedd  Cradoc  yn  llawer 
arafacb  a mwy  gofalus  a gocbelgar  ei  eiriau  a’i  ymddygiadau  na 
Powel.  Cafodd  wedyn  fod  yn  ddilynwr  i Mr.  Wroth  yn  ardal  (nid  yn 
Eglwys,  mae  yn  debyg)  Llanfacbes.  Yn  1646,  cafodd  weinidogaetb 
Eglwys  Allhallows,  Llundain,  lie  y bu  byd  ei  farwolaetb  yn  1659. 
Gwelir  mai  yn  Llundain  yr  ydoedd  pan  argraffwyd  y Beibl  bwn. 
Yr  oedd  yn  fwy  pleidiwr  i freninoliaeth  nag  i weriniaeth  fel  llyw- 
odraeth  wladol.  Y mae  pregetbau  o’i  waitb  yn  Seisonaeg,  y rhai  a 
bregetbodd  pan  yn  Llundain.  Gellir  ei  olygu  ef  yn  fatb  o ymneill- 

* [Hwyracb  nad  ammhriodol  yma  a fyddai  cywiro  ycbydig  o amryfusedd 
sydd  wedi  llithro  i Eiriadur  y Dr.  Puw  o barthed  yr  enw  bwn.  0 dan  ‘ Cariad- 
awgj  efe  a ddywed  fod  y gair  bwnw,  megys  enw  cadam,  yn  dynodi — ‘ a mem- 
ber of  tbe  sect  of  independents,  pi.  cariadogion.  ’ Nid  yw  yr  enw  ddim  am gen 
na  Caradogion  neu  Cradogion , sef  canlynwyr  Walter  Caradog  neu  Cradoo.  ] ° 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


166 


[1654 


diiwr  gorfodol.  Bu  farw  yn  weinidog  yr  Eglwys  Sefydledig,  fel  ag 
yr  ydoedd  o dan  y weriniaeth.* * * § 

Am  y llyfrwerthydd,  ThomasBrewster,  ymddengys  mai  gwerin- 
wr  selog  ydoedd ; canys  bu  ganddo  law,  gydag  ereill,  mewn  cy- 
boeddi  amrai  lyfrau,  y rhai,  pan  ddaeth  Siarls  n.  i’r  orsedd,  a farn- 
wyd  yn  fradwriaeth.  Wrth  gyhoeddi  y ddedfryd  ym  mrawdlys  yr 
Old  Bailey,  yn  1 663,  cyfeiriodd  y Barnwr  Hyde  at  Brewster  fel 
hyn  : — ‘ Ond,  Thomas  Brewster,  y mae  eich  trosedd  chwi  yn  ddy- 
blyg  : gan  hyny,  barn  y llys  yw,  fod  i chwi  dalu  i’r  brenin,  am 
y troseddau  a gyflawnwyd,  gant  o farciau.  Bhaid  i bob  nn  o 
o honoch  sefyll  wrtho  ei  hun  yn  y rhigod  o un  ar  ddeg  hyd  un  o’r 
gloch  mewn  un  lie  yn  y Gyfnewidfa ; a’r  dydd  arall  (yr  un  faint  o 
amser)  yn  Smithfheld ; a rhoi  papyr  ar  eich  hetiau,  yn  hysbysiad 
o’ch  troseddau,  yn  cyhoeddi  llyfrau  gwarthus,  bradwrus,  a phleid- 
yddol,  yn  erbyn  y brenin  a’r  llywodraeth.  Chwi  a garcherir  hyd  y 
brawdlys  nesaf,  ac  ni  chymmerir  meichiau  trosoch  ; ac  yna  rhaid  i 
chwi  aros  yng  ngharchar  tra  y gwelo  y brenin  yn  dda.  A 
phan  ryddhëir  chwi,  rhaid  i chwi  roddi  sicrwydd  da  trwy  iawn- — eich 
hunain  am  400j9.  yr  un,  a dau  o feichiau  am  200^).  yr  un,  i beidio  ag 
argraffu  na  chyhoeddi  math  yn  y byd  o lyfrau  ond  a ganiatëir  : a 
dyma  yw  barn  y llys.’f  Yr  ydys  yn  tybio  i Brewster  fyned  gyda’r 
pererinion  a’r  Puritaniaid  i America,  canys  ceir  un  o’r  enw  yn  eu 
plith.  Yr  oedd  yr  argraffydd,  James  Flesher,  yn  enedigol  o Salis- 
bury. Bu  farw  Mehefin  12,  1695,  yn  80  mlwydd  a 7 mis.J 

2.  1 A true  and  perfect  relation  of  the  whole  transaction  concern- 
ing the  Petition  of  the  six  counties  of  South  Wales,  and  the  county 
of  Monmouth,  formerly  presented  to  the  Parliament  of  the  Common- 
wealth of  England,  for  a supply  of  Godly  ministers,  an  account  of 
Ecclesiastical  revenues  therein,  &c.  London,  1654.’  4to. 

Yr  awdwr  ydoedd  Alecsander  Griffith.  Sylwadau  ydyw, 
tybygid,  ar  yr  un  a elwid  1 The . humble  acknowledgment  of  the 
Inhabitants  of  South  Wales. ’§  [4to.] 

3.  * Strena  Yavasoriensis : or  a New-years  gift  for  the  Welsh 
Itinerants.  Or  an  hue  and  crie  after  Mr.  Yavasor  Powell,  Metro- 
politan of  the  Itinerants,  and  one  of  the  Executioners  of  the  Gospel 
by  colour  of  the  late  Act  for  the  propagation  thereof  in  Wales,  &c. 
London,  1654.’  4to. 

Gwaith  yr  un  gelyn  mawr  i Yavasor  Powel,  a’r  werimaeth — 
Alecsander  Griffith — yw  hwn  hefyd,  yn  yr  hwn  y mae  yn  pro- 
ffesu  rhoddi  gwir  hanes  o enedigaeth,  bywyd,  ac  athrawiaeth  Y. 

* Traethodydd,  1848,  t.  483,  &c. ; Morgan,  Hanes  Ymneillduaeth,  dan  sir 
Ddinbych  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

+ Timperley’s  Dictionary. 

X Timperley’s  Dictionary. 

§ Gwel  rhif  3,  d.f.  1650,  a rhif  5,  d.f.  1652. 


LLYFRYDDIAETH  Y OYMRY. 


167 


1654] 


Powel,  a’r  hwn  y mae  Antoni  Wood  yn  ei  gymmeryd  fel  hanes 
geirwir  am  y gwr  hwnw,  gan  ei  fod  yn  gwneyd  i fyny  ei  hanes  am 
dano  yn  hollol  o hono,  ac  ereill  cyffelyb.  Dywed,  wrth  grybwyll 
am  V.  Powel  fel  curad  ei  ewytbr  yn  Clun,  iddo  gymmeryd  defod 
Syr  John,  a rbag  iddo,  beb  urddau,  iddo  dan  lywodraetb  esgobawl,*4 
ddyfod  i berygl  o gael  ei  attal,  iddo  fentbyca  gan  ben  weinidog 
metbedig,  yr  bwn  oedd  gâr  iddo,  ei  lytbyrau  urddau,  gan  dynu 
allan  enw  y cyntaf,  a rboddi  ei  enw  ei  bun  i mewn,  a than  liw  y 
llytbyrau  ffugiol  hyny,  y mae  yn  myned,  yn  ddialw  am  dano,  ac  yn 
decbreu  taranu  allan  o’r  pulpudau,  fel  pe  byddai  yn  ysbryd  tanllyd 
wedi  eyfodi  o uffern.  0 blegid  ei  anghydffurfiaeth,  a’r  lluaws  cyf- 
eiliornadau  y mae  wedi  eu  taenu,  ammbeuwyd  ei  alwad,  ac  edrycb- 
wyd  yn  fanwl  dros  yr  urddiadau,  a cbafwyd  ef  yn  ffugiol  a tbwyllodr- 
us,  a cbafodd  ei  rwymo  i ymddangos  yn  y brawdlys  nesaf  a gyn- 
nelid  yn  sir  Faesyfed  (lie  y pregetbodd  yn  fynycb  wedi  iddo  adael 
Clun) ; felly  ar  ei  ymddangosiad,  a’i  gael  yn  euog  o angbydffurfiad, 
ffugio  urddiad,  ac  atbrawiaetbau  cyfeiliornus,  efe,  trwy  lawer  o 
draffertb,  a gadwyd  rbag  y crogbren.  ‘ Ym  mben  dwy  flynedd  efe 
a ymsefy  diodd  yn  Dartfford,  yng  Ngbaint,  lie  y taenodd  ei  gyfeil- 
iornadau,  er  mawr  hudo  a thwyllo  eneidiau  tlodion .’ — ‘ Ei  fod  ef,  neu 
bwynt,  ag  oeddynt  ei  orucbwylwyr,  wedi  cael  i’w  dwylaw  uwcb  law 
deugain  mil  o bunnau,  yn  flynyddol,  mewn  degymau,  tiroedd 
eglwysig,  &c.,  a bywoliaetbau  eglwysig  a dyrcbafiaethau  ereill,  o 
ddecbreu  y flwyddyn  1649  byd  ddiwedd  1653,  y rhai  oeddynt  y pryd 
byny  beb  roi  cyfrif  am  danynt.’ — 1 Iddo,  o fod  fachgen  tlawd,  gwas 
ystabl,  ddyfod  i gyfoetb  mawr,  a pbrynu  ammodrwymau  tyddynod 
y goron  ac  arglwyddiaetbau,  a’r  rban  fwyaf  yn  enw  dyn  arall ; ac  i 
barbau  ei  goffadwriaetb,  iddo  adeiladu  iddo  ei  bun  dy  gwych  yng 
Ngberi,  yn  sir  Drefaldwyn.’  Llyfr  yw  bwn,  fel  ereill,  o waith  yr 
un  awdwr,  i osod  allan  boll  grefyddwyr  y weriniaetb  cyn  ddued  ag 
oedd  bosibl,  yn  enwedig  Vavasor  Powel,  trwy  gasglu,  a tbaflu  ato, 
bob  petb  anfanteisiol  a ellid  ei  gael. 

4.  ‘Origines  Glallicse  in  quibus  Gallorum  origines,  antiquitates, 
mores,  lingua,  etc.  illustrantur ; cui  accedunt  Antiquae  Linguae 
Britannicae  Lexicon  Britannico-Latinum,  et  Proverbia  Druidum.’ 

Amstelaedami,  Jansson.  1654.  [4to.] 

Gwaitb  M.  S.  Boxborn,  yw  y llyfr;  ac  argraffwyd  ef,  fel  y 
gwelir,  yn  Holand. 

[Gweler  crybwylliad  am  Bocshom  dan  rbif  1,  1632,  t.  113.  Gwaith  y Dr. 
John  Davies  yw  y Geiriadur  ar  y diwedd.] 

5.  1 Tbe  Copy  of  a Petition  presented  to  His  Highness  tbe  Lord 
Protector  by  Bassett  Jones  of  Llanmibangel  in  the  County  of 
Glamorgan,  against  Colonel  Philip  Jones,  one  of  His  Highness’ 
Council,  with  Cromwell’s  Gracious  Order,  tbe  Colonel’s  Answer,  and 
tbe  Reply  of  tbe  said  Bassett.  1654.’ 

* [Felly  yng  nghynysgrif  yr  awdwr ; ond  amlwg  yw  bod  rbyw  goll  neu  ddiffyg 
yn  y frawddeg  hon.] 


168 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1655 


G-osod  allan  y mae  fod  etifeddiaethau  rhai  o’r  breninolwyr  wedi  eu 
gwerthu  yn  sir  Forganwg.  Bod  y Milwriad  Jones  wedi  prynu  rhai 
o honynt,  ac  yn  eu  plith  Faenoriaeth  Wrinston ; ac  yr  oedd  Bassett 
Jones  fel  y gwir  berchenog  yn  ceisio  eu  cael  yn  ol.  Argraffwyd  ef 
yn  gyfrinacbol  yn  1654. 

1655. 

1.  ‘Gemma  Cambricum,  seu  Mnemonica  Biblorum. — Perl  y 
Cymro,  neu  Gofiadur  y Beibl.  Gan  Pi  chard  Jones,  M.A.* 

Llundain. ’f  12plyg. 

Y mae  yn  ei  ddecbreu  lytbyr  bychân  o ganmolaetb  iddo  gan 
James  Howel.  Mab  ydoedd  yr  awdwr,  Bichard  Jones,  i un  John 
Pugh,  o Henllan,  ger  Dinbych.  Ganwyd  ef  yn  1603  (yn  Llansan- 
nan,  meddai  Calamy).  Aeth  i Bydychain  yn  1621,  pan  oedd  tua 
deunaw  mlwydd  oed,  a chymmerodd  y radd  o A.C.  yno.  Dywedir 
ei  fod  yn  ddyn  deallus,  o ddysgeidiaeth  nodedig  a duwiol,  a 
defnyddiol  a llwyddiannus  iawn  fel  ysgolfeistr.  Efe  a wrthododd 
urddau,  a chodiad  os  cydymffurfiai.  G-adwyd  iddo  gadw  ysgol  yn 
Henllan  dros  beth  amser,  ond  o’r  diwedd  efe  a yrwyd  ymaith,  wedi 
iddo  cyn  hyny,  mae  yn  debyg,  golli  cadwraeth  yr  Ysgol  Pad 
Pamadegol  yn  Ninbych.  Yr  oedd  yn  fardd  o gryn  fri,  yn  Lladin, 
Seisonaeg,  a Chymraeg.  Bu  farw  yn  Iwerddon,  ond  y mae  yr  amser 
yn  anhysbys,  meddai  Wood  ond  dywed  Calamy  mai  yn  Ninbych 
y bu  farw,  Awst  15,  1673,  yn  70  oed.  Pregethwyd  ei  bregeth 
angladdol  gan  Mr.  Poberts,  gweinidog  cydffurfiol,  neu  weinidog 
Eglwys  Loegr,  yn  y dref  hòno,  oddi  ar  eiriau  y Salmydd,  ‘ Gwae  fi 
fy  mod  yn  preswylio  ym  Mesech.’§ 

2.  ‘ Testun  y Testament  Newydd,  &c.  Llundain.’  8plyg. 

Dywedir  mai  yr  ail  ran  o ‘Berl  y Cymro’  yw  hwn. 

3.  ‘ Defosiwneu  Priod.  Printiedig  yn  Llundain,  i Pichard  Mar- 
riot,  ym  monwent  Eglwys  St.  Dunstan.  1655.’ 

Y mae  y teitl  uchod  ar  ben  ac  o dan  wyneb-ddalen  addurnawl. 
Y mae  teitl  arall  yn  llawnach  fel  hyn: — 

‘ Defosiwn  priod,  Wedi  ei  cymhwyso  i bum  rhan  gweddi : sef  i. 
Cyffes.  ii.  Phagddeisyfiad.  iii.  Deisyfiad.  iv.  Talu-diolch.  v. 
Erfyniad.  Ac  Arch  arbennig  tros  y clâf.  A Chynghorieu  a 
gweddiau  ar  ddydd  yr  Arglwydd,  o flaen  Cymmun,  erbyn  dydd 
marwolaeth,  a dydd  y farn.  A Dwy  weddi  beunyddiol,  sef  boreuol 

* Fhydd  Antoni  Wood  y llyfr  hwn  yn  1652. 

t [Yn  ol  Gwallter  Mechain  (Gfwaith  ii.  301)  yn  Bhydychain  yr  argraffwyd  ef; 
ondyn  ol  Moses  Williams  ( Cofrestr , rhif  101),  yn  Llundain , megys  uchod.] 

Î Wood’s  Aihen.  Oxen. ; a Williams’s  Eminent  Welshmen. 

§ Calamy ’s  Account  of  Ejected  Ministers , vol.  ii.  p.  848. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


169 


1655J 


a phrydnhawnol : Wedi  ei  cyfiaethu  yn  Gymraec,  Trwy  waith 
W.  L.  M.A.  Ehuf.  ii.  14. 

Llundain,  Printiedig  i Pichard  Marriot  ym  monwent  Eglwys  St. 
Dunstan.  1656.’ 

Y mae  iddo  gyflwyniad  Lladin  gan  1 G.  L.’  i ‘ Thomse  Myddeltoni 
Armigero  ’ = Thomas  Myddelton,  Yswain  ; a llineRau  Lladin  i’r 
awdwr,  y Dr.  Valentine,  1 gan  B.  E.  M.A.  Oxon a chan  ‘ J.  B. 
M.A.  Oxon,’  a ‘ D.  T.  M.A.  Oxon.’  Ar  ei  ddiwedd  y mae  ‘ Llun- 
dain, Printiedig  i Pichard  Marriot  ym  monwent  Eglwys  S.  Dunstan. 
1656.’  Dengys  hyn  mai  yng  nghydiad  y ddwy  flwyddyn  y cafodd 
ei  argraffu.  Ei  faint  yw  33  t.  48plyg.* 

Y Dr.  Valentine  oedd  weinidog  yn  Chalfont  St.  Giles,  yn  sir 
Buckingham,  yn  amser  Siarl  i.  Y cyffeithydd  oedd  John  Owen,  yr 
hwn,  meddir,  oedd  wr  o sir  Eon. 

4.  * Gair  tros  Dduw,  neu  dystiolaeth  o blaid  y gwirionedd,  oddi- 
wrth  amryw  eglwysi,  a llawer  cant  o grist'nogion  yng  Nghymru  (a 
rhyw  ychydig  oddiamgylch),  yn  erbyn  drygioni  mewn  Ueoedd  uchel, 
gyda  Uythyr  byrr  at  yr  Arglwydd  Pendistein  Cromwel.’ 

Gwaith  Vavasor  Powel,  meddir,  yw  hwn,  ac  yn  Seisonaeg  yr 
ydoedd : ond  nid  yw  yn  cael  ei  enwi  ym  mhlith  ei  weithiau  ereiU 
gan  Antoni  Wood.  Cyflwynwyd  ef  i ddwylaw  Cromwel,  heb  law 
ei  argraffu  wrtho  ei  hun.  Pwnc  y papyryn  hwn  oedd  yn  erbyn 
gwaith  Cromwel  yn  galw  ei  hun  yn  Arglwydd  Bendy  stain,  neu 
‘ Lord  Protector .’  Mewn  canlyniad,  anfonwyd  gwŷr  i ddàl  yr  awdwr,  y 
rhai  a’i  cawsant  yn  cynnal  cyfarfod  yn  Aberbechan,  yn  sir  Drefaldwyn, 
y rhai  a’i  cymmerasant  o flaen  y Major-  General  Berry,  i Gaerwrangon, 
Re  y gwnaeth  amddiffyniad  o hono  ei  hun,  fel  na  charcharwyd  ef  y 
pryd  hwnw. 

5.  1 A Catalogue  of  the  Lords,  Knights,  and  Gentlemen  that  have 
compounded  for  their  Estates. 

Printed  for  Thomas  Dring  at  the  Signe  of  the  George  in  Fleet- 
street  neare  CHfford  Inne.  1655.’ 

Cynnwysa  hwn  enwau  Ruaws  o foneddigion  Cymru. 

6.  * The  most  notable  Antiquity  of  Great  Britain,  vulgarly  called 
Stone-Henge  on  Salisbury  plain.  Bestored  by  Inigo  Jones, 
Esquire,  Architect  General  to  the  late  King. 

London,  Printed  by  James  Eleshere  for  Daniel  Pakemam  at  the 
sign  of  the  Painbow  in  Fleet  Street,  and  Laurence  Chapman,  next 
door  to  the  Fountain  Tavern  in  the  Strand.  1655.’ 

Y cyhoeddwr  a’r  golygydd  ydoedd  John  Webb. 

* [Tebycach  mai  24plyg  ydyw.  Y mae  48plyg  o’r  papyr  arferedig  y pryd 
hwnw  yn  orfychanig.] 

22 


170 


LLYFEYDDI AETH  Y CYMPvY. 


[1656 


7.  ‘A  Warning-Piece  for  England,  being  a Discovery  of  a 
Jesuite  Designe  to  Dismember  Wales  from  England,  to  tbe  ruin  of 
all,  tendered  to  tbe  Consideration  of  bis  Highness  tbe  Lord  Pro- 
tector, by  P.  P.  1655.’ 

Llyfryn  4plyg,  o 32  tudalen,  ydyw,  yn  rhoddi  banes  rhyw  ymdrafod- 
iaetli  nodedig  yn  llysoedd  Aberbonddu ; ac  yn  cyfeirio  yn  amlwg  at 
un  Jobn  Corbet,  ynad  o Aberbonddu  fel  bollol  ddybiryn.  Y mae  yn 
rboddi  befyd  ryw  banes  bynod  am  Tbos.  Watkin,  o Fuallt,  ym 
Mrycbeiniog,  boneddwr;  ac  Eliz.  Williams  a ymosododd  ar Jephrey 
Williams  mewn  llys  cyboeddus  am  lofruddio  ei  mab,  Eoger  Price ; 
Ehys  Gwyn,  ac  ereill.* 

1656. 

1 . 1 Gair  o’r  Gair,  neu  Son  am  Sŵn,  y Lleferydd  Anfarwol.  Gan 
Morgan  Llwyd,  Gweinidog  yr  Efengyl  yng  Wrecsam,  yn  sir 
Ddinbycb.  Llundain.’  24plyg. 

N • ‘t  ".»*«*  (T  r r ' - â 

2.  ‘ Ymarfer  o Dduwioldeb,  &c. 

Printiedig  gan  Sarab  Griffin,  tros  Philip  Chetwind.’ 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argraffiad.f  Eboddwyd  ef  allan  y waith  bon 
trwy  ddylanwad  Stephan  Hughes. 

3.  1 An  Antidote  against  the  infection  of  tbe  Times  ; or  afaitbfull 
Watchword  from  Mount  Sion  to  prevent  tbe  Euin  of  Souls  : where- 
by some  speciall  Considerations  are  presented  to  Sinners,  Admoni- 
tions to  Saints,  and  Invitations  to  Backsliders.  Published  for  tbe 
good  of  all,  by  tbe  appointment  of  tbe  Elders  and  Messengers  of 
tbe  several  Churches  of  Ilston,  Abergavenny,  Tredinog,  Carmarthen, 
Hereford,  Bredwardine,  Cledock,  and  Llangors,  meting  at  Brecknock, 
upon  tbe  29  and  30  daies  of  tbe  fifth  monetb,  1650. 

London,  Printed  for  T.  Brewster,  at  tbe  three  Bibles  at  tbe  West 
End  of  St.  Paul’s.  1656.’ 

[Un  o lyfrau  y Crynwyr,  fel  yr  ymddengys,  ydoedd  hwn;  canys  y mae  ei 
leferydd  yn  ei  gyhuddo.] 

4.  ‘ The  bumble  representation  and  address  to  his  highness 
(Oliver  Cromwell)  of  several  Churches  and  Christians  in  South 
Wales,  &c.  London,  1656.’  4to. 

* Hotten’s  Catalogue. 
t Gwel  rhif  1,  d.f.  1630. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


171 


1656] 


5.  ‘ A Sermon  preached  at  Caermarthen  Assizes.  By  William 
Thomas,  D.D.’ 

Yr  oedd  taid  y gwr  hwn  [William  Thomas,  D.D.]  yn  Gofiadur 
Caerfyrddin.  Er  i’r  ŵyr  gael  ei  eni  yn  Bristol,  lie  yr  oedd  ei  dad 
yn  lliein-werthydd,  efe,  o blegid  marwolaeth  ei  dad,  a ddygwyd  i 
fyny  gan  ei  daid,  yr  hwn  a’i  rhoddodd  o dan  ddysgeidiaeth  Mr. 
Owen  Morgan,  meistr  yr  Ysgol  Pamadegol  yng  Nghaerfyrddin,  a’r 
hwn  a wnaed  wedi  hyny  yn  esgob  Ty  Ddewi.  Aeth  i Rydychain, 
lie  y graddiwyd  ef  yn  A.C.  Oafodd  ficeriaeth  Penbryn,  yn  sir 
Aberteifi,  ac  wedi  hyny  ficeriaeth  Llacharn  gyda  Llansadyrnen. 
Trowyd  ef  allan  o’i  fywoliaeth  gan  y Profwyr  yn  1644,  fel  un  an- 
addas  i’w  swydd.  Wedi  dyfodiad  Siarl  ii.  i’r  orsedd,  cafodd  ei 
fywoliaeth  yn  ol,  ac  ychwaneg,  nes  o godiad  i godiad,  y gwnaed  ef 
yn  1677,  yn  esgob  Ty  Ddewi.  Ymddengys  ei  fod  yn  weinidog 
llafurus,  a bu  yn  offerynol  i gael  argraifiad  o’r  Beibl  yn  Gymraeg. 
Symmudwyd  ef  o Dy  Ddewi  i esgobaeth  Caerwrangon.  Cyhoedd- 
wyd  rhai  darnan  o’i  waith  heb  law  y bregeth  hon.*' 

6.  1 Animadversions  upon  a Letter  and  Papers,  first  sent  to  His 
Highness  by  Certain  Gentlemen  and  Others  in  Wales : And  since 
printed  and  published  to  the  World  by  some  of  the  Subscribers. 
By  One  whose  desire  and  endeavour  is  to  preserve  Peace  and  Safety 
by  removing  Offence  and  Enmity.  Printed  in  the  year  1656.’f 

7.  ‘ The  Arraingenment  and  Conviction  of  Anabaptism,  or  a 
reply  to  Master  Tombes  his  Plea  for  Anti-psedobaptism.  By  refut- 
tion  of  his  Examen  of  the  dispute  at  Abergavenny,  and  Sermon  on 
Mark  16.  16.  Wherein  the  Antiquitie,  Universalitie,  and  Succes- 
sion of  Infant  Baptism  since  the  Apostles  days,  until  the  Anabap- 
tists sprung  up  in  Germany,  is  maintained,  necessity  of  Dipping 
refuted,  the  arguments  for  it  from  the  holy  Scriptures  holden  out, 
and  the  objections  against  it  assoiled.  By  John  Cragge,  M.A. 
and  Preacher  of  the  Gospel  at  Lantilo  Pertholy  in  Monmouthshire* 

London,  Printed  by  T.  W.  for  H.  Twyford,  N.  Brooks,  Tho. 
Dring,  J.  Place,  and  are  to  bo  sold  at  their  shops.  1656.’ 

Hanes  Seisonaeg  ydyw  am  ddadl  a fu  yn  hen  Eglwys  y Fenni,  yn 
sir  Eynwy,  ar  y 5med  o Eedi  yn  y flwyddyn  hon,  rhwng  Mr.  Tombs, 
Mr.  H.  Yaughan  (yr  hwn  oedd  fab  i John  Yaughan,  o Gaethle, 
ger  Tywyn,  Meirion,  ac  yn  ficar  Pant  Teg,  ger  Pont  y Pwl,  yn  sir 

* Wood’s  Athen.  Oxon.;  Nash’s  History  of  Worcestershire  ; General  Biographi- 
cal Dictionary ; Williams’s  Eminent  Welshmen , yr  hwn  a ddyry  gyhoeddiad  y 
bregeth  hon  flwyddyn  ym  mlaen,  yn  1657.  Daeth  allan  hefyd,  ‘ Roman 
Oracles  Silenced  : or  the  Prime  Testimonies  of  Antiquity  Produced  by  Henry 
Turbervil,  in  his  Manual  of  Controverces  Refuted.  By.  W.  Thomas,  Bp.  of 
Worcester.’  1690.  [Ganed  y Dr.  W.  Thomas  yn  1613,  a bu  farw  yn  1689.] 

t Llythyr  Mr.  Joseph  Joseph. 


172 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1657 


Fynwy),  a Mr.  Cragg,  o berthynas  i Fedydd  Babanod.*  ‘ Yr  oedd 
eglwys  newydd  o Fedyddwyr  wedi  ei  ffurfio  yn  y Fenni,  yn  1652,  ac  o 
ddeutu  tri  ugain  wedi  eu  chwanegu  ati  y flwyddyn  gyntaf,  neu 
ycbydig  gyda  byny.  Yn  ol  eu  hanes  bwy,  darfu  i hyn  roi  yn  hytrach 
anfoddhâdi  fedyddwyr  plant  yn  yparthau  byny.  O’r  diwedd,  cytunodd 
y ddwy  blaid  gael  dadl  gyboeddus  ar  y pwnc,  yn  Eglwys  Fair,  yn  y 
dref  bòno,  o ddeutu  saith  wytbnos  ar  ol  y Gyminanfa.  Y dadleuwyr 
oeddynt  John  Tombs,  B.D.,  bear  Llanllieni, f Henry  Yaugban, 
A.C.,i  a Jobn  Cragg,  A.C.§  Y cyntaf  dros  fedydd  y crediniol,  a’r 
ddau  olaf  dros  fedydd  plant.  Mr.  T.  a Mr.  V.  a ddadleuasant 
gyntaf,  yna  Mr.  Cragg.  Wedi  byny,  bu  iddynt  oil  argraffu. 
Enw  cyhoeddiad  Mr.  C.  yw — ‘ Tbe  Arraingement  and  Conviction  of 
Anabaptism.’  Nid  yw  gwaitb  Mr.  Y.  yn  belaetb.  Y mae  Uythyr 
cyflwyniadol  yn  ei  ddeebreu. 

8.  ‘ Animadversions  upon  a Letter  and  Paper,  first  sent  to  His 
Highness  by  certain  Gentlemen  and  others  in  Wales : and  since 
printed  and  published  to  tbe  World  by  some  of  tbe  subscribers. 
1656.’ 

[Diau  mai  yr  un  yw  hwn  â rhif  6 uchod.] 

1657. 

1 . * Yr  Ymroddiad,  neu  Bapuryn  a gyfieithwyd  ddwywaitb  i 
belpu  y Cymry  unwaitb  allan  o’r  bunan  a’r  Hrygioni.’  12plyg. 

Yr  awdwr  ydoedd  Morgan  Llwyd,  o Wynedd. 

2.  ‘ Y Dysgybl  a'r  Atbraw  o newydd.’ 

* Thomas,  Hanes  y Bedyddwyr ; Williams’s  Eminent  Welshmen;  Wood’s 
Athen.  Oxon. 

b Yr  oedd  Mr.  John  Tombs  yn  frodor  o Bewdley,  yn  sir  Gaerwrangon,  lie 
y ganed  ef  yn  1603.  Tua  saith  mlynedd  y bu  yn  Llanllieni.  Yn  1641,  darfu  i 
filwyr  y brenin  ei  erlid  a’i  ysbeilio  o gymmaint  ag  a feddai  ; a’i  erlid  wedi  hyny 
ym  Mristol.  Mabwysiadodd  olygiadau  pleidiol  i fedydd  trwy  drochi  y credinid 
mewn  oedran  yn  unig  ; a bu  yn  ymddadleu  yn  gyhoeddus  ar  y pwnc  yn  Lloegr, 
yn  gystal  ag  yng  Nghymru.  Yr  oedd  yn  ddyn  enwog,  o dalentau  helaeth,  ac  yn 
gydffurfiwr  selog  ym  mhob  peth  ond  bedydd  plant.  Ysgrifenodd  lyfr  Lladin  yn 
erbyn  ‘ Harmonia  Apostolica  ’ y Dr.  Bull,  Esgob  Ty  Ddewi,  ac  yn  Lladin  yn 
erbyn  llyfr  Lladin  Mr.  Baxter  ar  ‘Gyfiawnhâd  ;’  a phregethodd  amryw  bregeth- 
au  yn  Llundain,  yn  erbyn  y Dr.  Crisp.  Bu  farw  yn  Salisbury  yn  1676,  yn  73 
oed.  Ysgrifenodd  luaws  o lyfrau  ereilf  hefyd. — Palmer’s  Galamy's  Noncon. 
Mem.  vol.  ii.  pp.  293-296. 

Í Henry  Vaughan  a fu  yn  hear  Grantham,  yn  sir  Lincoln.  Yr  oedd  yn 
bregethwr  rhagorol,  ac  yn  selog  iawn  dros  y Breninoedd  Siarl  I.  a’r  u.  Pregeth- 
ai  yn  gyhoeddus  yn  erbyn  y llywodraeth  ag  oedd  mewn  grym  ar  y pryd  ; ond 
er  ei  fod  yn  erbyn  y weriniaeth  fel  llywodraeth  wladol,  yr  oedd  hefyd  yn 
erbyn  y seremoniau  eglwysig  ; ac  am  hyny,  efe  a garcharwyd  pan  ddaeth  Siarl 
ii.  i’r  orsedd,  o blegid  peidio  â darllen  Llyfr  y Weddi  Gyffredin.  Aeth  wedi 
hyny  gyda’i  deulu  i Bermuda  ; ond  o blegid  cael  anghefnogaeth  oddi  wrth  y 
Crynwyr,  dychwelodd  yn  ol. — Palmer’s  Calamy's  Noncon.  Mem.  vol.  ii. 
pp.  416-18. 

§ Claddwyd  un  John  Cragg,  yn  Eglwys  St.  Martin  in  the  Fields,  yn  Llun- 
dain, o ddeutu  1653,  medd  Antoni  Wood  (Athen.  Oxon.  vol.  i.  p.  796) ; ond 
nid  ydys  yn  eicr  ai  hwn  oedd  y dadleuwr. 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


173 


1657] 


Tebygol  mai  ail  argraffiad  ydoedd  o’r  4 Crynhodeb  o Addysg  Crist- 
ionogawl’  y Dr.  Bosier  Smith,  o Lanelwy,  gan  mai  4 Ymddi- 
ddan  ne  ddialogiaeth  rhwng  y Discibil  a’i  a’i  Athraw’  ydoedd 
hwnw.* 

3.  4 Cyfarwyddyd  i’r  Cymro.’  12plyg. 

Gwaith  Morgan  Llwyd,  o Wynedd. 

4.  4 Oymmun  & Attebion.  Gan  Fleetwood,  a Tillotson,  a 

w.  y.’t 

5.  Cerbyd  Jechydwriaeth.  Neu  Prif  Byngciau  Crefydd  Gristonog- 
awl  wedi  eu  egluro  a’u  gosod  allan.  1.  Yn  gyntaf,  mewn  Senten- 
tiau  a Eheolau  awdyrdodol.  2.  Yn  nessaf,  mewn  cyd-ymddiddan 
trwy  ymholion  ac  attebion. 

Printiedig  yn-Ninas  Llundain,  gan  Sarah  Griffin,  dros  Philip 
Chetwind,  1657.’  16plyg. 

Awdwr  hwn  ydoedd  Thomas  Powel,  D.D.,  ac  yn  niwedd  llyfr 
Seisoneg  o’r  enw — 4 Qvadriga  Salvtis.  or  the  Four  General  Heads  of 
Christian  Eeligion  surveyed,  an  explained,’  y mae.  Dywedirhefyd 
fod  4 Catecism  ’ o’i  waith  ar  y 4 Deg  Gorchymmyn,  a Gweddi  yr 
Arglwydd,’  yn  Gymraeg  a Seisonaeg,  yr  hwn  ni  welais  ychwaneg 
am  dano.j;  Cyhoeddodd  hefyd  weithiau  dysgedig  ereill,  megys, 

4 Elementa  Opticse  : nova,  facili,  et  compendiosâ  methodo  explicata,’ 
Llundain,  1651.  4 Human  Industry,  or  a history  of  most  manual 

arts,’  Llundain,  1661.  ‘Life  of  Herod.'  4 Translations  from  the 
Italian  of  Malozzi,  and  the  French  of  Balzac.’  Y rhai  uchod  a ad- 
awodd  mewn  ysgrif.  Dywedir  hefyd  iddo  adael  ar  ei  ol  waith  dy- 
ddorol  arall,  or  enw  4 Fragmenta  de  Eebus  Britannicis  ; a short 
account  of  the  Lives,  Manners,  and  Eeligion  of  the  British  Druids 
and  Bards,’  yr  hwn,  meddir  (fel  y bu  gwaethaf  yr  anffawd),  a goll- 
wyd.  Nodir  hefyd  ryw  fân  weithiau  ereill  o’i  eiddo.  Gofynir 
bellach  pwy  oedd  yr  awdwr  boreuol,  Cymreig,  a dyeithr  hwn  ? 
Wei— 

Thomas  Powel,  D.D.,  ydoedd  fab  i John  Powel,  person  y Can- 
tref,  ger  Aberhonddu,  a’r  hwn  a anwyd  yno  yn  1608.  Efe  a aeth  i 
Bydychain  yn  1625,  ac  a etholwyd  yn  aelod  o Goleglesu  yn  1627,  ac 
yn  fuan  cymmerodd  raddau,  a gwnaed  ef  yn  Gymmrawd.  Yn  y fl. 
1 635,  cafodd  ei  ordeinio  yn  berson  ei  blwyf  genedigol,  ar  gyflwyniad  ei 
frawd.  Ond  yn  amser  y rhyfel  cartrefol,  efe  a drowyd  o’i  weini- 
dogaeth,  gan  Brofwyr  y 4 Weithred  er  Lledaeniad  yr  Efengyl  yng 
Nghymru,’  am  ymlynu  wrth  y brenin,  a darllen  Llyfr  y Weddi 
Gyffredin,  pryd  yr  enciliodd  i’r  Cyfandir,  lie  yr  arosodd  hyd  ddy- 
chweliad  Siarl  ii.  i’r  orsedd,  pan  y dychwelodd  yn  ei  ol,  ac  y 
cafodd  ei  le  gweinidogaethol  drachefn.  Y mae  ei  enw  wrth 

* Gwel  d.f.  1609,  1611,  a 1615. 

+ Yn  ol  Moses  Williams. 

î [Y  gwaith  hwn  (rhif  5)  yng  nghyd  â’r  4 Qvadriga,’  ydyw  hwnw.] 


174 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1657 


lythyr  y Mil.  Jenkin  Jones,  o Lanthetty,.  yr  hwn  oedd  ym  myddin 
Cromwel,  wedi  ei  amseru  Chwef.  6ed,  1563,  mewn  cyssylltiad  â 
Thomas  Lewis,  person  Llanfigen,  a Griffith  Hartley,  hear  Aber- 
esgir,  yn  gofyn  a oedd  y gweinidogion  a droisid  allan  yn  parhau  o 
dan  waharddiad  i beidio  â phregethu,  gan  fod  rhai  wedi  anturio 
nfuddhau  i gais  rhai  oedd  yn  sychedu  am  glywed  pregethu,  ac  wedi 
cael  eu  hanfon  i garchar  Casgwent  o’r  herwydd.  Gellid  tybio  nad 
oedd  gan  y Milwriad  Jenkin  Jones  ddim  i’w  wney4  â’r  cyfryw  bethau 
erbyn  hyn,  gan  fod  y brenin  wedi  ei  adferu  er  ys  llawer  blwyddyn. 
Ond  ymddengys  fod  yr  hen  swyddogion  yn  cario  eu  hawdurdod  yn  y 
wlad  hyd  y gallent.  Wedi  ei  wneyd  yn  D.D.,  cafodd  ganoniaeth 
Ty  Ddewi,*  a dywedir  iddo  gael  ei  enwi  gan  Siarl  n.  i esgobaeth 
Bristol,  ond  bu  farw  Bliag.  31,  1660,  cyn  cael  ei  ethol,  a chladdwyd 
ef  yn  St.  Dunstan’s  in  the  West,  Heol  Ffleet,  Llundain.  Bhoir 
cymmeriad  uchel  iddo  gan  Wood,  fel  dyn  doeth,  gwybodus,  a dysg- 
edig  mewn  amryw  ieithoedd,  athronydd  a beirniad  galluog,  a 
duwinydd  o gryn  fedrusrwydd.  Bu  ei  fab  yntau,  Thomas  Powel, 
yn  berson  y Oantref,  yr  hwn  hefyd  oedd  yn  ddyn  o gryn  dalent  yn 
ei  ddydd ; a’r  hwn,  pan  gafodd  ei  ddirmygu  unwaith,  gan  un  o’i 
gydwladwyr,  ar  gyfrif  gwaeledd  ei  ddisgyniad  teuluaidd — er  ei  fod 
yn  alluog  i ymffrostio  mewn  llinach  o deulu  mor  gyfrifol  a neb  yny 
wlad — a’i  hatebodd,  mewn  natur  dda,  ar  fath  o farddoniaeth  ddi- 
fyfyr,  fel  hyn 

‘ A ydych  chwi  yn  tebyg  na  ydwyf  foneddig, 

Mi’ch  ’tebaf  mewn  ’chydig  o eirie  ; 

0 Nöe  a’i  dri  meibion  y daeth  hoU  blant  dynion, 

Ac  o un  daeth  offeiriad  y CantreV 

Y mae  rhoddiad  y fywoliaeth  hòno  yn  y llaw  y Poweliaid,  ac  yn 
cael  ei  gwasanaethu  ganddynt,  er  ys  o leiaf  dri  chant  o flynyddau ; 
ond  y mae  yn  awr  wedi  ei  gwerthu  i deulu  arall.f 

[Yn  y cyfargraff  sy  ger  fy  mron,  un  llyfr  yw  y ‘ Cerhyd  'Jechydwriaetli  ’ a’r 
‘ Qvadriga  Salvtis,’  ond  eu  bod  wedi  eu  tudalenu  yn  wahanol.  Cynnwys  y 
gwaith  Cymreig,  yr  hwn  sy  flaenaf  yn  y gyfrol,  39  o dudalenau,  heb  law  4 o 
ragarweinolion  yn  y dechreu.  Diweddir  y dosbarth  hwn  o’r  gyfrol  â’r  ymgais. 
canlynol  at  englyn  : — 

‘ Y Pader,  pan  trier,  Duw-tri  a’i  dododd 
O’i  dadol  ddaioni, 

Yn  faen-gwaddan  i bob  gweddi, 

Ac  athrawiaeth  a wnaeth  i ni. 

Ol.  Vaughan/ 

Yr  un  peth  yn  hollol  yw  y rhan  Gymreig  â chryn  gyfran  o’r  gwaith  Seisonig.. 
Cyilwynir  y ‘Qvadriga’ — ‘To  the  Honorable  and  my  worthily  honored  Lady, 
the  Lady  Eleonor^  Williams,  of  Gwerneuet,’  a thanysgrifir  y cyfiwyniad  gan 
‘ Tho.  Powell.  ’ Ar  y ddalen  nesaf  y mae  darlun  o Bren  yn  llawn  o bob  rhy w 
ffwythau  danteithiol,  a diodydd  blasber  yn  distylliaw  o hono,  gyda’r  arwydd- 
air — ‘ Dlspenso  munera  ccdV  uwch  ei  ben.  Y mae  y pren  hwn  yn  tyfu,  medd 

* Medd  Antoni  Wood,  ond  Llandaf,  medd  Williams. 

t Wood’s  AtJien.  Oxon.;  Walker’s  Sufferings  of  the  Clergy  ; Jones’s  History  of 
Breconshire  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 


16573 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


Irr  çr 

Í o 

yr  awdwr,  yn  un  o’r  Ynysoedd  Dedwydd,  neu  Ynysoedd  Canari,  yn  y Mor 
A.tlantig,  a rhydd  i ni  yr  hanes  canlynol  am  dano 

‘ I have  delineated  this  Tree  in  the  preceding  page,  according  to  the  descrip- 
tion of  Benzo  an  Italian,  who  spent  14  years  in  surveying  the  vast  Continent  of 
America  and  the  adjacent  Hands.  It  grows  in  an  Hand  called  Hierro  or 
Ferro,  which  is  one  of  the  Canaries  : There  is  no  other  Tree  in  all  the  Hand 
besides,  neither  any  water  to  refresh  the  Inhabitants  but  what  this  tree 
affords,  the  bowels  of  the  Countrey  being  iron,  from  whence  it  hath  its  name. 
It  may  be  a fit  Emblem  of  a charitable  person  in  an  uncharitable  Countrey, 
and  may  have  other  fit  and  apposit  applications.  It  is  mentioned  by  sundry 
Geographers  and  Travellers,  as  Hugh  Linschotten,  Petr:  Bertius  in  his  descrip- 
tion of  the  Canaries:  Sir  Rich : Hawkins  in  his  Navigations,  and  described 
by  the  excellent  Du  Bartas,  thus, 

In  the  lie  of  Iron,  one  of  those  same  seven 
Whereto  our  Elders  happy  name  have  given, 

The  savage  people  never  drink  the  streams 
Of  wells  and  rivers,  as  in  other  realms  ; 

Their  drink  is  in  the  air,  the  gushing  spring 
A weeping  tree  out  of  it  self  doth  wring  : 

A tree  whose  tender-bearded  root  doth  spread 
In  driest  sand  ; his  sweaty  leaf  doth  send 
A most  sweet  liquor  : and  like  as  the  vine 
Untimely  cut,  weeps  at  her  wound  the  wine 
In  pearled  drops,  incessantly  distills 
A royal  stream,  which  all  their  cisterns  fills.’ 

Y mae  yr  awdwr,  fel  y canfyddir,  yn  adrodd  y chwedlau  disail  hyn  am  y 
maeth-roddawl  bren  dychymmygol  hwn  gyda  phob  difrifoldeb,  megys  hanes 
credadwy,  ac  nid  fel  llên  y werin,  yr  hyn  beth  yr  oedd  yr  hen  bobl  mor  nodedig 
hoff  o hono.  Cynnwys  y dosbarth  Seisonig  126  o dudalenau,  gydag  28  o rag- 
arweinolion.] 

6.  ‘ Gwyddor  uchod.  0.  G.  M.  Llundain.’  I2plyg.* 

7.  ‘ Y Cywir  Ddychwelwr,  yn  Datguddio  y Nifer  by  chan  o’r  rhai 
Gwir  Gredadwy,  a’r  anhawsder  mawr  o droedigaeth  cadwedigol. 
Ym  mha  nn  yr  agorir  yn  rhagorol  ac  yn  Eglir  y dewisol  a’r  Duwiol 
wyddorion  hyn,  sef  yn  1 . Eod  Duw,  a bod  y Duw  yma  yn  dra 
gogoneddus.  2.  Wneuthur  o Dduw  ddyn  mewn  CyfLwr  Bendigedig. 
3.  Trueni  dyn  trwy  ei  gwymp.  4.  Crist  yr  nnig  brynwr  drwy 
werth.  5.  Mae  ychydig  a fydd  gadwedig,  a hyny  drwy  lawer  o 
anhawsdra.  6.  Mae  colledigaeth  dyn  sydd  o hono  ei  hun.  Gan 
Tho.  Shepheard,  cyfaiH  gynt  o Ysgoldŷ  Emmanuel  Ynghaer- 
garddu,  ac  yn  ddiweddar  Bugail  o Gaer-garddu  yn  Lloegr  newydd, 
o gyfìeithiad  E.  E.  yn  y fl.  1655,  ac  a roed  allan  gan  W.  Greenhill 
yn  y fl.  1657.’ 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  gan  y cyfieithydd,  1 At  fy  nghyd-wladwr 
anwyl  y Cymro,’  yr  hwn  a ddiwedda,  ‘ Yr  eiddot  yn  yr  Arglwydd 
E.  E.,’  yna  yr — ‘ Att  y Darllenydd  Christionogol.’  Yn  ei  ddiwedd 
y mae  yn  y ddwy  iaith  : 1 Y mae  y llyfr  hwn  ac  amriw  eraill  llyfrau 
cymraeg  iw  cael  i werth  gan  Thomas  Brewster  ; tan  lun  y tri  Bibl  yn 
ym-mul  Pauls’ — ‘ This  Book  and  several  other  Books  in  Welsh  are 


Yn  ol  Moses  Williams. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


176 


[1657 


to  be  sold  by  Thomas  Brewster , at  tbe  three  Bibles  neer  the  West 
end  of  Pauls  Church-yard,  London.’  Yr  awdwr, 

Thomas  Shepheakd,  A.C.,  a anwyd  yn  Towcaster,  yn  sir  North- 
ampton, yn  1605,  a chafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Nghaergrawnt. 
Ar  ei  ymadawiad  o’r  brifysgol,  cafodd  ei  benodi  yn  ddarlithydd  yn 
Earls  Colne,  yn  Essecs ; ac  ym  mhen  tair  blynedd,  efe  a ddiswydd- 
wyd  gan  yr  Archesgob  Laud,  am  anghydtfurfiaeth.  Wedi  hyny 
daeth  yn  gapelwr  teuluaidd  i Syr  Bichard  Darly,  yn  Buttercromb, 
sir  Gaerefrog  ; ond  ni  oddefai  archesgob  Caerefrog  iddo  bregethu 
heb  roddi  ei  law  wrth  y canonau,  &c.  Yna  efe  a symmudodd  i 
Heddon,  yn  Northumberland  ; ond  yno  canfu  llygad  Laud  ef,  ac  ni 
oddefai  iddo  bregethu  heb  gydymffurfio,  yr  hyn  a wnaeth  iddo  ben- 
derfynu  mudo  i Loegr  Newydd,  America,  yn  1634,  a lie  y cyrhaedd- 
odd  yn  Hydref,  1635.  Ysgrifenodd  amrai  lyfrau,  heb  law  hwn. 
Bu  farw,  Awst  25,  1646,  yn  43  oed.*  Am  y cyhoeddwr  Seisonig, 

William  G-reenhill,  efe  a anwyd  yn  sir  Bhydychain,  ac  a 
gafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  y brifysgol  hòno.  Bu  yn  weinidog 
yn  Stepney,  yn  amser  Siarl  i.  a Cromwel,  o’r  lie  y trowyd  efymaith 
yn  amser  Siarl  n.f  Yr  oedd  yn  un  o'r  Gymmanfa  Gynnulleidfaol  a 
gynnaliwyd  ym  mhalas  y Savoy,  Llundain,  yn  1658,  er  ceisio 
gwneyd  rhyw  gynllun  o gydweithrediad  rhwng  Ymneillduwyr  yr 
oes  hòno.J 

Am  y cyfìeithydd,  B.  E.,  nid  oes  dim  wedi  ei  drosglwyddo  i’r  oes 
hon. 

[Wrth  ‘ Gaer-garddu  ’ y golygir  Caergrawnt  neu  Cambridge  ; ac  wrth  ‘ Gaer- 
garddu  ’ yn  Lloegr  Newydd,  Cambridge,  ger  llaw  Boston,  ym  Massachu- 
setts. Sefydlwyd  ‘Coleg  Harvard,’  a elwir  yn  awr  ‘ Prifysgol  Harvard,’ 
yn  y lie  hwnw  yn  y flwyddyn  1636.  Y mae  y Gaergrawnt  hon  o ddeutu 
tair  milltir  o dref  Boston,  a chyssylltir  y ddwy  â’u  gilydd  gan  bont  dros 
yr  afon  Siarls.  Y sefydliad  hwn  ‘ Ynghaer-garddu  ’ yw  yr  addysgfa  hynaf  yn 
Nhaleithiau  Cyfunol  America.  Ar  y cyntaf  galwyd  y dref  yn  ‘New  Town,’ 
neu  Dref  Newydd  ; ond  pan  sylfaenwyd  Coleg  Harvard  ynddi,  cyfnewidiwyd 
yr  enw  yn  Cambridge,  o anrhydedd  i Brifysgol  Caergrawnt  yn  Lloegr.] 

8.  ‘ Bemains  concerning  Britain  : Their  Languages,  Names,  Sur- 
names, &c.  Written  by  William  Camden,  Esquire,  &c.  The  sixth 
Impression,  with  many  rare  Antiquities  never  before  imprinted. 
By  the  Industry  and  care  of  John  Philip ot  Somerset  Herald: 
and  W.  D.  Gout. 

London,  Printed  for  Simon  Miller,  and  are  to  be  sold  at  the  Sign 
of  the  Star,  in  St.  Pauls  Church-yard.  1657.’ 

9.  ‘ Beports  relating  to  divers  Tenements  and  Lands  in  various 
parts  of  Wales,  Cheshire,  Shropshire,  &c.  By  Sir  G.  Coke,  Kt. 
1657.’ 

Y mae  gydag  ef  arlun  o wneuthuriad  — Yaugan. 

* Brooks’s  Life  of  the  Puritans,  vol.  iii.  pp.  109-107. 

+ Palmer’s  Calamy's  Ejected  Ministers,  vol.  ii.  p.  468. 

Î Congregational  Magazine,  1826,  p.  452. 


1658] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


ITT 


1658. 

1.  1 Prif-fanau  Crefydd  Cristionogawl  a Llwy.braiddfodd  Byrr  o’r 
Athrawiaeth  ohoni.  0 Gyf.  Row.  Vaughan,  Esqr.’ 

Llundain.  12plyg.* 

2.  ‘ Yr  arfer  o Weddi  yr  Arglwydd  a amddiffynir  yn  erbyn 
Dadleuon  y newyddiaid  o’r  amseroedd  yma.  Gan  loan  Despagne.’f 

John  Despagne  ydoedd  ysgrifenydd  Ffrengig,  a phregethwr 
yngNghapel  Somerset  House,  Llundain,  yn  1656,  &c.  Efe  a achwyn- 
odd  o blegid  rhywbeth  yn  llyfr  ‘ Ymarfer  o Dduwioldeb,’  nid 
o blegid  dim  drwg  ynddo,  medd  A.  Wood,  ‘ o blegid  y mae  y rhan 
fwyaf  o’r  bobl  gyffredin  yn  edrych  ar  ei  awdurdod  yn  gyfartal  i’r 
Ysgrythyrau.’J  Ychwanega  Moses  Williams  fel  hyn,  ar  ol  enw  yr 
awdwr : — 1 Cyfìeithiad  R.  V.,  Esqr.  12plyg.  Iago  ab  Dewi,  & 
Beveridge,  & Fleetwood,  & Nicholas,  & Wells.’  Nid  ydys  yn  gallu 
dyfalu  beth  a olygai  Mr.  Williams  wrth  yr  enwau  hyn,  a’r  cyffelyb, 
y rhai  sy  ganddo  yn  fynych  yn  gyssylltedig  â’r  llyfrau  a enwa,  fel 
pe  buasent  oil  â llaw  yn  nygiad  y llyfrau  allan,  naill  ai  fel  cyfieithwyr, 
argraffwyr,  neu  werthwyr ; yr  oeddynt  yn  byw  ym  mhell  ar  wahan 
oddi  wrth  eu  gilydd,  o ran  lie  ac  amser. 

3.  1 Pregeth  yn  erbyn  Schism  : Neu,  Wahaniadau  yr  Amseroedd 
hyn : A Bregethwyd  yn  Watlington  yn  sir  Pydychen,  mewn  peth 
cythryfwl  Med.  11.  1662.  Yn  ol  ymddadleu  cyhoeddus  a fu  yno 

Rhwng  Jasper  Mayne,  D.D.  Ac  vn § Cyfieith. 

R.  V.  Mat.  13.  46.  Cyffelyb  yw  Teirnas  nefoedd  i rwyd  a fwriwyd 
yn  y môr,  ac  a gasglodd  o bob  rhyw  beth. 

Caer-Ludd:  Argraphedig  gan  Jo.  Streater  tros  Phil.  Chetwynd.’ 

Cynnwysa  y llyfr  hwn  30  tudalen,  heb  law  yr  wyneb-ddalen,  a 
llythyr  cyflwyniadol  Rowland  Vaughan,  yn  4 tudalen  arall,  ‘ Iw 
anwyl  nai  Ev.  Vaughan,  a’i  deulu  cariadol  ym  Moel  y Fronllwyd  y 
deisyf  R.  V.  lawenydd  tragywyddol.’  Gan  ei  fod  yr  arddangosiad 
egluraf  a welsom  o ysbryd  yr  hen  yswain  o Gaergai,  rhoddir  ef 
yma  yn  llawn : — 

‘ Fy  anwyl  nai,  gan  eich  bod  chwi  mor  ofalus  am  rai  om  trafferth- 
ion  bydol,  ac  yn  enwedig  am  gadw  y llyfrau  om  cyfieithiad: 
(an  cefaill  mwynaidd  Mr.  Edwartt  Parry  o lys  y cydwybod,)  Ni 
welaf  neb  iawnach  o herwydd  amryw  rwymedigaethau  i fod  yn  ym- 
geleddwr  i annerch  ac  arwydd  om  gwaith  i na  chwychwi,  na  lie 

* Yn  ol  Moses  Williams, 
t Yn  ol  Moses  Williams. 

X Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  i.  p.  486. 

§ Nis  gallwyd  gwneyd  y gair,  neu  y llythyrenau,  yn  llawn,  o blegid  toriad 
ymaith  ymyl  y ddalen. 

23 


178 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


11658 


gwell  i minnau  iw  yrru  nag  at  vn  a dal  y pwyth  adref  yn  ei  gel- 
fyddyd  yntau,  o bydd  achos : mi  a welaf  yr  awrhon  i mi  acbos  dda  i 
ddiolcb  i Dduw  ac  i orfoleddu  yn  ein  gwaitb  yn  gwrtbryfela  (er  na 
ynnillodd  yr  yn  o lionom  ni  ond  ychydig  ar  ein  gwaitb,  etto  rbaid 
oedd  i ni  fyned  ar  ol  ein  rbywogaetb)  y naill  tros  y Brenin  a gwir 
ragorfraint  y Gymanfa,  a’r  Hall  tros  y Brenin  ar  Gymanfa,  ac  i 
ddiweddu  yn  llawen  milvus  rapiat  utrumq  ; bellatorem  y trydydd  aetb 
a’r  asgwrn.  Sir : i roi  ar  lawr  yr  acbos  o gybeitbu  y bregeth  bon 
dyma  yr  Histori  fer  bonno  : yn  y Sessiwn,  pryd  yr  oedd  Jo : Lloid  o 
Faes  y pandy  yn  Siryf  ef  am  taflwyd  ar  y Cwest  mawr,  yr  amser  yr 
oedd  rbyw  affaith  yn  erbyn  yn  or  Seinctiau  newydd,  fe  ddaetb  eu 
Harcbescob  bwynt  o flaen  y Barr*  i acbwyn  fy  mod  i yn  vn  or 
troseddwyr  mwyaf,  &c.  Gofÿn  o bonof  fi  genad  i’r  vsdus  i’w  atteb, 
ef  am  neccauodd  yn  lan,  yn  ol  byn  yr  scrifennais  at  yr  Achwynwr  ac 
mewn  mis  neu  ddau  mi  gefais  atteb  yn  ei  feddwl  ef,  Yn  ei  lytbyr 
y cymmerai  acbos  a cbablu  yr  anrbydeddusaf,  Doctor  G.  Gr.  o lan 
y myneicb,  i ddwylaw  yr  bwn  yr  anfonais  i ein  llytbyran 
gwrtbwynebus,  ac  yno  yn  yn  oi  areitbwiw  lytbyrau,  yr  anfonai  Dr. 

Gr.  ei  Gyngor  parabl-ddoetb  or  llyfr  bwn  ym  Mitb * ai 

frodyr  ffydd  ir  iawn,  nen  gael  gweled  eu  gwaitb  yn  gyrru  Doctor 
Main,  a’r  cyfryw  ddysgawdwyr  ir  to,  Proffesu  enw  Cristion  yr  wyf, 
a deisyf  gwneutbur  daioni  im  gwlad,  heb  na  bustl  na  cbwerwdod 
yn  enw  y Duw  byw  mi  fedraf  ddywedyd  om  calon  maddeu  i ni  ein 
dyledion  fal  y maddeuwn  &c.  Maddeued  Duw  ir  rbai  sydd  yn 
gwyrdroi  y bobl  o tbroed  bwy  oil  i’r  iawn,  yr  vnig  Dduw  bwnnw  a 
roddo  vnion  Grefydd  yn  Ecclwys  Brydain ; byn  yw  gwir  ddymuniad 

Eicb  ewytbr  anwyl  icb  gwasanaetb.  R.  V.’ 

Yn  y flwyddyn  1644,f  yr  oedd  Rowland  Vaugban  wedi  ei  nodi  yn 
Sirydd ; a pbetb  rbyfedd  iddo  gael  ei  ddewis  ar  y ‘ Cwest  mawr  ’ yn 
amser  Cromwel,  yn  enwedig  gan  fod  Yaugban  mor  selog  dros  y 
‘Gymmanfaa’r  Brenin,’ neu  y Senedd  a’r  Brenin,  tra  yr  oedd  ei 
1 anwyl  nai  o Eoel  y Eronllwyd  ’ o’r  ocbr  arall.  Ymddengys  fod  y 
ddau  wedi  cymmeryd  arfau  yn  y rbyfel  cartrefol,  a gelwid  yr 
ewytbr  weitbiau  yn  Cadben  Yaugban,  neu  fel  y dywedai  y Cymry, 
‘ Capten  Eycban  o Gaergai,’  i’w  wabaniaetbu  oddi  wrtb  un  arall, 
o’r  un  cyfenw,  ydoedd  yn  blaenori  y naill  du  neu  y llall  yn  yr  ym- 
rysonau  byny.  Wrtb  y ‘ Seinctiau  newydd  ’ y deallir  y crefyddwyr 
ag  oedd  o blaid  y weriniaeth.  ‘ Eu  Harchesgob  bwy  ’ oedd 
Yavasor  Powel,  a’r  1 Anrbydeddusaf  Doctor  G.  G.  o lan  y myneicb,’ 
ydoedd  y Dr.  George  Griffith,  a fu  wedi  byny  yn  Esgob  Llanelwy, 
ond  oedd  y pryd  hyny  yn  berson  Llan  y Myneich,  fel  y ceir  gweled 
yn  belaetbacb  yn  ei  banes.  Bu  ef  mewn  dadl  â Yavasor  Powel.  Î 

[Jasper  Mayne,  D.D.,  ydoedd  ysgrifenydd  cyfymgerddol  a duwinydd  yn  yr 
17fed  ganrif.  Ganed  ef  yn  Hatherleigh,  yn  Nyfnaint,  a derbyniodd  ei  addysg 
yn  Ysgol  Westminster  a Phrifysgol  Rbydy chain,  lie  y graddiodd  yn  D.D.,  ac 

* Mr,  Vavasor  Powel,  mae  yn  debyg. 

f [Yn  ol  y gofres  o Siryddion  Meirionydd,  argraffedig  yn  yr  ail  gyfrol  o’r 
Arekceoloyia  Cambrensis,  yn  1643  yr  ydoedd  Rowland  Fychan  yn  sirydd  Meirion.] 

í Gwel  rhif  1,  2,  3,  d.f.  1652. 


1658] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


179 


y cymmerth  urddau  santaidd.  Dyoddefodd  lawer  yn  ystod  rhwysg  Cromwel 
o herwydd  ei  ymlyniad  diwosgryii  wrth  yr  achos  breninol  ; a phan  ddaeth  yr 
Adferiad,  gwnaed  ef  yn  archiagon  Sisedr.  Ysgrifenodd  dwysged  o gyfym- 
gerddi,  y rhai  a ddangosant  gryn  lawer  o arabedd  ac  ysmaldod.  Bu  farw  yn 
1672.] 

4.  ‘ Prif-fannau  Sanctadd,  neu  Lawlyfr  o Weddiau  a wnaethpwyd 
yn  dair  Phan.  0 waith  yr  Anrhydeddus  Athro  William  Brough 
Dr  o ddefinyddiaeth,  a Deon  diweddar  o G-waerloiw.  Y trydydd 
argraphiad  yn  Saesonaeg  ar  cyntaf  yn  gamberaeg  o Gyfieithiad 
Bow.  Vaughan  Esq.  Peth  mawr  yw  bod  yn  Gristion  nid  i ym- 
ddangos.  Hier. 

Caer  Lvdd,  Printiedig  gan  Sara  Griffin  tros  Philip  Chetwind  o’r 
heol  hynaf.  1658.’  4plyg. 

Y mae  yn  gyssylltedig  ag  anerchiad  B.  V.  i’w  ‘ anwyl  nai  Ev. 
Vaughan,’  sydd  yn  blaenu  ‘ Bregeth  ar  Schism, ’*  linellau  Lladin 
canmoliaethol  i B.  Vaughan,  W.  Salisbury,  a W.  Brough,  D.D. 

Y Dr.  William  Brough  a addysgwyd  yn  Bhydychain,  ac  wedi 
hyny  a fu  yn  berson  St.  Michael,  Cornhill,  Llundain,  yn  Gap- 
elwr  i’r  Brenin,  ac  yn  Ganon  Windsor.  Yr  oedd  mewn  ffafr 
fawr  gan  yr  Archesgob  Laud,  ‘ac  am  hyny  a gyfrifid  gan  y 
Puritaniaid,’  medd  Wood,  ‘yn  Arminiad,  yn  gogwyddo  at  Bab- 
yddiaeth,  ac  nis  gwn  i pa  beth,  yr  hwn,  yn  nechreu  y gwrthryfel 
a gyfodwyd  ganddynt  hwy,  a drowyd  o’i  bersoniaeth,  a ysbeiliwyd, 
a throwyd  ei  wraig  a’i  blant  dros  y drws,  ac  yntau  yn  gorfod  ffoi  i 
Bydychain.’  Wediyr  Adferiad,  gwobrwywyd  ef  â deoniaeth  Caer- 
loew  yn  Awst,  1663.  Bu  farw  Gorph.  5,  1671.f 

5.  If  ‘ Y Llwybreiddfodd  byr  o Gristionogawl  Grefydd.  Gyd  ac 
adroddiad  hynodol  o riw  fannau  o Athrawiaeth  o’r  hyn  (er  mwyn 
eglurwch)  a grybwyllwyd  yn  llyfrau  o’r  blaen.  0 gyfieithiad  Bow. 
Vaughan,  Esq.’ 

Llundain.  12plyg. 

6.  ‘ Ymddiffyniad  rhag  Pla  o Schism : Neu  Swyn  gyfaredd  yn 
erbyn  neillduaethau  yr  Amseroedd.  A dynwyd  allan  o waith  St. 
Paul  a St.  Jud.  Yn  dangos  trwy  ysprydoliaeth  goruchel  i ba  gyf- 
ryw  bechodau  a pheryglon  ofnadwy  y ysyrthiant  hwy,  y rhai  a rêd 
allan  or  Ecclwys  i Shism  neu  rwygiad  Ac  o ba  fath  gynneddf 
melldigedig  ddamnedig  ydyw  y gwyr  a demtia,  ac  a arweinia  ir 
cyfryw  neillduadau.  Cyfieithiad  B.  V.  Esc. 

Printiedig  ynghaer  Ludd  gan  Joa.  Streater,  tros  Philip  Chetwinde, 
1658.’ 


* Gwel  rhif  3. 

+ Walker’s  Sufferings  of  the  Clergy. 


180 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1658 


Ymddengys  fod  yr  hen  wr  boneddig  o Gaergai  yn  llafurns  yn  ei 
ddydd  yn  amddiffyn  ei  blaid  ym  mhob  modd.  Dyma  ehweeh  o fan 
lyfrau  mewn  un  flwyddyn,  ac  oil  yn  ffafr  yr  Eglwys. 

7.  % ‘ Amddiffyniad  y Bedyddwyr,  yn  erbyn  Ymosodiadau  y bobl 
a elwir  Quakers.’ 

Llundain,  argraphwyd  1658. 

Gwaith  dau  o*r  Bedyddwyr  o’renwau  John  Price  a William 
Bound. 

William  Bound  oedd  yn  byw  yn  y Garth  Fawr,  ym  mhlwyf 
Llandinam,  yn  sir  Drefaldwyn,  a’i  esgynyddion  ef  yw  y Preisiaid 
sydd'yno  yn  bresennol.  Yr  oedd  dau  frawd  o honynt,  William  a 
John,  y rhai  a fuont  ddefnyddiol  iawn  yn  eu  hoes.  Bu  farw  John 
yn  1657,  cyn  i’r  llyfr  ddyfod  o’r  wasg.  Enw  yr  ysgrifenydd  Cryn- 
yddol  oedd  John  Moon.* 

John  Price  oedd  yn  byw  ym  Maes  y Gelli,  ger  Nantmel,  yn  sir 
Faesyfed.  Yr  oedd  yn  wr  deallus,  a chynnorthwyol  iawn  i’r 
gweinidog,  Mr.  Hugh  Evans,  tra  y bu  fyw.  Yr  oedd  yn  pregethu 
yn  achlysurol.  Ystyrid  ef  yn  ddyn  defnyddiol  a chymmeradwy  yn 
ei  gymmydogaeth.  Cafodd  weled  llawer  o erlidigaeth  yn  achos  ei 
grefydd  yn  ei  oes.  Bu  farw  yn  1673,  a chladdwyd  ef  ym  mynwent 
Nantmel.  Yr  oedd  mor  wrthwynebol  i gydymffurfio  jn  farw  ac  yn 
fyw,  fel  y gorchymmynodd  iddo  gael  ei  gladdu  â’i  ben  yng  ngwrth- 
wyneb  i’r  beddau  ereill ! a rhoddwyd  careg  ar  ei  fedd,  a llafn  o 
bres  ar  ei  chanol,  ar  yr  hwn,  gyda’i  enw,  yr  oedd  deg  llinell 
Seisonig,  a’r  llythyrenau  cyntaf  ym  mhob  llinell  yn  gwneyd  ei  enw. 
Yr  oedd  yn  rhaid  ei  fod  o deulu  uchel,  pan  y rhoddid  y fath  gareg 
gostus  ar  ei  fedd.f 

8.  ‘ British  and  Outlandish  Prophecies : most  of  above  1000 
years  Antiquity,  the  rest  very  Ancient,  Foretelling  the  several 
Revolutions  which  hath  and  shall  befall  the  scepter  of  England ; 
the  Coming  in  of  the  Normans,  Continuance  and  Extirpations  ; the 
late  Warrs ; the  late  Kings  death;  his  Highness’s  Conquest  and 
arrival  to  the  Scepter,  Sovereigntie  and  Goverment  of  Great 
Brittain,  and  most  of  the  great  Princes  of  the  world  by  their  par- 
ticular names ; and  that  his  Highness  that  now  is  shall  Conquer 
most  of  them.  Also,  His  Highness’s  lineal  descent  from  the  antient 
Princes  of  Brittain,  clearly  manifesting  that  Hee  is  the  Conquerour 
they  so  long  prophesied  of.  Also,  a short  account  of  the  late  King’s 
Original ; published  in  Welsh  and  English  for  the  satisfaction  of 
the  Intelligent  in  either  Tongue.  By  Thomas  Pugh,  Gentleman. 

London  printed  by  Lodwick  Lloyd,  at  his  Shop  next  to  the  Castle 
in  Corn  Hill,  1658.’  [4to.] 

* Hanes  y Bedyddwyr,  gan  J.  Thomas,  t.  109,  110  ; Brooks’s  History  of  the 
Puritans , vol.  iii.  p.  293. 

+ Hanes  y Bedyddwyr,  gan  J.  Thomas,  t.  110. 


16583 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


181 


Seisonaeg  yw  y llyfr  hwn  gan  mwyaf,  ac  o hono  ef  y cafodd  yr 
hynafiaethydd  hwnw,  Iolo  Morganwg,  un  o awdlau  y ‘ Coronog 
Fab  ’ sydd  yn  gyhoeddedig  yn  y Iolo  MSS.*  Mynegiad  Cymraeg 
a Seisonaeg  am  flinderau  y Siarliaid  ydyw,  medd  Angharad 
Llwyd.f 

9.  ‘ Prophwydoliaethau  Myrddin.’ 

10.  ‘Lexicon  Tetraglotton,  An  Englisb-Frencb-Itali an- Spanish 

Dictionary,  Wherunto  is  adjoined  a large  Nomenclatvre  of  the 
proper  Terms  (in  all  the  fovvr)  belonging  to  several  Aids,  and 
Sciences,  to  Recreations,  to  Professions  both  Liberal  and  Mechanick, 
&c.  Divided  to  Fiftie  two  Sections  ; With  another  Volume  of  the 
Choicest  Proverbs  in  all  the  Sayed  Toungs,  (consisting  of  divers  com- 
pleat  Tomes)  and  the  English  translated  into  the  other  Three,  to  take 
off  the  reproach  which  useth  to  be  cast  upon  Her,  that  She  is  but 
barren  in  this  point,  and  those  Proverbs  She  hath,  are  but  flat  and 
empty : Moreover,  Ther  are  sundry  familiar  Letters  and  Verses 
running  all  in  Proverbs,  with  a particular  Tome  of  the  British,  or 
old  Cambrian  Sayed- Sawes  and  Adages,  which  the  Author  thought 
fit  to  annex  hereunto,  and  make  Intelligible,  for  their  great 
Antiquity  and  Weight:  Lastly,  there  are  five  Centuries  of  New 

Sayings,  which,  in  tract  of  Time,  may  serve  for  Proverbs  to 
Posterity.  By  the  Labours,  and  Lucubrations  of  James  Howell, 
Esq.  Senesco,  non  Segnesco. 

London,  Printed  by  Thomas  Leach,’  [1659,j  folio.] 

Y mae  i’r  rhan  Gymreig  o’r  llyfr  mawr  a chywrain  hwn,  rag- 
ddalen  arall,  â’r  darn  neu  y dosbarth  hwnw  yn  cael  rhifo  ei  dudalen- 
au  wrtho  ei  hun : — ‘ Diharebion  Cymraeg,  Wedu  ei  cyfieithu  yn 
Saisoneg.  British,  or  old  Cambrian  Proverbs,  and  Cymraecan 
Adages,  never  Englished,  (and  divers  never  published)  before,.’  Y 
mae  yr  ‘ Epistle  Dedicatory  ’ yn  gyflwynedig  ‘ to  the  Eight  Honor- 
able, (My  most  endeered  Lord)  Richard  Earl  of  Carbery,  &c.  At  His 
Palace  in  Golden- Grove ;’  ac  wedi  ei  amseru  ‘ London  4°  Idus  Martii, 
1658,’  gan  yr  awdwr  ‘ Jam.  Howell ac  un  arall  tra  chywrain,  ‘ To  the 
Knowing  Reder ;’  ac  ‘A  Letter  to  the  Author  from  a worthy 
Gentleman,  who  supplied  him  with  som  British  Proverbs,’  gan 
‘ Richard  Owen,’  a’i  amseru  ‘ Eltham  in  Kent,  Aug.  20.  1657.’ 

11.  ‘Rhan  o waith  Mr,  Rees  Prichard,  Vicar  Llanymddyfri.’ 

Dywedir,  mewn  nodiad  ar  y diwedd,  dyddiedig  * Tach.  1658,’  gan 

* Iolo  MSS.  279. 

f A.  Llwyd’s  History  of  Mona , p.  180. 

Î [Nid  wyf  yn  gwbl  sicr  am  y flwyddyn  sydd  ar  dudalen  cyntaf  y llyfr  am- 
rywiog  a thra  dyddorol  hwn,  gan  fod  y dyddiad  yn  fy  nghyfargraif  i wedi  ei 
raglo  ymaith;  ond  1659  sydd  ar  yr  holl  dudalenau  enwol  ereifl,  o’r  rhai  y mae 
amryw  yn  y llyfr,  ac  yr  wyf  yn  tybied  mai  1659  sydd  ar  yr  un  cyntaf  hefyd; 
ac  os  felly,  y mae  wedi  ei  gynamseru  o flwyddyn  yn  y gofres  hon.  ] 


182 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1659 


H.  M.,  diwygiwr  y wasg,  fod  hwn  y trydydd  argraffiad,  neu  ei  fod 
y drydedd  ran  : nis  gall  hyny  fod,  os  nad  yr  un  yw  hwn  â’r  nn  a 
roddir  yn  1670.  Rhyw  un  rhan  o bedair  ydyw  o waith  y Ficar. 

12.  ‘ The  very  curious  Act  of  Parliament  issued  during  Eichard 

Cromwell’s  Protectorate,  for  taking  the  Accompts  and  Redressing 

concerning  the  Tythes  and  Church  Livings  in 

Wales,  and  Co.  of  Monmouth.  Printed  for  the  Parliament.  1658.’ 

1659. 

1.  H ‘ Diarhebion  Cymreig,  wedi  eu  cyfieithu  gan  James 
Howel.’ 

Llundain . U nply  g 

[Nid  yw  hwn  ddim  amgen  na  darn  neu  gyfran  o’r  ‘ Lexicon  Tetraglotton,’  sef 
y rhif  10,  a gofnodir  d.f.  1658.  Hwn  yw  yr  unig  ddarn  Cymraeg  sydd  yn  y 
gwaith  hwnw.  Cynnwys  48  o dudalenau.  Os  ystyrir  ef  yn  waitli  gwahanredol, 
ni  ddylasid  ei  gofnodi  fel  rhan  o’r  Geirlyfr  Pedrieithiog  ; ac  os  ystyrir  ef  (yr 
hyn  ydyw  mewn  gwirionedd)  megys  rhan  o hwnw,  ni  ddylasid  ei  osod  ef  i lawr 
ar  ei  ben  ei  hun.  Heb  hwn  nid  oes  dim  perthynas  rhwng  y Geirlyfr  a Chymru 
neu  Gymraeg;  ac  amlwg  yw  na  ddylasid  cofnodi  yr  un  gwaith  ddwy waith.  Hyd 
yr  wyf  yn  deall,  ni  chyhoeddwyd  mo’r  ‘ Diharebion  Cymraeg’  ar  eu  pen  eu 
hunain.  ] 

Yr  ydys  yn  cymmeryd  yn  ganiataoP  mai  James  Howel  y Uythyrwr 
ydoedd  yr  uchod,  yr  hwn  a anwyd  yng  Nghefn  y Bryn,  ym  mhlwyf 
Llangammarch,  yn  sir  Frycheiniog,  yn  1594,  lie  yr  oedd  ei  dad, 
Thomas  Howel,  yn  gurad  o’r  fi.  1576  i 1631,  pan  y cafodd  Gynwil 
Elfed,  yn  sir  Gaerfyrddin.  Cafodd  Howel  ei  ddysgeidiaeth  yn  Hen- 
ffordd  a Rhydychain,  a chymmerodd  radd  B.C.  Teithiodd  lawer  ar 
y Cyfandir,  a gwasanaethodd  fel  ysgrifenydd  i Iarll  Caerlyr,  pan  yn 
Denmarc,  fel  Hysgenad  ac  ysgrifenydd  y llywodraeth,  a charcharwyd 
ef  am  ei  wastraff  y pryd  hyny.  Cynnaliodd  ei  hun,  ar  ei  waith  yn 
ysgrifenu  yn  benaf,  yn  amser  Cromwel ; ond  pan  ddaeth  Siarl  n.  i’r 
orsedd,  efe  a gafodd  y swydd  o Hanesydd  Breninol,  h.y.,  i groniclo 
ysgrifeniadau  y llywodraeth,  yr  hyn  a fwynhaodd  hyd  1666,  pan  y 
bu  farw.  Enwir  tua  thrigain  o lyfrau  o bob  math  o’i  eiddo  gan 
Wood.  Mae  yn  debyg  mai  yr  un  a enwir  uchod  yn  Gymraeg  yw 
yr  un  a enwir  gan  Wood  fel  hyn,  ‘ Proverbs  ; or,  old  sayed  sawes 
and  adages  in  English,  or  the  Saxon  tongue,  Italian,  French,  and 
Spanish : Whereunto  the  British,  for  their  great  antiquity  and 
weight  are  added. ’f 

2.  % 1 Gair  mewn  pryd  i gyfarwyddo  i Gymru  i adnabod  y wir 
(hen)  ffordd  o Addoliad  (Duw). 

Printiedig  yn  Llundain  gan  G.  Dawson,  J ac  a werthir  yn  ei  shop 
ef  dan  y tri  Bibl,  yn  ymul  Pauls.’ 

* [Y  mae  hyny  tu  hwnt  i bob  ammheuäeth.  Cymh.  rhif  11,  d.f.  1644.] 
f Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  ii.  pp..  165-169. 

Î Gall  fod  y Dawson  hwn  yn  rhyw  berthynas  i Joseph  Dawson,  yr  hwn  a 
drowyd  o’i  weinidogaeth  o Gapel  Eglwysig  Thornton,  yn  Sir  Gaerefrog,  ar 
ddyfodiad  Siarl  ii.  i’r  orsedd. — Palmer’s  Calamy's  Noncon.  Mem.  vol.  iii. 
p.  452. 


183 


1659]  llyfryddiaeth  y cymry. 

3.  4 Nad  yw  Gweddi  Gyffredin  yn  wasanaeth  dwyfol.’ 

4.  ‘ The  Testimony  of  William  Erbury,  left  upon  Eecord  for  the 
Saints  of  Succeeding  Ages.  Being  a Collection  of  the  Writings  of  the 
aforesaid  Author,  for  the  benefit  of  Posterity.  Whereupon  is  added 
The  Honest  Heretick,  being  his  Tryal  at  Westminster.’ 

London,  1659. 

Y mae  yn  cynnwys  23  o draethodau.  Y mae  rhai  ereill  yn 
y Gywreinfa  Brydeinig. 

4.  If  * Articles  of  Impeachment  of  transcendant  Crimes,  Injuries, 
Misdemeanors,  and  high  breach  of  Trust  committed  by  Col.  Philip 
Jones,  exhibited  by  Mr.  Bledry  Morgan,  with  Col.  Jones’  Answer. 
1659.’ 

5.  ^[  ‘ Legend  of  Captain  Jones.’ 

Yr  awdwr  ydoedd  y Dr.  David  Lloyd,  deon  Llanelwy.  Ganed  ef 
yn  y Berth  Lwyd,  ym  mhlwyf  Llanidloes,  yn  1598.  Derbyniwyd  ef 
i Goleg  yr  HoÜ  Eneidiau,  yn  Phydychain,  pan  yn  14  oed.  Daeth 
wedi  hyny  yn  gymmrawd  o’r  coleg  hwnw,  a chymmerodd  ei  raddau 
yn  y gyfraith  leyg.  Yn  1642  gwnaed  ef  yn  Ebrwyad  Llanfair 
Dyffryn  Clwyd,  ac  yn  Wardain  Ysgol  Pamadegol  Phuthyn,  ac  yr 
oedd  ar  un  pryd  yn  dal  prebenduriaeth  yng  Nghaerlleon.  Yr  oedd 
hefyd  yn  Gapelwr  i Iarll  Derby.  Cafodd  Ddeoniaeth  Llanelwy  gan 
yr  Esgob  Griffith.  Dywedir  y cyfansoddodd  y ‘ Legend  ’ uchod  ar 
‘ Awdl  Pichard  Sion  Greulon,’  neu  Pichard  ab  Sion,  gan  Sion 
Tudur.  Bu  farw  Gorphenaf  23,  1696,  a chladdwyd  ef  yn  Llan 
Sant  Efraid,  sir  Drefaldwyn.* 

6.  ‘Pecords  of  some  persecutions  inflicted  upon  some  of  the 
Servants  of  the  Lord  in  South  Wales,  with  the  sufferings  of  many 
for  not  paying  Tithes,  not  coming  to  the  Steeple  Houses,  &c.,  also 
the  fruits  of  some  of  the  priests  who  are  called  Ministers  of  the 
Gospel  in  South  Wales  and  Pembrookshire,  by  F.  Gawler.  1659.’ 
4to. 

7.  ‘Perfect  life  of  the  Son  of  God  vindicated,  also  an  arrow  shot 
out  of  Zion  against  Babylon  and  her  Merchants,  among  whom  is 
Vaviseur  Powell,  pleading  for  Sin  in  a dispute  at  Knighton,  in 
Padnorshire.  By  Morgan  Watkins.  1659.’ 

* Williams’s  Eminent  Welshmen  ; W ood’s  A then.  Oxon. /Brown  Willis’s  St.  Asaph; 
Y Brython,  1860,  t.  443.  [Yn  ol  yr  Eminent  Welshmen , ar  y 7fed  o Fedi, 
1668,  y bu  farw  ; ac  yn  ol  yr  un  awdurdod,  yn  1656  y cyhoeddwyd  y ‘ Legend 
of  Captain  Jones  ’ gyntaf.  Ceir  ‘Awdl  Rhisiart  Sion  Greulon,’  o waith  Sion 
Tudur,  yn  Y Brython , i.  215.] 


184 


LLYFRYDDÍÄETH  Y CYMRY. 


[1660 


8.  ‘ Articles  of  High  Treason  made  and  Enacted  by  the  late 
Half- Quarter  Usurping  Convention,  and  now  presented  to  Publick 
View  for  general  satisfaction,  of  all  true  Englishmen,  with  a Petition, 
or  Remonstrance,  from  the  Shentlemen  of  Wales,  to  their  cood 
Worships,  together  with  Trotters  Journey-man  on  his  Amble  to 
the  Gallows. 

Imprinted  for  Erasmus  Thorogood,  and  are  to  be  sold  at  the 
Signe  of  the  Roasted  Rump.  1659.’ 

Gwaith  gwawdlyd  y breninoliaid  yn  erbyn  y weriniaeth  ydyw. 

9.  ^ 1 Articles  of  Impeachment  of  Transcendent  Crimes,  Injuries, 
Misdemaenors,  Oppressions,  and  high  breach  of  trust  committed 
by  Col.  Phil.  Jones,  exhibited  by  Hr.  Bledry  Morgan,  with  Col. 
Phil.  Jones’s  Answer.  Printed  in  the  year  1659.’ 

Yn  gyfrinachol  y cafodd  ei  argraffu.  Yr  oedd  Cromwel  wedi 
marw  yn  ddiweddar,  ac  yr  oedd  pobl  yn  dechreu  meddwl  pa 
fodd  y gwneid  o hyn  allan.  Buasai  y Milwriad  Philip  Jones  dros 
ddeng  mlynedd  y dyn  mwyaf  yn  Neheudir  Cymru.  Y mae  pob 
math  o gyhuddiadau  yn  cael  eu  dwyn  yma  yn  ei  erbyn.  Y mae 
pobl  Caerfyrddin,  Morganwg,  Mynwy,  Brycheiniog,  Maesyfed,  ac 
Aberteifì  yn  dyfod  â chyhuddiadau  hynod  yn  ei  erbyn.  Rhoir 
enwau  cannoedd  o Gymry  enwog  y dyddiau  hyny. 

[Yr  un  yn  ddiau  yw  hwn  â rhif  4,  dan  y flwyddyn  hon.] 

1660. 

1.  ‘Cowir  a ffyddlawn  ateb  i Lyfr  a enwir  ychydig  Gyfar- 
wyddiadau  i’r  Cymru  yn  erbyn  y Cyfeiliorni  sydd  ym  mysg  y 
bobl  a elwir  Cwacers,  yn  yr  hon  y mae  yr  awdwr  di  henw  yn 
dangos  i ysbryd  maleusus  a chenfigenus  yn  erbyn  pobl  Dduw. 
Gyda  gwahoddiad  i’r  Cymru  truain  fel  y byddo  ydynt  uno  goleini 
Crist  oddimewn  uddynt,  a rhodio  yntho.  Oddiwrthim  ni,  y rhai  mae 
y byd  drygionus  mewn  gwawd  yn  i galw  Cwacers.  Chandler*, 
& Crook, f & Rondl  Davies,  & Evans.  Llundain.’  12plyg. 

* Cafodd  un  Thomas  Chandler  ei  droi  allan  o Eglwys  Hoydon  Mount,  yn 
Essecs,  pan  ddaeth  Siarl  ii.  i’r  orsedd  ; a bu  iddo  fab  o’r  enw  Samuel,  yr  hwn 
oedd  y gweinidog  ymneillduedig  cyntaf  yn  Ffareham,  ac  wedi  hyny  yn  An- 
dover, yn  sir  Hamp.  Yr  oedd  hefyd  un  arall  o’r  enw  John  Chandler,  yr  hwn 
a ordeiniwyd  yn  ol  dull  y Presbyteriaid,  cyn  adferiad  Siarl  ii,  ac  a gafodd 
fywoliaeth  Petto,  gan  yr  Esgob  Reynolds,  heb  ei  ail  ordeinio.  Yr  oedd  yr 
esgob  ar  y cyntaf  yn  anfoddlawn  i ganiatäu  ei  gymmeryd  i’r  weinidogaeth  heb 
ei  ordeinio,  i’r  hyn  yr  oedd  gan  Mr.  C.  wrthwynebiad  ; ond  o’r  diwedd  dy- 
wedodd  fod  Mr.  Chandler  yn  gystal  gweinidog  eisoes  ag  y gallasai  ef  ei  wneyd, 
gan  ddywedyd  wrtho  yntau  y gallai  fyned  a phregethu  yr  efengyl  yn  Petto. 
Efe  a ddarllenai  ryw  ranau  o’r  Llyfr  G-weddi  Gyffredin,  a gwisgai  y wenwisg 
ambell  waith  ; ond  nid  arferai  yr  holl  seremon'iau,  am  yr  hyn  y bygythid  ef 
weithiau,  ond  ni  chafodd  ei  erlid. — Palmer’s  CalarAy's  Nonconformists'  Mem- 
morial , vol.  ii.  pp.  220,  221,  229. 

+ Cafodd  un  John  Crook,  A.C.,  ei  droi  o Gapel  Denby,  ym  mhlwyf  Pen- 
iston,  yn  sir  Gaerefrog,  ar  ddyfodiad  Siarl  ii.  i’r  orsedd. — Palmer’s  Calamy's 
Noncon.  Mem.  vol.  iii.  p.  436. 


1660] 


LLYFÍtYDDIAETH  Y CYMRY. 


185 


Dyna  fel  y rhydd  Moses  Williams  ystyr  y llyfr  hwn.  Dichon 
mai  ateb  ydoedd  i ‘ Cyfarwyddyd  i’r  Cymro.’*  Dichon  hefyd  mai 
gwaith  ‘ Eondl  Davies/  person  Meifod,  ydoedd,  am  yr  hwn  y 
rhoddir  ychwaneg  eto. 

2.  ‘ Extract  of  Mr.  Bushel’s  Abridgement.’! 

3.  1 Some  sober  inspections  made  unto  the  Cariage  and  Consults 

of  the  late  Long  Parliament,  with  some  Prophetic  Paragraphs. 
London,  1660.’  12mo. 

Dywedir  mai  yr  awdwr  ydoedd  un  J.  Howell,  o Gydweli,  yn  sir 
Gaerfyrddin. 

4.  ‘Welsh  Proverbs,  extracted  from  Miscellanies  at  the  end  of 
Howell’s  Lexicon  Tetraglotton,  1660. 

5.  ‘Battledore.  By  G.  Fox.  1660.’ 

[Y  rhif  10,  d.f.  1658,  a’r  rhif  1,  dan  y flwyddyn  1659,  ydyw  hwn;  ac 
anffawd  cofnodi  yr  un  argraffiad  deirgwaith.] 

Y mae  gwyneb-ddalen  y rhan  Gymraeg  o’r  llyfr  hwn  fel  hyn : — 

‘ Ehau  Samplau  yn  y Iaith  Gymraig  yngcilch  y girie  Ti  a Dy  di : 

Yn  dangos  yn  gyntaf 

Yn  gyfatebol  ir  Scrythyrau  yn  dangos  pafodd  I darfu  I Duw 
Christ,  ar  saintie  arfaru  ddywedid  Ti  a didi  wrth  un  din  yn  unig 
pwu  bynag ; ac  Chwi  neu  Hwchwi  wrth  llawer,  neu  mwy  nag  un. 

Yn  aile,  Y maie  yma  rhau  Samplau,  yn  gyfatebol  I rheol  y 
y Grammar  Cymraig,  ym  pa  un  yr  Yscholhegion,  Firiadau,  Profswur, 
ar  poble,  sin  ddywedid  chwi,  a Hwchwi  wrth  un  din  yr  unig,  nwu  a 
allan  weled  pafodd  y maint  gwedi  gwurdroi  ac  yn  cyfeiliorni  oddi 
wrth  I rheol  Profesedig  I hinain,  y Scrythyrau,  ar  Grammar 

Yn  y goloui  yr 
hwn  y goleuodd  Christ 
chwi  chedwch  yntho 
mai  y galloch  adnabod 
yr  eneniad  ich  dyscu.’ 

6.  ‘A  Display  of  Heraldrie : Manifesting  a more  easie  access  to 
the  knowledge  thereof  then  hath  hitherto  been  published  by  any, 
through  the  benefit  of  Method ; Wherein  it  is  now  reduced  by  the 
Study  and  Industry  of  John  Guillim  late  Persuivant  at  Armes. 
Interlaced  with  much  variety  of  History,  suitable  to  the  severall 
; Occasions  or  Subjects.  The  fourth  Edition.  Corrected  and  much 
enlarged  by  the  Author  himself  in  his  life  time.  Together  with 
his  own  Addition  of  explaining  the  terms  of  Hawking  and  Hunting, 
for  the  use  of  Gentlemen.  And  now  to  this  fourth  Edition  are 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1657. 
t Gwel  rhif  d.f.  1,  1642;  rhif  2,  3,  d.f.  1649. 

24 


186 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


C1661 


added  about  three  hundred  new  Coats  and  Bearings  of  eminent 
Families,  in  their  proper  Sections,  never  before  inserted.  And  also 
a true  Register  of  the  Blazons  of  all  the  Knights  of  the  Garter,  from 
the  first  Installment  to  the  last : And  also  of  all  the  Baronets  from 
their  first  Creation  to  the  last.  Faithfully  collected  by  Francis 
Novver,  Arms-Printer  (and  Student  in  Heraldry)  in  Bartholomew 
Lane,  London. 

London,  Printed  by  T.  R.  for  Richard  Blome.  1660.’* 

7.  % ‘The  Mystery  of  the  Good  Old  Cause,  &c.  1660.’ 

Hanesion  hynod  am  yr  aelodau  hyny  o’r  Senedd  Hir,  a gymmer- 
asent  y Llw  a’r  Cyfammod,  yn  dangos  y cyfoeth  a’r  elw  mawr  oedd- 
ynt  yn  ei  wneyd,  er  eu  bod  yn  proffesu  hunan-ymwadiad.  Gwawd 
ydyw  o’r  crefyddwyr  Puritanaidd  Cymreig,  gan  roddi  amrai  chwedl- 
au  am  danynt. 

1661. 

1.  ‘ Ystyriaethau  Drexelius  ar  Dragywyddoldeb.  Gwedi  ei  gyf- 
ieithu  yn  gyntaf  yn  Saesonaeg  gan  Dr.  R.Winterton,  acyr  awr- 
hon  yn  Gymraeg  gan  Elis  Lewis,  o’r  Llwyn-gwern,  yn  sir 
Feirion,  Wr-bonheddig. 

Printiedig  yn  Rhydychen  gan  Hen.  Hall,f  tros  Rich.  Davies,  ac 
a werthir  yn  ei  shop  ef  yn  heol  St.  Mair,  yn  ymul  Oriel  Col.  1661.’ 

Telpyn  o lyfr  bychan  ydyw,  32plyg,J  o tua  404  o dudalenau. 
Mae  yn  ei  ragflaenu,  fel  agos  yr  holl  hen  lyfrau,  englynion  o an- 
erchiad  i’r  llyfr,  y cyfieithydd,  a’r  darllenydd,  gan  Elis  Anwyl, 
Gruffydd  a Wiliam  Phylip,  ac  Edward  Morris  ; y rhai  a ystyrid  yn 
feirdd  enwog  yn  yr  oes  hòno.  Dywedir  un  amgylchiad  hynod  cys- 
sylltedig  a’r  llyfr  hwn  yn  Seisonaeg.  Darfu  i lyfrwerthydd  yn 
Llundain,  yn  amser  y Frenines  Ann,  gyhoeddi  argraffiad  mawr  o 
hono,  a chan  nad  oedd  galw  am  dano  cyfatebol  i’r  draul,  daeth  i 
anhawsderau  yn  ei  amgylchiadau  bydol.  Adroddodd  ei  gwyn  wrth 
Daniel  De  Foe,  awdwr  Hanes  Robinson  Crusoe.  Tybiodd  y cyhoedd- 
wr,  pe  gellid  cael  hanes  ysbryd  wedi  cyfodi  oddi  wrth  y meirw,  i’w 
gydio,  fel  attodiad  iddo,  y gallasai  werthu  yn  dda.  Yn  ebrwydd, 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1611. 

+ Yr  oedd  amryw  o’r  enw  Hall  yn  y weinidogaeth  yn  amser  Cromwel,  y rhai 
a drowyd  allan  pan  ddaeth  Siarl  II.  i’r  orsedd.  Gwel  Palmer’s  Calami/s  Non - 
conformists' , Memorials,  yn  ol  y Ddangoseg ; a gall  fod  cangen  o deulu  rhyw  un  o 
honynt  wedi  ymgymmeryd  â’r  gelfyddyd  o argraffu,  yr  hyn  oedd  yn  beth  tra 
chyffredin.  Argraffodd  yr  H.  Hall  hwn  argraffiad  o’r  Testament  Newydd  yn 
yr  iaith  Dyrcaeg,  o dan  nawdd  yr  Anrhydeddus  .Robert  Boyle. — Timplerley’s 
Dictionary. 

X [Ei  faintioli  yw  24plyg.  Cynnwys  corff  y gwaith  377  o dudalenau,  ac  ar  y 
tudalen  olaf  o hono  dywedir — ‘Ar  Dragywyddoldeb  nid  oes  un  Terfyn.’  Yna 
y canlyn  tudalen  o gamargraffiadau,  a 14  tudalen  o weddiau,  ar  ddiwedd  y rhai 
ceir  y gair  ‘Terfyn;’  a llenwa  y rhaglitholion  36  o dudalenau;  y cyfan  yn  428.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


187 


1661] 


cipiodd  De  Foe  yr  awgrym,  ac  anfonodd  iddo,  ym  mhen  ychydig 
ddyddiau, — ‘ The  True  History  of  the  Apparition  of  one  Mrs.  Yiel;’ 
yr  hyn  a attebodd  y pwrpas ; canys,  aed  ymaith  a'r  llyfrau  yn 
ebrwydd  gyda  gwanc ; a byth  er  hyny  y mae  galw  am  y llyfr  yn 
Seisonaeg,  fel  y mae  tros  hanner  cant  o argraffiadau  wedi  eu  gwerthu, 
trwy  fod  miloedd  yn  credu  yr  hanes  fel  gwirionedd,  er  nad  yw  y 
cwbl  ond  ffug-hanes,  o waith  De  Foe.* * * § 


2.  % ‘ Drych  Cydwybod,  sef  modd  cymmwys  a ffrwythlawn  i 
ddwyn  pob  math  ar  ddyn  i gael  gwybodaeth  o’i  bechodau,  a megis 
ei  gweled  ger  bron  ei  lygaid,  gan  ddangos  iddo  pa  fodd  i gwneiff 
ei  Cyffes  i’w  Dad  enaid,  a’r  modd  i gael  meddyginiaeth  am  danynt.* 
12plyg. 

3.  * Bref  Narative  of  Y.  Powell.  By  Himself. ’f 

Dyry  A.  Wood  hwn  yn  1671,  o dan  yr  enw — ‘ ’Tis  a canting  and 
enthusiastic  piece  h.y.  1 dernyn  o ffregod  benboeth  ydyw.’í 

4.  ‘ Cambria  Trivmphans,  or  Brittain  in  its  Perfect  Lustre. 
Shewing  the  Origen  and  Antiquity  of  that  Illustrious  Nation.  The 
Succession  of  their  Kings  and  Princes,  from  the  first,  to  King 
Charles  of  Happy  Memory.  The  Description  of  the  Countrey: 
The  History  of  the  Antient  and  Moderne  Estate.  The  Manner  of 
the  Investure  of  the  Princes,  with  the  Coats  of  Arms  of  the  Nobility. 
By  Percy  Enderbie,  Cent. 

London,  printed  for  Andrew  Crooke,  and  are  to  be  sold  at  the 
Green  Dragon  in  St.  Paul’s  Church-yard.  1661.’  Folio. 

Phoddwyd  allan  argraffiad  o hwn  mor  ddiweddar  a’r  fl.  1812.§ 
Dywedir  i Enderbie  wneyd  ei  waith  yn  wael  iawn,  yn  ddim  ond 
casgliadau  o awdwyr  diweddar.  Yr  oedd  yn  enedigol  o neu  ger 
Lincoln,  ond  wedi  priodi  merch  i Syr  Edward  Morgan  o Lantarnam, 
yn  sir  Fynwy,  ac  felly  daeth  i afael  â rhyw  ysgrifeniadau  yn  yr  hen 
lyfrfa  yno,  y rhai,  trwy  gymhelliad  rhai  boneddigion,  a gyhoeddodd  ef 
o dan  yr  enw  uchod,  heb  fod  ganddo  yr  wybodaeth  am  Gymru  ag  oedd 
angenrheidiol  i’r  fath  orchwyl.  Bu  farw  yn  neu  ger  Caerlleon  ar 
Wysg,  yn  sir  Fynwy,  yn  Ebrill,  1670. 

* Daniel  De  Foe , by  Foster,  1855.  [Yn  ol  hanesion  ereill,  i hwylusu  gwerth- 
iad  ‘ Drelincourt  on  Death  ’ y gwnaeth  De  Foe  y cast  hwn. — Gwel  Anecdotes  of 
Books  and  Authors , t.  53.] 

+ Yn  ol  Hanes  y Bedyddwyr,  lie  y dyfynir  o hono. 

Í Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  ii.  p.  347. 

§ [Yn  1810  yr  ymddangosodd  yr  ail  argraffiad.  Adargraffwyd  ef  mewn  dwy 
gyfrol  unplyg,  air  a llythyren  fel  yr  argraffiad  cyntaf,  yr  hwn  oedd  wedi 
myned  yn  hynod  iawn  o brin.] 


188  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1662 

5.  ‘ A History  of  the  Civil  Wars  of  Great  Britain  and  Ireland. 
By  J.  D.  1661.’* 

Yr  awdwr  ydoedd  John  Davies,  yr  hwn  oedd  yn  fab  i William 
Davies,  o Gydweli,  sir  Gaerfyrddin,  a’r  hwn  a gafodd  ei  ddysg  yn 
Bhydy chain  a Chaergrawnt.  Dygwyd  ef  i fyny  yn  Breshyteriad 
yno.  Bu  yn  trigiannu  am  beth  amser  yn  Ffrainc,  yng  nghymdeith- 
as  un  John  Hall,  o Durham,  lie  y dysgodd  iaith  y genedl  hòno  yn 
dda,  a phan  ddaeth  yn  ol,  defnyddiodd  ei  amser  yn  cyfieithu 
gweithiau  o’r  Ffrancaeg  i’r  Seisonaeg.  Gwnaed  ef  yn  Gofiadur 
Cydweli ; ac  yn  y lie  hwnw  y bu  farw,  Gorphenaf  22,  1693.f 

6.  ‘The  Sphere  of  Gentry:  Deduced  from  the  Principles  of 
Natvre,  an  Historical  and  Genealogical  Work,  of  Armes  and  Blazons ; 
In  Four  Books,  Entituled 


f Gentlemen, ' 

\ Adams  Shield, 

\*%i 

[ Native, 

i Esqvire, 

r Josephs  Coat, 

1 o l 

/ ^ ( 

) Dative, 

j Knight, 

Í Vulcan  & Minerva, 

Í ) — ^ 

j Achieved, 

l 

/ Fountain  & Honour, 

/ ^ ' 

[ Created, 

In  which  is  contained,  The 

Genealogies  of  the  Patriarchs  and  \ / Symbols  of  the  Grecians, 
Heroes,  / \ Antiquities  of  the  Jews, 

Standards  of  the  Jews,  Í ) Armes  and  Ensignes  of  the 

Hieroglyphicks  of  the  Egyptians,  J \ English  Nation : 

Accommodated  with  lively  Cutts  on  Copper,  as  well  for  Aarons 
Brestplate  as  Ariadne’s  Crown,  drawn  down  to  King  Charles  h. 
By  Sylvanvs  Morgan. 

London,  Printed  by  William  Leybourn,  for  the  Author,  living  at 
the  City  Coat,  on  the  back  side  of  the  Poyall  Exchange.  1661.’ 

Silvanus  Morgan  ydoedd  Baentiwr  Peisiau  Arfau.  Efe  a 
gyhoeddodd  lyfr  o’r  enw  ‘ Armilogia,’  ryw  bum  mlynedd  ar  ol  hwn. 
Efe  a anwyd  yn  1620,  ac  a fu  farw  yn  1693,  yn  73  oed.J 

7.  ‘ The  Fall  of  Man  declared,  One  Warning  more.  1661.’ 

Enwr  yr  awdwr  oedd  Thomas  Kent,  o Dinbych,  yn  sir  Benfro. 
Yr  oedd  yn  y carchar  y pryd  hyn  am  ei  egwyddorion,  ac  y mae  yn 
galw  ei  hun  yn  ‘ Prisoner  in  outward  bond.’  Un  o’r  Crynwyr 
ydoedd. 

1662. 

1 . ^[  ‘ Trefn  Ymarweddiad  y Gwir  Gristion,  neu  Lwybr  hyffordd 
i’r  Cymro  i rodio  arno  beunyddgyda  Duw.  Gan  Edward  Wynn, 
D.D.’  Llundain,  1662.  8plyg. 

* Gent.  Mag.  July,  1715,  p.  560. 
t Wood’s  Athen.  Oxon.;  Williams’s  Eminent  Welshmen. 

Î Meyrick’s  Introduction  to  Dwnrìs  Heraldry , vol.  i.  p.  xii. 


1662] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


189 


Y Dr.  Edward  Wynn,  ydoedd  fab  i Edward  Wynn,  Yswain,  o 
Fodewryd,  yn  sir  Fon,  a Margaret,  mercb  R.  Morgan,  esgob 
Bangor.  Cafodd  ei  ddysg  yng  Nghaergrawnt,  lie  y cyrhaeddodd  y 
radd  o A.O.  Yn  1644,  cafodd  bersoniaetb  Llan  ym  Mawddwy,  yn 
sir  Feirionydd,  gan  ei  ewythr,  yr  Esgob  Owen.  Wedi  yr  Adferiad 
gwnaed  ef  yn  berson  Llanarmon,  ger  Pwllheli,  yn  sir  Gaernarfon,  a 
Llangeinwen,  yn  sir  Fon.  Tua’r  fl.  1661,  cymmerodd  y radd  o 
D.D.  Gwnaed  ef  hefyd  yn  berson  Llanllechid,  yn  sir  Gaernarfon, 
ac  yn  1663,  yn  ganon  yn  Llanelwy,  ac  yn  ganghellydd  ym  Mangor. 
Yn  1668  cafodd  bersoniaeth  Llaneugrad,  Mon.  Bu  farwRhag.  17, 
1669,  a chladdwyd  ef  yn  Llangaffo.  Sefydlodd  ysgol  yng  Nghaer- 
gybi;  rhoes  50^.  i addurno  eglwys  gadeiriol  Bangor,  a 100 p.  er  cynnal 
clasgedog  o yn  y flwyddyn  yng  Ngholeg  Iesu,  yng  Nghaer- 
grawnt.* 

2.  1 British  Antiquities  Revived  ; or  friendly  contest  touching  y0 
sovereignty  of  the  three  Princes  of  Wales  in  antient  times, 
managed  with  certain  arguments,  whereunto  answers  are  applied. 
By  Robert  Vaughan,  Esq.  To  which  is  added  the  pedigree  of 
the  Right  Hon.  the  Earl  of  Carbery,  Lord  President  of  Wales,  with 
a short  account  of  the  Five  Royal  Tribes  of  Cambria.  By  the  same 
Author.  Oxford,  1662.’  4to.| 

Robert  Vaughan  ydoedd  fab  hynaf  Howel  Vaughan,  Yswain,  o 
Hengwrt,  ger  Dolgellau,  yn  sir  Feirionydd,  lie  y ganwyd  ef  yn 
1592,  disgynyddion  yr  hwn  oedd  y diweddar  Syr  Robert  Williames 
Vaughan,  oNannau,  Hengwrt,  Rug,  aGwengraig  ; canysy  mae  (neu 
yr  oedd)  cynnifer  a hyna  o etifeddiaethau  teuluaidd,  wedi  dyfod  yn 
un  yn  bresennol,  heb  law  yr  etifeddiaethau  yn  sir  Gaernarfon.  Aeth  i 
Rydychain  yn  1612,  pan  yn  ugain  oed,  o’r  lie  yr  ymadawodd  cyn 
derbyn  graddau.  Gan  fod  ganddo  etifeddiaeth  fawr,  efe  a dreul- 
iodd  ei  amser  mewn  ymchwiliaethau  hynafiaethol  Brytanaidd.  Yr 
oedd  yn  ymohebu  ag  enwogion  ei  oes  ag  oedd  o’r  un  chwaeth,  megys 
yr  Archesgob  Usher,  Syr  S.  D’Ewes,  Selden,  a hynafiaethwyr 
enwog  ereill.  Ni  chyhoeddwyd  ond  ychydig  o’i  weithiau.  Y mae 
* Hanes  sir  Feirionydd  ’ o’i  eiddo  yn  y gyfrol  gyntaf  o’r  Cambrian 
Register , a rhai  o’i  lythyrau  yn  yr  ail  gyfrol.  Bu  farw  yn  Hengwrt, 
yn  16664 

2.  <[[  * A brief  Narrative  of  the  former  Propagation,  and  late 
Restriction  of  the  Gospel  in  Wales.’ 

3.  1 The  Bird  in  the  Cage,  Chirping  Four  distinct  Notes  to  his 
comfort  abroad,  i.  Of  Consideration,  Counsel,  and  Consolation. 

* Wood’s  Athen.  Oxon.  ; Brown  Willis ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

+ Yr  oedd  yn  gwertlm  am  1 p.  11s.  6c. 

Î Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  p.  257  ; Cambrian  Register ; Williams’s 
Eminent  Welshmen.  [Ceir  cofiant  lied  gryno  am  Robert  Vaughan,  yng  Ngwaith 
Gwallter  Mechain,  ii.  426.]  Ail  gyhoeddwyd  y gwaith  hwn  yn  yganrif  bresen- 
nol. [Argraffwyd  ef  yn  y Bala,  yn  1834,  4plyg.] 


190 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


[1663 


ii.  Some  Experiences  and  Observations  gathered  in  Affliction,  and 
first  intended  only  for  private  use.  iii.  The  Lamentations  of 
Jeremiah,  in  the  ordinary  measure  of  singing  Psalms,  iv.  A true 
Christians  Spiritual  Pilgrimage,  setting  forth  his  afflicted  and  con- 
solatory state  in  another  Metre.  And  as  Preface  hereto,  an  Epistle 
to  the  Welsh  Churches,  and  a brief  Narrative  of  the  former  Propa- 
gation, and  late  Restriction  of  the  Gospel,  (and  the  true  Preachers 
and  Professors  thereof)  in  Wales.  And  a short  Vindication  of  the 
Author  and  others,  from  the  Calumniation  of  their  Adversaries  con- 
cerning the  same.  The  Second  Edition  corrected  and  enlarged. 
London,  Printed  for  L.  C.  at  the  next  shop  to  Pope’s  Head  Alley, 
and  the  West  side  in  Cornhill.  1662.’ 

4.  ‘ Memorials  of  Ray.* 

Cynnwysa  y rhai  hyn  ei  deithiau  yng  Ngwynedd.  gyda’i  gyfaill 
Willoughby,  yn  dechreu  yn  Northampton,  Mai  8,  1662,  trwy  Gaer- 
lleon  i Ddinbych,  i Fangor ; Mai  20,  i ben  Carnedd  Llewelyn ; Mai 
22,  i Ynys  Seiriol ; Mai  24,  i Landdwyn ; 26,  i Lanberis,  a Bedd 
Gelert ; 27,  i’r  Wyddfa,  a Chlynnog ; 29,  i Ynys  Enlli ; a’r  31,  i 
Harlech.  Taith  i chwilio  am  blanigion  a llysiau  nodedig  oedd 
hon. 

5.  ‘ A Book  of  the  Names  of  all  the  Parishes  in  England  and 
Wales.  1662.’ 

6.  ‘ Considerations  and  Reasons  against  Reviving  the  Act  en- 
tituled,  11  An  Act  for  the  Better  Propagation  and  Preaching  of  the 
Gospel  in  Wales  and  Redresse  of  some  Grievances  there.’  4to. 

Nid  oes  enw  lie  nac  amseriad  wrth  hwn. 

1663. 

1.  If  *A  Description  of  Wales,  by  Sir  John  Price,  published  by 
Thomas  Ellis,  with  Mr.  Robert  Vaughan  of  Hengwrt’s  Notes. 

Oxford,  Printed  1663.’  4to. 

Math  o ail  argraffiad  diwygiedig  ydyw  o lyfrau  Syr  John  Price  ;* 
ond  mor  wahanol  i’r  eiddo  hwnw,  fel  na  feddyliai  neb  ei  fod  yr  un.f 
Nid  argraffwyd  ond  128  o dudalenau  o hono.  Dywed  Edward  Jones, 
‘Bardd  y Tywysog,’  mai  argraffiad  newydd  ydoedd  o 1 Powel’s 
History  of  Wales. ’í  Yr  oedd  Robert  Vaughan  o Hengwrt,  wedi 
bwriadu  cyhoeddi  gwaith  Powel,  gyda  gwelliadau  a chwanegiadau ; 
ac  efe  a roddodd  ei  bapyrau  i law  Mr.  Ellis,  ei  gymmydog.  Yr 
achos  pa  ham  y darfu  iddo  adael  y gwaith  yn  anorphenol  ydoedd, 

* Gwel  rhif  1,  2,  3,  d.f.  1568. 
t Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  i.  p.  74. 

Î Gwel  d.f.  1514. 


1 064 j 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


191 


meddir,  i Percy  Enderbie  gyhoeddi  yr  eiddo  ef — * Cambrian  Tri- 
umphans,’*  a’i  fod  wedi  defnyddio  y defnyddiau  ag  y bwriadai 
Ellis  eu  defnyddio,  ag  oedd  wedi  eu  casglu  tuag  at  ei  lyfr.  Gwerth- 
wyd  yr  boll  lenau,  oddi  eitbr  ycbydig  iawn,  yn  bapyr  diwertb,  fel 
ag  y mae  yn  anbawdd  iawn  cael  gafael  ar  nn  o bonynt.  Am 

Thomas  Ellis,  mab  ydoedd  i Griffith  Ellis,  o Ddolbenmaen,  yn 
Eifionydd,  sir  Gaernarfon,  lie  y ganwyd  ef  yn  1625.  Yn  bymtheg 
oed  aetb  i Bydychain,  a cbyrbaeddodd  ei  B.C.  yn  1644.  Yr  oedd 
yno  yn  amser  y gwrtbryfel  cartrefol,  a chymmerodd  arfau  ym 
mhlaid  y brenin.  Cyrbaeddodd  wedi  hyny  ei  A.C.,  gwnaed  ef  yn 
gymmrawd  o’i  goleg,  ac  ymostyngodd  i gydnabod  y weriniaeth. 
Ar  farwolaetb  ei  gâr,  y Dr.  J obn  Ellis,  person  Dolgellau,  yr  bwn 
oedd  yntau  yn  ysgolbaig  ac  awdwr  enwog  amrai  lyfrau,  cafodd  y lie 
bwnw.  Bu  farw  yn  Nolbenmaen  yn  1673.f 

2.  * Tbe  Valiant  Welshman,  or  the  true  Chronicle  History  of  the 
Life  and  Valiant  Deeds  of  Caradoc  tbe  Great  King  of  Cambria, 
now  called  Wales,  as  it  bath  been  sundry  times  acted  by  tbe  Prince 
of  Wales  bis  Servants.  Written  by  B.  A.  Gent. 

London,  Printed  for  William  Gilbertson  at  tbe  Bible  without 
Newgate.  1663.’  [4plyg  bychan.] 

Enw  yr  awdwr  yn  llawn  ydoedd  Bobert  Armin. 

3.  ‘ Icbabod,  or  Eive  Groans  of  the  Church  : Prudently  Fore- 
seeing and  Passionately  Bewailing  Her  Second  Fall,  tbreatned  by 
five  dangerous,  though  undiscerned  Miscariages.  1663.’ 

Traetbu  y mae  am  gydio  bywoliaetbau  plwyfol,  urddiadau,  llygr- 
edigaetb  yr  offeiriaid,  a byw  o’u  plwyfau.  Bboddir  rbestr  o’r  am- 
rywiol  blwyfau  yng  Nghymru  lie  yr  oedd  gweinidogion  yn  dal  byw- 
oliaetbau, ond  heb  fyw  yn,  nag  yn  agosi’w  beglwysi.  Yr  oedd  143 
o’r  fath  yn  sir  Eorganwg,  26  yn  sir  Fynwy,  23  yn  sir  Benfro,  a 17 
yn  sir  Frycheiniog,  &c. 

1664. 

1 . * Llyfr  Gweddi  Gy  fire  din,  a Gweinidogaetb  y Sacramentau,  a 
Chynneddfau  a Ceremoniau  ereill  yr  Eglwys,  yn  ol  arfer  Eglwys 
Loegr,  yngbyd  a’r  Psallwyr  neu  Psalmau  Dafydd. 

A Brintiwyd  yn  Llundain  gan  S.  Dover,  tros  Edward  Ffowks,  a 
Pbeter  Bodwel.  mdcclxiv.’  |_4plyg.]J 

Yr  oedd  yn  gyssylltedig  â bwn  : — 

‘ Psallwyr  neu  Psalmau  Dafydd,  ar  ol  Cyfieithiad  y Bibl  Mawr  ; 
wedi  eu  Pwyntio  fel  y maent  i'w  canu,  neu  i’w  dywedyd  mewn 
Eglwysau. 

* Gwel  rbif  4,  d.f.  1661. 

t Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  pp.  248,  249 ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

t [Yn  y llythyren  dddu  y mae  ; ac  y mae  pob  adran  o hono  yn  dechreu  â 
llythyren  fawr  addurnog.] 


192 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1664 


Argraphwyd  yn  Llundain,  tros  Edward  Fowks,  mdclxiv.’*' 

Llyfr  gweddi  mawr  unplyg  [4plyg]  i’r  ‘ Eglwysau  ’ ydoedd  hwn. 

Cafodd  S.  Dover,  yr  argraffydd,  yng  nghyd  â John  Twyn,  Thos. 
Brewster,  llyfrwertliydd,  a Nathan  Brooks,  llyfrwerthydd,  eu  profi 
yn  euog  a’u  condemnio  o blegid  argraffu  a chyhoeddi  llyfrynau 
‘ Oableddus  a Maleisus.’  Caed  Twyn  yn  argraffu.  yn  Cloth  Fair 
ar  hyd  y nos ; a chafodd  ei  grogi,  ei  chwartern,  a chodi  ei  ben  uwch 
Porth  Llndd. 

2.  ‘ Articlau.  Y Namyn  nn  dengain  Articlau  Grefydd.  0 
gyfìeithiad  J.  D.  SS.  T.  P.’  4plyg.f 

Y Dr.  Davies  o Eallwyd  ydoedd  y cyfieithydd  uchod. 

3.  If  * ac  unffurfiad  Thomas  Jones.’  8plyg. J 

Dichon  mai  nid  y flwyddyn  hon  y cyhoeddwyd  yr  Erthyglan  yr 
ail  waith,  eithr  rywbryd  o hyn  i’r  flwyddyn  1710,  pryd  y cyhoedd- 
wyd hwynt  y drydedd  waith  wrthynt  eu  hunain.  Dywedir  rhywfaint 
am  Thomas  Jones  mewn  lie  arall. 

4.  ‘ Egwyddorion  y Grrefydd  Grristionogol  yn  gynnwysedig 
mewn  Catechism  Byr.’ 

Catecism  y Gymmanfa  Bresbyteraidd  yw  y llyfr  uchod,  yn  gyfrol 
fechan  18plyg,  yn  cynnwys  74  tudalen.  Y mae  yn  gyssylltedig  yr 
A.  B.  C.,  Credo  St.  Athanasius,  a Chredo  Nicea.  Hefyd  ‘ Articlau 
neu  Byngciau,’  sef  Erthyglau  Eglwys  Loegr,  ‘ wedi  eu  cyfieithu  yn 
Gymraeg  gan  J.  D.,  S.  T.  P.’f  Ar  ol  y Catecism,  y mae  yr  hysbys- 
iad  canlynol  yn  y ddwy  iaith : — ‘ The  impression  of  this  Booh  was 
chiefly  done  at  the  charge  of  Mrs.  M.  Crowther , an  English  Gentle- 
woman ; and  not  a little  favoured  by  Mr.  Caleb  D'Avenant,  a Wigornian. 
‘ Argraphiad  y llyfr  hwn  a ddibenwyd  yn  benaf  ar  Draul,  neu  Grôst, 
Mrs.  M.  Crowther,  Saesnes  Foneddig  : Ac  hefyd  drwy  helaeth  gyd- 
roddiad  Mr.  Caleb  D’Avenant  o Gaerfrangon.*  Yna  y canlyn 
pedwar  englyn  o 1 Fawl  i’r  rhai  uchod  am  eu  haelioni,’  ac  wrthynt, 
‘ John  Rhy elder ch  a'i  cant?  Phwng  y ‘ Credoau’  a’r  1 Erthyglau*  y 
mae  tudalen  yn  cynnwys  yr  ymadrodd  Lladinaidd  i’r  perwyl  hyn  : — 
‘ Dyma  gyfieithiad  Cymreig  o Erthyglau  Ffydd  a Chrefydd  a 
dderbyniwyd  yn  unfry dol  yn  Eglwys  Loegr,  ac  wedi  cymharu 
yn  ofalus  a’r  argraphiadau  Lladinaidd  a Seisonig,  gan  Geo. 
Llanelwy.’  Y ‘George’  hwn  ydoedd  y Dr.  George  Griffith, 
esgob  Llanelwy.  Gwelir  fod  erthyglau  y Presbyteriaid  ac  erthyglau 

* [Ymddengys  mai  dyma  y tro  cyntaf  i’r  gair  ‘ argraphwyd  ’ gael  ei  arferyd 
ar  lyfrau  Cymraeg  ; ‘ printio  ’ ac  i imprintio'>  yr  oeddid  o’r  blaen  ; a gwelir  mai 
ei  ‘ brintio  ’ a gafodd  y rhan  flaenaf  o’r  llyfr  hwn  ; ond  ‘ argraphwyd  ’ y 
‘Psallwyr,’  fel  y tystio  y cyfargraff  sy  ger  fy  mron.  Cyfieithwyd  rhif  4,  d.f. 
1658  o’r  ‘ trydydd  argraphiad  yn  Seisonaeg,’  ond  ‘ printiedig,’  nid  argraphedig, 
yw  y swaith  Cymreig  er  hyny.  Nid  yw  amlwg  a yw  y gair  ‘ argraphwyd  * 
yn  arferedig  ar  ragddalen  rhif  7,  d.f.  1658.] 

f Yn  ol  Moses  Williams  [Cofrestr,  rhif  5.] 
t Grwel  rhif  2. 


1667]  llyfrýddiaeth  y cymry.  193 

Eglwys  Loegr,  wedi  eu  cyhoeddi  yn  un  llyfr  trwy  awdurdod  yr 
eglẃyswyr.  Y mae  yn  briodol  mynegu  ym  mhellach  fod  y Catecism 
wedi  ei  ddosbarthu  yn  30  o ddosbarthiadau,  yn  ol  dyddiau  y mis,  fel 
y Salmau  ym  Meiblau  yr  Eglwys.  Dywed  Mr.  I).  Peter,*  ar  ol 
Palmer,  mai  Mr.  William  Jones,  o sir  Feirionydd,  a’i  cyfìeithodd,  er 
nad  ymddengys  byny  oddi  wrth  y llyfr  ei  hunan  ; ond  dywed  Wil- 
liams mai  James  Owen  a gyfìeithodd  Gatecism  y Gymmanfa,  gan 
drefnu  y gofyniadau  yn  ol  rbifedi  yr  wytbnosau  yn  y flwyddyn.f 
Ef  allai  er  byny  mai  ag  argraíììad  arall  y gwnaetb  Mr.  Owen  liyny, 
gan  fod  yn  bwn  yr  holiadau  yn  ol  rhifedi  dyddiau  y mis,  ac  nid  yn 
ol  rbifedi  dyddiau  y flwyddyn.  Bu  Wm.  Jones,  yr  bwn  oedd 
enedigol  o sir  Feirionydd,  am  betb  amser  yn  cadw  yr  Ysgol 
Eamadegol  yn  Pbuthyn ; ac  wedi  byny  symmudodd  i Ddinbych,  lie  y 
dewiswyd  ef  yn  gapelwr  i’r  Llywodraetbwr  Twistleton  ; a tbua’r  fl. 
1648,  daeth  yn  weinidog  y plwyf.  Darfu  i weithred  yr  Unffurfiad 
ei  wtbio  o’r  Eglwys,  a Gr weithred  y Pum  Milltir  ei  yru  o’r  dref,  a 
chafodd  noddfa  gan  y Treforiaid,  yn  y Plas  Teg,  sir  Fflint,  gan 
roddi  iddo  werth  ugain  punt  y flwyddyn  o dir  at  ei  gynnaliaeth. 
Dyoddefodd  unwaith  dri  mis  o garchar  am  gynnal  gweddi  deulu- 
aidd  yn  nhy  gwr  boneddig,  lie  y llettyai.  Symmudodd  i Estyn,  lie 
y bu  farw  mewn  oedran  teg,  yn  1679.  J 

5.  1 A Display  of  Heraldry : manifesting  a more  easie  access  to  the 
knowledge  thereof  then  hath  hitherto  been  published  by  any,  through 
the  benefit  of  Method ; Whereinto  it  is  now  reduced  by  the  Study  and 
Industry  of  John  Gruillim  late  Pursuivant  at  Armes.  Interlaced 
with  much  variety  of  History,  suitable  to  the  several  Occasions  or 
Subjects.  The  fifth  Edition.  Corrected  and  much  enlarged  by  the 
Author  himself  in  his  life  time  : Together  with  his  own  Addition  of 
explaining  the  Terms  of  Hawking  and  Hunting.  And  to  the  fifth 
Edition  were  added  about  four  hundred  new  Coats,  and  Bearings, 
in  their  proper  Sections,  never  before  inserted.  As  also  a true 
Eegister  of  the  Blazons  of  all  the  Knights  of  the  Carter,  from  their 
first  Installment : And  also  of  the  Baronets,  from  their  first  Crea- 
tion to  the  last,  which  were  made  by  King  Charles  the  First.  And 
to  this  fifth  Edition  many  offensive  Coats  (to  the  Loyal  Party)  are 
exploded:  With  a supply  of  his  Majestys  Friends:  As  also  the 
Names  and  Coats  of  Armes  of  the  Knights  of  the  Garter,  Knights 
Baronets,  and  Knights  of  the  Bath : Together  with  the  Atchieve- 
ments  at  large  of  most  of  the  Nobility  which  were  made  by  King 
Charles  the  Second. 


* Heines  Crefydd  yng  Nghymru. 
t Biographical  Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 

$ Peter,  Hanes  Crefydd  yng  Nghymru , t.  554,  555.  [Gwaith  Gwallter  Mechaint 

ii,  303.] 

25 


194 


LLYFBYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1668-9 


London,  Printed  by  T.  P.  for  Jacob  Blome,  and  are  to  be  sold  by 
John  Williams  at  the  Crown,  and  Joshua  Kirton  at  the  Kings  Armes 
in  St.  Pauls  Church-yard  ; Humphrey  Tuckey  at  the  Black  Spread- 
Eagle,  and  Francis  Tyton  at  the  Three  Daggers  in  Fleet-street. 
1664.’* 

1608. 

1 . ^[  ‘ Memories  of  the  Lives,  Actions,  Sufferings,  and  Deaths  of 
those  Noble,  Peverend  and  Excellent  Personages,  that  Suffered  by 
death,  sequestration,  decimation  or  otherwise  for  the  Protestant 
Peligion,  and  the  great  principles  thereof,  Alliance  to  their  Sove- 
reigne  in  our  late  intestine  Wars,  from  the  year  1637  to  the  year 
1666,  with  the  Life  & Martyrdom  of  King  Charles  i.  By  Da: 
Lloyd,  A.M.  sometime  of  Oriel  College  in  Oxon. 

London ; MDCLXvm.’f 

David  Lloyd  ydoedd  fab  Hugh  Llwyd,  o’r  Pant  Mawr,  ym 
mhlwyf  Trawsfynydd,  Meirionydd,  ac  a anwyd  yn  1635.  Cafodd 
elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ehuthyn,  o’r  lie  yr  aeth  i Gkfieg  Oriel, 
Phydychain.  Yn  1658,  cafodd  bersoniaeth  Ibston,  ger  Phydych- 
ain,  a bu  hefyd  yn  Ddarllenydd  yn  y Siartrws,  Llundain.  Dychwel- 
odd  i Grymru,  pan  y cafodd  ficeriaeth  Llan  Sant  Ffraid  ym  Mech- 
ain,  sir  Drefaldwyn,  canoniaeth  yn  Llanelwy,  a’i  benodi  yn  gapelwr 
i’r  Dr.  Isaac  Barrow,  yr  esgob,  yn  1670.  Yn  1671,  cafodd  ficeriaeth 
Abergele,  a phersoniaeth  Llanddulas,  yn  1672  ; y rhai  a gyfnewid- 
iodd  yn  1677  am  ficeriaeth  Llaneurgain,  yn  sir  Fflint,  a phreben- 
duriaeth  yn  Llanelwy.  Ymddengys  hefyd  iddo  fod  ryw  bryd  yn 
dal  personiaeth  Llansannan.  Heb  law  yr  uchod,  efe  a gyhoeddodd : — 
‘ Wonders  no  Miracles,  London,  1666  ‘ Church  Worthies  ; Or,  the 

the  Lives  of  the  Pight  Peverend  Arch-bishops,  the  Peverend  Bishops, 
Doctors,  and  eminent  Divines  since  the  Deformation ‘ State 
Worthies ; being  Observations  on  the  States-men  and  Favorites  of 
England  since  the  Deformation ; their  Prudence  and  Policies, 
Successes,  and  Miscarriages,  Advancements  and  Falls,  during  the 
Deigns  of  King  Henry  vm,  King  Edward  vi,  Queen  Mary,  Queen 
Elizabeth,  King  James,  and  King  Charles  i.’J 

[1669. 

1.  ‘Poems  by  the  most  deservedly  Admired  Mrs.  Katherine 
Philips,  the  Matchless  Orinda.  To  which  is  added  Monsievr 
Corneille’s 

Pompey  \ 

& > Tragedies. 

Horace,  ) 

With  several  other  Translations  out  of  French. 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1611  ; a rhif  6,  d.f.  1660. 

+ Theo.  Jones’s  History  of  Breconshire , lie  y mae  cryn  lawer  am  yr  awdwr 
hwn. 

Î Williams’s  Eminent  Welshmen;  and  MS.  penes  me. 


1670] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


195 


London,  Printed  by  J.  M.  for  H.  Herringman,  at  the  Signe  of 
the  Blew  Anchor  in  Lower  Walk  of  the  New  Exchange,  1669.’ 

Catherin  Philips  (Orinda)  ydoedd  ferch  John  Ffowler,  o Bucklebury,  yn 
swydd  Berc,  un  o fasnachwyr  Llundain ; a dywedir  gan  rai  ysgrifenwyr  ei  geni 
hi  yn  swydd  Frycheiniog,  a chan  ereill,  ym  mhlwyf  St.  Mari  Woolnoth  yn 
Llundain.  Nid  ymddengys  fod  un  teulu  o’r  enw  Ffowler  ym  Mryeheiniog  o 
gylch  yr  amser  dan  sylw ; ond  yr  oedd  yn  by w yn  Abbey  Cwm  Hir,  yn  swydd 
Faesyfed,  o gylch  y fl.  1680,  foneddwr  o’r  enw  Sir  Richard  Ffowler;  yr  hwn  y 
coffeir  am  dano  yn  yr  hen  rigwm  canlynol : — 

‘Alas!  alas!  poor  Radnorshire ! 

Never  a park,  nor  ever  a deer, 

Nor  ever  a squire  of  five  hundred  a year, 

Save  Sir  Richard  Fowler  of  Abbey  Cwm  Hir.  ’ 

A hwyrach  mai  un  o gyfathrach  y marchog  neu  y barwnig  hwnw  ydoedd  Orinda. 
Pa  fodd  bynag  am  hyn,  cafodd  ei  bedyddio  yn  y plwyf  a nodwyd,  yn  Llundain, 
ar  yr  llfed  o Ionawr,  1631.  Dygwyd  hi  i fyny  yn  egwyddorion  yr  Henad- 
uriaid ; ond  nid  hir  y bu  heb  eu  gadael,  ac  ymuno  â’r  Eglwys  y bedyddiasid  hi 
ynddi.  Yn  1647,  ymbriododd  â James  Philips,  o’r  Priordy,  Aberteifi.  Y 
llythyr  diweddaf  a ysgrifenodd  ydoedd  ym  mis  Mai,  1664.  Buan  ar  ol  hyny, 
tra  ydoedd  yn  aros  yn  Llundain,  cymmerwyd  hi  yn  glaf  o’r  frech  wen,  o’r  hon 
y bu  farw,  yn  y 33fed  flwyddyn  o’i  hoedran,  a chladdwyd  hi  ger  llaw  Eglwys 
St.  Bennet,  yn  y Ddinas.  ]* 

1670. 

1.  ‘ Allwydd  neu  Agoriad  Paradwys  i’r  Cymrv.  Hynny  yw 
Gweddiau,  Devotionau,  Cynghorion,  ac  Athrawiaethau  tra  duwiol  ac 
angenrheidiol  i bôb  Christion  yn  mynnu  agoryd  y Porth  a myned  i 
mewn  i’r  Nef.  Wedi  eu  cynnull  o amryw  lyfrau  duwiol,  a’i  cyfieithu 
yn  G-ymraeg  : neu  wedi  eu  cyfansoddi,  gan  I.  H. 

Yn  Lvyck.  Imprintiwyd  yn  y Flwyddyn  m dc  lxx.’  [I2plyg 
by  chan.] 

Llyfr  Defosiynau,  neu  Missal  Pabaidd,  yn  Gymraeg  a Lladin  yn 
gyfochrog,  yw  hwn,  yn  478  o dudalenau  12plyg,  ac  wedi  ei  ysgrifenu 
mewn  iaith  eglur  a da.  Y mae  yr  uch-linellau  a’r  prif  eiriau  mewn 
llythyrenau  cochion.  Tebyg  mai  gwr  o’r  Deheudir  ydoedd  y 
casglydd,  canys  efe  a’i  cyfiwyna, — ‘At  fy  anwyl  Frodyr  a’m 
Chwiorydd  a’m  Ceraint  eraill  ffyddlon  yn-Gwent  a Brecheinoc.’ 
Ac  wrth  gyn-lythyrenau  ei  enw  ‘I.  H.’  y mae  yn  debyg  mai  un  o’r 
Havardiaid  o Ddefynog,  ydoedd  ; gan  fod  teuluoedd  Cymreig  yno 
o’r  cyfenw  hwnw  trwy  yr  oesoedd,  ac  eto,  yn  ymlynu  wrth  y grefydd 
Babaidd ; ac  un  o honynt  yn  wastadol  yn  yr  offeiriadaeth.  Y mae 
ei  fod  yn  anerch  ei  ‘Geraint,’  yn  ‘Gwent  a Brecheinoc,’  yn  brawf 
cadarnhaol  o hyn.f  Y lie  a elwir  ‘Lvyck’  y dywedir  argraffu  y 
llyfr  yno,  yw  Liège , yn  nheyrnas  bresennol  Belgium,  medd  y Parch. 
D.  S.  Evans;  a dywed  un  arall,  ‘Lvyck,’ neu  ‘Luick,’  a ‘Liege 
city,  the  capital  of  the  bishoprick  of  Liege.’j  Y mae  y Parch.  D.  S. 

* Y Brython , iv.  327. 

t James  Havard  oedd  enw  diweddar  offeiriad  Pabaidd  Aberhonddu,  a’i  nai 
o’r  un  enw,  ac  o’r  un  teulu,  yw  offeiriad  Pabaidd  presennol  Caerfyrddin. 

Î Moroeen’s  Geography , a Salmon’s  Gazetteer. 


196 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1670 


Evans,  oddi  ar  y dyb  mai  yn  Liege,  yn  Belgium,  yr  argraffwyd  y 
llyfr,  yn  gwneyd  sylwadau  ag  y mae  genyf  yr  hyfrydwcb  o’u  cof- 
nodi : — 1 Dicbon  mai  ym  mbrifysgol  Babaidd  y dref  bcmo  y der- 
byniodd  y cyfieitbydd  ei  ddysgeidiaeth,  a bod  ganddo,  mewn  can- 
lyniad,  gryn  adnabyddiaeth  yno,  ac  mai  byny  a barodd  iddo  fyned 
yno  i argraffu  ei  lyfr.  Yr  oedd  y rban  fwyaf  o’r  offeiriaid  Pabaidd 
yn  y wlad  bon,  yn  derbyn  eu  dysg  yn  yr  oes  bòno  yn  Lwfaen,  yn 
Dowai,  neu  yn  y Coleg  Seisonig  yn  Bbufain.  Y mae  Liège  a 
Lwfaen  yn  yr  un  deyrnas,  ac  nid  yn  neppell  iawn  oddi  wrth  eu 
gilydd ; a cban  byny  nis  gallaf  ganfod  un  rbeswm  pa  bam  nas 
gallasai  llawer  o’r  wlad  bon  fod  yn  cael  eu  dysgeidiaeth  yno  hefyd. 
Ac  heb  law  hyny,  cafodd  amryw  o lyfrau  Pabaidd  yn  y Wyddeleg 
eu  hargraffuyn  Lwfaen  yn  yr  oes  bòno ; megys  y t*  Scathan  an  Chra- 
bhuigh ’ (=Drycby  Crefyddol),  1616;  1 0’  Clery’s  Vocabulary ,’  1643; 
* Parthas  an  Anma  ’ (=Paradwys  yr  Enaid),  1645.  Cafodd  1 Lochr an 
an  Chreidmheachi  ( = Catecism)  y Tad  O’Molloy,  ei  argraffu  yn 
Bbufain,  yn  1676;  a’r  1 Teagasg  Criosdaidìieì  (=Yr  Atbrawi'aetb 
Gristionogol),  gwaitb  Bonaventur  O’Heogbasa,  yn  Antwerp,  yn  1618. 
Eelly  yr  oedd  argraffu  llyfrau  Pabaidd,  o ba  iaitb  bynag  y byddent, 
yn  beth  cyffredin  ar  y cyfandir  yn  yr  16fed  a’r  I7fed  ganrif.  Argraff- 
wyd Cramadeg  y Dr.  Gr.  Boberts,  fel  y bernir,  ym  Milan,  ac  y 
mae  yn  bysbys  i dri  neu  bedwar  o lyfrau  Bosier  Smith  gael  eu 
bargraffu  yn  Paris.’*' 

[Mewn  ychydig  iawn  o fanau  y mae  Gymraeg  a’r  Lladin  yn  gyfochrog,  ond 
yn  Gymraeg  y mae  agos  y cyfan  o’r  Uyfr.  Y petk  hynotaf  a berthyn  iddo  fel 
cyfansoddiad  llenyddol  yw,  y llytkyrenir  ac  y seinir  y geiriau  Lladin  ynddo  ar 
ddull  y Gymraeg ; sef , yn  gyffredin,  arferir  f yn  lie  v,  w yn  lie  u,  a ç yn  lie  c, 
pan  y dygwyddo  sefyll  o flaen  e,  i,  ac  y.  A ganlyn  yw  gwedd  y Pader 
ynddo : — 

‘Pater  noster,  qui  es  in  çoelis : sanctifiçetwr  nomen  twwm : adveniat  regnum 
twwm : fiat  folwntas  twa,  sicwt  in  çoelo  & in  terra.  Panem  nostrwm  quotidian- 
wm  da  nobis  kodie : & dimitte  nobis  debita  nostra,  sicwt  & nos  dimittimws 
debitoribws  nostris : Et  ne  nos  indwcas  in  tentationem,  sed  libera  nos  a malo. 

Amen..’ 

Gan  fod  y llyfr  yn  bur  angkyffredin,  kwyrack  na  byddai  cynllun  arall  o hono 
yn  annyddorol.  Saif  y Credo  yn  y ffurf  ganlynol : — 

‘Credo  in  Dewm  patrem  omnipotentem ; creatorem  coeli  & terrse.  Et  in 
Jeswm  Ckristwm,  filiwm  eiws  wnicwm,  Dominwm  nostrwm : qui  conçeptws 
est  de  Spiritw  Sancto,  natws  ex  Maria  Firgine,  passws  sub  Pontio  Pilato, 
cruciffixws,  mortwws,  & sepwltws  : desçendit  ad  inferos : tertia  die  reswrrexit 
a mortwis : asçendit  ad  coelos,  sedet  ad  dexteram  Dei  Patris  omnipotentis : inde 
fentwrws  est  iwdicare  fifos  & mortwos.  Credo  in  Spirit wm  Sanctwm,  Sanctam 
Ecclesiam  Catkolicam,  Sanctorwm  commwnionem,  remissionem  peccatorwm, 
carnis  reswrrectionem,  fitam  seternam.  Amen.’ 

O kerwydd  diofalwck  yr  argraffydd,.  neu  ryw  ackos  arall,  gwelir  nad  yw  yr 
awdwr  ym  mkob  gair  yn  gwbl  gysson  ag  ef  ei  kun. 

Nid  oes  dadl  nad  yn  y dref  a elwir  yn  yr  Isdiraeg  Luik  neu  Luylc,  yn  yr 
Almaeneg  LiUtich , ac  yn  y Ffrancaeg  IAèçje , yn  nkeyrnas  bresennol  Belgium,  yr 
argraffwyd  y llyfr  kwn.  Saif  y dref  kon  mewn  talaetk  o’r  un  enw,  mewn  dyffryn 
kyfryd  rkwng  dau  fryn,  ar  lan  yr  afon  Maas ; a ckynnwys  yng  ngkylck  trigain 
mil  o drigolion.  Y mae  yn  sedd  un  o brifysgolion  y wlad,  ond  nid  wyf  sicr  fod 
ei  phrifysgol  wedi  ei  sylfaen  yn  yr  amser  dan  ystyriaeth. 

* Llythyr  y Parch.  Dan.  Sil.  Evans, 


16703 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


197 


Cynnwys  y llyfr  528  o dudalenau,  o’r  rliai  y llenwa  corff  y gwaith  478 ; y 
rhagymadrodd,  y Calaniadur,  a phethau  arweiniol  ereill,  24 ; ac  ar  y diwedd, 
gvmeir  i fyny  26  gan  gynnwysiad ; gwallau  y was g;  ‘taflan  o ymbell  eiriau  a 
arferwyd  ymma,  y rhai  nid  ydynt  nemmor  sathredic  yn  rhy w fannau  o Gymru, 
gyda’i  hystyr  mewn  geiriau  mwy  cyffredin ; ’ yma,  anerch  at  y ‘ Cymro  Mwyn- 
lan,  ’ yn  cynnwys  nodiad,  yn  Seisoneg,  ar  y dull  y dylai  y Cymry  seinio  yr 
iaith  Ladin,  sef,  ym  marn  yr  awdwr,  fel  eu  hiaith  eu  bun,  ac  nid  yn  ol  arfer  y 
Seison.  Ceir  yn  y Calaniadur  sydd  yn  blaenori  y gwaith  enwau  llawer  iawn  o’r 
Saint  Cymreig ; a llythyrenir  enw  y seintiau  ereill  mewn  dull  tra  chydweddol  ag 
anian  y Gymraeg.  Y mae  nodeb  yr  Iesuaid  ar  y tudalen  cyntaf,  sef  I.  H.  S., 
gyda  chroes  uwch  ben  yr  H ac  yn  gyssylltedig  â hi.  Gan  na  cheir  ond  cyn-lyth- 
yrenau  enw  yr  awdwr,  nis  gellir  dywedyd  gyda  dim  sicrwydd  pwy  ydoedd. 
Tybia  ein  hawdwr,  fel  y canfyddir,  mai  un  o II avar diaid  Brycheiniog  ydoedd;  ond 
yrunigGymro  o’r  Iesuaid  yn  cyfateb  i’r  cyn-lythyrenau  (I.  H.)  a gofnodir  gan  y 
Dr.  Oliver  ym  mhlith  offeiriaid  ac  awduron  yr  urddhòno  ydyw — ‘John  Hum- 
phrys,  of  Wales,  died  in  England  14  March,  1676,  set.  66.  Rel.  37.’ 

Y mae  rhai  o linellau  gwyneb  y llyfr,  ac  mewn  manau  ereill  ynddo,  yn 
gochion;  ond  y mae  yn  beth  hynod  i’w  nodi  mai  gosod  y cyfryw  linellau  a 
geiriau  a wnaed  â’r  llaw,  yn  gyffelyb  i’r  modd  y gosodir  nod  llythyrdy  ar  lythyr, 
wedi  argraffu  y cyfryw  fanau  â’r  llythyrenau  duon  yn  y dull  cyffredin ; canys 
gwelir  y llinellau  a’r  geiriau  cochion  yn  fynych  yn  ymwthio  ar  draws  y 
llinellau  duon,  ac  mewn  rhan  yn  eu  gorchuddio.  Y mae  aneglurdeb  y llythyr- 
enau cochion  hefyd,  y rhai  yn  gyffredin  sydd  yn  llawn  oil  o inc,  yn  goleu- 
fynegu  yr  un  peth. 

Y mae  gan  y golygydd  gyfargraff  ammherffaith  o’r  gwaith  hwn ; ond  y mae 
un  cwbl  gyflawn  yn  llyfrgell  Penmaen  Dyfi,  ger  Machynlleth ; ac  y mae  (neu  o 
leiaf  yr  oedd)  un  o honynt  yng  Nghwm  Cynfelyn,  ger  Aberystwyth.  Y mae  y 
llyfr  hwn  yn  un  o’r  ychydig  o lyfrau  Cymraeg  a argraffwyd  ar  Gyfandir  Ewrop, 
a’r  unig  un  fel  yr  ymddengys,  a argraffwyd  yn  yr  Iseldiroedd,  oni  chyfrifwn  ni 
argraffiad  Bocshorn  o Eiriadur  Cymraeg  a Lladin  y Dr.  Davies,  yr  hwn  a ym- 
ddangosodd  yn  Amsterdam,  yn  un  arall.  Gweler  rhif  1,  d.f.  1632,  a rhif  4, 
d.f.  1654.] 

2.  if  ‘ Y Drydedd  Ran  o waith  Mr.  Rees  Prichard,  gynt  Picar 
Llanymddyfri  yn  sir  G-aerfyrddin,  gŷda  Llythyr  at  Plwyfolion 
Lladdyfri,  Llanfair  ar  Brin,  a Llanedi  yn  sir  Graerfyrddin,  a Llythyr 
at  y Cymru  a ddarllenant  y Llyfr  hwn,  ynghyd  ag  Ymholiad 
beunyddiol  o waith  Usher,  a’r  lleill  o waith  S.  Bernard,’ 

Llundain.  8plyg. 

Yr  oedd  dwy  ran  o’r  gwaith  hwn  wedi  eu  cyhoeddi  o’r  blaen,  yn 
neu  tua  1646  ; ond  o blegid  caethiwo  rhyddid  y wasg,  ni  chyhoedd- 
wyd  ychwaneg  hyd  y flwyddyn  hon,  pan  y cafwyd  caniatâd  i wneyd 
hyny  trwy  y Dr.  W.  Thomas,  deon  Caerwrangon.*  Y mae  iddo 
gyflwyniad  a rhagymadrodd  gan  Stephan  Hughes. 

3.  if  ‘Articles  of  Agreement  and  subscription  betw11  his  Highness 
Prince  Rupert  and  divers  Noble  and  Honble  Persons  and  others, 
undertakers  for  working  of  Mines  Royal  in  the  counties  of  Cardigan 
and  Merioneth  in  the  Principality  of  Wales.’ f 

4.  ^f  ‘ Y Grefydd  Gristionogol.’î 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1646.  [Cymharer  rhif  11,  d.f.  1658.] 
t Gwel  rhif  1,  d.f.  1642  ; rhif  2,  3,  d.f.  1649  ; a rhif  2,  d.f.  1660. 

Î Yn  ol  Mr.  B.  Davies. 


198 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1671 


5.  * State- Worthies : or,  the  States-men  and  Favourites  of 
England  since  the  Reformation,  their  Prudence  and  Policies, 
Successes  and  Misscarriages,  Advancements  and  Falls,  during  the 
Reigns  of  King  Henry  vni,  King  Edward  vi,  and  Queen  Mary, 
Queen  Elizabeth,  King  James,  King  and  Charles  i.  The  Second 
Edition  with  Additions. 

London,  Printed  by  Thomas  Milhourne  for  Samuel  Speed,  in 
Thread-needle-street  neer  the  Royal  Exchange.  1670.* 

Y mae  yr  ‘Epistle  to  the  Reader*  gan  ‘David  Lloyd.* 
[Grweler  rhif  1,  d.f.  1668.] 

1671. 

1 . ‘ Y Ffydd  Ddi-ffvant,  Adroddiad  o Helynt  y Grefydd  Grist- 
ianogol  er  dechreuad  y byd  hyd  yr  oes  hon,  a phrofiad  oi  gwirion- 
edd  a’i  rhinwedd.  The  unfeigned  Faith.  Containing  a briefe 
History  of  the  Christian  Religion  from  the  beginning  of  the  World  to 
this  present  Age,  and  a proofe  of  its  veritie  and  efhcacie.  Yr  ail- 
printiad  gyd  ag  anghwanegiad. 

Printiedig  yn  Rhydychen  gan  Hen : Hall,  ac  a werthir  gan 
lyfrwyr  Gwrecsam  a Llanfyllin : a chan  Mr.  Gor  * [y  ddalen  yn 
ddrylliog]  ‘yn  Ghaer-Fyrddyn,  a Mr.  Yertue  yn  Abergavenny,  ac 
ymhen  y bont  ar  ogwr.  1671.* 

Dywedir,  a chredir  yn  gyffredinol  i’r  awdwr  Cymreig  enwog  hwn 
[Charles  Edwards]  gael  ei  eni  yn  Rhyd  y Croesau,  ym  mhlwyf 
Llansilin,  yn  sir  Ddinbych.  Myn  rhai  iddo  gael  ei  ddysgeidiaeth  yn 
Rhydychain,  ac  ei  fod  yn  y weinidogaeth.  Y mae  yn  ddiau  ei  fod 
mewn  bri  gan  enwogion  a swyddwyr  y Brifysgol  yno ; canys  y mae 
‘ Imprimatur  ’ o’r  eiddynt  wrth  rai  o’i  lyfrau,  ac  yno  hefyd  yr  argreffid 
rhai  o honynt.  Ymddengys  ei  fod  yn  treulio  ei  amser  gan  mwyaf 
yno  a Llundain,  yn  golygu  ei  lyfrau,  canys  y mae  ei  ‘Anerchiadau,* 
a’i  ‘ Ragymadroddion,’  yn  cael  eu  hamseru  yno.  Y mae  yn  ofìdus 
nas  gellid  cael  hanes  manylach  am  dano.  Ymddengys  mai  disgyn- 
yddion  y teulu  yw  Edwards,  o’r  Great  Ness,  ger  Croesoswallt.* 

2.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-lan ; sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 
Llundain.’ 

Beibl  bychan  wythplyg  ydoedd  hwn  hefyd.  Rhoddwyd  hwn 
allan  trwy  Thos.  Gouge  a Stephan  Hughes.  Y rhif  oedd  tua 
6000  o gopiau. 

* Traethodydd,  Ion.  1852  [ Traethodau  Llenyddol  y Dr.  Lewis  Edwards, 
t.  190] ; Blaen-gofiant  i’r  Y Ffydd  Ddijfuant , 1822,  gan  y diweddar  Barch. 
Peter  Williams,  D.D.,  Llanbedrog.  Yr  oedd  cares  i Charles  Edwards,  yn 
byw  yn  Lledrod,  ym  mhlwyf  Llansilin,  yr  hon  a fu  farw  yn  1664,  ac  un 
arall  o’r  enw  Lowri.  [Daeth  argraffiad  tlws  o ‘ Hanes  y Ffydd  ’ allan 
yng  Nghaerfyrddin  yn  1856,  8plyg ; ond  gresyn  ei  fod  yn  dilyn,  mewn 
llawer  o fanau,  argraffiad  cyfnewidiedig  y Dr.  P.  Williams,  yn  lie  cymmeryd  y 
gwaith  megys  y gadawodd  ei  awdwr  ef . ‘ Dylai’r  hen  lyfrau  gael  aros  fel  yr 

ysgrifenwyd  hwynt.  ’] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


199 


1671] 


3.  * Visitation  of  Pembrokeshire,  with  arms  blazoned  and  pedi- 
grees. London,  printed  by  John  Winter.  1671.’ 

Nid  argraffwyd  ond  yr  wyneb-ddalen,  y rhagymadrodd,  a’r 
arweiniad  i mewn.  Yr  oedd  corff  y llyfr  mewn  llawysgrif  yn 
ddiweddar  ym  meddiant  neu  yn  llyfrfa  Humphrey  Cheetham,  ym 
Manchester. 

4.  1 DadSeiniad  Meibion  y Daran.  Sef  ail-printiad  o Lyfr 
Escob  Juel  a elwir  Deffyniad  Ffydd  Eglwys  Loegr ; Ac  o Epistol  yr 
Escob  Dafies  at  y Oembru.  An  Eccho  of  the  Sons  of  Thunder 
Being  a Second  impression  of  Bishop  Juel’s  Apologie,  and  of 
Bishop  Davies  his  Epistle,  in  the  British  tongue. 

Printiedig  yn  Phydychen  gan  W.  H.  ac  a werthir  gan  lyfrwyr 
Gwrecsam,  a Llanfyllin,  a mersiandwyr  Pen  y bont  ar  ogwr.  1671.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,  os  nad  yn  ychwaneg.*  Ymddeng- 
ys  mai  Mr.  Charles  Edwards  ydoedd  y golygwr  a’r  cyhoeddwr. 

[Llofnodir yr anerch  ‘ At  y Darllenydd ’ gan  ‘Charles  Edwardes’,  a dyddir 
ef — ‘ Ehydychen  Mis  Ehagfyr  31.  1670.’  Y mae  y llyfr,  oddi  eithr  y rhanau 
arweiniol,  Epistol  yr  Esgob  Davies,  a’r  enwau  priod,  oil  yn  y llythyren  ddu. 
Cynnwys  y gwaith  252  o dudalenau  8plyg  bychan,  yng  nghyd  â 22  o ragar- 
weinolion=274.] 

5.  ‘ The  Life  and  Death  of  Mr.  Vavasor  Powell,  that  Faithful 
Minister  and  Confessor  of  Jesus  Christ.  Wherein  his  Eminent 
Conversion,  Laborious,  Successful  Ministry,  Excellent  Conversation, 
Confession  of  Faith,  Worthy  Sayings,  Choice  Experience,  Various 
Sufferings,  and  other  Remarkable  Passages,  in  his  Life,  and  at  his 
Death,  are  faithfully  Recorded  for  Public  benefit.  With  some 
Elogies  and  Epitaphs  by  his  Friends. 

Printed  in  the  year  mdclxxi.’ 

6.  ‘ Welch  Traveller,  or  the  Unfortunate  Welchman,  inverse. 
1671.’ 

Y 1 Welch  Traveller  ’ uchod  ydoedd  Humphrey  Crouch.  Yr  oedd 
y gwaith  mewn  llawysgrifen  yn  unig  hyd  1860,  pryd  y cyhoeddwyd 
argraffiad  bychan  o 30  cyfargraff  gan  argraffwasg  Chiswick. 

7.  ‘Visitation  of  Pembrokeshire,  with  arms  blazoned  and 
pedigrees.’ 

Cyfrol  o lawysgrifau  yw  hon,  sydd  yn  y Cheetham  Library , Man- 
chester (rhif  6715,  yno).  Y mae  yn  gyfrol  unplyg.  Y mae  achlen 
pob  teulu  yn  sir  Benfro  ar  ben  uchaf  y tudalenau,  ac  is  law  pob  un 
y mae  achau  y teulu,  gyda  digon  o le  i’w  ddwyn  ym  mlaen  am 
gannoedd  o flynyddau.  Y mae  iddo  ragddalen  a rhaglith  argraffedigi 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1587  ; rhif  1,  d.f.  1594.  [Ynbriodol  1595.  Nidoes  rhith 
dadl  nad  yr  ail  argraffiad  ydoedd,  canys  dywedir  hyny  ar  y rhagddalen.] 


200  LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY.  [1672 

heb  enw  awdwr ; ond  dywed  y ragddalen  iddo  gael  ei  argraffu  gan 
‘ John  Winter,  London,  1671.’ 

[Yr  un  yn  ddiau  yw  rhif  3 a rhif  7.] 

8.  1 Joannis  Andoeni  Epigrammata.  1671.’ 

Argraffiad  o Bennillion  John  Owen.’ 

1672. 

1 . ^[f  ‘ Ymlioliad  beunyddiol.  Llundain/  8plyg. 

Ymddengys  mai  ail  argraffiad  ydoedd  o waith  yr  Arches gob 
Usher.* 

2.  * Llyfr  y Psalmae  [cân  a darllen]  yng  nghyd  â'r  Testament 
Newydd.  Printiedig  yn  Llundain.  1672.’  8plyg. 

Dywed  rhai  mai  Stephan  Hughes,  a Thomas  Gouge,  gyda  chyn- 
northwy  y Dr.  Thomas,  deon  Caerwrangon,f  a rhai  offeiriaid  yn 
Neheudir  Cymru,  a fynasant  hwn  allan,  os  nad  Beibl  y flwyddyn 
ddiweddaf  hefyd.J 

[Ymddengys  yn  dra  thebyg  mai  yr  un  yw  argraffiadau  1671  ac  1672,  gyda 
gwyneblen  wahanol ; canys  y mae  yn  fwy  na  thebyg  na  ddaeth  allan  ddau  ar- 
graffiad o’r  Ysgrythyrau  mor  gyfagos  i’w  gilydd.  Yn  yr  argraffiad  hwn 
dilynodd  S.  Hughes  yr  argraffiad  a elwir  ‘Beibl  Cromwel,’  gan  arfer  y llythyren 
Seisonig  J,  megys  y gwneir  yn  hwnw.  Dywed  y Parch.  T.  Charles§  fel  y canlyn 
am  yr  argraffiad  hwn  :■ — Y mae  gofal  a diwydrwydd  Mr.  Stephen  Hughes  yn 
ganmoladwy  iawn  yn  diwygio  y Bibl  Cymraeg  o lawer  o wallau  oedd  yn 
y tri  argraffiad  blaenorol  o’r  cyheithiad  presennol  ; ac  y mae,  er  nad  heb  rai 
gwallau  eto,  mor  ddiwall  ag  un  argraffiad  a ymddangosodd  gwedi  hyny,  os 
nid  yn  fwy.  Y mae  yr  orgraff  a’r  attaliadau  mor  addas,  os  nid  yn  fwy  nag 
un  argraffiad  o’r  Biblau  Cymreig.  Dilynodd  argraffiad  1654,  yn  rhoddi  y 
llythyren  Seisonigaidd  J i mewn,  yr  hon  oedd  o’r  blaen  yn  ddyeithr  i’r  iaith 
Gymraeg.’  Cymharer  rhif  1,  d.f.  1654.] 

4.  % 1 A Sheet  in  Folio  containing  some  Omissions  and  Mistakes 
in  the  British  Translation  and  Edition  of  the  Bible,  appointed  to  be 
had  and  read  in  the  Churches  in  Wales,  to  be  Supplied  and  Pectified.’H 

5.  ‘ Diarhebion  Cymreig  a gasglwyd  allan  o Dictionary  Dr. 
Davies.  Llundain/  8plyg. 

6.  1 Canwyll  y Cymru — yn  bedair  rhan.  Llundain/  8plyg. 

Ail  argraffiad.**  Dywedir  mai  Stephan  Hughes  a’i  cyhoeddodd. 

7.  { Holl  Ddyled-swydd  Dyn,  Gwedi  ei  osod  ar  lawr  Mewn  modd 
hynod  o Eglur,  Defnyddiol  i bawb,  ond  yn  enwedig  i’r  Darllenydd 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1639. 

+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1656. 

Í Gwel  rhif  2,  d.f.  1671. 

§ Geiriadur  Ysgrythyrol,  d.g.  ‘ Bibl .’ 

||  [Moses  Williams,  Cofrestr , rh.  23.] 

**  Gwel  rhif  1,  d.f.  1646;  rhif  2,  d.f.  1770.  Nid  ydys  yn  sicr  o hyny. 


1674;] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


201 


mwyaf  Annyscedig.  Q-wedi  ei  ddosparthu  i xvii  o Bennodau ; Y 
rhai  trwy  ddarllen  un  o honynt  bob  Dydd  yr  Arglwydd,  a ddarllen- 
ir  i gyd  trostynt  deirgwaith  yn  y Flwyddyn.  Angenrbeidiol  i bob 
Teuluoedd.  Yngbyd  a Dwywolder  Neillduol  ar  amryw  Acbosion. 
A gyfìeitbwyd  yn  Gymro-aeg  gan  J.  Langford,  A.M. 

London,  Printed  for  R.  Royston,  Bookseller  to  tbe  King’s  Most 
Excellent  Majesty.  1672.’ 

Y mae  befyd  wyneb-ddalen  i’r 

‘ Duwiolder  Neillduol  ar  amryw  Acbosion,  yn  gystal  Cyffredinol 
ac  Anghyffredinol.  London,  Printed  for  R.  Royston.  1672.’ 

Richard  Royston,  y cyboeddydd  hwn,  ydoedd  feistr  Cwmpeini 
y Safwerthwyr  yn  1673  a 1674.  Yr  oedd  yn  llwyddiannus  iawn  yn 
ei  fasnach,  a gadawodd  yn  ei  ewyllys  rodd  i’r  tlodion,  a gwertb 
mawr  o addurniadau  arian  i’r  Safwertbwyr.  Bu  farw  yn  1686,  a 
cbladdwyd  ef  yn  Eglwys  Crist,  Heol  Newgat,  lie  y mae  y cerfiad 
bwn  i’w  goffadwriaeth  (yn  Seisonaeg)  : — ‘ Richard  Royston,  llyfr- 
werthydd  i dri  o freninoedd,  a fu  farw  1686,  yn  yr  86  mlwydd  o’i 
oed.’*4  Y cyfieithydd, 

John  Langfford,  a anwyd  yn  Rhuthyn.  Cafodd  ei  ddysgeid- 
iaeth  yng  Ngholeg  Crist,  Rhydychain,  lie  y cyrhaeddodd  ei  B.C., 
Chwefror  28,  1659.  Yr  oedd  yn  dal  lleoedd  eglwysig  yngNghymru. 
Dywedir  mai  ar  draul  T.  Gouge  y cyhoeddwyd  y gwaith. 

8.  ‘ The  Life  and  Death  of  Mr.  Vavasor  Powell.’ 

9.  1 Practica  Walliae,  or  the  proceedings  of  the  great  Sessions  of 
Wales,  concerning  the  method  and  practice  of  an  Attorney  there, 
from  an  original  to  the  execution.  Whereunto  is  added  the  old 
Statute  of  Wales  at  large ; and  an  abridgment  of  all  the  Statutes 
uniting  Wales  to  England,  with  tables  of  the  fees,  and  the  matters 
therein  contained.  By  Rice  Vaughan,  late  of  Grey’s  Inn,  Esq. 
London,  1672.’  l2mo. 

1674. 

1.  ‘Remains  Concerning  Britain:  their  Languages,  Names, 
Surnames,  Allusions,  Anagrams,  Armories,  Monies,  Impresses, 
Apparel,  Artillerie,  Wise  Speeches,  Proverbs,  Poesies,  Epitaphs. 
Written  by  William  Camden,  Esquire,  Clarenceux  King  of  Arms, 
Surnamed  the  Learned.  The  Seventh  Impression,  much  amended, 
with  many  rare  Antiquities  never  before  Imprinted.  By  the  In- 
dustry and  Care  of  John  Philipot,  Somerset  Herald : and  W.  D, 
Gent. 


26 


Timperley’s  Dictionary. 


202 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


[1675 


London,  Printed  for,  and  sold  by,  Charles  Harper  at  the  Flower 
de  Luce  over  against  St.  Dunstan’s  Church,  and  John  Amery  at  the 
Peacock  over  against  Fetter  Lane,  both  in  Fleetstreet.  1674.’ 

1675. 

1 . ‘ Hyfforddiadau  Cristionogol.  Yn  dangos  Pa  fodd  i rodio  gyda 
Duw  ar  hyd  y dydd.  A osodwyd  allan  yn  Saesonaec,  Gan  Thos. 
Gouge,  Gweinidog  yr  efengyl,  ac  yn  Gamberaec  gan  Hi  chard 
Jones,  o Ddinbech. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  A.  Maxwell  i’r  Awdwr.  1675., 

Crybwyllwyd  o’r  blaen  am  B.  Jones.*  ‘ Diwygiwr  y print-wasg’ 
oedd  Charles  Edwards.  Cyhoeddodd  T.  Gouge  y llyfr  hwn  ar  ei 
draul  ei  hun,  gan  geisio  Cymro  eyfarwydd  i’w  droi  i’r  Gymraeg. 

Am  Thomas  Gouge,  mab  ydoedd  i’r  Dr.  William  Gouge,  yr  hwn  a 
fuasai  yn  weinidog  Blackfriars , Llundain,  chwech  mlynedd  a deugain, 
acafuasai  farwyn  1653.  Ganwyd  ymab  Medi  19,  1605.  Dygwydef 
i fyny  yn  Ysgol  Eton,  a dewiswyd  ef  i Goleg  y Brenin,  Caergrawnt, 
yn  1626.  Cafodd  fywoliaeth  eglwysig  yn  Surrey,  yr  hon  a ddaliodd 
chwech  mlynedd,  a symmudodd  i St.  Sepulchre,  Llundain,  lie  y 
parhaodd  i gyflawnu  dyledswyddau  y weinidogaeth  hyd  1662,  pan 
y rhoes  ei  fywoliaeth  i fyny,  am  na  allai  gydymffurfìo  â rhai 
pethau  yn  yr  Eglwys,  ond  parhaodd  yn  aelod  ffyddlawn  o’r  Eglwys, 
tra  y gadewid  iddo ; ond  o blegid  y troai  allan  i bregethu  gyda’r 
Anghydffurfwyr,  er  bod  ganddo  drwydded  i wneyd  hyny,  ac  yn  cym- 
muno  yn  yr  Eglwys  ar  droion,  cafodd  ei  ysgymmuno.  Yn  1 674,  gyda’r 
Dr.  Tillotson  ac  ereill,  efe  a ffurfiodd  gymdeithas  wirfoddol  i ledaenu 
addysg  yng  Nghymru,  ac  i ledaenu  yr  Ysgrythyrau,  y Llyfr 
Gweddi  Gyffredin,  a llyfrau  da  ereill,  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Y 
gorchwyl  cyntaf  a wnaethant  oedd  prynu  2000  o gopiau  o’r  ‘ Ym- 
arfer  o Dduwioldeb,’f  a gawsant  wedi  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg,  a 
rhai  miloedd  o lyfrau  ereill,  megys  ‘ Egwyddorion  y Grefydd 
Gristionogol,’]:  a * Chatecism  yr  Eglwys,’  i’w  rhoddiyn  rhad  ideulu- 
oedd  tlodion  yng  Nghymru.  § Cyn  diwedd  y flwyddyn  hon,  dy- 
wedir  fod  deuddeg  ar  hugain  o Feiblau  Cymraeg|| — yr  hyn  oil  a 
gafwyd  yng  Nghymru  a Llundain — dau  gant  a deugain  o Dest- 
amentau  Cymraeg,**  a phum  cant  o ‘ HollDdyledswydd  Dyn,’ff  wedi 
cael  eu  rhoddi  i dlodion  Cymru,  a fedrent  ddarllen  Cymraeg.  Mynodd 
argraffu  wyth  mil  o Feiblau,  mil  o ba  rai  a roddodd  i’r  tlodion  ; ac 
anfonodd  y saith  mil  arall  i drefwyr  penaf  Cymru,  i’w  gwerthu  am 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1655. 

+ Rhif  2,  d.f.  1656. 

Î Rhif  4,  d.f.  1664. 

§ Sir  Thomas  Phillips’s  Wales. 

||  Rhif  2,  d.f.  1671. 

**  Rhif  3,  d.f.  1672. 

ft  Rhif  7,  d.f.  1672. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


203 


1675] 


bris  rhesymol.  Dywedir  nad  oedd  ganddo  ond  150^.  yn  y flwydd- 
yn,  a i fod  yn  rboddi  lOOp.  o byny  bob  blwyddyn  mewn  elusenau 
crefyddol;  ac  yr  oedd  yn  eu  cyfyngu  y naw  neu.  ddeng  mlyn- 
edd  diweddaf  o’i  fywyd,  agos  oil  i Gymru.  Arferai  deitliio  i Gymru, 
pan  dros  drigain  oed,  i ddosbarthu  ei  elusenau  ei  bun,  ac  ereill, — i 
weinidogion  llafurus,  trallodedig,  ac  angenus.  Mynodd  sefydlu  o 
dri  i bedwar  cant  o ysgolion,  i ddysgu  plant  i ddarllen,  ac  ymrwymai 
dalu  ei  bun  am  ddysgeidiaetb  cant  o blant.  Gorpbenodd  ei  yrfa 
yn  ddedwydd,*  a tbraddodwyd  pregetb  angladdol  iddo  gan  y Dr. 
Tillotson,  arcbesgob  Oaergaint. 

2.  ‘ Traetbawd  Byrr  yn  erbyn  meddwdod,  aflendid,  ofer-dyngu, 
a cbelwydd.’ 

3.  * Profiad  yr  Ysprydion,  neu  Ddatcuddiad  Gau  Atbrawon,  a 

Bbybudd  i’w  gocbelyd.  Neu  Draetbawd  byrr  ar  1 S1.  Jo.  4.  1.  0 

waitb  Bondi  Davies  Meistr  yn y Celfyddydau,  aPicar  Meifod.  Ym 
mba  un  y Datcuddir  drwy  oleini  Gair  Duw,  Esboniedig  gan  bynaf- 
iaetb,  fod  amryw  athrawiaethau  y Pabistiaid,  y Presbyteriaid,  yr 
Independentiaid,  a'r  Cwacceriaid,  yn  anghysson  â’r  Yscrytbyr  Lân, 
ac  o berwydd  bynny  i’w  gocbelyd  gan  bob  dyn  sydd  yn  caru  Iecbyd- 
wriaetb  ei  enaid. 

Bbydycben  Printiedig  gan  H.  Hall,  ym  mlwyddyn  yr  Arglwydd 
1675.  [16plyg.]f 

Y mae  y llyfr  bynod  a bynafol  bwn  yn  cynnwys  237  o dudalenau 
I2plyg,  yng  ngbyd  â llythyr  cyflwyniad  o bum  tudalen,  i Edward 
Yaugban,  Ysw.,  o Lwydiartb.  Bboddwyd  ficeriaetb  Meifod  i 
Bondl  Davies,  gan  yr  Esgob  George  Griffith,  yng  ngbyd  â pber- 
soniaetb  y Cwm,  ger  Llanelwy,  yn  1661,  medd  Brown  Willis,];  ond 

* Hanes  Crefydd  yng  Nghymru,  t.  586. 

t [Y  mae  i’r  llyfr  ddwy  ddalen  enwol;  y gyntaf  yn  Seisoneg  fel  hyn : — ‘A 
Tryall  of  the  Spirits,  or  a Discovery  of  False  Prophets,  and  a Caveat  to  beware 
of  them;  or  a Short  Treatise  on  1 John  iv.  1.  Wherein  is  discovered,  by  the 
light  of  Cod’s  Word,  expounded  by  antiquity,  that  several  Doctrines  of  the 
Papists,  Presbyterians,  Independents,  and  Quakers,  are  disagreeable  to  the 
Holy  Scripture,  and  carefully  to  be  avoided  by  every  man  that  loves  the  Sal- 
vation of  his  Soul.  Pro  Ecclesia  clamitant,  et  contra  Ecclesiam  dimicant. 
Cypr.’ 

Ar  ei  ddiwedd  y mae  anerchion  byrion  yn  Lladin  i’r  awdwr,  yng  nghyd  â 
chanig  Ffrengig  i’r  unrhyw.  Cynnwys  y gwaith  237  o dudalenau,  gyda  14  o 
raglitholion,  a 7 o derfynolion;  y cyfan,  258.] 

+ Survey  of  St.  Asaph  [ii.  268,  393.  Nid  oes  dadl  nad  oedd  Rondl  neu 
Randolph  Davies  yn  ficer  Meifod  mor  gynnar  a’r  fl.  1648.  Cofnoda  Coflyfr 
plwyf  Meifod  ei  briodas  ef,  megys  ficer  y plwyf  ( ‘ vicarium  hujus  parochise  ’)  â 
Mari,  merch  John  Williams,  oifeiriad,  ar  y degfed  o fis  Mehefin  yn  y flwydd- 
yn  hòno.  ‘ Matrimonium  legitimum  contrat.  fuit  inter  Randolphum  Davies 
vicarium  hujus  parochise  et  Mariam  filiam  Johannis  Williams  clerici,  10o  die 
Junii,  1648.’  Cymharer  Gwaith  Gwallter  Mechain,  iii.  102.  Camsyniodd 
yr  awdwr  amser  bedydd  un  o’r  plant  ( J ohn)  yn  lie  amser  cyflwyniad  y tad  i’r 
fywoliaeth.] 


204 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1675 


yn  y flwyddyn  1651,*  medd  coflyfr  Meifod.  Y mae  y coflyfr  yn 
cynnwys  bedyddiadau  tri  ar  ddeg  o blant  Bondi  Davies,  y ficer,  a 
Mari  ei  wraig,  o’r  flwyddyn  1649  i’r  flwyddyn  1666.  Bu  yn  dal  y 
fywoliaeth  o leiaf  saith  a deugain  o flynyddau  ; a bn  farw  yn  1695.-J- 
Tra  yr  oedd  efe  yno,  yr  oedd  y Crynwyr  yn  gwneyd  llawer  o gyn- 
bwrf  yn  y gymmydogaetb,  a Rawer  o’r  plwyfolion  wedi  nno  â hwy. 
Gyda  golwg  ar  roi  attalfa  arnynt  bwy,  ac  Ymneillduwyr  ereill  yr  oes 
hòno,  yr  ysgrifenodd  ae  y cyboeddodd  y ficer  y llyfrucbod.  Tybir  befyd 
fod  ganddo  law  yng  ngbyboeddiad  y ‘ Cowir  a flyddlon  ateb  i Lyfr 
a enwir  Oyfarwyddiadan  i’r  Cymrn,’  1660, | yr  bwn  sydd  ar  yr  un 
ddadl.  Yr  oedd  tri  o frodyr  o’r  enwan  Charles,  Tbomas,  a Samuel 
Lloyd  (ond  bod  Samuel  yn  byw  y pryd  byny  yn  Llundain,  ac  yn 
dal  rbyw  swydd  yno§),  yn  Dolobran,  y rbai  a gofleidiasant  egwyddor- 
ion  y Crynwyr ; a cban  eu  bod  yn  feddiannol  ar  dda  y byd  bwn,  yr 
oedd  eu  dylanwad  yn  fawr.  Adeilasant  gapel  ar  eu  tir,  ger  Coed 
Cawryd,  ym  mhlwyf  Meifod.  Aeth  Tbomas  Lloyd  i America  gyda 
William  Penn.  Dywedir  fod  egwyddorion  y Crynwyr,  nid  yn  unig 
ym  mhlwyf  y ficer,  eitbr  befyd  yn  ei  deulu, — fod  ebwaer  i wraig  y 
fleer  yn  byw  ym  Mhentrefy  Gof ; ac  iddynt  un  bore  Sabbath  gyfar- 
fod  â’u  gilydd  ym  Mhentref  Parog — un  yn  myned  i’r  Eglwys,  a’r 
llafl  yn  croesi  ei  llwybr  tua  cbapel  y Crynwyr,  yng  Ngboed  Cawryd, 
ger  Dolobran.  Wedi  yebydig  o eiriau  o gyfarchiad,  a pbob  un  yn 
parotoi  i fyned  ym  mlaen,  dywedai  gwraig  y ficer,  ‘ Pe  caffecb  chm 
ras,  fy  ebwaer  anwyl,  chwi  a ddeueeb  gyda  mi.’  Yr  oedd  ateb 
parod  gan  y Rail : — ‘ Pe  bai  genyt  ti  ras,  tydi  a ddeuit  gyda  mi? 
Felly  yr  ymadawsant,  i fyned  bob  un  i’w  Re  addoliad  ei  bun,  a pbob 
un  yn  uniawn-gred  yn  ei  tbyb  ei  bun.| 

4.  ‘ Yr  Ymarfer  o Dduwioldeb  yn  Cyfarwyddo  dŷn  i rodio  fal  y 
rbyngo  ef  fodd  Duw.  Y trydydd  preintiad. 

Printiedig  yn  Llvndain  gan  Tbo.  Dawks,  dros  Ph.  Cbitwin,  ac  a 
wertbir  dan  lun  y tri  Bibl  gyferbyn  a’r  Eoyal  Exchange.  1675.’ 
[8plyg.]** 

Thomas  Dawks,  argraffydd  y Ryfr  uebod,  ydoedd  argraffydd 
rbagorol  yr  oes  hòno ; ac  a anwyd  yn  Kelmascot,  sir  Bhydychain, 
yn  1636,  ac  a gafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  ysgol  y Merchant  Tailors , 
Llundain.  Bu  yn  cyssodi  Beibl  Amlieitbog  Walton  o’r  fl.  1652 
byd  1657.  Digon  tebyg  ei  fod  yn  rbyw  berthynas  i Tbos.  Dawks  a 
drowyd  allan  o Eglwys  St.  Michael,  Queenhithe,  Llundain,  o blegid 

* [Ni  sonir  yng  ngboflyfr  Meifod  i Rondl  Davies  gael  ei  gyflwyno  i’r  fywol- 
oliaeth  hòno  yn  1651.] 

4 [Cofnodir  ei  gladdedigaetli  yn  y coflyfr  fel  hyn  : — ‘ Dom.  Ranulphus 
Dauies  Cler.  de  Peniarth,  25o  Feb.  1695.  ’] 

î Gwel  rhif  1.  d.f.  1660. 

§ Life  oj  Richard  Davies. 

||  Cambrian  Quarterly  Magazine , vol.  i.  pp.  325,  396,  440.  [Gwaith  Gwallter 
Mechain,  iii.  109.] 


Gwel  rhif  1,  d.f.  1630  ; a rhif  2,  d.f.  1656. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


205 


1675] 


ei  anghydffurfiaeth  pan  ddaeth  Siarl  n.  i’r  orsedd.*  Dywedir  mai 
T.  Gouge  ac  S.  Hughes  oedd  y eyhoeddwyr. 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  anerchiad  1 Diwygiwr  y preintwasc  at  y 
darlleydd,’  yr  hwn,  tebygir,  ydoedd  Mr.  Charles  Edwards,  yn  yr 
hwn  y dywed  : — 

‘ Pan  i’m  galwyd  i ddiwygio’r  preintiad  yma  o’r  llyfr  hwn  mi 
dybias  nad  oedd  raid  imi  ond  edrych  ar  iddo  gyfatteb  yn  gywyr  i’r 
llyfrau  o’r  blaen.  Ac  felly  y dechreuais  wneuthur,  nes  imi  wrth 
fyned  ymlaen  i holi’r  Copi,  ddal  sulw  fod  yn  angenrheidiol  gyfnewid 
ynddo  lawer  o bethau ; gan  fod  y darileniad  a’r  ystyr  yn  dywyll,  ac 
yn  anghysson  mewn  llawer  o fannau,  ac  heb  gyrhaeddyd  ergyd  yr 
Awdwr  yn  y dafodiaith  arall : Ac  i’r  cyfieithydd  gamgymeryd 
bagad  o eiriau  Ladingaidd  a Groegaidd  yn  y llyfr  Saesonaec,  ysydd 
aLhawdd  eu  dirnad,  ac  allent  fagu  amryfussedd ; megys  yn  y ddalen 
41  o’r  preintiad  cyntaf,  lie  y cymmerth  y gair  site  yn  lie  sight,  gan 
ei  gyfieithu  golwg,  yn  lie  cyflead.  Nid  yw  y fath  gamgymeriad 
mewn  rhai  geiriau  dieithriol  achos  i feio  ar  y cyfieithydd  a gymerth 
boen  mor  llesol  i’w  wlâd  yn  y gorchwyl  hwn,  am  nad  oedd  y pryd 
hynny  hyfforddiadau  i gyfieithu  mor  gyffredin  ac  ydynt  yr  awrhon. 
Y mae  gennif  barch  iw  enw  ef  am  y llyfr  hwn,  ac  yn  gofus  gennif 
er  fy  mebyd  mor  groesawus  ydoedd  i’r  parth  lie  ganwyd  fi.  Ond  y 
beiau  mwyaf  (tebyg  cennifi),  a ddigwyddasau  oddiwrth  anghyfar- 
wyddyd  y preintwyr  Seisnig,  y rhai  yn  gynnefinol  a adawant  amryw 
eiriau  a liniau  hefyd  heb  eu  rhoi  i mewn,  onid  edrychir  attynt  yn 
dra-manwl.  O herwydd  yr  achosion  rhagddywededig  mi  roddais 
gais  ar  gyffelybu  y rhan  fwyaf  o’r  llyfr  Cymraeg  a’r  un  Saesneg 
ynghyd,  ac  iw  gwneuthur  i gydgordio,  gan  roddi  i mewn  a thynnu 
allan,  a chyfnewid  a symud  pethau,  fal  yr  oedd  yr  achos  yn  gofyn.’ 

Yr  oedd  yn  ddiau  yn  orchwyl  gofalus — mwy  na  phe  buasid  yn  ei 
gyfieithu  o newydd  yn  hollol — ddiwygio  gwaith  P.  Yaughan; 
canys  gwelsom  mai  cyfieithiad  anystwyth  iawn  ydoedd  : a chan  fod 
darllenwyr  yr  oes  hòno  yn  eithaf  afrwydd  yn  y ddysg  o ddarllen, 
prin  iawn  y gallasent  wneyd  synwyr  a derbyn  budd  oddi  wrth  y 
llyfrau  a gyfieithwyd  gan  P.  Yaughan.  Dywed  y golygydd  hwn, 
fel  esgusawd  tros  afrwydd-der  cyfieithiad  P.  Y.,  nad  oedd  ‘ hyffordd- 
iadau i gyfieithu  mor  gyffredin  ag  ydynt  yr  awrhon.’  Ond  pa 
hyfforddiadau  yn  fwy  oedd  yn  y fl.  1675,  nag  yn  y fl.  1620,  pan 
gyfieithwyd  y llyfr,  neu  yn  1630,  pan  argraffwyd  ef  gyntaf,  neu  yn 
1656,  pan  ail  argraffwyd  ef?  Am  a wyddys,  nid  oedd  ond  y 
1 Dictionary  in  Englishe  and  Welshe,  mock  necessary  to  all  suche  Welshe- 
men  as  will  spedly  learne  the  Englishe  tongue ,’  a briodolir  i Willy  am 
Salisbury,  a maniach  ereill  yr  oes  foreuol  hono,f  y rhai  o blegid  eu 
hynafiaeth,  oeddynt  wedi  myned  braidd  oil  o gyrhaedd  meddiant 
erbyn  hyn,  a’r  rhai,  fel  y cyffredin  o weithiau  W.  Salesbury, 
oeddynt  agos  yn  ddifudd,  o blegid  eu  hanystwythder.  Ac  am 
weithiau  y Dr.  Davies  o Fallwyd,  yr  oeddynt  ynfwy  o gynnorthwy  i 


* Palmer’s  Calamy’s  Noncon.  Mem.  vol.  i.  p.  161. 
t Gwel  rhif  1,  d.f.  1547,  1548  ; a rhif  1 a 3,  d.f.  1555. 


206 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1676 


gyfìeithu  o’r  Lladin  i’r  Gymraeg  nag  o"r  Seisonaeg  i’r  Gymraeg.* 

5.  ‘ Hebraicorum  Cambro-Britannicorum  Specimen.’ 

Rhestr  o eiriau  yw,  tebyg  i’r  rbestr  Gambraeg-Hebreig  sydd  yn 
niwedd  ‘ Hanes  y Ffydd,’  gan  Charles  Edwards,  wedi  eu  hargraffu 
wrthynt  eu  bunain,  ar  ychydig  o ddalenau  o blygiad  birgul,  gyda 
Rhagymadrodd  Lladin,  gan  ‘ Carolus  Edwardus,’ — ‘ Lond.  Éecemb , 
24.  1675.’ 

1676. 

1.  ‘ Hanes  y Efydd,  gan  Charles  Edwards.  Phydychen.’ 

Dyma  yr  ail  argraffiad.f  Yr  oedd  darluniau  beirdd  o amrywfatb 
o ferthyrdodau  ynddo,  y rhai  ni  roddwyd  gyda’r  argraffiad  cyntaf, 
nac  argraffiad  Dolgellau  yn  1811.  Dyma  yr  argraffiad  na  welodd  y 
Dr.  Williams,  Llanbedrog,  golygydd  dysgedig  argraffiad  Dolgellau 
yn  1822,  mo  hono. 

2.  1 Gair  i Bechaduriaid,  a Gair  i Sainct.  Y cyntaf  yn  tueddu  i 
ddeffrôi  Cydwybodau  Pecbaduriaid  diofal  i wir  deimlad  ac  ystyr- 
iaeth  o’r  cyflwr  erchyll  y maent  ynddo,  tra  fyddont  yn  byw  yn  eu 
cyflwr  Naturiol  beb  Ail-enedigaetb.  Yr  ail,  yn  tueddu  i gyfarwyddo 
ac  i berswadio  y Duwiol,  a’r  rbai  a Ail-anwyd  i amryw  ddyled- 
swyddau  enwedigol.  Gan  Tbo.  Gouge,  Gweinidog  yr  Efengyb 
Ac  a gyfieithwyd  gan  W.  Jones,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  A.  Maxwell  i’r  Awdwr  yn  y flwyddyn 
1676.’  8plyg. 

Pboddwyd  ycbydig  o ddalenau,  fel  parhâd  o bwn,  yn  gyssylltedig 
â ‘ Llyfr  y Resolution’  y flwyddyn  1684.  Y mae  yn  ei  ddiwedd 
dudalen  o ‘ Diwygiwr  y Preint-wasc  at  y darlleydd,’  gan  C.  E. 
( = Charles  Edwards)  ; ac  ‘ Agoriad  ar  Eiriau  yn  y llyfr  bwn,  nad 
ydyw  rhai  pobl  yn  eu  deall,  yn  rhyw  fannau  o Ddeheu-dir  Cymru, 
wedi  eu  hegluro  trwy  eiriau  mwy  cyffredin  a satbredig,  gan  Mr. 
S.  H.’  ( = Stephan  Hughes);  a pbedair  o bennodau  ar  amryw 
becbodau. 

3.  1 Principlau,  neu  Bennau  y Grefydd  Gristionogol,  A agorir  fel 
y gallo  y gwannaf  eu  deall.  Gan  T.  G.  Gweinidog  yr  Efengyl.  Ac 
a gyfieitbwyd  gan  W.  J. 

* [Heb  law  Geiriadur  Dyblyg  y Dr.  Davies,  yr  oedd  cynllun  y Doetbor  yn 
cyfieithu  ‘ Llyfr  y Resolusion,  ’ yr  hwn  sy  mewn  Cymraeg  bur  a llithrig  odiaeth, 
i’w  gael  yn  1675,  yr  byn  nid  ydoedd  yn  1620  a 1630.  Er  ymddangos  o’r 
‘Resolusion’  o fewn  dwy  flynedd  ar  ol  yr  ‘Ymarfer,’  gellir  meddwl  wrtb 
iaitb  y ddau  fod  o leiaf  gan  mlynedd  rbwng  amserau  eu  cyfansoddiad.  Nid 
y w ‘ Llyfr  y Resolusion,  ’ megys  cyfansoddiad  llenyddol,  wedi  cael  byd  yn 
byn  y sylw  y mae  yn  ei  baeddu.] 

+ Gwel  rbif  1,  d.f.  1671. 


LLYFRYDDIAETH  y cYmry. 


207 


1677] 


Printiedig  yn  Llundain  g an  A.  Maxwell  i’r  Awdwr  yn  y flwydd- 
yn  1676.’ 

Y ‘T.  GJ  uchod  ydoedd  Thomas  Gouge,  a’r  W.  J.  oedd  y 
William  Jones,  am  yr  hwn  y crybwyllir  iddo  gyfieithu 
1 Egwyddorion  y Grefydd  Gristionogol,’*'  a’r  ‘ Gair  i Bechaduriaid’ 
uchod.  Yr  oedd  y ‘ Gair  i Bechaduriaid  a’r  Gair  i’r  Sainct,’  ac 
* Egwyddorion  y Grefydd  Gristionogol,’ yn  cael  eu  cyd-rwymo  yn 
un  llyfr.  Gwyneb-ddalen  yr  ‘ Egwyddorion  ’ a argraffwyd  gyntaf,  ac 
erbyn  eu  myned  ym  mlaen  i’r  ‘Principlau,’  yr  oedd  yn  y fl.  1676  ; 
ond  gan  iddynt  ddechreu  y ‘ Gair  i Bechaduriaid  ’ heb  yr  wyneb- 
ddalen,  daeth  gwyneb-ddalen  hwnw  hefyd  i’r  fl.  1676.  Y mae 
nodau  yr  argraffwyr,  sef  eu  llythyrenau  ar  y llenau,  yn  profi  hyny. 
Y mae  yr  1 Hyfforddiadau  ’ yn  dechreu  yn  lien  I 3. 

5.  1 The  Theatre  of  the  Empire  of  Great  Britain.  Presenting  an 
exact  Geography  of  the  Kingdoms  of  England,  Scotland,  Ireland 
and  Wales.  Described  by  John  Speed.  1676. ’f 

6.  ‘ Britannia  Antiqua  Illustrata  : or,  The  Antiquities  of  Ancient 
Britain,  derived  from  the  Phoenicians,  wherein  the  original  trade 
of  this  Island  is  discovered;  names  of  places,  offices,  dignities, 
idolatry,  language,  and  customs  of  the  Primitive  Inhabitants 
are  clearly  demonstrated,  together  with  a Chronological  History 
of  this  Kingdom,  from  the  first  traditional  beginning,  until  the 
year  800,  a.d.  : when  the  name  of  Britain  was  changed  into  England, 
with  the  antiquties  of  the  Saxons,  as  well  as  Phoenicians,  Greeks 
and  Pomans.  By  AylettSammes,  of  Christ's  Colledge  in  Cam- 
bridge. Since,  of  the  Inner  Temple.’ 

London,  mdclxxvi.  1676.  Folio. 

Unplyg  ydyw,  ac  yn  cael  ei  egluro  a cherfluniau.  [Gelwir  y 
gyfrol  yn  gyfrol  gyntaf.] 

1677. 

1 . 1 Trysor  i’r  Cymru : Sef  Llyfr  yn  Cynnwys ; 1 . Pregeth  Mr. 
Arthur  Dent,  ynghylch  Edifeirwch,  o gyfieithiad  Mr.  Pobert 
Llwyd,  gynt  Ficer  y Wayn  yn  Shir  Ddinbych.  2.  Drych  i dri 
math  o bobl,  sef  i’r  Anghristion,  Phith-gristion,  a’r  Gwir-gristion, 
o waith  Mr.  Oliver  Thomas,  Carwr  y Cymru.  3.  Bellach  neu 
Byth  o waith  Mr.  Pichard  Baxter,  ym mha  draethawd  ycyfiawn- 
heuir,  y cyssurir,  y cynhyrfir,  ac  yr  hyfforddir  y Sanctaidd,  Ddiwyd, 
Ddifrifol  Gredadyn : A’r  Gwrthwynebwyr  a’r  Esceuluswyr  a argy- 
hoeddir,  drwy  oleuni  yr  Scrythur  a Pheswm.  0 gyfieithiad  Mr. 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1664. 

t Gwel  rhif  1,  d.f.  1610  j rhif  1,  d.f.  1616  ; a rhif  1 a 2,  d.f.  1627. 


208 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1677 


Richard  Jones,  o Ddinbych.  A’i  Brintio  yn  Llundain  gan 
Thomas  Dawks,  Printiwr  yng-hymraeg  i ardderchoccaf  Fawrhydi 
y Brenin.  1677.’ 

Y mae  yn  blaenori  hwn  ‘ Lythyr  at  y Darllenydd  ’ helaeth,  am  y 
llyfrau  hyn,  hob  un  ar  ei  ben,  o’r  hwn  y rhoddir  dosranau  yn  gyd- 
iol  â hwynt,  gan  fod  ail  wyneb-ddalen  i bob  un  o honynt,  fel 
hyn  : — 

(1.)  ‘ Drych  i dri  math  o bobl,  sef  i’r  Anghristion,  Rhith-gristion, 
a’r  Gwir-gristion.’  Llundain,  8plyg. 

Dywedir  yn  y ‘ Llythyr  at  y Darllenydd,’  fod  y ‘ Drychau’  wedi 
eu  ‘ printio  unwaith  o’r  blaen  ers  ys  deng-mlynedd  ar  hugain  a 
aethant  heibio.’  Rhaid  fod  hyn  tua’r  flwyddyn  1646  neu  1647.* 

(2.)  ‘ Bellach  neu  Byth.  0 gyfieithiad  Mr.  Richard  Jones 

0 Ddinbech.  Llundain.’  8plyg. 

Am  hwn  dywed  y ‘ Llythyr  at  y Darllenydd,’ — ‘ Am  y traethawd 
Bellach  neu  Byth  (Now  or  Never  yn  Saesoneg)  yn  gyntaf  y mae’n 
dyfod  allan  yng  Hymraeg.*  Ymddengys  hefyd  mai  hwn  yw  y 
dernyn  cyntaf  a gafodd  y Cymry  o waith  Baxter ; yr  hwn,  er  bod  ei 
enw  yn  adnabyddus,  y byddai  yn  briodol  cyflëu  ychydig  o’i  hanes 
yma. 

Y Parch.  Richard  Baxter  ydoedd  o deulu  Cymreig,  ond  a anwyd 
yn  Rowton,  yn  sir  y Mwythig,  yn  1615,  yn  nhy  ei  daid.  Yr  oedd 
ei  dad  yn  byw  yn  Eaton  Constantine,  o fewn  pum  milltir  i dref  y 
Mwythig.  Ni  chafodd  fanteision  dysgeidiaeth  athrofaol;  er  hyny 
cyrhaeddodd  radd  gyfrifol  mewn  dysg,  fel  ag  i’w  alluogi  gael  lie  fel 
Athraw  Ysgol  Ramadegol  Dudley.  Cafodd  ei  urddo  gan  y Dr.  Thorn- 
borough,  esgob  Caerwrangon,  pryd  nad  oedd  yn  petruso  cydym- 
ffurfio;  ond  yn  fuan  wedi  iddo  ddechreu  pregethu,  daeth  i adna- 
byddiaeth  ag  Anghydffurfwyr,  a’u  gweithiau,  y rhai  a gawsant 
effaith  ar  ei  feddwl  fel  ag  i ochri  tuag  at  yr  Anghydffurfwyr,  er  nad 
oedd  ganddo  wrthwynebiad  i bob  math  o esgobyddiaeth.  Gwahodd- 
wyd  ef  i weinidogaethu  i Kidderminster,  lie  yr  oedd  yn  cael  60^?. 
allan  o’r  ffceriaeth.  Bu  wedi  hyny  yng  Nghaerloew  a Chofentri; 
dychwelodd  wedi  hyny  i Kidderminster  yn  ei  ol  Er  ei  fod  yn 
anghydffurfio,  yr  oedd  yn  bleidiol  i’r  brenin,  ac  wedi  yr  Adferiad, 
dewiswyd  ef  yn  gapelwr  achlysurol  i’w  fawrhydi.  Cynnyg- 
iwyd  iddo  esgobaeth  Henffordd,  yr  hon  a wrthododd.  Yr  oedd 
wedi  cael  trwydded  gan  esgob  Llundain  i bregethu  yn  eglwysi  ei 
esgobaeth,  ond  iddo  beidio  â chynhyrfu  dadleuon.  Ond  daeth  dydd 
Bartholomëus,  1662,  fel  y bu  raid  iddo  gael  ei  gau  o honynt  oil. 
Bu  wedi  hyny  yn  pregethu  mewn  amrai  leoedd,  er  cael  ei  wylio  gan 
wylwyr  a gymmerent  fantais  ar  ddeddfau  seneddol  yr  amseroedd ; 
ond  o’r  diwedd  carcharwyd  ef  trwy  warant  oddi  wrth  y Barnwr 
Jeffreys,  gan  yr  hwn  y condemniwyd  ef,  ar  ol  prawf  maith  a garw, 

1 dalu  dirwy  o 500  mm,ci  i’w  garcharu,  ac  i’w  rwymo  i beidio  â 


Gwel  rhif  3,  d.f.  1646. 


1677] 


LLYFRYDDIÀETH  Ỳ CYMRY. 


209 


throseddü  y cyfreithiau  hyny  am  saith  mlynedd.  Ond  efe  a 
ryddhawyd  dan  feichiau,  trwy  gyfryngwriaetli  Arglwydd  Powys.  Bu 
farw,  yn  ddedwydd  iawn,  yn  1691,  yn  77  oed.* 

(3.)  ‘Pregeth  yngliylcli  Edifeirwch.  Gan  Arthyr  Dent.  0 
gyfieithiad  Mr.  Robert  Llwyd,  gynt  Picer  y Waun,  yn  sir 
Ddinbych.  Llundain.’ 

Ail  argraffiad.f  Y mae  y bregetb  bon  yn  gyflawn  yma  ; eitlií 
talfyriad  byr  iawn  o boni  sydd  yn  gyssylltedig  â’r  ‘ Llwybr  Hy- 
ffordd  i’r  Nefoedd,’  yn  1682.  Yn  y ‘ Llythyr  at  y Darllenydd,’ 
cyfeirir  at  yr  argraffiad  cyntaf  o’r  bregetb,  fel  hyn : — ‘ Bydded 
hyspys  i chwi,  ddarfod  printio  y bregetb  bon  yngbylcb  Edifeirwch 
unwaitb  o’r  blaen  agos  er  ys  banner  cant  o flynyddoedd.’ 

2.  1 Galwad  i’r  Annycbweledig.  Gan  Richard  Baxter. 
Lbmdain.’ 

Dywedir  mai  Stephan  Hughes  a fynodd  ei  gael  allan. 

3.  1 Cyfarwydd-deb  i*r  Anghyfarwydd,  sef  Llyfr  yn  cynnwys,  1. 
Agoriad  byrr  ar  Weddi  yr  Arglwydd.  2.  Ymddiddanion  rbwng  y 
Carwr  a’r  Oymro.  3.  Ymddiddanion  rbwng  Crist  a’r  Pubbcan, 
&c.  Amryw  Reolan  Duwiol,  &c.  Ai  Brintio  yn  Llundain  gan 
Thomas  Dawkes,  Printiwr  yng-bymraeg  i arddercboccaf  Fawrhydi 
y Brenin.  1677.’ 

Y mae  y mân  lyfraubyn  eto  yn  meddu  gwyneb-  nen  rag-ddalenau 
gwabanol,  a chyfeirir  atynt  yn  y Rhagymadrodd,  neu  y 1 Llytbyr  at 
y Darllenydd,’  yr  bwn  gyfeiriad  a ddodir  yn  gyssylltiol  â’r  cyfryw. 
Am  yr  boll  lyfr  dywedir : — 

‘ Ddarllenydd  anwyl,  Dyma  llyfr  i Hyfforddi  ac  i Gyfarwyddo  y 
cyffredin  Gymru,  ym  matterion  eu  iechydwriaeth  dragywyddol. 
Ac  oblegit  fod  bynny  yn  betb  mawr,  (tu  bwnt  i’r  byn  a ddichon 
calon  feddwl,  na  tbafod  draetbu)  os  ystyriwn  ni  y petban  y mae’r 
Enaid  yn  cael  ymwared  oddiwrtbynt,  a’r  llawenydd  a’r  gogoniant 
y mae’n  cael  bod  yn  gyfranog  o bonynt,  fe  ddylit  dderbyn  yn  roes- 
awgar  y fath  draethiadau,  ac  sy’n  gwir  gyfarwyddo  pobl  mewn 
matterion  mor  bwysfawr.’ 

(1.)  ‘ Carwr  y Cymru,  Yn  annog  ei  genedl  anwyl,  a’i  gydwlad^ 
wyr,  er  mwyn  Crist  a’u  beneidiau,  i chwilio  yr  Scrythyrau,  yn  ol 
gorchymyn  Crist.  loan  5.  39. 

Llyndain,  Printiedig  drwy  awdurdod  yn  y flwyddyn  mdclxxyii.’ 

Dywedir  yn  y ‘ Llytbyr  at  y Darllenydd  ’ am  hwn : — 

‘ I gyfarwyddo  pobl  i chwilio  'r  Scrytbyrau  er  iecbydwriaeth  i’W 
Heneidiau,  dymma  i ti  Garwr  y Cymru,  yn  awr  wedi  ei  brintio 

* Wilson’s  History  and  Antiquities  of  Dissenting  Churches , vol.  ii.  pp.  111-135, 
t Gwel  rbif  1,  d.f.  1629. 


27 


210 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1677 


drackefn.  Pa  darllenem  ni  y Scrythyrau  fel  ein  cyfarwyddir  yn  y 
llyfr  kwn,  ni  fyddem  lawer  gweÜ  Cristionogion  rkagllaw  nag  y 
buom  hyd  yn  hyn.’ 

Ymddengys  gan  kyny  mai  adargraffiad  ydoedd,*  o waith  Oliver 
Thomas.  Cyhoeddwyd  argraffiad  arall  (y  trydydd,  ymddengys)  yn  y 
flwyddyn  1666,  o dan  yr  enw  ‘ Drych  y Cristion,’  ondheb  ‘ Y Rhag- 
ymadrodd  at  Eglwyswyr ' Cymru, * yr  hwn  sydd  yn  ddernyn  o gyfan- 
soddiad  rhagorol,  a’r  hwn  y bydd  yn  briodol  ei  gyflëu  ger  bron 
yma 

‘ Ha-wyr  frodyr,  a thadan  Parchedig,  ac  anwyl  yn  yr  Arglwydd, 
y mae  yn  weddus  i mi  synnied  hyn  am  danoch  oil,  nad  yw  yn 
anwybod  i chwi,  ond  eich  bod  yn  credu  yn  ddilys,  mai  ewyllys 
Crist  yw,  nid  ar  i chwi  yn  vnig,  eithr  i*r  holl  braidd  y gwnaeth  yr 
Yspryd  glan  chwi  yn  olygwyr  arnynt,  chwilio  yr  Scrythyrau.  Act. 
20.  28.’ 

‘ Canys  mae  y ddyled-swydd  hon  wedi  ei  yspyssu  yn  amlwg,  ac 
mor  gyffredin  mewn  amryw  fannau  o Air  Duw,  ac  o’r  Tadau  dysc- 
edig  gynt,  ac  na  ddichon  neb  oddieithr  Grwyledyddion  deillion  fod 
yn  anhysspys  arni.  Athro  rhagorol  yn  nechreu  yr  oes  hon,  a gascl- 
odd  allan  o’r  hen  Dadau  athrawaidd  gynt,  mor  daer,  ac  mor  ddifrifol 
oeddynt,  bawb  yn  eu  hamser,  yn  cymmell  y cyffredin  i fod  yn  gyd- 
nabyddus  â Grair  Duw,  ac  i’w  fynych  chwilio,  gan  gynghori  hefyd  y 
Periglorion  o r amseroedd  hynny  i gynhyrfu,  ac  i fod  yn  daer  ar  bawb 
tan  eu  gofal  hwynt  i ymarfer  â’r  ddyled-swydd  grefyddol  hon, 
yn  eu  tai  eu  hunain  gartref,  ym  mysg  eu  teulu.  A minne  (frodyr) 
gan  ganlyn  ar  ol  y Seint  Dwyfol  hyn,  a fyddaf  (drwy  eich  cennad) 
cyn  hyfed  arnoch,  ac  attolwg  i chwi,  er  mwyn  Crist  Iesu,  er  mwyn 
eneidiau  eich  praidd,  ac  er  mwyn  eich  hun,  fod  yn  eiriol  ar  eich 
plwyfolion,  ar  iddynt  brynu  beiblau  bychain,  y rhai  syddyr  awrhon 
drwy  ras  Duw  a’i  ragorol  ymgeledd  tu  ag  atom  (y  cyffelyb  peth  ni 
bu  yn  ein  plith  erioed  o’r  blaen)  yn  ami,  yn  dda’r  newid  arnynt,  ac 
yn  hawdd  i’r  tlawd  eu  cael,  fel  y gallo  pob  dyn  annyscedig  a dim 
athrylith  dduwiol  ynddo  (o  medr  ddarllain  ei  iaith  ei  hun)  (yr  hyn 
a ddylei  pawb  ei  fedru)  fanwl  chwilio  Grair  Duw,  a bod  yn  hyspys 
ynddo. ’f 

Y mae  yr  awdwr,  yr  hwn,  gellid  meddwl,  oedd  weinidog  ffydd- 
lawn  iawn  o’r  Eglwys  Sefydledig,  yn  galw  ar  ei  gyd-eglwyswyr  mwy 
diofal,  at  eu  dyledswyddau,  mewn  dull  pwysig,  manwl,  ac  eto  yn 
dyner  a pharchus,  mewn  lluaws  o benau  neu  ystyriaethau,  gan  osod 
allan,  er  hyny,  eu  hesgeulusdra  mewn  iaith  gref. 

‘ Tebygol  yw  y buasai  yng  ngwlad  Cymru  yn  nyddiau  ein  Tadau, 
fwy  o chwilio  ar  yr  Scrythyrau  nag  a fu  hyd  yn  hyn  o’n  hoes  ni,  pe 
buasai  y Bugeiliaid  ysprydol,  neu  y rhan  fwyaf  o honynt,  mor  graff, 
mor  ddiwyd,  ac  mor  daer  ag  y dylasent  fod  i annog,  i gymmell,  ac 
gynhyrfu  y cyffredin  bobl  jTn  y ddyledswydd  anhepcor,  ac  angen- 
rheidiol  hon. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1631. 
t Gwel  rhif  2,  d.f.  1671. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


211 


1677] 


1 Mynycb  dros  ben  y mae  dolur  yn  taro  yn  fy  nghalon  wrth  weled, 
ac  ystyried  y diffyg  mawr  a’r  esceulusdra  dybryd,  sydd  yn  ein  plitli 
ni  Eglwyswyr  Cymru,  o gymmeryd  poen^i  ddyscu  ein  praidd  yn  gyd- 
wybodus,  eisiau  ymosod  a llwyr-fryd  calon  i ddarllein,  cyngbori,  ac 
i atbrawiaetbu,  1 Tim.  4.  13.  Yr  ydym  ni  ein  hunain,  (lawer  o 
honom)  yn  angbynnefin  a Glair  cyfiawnder,  ac  am  byny  yn  angbyfar- 
wydd,  ac  yn  angbymen  i gyfarwyddo  eraill.  Y mae  yn  ami  gweld 
yn  ein  plitb  ni  yngbymru  Eglwys-wyr,  o ran  eu  dysceidiaeth  yn 
ganmoladwy,  a’i  ymadrodd  yn  barabl-ddoetb ; ac  etto  yn  anaml 
gweled  mewn  llawer  goror  o’r  wlad  yr  Scrifennydd  wedi  ei  addyscu 
i deyrnas  nef,  yn  dwyn  allan  o’i  dryssor  betbau  newydd,  a ben, 
Mat.  13.  52,  Ie  rboddwcb  gennad  imi  fy  mrodyr  anwyl,  i ddywed- 
yd  wrthych  (y  petb  sydd  ddrwg  gennif  orfod  ei  ddywedyd)  y gellir 
cael  ym  mbob  un  o Escobaethau  Cymru  ddbugain,  neu  driugain  o 
Eglwysi,  beb  un  ynddynt  ar  y suliau  birddydd-baf,  pan  fo  sycbaf  y 
fiyrdd  a cblaiaraf  yr  bin.’ 

Ac  wedi  myned  ym  mlaen  yn  yr  un  dull,  y mae  yn  terfynu — 
‘ Eicb  Brawd,  a’cb  Car-wr,  a’cb  car  Dienwog  Di-Enw.’ 

Yna  y ‘ Llytbyr  at  ei  anwyl  geraint  a’i  gydwladwyr  y Cyffredin 
Cymru,  Annercb,’  i’w  ‘ cynbyrfu  9 i cbwilio  yr  Ysgrytbyrau ; mewn 
deuddeg  o ystyriaethau  ; ac  yn  diweddu,  1 Eicb  Car-wr  i’w  orcbym- 
yn  yn  yr  Arglwydd  Iesu.’  Yna  y mae  decbreu  corff  y llyfr  yn 
* Ymddiddanion  rbwng  Carwr  a’r  Cymro  yngbylcb  cbwilio  yr  Scrytb- 
yrau.’  Y mae  yr  ymddyddanion  yn  neillduol  o ddyddorol,  ac 
yn  pelydru  cryn  lawer  o oleuni  ar  sefyllfa  ac  ansawdd  dysgeidiaeth 
Glymreig  yn  yr  oes  bòno.  Ail  argraffiad  yw  bwn,  ym  mben  chwecb 
a deugain  o flynyddoedd  wedi  yr  argraffiad  cyntaf.*'  Cyboeddwyd 
yr  ‘ Ymddiddanion  ’ unwaitb  ar  ol  byn,  os  nad  ycbwaneg,  o dan 
enwau  ereill,  ond  wedi  gadael  allan  y ‘ Rbybudd  i’r  Darllenydd  ’ o 
flaen  yr  Ymddyddanion  cyntaf,  yr  ail,  a’r  trydydd,  y rbai  sy 
mewn  llytbyrenau  Brytanaidd. 

(2.)  ‘Agoriad  byrr  ar  Weddi’r  Arglwydd.  Gan  William 
Perkins.  0 gyfìeitbiad  E . Holland.  Llundain.’  12plyg. 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argraffiad  ;f  ac  yn  ail  argraffiad  mor  ddiwyg- 
iedig  ag  y gallesid  ei  ystyried  yn  agos  yn  llyfr  newydd  gwreiddiol, 
fel  y gellir  deall  wrtb  y 1 Llytbyr  at  y Darllenydd,’  yr  bwn  a 
ddywed : — 

‘ I gyfarwyddo  pobl  i weddio  yn  ol  Ewyllys  Duw,  fel  y derbyniont 

iecbydwriaetb  iw  heneidiau dyma  i ti  Agoriad  byrr  ar  weddi’r 

Arglwydd,  mewn  rhan  o waitb  Mr.  Perkins,  ac  o gybeitbiad  Mr. 
Bobert  Holand,  person  Llanddyfrwr'yn  sbir  Gaer-fyrddin ; ac  mewn 
rban  o waitb  a cbyfieitbiad  vn  araÚ — Y mae  yu  agos  i bedwar 
Tgain  mlhynedd  oddiar  pan  Printiwyd  llyfr  Mr.  Holant  gyntaf,  ac 
fel  y mae’r  Saesoneg,  felly  y mae’r  Gymraeg  wedi  ei  pburo  yn  fawr 
oddiar  yr  amser  byny,  ac  am  hynnynid  oedd  afresy mmol  i ddiwygio 


* Gwel  d.f.  1631. 

+ Gwel  rbif  1,  d.f.  163b 


212 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1677 


y llyfr  o ran  y iaitli ; ac  oblegyt  fod  y matter  yn  dywyll  mewn  rhyw 
fannau,  gweddus  oedd  iw  egluro  trwy  chwanegu  ato.’ 

Yn  yr  argraffiad  o’r  blaen,  dywedir  mai 1 Person  Elan  Ddeferowg, 
yn  sir  Gaerfyrddin,’  oedd  Robert  Holand;  ac  yma  dywedir  mai 
‘gynt  Person  Llanddyfrwr,  yn  sir  Gaer-fyrddin,’  ydoedd;  ond 
dywed  Mr.  Stephan  Hughes,  mai  Llanddowror  oedd  y lie.*  Y mae 
yn  un  o’r  llyfrau  goreu  a gyhoeddwyd  yn  ein  hiaith  ar  Weddi  yr 
Arglwydd;  yn  cynnwys  161  o dudalenau,  heblaw  yr  wyneb-ddalen, 
&c.  Y mae  yn  ei  ddiwedd  bedair  dalen  o ‘ Amryw  reolau  duwiol, 
perthynol  i bob  Cristion  i’w  harfer,’  a phum  dalen  yn  cynnwys 
‘ Llythyr  arall  at  y Darllenydd.’ 

Awdwr  y llyfr  hwn  ydoedd  William  Perkins,  yr  hwn  a anwyd 
ym  Marton,  yn  sir  Warwic,  yn  1558,  ac  a gafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yn g Nghaergrawnt.  Dewiswyd  ef  yn  weinidog  Eglwys  St.  Andrew, 
yn  y ddinas  hòno.  Gan  ei  fod  yn  Buritaniad  o egwyddor,  efe  a 
roes  ei  law  wrth  y 1 Llyfr  Dysgyblaeth,'  am  yr  hyn  yr  achwynwyd 
arno,  ac  y dygwyd  ef  ger  bron  Penaethiaid  y Colegau,  lie  yr  am- 
ddiffÿnodd  ei  hun  mewn  araeth  hyawdl ; ond  er  hyny  efe  a ddi- 
swyddwyd  gan  yr  Archesgob  Whitgifft.  Efe  a ysgrifenodd  lawer, 
yn  gwneyd  yng  nghyd  dair  cyfrol  unplyg ; a chyfieithwyd  rhai  o 
honynt  i’r  Ffrancaeg,  Isdiraeg,  ac  Yspaeneg,  heb  law  y llyfryn  hwn 
i’r  Gymraeg.  Bu  farw  yn  1602,  yn  44  oed.f 

(3.)  Canwyll  Crist.  1.  I gyfarwyddo  pechadur.  2.  I ddatcuddio 
rhagrithiwr.  3.  I gysauro  y gwann,  a’r  gwir  gristion. 

Printiedig  yn  Llundain,  yn  y fLwyddyn  mdclxxyii.’J 

Gwaith  Vavasor  Powel  ydyw,  er  nad  yẃ  ei  enw  wrtho,§  ac  yn 
cynnwys  amrywiol  lyfrynau  o eiddo  y gwr  enwog  hwnw,  y rhai — rai 
o honynt  o leiaf — a gyhoeddwyd  o’r  blaen  yn  Gymraeg,  fel  y gweler 
wrth  y cynnwysiad,  sef, 

1 Tri  o Ymddiddanion  grasol.  Y cyntaf  rhwng  Crist  a Phublican 
pechadurus.  Yr  ail  rhwng  Crist  a Pharisead  rhagrithiol.  Y 
frydydd  rhwng  Crist  a Chredadyn  ammheus.  I gyfarwyddo  pobl  i 
ddyfod  at  Grist,  trwy  yr  hwn  yn  vnig  y mae  iechydwriaeth  i’w  gael, 
Act.  4.  12,  dymai  ti  Ganwyll  Crist  wedi  ei  hail  brintio,  a pheth 
angwanegid  mewn  ambell  man.’[| 

4.  ‘Y  Ffydd  Ddi-ffvant.  sef,  Hanes  y Ffydd  Gristianogol,  a’i 
Rhinwedd.  Y trydydd  preintiad  gyd  ag  angwanegiad.  The  Vn- 
feigned  Faith.  Containing  a brief  Historie  of  the  Christian  Beligion, 
and  a proof  of  its  verity,  and  efficacie.  The  third  impression  with 
Augmentation. 

Preintiedig  yn  Rhydychen  gan  Hen:  Hall,  ac  a werthir  yn  Nimbech,, 

* [Gweler  nod  ar  yr  enw  hwn,  rhif  1,  d.f.  1600,  t.  73.] 
t Brooks’s  History  oj  the  Puritans,  vol.  ii.  p.  129-136. 

Í Ail  argraffiad  ; gwel  rhif  1,  d.f.  1653. 

§ Gwel  rhif  1 a 3,  d.f.  1653. 

||  Rhif  7,  d.f.  1653. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


213 


1677J 


a Gwrecsam,  a Llanfyllin,  Abergavenni,  Caer-Fyrddin,  a threfydd 
eraill.  1677.’  [8plyg.] 

Hwn  yw  yr  argraffiad  diweddaf  yn  oes  yr  awdwr,  a’r  goreu.* 
Cynnwysa  luniau  merthyrdodau,  y rhai  ni  roddwyd  gyda’r  argraff- 
iadau  ar  ol  hyn,  oddi  eithr  un  Dolgellau,  1811.  Hefyd  y mae 
yn  ei  ddiwedd  restr  o eiriau  1 Camberaeg-Hebreaidd,’  y rhai  hefyd 
a gyhoeddasid  o.’r  blaen  ddwy  flynedd  yn  ol  yn  llyfryn  wrthynt  eu 
hunain.j- 

5.  ‘Y  Bibl  Cyssegr-lan,  Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  John  Bill,  Christopher  Barker,  a 
Henry  Newcomb,  a Henry  Hills,  Printwyr  i Ardderchoccaf  fawr- 
hydi  y Brenin  ;î  ac  a werthir  gan  John  Hancock,  tan  lûn  y tri 
Bibl  yn  Popes-Head  Alley,  yn  Cornhill.  1677.’ 

Yr  oedd  diffyg  mawr  am  Feiblau  yn  y wlad  erbyn  hyn,  canys  yr 
oedd  Beiblau  y flwyddyn  1671,  wedi  myned  yn  brinion  iawn.  Yr 
oedd  T.  Gouge  a’i  gydlafurwyr  wedi  lledaenu  o Feiblau  yr  ar- 
graffiad diweddaf  hwnw,  gymmaint  a allasent  ei  gael  yn  Llundain 
a Chymru,  sef  deuddeg  ar  hugain,  yn  ystod  y flwyddyn  o Wyl  Ifan, 
1674,  i Wyl  Fair,  1675,  h.y.  o Feiblau,  heb  law  240  o Destamentau, 
yn  Gymraeg ; ac  hefyd  500  o ‘ Holl  Ddyledswydd  Dyn.’  Ymddeng- 
ys  hefyd  y cyhoeddasant  argraffiadau  newyddion  o bob  un  o honynt,§"; 
er  na  ddeuais  eto  i afael  â’r  un  arall  blaenorol  hwnw.  Mor  brin, 
oedd  y Beiblau,  fel  pan  wnaed  ymofyniad  gan  S.  Hughes,  neu  T; 
Gouge  drosto,  na  allwyd  cael  uwch  law  ugain  o Feiblau  Cymreig  an 
werth  trwy  yr  holl  deyrnas.  Achlysurodd  hyn  i’r  gwyr  hyn  (&. 
Hughes  a T.  Gouge)  wneyd  ymdrech— yn  cael  eu  cefnogi  gan  yr 
hyglod  Archesgob  Tillotson ; a’r  canlyniad  fu,  cael  yr  argraffiad. 
hwn  o 8,000  o Feiblau  wythplyg  ; a bernir  mai  hwn  oedd  yr  ar-. 
graffiad  helaethaf  o lawer  a fu  eto  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Dosbarth-. 
wyd  1,000  o honynt  yn  ebrwydd  i’r  tlodion,  a chafodd  un  o gyd- 
weithwyr  Gouge,  sef  Thomas  Fenion,  wedi  ei  farwolaeth,  fod  419^._ 
9s.,  wedi  eu  rhoddi  i brynu  rhifedi  o Feiblau  Cymraeg,  o ba  rai  yr 
oedd  y Dr.  Tillotson  wedi  rhoddi  50^?.,  Mr.  Maurice, ||  67 p.,  ac  ereill 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1671 ; a rhif  1,  d.f.  1676. 

+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1675. 

Î Pan  ddiangodd  y Brenin  Iago  I.  o’r  deyrnas  i roddi  ei  orsedd  i Dywysog 
Orange,  cafodd  ei  argraffwasg  ei  llosgi  gan  y terfysglu  o blegid  ei  foi  yn 
Babydd. 

§ Gwel  rhif  3 a 7,  d.f.  1672. 

||  Henry  Maurice,  mae  yn  debyg.  Gellir  ystyried  y cydweithwyr  hyn—  y 
rhai  a ymffurfiasant  yn  1675,  fel  math  o Gymdeithas  Feiblaidd — mwy  cyfyng, 
mae  yn  wir,  na’r  un  bresennol,  yn  nyddiau  bore  Anghydffurfiaeth,  a chan  y 
rhai  a drowyd  o’r  Eglwys  Sefydledig  yn  1662.  Mr.  T.  Gouge  oedd  y symmud- 
ydd — y prif  beiriannydd — a mynodd  gael  cynnorthwy  rhai  gweinidogion  enwog 
o’r  Eglwys  Sefydledig,  a rhai  neillduwyr  oddi  wrthi,  y rhai,  fel  eu  hunain,  oedd- 
ynt  yn  hoffi  gwneyd  daioni.  Y mae  un  o’r  Beiblau  hyn  yn  Llyfrfa  Dug  Bedfford, 
yn  Woburn  ; ac  ar  y ddalen  wag  y mae  yr  ysgrifen  ganlynol  — 


214 


LLYFKYDDIAETH  y cymey. 


Cl  677 


y gweddill  ;*  a’r  lleill  a werthwyd  am  bed  war  swllt  yr  un,  wedi  eu 
rhwymo  ; yr  hyn  oedd  yn  bris  isel  iawn  am  y fath  lyfr  trwcbus  a 
hardd,  ac  wedi  ei  greffynu,  gan  ei  fod  yn  cynnwys  y Llyfr  Gweddi 
Gyffredin,  yr  Apocrypha,  a’r  Salmau  Cân,  a gwyneb-ddalen  wahan- 
ol  i bob  un  o honynt,  a’r  amseriad  yn  ol  pa  un  yr  oeddynt  yn  y 
wasg.  Gan  mai  y Beibl  a argraffwyd  gyntaf,  y mae  wedi  ei  amseru 
yn  1677,  am  yr  hwn  y dywed  awdwr  y ‘ Llythyr  at  y Darllenydd,’  o 
flaen  y ‘ Trysor  i’r  Oymry  ’f — Stephan  Hughes,  mae  yn  debyg : — 
‘ Y mae  y Bibl  Cymraeg  wedi  brintio  yn  agos  i ddiwedd  y Barnwyr, 
ni  bydd  y cwbl  yn  barod  tan  flwyddyn  gyfan  eto  ar  y lleiaf : ond  nid 
hir  aros  da?  Yr  oedd  hyny  yn  ‘ Llundain,  y trydydd  dydd  ar  ddeg 
o fis  Awst,  1677.’  Yr  oedd  yn  dechreu  y flwyddyn  1678,  erbyn  i’r 
Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  sy’n  gydiol,  gael  ei  argraffu,  ac  am  hyny 
nodid  yr  amser  yn  ddyblyg.  er  dangos  mai  yn  nherfyniadau  i ddwy, 
diwedd  un  a dechreu  y llall,  y cafodd  ei  argraffu,  fel  hyn — 
1677-78.v 

6.  1 A Funeral  Sermon,  Preached  at  the  Interment  of  the  Virtuous 
Lady  Jane  Wynn,  Late  Wife  to  Sr.  John  Wynn,  Knight  and 
Baronet.  Who  dyed  at  Watsstay  the  eighteenth  day  of  February, 
and  was  buried  at  Ruabon  Church  on  the  twenty  fifth  of  the  same 
Moneth.  1675.  By  J.  B. 

London,  Printed  by  P.  W.  for  Hen.  Mortlock  at  the  Phoenix  in 
St.  Paul’s  Church-yard,  and  at  the  White  Hart  in  Westminster- 
Hall.  1677.’ 

7.  if  ‘ The  Antiquitie  of  the  Quakers  proved  out  of  the  Scriptures 
of  Truth,  published  in  Love  to  the  Papists,  Anabaptists,  &c.,  with  a 
Salutation  of  pure  Love  to  all  Tender-hearted  Welshmen,  but  more 
especially  to  Flintshire,  Denbighshire,  Caernarvonshire,  and  Angle- 
sea,  by  their  Countryman  and  Friend,  Thomas  Wynne. 

Printed  in  the  year  1677.’ 

‘ For  the  Right  Hon.  the  Earl  of  Bedford,  Knt.  of  the  noble  order  of  the 
Garter. 

‘ In  thankful  acknowledgement  of  his  bounty  to  Wales  in  contributing 
towards  the  charge  of  Printing  the  Household  Bibles  in  the  British  Language, 
which  were  to  be  freely  given  to  poor  families,  and  of  teaching  many  hundreds 
of  poor  Children  to  read  and  write. 

Signed  Jo.  Tillotson 

Edw.  Stillingfleet 
Benj.  Whitchol 
John  Meriton 
Thos.  Gouge 
Benjamin  Calamy 
Thomas  Fenion 
John  du  Bois.’ 

Y maepob  enwyn  ysgrifen-law  yr  ysgrifenydd. — Palmer’s  Calamy' s Noncon . 
Memorial,  vol.  i,  p.  187.  Costiodd  argraffu  hwn  agos  i 2000p. 

* Life  of  Fenion. 

+ Gwel  rhif  1,  y flwyddyn  lion. 


1677-78] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


215 


[Ni  fynegir  pa  le  na  chan  bwy  yr  argraffwyd  ef.  Yr  oedd  yr  awdwr, 
Thomas  Wynne,  yn  anhysbys  i Watt  a Lowndes.  Cynnwys  y traethodyn 
22  o düdalenau,  ac  y mae  yn  weithyn  hynod  brin  ; a gwelais  ychydig  yn  ol, 
mewn  cofrestr  llyfrwerthwr,  fwy  na  swllt  y tudalen  yn  cael  ei  ofyn  am  dano. 
Y mae  yr  awdwr  yn  gwneuthur  yr  honiadau  mwyaf  afresymol  mewn  perthynas 
i’w  blaidd  a’i  daliadau  ; a dyfyna  o’r  Ysgrythyrau  enghreifftiau  o ddynion 
yn  crynu  ac  yn  arswydo,  a dywed  fod  pawb  o’r  rhai  a grynent  felly  yn  Grynwyr 
yr  un  fath  â Chrynwyr  y dydd  heddyw.  Nis  gwn  ddim  chwaneg  am  yr  awdwr 
hygryn  hwn.] 

8.  ‘Improvement  of  England  and  "Wales,  by  Sea  and  Land,  to 
pay  debts  without  money,  and  set  all  the  poor  of  England  at  work 
with  the  growth  of  our  own  lands.  1677.’  4to. 

Y mae  yn  cynnwys  tudlen  o’r  afonydd  Slane  a Hafren,  a threfi 
Rhydy  chain,  Stradford  ar  Afon,  &c. ; a hen  dudlen  gywrain  o’r 
wlad  rhwng  Caerlleon  a Chastell  Fflint,  a rhanau  ereill  o Gymru. 

9 ‘ Reports  in  Common  Pleas,  being  all  special  Cases  ; to  which 

is  added  a Tract  concerning  Process  out  of  the  Court  of  Westmin- 
ster, into  Wales,  2nd  edition,  with  reference.  By  Sir.  J.  Vaughan. 
1671.’  Polio. 

Syr  John  Vaughan  ydoedd  fab  Edward  Vaughan,  Ysw.,  o’r 
Trawsgoed,  ger  Aberystwyth,  yn  sir  Aberteifi,  a Letitia,  merch  J ohn 
Stedman,  Ysw.,  o Fynachlog  Ystrad  Fflur.  Efe  a anwyd  yn  1603. 
Daeth  yn  wr  enwog  yn  y gyfraith  ; a Mai  22,  1668,  gwnaed  ef  yn 
Farnwr  y Deflys,  neu  Lys  y Dadleuon  Cyffredin.  Priododd 
yntau  un  o’r  teulu,  sef  merch  John  Stedman,  Ysw.,  o Gilcenin,  oil 
yn  yr  un  sir.  Bu  farw  yn  1674,  yn  71  oed.  Ei  fab,  Edward 
Vaughan,  a gyhoeddodd  yr  uchod,  a rhai  pethau  ereill  a gafwyd  yn 
barod  i’r  wasg. 

1677-78. 

1.  (1.)  ‘ Llyfr  Gwedi  Gyffredin,  A Gweinidogaeth  y Sacrament- 
au : A Chynneddfau  a Ceremoniau  eraill  yr  Eglwys,  yn  ol  arfer 
Eglwys  Loegr.’ 

Y mae  i’w  gofio  mai  gyda’r  argraffiad  hwn  o’r  Llyfr  Gweddi  y 
cyhoeddwyd,  am  y waith  gyntaf  yn  Gymraeg,  y gwasanaeth  am 
‘ Frad  y Powdr  Gwn,’  ‘ Merthyrolaeth  y Brenin  Charles  y Cyntaf,’  ac 
am  ‘ Adferiad  Charles  yr  Ail,’  a elwir  yma  ‘Natalie  Mawrhydi  y 
Brenin,’  canys  yn  niwedd  y ‘ Llyfr  Gweddi,’  ac  o flaen  y Beibl  y 
mae  y cyhoeddiad  canlynol : — 

‘ Charles  R. 

‘ Ein  hewyllys  a’n  pleser  yw,  i’r  Tair  Trefn  Gweddi  a Gweinidog- 
aeth hyn  a wnaed  i’r  Pummed  o Dachwedd,  y Ddegfed  ar  hugain  o 
Ionawr,  a’r  Nawfed  ar  hugain  o Fai,  fod  allan-  olaw  yn  Breintiedig 
ac  yn  gyhoeddedic  ; ac  o hyn  allan  i’w  gyd-gynnwys  gyda  Llyfr  y 
Weddi  Gyffredin  a Liturgi  Eglwys  Loegr,  i’w  harfer  bob  blwyddyn 
ar  y dywededic  ddjddiau,  mewn  pob  Cadeiriawl  a Cholegawl 


216 


LiYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[_1  677-78 


Eglwys  a Chapel  ac  Awl  o fewn  ein  dwy  Unifersiti,  ac  o’n  Colegau 

0 Eaton  a Chaer-wynt,  ac  mewn  pob  Eglwys  a Chapel  Plwyfawl  o 
fewn  ein  teyrnas  o Loegr,  Arglwyddiaeth  Gymry,  a Thre  Berwic  ar 
Tweed. 

1 Bhoddwyd  yn  Ein  Llys  yn  y Neuadd-wenn  yr  ail  dydd  o Eai  yn 
y Bedwaredd  Efwyddyn  ar  ddeg  o’n  Gwledychiad. 

i Trwy  orchymyn  ei  Eawrhydi, 

‘Edw.  Nicöolas.’ 

Cyn  hyn  hefyd  yr  oedd  cryn  wahaniaeth  rhwn  y cyfìeithiad  o’r 
Hianau  o’r  Ÿsgrythyrau  ag  sy’n  arferedig  yn  y Llyfr  Gweddi 
Gyffredin,  i’w  darllen  yn  y gẃasanaeth,  a’r  unrhyw  ranau  yng 
nghorff  y Beibl  ei  hun  ; gan  fod  yr  olaf  wedi  ei  ddiwygio,  a’r  Llyfr 
Gweddi  yn  dilyn  cyfieithiadau  boreuach  heb  eu  diwygio ; ond  y 
flwyddyn  hon,  rhoddwyd  allan  awdurdodaeth  freninol,  y cyfeirir  ati 
yn  ŷr  hysbysiad  Esgobawl  canlynol,  er  mwy  o unffurfìad 

‘ Yn  gymmaint  â darfod  trwy  14  Caroli  II.  Cap.  iy.  Sect  27. — ‘I 
Esgobion  Henffordd,  Tŷ  Ddewi,  Llanelwy,  Bangor,  a Llandaf,  a’u 
dilynwyr  gael  eu  gorchymyn  i gymmeryd  y fath  gynllun  yn  eu  plith 
eu  hunain,  fod  i Lyfr  y Weddi  Gyffredin  gael  ganddynt  ei  gyfìeithu 
.yn  wirioneddol  a chywir  i’r  dafodiaith  Erytanaidd  neu  Gymraeg  : a 
bod  i’r  cyfryw  wedi  ei  gyfieithu  felly, , gael  ganddynt  hwy,  neu  o 
leiaf,  ryw  dri  o honynt,  ei  olygu,  ei  ddarllen,  a’i  ganiatau  i gael  ei 
argraphu : a bod  wedi  i’r  cyfryw  Llyfr  gael  ei  argraphu  a’i  gy* 
hoeddi  felly,  i’r  Holl  Wasanaeth  Dwyfol  gael  ei  adferyd  a’i  ddy- 
wedyd  gan  y Gweinidogion  a’r  Curadiaid  trwy  holl  Gymru,  o fewn 
i’r  parthau  lie  mae  yr  iaith  Gymraeg  yn  cael  ei  harfer  yn  gyffredin, 
yn  y dafodiaith  Gymreig  neu  Frytanaidd,  yn  y cyfryw  ddull  a ffurf 
ag  a ofynir,  yn  ol  Llyfr  y Weddi  Gyffredin  sydd  yn  yr  Iaith 
Saesonaeg,  heb  wahaniaethu  dim  mewn  trefn  oddiwrth  y dywededig 
LyfrSaesonaeg.’  Ac  yn  gymmaint  a bod,  nidyn  unig  yr  Efengylau, 
a’r  Epistolau  a appwyntiwyd  i’w  darllen,  ond  hefyd  fod  Taflen  y 
Llithoedd  o’r  Hen  Destament  a‘r  Newydd,  a appwyntiwyd  yng 
Nghalender  y Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  o angenrheidrwydd  yn  cyf- 
eirio  at  gyfieithiad  yr  hen  Destament  a’r  Newydd,  oedd  y pryd 
hyny  mewn  arferiad,  sef  yr  un  a gyhoeddwyd  yn  mlwyddyn  ein 
Harglwydd  1 620,  a elwir  yn  gyffredin  Beibl  yr  Esgob  Parry.  Yr 
ydym  ni  yr  Esgobion,  y rhai  y mae  ein  henwau  yn  arwyddedig, 
wedi  ei  farnu  yn  beth  perthynol  i’n  dyledswydd,  mewn  ufudd-dod 
i’r  gorchymyn  dywededig  trwy  gynnorthwy  rhyw  rai  o’n  Hoffeiriaid, 
y rhai  a berchir  yn  fawr  o blegid  eu  gwybodaeth  o’u  hiaith  frodorol, 

1 beri  fod  i y Llyfr  Gweddi  Gyffredin  sydd  mewn  arferiad  yn  awr 
yn  yr  Iaith  Gymraeg,  gael  ei  gydmaru  yn  ofalus  â hwnw  a gyfieith- 
wyd  ac  a ganiatawyd  yn  ar  ol  y gorchymyn  hwnw,  ac  hefyd  yr  hen 
Destament  a’r  Newydd  ag  sydd  yn  awr  yn  cael  ei  ddarllen  a’r  cyfieith- 
iad  o’r  Hen  Destament  a’r  Newydd  i’r  Iaith  Gymraeg  agoedd  mewn 
arferiad  ac  yn  cael  ei  ganiatau  y pryd  hwnw  : fel  y gweler  a wnaed 
rhyw  gyfnewidiad  neu  gamgymmeriad  yn  y naill  neu  y Hall,  yr  hwn 
a ddistrywiai  y perphaith  gydgordiad  a’r  unffurfiad  hyny  yn  yr  holl 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


217 


1678] 


I wasanaeth  yn  yr  Ieithoedd  Cymraeg  a Saesonaeg,  yr  hyn  oedd 
I dyben  y gorcbymyn  hwnw  yn  14  Caroli  n.  i’w  wneyd. 

‘ Wrth  gyferbynu,  cafwyd  fod  rhai  gwelliadau  yn  y Llythyren- 
t iaetb  wedi  ei  wneyd  yn  argraphiad  1690,  a elwid  yn  gyffredin  Beibl 
| yr  Esgob  Lloyd,  yr  hwn  a gymmeradwywyd  yn  gyffredin,  ac  a 
j.  fwriadwyd  yn  unig  i adgyweirio  rhyw  gamgymmeriadau,  yn  bennaf 
I gwallau  y Wasg,  mewn  copi'an  diweddarach  o’r  Beibl,  ac  ad-roddi 
Llythyreniaeth  enwan  priodol  yn  ol  y Testyn  a gyhoeddwyd  yn 

j 1620.’ 

Gwnaed  yr  hysbysiad  ucbod  yn  1809,  lie  y gwelwn,  er  i’r 
' Weithred  o Unffurflad,  neu  yr  awdurdodiad  breninol  ucbod  gael  ei 
roddi  allan  yn  1677,  y bu  yn  ddieffaith  am  gant  a dwy  ar  hugain  o 
flynyddau.  Y mae  byny  i’w  ryfeddu  yn  fwy  pan  yr  ystyrir  fod  tri 
o’r  esgobion  Cymreig  yn  Gymry.  Y mae  rhyw  esgenlusdra  mawr 
wedi  ei  oddef  ym  mbob  oes  pan  y gofynid  rbyw  lesiant  ysbrydol  i 
Gymru.  Y mae  llythyreniad  yr  argraffiad  hwn,  yng  ngbyd  a’r  ar- 
feriad  o’r  gair  ‘Preintiad’  ucbod,  a rhai  geiriau  ereill,  yn  rboi 
prawf  mai  Charles  Edwards  ydoedd  y golygwr,  a’r  hwn,  fel  y gwelir 
wrth  ei  Lythyrau  at  y Darllenydd,  a’i  Anerchiadau,  oedd  yn 
Llundain  y blynyddoedd  hyn  yn  golygu  dygiad  amrai  lyfrau 
Cymreig  trwy  y wasg.  Gwelir  hefyd  mai  argraffiad  y flwyddyn 
hon  o ‘ Lyfr  y Weddi  Gyffredin  ’ yw  y cyfieithiad  a ellid  ei  ystyried 
yr  awdurdodedig.  Yn  nesaf,  yn  gydiol  â’r  Beibl,  yn  1677,  a’r 
Llyfr  Gweddi,  sydd  wedi  amseru  ei  argraff  yn  1677-78,  y mae,  ond 
wedi  ei  amseru,  gan  ei  bod  yn  awr  ym  mhellach  yn  y flwyddyn, 
gyda  gwyneb-ddalen  berthynol,  yr — 

1678. 

1.  (2.)  ‘ Llyfr  y Psalmau,  Wedi  eu  cyfieithu, 'A’i  Cyfansoddi  ar 
Eesur  Cerdd.  Drwy  waith  Edmund  Prys,  Archddiacon  Meir- 
ionnydd. 1678.’ 

(3.)  1 Testament  Newydd  ein  Harglwydd  a’n  Iachawdwr  Iesu 
Grist  Llundain.  1678.’ 

Yr  oedd  bellach  yn  tynu  ar  flwyddyn,  er  pan  ddywedwyd  yn 
Awst,  1677,  fod  Llyfr  y Barnwyr  wedi  ei  argraffu,  a dyma  yr  ‘ hir 
aros  ’ da  wedi  ei  gyflawn  foddhau,  pa  un  bynag  ai  Eglwyswyr  ai 
Ymneillduwyr,  gan  nad  oedd  raid  i’r  Ymneiffduwyr  brynu  y pethau 
eglwysig,  os  dewisent ; er  mai  dewis  yr  oeddynt  y rhan  fynychaf. 

2.  1 Of  the  Heart  and  its  Bight  Soveraign  : and  Borne  no  Mother- 
Church  to  England,  or,  an  Historical  Account  of  the  Title  of 
of  our  Brittish  Church  ; And  by  what  Ministry  the  Gospel  was  first 
Planted  in  every  County.  With  a Bemembrance  of  the  Bight  of 
Jerusalem  above,  in  the  great  Question,  Where  is  the  true  Mother 
Church  of  all  Christians  ? By  T.  J.  of  Oswestry  in  the  County  of 

28 


218  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1678 

Salop  sometime  Domestick  and  Naval  Chaplain  to  His  Royal  High- 
ness the  Duke  of  York. 

London,  Printed  for  Edw.  Foulkes,  and  are  to  be  Sold  by  T. 
Basset  at  the  G-eorge  in  Fleet  Street.  1678.’  [8vo.] 

Ar  ddiwedd  yr  1 Epistle  Dedicatory,’  ‘ To  His  Royal  Highness, 
James  Duke  of  York  and  Albany/  &c./  ceir  enw  yr  awdwr  yn 
llawnach,  ‘T.  Jones  / ac  y mae  yn  amlwg  mai  Cymro  selog  ydoedd. 
Y mae  y llyfr  yn  cynnwys  640  o dudalenau  12plyg.  Y mae  ynddo 
amrai  gyfeiriadau  Cymreig,  megys  y canlynol  ar  waelod  t.  146  : — 
* A myfi  Gwalter  Archiagon  Rhydychen  a droes  y Llyfr  hum  or  Lladin 
yn  gymraeg.  I,  Walter  Arch- Deacon  of  Oxford  Translated  this  out  of 
Latine  into  Welsh,1  wrth  son  am  waith  Geoffrey  o Fynwy. 

T.  J.  neu  Thomas  Joistes,  ydoedd  fab  i John  Williams,  o Groesos- 
wallt,  lie  y ganwyd  ef.  Wedi  cael  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn  y 
dref  hcmo,  efe  a aeth  i Goleg  yr  Iesu,  Rhydychain,  a bu  yno  hyd 
nes  y cafodd  y lie  hwnw  ei  roddi  i fyny  i blaid  y Senedd  yn  1849, 
gan  ei  fod  erbyn  hyn  yn  selog  iawn  dros  y weriniaeth.  Cymmerodd 
ei  A.C.  yn  1650.  Yn  1652,  efe  a ysgrifenodd  ‘Vita  Edwardi 
Simsoni  S.T.D.  ex  ipsius  autographo  excerpta.’  Yn  1654,  efe  a 
urddwyd,  gan  esgob,  meddir.  Yn  1655,  daeth  yn  berson  Castell 
Caereinion,  yn  sir  Drefaldwyn.  Cafodd  wedyn  ei  droi  allan  oddi 
yno,  pan  yr  ail  sefydlwyd  ei  ragflaenydd  Rice  Wynn ; ac  aethyntau 
yn  gapelwr  i Arglwydd  Lywydd  y Cyffiniau,  yng  Nghastell  Llwydlo ; 
ac  wedi  hyny  i wasanaeth  Iago,  Dug  Caerefrog,  yn  1663;  ond  o 
blegid  iddo  ddywedyd  rhywbeth  yn  erbyn  esgob  Caerwynt  a’i 
swydd,  efe  a drowyd  o’r  lie  hwnw  gan  y Dr.  Morley,  yr  esgob 
hwnw.  Yr  oedd  ychydig  cyn  hyn  wedi  cael  personiaeth  Llandyrnog, 
yn  sir  Ddinbych,  ac  ymneillduodd  yno.  Yno  hefyd  aflonyddwyd  ef 
gan  y Dr.  Morley,  yn  1670,  trwy  roi  cyfraith  arno  yn  y Llys  Pen- 
adur,  am  ddywedyd  ei  fod  ef  yn  gefnogydd  Padyddiaeth ; y tystion 
oeddynt — esgob  Bangor  a’i  gaplaniaid.  Dirwywyd  ef  i 300^?.,  a 
daliwyd  personiaeth  Llandyrnog  am  y tâl.  Ar  draul  rhan  o'r  arian 
hyny  adgyweiriwyd  Eglwys  Gadeiriol  Bangor.  Aflonyddwyd  ef  ar 
ol  hyn  gan  esgob  Bangor,  o blegid  rliyw  ddadl  rhyngddynt,  a dyma 
yr  amser  y cyhoeddodd  y llyfr  uchod.  Efe  a gyhoeddodd  hefyd  yn 
1682,  lyfr  o’r  enw  ‘ Elymas  the  Sorcerer  ; or  Memorial  towards  the 
Discovery  of  this  Popish  Plot,’  gan  ei  briodoli  i esgob  Caerwynt 
[y  Dr.  Morley]  ac  ereill ; o blegid  yr  hyn  y buasai  wedi  cael  ei 
aflonyddu  a’i  gospi  ym  mhellach,  oni  buasai  iddo  farw,  yr  hyn  a 
ddygwyddodd  yn  Totteridge,  yn  sir  Hertfford,  yn  y flwyddyn  hon 
(1682).* 

3.  ‘ Tudor,  A Prince  of  Wales.  An  Historical  Novel.  In  Two 
Parts. 

London,  Printed  by  H.  H.  for  Jonathan  Edwin,  at  the  Sign  of 
the  Three  Roses  on  Ludgate  hill.  1678.’ 

* Wood’s  Athen.  Oxen.  vol.  ii.  p.  532,  533;  Williams’s  Dictionary  of  Eminent 
Welshmen. 


1679] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


219 


1679. 

1.  1 Egwyddorion  y Grefydd  Gristionogawl,’  &c. 

[ Llundain.  8plyg. 

ITybiaf  mai  ail  argraffiad  yw  hwn  o’r  un  a gyhoeddasid  bymtheg 
mlynedd  yn  ol,*  neu  mai  bwn  yw  bwnw,  gan  na  welais  un  â’i  wyneb- 
ddalen  wrtbo.  Cyboeddwyd  bwn  gan  y Parcb.  D.  Jones,  o Lan- 
dyssilio. 

2.  If  ‘ Patrwm  y Gwir  Gristion,  neu  ddilyniad  Iesu  Grist.  A 
I ’Scrifenwyd  gynta’  yn  Lladin.  Gan  Tbomas  aKempis.  Gwedi 
ei  gyfieitbu’n  Gymraeg  er  ys  talm  o amser  yn  ol  Editiwn  yr  Awdwr, 
gan  H.  0.  gwenydog  ym  Mon,  Esq. 

Llundain,  Argrapbwyd,  er  budd  i’r  Oymry.  (Pris  9c.  i’r  tlodion. 
Is.  6c.  i eraill.), 

Y mae  y modd  y rboddir  enw  y cybeitbydd  yn  gyfryw  ag  na 
ellir  gwybod  a oedd  yn  y weinidogaeth,  ac  mai  gweinidog  y dylai  y 
gair  ‘ gwenydog  ’ fod ; ond  yn  yr  argraffiad  nesaf f gelwir  y lie  yn 
Gwenynog,  yr  byn  a ddengys,  mai  ei  gartrefle  a feddylir,  yr  bwn  le 
sydd  ym  mMwyf  Llanbabo Gwenynog  y geilw  pobl  y wlad  y lie  ; 
ond  dy wedir  mai  1 Gwaenydog * ydyw  ar  lyfrau  y plwyf.  Priodolir 
yr  awduriaetb  i Thomas  a Kempis,  yr  bwn  a anwyd  yn  Kempen,  ger 
Cologne,  o ddeutu  y fl.  1380 ; cafodd  ei  ddysgeidiaetb  yn  Daventer,  yn 
Holand,  a daetb  yn  ganon  Monacblog  Mynydd  St.  Agnes.  Cym- 
merodd  arno  ei  bun  wedi  byny  y gorcbwyl  o adysgrifo  y Beibl,  yr 
offerynlyfr,  amrai  o weitbiau  St.  Bernard,  a llyfrau  crefyddol  ereill. 
Yr  oedd  yn  adysgrifwr  rbagorol,  ac  yn  boff  o’r  cyfryw  orcbwyl.  Bu 
ar  waitb  bymtbeg  mlynedd  yn  adysgrifenu  y Beibl,  yn  bedair  cyfrol 
unplyg.  Dywedir  mai  nid  Kempis  yw  gwir  awdwr  y llyfr  bwn — 
nad  oedd  ond  adysgrifenwr  o bono  yn  unig — mai  yr  awdwr  oedd  John 
Gerson,  Cangbellwr  Prifysgol  Paris,  a’r  bwn  a fu  farw  yn  1429  ; a 
Í bu  Kempis  farw  yn  1471,  yn  ddeg  a pbedwar  ugain  mlwydd  oed.J 

3.  ‘ Work  for  a Cooper,  being  an  answer  to  a libel  written  by 
Tbomas  Wynne,  tbe  Cooper,  tbe  Aleman,  tbe  Quack,  and  tbe 
speaking  Quaker.  1679.’ 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  bedwar  tudalen  yn  Gymraeg  ; a pbeniad 
iddynt  fel  hyn : — ‘ Atteb  i’r  Cowper  o Gaerwÿs  o’i  Lytbyr  anraslon 
at  y Cymru. ’§ 

4.  ‘ Tbe  Condemnation  of  tbe  Cheating  Popish  Priest,  or,  A brief 
account  of  tbe  Tryal  of  Father  Lewis,  tbe  pretended  Bishop  of 
Llandaff,  at  tbe  last  Assizes  of  Monmouth,  March  28.  Who  lately 
cheated  a poor  woman  of  £15,  and  got  a Warrant  against  her  for 
£15  more,  on  pretence  of  Praying  for  her  father’s  Soul  out  of 
* Gwel  rhif.  4,  d.f.  1664. 

+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1684. 

Î Penny  Cyclopaedia ; Baner  ac  Amserau  Cymru , Ion.  1861,  t.  76. 

§ [Gwel  rhif  7,  d.f.  1677.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


220 


[1679 


Purgatory.  With  the  condemnation  of  another  Popish  Priest  at 
Gloucester,  &c.  Licenced,  April  7.  1679. 

London  : Printed  for  L.  C.  1679.’ 

5.  ^ ‘The  Whore  of  Babylon’s  Pockey  Priest,  or  a True  Narrative 
of  the  Apprehension  of  William  Geldon,  alias  Bacon  of  Tregear  in 
Monmouthshire,  a Secular  Priest  of  the  Church  of  Pome,  now 
prisoner  in  Newgate,  who  had  just  before  been  above  two  months 
in  cure  for  the  French  Pox  ; wherein  is  inserted  a true  copy  of  the 
Apothecaries  Bill  found  in  his  Chamber,  containing  the  whole 
process  of  that  Eev.  Fathers  Venereal  Cure,  with  several  other  re- 
markable Pelations  of  the  Debaucheries  and  Villanies  of  the  Popish 
Clergy.  1679.’ 

6.  ‘ A True  Narrative  of  that  Grand  Jesuite  Father  Andrews, 
who  lived  at  Hardwick  in  Monmouthshire,  how  he  fled  into  a large 
Wood  to  escape  Justice,  how  he  came  to  an  untimely  End,  and  the 
manner  of  his  Burial.  1679.’ 

Yr  oedd  yr  Iesuitiad  hwn  yn  byw  weithiau  yn  Ysgynfraith,  8 
milltir  o Hardwick.  Carcharwyd  gwraig  y ty  lie  yr  oedd  ym  Mryn- 
buga  am  ei  goleddu.  Cafodd  ffermwr  o hyd  i’w  fedd  ry w ddiwrnod 
yn  Wengothen,  ger  Abergafenni. 

7.  ‘ A Collection  of  10  different  Broadsides  and  Single  Sheets 
Published,  relating  to  Mr.  Arnold,  the  Monmouthshire  Justice,  Sir 
George  Wakeman,  and  Wm.  Bedlow,  who  was  so  Active  at  the 
Monmouth  Trials  of  Jesuits  and  Malignants.’* 

Y mae  dyddiadau  y rhai  hyn  yn  cyrhaedd  o’r  fl.  1679  i 1680. 
Phyw  hanesion  dyeithr  ydynt  mewn  ffug,  yn  cymmeryd  arnynt  eu 
bod  yn  newyddion  o’r  cyfandir,  ac  er  hyny  yn  dadguddio  yn  amlwg 
ddichellion  yr  lesuitiaid  yng  Nghymru,  ae  yn  cyfeirio  trwyddynt  at 
labyddiad  Arnold. 

8.  •[[  ‘ Short  Narrative  of  the  Discovery  of  a College  of  Jesuits  at  a 
place  called  Combe,  in  the  County  of  Hereford,  which  was  sent  up 
by  Herbert  Bishop  of  Hereford  to  Parliament,  according  to  order, 
to  make  diligent  search  and  return  ah  Account  thereof,  to  which  is 
added  a true  Delation  of  the  Knavery  of  Father  Lewis,  the  pretend- 
ed Bishop  of  Llandaff,  now  a prisoner  at  Monmouth  Goal.  Printed 

‘by  T.  N.  1679.’ 

Y mae  ‘ Father  Lewis  ’ yn  cael  cael  ei  ddarlunio  yn  fwy  o ddyhir- 
yn  nag  o sant.  Dywedir  chwedl  am  dano  iddo  dynu  dyn  allan  o’r 
purdan  i’r  nefoedd  am  100^.,  ond  iddo  o’r  diwedd  foddloni  cymmeryd 
30^?.  gan  fod  yr  amseroedd  yn  ddrwg. 

* [Gellid  meddwl  mai  o Gofrestr  rhyw  lyfrwerthydd  y cymmerwyd  y rliifyn 
hwn,  ac  mai  darluniad  o gynnwysiad  y gyfrol,  ac  nid  enw  neb  o’r  llyfrynau,  a, 
roddir  yma.  ] 


1680;] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


221 


9.  ‘ Letter  from  a Gentleman  in  the  Country  to  his  Friend  in 

London,  occasioned  by  a Prophesie  that  was  lately  found  in  the 
place  of  Retirement  of  Father  Lewis  of  Combe  in  Herefordshire. 
Father  Lewis  was  the  party  that  undertook,  for  the  value  of  £30,  to 
pray  the  soul  of  a certain  maid’s  father  out  of  purgatory,  the  which 
hath  lately  been  made  mention  in  a phamphlet.  1679.’ 

1680. 

1.  ‘Unum  necessarium  sive  practica  Definitio  Orationis.  Ym- 
arferol  Athrawiaeth  Gweddi,  yn  dangos  beth  (ac  mor  angenrheidiol) 
yw’r  Ddyledswydd  Bwysfawr  honno  mewn  Traethawd  byrr  o waith 
loan  Thomas  y Gwaelaf  a’r  Annheilyngaf  o weision  Crist. 

A breintiwyd  yn  Llundain  i’r  awdwr.’ 

2.  ‘The  Mystery  and  Method  of  His  Majesty’s  Happy  Restora- 
tion Laid  open  to  Public  View.  By  John  Price,  D.D.  one  of  the 
late  Duke  of  Albemarle’s  Chaplains,  and  Privy  to  all  the  Secret 
Passages,  and  particularities  of  that  Glorious  Revolution. 

London,  Printed  for  James  Yade  at  the  Cock  and  Sugare  Loaf 
near  St.  Dunstan’s  Church  in  Fleet  Street.  1680.’ 

3.  ‘Index  Yillaris,  or  an  Alphabetical  List  of  all  the  Parishes, 
Villages,  Towns,  Castles,  Seats  of  Nobility,  with  their  Names, — in 
England  and  Wales.  By  — Adams.’  1680. 

4.  <([  ‘ The  Information  of  Turbervill,  of  Skerr,  in  the  County  of 
Glamorgan,  Gent.,  1680.’ 

Cynnwys  hwn  lawer  iawn  o wybodaeth  am  y Pabyddion  Cym- 
reig,  a’r  rhai  oeddynt  anufudd  i’r  llywodraeth  ar  y pryd.  Yr  oedd 
y Turbervill  hwn  yn  arfer  byw  gyda’r  Arglwyddes  Mary  Molineux, 
merch  Iarll  Powys,  fel  ei  hathraw.  Yr  oeddynt  yn  Babyddion,  ae 
arferai  ef,  a Wm.  Morgan,  Iesuitiad,  a Rheithor  dros  yr  holl  Iesuit- 
iad  yng  Ngwynedd,  sir  y Mwythig,  a sir  Stafford,  gario  ym  mlaen 
seremoniau  Pabaidd  yn  fynych.  Y mae  yn  rhoddi  hanes  am  frad- 
wriaeth  yng  Nghymru. 

5.  ^[  ‘ Examination  taken  upon  Oath  in  the  Counties  of  Mon- 
mouth and  Hereford,  Reported  to  Sir  John  Trevor,  Chairman  of 
the  Committee  to  prevent  the  Growth  of  Popery,  with  the  Account 
given  to  the  House  of  Commons  by  Jno.  Arnold  and  John  Scudamore, 
of  the  Encouragement  given  to  Popery  in  the  Counties  of  Monmouth 
and  Hereford.  1680.’ 

Y Syr  John  Trevor  uchod  oedd  un  o hynafiaid  Arglwydd 
Dungannon,  oFryncinallt,ynswyddDdinbych.  John  Scudamore 
oedd  o deulu  y Scudamoriaid  o Kentchurcii,  yn  sir  Henffordd. 


222 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1681 


6.  ‘ Clamor  Sanguinis,  or  the  Cry  of  Blood,  being  a Short  but 
True  Account  of  a Barbarous  and  Bloody  Assault  made  on  Thursday 
night,  the  16th,  on  the  Body  of  John  Arnold,  Esq.  Justice  of  the 
Peace  for  the  County  of  Monmouth.  1680.’ 

Yr  oedd  yr  Arnold  hwn  yn  ddraen  yn  ystlysau  yr  Iesuitiaid 
Cymreig.  Yr  oedd  wedi  mynu  crogi  un  Cadben  Evans  o Forgan- 
wg,  a darfu  i'r  Pabyddion  gynllwyn  i’w  lofruddio  yn  ebrwydd. 

7.  ^[  ‘ An  Account  of  an  Attempt  upon  the  Person  of  Mr.  Arnold, 
one  of  His  Majestie’s  Justices  of  the  Peace  for  the  County  of  Mon- 
mouth, between  9 and  10  o’clock  at  night,  15  Ap.  1680.’ 

Y mae  hwn  yn  hollol  wahanol  i’r  un  diweddaf  uchod.  Y mae  yn 
rhoddi  hanes  neillduol  am  un  ‘Master  Herbert,’  yn  sir  Fynwy, 
Pabydd,  a ddygodd  gyhuddiad  yn  erbyn  Mr.  Arnold. 

8.  ‘England’s  Second  Warning-Piece,  Observation  on  the 
Barbarous  Attempt  to  Murther  Justice  Arnold  (a  Person  of  above 
£1500  per  annum,  a very  worthy  gentleman,  and  a Justice  of  the 
Peace  for  Monmouthshire)  Ap.  15.  1680,  with  a copy  of  the  pre- 
tended Speech  of  Evans  the  Popish  Priest  executed  in  Glamorgan- 
shire.’ 

Phoddir  hanes  am  Goleg  Iesuitaidd  ‘ y Combe  ’ (y  Cwm),  yn  sir 
Henffordd,  ac  hefyd  am  farwolaeth  Mr.  Phil.  Evans,  a Mr.  John 
Lloyd,  dau  offeiriad,  a grogwyd  yng  Nghaerdydd,  Morgan wg.  Yr 
oeddynt  wedi  tori  gwddf  Mr.  Arnold,  Ustus  yr  Heddwch  yn  sir 
Fynwy,  o glust  i glust,  er  hyny  efe  a adferwyd.  Dienyddiwyd  hefyd 
offeiriad  o’r  enw  Langhorn  ym  Mynwy. 

1681. 

1.  (1.)  ‘ Canwyll  y Cymru;  Sef  gwaith  Mr.  Pees  Prichard 
gynt  Ficcer  Llanddyfri.  A brintiwyd  o’r  blaen  yn  bedair  rhan, 
wedi  ei  cyssylltu  oil  ynghyd  ynnn  Llyfr.  The  Divine  Poems  of  Mr. 
Pees  Prichard,  sometimes  Yicar  of  Landovery,  in  Carmarthen 
Shire.  Wherunto  is  added  The  Strange  but  True  Narrative  of  the 
Chief  Things,  spoken  and  acted,  by  an  unclean  Spirit  at  Mascon. 
Translated  out  of  French  into  English,  by  Dr.  Peter  Du  Moulin, 
upon  the  desire  of  the  Honourable  Pobert  Boyle  Esquire.  And 
now  done  into  Welsh,  by  S.  Hughes  of  Swansey. 

London,  Printed  by  Tho.  Dawks,  his  Majestes  British  Printer.  Sold 
by  Enoch  Prosser,  at  the  Pose  and  Crown  in  Sweeting  Pents,  at  the 
East  End  of  the  Poyal  Exchange.  1681.  The  Price,  bound,  2s.  6d.’ 

Dyma  y trydydd  argraffiad,*  yr  hwn  a ddygwyd  allan  trwy  ym- 
* Gwcl  rhif  1,  d.f.  1664 ; rkif  2,  d.f.  1670  ; a rliif  6,  d.f.  1675. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


1681] 


228 


drech  a than  olygiad  medrus  Stephan  Hughes.  Yr  oedd  yn 
gydiol  a hwn  y canlynol : — 

(2.)  ‘ Day  Gymro  yn  taring  yn  Bell  o’u  Gwlad,  ac  ymgyffwrdd 
ar  fynydd,  ac  yn  chwedleua  am  a welson  ac  a glywson  ynghylch 
consurwyr,  rheihwyr,  dewiniaid  a’r  fath.’ 

Dywed  Stephan  Hughes,  f mai  gwaith  Mr.  Robert  Holant,  ‘gynt 
gweinidog  Llanddowror , yn  Shir  G-aer’  [Fyrddin],  yw  y gwaith  hwn 
ar  gonsuriaeth,  ac  eglura  mai  y lie  hwnw  a gam-lythyrenir  mewn 
lleoedd  ereill  yn  ‘ Llan  Ddeferawg,’  a ‘ Llanddyfrwr.’i 

2.  ‘ Adroddiad  cywir  o’r  pethau  pennaf,  ar  a wnaeth,  ac  a ddy- 
wedodd  yshryd  aflan  ym  Mascon,  yn  Burgundy,  Yn  Nhŷ  un  Mr. 
Francis  Peraud,  Gweinidog  Eglwys  y Protestaniaid  yn  y Dref 
honno : A osodwyd  allan  yn  Ffrangaeg  gantho  ef  ei  hun  ; a chwedi 
hynny  yn  Saesoneg,  gan  un  ac  oedd  a gwybodaeth  neilltuol  ynghylch 
y Stori  hon : Ac  yn  awr  wedi  ei  gyfieithu  yn  Gymraeg  gan  S.  H.  o 
Ahertawe.  A’i  Breintio  yn  Llundain  gan  T.  S.  yn  y flwyddyn 
1681.’ 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  1 Llythyr  at  y Darllenwr,’  yn  dechreu  â 
‘ Darllenwr  cariadus,*  ac  yn  diweddu — ‘ Stephen  Hughes,’  a’i 
amseru  ‘Broad  Street  yn  Llundain,  y 6 Dydd  o Fis  Rliagfyr, 
1680.’  Cyflwynir  ef  i ‘ Thomas  Manwering,’  gorwyr  y Ficer,  wrth  yr 
hwn  y dywed  y cyhoeddwr : — 

‘ Anrhydeddus  Syr, 

ÜN  o Fendithion  mawr  yr  Arglwydd  Dduw  i Ddynion  ar  y Ddaiar, 
ydyw  danfon  iw  mysc  hwynt  Weinidogion  Ffyddlon , sef  rhai  ac 
a fyddo,  nid  yn  unic  yn  Pregethu  Athrawiaeih  dda,  eithr  hefyd  yn 
rhoddi  Siampl  dda  iw  Gwrandawyr,  mewn  Ymarweddiad  Duwiol, 
sobr,  a Chyfiawn,  canys  trwy  Weinidogaeth  y cyfryw  rai  yn  gyffredin- 
ol,  y mae  Duw  yn  rhoddi  i Bobl  Wybodaeth  jachusol  o hono  ei  hun, 
Ffydd  yn  Grist,  Edifeirwch  am  bechod,  a Newydd-deb  buchedd,  heb 
yr  hyn  ni  ddichon  neb  fod  yn  gadwedig. 

Os  cafes  rhai  erioed  y Fendith  hon,  Plwyfolion  Llanddyfri , Llan- 
fair  ar  Bryn,  a Llanedi , a’i  cawsant  hi  (pe  medrasent  hwy  yn  ei  Dydd 
wneuthur  defnydd  da  o honij  pan  danfonodd  Duw  attynt  y parchedig 
Mr.  Rees  Prichard , i fod  yn  Weinidog  iddynt.  Canys  ni  bu  dim  o’i 
ran  ef  yn  ol,  na  thrwy  Bregethu , na  thrwy  siampl  dda , i geisio  i troi 
nhwy  at  Dduw  trwy  Jesu  Grist , fel  y byddent  cadwedig. 

Trueni  mawr  ydyw,  na  buasse  Dull  ei  Fywyd  Bendigedig  ef  wedi 
ei  ossod  allan  mewn  print,  gan  rai  Gwyr  duwiol  dyscedig,  y rhai 
oeddynt  yn  ei  nabod  ef,  fel  ymae  Bywydau  llaweroedd  o Weinidog- 
ion grassol,  mewn  amryw  leoedd,  wedi  ei  gossod  allan  er  siampl  i 
eraill. 

+ ‘ Llythyr  at  y Darllenwr,’  i’r  Adroddiad  cywir.  Gwel  rhif  2,  dany  flwydd- 
yn hon. 

Î Gwel  d.f.  1631  ; a rhif  3,  d.f.  1677. 


224 


LLYFRYDDTAETH  Y CYMRY. 


[1681 


Bwi’n  casclu  mewn  rhan  oddiwrth  ei  Waith  ef  yn  y Llyfr  hwn, 
ac  mewn  rhan  oddiwrth  yr  hyn  a glywais  i am  dano  ef,  o Eneie 
rhai  a ellit  ei  coelio,  Fod  Mr.  Prichard  yn  Briod  da , yn  Bad  da,  yn 
Feistr  da,  yn  Weinidog  da,  yn  Wladwr  da,  ac  yn  Gristion  da,  trwy  y 
Gras  air  Bonnie  mawr  a dderbyniodd  efe  oddiwrth  y Goruchaf  Bduw. 

Ac  o herwydd  hynny,  Megis  yr  Adroddir,  i Alexander  Jawr  ddy- 
wedyd  wrth  un  o’i  Eilwyr,  a el  wit  Alexander  (yr  hwn  oedd  ddyn 
digalon)  Bwrw  ymmaith  yr  Fnw  Alexander,  oni  byddi  di  Wr  calonnog 
a glew  : Eelly,  or  Digwydda  i un  o Eicceriaid  Llanddyfri , wedi  cael 
y fath  Batrwn  dai’w  ddilŷn,  brwfio  fod  yn  Wr  o ymarweddiad  drwg, 
yn  Esceulus  yn  ei  Weinidogaeth  ac  yn  ddiofal  am  yr  Eneidie  dan  ei 
law,  Ee  ellir  dwedyd  wrth  hwnnw,  Bwrw  ymaith  o fód  yn  Eiccer 
Llanddyfri,  oni  wellai  Bi  dy  Fuchedd , oni  lyddi  Weinidog  Ffyddlon  i 
Jesu  Grist  yn  dy  lê. 

Ac  yn  awr  am  ei  Lyfr  ef  y mae  hyn  iw  ddywedyd,  mai  megis  ac  y 
mae  yyitho  lawer  iawn  o Fatter  Ba  : Felly  hefyd  y lu  ef  offeryn  yn  Flaw 
Buw  i ddechre  Grâs  mewn  rhai , ac  i gynnnyddu  Grâs  mewn  ereill ; ( cyn 
lelled  ac  y gallo  Bynion  farnuj  ac  fe  fu  fodd,  i dynnu  llaweroedd  i 
ddysgu  darllain,  hyd  onid  ydynt  o herwydd  hynny,  mewn  Ffordd  bosillach 
nag  yr  oeddynt  o'r  blaen,  i wrando  Pregethiad  yr  Ffengyl  yn  fuddiol , ac 
felly  i fod  yn  gadwedig , oni  bydd  y Bai  arnynt  ei  hunain,  trwy  esceuluso 
gwneuthur  yn  61  yr  hyn  y maent  yn  ei  ddarllain,  ac  yn  ei  glywed  allan  o 
Air  Buw. 

Syr,  yr  Amser  diwetha  y printiwyd  y Llyfr  hwn  fo’i  cyssegrwyd 
ef,  i rai  or  Gweinidogion  pennaf  yn  holl  Gymru  ; nid  yn  unic  am 
iddynt  hwy  helpu  ei  osodiad  ef  allan,  ynghyd  â’r  Testament  cym- 
raeg  y pryd  hynny ; ond  hefyd  fel  y gellit  cymmeryd  Achos  i 
scrifennu  attynt,  ynghylch  Printio  ’r  Bibl  cymraeg  drachefn,  Grwaith 
ac  a ddaeth  i agos  ddwyfil  o Bynne  o gôst,  ac  eraill  Gwyr  anrhy- 
deddus  a pharchedig  o’i  Bath. 

Ond  yn  awr  Syr,  Rwi’n  danfon  y Llyfr  allan  tan  eich  Henw  chwi ; 
nid  yn  unic  oblegit  eich  bod  yn  Orwyr  ir  Awdwr  bendigedig  ; (ac 
felly,  o holl  Foneddigion  y Wlâd,  y Ffittiaf  i gael  Bedicasiwn  o hono  ;) 
Ond  hefyd,  fel  y gallafi  trwy  hyn  ddangos  fy  Niolchgarwch  i Chwi, 
am  eich  papyre  y dderbyniais  i oddiwrthych  eich  hunan,  ac  o Lan- 
dingat,  y rhai  sydd  yn  gwneuthur  i fynu  y rhan  fwyaf  o’r  Llyfr 
hwn. 

Syr,  os  gwir  yw,  fod  rhan  o’r  gwaith  hwn  yn  eich  dwylo  chwi,  ar 
nas  printiwyd  erioed  etto,  mi  ddeisyfaf  arnoch  chwi  ystyried,  nas 
gwna'r  cyfryw  Bethau  lesad  yn  y byd  i neb,  tra  font  yn  guddiedig  megis 
Canwyll  tan  Lester , ond  oi  gosod  mewn  Print , hwy  fyddant  megis  Canwyll 
mewn  canhwyllbren  i oleudr  Wlâd  o bobtu. 

Mae  hyn  yn  ddilys,  Fod  llawer  o Annuwioldeb  yng  Hymru,  A bod 
difig  mawr  o Weinidogion  Ffyddlon,  mewn  amryw  leoedd  (nid  wi'n  dy- 
wedyd  ym  mhob  Lie,  yn  ein  GwlâdJ  i droi  Poll  oddiwrth  eu  Hannuw - 
ioldeb  fel  y bônt  cadwedig  ; ac  fe  ddyle'r  ystyriaeth  hynny,  beri  i ni  wylo 
Beigre  o waed,  pe  bae  bossibl ; Canys  nid  matter  by  chan  ydyw,  fod  Bagad 
ar  y Ffordd  i fod  yn  golledig , tros  fyth,  heb  nemawr  i rhagod  hwynt , rhag 
mynd  yn  y blaen  i Bdestryw. 

Kym  nin  edrych  arno  megis  ein  Dyledswydd,  i achub  Dyn  rhag 
Boddi,  neu  gael  ei  Losgi,  pe  bydde  yn  ein  pwer  ni  i gadw  ef : Ac 


1 68 1J  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  225 

os  dylem  ni  wneuthur  ein  gore,  i safio  un’on  cymmydogion,  o ran 
Bywyd  y Corph;  Oni  ddylem  ni  yn  fwy  o lawer,  yn  ein  Llê,  ac  yn 
01  ein  Grallu,  ymdreclm  cadw  Bywyd  Eneidie  Miloedd  o’n  Cyd- 
wladwyr,  rliag  Boddi  mewn  Pechod,  a Llosci  dros  fyth  yn  Nhân 
Uffern  ? Oblegid  y mae’r  Enaid  yn  werthfawroccach  na’r  Corph,  ie 
na’r  Byd  i gyd  ? Math.  16.  26. 

Ac  yn  awr,  o herwydd  y dichon  Llyfre  da  lielpu  peth  tuagat  iech- 
ydwriaeth  Eneidie  Pobl,  Mi  ddeisyfaf  arnocb  chwi  (ar  ol  pwyso’r 
matter  yn  araf)  i ddanfon  y papyre  (or  oes  dim  yn  eicb  dwylo  cbwi) 
at  ryw  Weinidog  duwiol  a dyscedig,  (y  Sawl  a fynnoch  cbwi)  i gael 
ei  Farn  ef  arnynt,  fel  y gellir  eu  printio  bwynt  mewn  amser  er 
daioni  ir  Wlad,  o bernir  hynny’n  gymmwys : y mae  Christ  ein  Har- 
glwydd  yn  addo  gobrwyo  (oi  râs)  y sawl  a roddo  Elusen  i Gryrph  ei 
Bobl  ef ; (pe  bae  hynny  ond  cwppanaid  o Ddwfr  oer)  Ac  oni  obrwya  efe 
yn  fwy  o lawer  y Sawl  a roddo  elusen  iw  Heneidie  hwynt.  Ac  elusen  ir 
enaid  yw  gossod  llyfr  da  yn  llaw  dyn,  i cyfarwyddo  fe  ym  matterion 
ei  iechydwriaeth.  Os  dichon  Grwr  wneuthur  llesad  i eraill,  (yn  en- 
wedig  i Eneidie  Pobl)  pan  y gwnelo  fe  hynny  iddynt,  fe  fydd  y peth 
yn  Fatter  o Ogoniant  a Chymffordd  iddo  : Ond  ni  bydd  e felly  i neb 

0 honom,  os  esceuluswn  ni  wneuthur  y daioni  a allem  ei  wneuthur, 

1 unrhyw  enaid  pwy  bynnag;  ond  mwy  o lawer,  os  esceuluswn 
wneuthur  felly  i Wlâd  gyfan  ; nid  i son  ymmhellach,  nid  allwn  ni 
roddi  dim  cyfrif  da  i Jesu  Christ  ryw  ddydd,  am  y cyfryw  esceulus- 
dra. 

Os  Chwychwi,  yr  hwn  sydd  gangen  wedi  tyfu  allan  o wyr 
Eglwysig  cyfrifol,  sef  o’r  anrhydeddus  JEscob  Maneringi  ar  yr  un 
ochor,  ac  o’r  parchedig  Mr.  Prichardi  ar  yr  ochor  arall,  ni  wrendy  ar 
y dymyniade  onest,  y mae  Grweinidogion  yn  ostyngedig  yn  ei  ossod 
och  blaen  chwi,  er  daioni  ir  Wlâd  yn  gyffredinol,  ac  nid  ar  amcan 
yn  y byd,  i geisio  ennill  iddynt  eu  hunain  (fel  y mae  Duw  yn  Dyst) 
os  Chwchwi  meddaf  i ni  wrendy,  Pwy  a wrendy  arnom  ? 

Ehynged  bôdd  i chwi  bardyno  fy  eondra  am  helaethrwydd  i ; a 
derbyniwch  hyn  i gyd  mi  attolygaf  arnoch,  megis  arwydd  o gariad 
at  ein  Grwlad,  ac’or  parch  hynny,  ar  y sydd  yn  ddyledus  i chwithe, 
Anrhydeddus  Syr. 

Eich  gwasanaethwr  gostyngedig.  Stephen  Hughes , 

Broadstreet  yn Llundain,  y 29.  o Fis  Tachweddi  1680.’ 

3.  ‘The  Works  of  the  Eminent  and  learned  Judge  Jenkins 
upon  Divers  Statutes  concerning  the  King’s  Prerogative  and  the 
Liberty  of  the  Subject.  Now  Printed  from  the  Original  Authentick 
Copy.  Written  and  published  by  himself,  when  Prisoner  in  New- 
gate. 

London,  Printed  by  Samuel  Eeycroft,  for  Samuel  Heyrick,  at 
Grayse  Inn  gate  in  Holborne.’ 

29 


226 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1682 


4.  ( The  Armies  Imdempnity,  with  Addition.  Together  with  a 
Declaration  shewing  how  every  Subject  of  England  ought  to  be 
Tried  for  Treasons,  Felonies,  and  all  other  Capital  Crimes,  as  it  is 
set  down  in  the  Laws  of  the  Land.  By  David  Jenkins,  now 
Prisoner  in  the  Tower  of  London. 

London,  Printed  in  the  Year  1681.’ 

5.  1 The  Historical  and  Miscellaneous  Tracts  of  the  Eeverend  and 
Learned  Peter  Heylyn,  D.D.  Now  Collected  into  one  Yolume 
& To  which  are  Added — An  Account  of  the  Life  of  the  Author,  &e. 

London,  Printed  by  M.  Clark,  1681.’ 

Y Dr.  Peter  Heylyn  oedd  ail  fab  Henry  Heylyn,  o deulu  Pentref 
Heilyn,  ym  mhlwyf  Llanjunynech,  sir  y Mwythig,  a chefnder  i 
Powland  Heylyn.  Ganwyd  ef  yn  Barfford,  yn  sir  Rhydy chain, 
Tach.  29,  1600.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Bhydychain,  lie  y 
derbyniodd  ei  raddau.  Cafodd  amryw  ddyrchafiaethau  eglwysig  yn 
amser  Siarl  i. ; o’r  rhai,  'o  blegid  ei  fod  dros  y brenin  a’r  Eglwys,  y 
cafodd  ei  ddifuddio  jm  amser  Cromwel,  ac  y dyoddefodd  brinderau 
mawrion.  Pan  adferwyd  Siarl  n.,  adferwyd  yntau.  Eglwyswr 
ydoedd  o argraff  y Brenin  Iago,  ac  Archesgob  Laud.  Bu  farw 
yn  1663,  yn  63  oed.* 

1682. 

1 . ‘ Prif-fannau  y Grefydd  Gristionogol.  Llundain.*  8plyg. 

Ef  allai  mai  trydydd  argraffiad  j7dyw  o’r  1 Crynhodeb  o Addvsg 
Gristionogol,’  a gjdioeddwyd  o’r  blaen,  73  a 25  mlynedd  yn  ol;f 
neu  ef  allai  ail  argraffiad  o * Prif-fannau  Crefydd  Gristionogol  ’ 
Pow.  Vaughan.  Í 

2.  * Y Catechism  a osodwyd  allan  yn  y Llyfr  Gweddi  Gyffredin, 
wedi  ei  egluro  ar  fyrr  eiriau.  Llundain.’  8plyg. 

Y mae  yn  dra  thebyg  mai  yr — 1 An  Essay  of  Questions  and 
Answers  framed  out  of  the  short  notes  upon  the  Catechism,  by  Dr. 
Fell,’  Esgob  Ehydy chain  ydyw  hwn,  a’r  hwn  a gyfieithwyd  i’r 
Gymraeg  gan  John  Williams,  ysgolhaigo  Gaergrawnt,  ac  athraw 
i ryw  wr  mawr  yng  Ngholeg  yr  Iesu,  yn  y Brifysgol  hòno,  ac  ar- 
graffwyd  ef  yn  Bhydy chain,  ac  nid  yn  Llundain,  1682.  8plyg.§ 

3.  1 Llwybr  hyffordd  yn  cyfarwyddo  yr  anghyfarwydd  i’r  nefoedd. 
Yn  yr  hwn  y dichon  dyn  ystyriol  weled  ei  gyflwr  presennol,  pa  un 
ydyw  ai  cadwedig  ai  colledig.  Wedi  ei  osod  allan  ar  ddull  ym- 

* His  Life  with  the  above  Works, 
t Gwel  rhif  1,  d.f.  1609  ; a rhif  2,  d.f.  1657. 

Î Gwel  rhif  1,  d.f.  1658. 

§ A then.  Oxon.  vol.  ii.  p.  593. 


1682] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


227 


ddiddanion,  yn  gyntaf  yn  Saesonaec  o waith  Arthur  Dent, 
Gweinidog  Gair  Duw.  Ac  yr  awr-hon  wedi  ei  gyfieithu  yn  Gam- 
beraec  er  cymmorth  i’r  Cymro  annyscedig,  fel  y gallo  efe  gael  yn  ei 
dafod-iaith  ei  hûn,  foddion  a chyfryngau  i chwanegu  ei  wybodaeth 
i wasanaetbu  Duw.  Yr  ail  argraphiad. 

Printiedig  yn  Lundain  g an  Bennet  Griffin  yn  y Flwyddyn  1682.’* 
[12plyg.] 

Y mae  bwn  yn  llyfr  lied  drwcbus  12plyg,  o 490  o dudalenau, 
beb  law  yr  wyneb-ddalen,  a’i  1 At  y darllenydd  o Gymro  vniaith  ; 
Annerch . ’ yr  bwn  sydd  yr  un  ag  oedd  yn  yr  argraffiad  cyntaf,  gan 
Robert  Llwyd,  y cyfìeitbydd.  ‘ C.  E.’  neu  Charles  Edwards,  oedd 
‘ Diwygiwr  y Preintwasg.’  Eel  y rban  fwyaf  o lyfrau  yr  oes  hòno, 
y mae  nifer  o ffurf  o weddiau  yn  ei  ddiwedd.  Ymddyddanion  ydyw 
rbwng — 

g pj  f Theologus:  Pregetb-wr. 

ù J Philagathus : § Gwr-da.  § Gwr-onest. 

^ ^ \ Asunetus : Anghyfarwydd-ddyn. 

C \ Antilegon : § Ceccryn.’  § Cynnenwr. 

Yn  ei  ragflaenu  y mae — 

1 Ystyriaeth , a chynnwysiad  yr  ymddiddanion  hyn  â ddengys  i ni. 

1.  Drueni  dyn  tan  naturiaeth,  a’i  ymadferth  i ddiangc  rbagddo. 

2.  Anwiredd  yr  amser  ymma,  a cbyfiredin  lygredigaeth  y byd. 

3.  Nodau  plant  Duw,  a nodau  y rbai  gwrthodedig  : ac  arwydd- 
ion  hyspys  o iacbawdwriaetb,  a damnedigaeth. 

4.  Mor  anbawdd  yw  myned  i fywydy  a lleied  yw  nifer  y rbai  â 
ânt  yno. 

5.  Anwybodaeth  y byd,  a’i  wrth-attebion  yntef. 

6.  Hyfryd  addewidion  yr  Efengyl,  ac  ami  drugareddau  Duw 
ir  sawl  oil  â edifarhânt  ac  â gredant,  ac  â wir  ddychwelant  atto 
ef.’ 

Golygiadau  tra  Cbalfinaidd  yw  atbrawiaetbau  y llyfr.  Y mae  yn 
gydiol,  fel  o’r  blaen — 

4.  1 Pregetb  am  Edifeirwch.  Gan  Arthur  Dent.'f 

Talfyriad  bycban  ydyw  o’r  bregetb  ragorol  bono.  Gyda’r  ‘ Trysor 
i’r  Cymru  ’ y mae  0Ü4 

* Gwel  rbif  4,  d.f.  1630. 

+ Gwel  rbif  1,  d.f.  1629. 

Í Gwel  rbif  1 (3),  d.f.  1677. 


228 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1683 


5.  ‘ Gwyddorion  Naturiol.  1682.’  32plyg. 

Am  hwn  y dywedir  gan  Charles  Edwards,  yn  niwedd  y ‘ Llwybr 
hyffordd’ uchod — ‘Ymae’r  awrlion  Briflyfr  Newydd  wedi  dyfod 
allan,  yn  cynwys  Gwyddorion  Ysprydol  a Naturiol,  gyd  a g ybys- 
rwydd  o’r  amser,  a Ffeiriau  Cymru,  fel  yr  oedd  yn  y llyfr  Plygain 
gynt,  iw  dysgu  i’r  ieuaingc,  ac  iw  bystyried  gan  bawb.’  Cynnwysa 
befyd — ‘ Barddoniaeth  i Hanes  y Ffydd.  A ddanfonodd  Mr.  Hugh 
Salisbury  0 Glog  Caenog , f tra  yr  oedd  efe  yn  Ysgolhaig  yn  Rhydychen ) 
iw  printio  gyda’r  llyfr  hwn.’  Gan  byny  yr  ydys  yn  casglu  mai 
gwaitb  Mr.  Charles  Edwards  ei  bun  yw  y llyfryn  bychan  tlws  hwn. 
Y mae  Almanac  ynddo  am  1683-84-85  ; ac  befyd  ‘ nodau  rhifydd- 
iaeth,’  fel  y mae  yn  gyssylltiol  â llyfrau  ereill  Charles  Edwards. 

6.  ‘ Wallography,  or  the  Briton  described,  being  a pleasant  re- 
lation of  a journey  into  Wales;  wherein  are  set  down  several  re- 
markable passages  that  occurred  in  the  way  thither,  and  also  many 
choice  observables  and  notable  commemorations  concerning  the 
state  and  conditions,  the  nature,  and  humourous  actions,  manners, 
customs,  &c.  of  the  country  and  people,  by  William  Richards,  a 
mighty  lover  of  Welsh  travels  and  memories  of  Wales. 

London.  1682.’  12mo. 

7.  * The  Last  Judgment,  a Discourse  at  the  Assizes  for  the  Co.  of 
Denbigh,  by  J.  Oliver,  of  Cheshire.  1682.’ 

Y mae  wedi  ei  gyflwyno  i Joshua  Edisburg,  TJchel  Sirydd. 

8.  [*  Egwyddor,  i Pai  Jevaingc  i’w  cymmhwyso  i dderbyn  y 
Cymmun  Sanctaidd  yn  fuddiol.  Gwaith  y Parchedig  a’r  Dwyfol 
Athro  Simon  Patrick  Deon  Llanbedr  yn  lloegr.  A Gyfieithwyd 
oh  Saesonaeg,  gan  Edward  Llwyd,  Athro  yn  y Celfyddydau. 
A g a Brintiwyd  yn  Llundain,  1682.’  12plyg  bychan. 

Ar  ol  Rliagymadrodd  ‘yr  Awdur  at  y Darllenydd, ’ y canlyn — ‘ Y Cyfieitli- 
ydd  at  ei  anwyl  Blwyfolion,  yn  llangowair  yn  swydd  feirion  ;’  yr  hwn  a ddyddir 
— ‘ O’m  Stafell  yn  Eglwyseg  Mis  Medi  y chyntaf.  1682.’  Yn  nesaf  at  yr 
anerch  hwn  ceir  englynion  ‘ Ar  y Gorthrymder  gynt,  ybuy  Cyfieithydd  dano, 
ei  Warediad,  o hono,  ac  ary  Cyfieithiad,’ y rhai  y dywedir  am  danynt — ‘Ei 
gowir  a’i  ffyddlon  gâr,  Meredydd  Llvryd  ai  cânt.  Er  dal  Cof  am  ei  Anwyl 
ewyfhr,  a’i  anrhydeddus  henaint.’  Cynnwys  y llyfran  156  o dudalenau,  heb 
law  16  yn  y dechreu. 

Am'yr  Awdwr  (yr  Esgob  Patrick),  a’r  Cyfieithydd,  gweler  rhif  8,  d.f.  1722. 

Wrth  y lie  a elwir  ‘ JAanbedr  yn  lloegr,’  y golygir  dinas  esgobawl  Peter • 
borough,  yn  swydd  Northampton-] 


1683. 

1 . ^ ‘ Tystiolaeth  o Gariad  ac  Ewyllys  da  (a  rhagymadrodd  o 
waithJo,  Jones).  Gan  John  Longhurst.  Llundain.’  12plyg. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


229 


1 683 J 


2.  if  1 Gwr  Cyflredin  yn  ei  Addoliad  a’i  Ymarfer,  Neu,  Hyffordd- 
iadau  wrth  ba  rai  yr  annysgedig  a allant  wybod  pa  fodd  iV  hym- 
ddŵyn  eu  bunain,  yn  eu  hamryw  Ddyledswyddau  tn  ag  at  Dduw  a 
Dyn.  Wedi  eu  cymhwyso  i’r  dealldwriaetbau  Gwaelaf.  Pregetbwr 
xii.  13.  EhydychenJ 

3.  if  ‘ Dosparth  Catholic  ar  holl  bynciau’r  ffydd,  megis  dialogaeth 
rhwng  y Discebel  a’i  Athraw.’* 

Ef  allai  mai  argraffiad  newydd,  yn  drydydd,  o waith  y Dr.  Eosier 
Smith,  f 

4.  if  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin.’J 

5.  if  * Yr  Hen  Lyfr  Plygain  a’r  Gwir  Gatecism,  &c.  Llundain. 

Ail  argraffiad.  § Mr.  Thomas  Jones,  awdwr  yr  Almanaciau,  oedd 
ei  gyhoeddydd  y tro  hwn,  am  yr  hwn  y dywed  mewn  hysbysiad 
cyssylltedig  â’i  Almanac  y flwyddyn  hon : — 

1 Yr  hen  lyfr  plygain,  a gwir  gatechism  yr  Eglwys,  yr  hwn  sydd 
anghenrheidiol  i bawb  ei  ddysgu  cyn  myned  i'w  conffirmio  at  yr 
Esgob,  ie  a chyn  derbyn  y cymmun  bendigedig.  Yn  y plygain  hwn, 
cynhwyswyd  hefyd,  boreuol  a phrydnawnol  weddiau,  a llawer  o 
weddiau  eraill  ar  amryw  achosion ; A diolchgarwch  i’w  ddywedyd  o 
flaen  ac  ar  ol  bwyd.  Ag  yspysrwydd  am  holl  hen  ffeiriau  Cymru. 
Oil  fel  ag  y printiwyd  gynt  drwy  orchymyn  y Brenin,  a thrwy  Lafur 
boen  (Doctor  Davies)  yn  y flwyddyn  o oed  Iesu  1633.  Ag  a ail- 
breintiwyd  yn  y flwyddyn  1683.  Ac  etto  hefyd  y chwanegwyd, 
athrawiaeth  i ddysgu  ysgrifenu  amriw  fath  ar  ddwylo,  wrth  yr  hyn 
y geill  pawb  ddysgu  ysgrifenu  gartref  cystal  ag  mewn  ysgol.’ 

6.  ‘ Y Gwir  er  gwaethed  yw,  ae  amryw  o hen  gywyddau.’ 

Llundain . 1 2ply  g. 

Mr.  Thomas  Jones  oedd  awdwr  a chyhoeddwr  hwn  hefyd.  Efe 
ddyry  ei  gynnwysiad  yn  llawn  yn  un  o’i  Almanaciau,  sef, — 

1.  ‘ Yn  gyntaf,  Gyflawn  yspysrwydd  o felldigedig'gydfradwriaeth 
y papystiaid  i fradychu  ein  Brenin,  ac  i orchfygu  gwir  grefydd  y 
deyrnas  hon. 

2.  Yn  ail,  yn  rhoddi  hanes  cydfradwriaeth  diweddar  arall,  o 
ddyfais  rhyw  rai  a elwir  whigs  ond  pa  un  ai  pabystiaid,  ai  pa 
beth  arall  ydynt  hwy,  ni  fedra  i ddywedyd. 

3.  Yn  drydydd,  yn  dangos  (gwallgwymp  y bobl). 

4.  Yn  bedwerydd,  yn  rhagfynegu  y Troeadau  anferthol  a ddi- 
gwyddant  yn  y byd  cyn  dyfod  y flwyddyn  o oed  yr  Iesu  1703.’ 

* Y rhif  1 a 2 hyn,  yn  ol  Moses  Williams, 
f Gwel  rhif  1,  d.f.  1609;  a rhif  2,  d.f.  1657. 

Î Yn  ol  Mr.  Daniel  Williams,  gynt  o Lundain. 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1633. 


230 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1684 


Ymddengys  mai  math,  o gydymaitb  i’r  ‘ Almanac  * yr  oedd  T. 
Jones  yn  ystyried  y llyfr  bwn.  Gwelir  mai  at  ‘ Frad  y Powdr  Gwn  ’ 
y cyfeiria  dan  y pen  cyntaf,  yr  hyn  a gymmerasai  le  bum  mlynedd 
yn  ol.  Ac  y mae  yn  debyg  mai  at  y Rye  House  Riot  y cyfeiria  dan  yr 
ail  ben ; pryd  y meddyliwyd  i’r  Presbyteriaid  ag  oeddynt  yn  an- 
foddlawn  i rai  o ymddygiadau  gorthrymus  Siarl  n.  ymdrecbu  taflu 
yr  iau  ymaith.  Ystyriwyd  eu  cynghrair  yn  deyrnfradwriaetb,  a di- 
enyddiwyd  yr  Arglwydd  William  Pussell,  &c.  Yng  Ngwaitb  Huw 
Morus  y mae  cân  neu  ddyrian,  a ganodd  ‘ yngbylcb  Plott  y Pres- 
byterians yn  y flwyddyn  o oedran  Crist  1682.’* 

1684. 

1.  ‘ W.  L.  M.  A.  & Yalantine.’f 

2.  ‘ Jo.  Langford,  & Dyledswyd.’J 

3.  ‘ Ellis  Lewis  & Drexelius. ’§ 

Wrtb  y cyntaf  y deallir  ‘ Defosiynau  Priod  ’ y Dr.  Yalantine  ; 
wrth  yr  ail  ‘ Holl  Ddyledswydd  Dyn ac  wrtb  y trydydd,  gwaitb 
Drexelius  ar  ‘ Dragywyddoldeb,’  fel  pe  buasent  ail  argraffiadau  o’r 
gweithiau  byny : ond  camgymmeriad  mawr  Mr.  Moses  Williams 
ydoedd  eu  rboddi  yma  befyd,  gan  na  ddaetb,  byd  y medrais  gael 
allan,  ond  un  argraffiad  o Yalantine  a Drexelius  o gwbl,  na  cbwaitb 
ond  un  o’r  ‘ Holl  Ddyledswyd  ’ gan  Jo.  Langford. || 

4.  ‘Llyfr  y Pesolusion,  yr  bwn  sydd  yn  dysgv  i ni  bawb 
Wneutbur  ein  goreu,  a rhoi  cwbl  o’n  bryd  a’n  meddwl  ar  fod  yn 
wir  Giristianogion,  bynny  ydyw  ar  ymadael  a’n  drwg  fucbedd,  a tbroi 
ar  ddaioni  a duwioldeb.  Wedi  ei  gyfieitbu  yn  Gymraeg  gan  y Dr. 
I.  D.  er  llês  i’w  blwyfolion.  Fe  brintiwyd  y Llyfr  bwn,  er  ys  mwy 
nâ  banner  cant  o flynyddoedd  a aetbant  beibio,  ac  yn  awr  dracbefn, 
nid  yn  unic  er  mwyn  y Gymraeg  bûr  sydd  ynddo  (yn  amgenacb  nag 
mewn  un  Llyfr  ond  y Bibl)  eitbr  befyd  er  mwyn  y Defnydd  da  ar 

* [Gwel  Eos  Ceiriog,  i.  219.  Yn  1683  y gosodir  y Cydfrad  hwn  gan  Huw 
Morus,  o leiaf  felly  y mae  Golygydd  ei  Waith  (G.  Mechain)  wedi  ei  osod.] 

+ Gwel  rhif  3,  d.f.  1655. 

Î Gwel  rhif  7,  1672. 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1661. 

||  Cyfaddefir  mai  i nodyn  fel  yma  y buasai  briodolaf  taflu  y llyfrau  a’r  sylwad- 
au  hyn,  yng  nghyd  â rhai  ereill  cyffelyb,  lie  y cafwyd  yn  dra  sicr  fod  Moses 
Williams  yn  camgymmeryd  ; ond  yr  ydys  yn  hwyrfrydig  er  hyny  i beidio  â 
gadael  allan  unrhyw  argraffiad  a nodir  ganddo  ef,  eithr  ei  gadw  i mewn  yn 
hollol  fel  y mae  ganddo  ef,  ac  ar  ei  awdurdod,  oddi  eithr  y gwelwyd  yn  berson- 
ol  y llyfr  a’r  argraffiad  a enwa  efe,  pryd  y gallesid  gwahaniaethu,  ac  adgy weirio 
oddi  ar  wybodaeth  bersonol  berffaith  ; yr  hyn  nid  ydys  yn  alluog  i’w  wneyd 
yn  yr  esiamplau  hyn.  [0  dan  yr  un  rhifyn  (sef  106,  yn  ei  Gofrestr  ef)  y gesyd 
Moses  Williams  y tri  llyfr  a gofnodir  yma  ; a than  yr  un  rhifyn  hefyd  y cyflëir 
ganddo  lyfr  y ‘Dilyniad’  o waith  Thomas  à Kempis.  ‘Velendine,’  nid 
Yalantine,  yw  yr  enw  yn  y Gofrestr.} 


1684] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


281 


a ellir  ei  wneuthur  o hono.  Yr  ail  Argraphiad  yn  Llundain,  gan 
I.  E.  yn  y flwyddyn  1684.’*  [Splyg-] 

Ymddengys  fod  parotoad  yn  cael  ei  wneyd  i ddyfod  â ‘ Llyfr  y 
Eesolusion  ’ hwn,  a’r  ‘ Llwybr  Hyffordd,’  trwy  y wasg  er  y flwydd- 
yn 1677,  yng  nghyd  â bwriad  cael  rbyw  lyfran  ereill  a g v gwelid 
eu  bangen  ym  mblith  y Cymry ; canys  dy  wed  awdwr  y ‘ LI  .thyr  at 
y Darllenydd,’  sydd  yn  rhagflaenu  y * Trysor  i’r  Cymru,’  yr  bwn 
oedd  yn  ysgrifenu  Awst  13,  1677  : — 

* Os  Duw  a rydd  iecbyd  a bywyd,  disgwyliwcb  mewn  amser,  am 
ail  brintio  y Llwylr  Hyffordd  i’r  JYefoedd,  a Llyfr  y Resolusion  ; y rhai, 
nid  yn  vnig  er  mwyn  y mater,  ond  befyd  er  mwyn  y iaith  tra  ra  ^orol 
sydd  ynddynt  (ac  yn  enwedig  y diwethaf  o’r  ddau,  o ran  iaitb ) wedi 
ei  osod  allan  gan  y cymreigwyr  goreu  yng-Hymru  yn  ei  am  ser,  sef 
y Doctor  Davies ) a haeddant  eu  printio  drachefa.’ 

Oolygydd  yr  argraiflad  bwn  oedd  Mr.  Charles  Edwards  ; ac  y 
mae  yn  ei  ddiwedd  befyd  draetbawd  ‘ Am  orphywys  ar  Grisi;  ynvnic 
am  fywvd  ac  Iechydwriaetb,’  gan  T.  Gouge,  fel  parbâd  o’r  llyfr  a 
elwid  ‘ Gair  i Bechaduriaid  ’f  gan  yr  un,  ac  a gyfieitbw,,  d gan  W. 
Jones, 

[Cynnwysa  yr  argraffiad  rhagorol  bwn  o ‘ Lyfr  y Resolusion  ’ 394  o dudalen- 
au  8plyg  by  chan,  beb  law  6 tudalen  o betbau  arweiniol.  Ar  ddiwedd  y tr  xeth- 
awd  ‘ Am  Orpbwys  ar  G-rist,’  ceir  5 tudalen  o ‘ Agoriad  ar  ryw  Eiriau  dieitbr 
i rai  yn  Neheubarth,  ’ er  mwyn  gwneuthur  y gwaith  yn  bwylusacb  i ddarllen- 
yddion  pob  partb  o’r  Dywysogaetb.  Y mae  yr  argraffiad  drwyddo  yn  un 
hynod  o gywir.  Buasai  yn  dda  iawn  cael  argraffiad  newydd  o’r  gwaith  godidog 
hwn.] 

5.  ‘ Dilyniad  Iesu  Grist,  &c.  Gan  Tbomas  à Kempis.  0 
Gyfieitbiad  Hugb  Owen,  Gwenynog,  ym  Mon,  Esq.’  12plyg. 

Ail  argraffiad.  ;f  Yn  yr  argraffiad  arall  rhoddwyd  enw  y cyfleitb- 
ydd  yn  ‘ H.  0.  Gwenydog,  ym  Mon.  Esq.,’ondymaadgyweiriwyd  yr 
aflerwcb  gwallus  bwnw. 

6.  ‘ An  Historical  Account  of  Cburch-Government  as  it  was  in 
Great-Britain  and  Ireland,  when  tbey  first  received  tbe  Christian 
Eeligion.  By  tbe  Bishop  of  St.  Asaph. 

London,  Printed  for  Charles  Brome  at  tbe  Gun  at  tbe  West-end 
of  St.  Pauls.  1684.’ 

Yr  esgob  bwn  ydoedd  William  Lloyd  a fu  mewn  dadl  â’r 
Crynwyr  a’r  Ymneillduwyr,  Eicbard  Davies  a James  Owen,  yn 
Llanfyllin  a Chroesoswallt,  a gelbd  ystyried  y llyfr  bwn  fel  esampl 
o’r  byn  yr  ymdriniwyd  ag  ef  yn  y ddadl  hòno. 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1632. 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1676. 

Î Gwel  rhif  2,  d.f.  1679. 


232 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY. 


[1685 


1685. 

1.  ‘Gweddi’r  Arglwydd  wedi  ei  hegluro  mewn  amrŷw  ymad- 
roddion,  neu  Bregeth.au  Byrion.  0 waith  y Gwir  Barchedig  Dâd 
Greor.  Griffith,  D.D.  Diweddar  Escoh  Llanelwy. 

Printiwyd  yn  y Theater  yn  Bhydychen  1685.’ 

Cyhoeddydd  neu  olygydd  y gwaith  da  hwn  ydoedd  1 William 
Eoulkes,  Llanfylling,’  yr  hwn  a amsera  ei  ‘At  y Darllenydd  ’ — 
‘ Mawrth  2,  1684,’  blwyddyn  cyn  ei  argraffu.  Mab  ydoedd  i’r 
Parch.  John  Foulkes,  yr  hwn  a drowyd  o weinidogaeth  plwyf  Llan- 
fyllin,  yn  amser  Gweriniaeth  Cromwel.  Y mae  yn  debyg  i’w  fab 
gael  y lie  o blegid  i’w  dad  ddyoddef  cymmaint  o anfanteision  gan  y 
gwerinwyr.  Gan  yr  Esgob  Griffith  hwn  y cafodd  y lie,  a Llanfi- 
hangel  yng  Ngwynfe  gan  yr  Esgob  Owen.  Bu  farw  tua’r  fl.  1691. 
Claddwyd  ef  wrth  ddrws  yr  eglwys,  lie  yr  oedd  careg  â cherfiad 
coffadwriaethol  hyd  yn  ddiweddar.  Am  yr  awdwr,  caed  achos  i 
grybwyll  o’r  blaen ; ond  yma,  yn  gyssylltedig  â’i  brif  a’i  unig  waith 
Cymraeg,  byddai  yn  briodol  ymhelaethu.  Tybid,  hyd  yn  ddiweddar  i 

George  Grieeith,  D.D.,  gael  ei  eni  yn  y Penryn,  ger  Bangor, 
yn  sir  Gaernarfon,  Medi  30,  1619  ;*  ond  cafwyd  allan  wedi  hyny, 
mai  trydydd  mab  ydoedd  i Pobert  Griffith,  o’r  Gareg  Lwyd,  yn 
Llanfaethlu,  Mon,  lie  y ganwyd  ef ; a bod  iddo  frawd,  y Dr.  William 
Griffith — yr  hwn  oedd  yn  ganghellydd  Bangor  a Llanelwy.f 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ysgol  Westminster,  a’i  ddewis  yn 
EfrydwrJ  o Eglwys  Crist,  Ehydychain,  yn  1619.  Gwnaeth  y Dr. 
John  Owen,  esgob  Llanelwy, § ef  yn  berson  Llanfechain,  ynsirDref- 
aldwyn,  yr  hon  a gyfnewidiodd  am  Lanymynech,  ar  derfyn  yr  un 
sir.  Cafodd  hefyd  bersoniaeth  Llandrinio,  yn  yr  un  sir.  Yn  1635, 
graddiwyd  ef  yn  D.D.,  a chafodd  ganoniaeth  yn  Llanelwy.  Er  ei 
fod  yn  wrthwynebydd  mawr  i’r  Weriniaeth,  ac  wedi  dadlu  llawer  â 

* Wood’s  Athen . Oxon.  vol.  ii.  p.  270. 

f Humphreys’s  A dditions  to  Wood's  A then.  Oxon.,  a ddyfynir  mewn  nodyn 
diwygiadol  gan  Williams,  yn  niwedd  ei  Biography  of  Eminent  Welshmen. 

X [‘Students  of  Christ  Church’  y gelwir  y rhai  a elwir  yn  ‘ Fellows ’ neu 
Gymmrodyr  yn  y rhan  fwyaf  o’r  colegau  ereill  yn  Ehydychain.] 

" § Yr  oedd  y Dr.  J ohn  Owen,  yn  fab  hynaf  i Owen  Owen,  yr  hwn  oedd  ail 
fab  Owen  ab  Eobert  o Fodsilin,  ym  mhlwyf  Aber,  yn  sir  Gaernarfon.  Gwnaed 
ef  yn  Gapelwr  i Siarl  i.  cyn  ei  ddyfod  i’r  orsedd.  Cafodd  bersoniaeth  yn 
Lloegr,  lie  y buasai  ei  dad  yn  berson.  Cafodd  esgobaeth  Llanelwy  yn  1629. 
Yr  oedd  yn  cael  ei  gyfrif  yn  Gymro  rhagorol,  ac  efe  a sefydlodd  bregethu 
Cymraeg  gyntaf  yn  eglwys  plwyf  Llanelwy,  yn  1630.  Dyoddefodd  lawer  o 
anfanteision  yn  amser  y rhyfel  cartrefol.  Bu  farw  yn  Aberkinsey,  ger  Llan- 
elwy, Hydref  16,  1651,  a chladdwyd  ef  dan  orsedd  neu  bwlpud  yr  esgobion 
yn  yr  Eglwys  Gadeiriol,  heb  fath  yn  y byd  o goffâd.  Yn  y dyddiau  hyny,  yr 
oedd  dyn  o’r  enw  Milles  neu  Miles  yn  geidwad  y llythyrdy  yn  Llanelwy,  yr  hwn 
a aeth  i fy w i balas  yr  esgob,  ac  a arferai  werthu  gwin  a diodydd  ereill  yno. 
Dywedir  fod  y dyn  hwn  yn  porthi  ei  geffylau  a’i  ychain  yng  nghorff  yr  eglwys, 
ac  yn  porthi  ei  loi  yn  eisteddle  yr  esgob,  a lleoedd  ereill  yn  y côr,  ac  iddo  symmud 
y bedyddfaen  i’w  fuarth  yn  gain  dwfr  i’w  anifeiliaid. — Williams’s  Eminent 
Welshmen , ar  ol  amrai  haneswyr  hynafia,ethol. 


1685] 


LLYFRYDDIAETII  Y CYMRY. 


283 


Y.  Powel,*'  ac  i’r  gwrthryfelwyr  losgi  ei  bersondy,  nid  ydys  yn  cael 
iddo  gael  ei  droi  ymaith  o’r  Eglwys,  er  nad  oedd  ei  fywoliaethau  yn 
nemawr  o elw  iddo  yn  yr  amseroedd  terfysglyd  hyny.  Yr  oedd  ganddo 
law  yng  nghyhoeddiad  31  o Bregethau  o waitb  y Parch.  William 
Strong  (gynt  darlithwr  yn  Westminster),  yn  gyssylltedig  â’r  Parchn. 
John  Howe  a Thomas  Manton,  y rhai  oeddynt  Anghydffurfwyr.f 
Cymmerodd  arno  gyfìeithu  ‘ Y Llyfr  Gweddi  Gy  fire  din  ’ o’r  newydd 
yn  Gymraeg ; ond  nid  yw  yn  wybodus  pa  un  a orphenodd  ef  ai 
peidio.  Efe  a gynnygiodd,  yn  y Gymmanfa  Eglwysig,  yn  1640, 
am  argraffiad  newydd  o’r  Beibl  Cymraeg ; ond  darfu  i derfysgiadau 
y cyfnod  hwnw  roi  attalfa  ar  allu  yr  offeiriaid  i wneyd  nemawr  ; ac 
yr  oeddynt  hwythau  yn  rhy  ymlynol  wrth  eu  plaid  i gy dymdrechu 
â’r  blaid  wrthwynebol,  hyd  yn  nod  mewn  pethau  cyffredin 
Cristionogaeth.  Gan  ei  fod  y fath  bleidiwr  gwresog  i’r  ‘ Brenin  a’r 
Eglwys,’  efe  a wobrwywyd  wedi  yr  Adferiad  ag  esgobaeth  Llan- 
elwy,  Hydref  28,  1660.  Yr  oedd  yn  yr  esgob  hwn  lawer  o bethau 
da.  Meddylir  mai  ei  gyfansoddiad  ef  y w ‘ Ffurf  Bedydd  Ehai  mewn 
Oedran  Addfetach,’  yr  hon  yr  oedd  sefyllfa  pethau  yn  galw  am 
dani  yn  y dyddiau  hyny,  gan  fod  lluaws  mawr  heb  fedydd  o unrhy w 
fath ; canys  yr  oedd  Rawer  wedi  eu  magu  yn  Grynwyr,  a Gwrth- 
fedyddwyr  babanod,  yn  ystody  Weriniaeth  ; ac  yn  awr — rhai  o fodd, 
a rhai  o anfodd — yn  dychwelyd  yn  ol  i’r  Eglwys,  fel  y gwelwyd  yn 
angenrheidiol  cyfansoddi  gwasanaeth  i’r  perwyl,  a’r  hwn  na  bu 
nemawr  o arferyd  arno  byth  er  y pryd  hyny.  Yr  oedd  y Cymro 
hwn  hefyd  yr  un  o’r  mwyaf  selog  dros  Weithred  yr  Unffurfiad,  a dy- 
wedir  mai  efe  a’i  law  ei  hun  a dynodd  allan  brif  ddosranau  y 
Weithred  hòno.  Y mae  ei  haneswyr  eglwysig  ei  hun  yn  ei  feio  yn 
drwm,  am  ddarfod  iddo,  wedi  cael  ei  wneyd  yn  esgob,  ddal  yn  ei 
feddiant  archddiaconiaeth  Llanelwy,  a ficeriaeth  Llanrhaiadr  ym 
Mochnant.  Nid  ydys  yn  gwybod  fod  dim  o’i  waith  yn  Gymraeg 
ond  y pregethau  uchod,  y rhai  a gyhoeddwyd  yn  Seisonaeg  yn 
1684,  ym  mhen  deunaw  mlynedd  wedi  ei  farwolaeth,  ac  yn  Gymraeg 
ym  mhen  y flwyddyn,J  y rhai  hefyd  a adgyhoeddwyd  yng  Nghaer- 
narfon,  yn  1806,  gan  ‘Gymdeithas  Traethodau  Esgobaeth  Bangor.’ 
Bu  farw  yn  ddedwydd  iawn,  Tachwedd  28,  1666,  yn  65  oed,  a 
chladdwydefyng  nghôr  Eglwys  Gadeiriol  Llanelwy,  yr  hon  yr  oedd 
efe  wedi  ei  hadgyweirio  gryn  lawer.  Bu  iddo  chwech  o blant.  Ei 
unig  fab  a briododd  ferch  ac  etifeddes  y Parch.  Griffith  Pearce, 
periglor  Nannerch,  yn  sir  Fffint.  'Un  o’iferched  a briododd  â John 
Middleton,  Ysw.,  o Waenynog ; un  arall  â John  Edwards, 
LL.D.,  periglor  Llanymynech,  a changhellwr  Llanelwy ; un 

* Gwel  rhif  1,  2,  3,  d.f.  1652. 

t Dyna  fel  y dywed  ei  fywgrafíydd  eglwysig ; ond  cafwyd  allan  fod  hyn  yn 
gamgymmeriad,  ac  mai  George  Griffith,  o Lundain,  Annibynwr,  a chyfaill 
mawr  i’r  Dr.  Owen,  ydoedd  hwnw. — Palmer,  Noncon.  Mem. 

Î Dywed  Wood  a Williams  mai  Pregethau  ar  Swper  yr  Arglwydd  a gy- 
hoeddwyd o’i  waith ; ond  bernir  mai  camgymmeriad  yw  hyny ; ac  mai  y rhai 
hyn  ar  Weddi  yr  Arglwydd  y rhaid  eu  bod,  gan  nad  ydynt  hwy  yn  crybwyll 
am  y rhai  hyn ; ac  y mae  Foulkes,  yn  ei  Ragymadrodd  i’r  llyfr  hwn,  yn 
dywedyd  yr  un  peth,  yr  hwn,  gan  yr  ymddengys  ei  fod  yn  adnabyddus  ag  ef,  a 
allasai  fod  yn  gwybod  yn  dda. 

30 


234 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1685 


arall  a briododd  â — Griffith,  Ysw.,  o Fron  y Garth;  ac  un  arall 
â Mr.  Foster,  llyfrwerthydd  yngNghaerlleon.  Mr.  Price,  o’r  Glyn, 
a Mr.  Davies,  o Drewylan,  a briodasant  ei  wyresau  o Waenynog.* 

Yr  oedd y golygydd,  William  Foulkes,  yn  A.C.,  acyn  ficarLlan- 
fyllin,  yr  hon  a gafodd  gan  yr  Esgob  Griffith  yn  1661,  a’r  hon  a 
fwynhaodd  hyd  1691,  deng  mlynedd  ar  hugain.  Yr  oedd  yn  dal 
canoniaeth  yn  Llanelwy,  personiaeth  ddiwaith  y Cwm,  personiaeth 
(o’r  hon  y cafodd  ei  ddeoli)  Llanbrynmair,  ac  yn  1680  cafodd  ber- 
soniaeth  Llanfihangel  y Gwynt. 

2.  ‘ Ymarfer  o Dduwioldeb,  &c.  Y Pedwerydd  Argraphad  yn 
Gymraeg,  wedi  gwellhau  llawer  o gam  yspeliadau  oedd  yn  yr  ar- 
graphiadau  eraill. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas 
Jones.’f 

3.  1 Origines  Britannicae,  or,  the  Antiquities  of  the  British 
Churches.  With  a Preface  Concerning  some  pretended  Antiquities 
relating  to  Britain,  in  Vindication  of  the  Bishop  of  St.  Asaph.  :f 
By  Ed.  Stillingfleet,  D.D.  Dean  of  St.  Paul’s,  and  Chaplain  in 
Orrdinary  to  His  Majesty. 

London,  Printed  by  Mr.  Flesher  for  Henry  Mortlock,  at  the 
Phoenix  in  St.  Paul’s  Church-yard.  1685.’  [4to.] 

[Edward  Stillingfleet  a anwyd  yn  Cranborn,  Dorset,  yn  1635.  Derbym 
iodd  ei  ddysg  yn  Ysgolion  Gramadegol  Cranborn  a Ringwood,  ac  yng  Ngholeg 
St.  loan,  Caergrawnt.  Yn  1668  ymraddiodd  yn  D.D.,  ac  enwyd  ef  gan  y 
Brenin  Siarls  yn  gynon  cyfarosol  St.  Paul  yn  1670,  ac  yn  ddeon  yr  Eglwys 
Gadeiriol  hòno  yn  1678.  Cyssegrwyd  ef  yn  esgob  Caerwrangon  yn  1689  ; ac, 
wedi  cyhoeddi  llawer  o weithiau  dysgedig,  bu  farw  yn  Westminster,  Mawrth 
27,  1699.1 

4.  * A Winding  Sheet  for  Mr.  Baxter’s  dead,  or  those  whom  he 
has  kill’d  and  slayn  in  his  Catholick  Communion,  sweetly  embalmed 
and  decently  buried  again.  Being  an  apology  for  several  ministers, 
viz,  Mr.  Erbury,  Mr.  Cradock,  Mr.  Vavasor  Powell,  Mr.  Morgan 
Lloyd,  misrepresented  by  Mr.  Baxter  to  the  world ; with  twelve  queries 
concerning  separation ; wherein  the  Bev.  and  learned  Dr.  J.  Owen 
is  further  vindicated. 

London,  Printed  for  E.  Keyner.  1685.’ 

Amseriad  y ‘ Preface  1 yw  1684,  lie  y dywed  yr  awdwr  ei  fod  yn 
byw  belldra  mawr  o Lundain. 

* Willis’s  Survey  of  St.  Asaph;  Wood’s  Athena  Oxonienses ; Williams’s 
Eminent  Welshmen;  a Rhagymadrodd  i’r  Pregethau,  gan  W.  Foulkes. 

f Gwel  rhif  1,  d.f.  1630;  rhif  2,  d.f.  1656;  a rhif  4,  d.f.  1675. 

Î Gwel  rhif  6,  d.f.  1684. 


1686] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


235 


1686. 

1.  ‘ Teg  Resymau  Offieiriad  Pabaidd,  wedi  eu  hatteb  gan  Bro- 
testant  o Eglwys  Loegr.  Llundain.’ 

2.  If  ‘ Caniadau  Edmund  Prys.’* 

3.  ‘Cerdd-Lyfr  yr  hwn  sydd  yn  cynnwys  amryw  Garolau,  a 
dyrifau  o waith  amryw  awdwyr.  Ac  a gasglwyd  yngbŷd  gan 
Efoulke  Owens  o Nantglyn  yn  Sir  Ddinbych. 

Printiedig  yn  y Theater  yn  Rhydychen,  1686.’ 

Cyfrol  deneu  8plyg,  o 180  tudalen  ydyw.  ‘ Cynnwysa  garolau.  a 
dyrifau  o waith.  Rowland  Yaughan  (neu  Rowland  Fychan,  fel  ei 
gelwir  weithiau) ; John  Wynne  ; William  Philip  ; Moris  Richard  ; 
Thomas  Lloyd,  o Benmaen ; Edward  Moris ; Hugh  Moris  ; Syr 
Morgan ; Jerem.  Grufíýdd  “ y Tailiwr  Llawen;”  John  Lloyd,  o’r  Cwm 
Pen  Anner ; Humphrey  ap  Evan,  neu  Humphrey  ap  Evans,  neu 
Humphrey  Dafydd  ap  Evan  (canys  tybir  mai  yr  un  oedd  y tri) ; 
Gruffydd  Peilin ; Foulk  Price  ; Edmund  Prys  ; ac  ychydig  heb  yr  un 
enw  wrthynt,  awdwr  y rhai,  mae  yn  debyg,  oedd  y casglydd  ei  hun. 
Rhwng  enw  y casglydd  ac  enw  yr  argraffle,  y mae  darlun  gwych 
o’r  “ Theater  ” yn  Rhydychain  (cyffelyb  i’r  un  a welir  ar  ddalen 
enwawl  yr  ‘ Archceologia  Britannica  ì J ; a hwn  yw  y crefftwaith 
goreu  o lawer  iawn  o ddim  a geir  yn  yr  holl  lyfr ; canys  trwyddo  i 
gyd  y mae  yn  nodedig  am  aflerwch  ac  anghywirdeb  argraffyddol.’f 
‘ Y mae  yr  argraffiad  ynllawn  beiau  anafus  a chywilyddus,’  meddai 
arall,  Tlios.  Jones,  yn  ei  ail  argraffiad. t 

4.  1 Fatherly  Instructions  : being  Select  Pieces  of  the  Writings  of 
the  Primitive  Christian  Teachers.  Translated  into  English.  With 
an  Appendix.  Entituled  Gildas  Minimus. 

London,  Printed  in  the  year  1686.’ 

Cynnwysa  y llyfr  rhagorol  hwn  lawer  o wybodaeth  am  y Cymry. 
Mr.  Charles  Edwards  oedd  y cyfìeithydd  a’r  golygydd.  Y mae 
‘ To  the  Reader  ’ yn  ei  ragflaenu,  gan  ‘ Charles  Edwards  ac  yn  ei 
ddiwedd,  ‘ To  the  Honoured  Persons  in  City  or  Country , that  lately 
were  Trustees  for  Charitable  ivories  in  Wales ' — yn  diweddu  gydag — 
‘Your  obliged  servant,  The  Translator  ; ’ ac  hefyd  llythyr  arall — ‘ To 
my  Kindred  and  Acquaintance  in  the  Counties  of  Salop  and  Denbigh, 
and  elsichere ,’  yn  terfynu — ‘ Your’s  C.  E.’  Hefyd  y mae  dalen  o 
‘ Barddoniaeth  i Hanes  y Ffydd  a’r  Prif-lyfr  Newydd,  a Ityfrau 
eraill  a breintiwyd  yn  ddiweddar a dyna  yn  unig  sydd  yn 
Gymraeg  ynddo. 

* Yn  ol  Moses  Williams. 

+ Llythyr  y Parch.  D.  S.  Evans, 
î Gwel  rhif  1,  d.f.  1696. 


236  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1687 

5.  ‘Answer  to  a Challenge  made  by  a Jesnite  in  Ireland,  with 
a Discourse  on  the  Ancient  Irish  and  British.’  4to. 

1687. 

1.  ‘Trugaredd  a Barn  Neu  Yn  agos  i Drichant  o Siampleu 
rhyfeddol  o farnedigaetheu  Duw  ar  yr  Annuwiol,  Ac  o drugaredd- 
eu  nodedig  i’r  Duwiol,  mewn  amryw  wledydd  ac  oesoedd ; Gydâ 
llawer  o Ystorieu  buddiol  eraill,  wedi  eu  casglu  allan  o Ysgrifenn- 
iadeu  gwyr  Dysgedig : 

Er  dychryn  i*r  Drygionus, 

Er  cyssur  i’r  Daionus, 

Ac  er  rhybydd  i Bawb. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  B.  Lathrop,  lie  y gellir  cael 
Printio  pob  math  ar  Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg.’  [18plyg.] 

Y mae  yr  hysbysiad  canlynol  ar  gael  a gyhoeddwyd  o berthynas 
i’r  llyfr  hwn : — ‘Y  mae  y Llyfr  da,  a elwir  Trugaredd  a Barn,  o 
bris  9d  heb  ei  findio,  a swllt  wedi  ei  findio,  yr  hwn  a brintiwyd  yr 
hâf  diweddaf,  iw  gael  ar  werth  yng-Hymru.’* 

Am  James  Oweist,  awdwr  y llyfr  poblogaidd  hwn,f  mab  ydoedd  i 
John  Owen,  yr  hwn  ydoedd  amaethwr  cyfrifol  yn  byw  mewn  lie  o’r 
enw  Bryn,  ym  mhlwyf  Abernant,  ger  Caerfyrddin.  Ganwyd  ef 
Tachwedd  laf,  1654.  Yr  oedd  iddo  hefyd  frawd  o’r  enw  Charles 
Owen,  yr  hwn  a fu  flynyddau  lawer  yn  weinidog  yn  Warrington, 
yn  sir  Lancaster,  o dan  yr  enw  Doctor  Owen,  canys  yr  oedd  ei  radd 
yn  D.D.J  Er  mai  Eglwyswr,  selog  oedd  y tad,  troes  y meibion  yn 
Anghydffurfwyr.  Gall  fod  hyny  i raddau  i’w  briodoli  i’r  amseroedd 
dyfodol — fod  y Weriniaeth  wedi  ennill  awdurdod,  a bod  ereill,  heb 
law  Eglwyswyr,  yn  cael  cynnal  ysgolion  cyhoeddus.  Yr  oedd  un 
o’r  Crynwyr,  a elwid  Mr.  Picton,  yn  cadw  ysgol  yng  nghastell  y 
dref;  ac  yno  yr  anfonodd  ei  rieni  ef  gyntaf,  ac  yna  i’r  Ysgol 
Bamadegol,  lie  y parotciid  dynion  ieuainc  i’r  prifysgolion.  Darfu 
hefyd  i bregeth  a glywodd  gan  ryw  Ymneilldiiwr,  gael  effaith 
ddeffrtius  ae  argyhoeddiadol  iawn  ar  ei  feddwl,  yr  hyn,  mae  yn 

* Olysgrifen  Stephan  Hughes  i Ragymadrodd  ‘Taith  neu  Siwrnauy  Pererin. 
Llundain  y 10  o Ionawr  168§.’  [Y  mae  Llythyr  ‘ Yr  Awdur  at  y Darllenydd’ 
wedi  ei  ddyddio  ‘Llundain,  Mehefin,  4dd,  1687,’  a’i  arwyddo,  ‘ Dy  gydwladwr, 
J.  0.’] 

+ [‘Awdwr  y casgliad  hygoelus  hwn  oedd  James  Owen,  ganedig  o’r  Bryn, 
plwyf  Abernant,’  &c. — Gwallter  Mechain  : Gwaith , ii.  304.] 

î Y mae  llyfr  rhagorol  yn  Seisonaeg  o’r  eiddo  Charles  Owen,  o’r  enw  ‘ The 
Wonders  of  Redeeming  Love,  being  an  Essay  on  the  Reasons  why  Cod  Re- 
deemed Fallen  Men  and  not  Fallen  Angels,’  a’i  amseru  yn  ‘Warrington,  Nov. 
5,  1722.’  Gwel  hefyd  rhif  22,  d.f.  1768.  Efe  a gyfieithodd  waith  James 
Owen  ar  Fedydd,  i’r  Seisoneg,  o dan  yr  enw  ‘ The  Infant’s  Ark,  or  Infants 
Baptism  proved  by  xii  Arguments,  translated  out  of  the  British  Tongue,  by 
Charles  Owen,  V.  D.  M.’ 


1687] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


237 


debyg,  a droes  glorian  ei  benderfyniad,  ag  oedd  eisoes  yn  y fantol, 
i fantoli  o du  gweinidogaetb  gy da’ r Anghydffurfwyr.  Gran  hyny, 
yn  lie  myned  i Rydychain,  efe  a aetb  i Fryn  Llywarch,  plwyf 
Llangynwyd,  yn  sir  Forganwg,  lie  yr  oedd  un  Samuel  J ones  yn 
cadw  athrofa  fechan,  lie  yr  arosodd  bedair  blynedd,  ac  y gwnaeth 
gynnydd  mawr  mewn  ieitboedd.  Wedi  gorpben  ei  ysgoliaeth  yno, 
dychwelodd  adref,  a sefydlodd  ysgolynnbref  Caerfyrddin.  Ceisiwyd 
yn  daer  ganddo,  tra  yr  oedd  yma,  gan  wr  eglwysig  o gar  iddo  o du 
ei  fam,  o’r  enw  Howel,  gydymffurflo,  a cbymmeryd  gweinidogaetb 
yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  ond  yn  aneffeithiol,  er  bod  y rhagolyg- 
iadau  yn  ffafriol  iddo  gael  dyrchafiaetbau  ucbel.  Dechreuodd  ei 
weinidogaetb  fel  cynnortbwywr  i Stepban  Hughes,  yn  Abertawy  ; 
ond  trwy  gyfeillach  â Henry  Maurice,  gynt  gweinidog  ym  mhlwyf 
Stretton,  yn  sir  y Mwytbig,  ac  wedi  hyny  gyda’r  Ymneillduwyr  ym 
Merthyr  Cynog,  yn  sir  Frycheiniog,  yr  hwn  oedd  yn  deilliaw  o 
deulu  cyfrifol  yn  byw  ym  Methlan,  yn  eithaf  Lleyn,  yn  sir  Graer- 
narfon,  darfu  i Mr.  Hughes  gael  ei  gymhell  i ymadael  ag  ef  er 
mwyn  ei  anfon  i efengylu  i'r  wlad  hòno.  Daeth  i Bodfel,  ger 
Pwllheli,  lie  y bu  mewn  perygl  mawr  oddi  wrth  erlidwyr,  ac  am 
naw  mis  ni  allai  fyned  o’i  dy.  O’r  diwedd,  diangodd  ar  hyd  y nos 
i Fron  y Clydwr,  yn  sir  Feirionydd,  lie  y cafodd  groesawiad  gan  yr 
hybarch  Hugh  Owen.  Wedi  hyny,  yn  1676,  pan  yn  22  oed,  efe  a 
wahoddwyd  i Swinney,  ger  Croesoswallt,  gan  foneddiges  dduwiol  o’r 
enw  Mrs.  Baker  oedd  yn  byw  yno,  lie  yr  urddwyd  ef  ar  gynnulleidfa 
fechan  y buasai  ei  gweinidog  farw  flwyddyn  neu  ddwy  cyn  byny. 
Pan  oedd  yma,  teithiai  lawer,  a chaffai  ei  erlid  yn  arw  yn  fynych  ; 
a rhoddwyd  ef  unwaith  yn  y carchar  yng  Nghaerwys,  yn  sir  Fdint, 
o’r  hwn  y cafodd  ei  ryddhau,  ar  ol  appelio  i lys  uwch  yn  Llundain. 
Priododd  yn  1679  â Mrs.  Sarah  Greorge,  o Groesoswallt,  a symmud- 
odd  yno  i fyw,  gan  symmud  yr  achos  ymneillduol  yno  gydag  ef,  a 
mynodd  drwydded,  trwy  farnwr  y brawdlys  mawr  yn  Ninbych,  i 
bregethu  yn  y dref  hòno,  er  bod  ustusiaid  y brawdlys  trimisol  wedi 
ei  ommedd  yn  ddirmygus.  Pan  oedd  yn  byw  yng  Nghroesoswallt, 
bu  dadl  rhyngddo  a’r  Dr.  William  Lloyd,  esgob  Llanelwy,*  a'r 
hwn  a fuasai  cyn  hyny  mewn  dadl  â’r  Crynwyr  yn  Llanfyllin.f 

* Y Dr.  W.  Lloyd,  oedd  fab  i Rickard  Lloyd,  o’r  Henblas,  yn  sir  Fon ; ond  efe 
a anwyd  yn  Tilekurst,  yn  sir  Bercs,  lie  yr  oedd  ei  dad  yn  fleer,  yn  gystal  ag 
yn  berson  Sonning.  Derbyniodd  y mab  ei  ddysgeidiaeth  yn  Rkydyckain,  ac 
ordeiniwyd  ef  i fywoliaethau  yn  Lloegr,  a gwnaed  ef  yn  gapelwr  i Siarl  u.,  gydag 
urddas  yn  eglwys  gadeiriol  Salisbury.  Yn  1667,  cafodd  ficeriaetk  yn  Reading,  ac 
arckddiaconiaetk  Meirionydd  ; yn  1672,  gwnaed  ef  yn  ddeon  Bangor,  gydag 
urddas  arall  yn  Salisbury ; ac  yn  1676,  gwnaed  ef  yn  fleer  St.  Martin,  Westmins- 
ter; a Tkackwedd,  1680,  gwnaed  ef  yn  esgob  Llanelwy.  Cafodd  ef  a pkump  ereill, 
yn  1688,  eu  carcharu  am  anfon  erfyniad  at  y Brenin  Iago  ii.  yn  erbyn  cykoeddi 
ei  benderfyniadau  gwladyddol  yn  yr  Eglwys,  y rkai  a ryddkawyd  ar  ol  prawf 
maith  yn  y King's  Bench.  Yr  oedd  yn  wr  rhyddfrydig,  ac  yn  gyfaill  mawr  i 
William  hi.,  a’i  fesurau,  a dyrckafwyd  ef  ganddo  i esgobaetk  Lickfleld,  &c., 
ac  wedyn  i Gaerwrangon.  Cykoeddwyd  amrai  betkau  mân  o’i  waitk,  ond  yr 
unig  ddarn  o’i  waitk  yn  Gymraeg  y w ‘ Mynegai  y Beibl,  ’ sydd  yn  blaenori  y 
Beiblau  a olygwyd  gan  Moses  Williams.  Bu  farw  Awst  30,  1717,  yn  91  oed. 
Wood’s  Athen.  Oxon.;  Biog.  Brit. ; a Williams’s  Eminent  Welshmen. 

t Rkydd  Rickard  Davies,  o’r  Cloddiau  Cockion,  yr  lianes  yn  lied  kelaetk  yn 

ei  ffordd  ef  : — 


238 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1687 


Anfonasai  yr  esgob  fath  o her  i Mr.  Owen  i ddadlu  ag  ef  yn 
gyhoeddus  ar  y pwnc  o Ymneillduaeth  neu  Anghydffurfiad.  Der- 
byniodd  y cynnygiad,  a chyfarfuwyd  yn  llysdy  y dref  ar  y 27fed  o 
Fedi,  1681.  Yr  oedd  gyda’r  esgob  nn  Henry  Dodwell,  fel  cefn 
iddo,  gyda  lluaws  o offeiriaid.  Yr  oedd  gyda  Mr.  Owen,  Mr. 

‘0  ddeutu  y flwyddyn  1680,  neu  1681,  daeth  y Dr.  William  Lloyd,  gynt 

0 St.  Martin,  yn  Llundain,  i fod  yn  esgob  yr  esgobaeth  hon,  a elwir 
Llanelwy  (St.  Asaph).  Yr  oedd  erlidigaethau  yn  llymion  a chwerwon 
iawn  mewn  llawer  o leoedd  yn  y cyfnod  hwn,  o blegid  ysgymmundod,  a Deddf 
yr  20 p.  y Mis.  Ond  meddyliodd  yr  esgob  newydd  hwn  am  ffordd  dynerach, 
trwy  wysio  pob  math  o Ymneillduwyr  i ymddyddan  ag  ef,  ac  i geisio  eu  per- 
swadio  i ddychwelyd  i Eglwys  Loegr.  Ym  mysg  ereill,  pan  daeth  i’r  Trallwng, 
ar  ei  ymweliad,  efe  a anfonodd  am  danom  ni.  Ceisiodd  Charles  Lloyd,  Thomas 
Lloyd,  a minnau  gael  cyfleusdra  i ymddyddan  ag  ef,  ond  yr  oeddwn  i yn  rhwym 

1 fyned  i Lundain  y diwrnod  hwnw,  ond  arosodd  fy  nghyfeillion,  hyd  nes  y 
cawsant  gyfleusdra  gydag  ef ; a rhoddodd  fy  nghyfaill,  Charles  Lloyd,  i mi 
hanes  wedyn  o’r  hyn  a gymmerodd  le  rhyngddynt,  yr  hyn  oedd  i’r  effaith 
hyn 

Bod  yr  Esgob  wedi  ei  anfoddloni  yn  fawr  nad  oeddwn  i yn  bresennol,  fy 
achos  penodol  i fyned,  a’m  harosiad  am  beth  amser  o bwrpas  i’w  weled  ef  ; efe 
a ddywedodd,  Fod  ei  achos  ef  yn  fwy,  beth  bynag  oedd  fy  achos  i.  Y dydd 
hwnw  hwy  a ymddyddanasant  ag  ef,  ei  gapelwyr,  ac  offeiriaid  ereill,  fel  eu 
gelwir,  o ddeutu  dau  yn  y prydnawn,  hyd  ddau  yn  y boreu.  Wedi  hyny 
hwy  a ymddyddanasant  ag  ef  ddau  ddiwrnod  yn  Llanfyllin.  Y dydd  cyntaf  o 
tua  dau  yn  y prydnawn  hyd  nos,  yn  gyhoeddus,  yn  llysdy  y dref.  Y dydd 
. cyntaf  yn  y Trallwng,  darfu  i’n  Cyfeillion  Charles  Lloyd  a Thomas  Lloyd  roddi 
eu  rhesymau  am  ymneillduad.  Ni  wnai  yr  Esgob  a’i  Offeiriaid  amddiffyn  eu 
hegwyddorion  ar  yr  un  o’r  dyddiau  hyny,  na  gwrthwynebu  yr  eiddo  ninnau  ; 
dim  ond  dal  ar  y tri  diwrnod,  ar  egwyddorion  cyffredinol  Cristionogaeth,  ac 
esiamplau  yr  Apostolion  o fedydd  dwfr,  a chyffyrddiad  bach  unwaith  ar  y 
Bara  a’r  Gwin.  Daliodd  Thomas  Lloyd  y dydd  olaf,  ar  ein  rhesymau  pa  ham 
yr  ydym  yn  ymneillduo  oddi  wrth  yr  Eglwys  Loegr,  y rhai  oeddynt, 

1.  0 blegid  nad  oedd  eu  haddoliad  yn  addoliad  yf  Efengyl. 

2.  0 blegid  nad  oedd  eu  gweinidogaeth  yn  weinidogaeth  yr  Efengyl. 

3.  0 blegid  nad  oedd  eu  hordinhadau  yn  ordinhadau  yr  Efengyl. 

Ond  nid  unent  hwy  ag  ef  i brofi  yr  un  o honynt,  er  ceisio  yn  fynych  ganddynt 
wneuthur  hyny  ; gan  mai  Cyfeillion  oedd  yn  dyoddef,  rhaid  iddynt  ymostwng  i 
bob  anfanteision  : canys  ni  chawsant  rybudd  ym  mlaen  llaw  o’r  pynciau  yr 
oeddynt  i ymresymu  arnynt,  nes  y daethant  i’r  lie  yr  oeddynt  i ymddadleu  ; 
a’r  dydd  olaf  hwy  a ddirgymhellasant  Thomas  Lloyd  i tuag  wyth  ar  hugain  o 
benau,  oil  wedi  eu  hysgrifenu  i lawr  fel  yr  oeddynt  yn  dadleu,  i’w  hateb  yn 
ddifyfyr,  a dywedodd  yr  esgob,  nad  oedd  ef  yn  dysgwyl  y gallesid  dywedyd 
cymmaint  gan  neb  ar  y pwnc  hwnw,  ar  gyn  lleied  o rybudd.  A dywedodd, 
nad  oedd  ef  yn  dysgwyl  cymmaint  a syberwyd  oddi  wrth  y Crynwyr;  a chan- 
molodd  Thomas  Lloyd  yn  fawr,  a daeth  ein  Cyfeillion  drwyddi  yn  eithaf  da 
gyda  hwynt.  Cawsant  lawer  o siarad  hefyd  a’r  Canghellwr,  a rhyw  Henry 
Dodwell,  a chyda  deon  Bangor,  esgob  Henffordd  wedi  hyny,  dyn  dysgedig 
iawn,  yr  hwn  oedd  hefyd  yn  y ddadl  hòno,  yng  nghyd  â Rawer  o offeiriaid  yr 
esgobaeth,  a rhai  Ustusiaid  yr  Heddwch,  Is-raglawiaid  y sir,  a thyrfa  fawr  o 
bobl,  yn  llysdy  y ddywededig  dref  Llanfyllin.  Nid  oedd  Rawer  o’r  offeiriaid, 
a’r  rhai  yr  ymddyddenais  i wedyn,  yn  ymddangos  yn  foddhaol  iawn  ar  y ddadl 
hòno  ; canys  dywedasent  eu  bod  hwy  yn  mecldwl  fod  cademid  Bedydd  Dwfr 
wedi  ei  wanhau  yn  fawr  drwyddi ; a dywedodd  Rawer  o ddynion  o hynodrwydd 
ag  oedd  yn  bresennol,  na  feddyliasent  hwy  y gallesid  dywedyd  cymmaint  yn 
erbyn  Bedydd  Dwfr,  ag  a ddywedwyd  yno.  Cytunwyd,  trwy  gydsyniad  pob 
plaid,  nad  argreffid  y ddadl.’ — Account,  <fcc.,  of  Richard  Davies. 

Bu  yr  esgob  a Richard  Davies  yn  dadlu,  neu  yn  ymddyddan  yn  gyfeillgar, 
wedi  hyny,  a dangosodd  lawer  o diriondeb  tuag  at  y Crynwyr ; canys  yr  oedd 
yn  foneddwr  llariaidd  ragorol. 


1687] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


239 


Philip  Henry,  tad  yr  esboniwr  Mathew  Henry,  ac  nn  Jonathan 
Richards,  yr  hwn  a fwriasid  o eglwys  Dinbych.  Yr  oedd  lluaws 
mawr  o foneddigion  siroedd  y Mwythig  a Dinbych  yn  y cyfarfod. 
Buwyd  yn  dadlu  yn  gyhoeddus  yn  y llysdy  o ddau  o’r  gloch  y pryd- 
nawn,  hyd  wyth  o’r  gloch  y nos.  Y pwnc,  yn  benaf,  urddiad 
gweinidogion  i waith  y weinidogaeth,  neu  urddiad  esgobyddol  a 
henaduriaethol.  Dadleuai  yr  esgob  a’i  blaid  mai  esgobawl  ydoedd 
yr  urddiad  gweinidogaethol  yn  ol  y Testament  Newydd,  a dadleuai 
yr  Anghydffurfwyr  mai  henaduriaethol  oedd  yr  ordeiniad  priodol  ac 
Ysgrythyrol.  Dygwyd  y ddadl  ym  mlaen  yn  dra  hynaws  gan  yr 
esgob  a’r  Ymneillduwyr ; ond  dangoswyd  llawer  o ysbryd  cyffröus 
gan  rai  o’r  boneddigion  a’r  ustusiaid  eglwysig,  a thuedd  i arfer  aw- 
durdod  dreisiol.  Er  nad  ennillodd  ynaill  blaid  mwy  na’r  llallddim 
yn  y ddadl  hon,  darfu  iddynt  adnabod  tymmerau  eu  gilydd  yn  dda, 
a pharhaodd  yr  Esgob  yn  gyfeillgar  â Mr.  Owen  a Mr.  Henry  ar  ol 
hyny,  gan  eu  hystyried  fel  brodyr  Cristionogol,  er  yn  Ymneilldu- 
wyr cydwybodol.  Wedi  hyny  cymhellwyd  Mr.  Owen,  gan  weinidog- 
ion  sir  y Mwythig  i symmud  i r dref  hòno,  i gynnal  ysgol  i ddwyn 
dynion  ieuanc  i fyny  i’r  weinidogaeth,  yr  hyn  a wnaeth  yn  1760, 
pan  yn  46  oed,  ac  wedi  bod  yng  Nghroesoswallt  yn  llafurio  am 
ugain  mlynedd.  Bu  farw  yn  1706,  yn52  oed.*  Oyhoeddodd  amryw 
weithiau  yn  Seisonaeg,  heb  law  y rhai  a enwir  o’i  eiddo  yn  Gymraeg. 
Yr  oedd,  fel  y dynion  goreu  a mwyaf  defnyddiol  ym  mhob  oes,  yn 
gymmedrol  iawn  yn  ei  dybiau  eglwysig,  ac  ysgrifenodd  lawer  o du 
yr  hyn  a elwid  ‘ Cydffurfiaeth  achlysurol,’  yr  hyn  oedd  yn  yr  oes 
hòno  rhwng  dwy  blaid  a ellid  eu  galw  yn  uchel  ac  isel  Ymneilldu- 
wyr. f 

2.  * Ecclesiarum  Britannicarum  Antiquitates.  Llundain,  1687.’ 

Ail  argraffiad  o * Hynafiaethau  yr  Eglwys  Erytanaidd,’  gan  yr 
Archesgob  U s h e r . J 

3.  * Y Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau. 

Llundain. 

Y Llyfr  Gweddi  a gyhoeddwyd  yn  Llundain  gan  Thos.  Jones 
ydyw,  yn  gyssylltedig  â hwn  y mae  Salmau  cân  Prys,  ag  iddynt  yr 
wyneb-ddalen  canlynol : — 

‘Llyfr  y Psalmau,  "Wedi  eu  Cyfieithu,  A’u  Cyfansoddi  Ar  Eesur 
Cerdd,  yn  Gymraeg.  Drwy  waith  Edmund  Prys,  Archdiacon 
Meirionydd. 

Argraphwyd  yng  Haerludd  dros  Thomas  Jones.  1687.  Ag  ar 
werth  drosto  ef 


* Jones’s  Christ.  Biog.  Diet. 

t Dr.  Richards’s  Welsh  Nonconformists's  Memorial ; Williams’s  Eminent 
Welshmen  ; Life  of  Richard  Davies,  of  Cloddiau  Cochion;  Y Traethodydd,  1848, 
t.  299,  &c.,  ac  1849,  t.  473-488. 

î Gwel  rhif  1,  d.f.  1639. 


240 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1688 


l Mr.  Charles  Beard,  Tan  Lûn  y . 

ÌTrî  Adar  Duon  a’r  forforwyn  yn  j 
WatRng  Street.  V yn  Llundain.’ 

A Mr.  John  Marsh,  Tan  Lûn  y » 

Blew  Côch  yn  Cateaton-Street  ) 

1688. 

1.  ‘Esponiad  ar  Gatechism  yr  Eglwys,  Neu  Ymarfer  o Gariad 
Ddwyfol.  A gymmonwyd  er  lleshad  Esgobaeth  Bath.  Gan 
Thomas,  Esgob  Baddon.  Ac  a gyfieithwyd  o’r  Saesonaeg  (yn  ol 
ei  gyntaf  osodiad  allan),  gan  William  Eoulkes,  Athro  yn  y 
Celfyddydau,  a Gweinidog  anwiw  Gair  Duw  yn  Llanfylling. 

Printiedig  yn  Phydychen  yn  y flwyddyn  1688.’ 

2.  ‘Taith  nen  Siwrnai  y Pererin,  tan  Pith  neu  Gyffelybiaeth 
Breuddwyd.  Yn  yr  hwn  y dangosir,  i.  Y Môdd  y mae  Pechadur 
yn  Cychwyn,  neu  yn  Dechreu  ei  Siwrnai,  o’r  Byd  hwn  tua’r  Nef- 
oedd.  ii.  Y Peryglon  y mae  fo’n  cyfarfod  âg  hwynt,  yn  ei  Daith. 
iii.  Ei  Ddyfodiad  o’r  diwedd  ir  Wlâd  ddymynol,  neu’r  Nefoedd, 
mewn  Diogelwch. 

Wedi  Lisenso  gan  P.  Midgley,  y 23  o fis  Tachwedd,  1686. 
Printiedig  yn  Llundain  gan  J.  Pichardson,*  yn  y flwyddyn  1688.’ 

Math  o gyfieithiad  rhydd,  neu  alleiriad  yw  hwn  o ‘ Daith  y 
Pererin’  Bunyan,  lie  y dywed  * S.  H.’  (Stephan  Hughes)  yn  ei 
‘Lythr  at  y Cymru,’  yn  ei  ddechreu,  o berthynas  iddo  : — 

‘ Fy  Anwyl  Gyd-wladwyr, — Yr  wyfl’n  danfon  yn  awr  Lyfr  i’ch 
mysg,  y fu  Ofleryn  i wneuthyr  llawer  o Ddaioni,  i fagad  o bobl,  y 
sydd  yn  deall  Saesneg  ; yr  hwn  a gyfieithwyd,  megis  i’r  Ffrangeg 
a’r  Dwtsh,  felly  hefyd  yr-wan  i’r  Gymraeg ; mewn  Gobaith  y bydd 
e buddiol  (trwy  fendith  yr  Arglwydd)  naill  ai  i Weithio  Grâs  Re 
mae’n  nifl'yg ; neu  yntau  i angwanegu  Grâs,  Re  y mae  e eisus. 

Gwir  yw  fod  yn  y Llyfr  yma  Blisgyn  a ChnewRyn  ; ac  am  hynny, 
rhaid  ei  ddarllen  e’n  fynych  trosto ; fal  y gellir  tori  y Plisgin  (sef, 
deaR  y Damhegion,  y sy’n  rhedeg  trwyddo)  ac  felly  y canfod  y 
CnewRyn  (y  matter  cynnwysedig  yn  y cyffelybiaethau)  i’w  fwytta 
(trwy  fyfyrio  arno)  megis  ymborth  melus  a iachusol. 

Y mae’r  Cyfieithiad  o waith  pedwar  o honom,*  sef  Gwr  bonhedd- 
ig  o Wynedd  (yn  yr  hanner  olaf  o’r  Llyfr);  Gwr  o Benkader ; 
Ysgolhaig  ieuangc  a ddaeth  gyda  mi  i’r  Ddinas  hon ; ac  o’m  gwaith 
fy  hunan  (y  rhan  fwyaf  o honaw)  gan  sefyll  ar  yscwyddau  y lleiR, 
fal  y gaRwn  ganfod  ym-mheRach  nag  hwynt  hwy. 

Ni  chedwais  i Eiriau,  ond  ystyr  a meddwl  yr  Awdwr  (mewn 

* Yr  hwn,  ef  allai,  ydoedd  fab  i Joshua  Richardson,  yr  hwn  a fu  yn  berson 
Middle,  yn  sir  y Mwythig,  ac  a garcharwyd  yn  Llundain  gan  y blaid  seneddol, 
yn  amser  y rhyfel  cartrefol.  Bu  farw  yn  ddedwydd  yn  1671. — Palmerrs 
Calamy’s  Noncon.  Mem.  vol.  iii.  p.  149. 


1688] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


241 


amryw  fannau)  yn  y cyfieithiad : Canys  fal  y gŵyr  y Dyscedig  yn 
ddigon  da,  nid  oes  vn  Llyfr  a gyfieithir,  o yn  iaith  ir  llall,  Air  yng 
Air,  a c'âl  ei  ddarllain  ; oblegit  bod  Phrases  (ymadroddion)  a geiriau 
yn  brjdferth  mewn  yn  iaith  y rhai  nid  ydynt  felly  mewn  iaith 
arall. 

‘ Mi  a adewais  allan  Ail-adroddiad  rhyw  bethau,  ar  a oedd  yn  y 
llyfr  Saesneg  ; canys  wedi  eu.  gosod  hwy  ar  lawr  vnwaith,  Beth  oedd 
raid  eu  mynegi  nhw  drachefn. 

‘ Mi  a angwanegais  ym  mron  sheet  at  y Llyfr,  ynghylch  mynediad 
y Pererin  tua  Mynydd  Sinai ; ynghyd  â llawer  o egluriadau  ereill ; 
fal  y gellit  ei  ddeall  e’n  weR : Ac  mi  a adawaf  y Dyscedig  i farnu, 
pa  vn  nad  yw’r  Llyfr  yma  yn  hawddach  i’w  ddirnad  ai  ddeall  na’r 
llyfr  Saesneg.  Ac  fel  na  byddem  ni  yn  Farbariaid  y naiR  ir  llaR, 
mi  a agorais  eiriau  Gwyr  Gwynedd  â’n  geiriau  ni  o Ddeheubarth  ; 
an  geiriau  ninne,  âi  geiriau  nhwythau.’ 

Felly  ä yr  awdwr  a’r  cyfieithydd  medrus  ym  mlaen,  gan  wneyd 
sylwadau  canmoliaethol  a gocheliadau,  o berthynas  i ryw  weithiau 
ereill  a gyhoeddid  yn  yr  oes  hòno,  ac  yn  terfynu  gan  alw  ei  hun— 
‘ Eich  Gwasanaethwr  yn  yr  Arglwydd.  S.  H.’ 

‘ Llundain  y 10  o 

Ionawr  168f.’ 

3.  ‘ Y Gymraeg  yn  ei  Dis- 
gleirdeb,  Neu  helaeth  Eir-lyfr 
Cymraeg  a Saesnaeg,  yn  cynwŷs 
mwỳ  o eiriau  Cymraeg,  nag  sŷdd 
yug  Eirlyfr  y Disgawdr  Sion  Dafis 

0 Gymraeg  a Lading.  Yn  gyntaf, 
yn  hyspysu  meddwl  y Gymraeg 
ddieithr,  drwŷ  gymraeg  mwŷ 
cynnefmol : yr  hyn  sŷ  gyfleus,  a 
deunyddiol  iawn  i bawb  a EwŷR- 
ysiont  ddeall  a ddarRennont  yn 
gymraeg.  Yn  Ail,  yn  dangos  y 
gwir  Saesnaeg  i bob  gair  Cym- 
raeg. Ag  yn  ddilynol,  y môdd 

1 gysylltu,  sef  i (yspeRo)  pôb  gair 
yn  gywir  yn  y gymraeg,  a’r 
Saesnaeg.  Ac  a helaethwŷd  Ag 
Argraphyddolhenwau  Gwledydd, 

Gosgorddau,  Dinasoedd,  Trefŷdd, 
a mannau  (ymmrydain  fawr,  a 
Phai  dros  y môr:)  yn  yr  hên 
gymraeg,  a’r  bresennol  Saes- 

31 


‘ The  British  Language  in  its 
Lustre,  Or  a Copious  Dictionary 
of  Welsh  and  English  : Contain- 
ing many  more  British  words 
than  are  in  Dr.  Davies’s  Antiques 
Linguce  Britannicoe  Dictionarum 
duplex.  First,  Explaining  the  hard 
British  words,  by  more  famiRar 
words  in  the  same  Tongue  : very 
useful  for  all  such  as  desire  to 
understand  what  they  Bead  in 
that  Language.  Secondly,  Shew- 
ing the  Proper  English  to  every 
British  word : And  consequently, 
The  true  way  of  SpelRng  all  words 
in  both  Languages.  AmpRfied 
With  the  Geographical  names 
of  Countries,  Counties,  Cities, 
Towns,  and  places  in  Great 
Britain  (and  some  beyond  seas) 
in  the  Antient  British,  and 
present  English.  Whereunto 


242 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1688 


naeg.  At  yr  hŷn  a chwanegwyd, 
Eglur,  a hylaw  athrawiaeth,  (i’r 
Cymrŷ)  am  gywir  Adroddiad  y 
Saesnaeg ; drwŷ  fŷrr  hyfforddiad 
yn  yr  Iaith  gymraeg.  Gyda 
phriodol  ddeunŷdd  neu  Arwŷdd- 
occad  yr  Roll  orddiganau,  a’r 
Attalion,  sy’r  Awron  yn  Arfer- 
edig  yn  y gymraeg  a’r  Saesnaeg  : 
A g yn  Angenrheidiol  eu  dealt 
gan  bob  darllennŷdd.  A gasgl- 
wŷd  drwŷ  ddirfawr  boen,  a 
diwŷdrwydd  Tho.  Jones.  Ar- 
graphwyd  1688,  ac  ar  werth  yng 
Haerlŷdd  Mr.  Lawrence  Bak- 
ersville,  tan  Lnn  y Llew  Coch 
yn  yr  henadur-Eewl,  a chan  Mr. 
March,  tan  Lûn  y Llew  Coch  yn 
rhewl  Cath-fwytâad.’ 

Y rhagymadrodd  a derfyna  yn 

1 O’m  Tŷ  wrth  lun  y Carfil,  yn 
maes  isa’r  fawnog,  Caerlŷdd, 
Medi  12,  1687. 

Thos.  Jones.’ 


are  added  Plain  and  easie  Di- 
rections to  Welshmen  for  the 
true  pronouncing  of  the  English 
Tongue  by  a short  Introduction 
in  the  British  Language.  With 
the  proper  use  or  signification  of 
all  accents,  points  or  stops,  as 
now  used  in  the  British  and 
English,  being  necessary  to  be 
understood  by  every  Beader. 
Compiled  by  the  great  Pains  and 
and  Industry  of  Tho.  Jones. 
Printed  1688,  and  sold  in  Lon- 
don by  Mr.  Lawrence  Bakers- 
ville  at  the  Bed  Lion  in  Alder- 
manbury,  and  Mr.  John  March 
at  the  Eed  Lion  in  Cateaton- 
street.’ 

gyfochrog  fel  hyn : — 

‘ From  my  house  near  the  sign 
of  the  Elephant  in  Lower  Moor- 
fields,  London,  September  12. 
1687. 

Thos.  Jones.’ 


Ar  waelod  y ddalen  ddiweddaf  o gorff  y llyfr  y mae  1 July.  30, 
1 686,  Imprimatur , Hen.  Maurice,’  yr  hyn  oedd  ddull  cyffredin  o 
gefnogi  neu  gymmeradwyo  llyfrau  gynt.  Y mae  y llyfr  yn  arben- 
igol  wallus,  trwy  anwybodaeth  yr  awdwr,  a gwallau  argraffwyr 
Seisonig.  Am  anwybodaeth  yr  awdwr,  cymmerer  yr  hyn  a ganlyn 
yn  siampl,  lie  y dywed,  mewn  math  o olymadrodd,  ‘ Yr  argraph- 
yddion  (gan  eu  bod  yn  anghynefinol  ar  Gymraeg)  a wnaethant  rai 
beiau  ynddo  (ar  ol  i mi  ei  geryddu)  drwŷ  dynnu  allán  lythyrennau, 
a rhai  geiriau  a’u  pellenau  heb  eu  rhoddi  yn  eu  llê  drachefn  fel  y 
dylent : Llê  yr  ysgrifennais,  ac  y ceryddais  yn  ddifai  [Athrawiaeth 
i ddysgu  darllen  Saesneg ] yr  Argraphyddion  wedi  hynŷ  a’u  gwnaeth- 
ant  [Athrawiaeth  i ddarllen  dysgu  Saesneg.  ’]  Nid  oedd  posibl  dirnad 
beth  oedd  y ‘ ceryddu  ’ hwn  gan  yr  awdwr  yn  y cyssylltiad  yna,  nes 
edrych  i’r  Seisonaeg  gyfochrog,  a gweled  mai  1 After  my  correcting 
it ,’  a 1 Where  I had  writ  and  truly  corrected ,’  ydoedd  ei  feddwl. 
Camgymmerodd,  yn  ei  anwybodaeth,  mai  cvryddt]  = punish ! ydoedd 
y ‘ correcting  ’ hwn,  ac  nid  ‘ diwygio  y print-wasg,’  fel  y dywedid 


1688J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


248 


gan  ereill  o’i  gyfoedion,*  Y mae  yn  wir  yn  ‘ ceryddu ’ i bwrpas,  yr 
argraffyddion,  mewn  nodyn  by  chan  tua’r  diwedd  : — 

1 Y Mae  yn  ddrwg  iawn  genii  fod  rhai  mannau  o’r  llyfr  hwn,  ac 
o’m  halmenac  am  y flwyddyn  1688,  gwedi  eu  hargraphu  mor 
ddryced ; mi  a delais  gymmaint  am  y mannau  gwaethaf  ag  am  y 
mannau  goreu  : Ac  yn  wir  nid  arna  i y mae’r  bai,  ond  ar  y digyd- 
wŷbod  argraphyddion.  Os  arhoswn  am  lyfrau  difai,  hŷd  oni  bo’r 
Argraphyddion  yn  dda  eu  cydwŷbod,  gallwn  fôd  fŷth  heb  eu  cael. 
Os  byddaf  fì  býw  i roddi’r  Argraphyddion  ar  waith  ymmhellach, 
byddaf  tebŷg  iawn  iw  rhwŷmo  (i  gymmerŷd  eu  bûdr  waith  am  eu 
poen,  a)  oddiwrth  fy  nghogio  i,  a thwyllo’r  wlâd. 

Nid  oes  myn  f’einioes — Argraphŷdd, 

Od  dwŷn  nad  ydŷw 
Drwy  ddiogi  a meddwi  meddaw, 

Yn  cogio’r  Bŷd,  goegun  baw.’ 

A gellir  ychwanegu  eto,  cyn  belled  ag  y mae  camgymmeriadau 
argraffyddion  i’w  gweled  yn  gyffredin,  h.y.,  gweision  argraffwyr, 
mai  ‘megys  yr  oedd  yn  y dechreu,  y mae  yr  awr  hon.’  Y mae 
llawer  un  hynach  yn  y gelfyddyd  na’r  egwyddorwas  bychan,  yn 
deilwng  o gael  ei  alw,  1 trwy  ddiogi  a meddwi,’  yn  ‘ printer's  devil * 
— ‘ diawl  yr  argraffydd canys  tybir  nad  yw  yn  gyfeiliornad  dy- 
wedyd,  fod  mwy  o feddwon  ac  annuwiaid  ym  mhlith  argraffyddion, 
nag  un  dosbarth  arall  o’r  boblogaeth  law-weithyddol.  Ond  er  yr 
holl  ddigalondid  a’r  siomiant,  yr  oedd  yn  gysur  i’r  awdwr  fod  ei 
waith  yn  cael  ei  gefnogi,  a’i  gymhell  yn  wresog  i sylw  y wlad,  gan 
un  ag  oedd  alluog  i farnu,  a hwnw  yn  neb  Uai  na  Mr.  Stephan 
Hughes,  yr  hwn,  yn  nechreu  y flwyddyn  hon,  oedd  yntau  yn 
Llundain  yn  ‘ diwygio  y printwasg,’  ac  a ysgrifena  fel  hyn : — 

‘ Mi  a gynghorwn  ir  sawl  sydd  yn  chwennych  dyscu  darllen  cym- 
raeg,  i brynu  Primer  ac  Almanack  Mr.  Thomas  Jones ; canys  y 
mae’r  Llythyrennau  a’r  Sylafftau  ynddynt ; fel  na  bo  iddynt  syblach- 
ad  a diwyno  y Catechism,  a elwir  sail  y Grrefydd  Gristianogawl,  a 
phethau  da  eraill  wedi  eu  pwytho  gydag  ef,  ac  a ddaw  ar  fyrder  i’r 
wlâd ; nid  yn  vnic  er  mwyn  Plant,  ond  hefyd  er  mwyn  Pobl  oedr an- 
us ; fel  y gallont  ddeall  Grwyddorion  Crefŷdd  yn  well,  a byw  yn  fwy 
cyfattebol  iddynt. ’f 

Thomas  Jones,  awdwr  y Greirlyfr  hwn,  yr  Almanaciwr,  a chy- 
hoeddydd  amrai  lyfrau  ereill,  a anwyd,  meddir,  yn  Nhre’r  Ddôl, 
ger  Corwen,  yn  sir  Peirionydd,  yn  1647.  Dywedir  iddo  fyned  i 

* Yng  ngwyneb-ddalen  y rhan  o ‘ Heraldic  Visitation  ’ Lewis  Dwnn,  am 
‘ Achau  Tair  Sir  Gwynedd  Uwch.  Conwy,’  oedd  ym  meddiant  ‘ Lewis  Owen  o 
Beniarth  yn  Sir  Feirionydd,  Esgr,’  dywedir  ‘A  gopiwyd  wrth  archiad  Thomas 
Mostyn  o Loddiath  Esgr  ac  a geryddwyd  gan  William  Hughes  a John  Davies, 
yr  hwn  ai  hysgrifenodd  ef  yn  y Flwyddyn  1585.’  Yn  yr  wyneb-ddalen  gyf- 
ieithedig  gyferbyniol  gan  Syr  S.  R.  Meiryck,  cyfieithu  y ‘ Ceryddwyd  ’ Cym- 
reig  yn  ‘ Attested  ’ yn  Saesonaeg,  yn  11  e corrected. — Heraldic  Visitation,  vol.  i. 
pp.  65  a 67. 

t Rhagym,aclrodd  ‘Taith  neu  Siwrnai  y Pererin,’  168|. 


244 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


[1688 


Lundain  fel  gwn'iedydd  (teiliwr),  yn  ddeunaw  oed  ; lie  y daeth  hefyd 
yn  fasnachydd  o gryn  fri.  Arferai  deithio  trwy  yr  Roll  wlad,  gan 
gadw  ffeiriau  Caerlleon,  Mwythig,  Gwrecsam,  a Bristol.  Yn  y 
flwyddyn  1680,  dechreuodd  gyfansoddi  a chyhoeddi  Almanaciau,  y 
rhai  a alwai  yn  1 Newyddion  mawr  oddiwrth  y Ser.’  Efe  oedd  y 
cyntaf  i gyhoeddi  Almanaciau  priodol ; er  y dywedir  mai  math  o 
Almanac  ydoedd  y llyfr  cyntaf  Cymraeg,  gan  Syr  John  Price  ;*  ac 
yr  oedd  ‘ Gwyddorion  Naturiol,  neu  Brif-lyfr  Newydd’  Charles 
Edwards,  yn  cynnwys  dyddiau’r  mis,  &c.,  am  dair  blynedd;f  eto, 
nid  hyny  yn  unig  ydoedd  y llyfrau  hyn,  eithr  amrywiaethau  ereill, 
a’r  rhan  galendraidd  yn  cael  ei  chyssylltu,  yn  debyg  fel  y rhoddid  y 
Wyddor,  ac  ychydig  gyfarwyddiadau  i ddysgu  darllen,  gydag  agos 
bob  llyfr  Cymraeg  gynt,  er  mwy  o gyfleusdra  i’r  cyffredin,  ac  er 
mwy  o annogaeth  iddynt  i’w  prynu.  Felly  hefyd  y rhoddid  prif 
bethau  mwyaf  angenrheidiol  Almanac,  i’r  un  dyben,  yn  gyssylltedig 
â rhai  mân  lyfrau.  Ond  T.  Jones  ydoedd  y cyntaf  i gyhoeddi 
blwydd-lyfrau  rheolaidd  o’r  fath.  Dilynwyd  ef  yn  fuan  gan  ereill ; 
megys,  John  Jones,  Ty’n  y Caeau,  ger  Gwrecsam,  yr  hwn  y dywed- 
ai  Thos.  Jones,  oedd  yn  Uadrata  o’i  Almanaciau  ef;  Evan  Davies, 
Manafon ; Sion  Cain  Jones,  J o ger  Corwen  ; John  Prys,  o Landegla 
yn  Ial  ;§  a John  Bhydderch,  o’r  Mwythig.  Hefyd  W.  Howel,  o 
Lanidloes,  yr  hwn  oedd  yn  is-oruchwylydd  ar  etifeddiaeth  Llwydiaid 
y Berth  Lwyd,  ger  y dref  hcmo.||  Yn  y Deheubarth  yr  oedd  John 
Harris,  o Gydweli,  a Mathew  Williams,  ysgolfeistr  a daiarfesurydd, 
yn  sir  Gaerfyrddin.**  O’r  diwedd,  cododd  yn  y Gogledd  dywysog  yr 
Almanacwyr,  sef  ‘ Sion  Phobert  Lewys,’  o Gaergybi,  ym  Mon,  yr 
hwn  a fu  yn  cyfansoddi  ac  yn  cyhoeddi  Almanaciau  o dan  yr  enw 
‘ Cyfaill,  ’ gyda  rhyw  air  arall,  megys  ‘ Cwynfanus,  Hyderus,’ yn 
chwanegol,  i wahaniaethu  y naill  flwyddyn  oddi  wrth  y llall,  am 
bedair  blynedd  a deugain.ff  Wedi  i T.  Jones  roi  ei  fasnach  heibio, 
efe  a sefydlodd  argraffwasg  yn  y Mwythig,  o ddeutu  y flwyddyn 
1696,  i gyhoeddi  gweithiau  Cymreig,  y rhan  fwyaf  o’i  gyfansoddiad 
neu  ei  gyfieithiad  ei  hun.  Bu  yn  dwyn  y gwaith  ym  mlaen  o ar- 
graffu  yn  hyd  1713.  Y mae  ei  Almanaciau  ef  yn  rhai  tra  gwerth- 
fawr,  gan  eu  bod  yn  cynnwys  llawer  iawn  o bethau  buddiol  am  yr 

* Gwel  d.f.  1546.  [Yn  hytrach,  gwaith  Salsbri  ydoedd  y ‘Calendar.’ 
Ymddengys  mai  math  o Galendar  Eglwysig  ydoedd,  cyffelyb  i’run  a ragddodir 
i’r  Llyfr  G-weddi  Gyffredin.] 

t Gwel  rhif  5,  d.f.  1682. 

t Dechreuodd  ef  gyhoeddi  Almanaciau  yn  1776,  mewn'canlyniad,  medd  efe,  yn 
y ‘Blaen  ymadrodd’  i’r  Almanac  cyntaf  hwnw,  i farwolaeth  y ‘dysgedig  Gwilym 
Howell.’ 

§ Daeth  ei  Almanac  cyntaf  ef  allan  yn  1738,  a pharhaodd  i’w  gyhoeddi  am 
tua  deugain  mlynedd,  o dan  yr  enw  ‘Dehonglydd  y Ser,  neu  Almanac,’  &c. 

||  Bu  ef  farw  yn  1774. 

**  Daeth  ei  Almanac  cyntaf  ef  allan  yn  1777,  o dan  yr  enw  ‘ Britannus  Mer- 
linus  Liberatus.  Sef  Amgylchiadau  Tymhorol  ac  Wybrenol : neu  Almanac,  &c.’ 

ft  Llytkyr  Mr.  0.  Robert,  Rhoscolyn. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


245 


1688J 


oes  hòno — am  ddynion  a phethau  nas  ceir  yn  un  man  arall.  Yn 
wir,  byddai  cronfa  o’r  ben  Almanaciau  yn  bollol  angenrheidiol  i 
unrbyw  un  a gymmerai  arno  ysgrifenu  banesiaetb  yr  oesoedd  a 
aetbant  beibio. 

4.  1 Cyfoetb  i’r  Cymru,  neu  Drysor  y Ffyddloniaid,  wedi  ei  agoryd 
mewn  amryw  Bregetbau,  er  mwyn  gwneutbur  gwerthfawrowgrwydd, 
bawddgarwcb,  a godidowgrwydd  Christ  yn  fwy  adnabyddus,  Ddy- 
munol,  a chymeradwy,  &c.  Can  William  Dyer.  Wedi  ei  Gym- 
reigio  gan  un  a chwenychai  les  i lawer.’  Llundain.  12plyg. 

William  Dyer  ydoedd  unwaith  yn  gurad  Cbesham  a Choulds- 
bury,  yn  sir  Buckingham,  o’r  lie  y cafodd  ei  droi  ymaitb  o blegid  ei 
Anghydffurffaeth.  Pregetbodd  yn  Llundain  yn  amser  y pla.  Yr 
oedd  yn  ei  ddyddiau  diweddaf  yn  tueddu  at  y Crynwyr,  a chladd- 
wyd  ef  yn  eu  plith  hwynt  yn  Soutbwarc,  yn  1696,  yn  60  oed. 

5.  * Llyfr  Gweddi  Gyffredin.’ 

Llyfr  Gweddi  bycban  yw  bwn,  ac  y mae  yn  gyssylltedig  ag  ef — 

‘Y  namyn  un  deugain  Ertbyglau  Crefydd  Eglwys  Loegr,  neu 
Sylwedd  Efydd  y Protestaniaid  drwŷ  gyttundeb  yr  Archesgobion  ar 
Esgobion  o’r  ddwy  Brew ; ar  boll  wŷr  Lien,  (ar  eu  Cymmanfa  yng- 
Haerludd,  yn  y bummed  flwŷddýn  o Deŷrnasiad  y frenhines 
Elizabeth,  yr  bon  oedd  y flwyddyn  o oed  Jesu  1562,)  Er  ymwared 
oddiwrth  amrŷw  draws  amcan-grefŷddau,  ac  i wastadlu  bodlon- 
rbwŷdd  a cbyttundeb  ynghŷlch  gwir  Grefŷdd.  Argrapbwŷd  yn 
fynucb  yn  Saesnaeg,  drwŷ  Orchymmŷn  y Brenbinoedd.  Ac  pryd 
ymma  yn  Gymraeg,  o Gyffeithiad  Thomas  Jones,  1688.  Ar  wertb 
gan  Thomas  Jones,  a chan  y rbai  eraill  a wertbo  ei  Lyfrau  ef.’ 

‘ Imprimatur,  Articuli  Ecclesise  Anglicanse  in  Linguam  Brittani- 
can  Conversi.  Hn.  Maurice  Bms  in  Christo  P.  D.  Wilbelmo  Arcbi- 
episco.  Cant,  a Sacris. 

Eeb.  16. 

1667.’ 

Pan  oedd  y Dr.  Bull,  esgob  Ty  Ddewi,  wedi  bwriadu  talu  ym- 
weliad  â’r  boll  esgobaetb,  i draddodi  rbybudd  neu  siars  i’r  offeiriaid, 
ond  yn  analluog  i wneyd  hyny,  gan  ei  gaethiwo  yn  oedranus  ac  yn 
afiach  i’w  dŷ  yn  Abermarlais,  efe  a ysgrifenodd  gylcblytbyr  belaetb 
at  offeiriaid  ei  esgobaetb,  ac  ym  mhlitb  petbau  ereill,  y mae  yn  ar- 
gymhell  iddynt  roddi  rhybudd  i’w  boll  blwyfolion,  ‘ fod  y Llyfr 
Gweddi  Gyffredin  yn  Gymraeg,  wedi  ei  argraffu  yn  ddiweddar  yn 
gyfrol  fecban,  ac  ar  werth  gan  Wbitledge,  llyfrwerthydd,  yn  Ave- 
Mary-Lane,  yn  Llundain,  a chan  Thomas  Jones,  yn  y Mwythig ; 
felly  gall  eicb  boll  blwyfolion  ddigoni  eu  bunain  â hwynt.  Y mae 
mawr  eisieu  y Llyfrau  Gweddi  Gyffredin  byn  ar  bobl  fy  esgobaetb, 
a dywedir  i mi,  y prynid  hwynt  yn  gyffredinol,  yn  enwedig  gan  y 
gwertbir  hwynt  am  o ddeutu  deunaw  ceiniog  yr  un.  Ac  i rwydd- 
hau  hyn,  a’i  wneyd  yn  bawdd  i’cb  plwyfolion,  mi  a’ch  cynghorwn  i 


246 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1689-90 


gasglu  arian  ganddynt,  fel  y gellid  prynu  y fath  gyflawnder  ag  a 
gyflenwo  eu  heisieu ; fel,  trwy  y moddion  hyn,  y gaUont  yn  fuan  a 
rhwydd  gael  eu  taenu  trwy  yr  holl  esgobaeth.’* 

1689. 

1.  ‘ Y Bhybuddiwr  Crist’nogawl,  &c.  Bhydychen.’  8plyg. 

Cyfieithwyd  y llyfr  bwn  gan  Edward  Morus,  y bardd,  o’r 
Perthi  Llwydion,  Oeryg  y Drudion,  yn  sir  Ddinbych,  ar  gais  Mrs. 
Margaret  Fychan,  o Lwydiarth ; ac  argraffwyd  ef  ar  draul  y fon- 
eddiges  hòno.  Yr  oedd  E.  Morus,  yn  gydoeswr  a cbymmydog  i 
Huw  Morus. f Yr  oedd  yn  fardd  lied  ffraeth.  Y mae  o’i  waith  yn 
gyhoeddedig — ‘ Carolau  Gwyliau  Nadolig,  1663  ‘ Carol  Plygain, 

yn  gwahodd  i filwrio  yn  y ffydd  Gristionogol,  1686;’  ‘Carol 
Ciwpit ‘ Edifeirwch  Gwr  Ifanc,  am  dori  pwyntment  â’i  gariad,  a 
dymuno  ei  chymmod  a ffafr  drachefn  ‘I  ddiolch.  am  Eodd 
Yalantine ‘ Cynnadledd  rbwng  dau  Gydymaitb  yn  Llundain 
1 Cyngor  Bardd  i’w  Eorwyn ‘ Yngbylcb  y Briodas  gnawdol 
‘I  ofyn  Gwrtbban  i Aeres  Nannauj  ’ ‘ Ansawdd  Braglyn.’J 

2.  ‘ The  case  of  their  Majestie’s  Subjects  in  the  principality  of 
Wales,  in  respect  of  the  Court  held  there  before  the  present  Council  in 
the  Marches  of  Wales,  with  other  grievances,  and  reasons  for  taking 
away  the  said  Court.  1689.’ 

3.  ‘An  answer  to  a paper  entituled  “The  Grievances  of  his 
Majestie’s  subjects  residing  within  the  principality  of  Wales,”  with 
the  particular  conveniences  of  that  Court.  London,  1689.’  Folio. 

4.  ‘ Poems  by  Charles  Cotton.  1689.’ 

Y mae  hwn  yn  cynnwys  Hanes  am  Ffynnon  St.  Gwenfrewi,  a 
chrybwyllion  am  Gonwy. 

1689-90. 

‘ Y Bibl  Cyssegr-lan,  sef,  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 
Printiedig  yn  Llundain  gan  Charles  Bill,  a Thomas  Newcomb, 
Printiwr  i Ardderchoccaf  Fawrhydi  y Brenin  ar  Frenines.  1690.’ 

Yr  oedd  Mr.  S.  Hughes  wedi  rhagddarparu  gogyfer  a’r  argraffiad 
hwn ; ond  bu  farw  cyn  ei  orphen.  Yr  hwn  a gymmerodd  y gwaith 
mewn  llaw  wedi  marwolaeth  S.  Hughes  ydoedd  Mr.  David  Jones, 
yr  hwn  a droisid  allan  o eglwys  Llandyssilio,  yn  sir  Gaerfyrddin.§  Yr 
oedd  yr  argraffiad  hwn  yn  lluosocach  na’i  flaenoriaid.  Nid  ydys 

* Nelson’s  Life  of  Dr.  G.  Bull , Bishop  of  St.  David’s,  p.  449. 

+ Bos  Ceiriog,  ii.  t.  360. 

# Î Blodeugerdd,  t.  11,  13,  111,  114,  121,  122,  375,  466,  467,  536. 

§ [Y  mae  y Llandyssilio  yma  ar  derfynau  swydd  Gaerfyrddin  a swydd  Benfro, 
nid  neppell  o dref  Arberth.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


247 


1690] 


yn  sicr  pa  nifer  oedd  yr  holl  argraffiad ; ond  dywedir  i ddeng  mil 
(10,000)  gael  eu  dosbarthu  yng  Ngbymru  gan  y golygydd,  Mr.  D. 
Jones.  Ymddengys  mai  prif  gefnogydd  a chynnorthwywr  Jones 
oedd  Thomas,  Arglwydd  Wharton,  (wedi  hyny  Is-iarll  Winchendon, 
a Iarll  ac  Ardalydd  Wharton).  Yr  oedd  y pendefig  hwn  yn  Bro- 
testant  selog,  ac  yn  un  o weinidogion  y Erenines  Ann  am  gryn 
amser.  Yr  oedd  yn  gyfaill  i’r  Anghydffurfwyr.  Bhoes,  yn  1692, 
gyfarwyddiadau  i weinyddwyr  ac  ymddiriedolwyr  ei  ewyllys,  roi 
elw  etifeddiaeth  yn  Tynmingthwait,  ger  Weatherby,  yn  sir  lore, 
tnag  at  ddosbarthu  1050  o Eeiblau,  a’r  un  nifer  o ‘ Sail  ac  Eg- 
wyddorion  y Grefydd  Gristianogol,  ’ gyda  phrofiadau  allan  o’r  Ys- 
grythyrau.  Yr  oedd  yn  rhaid  i’r  plant  a gaent  y llyfr,  allu  adrodd 
ar  dafod  y Salmau  hyn,  1,  15,  37,  113,  145 ; ac  i bob  un  o ddeg 
a ddarllenai  oreu  y rhoid  y 1 Llwybr  Hyffordd  i’r  Nefoedd,  gan  J. 
Allen, ’*  ac  ‘Egwyddorion  y Grefydd  Gristionogol,’  gan  Thos.  Lye. 
Yr  oedd  y Beiblau  i’w  rhoi  fel  hyn — i Leeds,  8 ; Haliffacs,  40  ; 
Ponteffract,  30 ; Cockermouth,  30 ; Doncaster,  20 ; Kendal,  20 ; 
Carlisle,  20.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  rhoddi  o fewn  60  mlynedd  yn 
ol  yn  y capeli  Ymneillduol  yn  y lleoedd  hyny.  Ond  os  ydynt  yn 
cael  eu  rhoddi  o gwbl  yn  awr,  i’r  Eglwys  Sefydledig  y maent  yn 
cael  eu  rhoddi ; er  mai  rhodd  i’r  Ymneillduwyr  ydoedd,  a'r  ‘ Eg- 
wyddorion  ’ a gyssylltid  yn  awduriaeth  yr  Anghydffurfwyr  ! f Yr 
oedd  boneddigion  ereill  yn  cynnorthwyo  Jones,  heb  law  rhai 
gweinidogion  a dinasyddion  Llundain.J  Nid  yw  y papyr  na’r  ar- 
graffwaith  yn  gystal  yn  hwn  ag  yn  un  y flwyddyn  1678.  Cyn- 
nwysa  y Testament  Newydd  a Salmau  Prys,  gyda  gwyneb-ddalen  i 
bob  un,  a gallesid  cael  y rhai  hyn  heb  y Llyfr  Gweddi  oil,  yn  ol 
rhagfwriad  Mr.  S.  Hughes,  yr  hwn  a ddywedai  ddwy  flynedd  yn  ol, 

‘ Os  Printier  y Bibl  cymraeg  drachefn,  rhaid  i rai  o honoch  fod  yn 
foddlon  i dderbyn  rhai  na  bo  yntho  ond  y Testament  hên  a’r 
Newydd,  a'r  Psalmau  can,  wedi  eu  beindio  ynghyd ; canys  felly  y 
printier  llaweroedd  o honynt,  fel  y bo’r  Biblau  yn  rhatach  i’r 
tlodion.  Ac  am  y Llyfr  Gwasanaeth,  ynghyd  a’r  Psalmau  i’w 
ddarllen  ar  psalmau  ar  gân  fe  ellir  eu  cael  hwynt  yn  ynhymraeg 
(wedi  eu  beindio  ynghyd)  gan  y rhai  sy’n  gwerthu  llyfrau  Mr. 
Thomas  Jones  yng-Hymru.’|| 

1690. 

1.  ^ ‘ Ymddiffyniad  rhag  y pla  o Shism.’  Cyfìeithiad  B.  Y. 
Llundain. 

* [Yr  ‘Hyfforddwr  Cyfarwydd  i’r  Nefoedd’  (rhif  1,  d.f.  1693)  yw  y llyfr  a 
olygir.  Gwaith  Arthur  Dent  yw  y ‘Llwybr  Hyffordd  i’r  Nefoedd gwel  rhif  1, 
d.f.  1629,  a rhif  2,  d.f.  1682.] 

t [Pa  ham  na  fynasid  gwybod  y ffaith  cyn  gwneuthur  adfyfyrion  arni?  Pe 
gwnaethid  hyny,  hwyrach  y cawsid  fod  y synnod  sydd  yn  terfynu  y frawddeg 
yn  afreidiol.  Nid  yw  Eglwyswyr  mewn  un  modd  yn  dibrisio  llyfrau  buddiol  o 
herwydd  eu  bod  yn  waith  Ymneillduwyr,  fel  y mae  cofrestr  ein  hawdwr  yn 
dangos  mewn  lluaws  o enghreifftiau.  Eglwyswr,  nid  Ymneilldiiwr,  ydoedd  yr 
Iarll  Wharton.] 

Î Llewelyn’s  British  Versions. 

II  Gwel  rhif  5,  d.f.  1688.  Rhagymadrodd  ‘Taith  lieuSiwrnaiy  Pererin,’ rhif 
2,  d.f.  1CS8. 


248 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


Cl  691 


Ail  a:  graffiad,  mae  yn  debyg,*  er  na  ddygwyddodd  iddo  ddyfod 
’ i)  Haw,  ond  cyflewyd  ef  yma  ar  awdurdod  Mr.  M.  Williams. 

2.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-lan,  Sef,  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Bhydy  chain,  Printiedig  yn  y Theatr  yn  y flwyddyn  mdcxc.’ 
Unplyg. 

Yr  oedd  Beiblau  mawr  yr  Eglwysi  wedi  treulio  erbyn  byn.  Y prif 
gynnorthwywr  yn  nygiad  allan  yr  argraffiad  bwn  ydoedd  y Dr. 
William  Lloyd,  esgob  Llanelwy,  ac  am  hyny  y gelwid  hwn  yn 
Feibl  yr  Esgob  Lloyd,  am  yr  bwn  esgob  da  y rhoddwyd  banes  o’r 
blaen.f  Grolygydd  yr  argraffiad  bwn  ydoedd  Mr.  Piers  Lewis,  o 
Eon  ;i  yr  bwn  oedd  y pryd  hyny  ym  Mhrifysgol  Pbydycbain.  ‘ Ey 
ngbymmydog  Mr.  Pyrs  Lewis,  o Groleg  yr  Iesu,’  meddai  Mr. 
Pi  chard  Morris,  ‘ ac  wedi  hyny  o Lanfacbretb  ym  Môn,  oedd 
coleddwr  yr  Argraffiad  hwnw  (nid  yr  Esgob  Llwyd)  trwy  yr  hwn  y 
cafodd  yr  enw  Welsh  Rabbi , yn  Phydycbain.  Mi  welais  yn  ei  dŷ  ef, 
yn  Llanfibangel  Tre’r  Beirdd,  yr  boll  ddalenau  prawf  a ddaethant 
o’r  wasg  yn  y gwaitb  hwnw.  Ni  wyddai  yr  Esgob  fwy  oddi  wrtby 
G-ymraeg,  er  ei  fod  unwaith  yn  Esgob  Elwy,  na’r  Esgob  Newcombe, 
y sydd  yno  yr  awr  hon,§  yn  ymdrechu  hyd  y geill  i ddeol  yr  iaith 
oddi  ar  wyneb  y ddaiar ; felly  tra  anghymhwys  i hyfforddi  iawn 
ysgrifen  y Bibl.’|| 

1691. 

1 . ‘ Ymadroddion  Bucheddol  ynghyleh  marwolaetb.  0 waitb 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1658. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1687. 

Î Yr  oedd  yn  enedigol  o Lanfihangel  Tre’r  Beirdd,  ym  Mon.  Fel  y gwelir 
uchod  cafodd  ei  ddysg  yn  Rhydy chain,  He  y daeth  yn  A.C.  Cafodd  Gofrestr- 
aeth  ym  Mangor  yn  1679,  a Phersoniaeth  Llanfachreth  yn  1690.  Cafodd  wedi 
hyny,  yn  1693,  Bersoniaeth  Llanllechid,  a Ficeriaeth  yng  Nghôr  Esgobawl 
Bangor,  yr  hon  a gafodd  yn  1698.  Aeth  i Buthyn  i ymgynghori  â meddyg  o 
blegid  rhyw  afiechyd  oedd  yn  ei  flino,  lie  y bu  farw,  Mai,  1699,  yn  36  oed. 
Brovm  Willis;  Rowlands ’s  Mona  Antiqua. 

§ Bu  y Dr.  Newcombe  yn  Esgob  Llanelwy  o 1755  hyd  1761.  [Os  felly,  y mae 
Rh.  Morys  yn  y dyfyniad  uchod,  yrhwn  aysgrifenwyd  yn  1768,  yn  anghywir.] 

||  Llythyr  R.  Morris  yn  y Greal,  1805,  t.  282.  [Rhwng  enw  y llyfr  ac  enw  yr 
argraffle,  y mae  darlun  o’r  ‘Theatr,’  a rhai  o adeiladau  ereill  Rhydy  chain,  ac 
ar  y cynbarth,  milwr  yn  arwedd  gwaewffon  yn  ei  law  ddeheu,  a tharian  yn  ei 
aswy,  gyda  helm  gribog  ar  ei  ben,  a sarffiath  neu  hedd-wialen,  petryalai,  comp- 
awd,  a rhai  cer  ereiU,  yn  gorwedd  yn  ei  ymyl.  Rhagddalen  y Testament 
Newydd  a lenwir  oil  gan  luniau ; megys  Angel  yn  ehedeg  yng  nghanol  y 
nef,  â’r  geiriau  ‘Y  Testament  Newydd’  ar  ei  esgyll;  ysgrifenydd  yn  ysgrifenu 
ei  rol,  ar  yr  hon  y ceir  yn  ysgrifenedig  Dad.  xiv.  6 ; eryr  yn  clugio  ar  ddarn  o 
glogwyn ; gyda  rhai  lluniau  arwyddocaol  ereill.  Y mae  papyr  y cyfargraff  sy 
ger  fy  mron  yn  helaeth  hynod ; a lie  nid  oes  cyfeiriadau  y mae  cryn  dair  mod- 
fedd  o ymyl  y dail  yn  wag.  Chwanegwyd  at  yr  argraffiad  hwn  lawer  iawn  o 
gyfeirnodau  ar  fin  y dalenau  yn  fwy  nag  oedd  mewn  un  argraffiad  blaenorol,  yn 
yr  hyn  y canlynwyd  ef  gan  Moses  Williams,  Rhisiart  Morys,  a’r  argraffiadau 
diweddar  yn  gyffredin.  Argraffiad  lied  anghywir  a thrwstan  ydyw,  ac  nid  yw 
idd  ei  gystadlu  ag  argraffiad  yr  Esg.  Parri  a ymddangosasai  seithdeg  mlynedd 
o’r  blaen;  ac  ym  mhlith  gwrthunion  ereill  a gynnwysir  ynddo,  gellir  nodi 
dwylo  yn  lie  dwylaw.  Dilyn  ‘Feibl  Cromwel’  yn  yr  arferiad  o’r  llythyren 
Seisonig  J.  Gweler  rhif  1,  d.f.  1654.] 


1692]  llyfryddiaeth  y cymry.  249 

Doctor  Sherlock.  A gyfieithwyd yn  Gymraeg'gan  Tho.  Williams, 

AM. 

Printiedig  yn  Ehydychen  gan  Leon  Lichfield,  i John  Marsh 
yn  Cat-Eaten  street,  ac  i Charles  Walley  tan  y llew  coch  yn  Alder- 
manbury,  yn  Llundain.  1691.’  8plyg. 

Mewn  lie  arall  gelwir  y cyfieithydd  yn  Thomas  Williams,  0 
Ddinbech.  Crybwyllir  am  dano  ef  ym  mhlith  y rhai  a gyrhaeddas- 
ant  y radd  o A.C.  yn  Rhydychain,  Gorph.  5med,  1680,  fel  aelod  0 
Groleg  yr  Iesu,  a’i  fod  yn  fab  i William  Williams,  yr  hwn  a gawsai 
ei  A.C.  yn  1676.*  Cafodd  Thomas  Williams  fywoliaeth  Dinbych 
(y  bersoniaeth  a’r  ficeriaeth),  yn  1697,  gan  yr  Esgob  Jones,  o Lan- 
elwy,  a’r  cyntaf  i’w  chael  yn  gydiol  felly.  Ymddengys  y bu  yno 
hyd  1726,  ysbaid  naw  ar  hugain  o flynyddoedd.f  Yr  awdwr, 
William  Sherlock,  D.D.,  a anwyd  yn  Southwarc,  Llundain,  yn 
1641.  Derbyniodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ysgol  Eton,  a 
gorphenodd  yng  Nghaergrawnt.  Yn  1669,  cafodd  bersoniaeth  yn 
Llundain.  Yn  1683,  cymmerodd  y radd  o D.D.,  achafodd  breben- 
dariaeth  St.  Pancras.  Yr  oedd  yn  Uchel  Eglwyswr,  i’e,  yn  Iacob- 
ydd,  ac  o blegid  yr  hyn  yr  attaliwyd  ef  rhag  gweinidogaethu.  Yn 
ystod  yr  amser  hwnw  y cyfansoddodd  y llyfr  rhagorol  hwn,  yr  hwn 
a gyhoeddwyd  yn  1690.  Gwelir  iddo  gael  ei  droi  yn  Gymraeg  agos 
gynted  ag  yr  oedd  wedi  ymddangos  yn  y Seisonaeg.  Efe  hefyd  o’r 
diwedd  a gymmerodd  y Hwon  gofynol  a wrthodasai  o’r  blaen.  Efe 
a gyhoeddodd  amrai  draethodau  a phregethau  ; ond  ni  wnaed  sylw 
o nemawr  o honynt  wedi  yr  argraffiad  cyntaf  o honynt  ond  hwn. 
Er  ei  fod  yn  ddyn  o ysbryd  lied  uchel,  yr  oedd  yn  ddyn  duwiol, 
talentog,  a defnyddiol.  Bu  farw  yn  Hampstead,  ger  Llundain,  yn 
1707,  yn  69  oed.  Mab  iddo  ef  ydoedd  y Dr.  Thomas  Sherlock,  a 
a fu  yn  Esgob  Bangor  o’r  fl.  1728  i’r  fl.  1734  ; yr  oedd  yntau  hefyd 
yn  ysgrifenydd  o gryn  enwogrwydd,  ac  yn  cael  ei  ystyried  yn  ddyn 

da,  elusengar.J 

2.  Novus  Eeformator,  or  the  Welch  Levite  tossed  in  a Blanket, 

in  a Dialogue  between  Hick of  Colchester,  David  J — nes,  and 

the  Ghost  of  Wil.  Pryn,  &c. 

London,  Printed  for  the  Assigns  of  Will.  Pryn,  next  Door  the' 
Devil.  1691.’ 

1692. 

1.  If  ‘ Gwyddor  y Grefydd  Gristionogol.’ 

* Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  p.  84, 

t t Edwards’s  Willis's  St.  Asaph.  [Y  gwr  da  hwn  ydoedd  Cyfieithydd  y 
‘ Cydymaith  i Ddyddiau  Gwylion  ac  Ymprydion  Eglwys  Loegr,’  o waith  Nelson, 

rhif  4,  d.f.  1712.] 

Î Life  of  Sherlock ; W.  Jones’s  Christi  an  Biographical  Dictionary . 

32 


250 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1693 


Trydydd  argraffiad,  o bosibl.*  ‘Mi  a gyDghorwn,’  meddai  Mr. 
Stephan  Hughes,  ‘*ir  sawl  sydd  yn  chwennychu  dyscu  darllen  cym- 
raeg,  i brynu  Primer  ac  Almanack  Mr.  Thomas  Jones;  canys  y 
mae’r  Llythyrennau  a’r  Sylafftau  ynddynt ; fel  na  bo  iddynt  syblach- 
ad  a diwyno  y Catechism  a elwir  sail  y Grefydd  Gristianogawl,  a 
phethau  da  eraill  wedi  eu  pwytho  gydag  ef,  ac  a ddaw  ar  fyrder  i’r 
wlâd,  nid  yn  vnic  er  mwyn  Plant,  ond  hefyd  er  mwyn  Pobl  oedran- 
us  ; fel  y gallont  ddeall  Gwyddorion  Crefŷdd  yn  well,  a byw  yn  fwy 
cyfattebol  iddynt.’f 

2.  ‘ Myfyrdodau  Comfforddus  i Gristionogion.’ 

Llundain.  8plyg. 

3.  ‘ Ymadroddion  hen  Mr.  Dod/ 

0 blegid  yr  ymadroddion  neu  y gwirebion  hyn,  y cyfrifid  ef  yn 
enwog,  ac  y mae  ei  gofSadwriaeth  mewn  bri.  Argraffwyd  hwynt 
mewn  amryw  ffurf,  yn  Seisonaeg — lawer  o honynt  ar  ddwy  len  o 
bapyr  i’w  gludio  ar  furiau  ystafelloedd.j  Ond  pwy  ydoedd  yr  hen 
Dod  hwn  ? Ateb — 

John  Dod  a anwyd  yn  Shottidge,  yn  sir  Gaerlleon,  yn  y fl.  1550, 
a chafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Nghaergrawnt.  Pan  yn  ddeg  ar 
hugain  oed  cafodd  fywoliaeth  eglwysig  Hanwel,  yn  sir  Bhydychain, 
lie  bu  yn  gweinidogaethu  yn  ffyddlawn  am  ugain  mlynedd,  pryd  y 
trowyd  ef  allan  am  Anghydffurfiaeth,  pan  y symmudodd  i Canon- 
Ashby,  yn  sir  Northampton,  gan  bregethu  yn  ddiaflonyddwch  hyd 
nes  y gorchymmynodd  Iago  i.  iddo  gael  ei  ddystewi.  W edi  marw- 
olaeth  Iago  i,  caniatawyd  iddo  eto  bregethu  yn  gyhoeddus,  a 
sefydlu  yn  Pfaustley,  yn  sir  Northampton,  lie  yr  arosodd  hyd  ei 
farwolaeth,  yn  96  oed.§ 


1.  ‘ Hyfforddwr  Cyfarwydd  i’r  Nefoedd,  neu  wahawdd  difrifol  i 
Bechaduriaid  i droi  at  Dduw  er  iachawdwriaeth,  gan  ddangos  i 
Bechadur  ystyriol  beth  sydd  raid  iddo  wneuthur  i fod  yn  gadwedig. 
Gan  Joseph  Alleine,  Gweinidog  yr  efengyl  gynt  yn  Taunton,  yn 
ngwlad  yr  hâf. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  Tho.  Whitledge  a W.  Everingham. 


Yr  oedd  Whitledge  ac  Eyering h am  yn  gydranogion  yn  y gwaith 
o argraffu.  Dau  ddyn  sengl  oeddynt.  Argraffasant  dair  mil  o 
Eeiblau,  a mil  o Destamentau  Gwyddelig  a Gaelig  â llythyrenau 
Brytanaidd.  Methasant  yn  fuan  yn  eu  masnach,  a gorfu  iddynt 


1693. 


1693.’ 


* Gwel  rhif  4,  d.f.  1664 ; a rhif  1,  d.f.  1679. 
t Rhagymadrodd  ‘ Taith  y Pererin, ’ rhif  2,  d.f.  168 
Í History  of  England,  vol.  i.  p.  370. 

§ Neal’s  History  of  the  Puritans,  vol.  iii.  p.  270. 


1693;) 


LLYFR  Y DDI AETH  Y CYMRY. 


251 


droi  i weithio  am  gyflog.*  Cyhoeddwyd  y llyfr  uchod  ddwy  waith 
ar  ol  hyn — un waith  dan  ei  enw  priodol,  1 Yr  Alarwm,’  canys  cyf- 
ieithiad  ydyw  o ‘ Alleine’s  Alarm  to  the  Unconverted/  neu,  ‘ Dych- 
ryn  i’r  Annychweledig  / a’r  drydedd  waith  yn  y Bala,  o dan  olygiad 
y diweddar  Barch.  John  Roberts,  gweinidog  plwyf  Dymeirchion,  ar 
derfynau  Dyflryn  Clwyd ; ac  yr  ydys  yn  tybied  hefyd  fod  gan  Mr. 
Charles  law  yn  y gwaith.  Y tro  hwnw  galwyd  ef  wrth  yr  enw 
uchod  o 1 Hyfforddwr,  * &c. ; ac  yr  oedd  y cyhoeddiad  o hono  trwy 
haelioni  rhy w wraig  foneddig  yn  Lloegr,  yr  hon  a wnaeth  y gallesid 
lledaenu  dwy  fll  o honynt  am  ddim,  er  na  farnwyd  yn  briodol 
gwneyd  felly,  eithr  eu  ‘ gwerthu  am  bris  cymmedrol,  a gwneuthur 
defnydd  o’r  arian  a ddelai  oddi  wrthynt  i gyhoeddi  ychwaneg  o 
lyfrau  buddiol  ereill.’f  Yr  awdwr, 

Joseph  Ahleine,  ydoedd  dduwinydd  Anghydffurfiol,  a anwyd  yn 
Devizes,  yn  sir  Wilts,  yn  1623.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Rhyd- 
ychain  yn  amser  Cromwel.  0 blegid  ddawn  rhagorol  mewn 
gweddi  efe  a gafodd  gaplaniaeth  yn  ieuanc.  Cyrhaeddodd  ei  B.C. 
yn  1663.  Gran  fod  ei  gyllid  yn  fychan,  efe  a ymroddodd,  gyda 
chynnorthwy  ei  wraig,  i gynnal  ysgol  fyrddio,  ac  yr  oedd  yn  pregethu 
llawer;  ond  yn  1655,  efe  a wnaed  yn  gyd-weinidog  â George 
Newton,  ar  blwyf  St.  Magdalen,  yn  Taunton,  yng  Ngwlad  yr  Haf ; 
o’r  lie  hwn  y deolwyd  ef  gan  Weithred  yr  Ymffurfiad,  ac  yn  1663, 
efe  a daflwyd  i garchar,  lie,  wedi  dyoddef  llawer,  gyda  saith  o 
weinidogion  ereiR,  a banner  cant  o Grynwyr,  efe  a gyhuddwyd  yn 
brawdlys  am  bregethu,  a dirwywyd  ef  i dalu  cant  o farciau  ( = o ddeutu 
70^.)  a’i  garcharu  hyd  nes  y telid  hwynt.  Bu  yng  ngharchar  am 
flwyddyn.  Wedi  ei  ryddhau  dechreuodd  eilwaith  bregethu  yn  fwy 
selog  nag  o’r  blaen,  ac  efe  a daflwyd  i garchar  eilwaith  yn  1665,  Re 
y cadwyd  ef  drigain  o ddyddiau.  Ysgrifenodd  amrai  fan  lyfrau  ar 
grefydd  ymarferol,  a thra  buddiol.  0 blegid  ei  fawr  ddyoddefiadau, 
bu  farw  yn  Red  ieuanc — yn  1668,  yn  45  oed,  a chladdwyd  ef  ym 
mynwent  St.  Magdalen,  a rhoddwyd  ar  ei  fedd  y llinellau  canlynol : 

‘ Here  Mr.  Joseph  Allein  lies 
To  God  and  [man  ?]  a sacrifles.’  J 

2.  ‘ Dattodiad  y Qwestiwn  Mawr,  Beth  sydd  raid  i ni  ei  wneuthur 
ftl  y lyddom  Gadwedig.  Athrawiaethau  i Fuchedd  Sanctaidd.  0 
waith  y Diflnydd  Parchedig  Mr.  Richard  Baxter. 

Printiedig  yn  Llvndain  gan  Tho.  Whitledge  a W.  Everingham, 

1693.’ 

Y mae  yn  gyssylltoclig  â hwn  1 Gatechism  Byrr  o waith  Mr. 
Richard  Baxter.’ 

3.  ‘ Catecism  byr.’  Llundain.  12plyg. 

* Timperley’s  Dictionary . 
t Rhagymadrodd  argraffiad  y Bala. 

+ Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  pp.  299-231  ; Jones’s  Christian  Biographical 

Dictionary. 


252 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1693 


Yr  ydys  yn  tybied  mai  1 Oatecismy  Gymmanfa,’  o gyfieithiad  Mr. 
J ames  Owen,  yw  liwn,  neu  bwnw  yw  ‘ Gwyddor  y Grefydd  Grist- 
ionogol,’  a enwyd  o’r  blaen,*  canys  darfu  i Mr.  Owen  wneyd  hyny.j- 

4.  1 Traethawd  yngbylcb  Gweithredoedd  da  ac  Elusenau.  0 
waith  Mr.  Thomas  Gouge,  yr  hwn  yn  ddiweddar  a gymerth 
boen  yn  gariadus  i Lesau  Cymru. 


Printiedig  yn  Llvndain  gan  Tho.  Whitledge  a W.  Everingham. 
1693.’ 

5.  ‘ Ehesswmmau  Yscrythurawl,  Yn  profi  mai  Dyledswydd  Pob 
math  o Wrandawyr  (oddieithr  y rhai  sydd  yn  byw  ar  Elusenau) 
Yw  cyfrannu  yn  ol  eu  gallu  o bethau  da’r  byd  hwn  tuag  at  Gyn- 
haliaeth  Cyssurus  eu  Gweinidogion,  a’u  Athrawon.  0 waith  Mr. 
Thomas  Gouge,  yr  hwn  yn  ddiweddar  a gymerth  boen  yn 
gariadus  i Lesau  Cymru. 


Printiedig  yn  Llvndain  gan 
1693.’ 


Cydwni'id  y ddau  hyn  yng  nghyd  fel  un  llyfr.  Cyhoeddwyd  yr 
olaf  yn  llawn  yn  y ‘ Traethodyddd\  Y maent  yn  draethau  byrion,  o 
gyfansoddiad  campus,  a theilwng  iawn  o ystyriaeth  Cristionogion 
yr  oes  hon.  Dangosant  yn  eglur  oddi  ar  ba  egwyddor  yr  oedd 
Tho.  Gouge  yn  haelionus  ei  hun,  a’r  addysg  dda  yr  oedd  yn  ei  rhoi  i 
ereill,  er  eu  cymhell  i fod  felly  yr  un  modd.  Y mae  llawer  o draeth- 
odau  bychain  fel  hyn,  neillduol  o dda,  ym  mhlith  y pethau  a daenid 
gan  bobl  dda  y canrifoedd  a aethant  heibio,  y rhai  y byddai  yn  gystal, 
os  nad  gwell,  eu  hail  gyhoeddi,  na  chyhoeddi  rhai  newyddion  yn 
wastadol.  Tybiwn  mai  hwn  a eilw  Mr.  David  Peter  yn  ‘ D dyled- 
swydd Gweinidogion  a Phobl ac  a gyfieithwyd,  meddai  efe,  gan 
Mr.  James  Owen.§ 

6.  ‘ Hysbvs  Ewydd  a Di  Honglad  am  y blynyddoedd  tros  byth 
wrth  yppine  arwydd  y bo  y Elwyddyn  yn  Dechre.  Gan  Einion 
Morgan.  ’ 

Llundain.  8plyg. 

Math  o Almanac  neu  Galendar  parhaol  ydoedd. 

7.  ‘ Bedydd  Plant  o’r  Nefoedd,  Neu  Draethawd  am  Natur  a 
Diben  Bedydd.  Yn  profi,  Trwy  ddeuddeg  o Eessymau  Scrythur- 
aidd  y dylid  bedyddio  plant  y ffyddloniaid.  0 waith  James  Owen, 
Gweinidos’  vr  Efengyl. 

* Rhif  1,  d.f.  1692. 

+ Peter,  Hanes  Crefydd  yng  Nghymru. 
t 1852,  t.  396,  &c. 

§ Hanes  Crefydd  yng  Nghymru , t.  615. 


1693] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


253 


Printiedig  yn  Llundain  gan  T.  Collins.*  1693.’ 

8.  1 Y Llyfr  Gweddi  Gyffredin  y Cydymmaitli  Gorau,  "&c.  0 

gyfieithiad  E.  E.’ 

Llundain.  8plyg. 

9.  1 Pregeth  ynghylch  Godidawgrwydd  neu  Lesioldeb  Llyfer  y 
Gweddiau  Cyffredin.  Gan  William  Beveridge,  D.D.  Esgob 
Llanelly/ 

Llundain.  12plyg. 

Ganwyd  y Dr.  William  Beveridge  yn  Barrow,  yn  sir  Leister, 
yn  1638.  Dygwyd  ef  i fyny  yng  Ngholeg  St.  loan,  Bhydy  chain. 
Bu  yn  arddiacon  Colchester,  yn  berson  St.  Pedr,  Cornhill,  Llun- 
dain, yn  ganon  Caergaint,  ac  yn  gapelwr  i William  in.  a Mari. 
Pan  gynnygiwyd  iddo  esgobaeth  Bath  a Wells,  yn  1691,  o’r  hon  y 
difuddiasid  y Dr.  Ken,  o blegid  nacäu  cymmeryd  y llwon  o ufudd- 
dod  i’r  Brenin  William  in.  a’r  Erenines  Mari,  efe  a’i  gwrthododd  ; 
ond  yn  1704,  efe  a dderbyniodd  esgobaeth  Llanelwy.  Ysgrifenodd 
amrai  lyfrau  cymmeradwy  ar  dduwinyddiaeth ; ond  y mwyaf  pobl- 
ogaidd  yn  Gymraeg  yw  ei  ‘ Feddyliau  Neillduol  ar  Grefydd.’  Bu 
farw  yn  1707. f 

10.  ‘ Llyfr  yn  erbyn  Sosiniaeth,  gan  Dr.  Jonathan  Edwards  o 
Wrexham. ’í 

Seisonaeg  yw  y llyfr  hwn,  yr  wyf  yn  tybio,  ond  y mae  dull  Mr. 
David  Peter  yn  crybwyll  am  dano  ef  a’r  awdwr  yn  peri  credu  mai 
Cymraeg  ydyw.  Y mae  teitl  y llyfr  yn  Seisonaeg  yn  cael  ei  eirio 

fel  hyn : — 

‘ A Preservative  against  Socinianism ; shewing  the  direct  and 
plain  opposition  between  it,  and  the  Keligion  revealed  by  God  in 
Holy  Scripture.’  4to.  Oxon.  part  1st,  1693,  and  part  2nd,  1694. 

Jonathan-  Edwards  a anwyd  yng  Ngwrecsam,  sir  Ddinbych. 
Aeth  i Goleg  Eglwys  Crist,  Bhydy chain,  yn  1655.  Wedi  myned 
trwy  y graddau  ereül,  efe,  yn  -1686,  a wnaed  yn  D.D.,  ac  a etholwyd 
yn  Benaeth  Coleg  yr  Iesu.  Yr  oedd  o’r  blaen  yn  Berson  Kidding- 
ton,  yr  hon  a newidiodd  am  Hinton,  ger  Caerwynt ; ac  yr  oedd 
ganddo  hefyd  fywoliaethau  yn  sir  Fon  a sir  Gaernarfon.  Yn  y 
blynyddoedd  1689-91,  cyflawnodd  y swydd  o Is-ganghellydd  Khyd- 
ychain.  Bu  farw  Gorph.  20,  1712,  yn  73  oed.§ 

* Yr  oedd  amryvv  o’r  enw  Collins  yn  y weinidogaeth  5m  amser  Siarl  1.  a 
Cromwel,  y rhai  a drowyd  o’u  lleoedd  ar  ddychweliad  Siarl  11. — Gwel  Palmer’s 
Calamy's  Nonconformists'1  Memorial , yn  ol  yr  Index. 

t Wood’s  Atlien.  Oxon.  vol.  ii.  p.  850;  Jones’s  Biographical  Dictionary  ; 
J ones’s  Christian  Biographical  Dictionary. 

X Peter,  Hanes  Crefydd  yng  Nghymru. 

§ Wood’s  A then.  Oxon.;  Williams’s  Eminent  Welshmen;  Peter,  Hanes 
Crefydd  yng  Nghymru. 


254 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1693 


11.  1 An  Essay  on  the  value  of  the  mines,  late  of  Sir  Carbery 
Price,  writ  for  the  satisfaction  of  all  parties,  by  William  Waller, 
steward  of  these  mines.'* 

Y mae  yn  ammhosibl  deall  sefyllfa  pethau  o berthynas  i’r  mwn- 
gloddiau gwerthfawr  hyn  yn  yr  amser  hwnw,  heb  roddi  banes  tra 
helaeth,  wedi  ei  gasglu  o amrai  lyfrau  a gyhoeddasid  o berthynas 
iddynt  yn  y dyddiau  hyny,  yn  enwedig  y diweddaf  uchod. 

Wedi  yr  Adchweliad,  sef  dyfodiad  Siarl  ii.  i’r  orsedd,  daeth  y mwn- 
gloddiau  drachefn  i ddwylaw  y Gymdeithas  o Anturiaethwyr  mewn 
Mwnau,  y rhai,  fel  yr  ymddengys,  oeddynt  yn  anghytuno  cymmaint 
ym  mhlith  eu  gilydd,  nes  nad  oedd  nemawr  o ysbryd  gweithio  y mwn- 
gloddiau  hyn,  hyd  oni  ddarfu  i Mr.  A.  Shephard  gymmeryd  arno 
drefnu  amgylchiadau  y rhai  cyntaf  a gawsant  yr  hawl-fraint,  a 
thafiu  o’r  neilldu  hawliau  pawb  ereill.  Yn  y flwyddyn  1690,  dar- 
ganfuwyd  mwngloddiau  ereill  ar  etifeddiaeth  Syr  Carbery  Pryse, 
Gogerddan,  dim  llai  gwerthfawr  na’r  rhai  hyny  ag  oedd  yn  dechreu 
gwaelu.  Yr  oedd  y mwn  ger  llaw  wyneb  y tir,  heb  nemawr  ond  y 
mwsogl  yn  ei  orchuddio.  Nid  oedd  gwell  mwngloddiau  na’r  rhai 
hyn  yn  eu  hamser,  am  gyfoethogrwydd,  yn  un  parth  o’r  deyrnas  ; a 
chawsant  yr  enw  o ‘ Potosi  Gymreig.’ 

Trwy  rinwedd  gweithred  seneddol  a gymmerodd  le  yn  y flwydd- 
yn gyntaf  o deyrnasiad  William  a Mari,  darfu  i Syr  Carbery,  yn  y 
flwyddyn  1690,  gymmeryd  llawer  i fod  yn  gydgyfranogion  ag  ef,  a 
rhanu  ei  gloddfëydd  a’i  gyttiroedd  yn  bedair  mil  o ranau,  a chael 
Mr.  Waller,  mwnwr  o ogledd  Lloegr,  i fod  yn  oruchwyliwr  iddo, 
am  gyflog  o 400^?.  yn  y flwyddyn,  yr  hyn  oedd  yn  anferth  o gyflog 
y pryd  hyny,  a dechreu  gweithio  y mwngloddiau  ar  ei  dir  ei  hun. 
Deallodd  Cymdeithas  y Mwnwyr  Breninol,  sef  y rhai  oedd  yn  honi 
bawl  i bob  mwn  a gynnwysai  arian  neu  aur,  fel  yn  perthyn  i’r 
goron,  neu  i’r  llywodraeth,  eu  bod  yn  gyfoethog,  a rhoisant  eu  hawl 
i mewn  ar  sail  eu  braint  freninol,  gan  nad  oedd  y weithred  senedd- 
ol yn  foddhaol  ddealladwy.  Ar  hyn  aed  i ymgyfreithio  â Syr 
Carbery  a Mr.  Sheppard  dros  y Cwmpeini.  Cymmerodd  Syr 
Carbery  a’i  gydranogion,  ym  mhlith  y rhai  yr  oedd  Rawer  o uchel- 
wyr,  megys  Dug  Leeds,  Ardalydd  Caerfyrddin,  &c.,  fantais  ar  yr 
amseroedd,  i gael,  yn  y flwyddyn  1693  (y  bummed  o deyrnasiad 
William  a Mari)  weithred  enwog,  yr  hon  oedd  yn  awdurdodi  holl 
ddeiliaid  coron  Lloegr  i fwynhau  a gweithio  eu  holl  fwngloddiau 
eu  hunain,  yn  Lloegr  a Chymru,  er  iddynt  gynnwys  aur  neu  arian ; 
ond  bod  i’r  brenin,  neu  y rhai  hyny  a honent  feddiant  drosto,  gael 
y mwn  ar  yr  ammod  o dalu  i’r  perchenogion  am  dano  ar  y ben  tir, 
cyn  ei  symmud  oddi  yno,  o fewn  i ddeng  niwrnod  ar  hugain  wedi  ei 
godi,  a chyn  ei  symmud  i’w  wneyd  yn  blwm  ; am  y plwm,  naw 
punt  y dynell;  copr,  deg  punt,  &c.  Dywedir  i Syr  Carbery,  pan 
lwyddodd  trwy  ennill  y gyfraith  hon,  farchogaeth  (trwy  gael  ceffyl- 
au  yn  barod  ar  hyd  y ffordd)  o Lundain  i’r  Esgair  Hir  mewn  wyth 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1642  ; rhif  2 a 3,  d.f.  1649  ; rhif  2,  d.f.  1660  ; a rhif  3, 
d.f.  1670.  Y mae  yn  darlunio  yn  fanwl  y modd  o weithio  y mwn  plwm,  a’r 
tawdd-dy  yn  yr  Esgair  Hir,  sir  Aberteifi. 


1693] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


255 


awr  a deugain,  fel  y taenwyd  y newydd  mewn  can  lleied  o amser,  ym 
mhlith  holl  drigolion  y rhan  hyny  o sir  Aberteifi. 

Gweithiwyd  y mwngloddiau  gan  bercbenog  etifeddiaetb  Goger- 
ddan  yn  ystod  ei  fywy d ef ; ond  bu  farw  yn  ddiblant,  a daeth  y 
mwngloddiau  i law  Syr  Humphrey  Mackworth,  yr  hwn  a brynodd 
hawl  a rhan  Mr.  Edward  Pryse  am  bymtheg  mil  o bunnau  ; er  hyny 
y mae  etifeddiaeth  Gogerddan  yn  parhau  ym  meddiant  cangen  o’r 
Prysiaid.  Y mae  llyfryn  Mr.  Waller  yn  dangos  fod  y gweithiau 
mwn  wedi  bywhau  a llwyddo  yn  fawr  tra  y buont  hwy  yn  eu  gweith- 
io.  Y mae  yn  dywedŷd,  yn  ei  draethawd,  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu 
gyda  golwg  ar  heddychu  y cydfeddiannwyr — lawer  o honynt 
mewn  cyfraith  â’u  gilydd ; ac  hefyd  i osod  allan  fantais  y mwnglodd- 
iau hyn,  fel  y gweithid  y rhanau  yn  llwyddiannus.  Y mae  yn  dy- 
wedyd  hefyd,  fod  ei  gyfrifiaeth  bob  amser  yn  gadael  fod  y mwn- 
gloddiau yn  rhydd  oddi  wrth  daliadau  i berchenog  y tir ; a bod  i 
gronfa  o ugain  mil  o bunnau  gael  ei  chodi,  i wneyd  pyllau,  tawdd- 
dy,  &c.  Y mae  yn  chwanegu  hefyd,  ddarfod  i Syr  Carbery,  yn  y 
flwyddyn  1693,  cyn  i’r  mwnau  efydd  gael  eu  darganfod — wedi  ad- 
feddiannu  ei  hawl  oddi  ar  gyn-ddalwyr  y mwngloddiau  breninol — 
ranu  ei  hawl  i bedair  mil  ac  wyth  o ranau  ; a phrisiwyd  a gwerth- 
wyd  pob  rhan  yn  ddwy  bunt  ar  bymtheg  y rhan  ; a chynnygiwyd 
iddo  wedi  hyny  ddeugain  mil  o bunnau  am  y gweddill  gan  fasnach- 
wr  enwog  o Lundain,  i’w  talu  i lawr  yn  ebrwydd,  yr  hyn  a wrthod- 
odd  am  y rheswm  hwn,  sef  iddo  ef  (Mr.  Waller)  ymresymu  â Syr 
Carbery  a’i  gyd-berchenogion  y gellid  â trysorgyff  digonol — fod  yn 
alluog,  mewn  ychydig  o flynyddau — gyda  chwe’  chant  o bobl — i 
wneyd  elw  oddi  wrth  un  wythien,  o ddeng  mil  a thrigain  o bunnau 
yn  fiynyddol,  yn  ol  fel  y gwelir  wrth  bapyr  a argraffwyd  yn  y 
flwyddyn  1693,  yr  hwn  sydd  yn  cyfrif  fel  hyn  : — 


1 Chwe’chant  o ddynion,  yn  gweithio  y gwaith 
mawr,  pan  y byddo  y llyfelau  i fyny,  yn  8s.  6c.  y 
dunell,  am  godi,  golchi,  a gwneyd  yn  farchnadol, 
fel  y mae  yn  cael  ei  wneyd  yn  awr,  rhaid  i bob  dyn  P.  $.  c. 

godi  uwch  law  tynell  wrth  yr  wythnos  i wneyd  cyf-  [-11,375  0 0 

log ; ond  yn  ol  un  dynell  yr  wythnos,  cyfyd  y chwe’ 
chant  o ddynion  dri  chant  o dynelli  yr  wythnos,  ac 
yn  ol  deng  wythnos  a deugain,  bymtheg  mil  o 
dynelli  yn  y flwyddyn — y gost  o godi  hyn  yw 

Cludiad  i lan  Dyfi,  yn  ol  5s.  y dynell 2750  0 0 


12 c.  y dynell  ar  ddwfr,  ac  am  ei  ddadlwytho  i’r  ) 
ystordy  ym  mhorthfa  Aberdyfl  j 


750  0 0 


Pymtheg  mil  o dynelli  o fwn,  a wnaiff  ddeng  miK 

0 dynelli  o blwm — toddi  hwn  pan  fyddo  y melinau  >- 

1 fyny,  yn  ol  1 5s.  y dynell  J 

Costau 18,375 

Deng  mil  c dynelli  o blwm,  yn  ol  9 p.  y dynell. . 90,000 


7500  0 0 


256 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1694 


P.  s.  c. 

Cost  am  ei  godi,  golclii,  toddi  . . . . . . ..  18,375  0 0 

Gwneyd  pyllau,  a chostiau  damweiniol  . . . . 1,125  0 0 


Elw  clir 70,500  0 0* 


12.  ‘ Scrinia  Reserata : a Memorial  offered  to  the  Great  De- 
servings  of  John  Williams,  D.D.  Who  some  time  held  the  Places 
of  Ld  Keeper  of  the  Great  Seal  of  England,  Ld  Bishop  of  Lincoln, 
and  Ld  Archbishop  of  York.  Containing  a Series  of  the  Most 
Remarkable  Occurrences  and  Transactions  of  his  Life,  in  Relation 
both  to  Church  and  State.  Written  by  John  Hacket,  Late  Lord 
Bishop  of  Lichfield  and  Coventry.  Imprimatur  Jo.  Cant.  Nov.  27. 
1602. 

In  the  Savoy  : Printed  by  Edw.  Jones,  for  Samuel  Lowndes,  over 
against  Exeter  Exchange  in  the  Strand.  M.D0.xc.III., 

1694. 

1.  ‘ Llyfr  arall  ar  Sosiniaeth,  gan  Dr.  J onathan  Edwards.’ 

Yr  ail  ran  ydoedd  hwn  o’r  gwaith  Seisonig  y flwyddyn  o’r 
blaen,  sef  y ‘Preservative  against  Socinianism.’f  Ymddengys  fod 
y gwaith  hwn  yn  dra  phoblogaidd  ym  mhlith  duwinyddion  Cymru 
yn  y dyddiau  hyny,  gan  iddo  gael  ei  ysgrifenu  gan  Gymro,  yng 
Nghymru,  a hyny  mewn  adeg  ag  yr  oeddtybiau  Sosinus  yn  dechreu 
cael  eu  derbyn,  neu  ddechreu  cael  edrych  arnynt  yn  ffafriol,  gan 
rai. 

2.  ‘ A Discoverie  of  Certaine  Errours  published  in  Print  in  the 
much  commended  Britannia  1594.  Yery  prejudicial!  to  the  dis- 
cendantes  and  successions  of  the  auncient  Nobilitie  of  this  Realme. 
By  York  Heraulte.’J 

Yr  awdwr  ydoedd  Ra.  Brooke,  YorJce  Herault  at  Armes;  acy  mae 
yn  ei  ragflaenu  lythyr  at  ‘ Maister  Camden ac  y mae  yn  diweddu 
â ‘ Iohn  Leylands  new  yeeres  Gyft,  giuen  of  him  to  King  Henrie 
the  viii  in  the  27.  yeere  of  his  reigne,’  yr  hyn  a ddengys  iddo  gael 
ei  argraffu  cyn  y flwyddyn  hòno. 

* Meyrick’s  History  of  Cardiganshire. 
t Gwel  rhif  10,  d.f.  1693. 

Î [Ymddengys  y llythyraeth  yn  Uawer  rhy  hen  i’r  flwyddyn  y cofnodir  y 
gwaith  o dani.] 


1695^ 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


257 


1695. 

1 . 1 Bara  i Blant,  neu  Wyddorion  cyntâf  y Grefydd  Gristionogol. 

0 gyfìeithiad  P.  P.  Pregethwr  yr  efengyl.’ 

Llundain.  12plyg. 

2.  1 The  History  of  Britain,  that  part  especially  call’d  England. 
From  the  first  Traditional  Beginning.  Continued  to  the  Norman 
conquest. 

London,  Printed  for  B.  Cheswell,  &c.  mdcxcv.’ 

Gan  fod  y gwaith  yn  rhoddi  llawer  o wybodaeth  am  wlad  a 
chenedl  y Cymry,  nas  canfyddir  yn  gyfiredin,  cyflewyd  ef  yma. 

3.  1 The  History  of  the  Principality  of  Wales  : In  Three  Parts  : 
Containing, 

I.  A brief  Account  of  the  Antient  Kings  and  Princes  of  Brittain 
and  Wales  till  the  final  Extinquishing  of  the  Eoyal  British  Line. 

II.  Bemarks  upon  the  Lives  of  all  the  Princes  of  Wales,  of  the 
Eoyal  Families  of  England,  from  K.  Edward  the  First  to  this  Time. 

III.  Bemarkable  Observations  on  the  most  Memorable  Persons 
& Places  in  Wales,  & of  many  considerable  Transactions  & Passages 
that  have  happened  therein  for  many  hundred  years  past. 

Together  with  Natural  and  Artificial  Parities  and  Wonders  in 
the  several  Counties  of  the  Principality. 

By  E.  B. 

London,  Printed  for  Nath.  Crouch  at  the  Bell  in  the  Poultrey 
near  Cheapside.  1695.’ 

Enwyr  awdwr  yn  llawnoedd  E ob er t B urt o n.*'  Llyfr  bychan  o tua 
200  tudalen  24plyg  ydyw,  ac  y mae  iddo  wyneb-addurn  o ddalen 
blygedig,  yn  arddangos  1 Iohn  the  French  King  taken  Prisoner  by 
Edward  the  Black  Prince  of  Wales  at  the  Battle  of  Poictiers  in  Frayice .’ 
Darfu  i'r  E.  B.  hwn  gyfansoddi  amrai  fân  lyfrau  o’r  un  natur  tua’r 
un  amser ; megys,  1 The  History  of  the  House  of  Orange  1 The 
History  of  Oliver  Cromwell ‘ The  History  of  the  Kingdom  of 
Ireland ‘ The  English  Heroe ; or,  Sir  Francis  Drake  Eevived  ;* 

1 The  History  of  the  Nine  Worthies  of  the  World ‘ Female  Ex- 
cellency ‘ Memorable  Accidents ‘ Delights  for  the  Ingenious 

* Delightfull  Fables.’ 

* [Ni  ddylid  camgymmeryd  yr  awdwr  hygoel  hwn  yn  lie  ei  gyfenwydd 
llawer  enwocach,  Robert  Burton,  awdwr  galluog  yr  ‘ Anatomy  of  Melancholy,  ’ 
yr  hwn  a aned  yn  1576,  ac  a fu  farw  yn  1640.] 

33 


258 


LLYFRYDDIAETH  y cymry. 


[1696 


4.  ‘ King  Arthur,  or,  The  British  Worthy.  A Dramatick  Opera 
Performed  at  the  Queen’s  Theatre  By  Their  Majesties  Servants. 
Written  by  Mr.  Dryden. 

London,  Printed  by  Jacob  Tonson,  at  the  Judge’s  Head,  near 
the  Inner-Temple-Grate  in  Pleet  Street.  1695.’  Small  4to. 

John  Dkyden  ydoedd  fab  i Erasmus  Dryden,  ac  a anwyd  yn 
Aldwincle,  ger  Oundle,  yn  sir  Northampton,  yn  1631.  Cafodd  ei 
ddysgeidiaeth  yn  Westminster  a Phrifysgol  Caergrawnt.  Ei  en- 
wogrwydd  fel  bardd  a’i  ymlyniad  wrth  y llys  a barodd  iddo  gael  ei 
benodi  yn  fardd  a hanesydd  i Siarl  ii,  ar  farwolaeth  Syr  W. 
Davenant,  yn  1 668,  pan  yn  37  oed.  Ysgrifenodd  lawer  mewn  bardd- 
oniaeth  a rhyddiaith.  Bu  farw  yn  1701,  yn  70  oed.* 

5.  ‘Camden’s  Britannia,  Newly  Translated  into  English:  with 
large  additions  and  improvements.  Published  by  E.  Gl-ibson,  of 
Queens- College  in  Oxford. 

London,  Printed  by  E.  Collins,  for  A.  Swalle,  at  the  Unicorn  at 
the  West-end  of  St.  Paul’s  Church-yard ; and  A.  & J.  Churchil,  at 
the  Black  Swan  in  Pater-noster-Row.  1665.’ 

6.  ‘Valor  Beneficiorum,  or  a Valuation  of  all  Ecclesiatical 
Preferments  in  England  and  Wales.  1695.’ 

1696. 

1 . ‘ Carolau  a Dyriau  Duwiol,  neu  Goreuon  Gwaith  y Prydydd- 
ion  goreu  yng-Hymru.  Yr  hŷn  a Argraphwŷd  yn  ofalus,  yn  y 
Flwŷddŷn  1696.  Ac  ar  werth  gan  Thomas  Jones.’ 

Ail  argraffiad,  f * yn  gyflawnach  o lawer  nag  o’r  blaen,  gan  Mr. 
Thomas  Jones,  yr  hwn  a ddiwygiodd  amryw  o feiau  ’r  argraphiad 
cyntaf,  ac  a ddywedodd  iddo  ef  wellhau  llawer  ar  Gynghaneddion  y 
Carolau  a’r  Cerddi  trwy  gorph  y Llyfr ; ac  iddo  ef  i ’mgleddu  a’i 
drefnu  yn  y cyfryw  Wisg  drwsiadus,  hyd  oni  farnodd  ef,  yn  ôl 
debygoliaeth,  ei  fod  mor  ddifeius  ag  odid  o Lyfr  Cymraeg  yn  yr 
amser  hwnnw.’J 

2.  ‘ Goleuni  wedi  tori  allan  yng  Nghymru,  Gan  ymlid  ymaith  y 
tywyllwch ; Neu  Gariad  y Sais  tuac  at  yr  Hen  Gymry : Gan  gyn- 
nwys  atteb  i Lyfr,  yr  hwn  a elwir  Bedydd  Plant  o'r  Nefoedd;  yr  hwn 
a osodwyd  allan  yn  y jaith  Gymraeg,  gan  Mr.  James  Owen. 
Ymmlia  le  yr  ydys  yn  ymholi  ac  yn  diddadlu  ei  ddeuddeg  Resswm 
ef,  am  fedyddio  plant  y ffyddloniaid,  ac  yn  dinystrio  bedydd  baban- 

* Stephen  Jones’s  New  Biog.  Diet. 

+ Gwel  rhif  3,  d.f.  1686. 

> 

t ‘ Rhagymadrodd  ’ y trydydd  a’r  pedwerydd  argraffiad  [o  waith  Sion 
Rhyddercli  drwstan]. 


1696] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


259 


od.  Ac  yn  profi  liefyd  mai  bedydd  yw  soddiad  yr  boll  gorph  mewn 
dwfr,  yn  enw’r  tad,  &c.  ac  nad  yw  neb  yn  ddeiliaid  bedydd  ond  y 
Credadwy  yn  unig.  Ymmba  le  y mae  y Bedyddwyr  yn  cael  eu 
hamddiffyn  oddiwrth  yr  boll  waradwyddiad  a cbamgybudded  bynny, 
ac  y mae  Mr.  Owen  yn  daflu  arnynt.  Gan  Benjamin  Keacb. 

Printiedig  yn  Llundain,  ac  ydynt  ar  wertb  gan  William  Marshall,* 
wrtb  lun  y Bibl  yn  Newgate-street.  1696.’ 

Mae  y llyfr  bwn  o eiddo  Mr.  Keacb  yn  cynnwys  379  o dudalenau 
12plyg  o gorff  y gwaitb,  heb  law  38  o dudalenau  yn  yr  arweiniad, 
yn  gwneyd  felly  lyfr  trwcbus  o 417  o dudalenau.  Y mae  felly  yn 
llawn  cymmaint  a pbedwar  o lyfr  Mr.  Owen. 

Am  y ddadl  bon,  dywed  awdwr  Hanes  y Bedyddwyr , y Parcb. 
Jos'iab  Jones,  f fel  byn : — 

* Wedi  byn  (1689),  gan  fod  rbyddid  wedi  ei  sefydlu,  lledanoddyr 
enwad  yn  fwy  eto.  Cododd  byn  wrtbwynebiad  oddi  wrtb  y Gwrth- 
fedyddwyr,  yn  neillduolyr  Annibynwyr.  Wedi  llawer  o ddadleuon, 
cytunodd  y ddwy  blaid  bregetbu  ar  fedydd  ym  Mben  y Lan,  yn 
sir  Benfro.  Mr.  Jobn  Tbomas,  y gweinidog  Annibynol,  a bregeth- 
odd  gyntaf  ar  fedydd  babanod.  Pregetbodd  Mr.  Jobn  Jenkins, 
bugail  yr  eglwys  yn  Bushacre,  y dydd  canlynol  ar  fedydd  y credin- 
iol.  Yn  y flwyddyn  1692  y bu  byn.  Cyffrôdd  byn  y Gwrthfedydd- 
wyr  gymmaint,  fel  y ceisiasant  gan  Mr.  Samuel  Jones,  o sir  For- 
ganwg,  amddifiyn  y pwnc ; ond  efe  a nacaodd,  a’i  ben  ysgolor,  Mr. 
James  Owen,  yrbwnoeddy  pryd  byny  yn g Ngbroesoswallt,  yn  siry 
Mwytbig,  a’i  cymmerodd  mewn  llaw.  Yn  1693  y daetb  ei  lyfr  ef 
allan,  o dan  yr  enw  Bedydd  Plant  o'r  Nefoedd , yn  argraffedig  yn  iaitb 
y wlad.  Hwn,  tybygid,  oedd  y traetbawd  cyntaf  ar  fedydd  babanod 
a ymddangosodd  yn  Gymraeg.  Trowyd  ef  befyd  i’r  Seisonaeg. 
Cyboeddodd  B.  Keacb  atebiad  iddo,  yr  bwn  a gyfieitbwyd  i’r 
Gymraeg ; ac  befyd  Lyfr  Narcott  ar  y pwnc,  ac  felly  ni  cbollodd  y 
Bedyddwyr  ddim  tir.’J 

Er  y cwbl,  gellir  ystyried  y Bedyddwyr  yn  llafurio  dan  anfantais 
led  fawr  yn  y ddadl  bon,  1 o blegid  gorfu  iddynt  gybeitbu  llyfr  Mr. 
Owen  i’r  Seisonaeg  i’r  dyben  i Mr.  Keacb  ei  ddeall ; ac  wedi  byny 
cyfieitbu  llyfr  Mr.  Keacb  i’r  Gymraeg  er  budd  i’r  Oymry.  Dywedir 
befyd  fod  y cyfieitbiad  yn  ddrwg  iawn.’§  Ef  allai  y byddai  gair  neu 
ddau  yma  am  yr  awdwr  yn  dderbyniol : — 

Y Parcb.  Benjamin  Keach  a anwyd  Cbwef.  1640,  yn  Stokeham- 
an,  yn  sir  Buckingham.  Ni  cbafodd  ddysgeidiaetb  ond  yr  byn 
oedd  ddigonol  i’w  gyfaddasu  i fod  yn  fasnacbydd,  yr  byn  a ddilyn- 

* Un  o hiliogaeth  y Dr.  William  Marshal,  y mae  yndebygol,  yr  hwn  a droisid 
o eglwys  yn  Lancaster  pan  ddaeth  Siarl  n.  i’r  orsedd  ; ac  wedi  hod  beth  amser 
ar  led,  a ddychwelodd  ac  a sefydlodd  yn  Llundain  fel  meddyg. — Palmer’s 
Calami/ s Noncon.  Mem.  vol.  ii.  p.  367. 

+ [Ai  Josua  Thomas?] 

Î History  of  the  Welsh  Association. 

§ Peter,  Hanes  Crefydcl  yng  Nghymru,  t.  599,  yr  hwn  a gyfeiria  hefyd  at  y 
Monthly  Repos,  vol.  i.  pp.  399-401. 


260 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMitY. 


C1697 


odd  am  beth  amser ; ond  rhoddodd  beibio  yn  fuan,  gan  fwriadu 
ymgymmeryd  a’r  weinidogaeth  ; a dechreuodd  bregethu  yn  18  oed 
ym  mblitb  y Bedyddwyr  Cyffredinol,  ond  wedi  byny  ymunodd  â’r 
Bedyddwyr  Neillduol.  Ymsefydlodd  yn  Winslow,  yn  sir  ei  enedig- 
aeth.  Cafodd  ei  aflonyddu,  ei  garcharu,  a’i  roddi  yn  y rbigod,  o 
blegid  ei  bregetbu  a’i  ysgrifeniadau,  a’i  ddirwyo  i 20^?.,  a’i  lyfr  ar 
fedydd  ei  losgi.  Yn  1668,  efe  a symmudoddi  Lundain,  i weinidog- 
aetbu  i gynnulleidfa  a ymgynnullent  yn  Goat  Yard  Passage.  Ys- 
grifenodd  dros  ddeugain  o lyfrau  beb  law  yr  un  bwn.  Yr  unig 
waitb  arall  o’i  eiddo  sydd  yn  Gymraeg  yw  ‘ Traetbawd  ar  y Cyffel- 
ybiaetbau  a roddir  yn  yr  Ysgrythyrau  i Dduw’r  Tad/  yr  hwn  a gy- 
boeddwyd  yn  y ganrif  bresennol.  Bu  farw  Gorpb.  18,  1704,  yn  64 
oed.* * * §'  Dywed  Ivimey  na  atebodd  Mr,  Owen  mo’r  llyfr  bwn  o 
eiddo  Mr.  Keacb;f  ond  yn  byn  yr  oedd  yn  camgymmeryd.J 

3.  ‘ Caniadau  Edmund  Prys.’§ 

4.  ‘ Blodeugerdd — Llyfr  Carolau,  &c.  Gan  Tbos.  Jones/ 

Mwytbig.  1696.|| 

Dichon  mai  ail  neu  drydydd  argraffiad  yw  o’r  1 Cerdd-Lyfr.’** 

5.  ‘ Brittannia.  By  W.  Camden.  Edited  by  Bisbop  Gibson.’ 
London.  1696. 

1697. 

1.  *Tbe  History  of  Wales.  Comprebending  tbe  Lives  and  Suc- 
cession of  tbe  Princes  of  Wales,  from  Cadwalader  tbe  last  King, 
to  Lbewelyn  tbe  last  Prince,  of  British  Blood.  With  a short  Account 
of  tbe  Affairs  of  Wales,  under  the  Kings  of  England.  Written 
originally  in  British,  byCaradoc  of  Lbancarvan ; and  formerly  pub- 
lished in  English  by  Dr.  Powel.  Now  newly  arranged  and  im- 
proved by  W.  Wynne,  A.M.  and  Fellow  of  Jesus- Colledg,  Oxon. 

London:  Printed  by  M.  Clark, ff  for  tbe  Author,  and  are  to  be 
sold  by  E.  Clawell,  at  tbe  West  end  of  St.  Pauls.  1697.’  [8vo.] 

* Aubry’s  English  Baptists,  vol.  iv.  268-313 ; Wilson’s  Dissenting  Churches, 
vol.  iv.  pp.  247-250. 

+ Ivimey’s  History  of  Baptism , vol.  ii.  385, 

% Gwel  rbif  1,  d.f.  1702. 

§ Gwel  rhif  2,  d.f,  1686, 

||  Gwel  rbif  1.  Gall  mai  yr  un  yw  rbif  1 bwnw  â bwn,  ac  mai  yr  un  yw  rbif 
3 yma  â rbif  2,  d.f.  1686. 

**  Sef  rbif  3 a enwyd  eisoes.  Nid  ydys  wedi  gweled  bwnw,  na  chael  hysbys- 
rwydd  boddbaol  ond  am  dano. 

*H*  Y mae  yn  ddigon  tebyg  fod  yr  M.  Clark  bwn  yn  fab  i Matthew  Clarke, 
M.A.,  yr  bwn  oedd  yn  enedigol  oLwydlo,  yn  sir  y Mwytbig,  ac  a drowyd  allan 
o’r  weinidogaeth  o Narborough,  yn  sir  Leister,  ar  ddyfodiad  Siarl  II.  i’r  or- 
sedd. — Palmer’s  Calamy's  Noncon.  Mem.  vol.  ii.  p.  392,  &c. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


261 


1698] 


Trydydd  argrafflad.*  William  Wynne  ydoedd  fab  ieuangaf 
Robert  Wynne,  o’r  Garthewyn,  yn  sir  Ddinbych;  cafodd  ei  ddysgeid- 
iaeth  yng  Ngholeg  yr  Iesu,  yn  Rhydychain.  Cafodd  ei  ordeinio 
gan  Esgob  Bangor.  Bu  farw  yn  1704,  yn  34  oed.f  Claddwyd  ef 
ym  Mangor.J 

2.  “A  Walk  tbrough  Wales  in  August,  1697,  By  tbe  Rev. 
Rickard  Warner,  of  Bath.’§ 

[Y  mae  hwn  wedi  ei  gynamseru  gan  mlynedd  gyfan : gweler  rkif  27,  d.f. 
1798 ; rhif  27,  d.f.  1799  ; a rhif  7,  d.f.  1800.] 

3.  ^ ‘Y  Cywir  Ddychwelwr.’ 

Y mae  yn  ei  rhagflaenu,  gan  y cyfieithydd,  ‘At  fy  nghyd-wladwr 
anwyl  y Cymro,’  a’r  hwn  a ddyweda,  ‘Yreiddotyn  yr  Arglwydd 
R.E.’  Yn  ei  ddiwedd  ceir — ‘Y  mae  y Llyfr  hwn  ao  amriw  eraill 
llyfrau  cymraeg  iw  cael  i werth  gan  Thomas  Brewster  ; tan  lun  y tri 
Bibl  yn  ym-mul  Pauls’ — ‘This  Book  and  several  other  Books  in  Welsh 
are  to  be  sold  by  Thomas  Brewster  at  the  three  Bibles  neer  the  West 
end  of  Pauls  Church-yard,  London.’ 

[Rhif  7,  d.f.  1657,  yw  y gwaith  hwn,  ac  ymddengys  mai  mewn  amryfusedd 
y cafodd  ei  adgofnodi  yma ; canys  nid  ymddengys  i argraffiad  newydd  o hono  gael 
ei  gyhoeddi  y flwyddyn  hon.  Adargraflwyd  ef  yng  Nghaerfyrddin  yn  y fl.  1727. 
Gellir  gweled  ei  enw  yn  gyflawn  d.f.  1657 ; canys  nid  oes  yma  ond  demyn 
cwta  o hono.] 

4.  [‘King  Arthur,  an  Heroick  Poem.  By  Richard  Black- 
more,  M.D.’ 

London,  1697,  folio.] 

1698. 

1 . ‘ Artemidorus — Ghvir  ddeongliad  Breuddwydion.  0 gyfieith- 
iad  Thomas  Jones,’  Mwythig.  8plyg. 

2.  ‘ Yr  A B C,  neu  Lyfr  i ddysgu  darllen  Cymraeg,  at  yr  hwn 
y chwanegwyd  Catecism  yr  Eglwys.’  Mwythig.  8plyg. 

3.  ‘ Attebion  i’r  holl  wag  Esgusodion  a wnae  llawer  o bobl  yn 
erbyn  dyfod  i dderbyn  y Cymmun  Bendigedig ; a choUedig  gyflwr 
y rhai  a esgeulusant  ddyfod  i Swpper  yr  Arglwydd.  0 gyfieithiad 
Mr.  Michael  Jones,  Deacon,  Mab  Michael  Jones,  Eicar  o Eastyn, 
sir  Fflint.’  Llundain.  8plyg. 

Wrth  ei  enw  Seisoneg,  Hope,  y gelwir  y plwyf  hwnw  yn  awr. 
Ymddengys  y bu  Michael  Jones  yn  Eicer  yr  Hope  o’r  flwyddyn 
1685  i 1705.  Nid  ydys  yn  gwybod  dim  ychwaneg  am  y mab. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1574;  a rhif  1,  d.f.  1663. 

+ Gentleman's  Magazine,  1691,  2nd  part,  Supplement,  p.  1175. 

+ Lewis’s  Topographical  History  of  Wales;  Evans’s  North  Wales. 

§ Evangelical  Magazine , 1803,  p.  527. 


262 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1699 


4.  ‘ Duwiolder  am  Ddydd  yr  Arglwydd.’ 

5.  ‘The  Adventurer,  or  an  expedient  first  for  composing  all 
difference  between  tlie  partners  of  tlie  mine  Estate  of  Sir  Carbery 
Pryse,  &e.  Proposed  by  Sir  Humphrey  Mackworth/ 

London,  1698,  folio.*' 

6.  1 A short  Peview,  with  some  Eemarks  upon  the  union  in  the 
late  agreement  in  doctrine  among  the  Dissenting  Ministers. 

London,  Published  by  W.  Marshal,  at  the  Bible  in  Newgate.  1698/ 

7.  1 Essay  on  the  Yalue  of  the  Mines  late  of  Sir  Carbery  Price 
(in  Wales),  writ  for  the  Private  Satisfaction  of  all  the  Partners. 
By  W.  Waller,  G-ent.  Steward  of  the  said  Mines.  Privately 
printed,  1698/ 

Y mae  yn  rhoddi  hanes  cywrain  am  y Gwaith  Plwm  a’r  Tawdd- 
dai,  yn  yr  Esgair  Hir,  a lleoedd  ereill. 

1699. 

1 . 1 Taith  y Pererin : neu  Siwrneu  Dyn  o’r  Byd  hwn  ir  Byd  a 
Ddaw,  Dan  gyffelybiaeth  Breuddwyd.  Yn  yr  hwn  y dangosir,  yn 
gyntaf,  y modd  o’i  gychwŷnfa  Ef.  Yn  ail,  ei  siwrneu  ddyrys ; yn 
drydydd,  ei  ddyfodiad  o’r  diwedd  i’r  Wlad  ddymunol,  Teŷrnas 
Nef.  0 wneuthuriad  John  Bunyan,  ynSaesnaeg:  Y Llyfr  hwn  a 
Argraphwyd  yn  Saesnaeg  bumtheg  o weithiau,  Ac  unwaith  o’r 
blaen  yn  gymraeg  o gyfieuthiad  Cymmysg  ddwylo.f  Hwn  y’w’r 
ail  argraphiad  yn  gymraeg,  ar  Cyntaf  o gyfieithiad  Thomas 
Jones. 

Argraphwyd  yn  y Mwýthig,  gan  Thomas  Jones,  mdclxxxxix.’ 

2.  * Eglurhad  byrr  ar  Gatechism  yr  Eglwys,  ynghyd  a thystiol- 
aethau  o’r  Scrythyr  lân.  0 gyfieithiad  John  Morgan.’ 

Llundain.  8plyg.J 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1642  ; rhif  2,  3,  d.f.  1649 ; rhif  2,  d.f.  1660  ; rhif  3,  d.f. 
1670  ; a rhif  11,  d.f.  1693. 

t Gwel  rhif  4,  d.f.  1688. 

t Rhoddwyd  rhif  1 a 3,  d.f.  1696;  rhif  1,  2,  3,  a 4,  d.f.  1698;  a rhif  1 a 2,  dan 
y iiwyddyn  hon,  ar  awdurdod  Moses  Wilhams,  ac  fel  y maent  ganddo  ef. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


263 


1699J 


3.  ‘An  Account  of  the  Cardiganshire  Mines,  by  William 
Waller.’* 

Cynnwysa  yr  uchod  bartblen  o’r  rhan  hòno  o sir  Aberteifi,  lie  yr 
oedd  y mwngloddiau  perthynol  i lywodraethwyr  Cwmpeini  Antur- 
iaethwyr  Mwnau  Lloegr.  Y mae  ynddo  gynllun  o Fwlch  yr  Esgair 
Hir,  Bwlch  Caninog,  Cwm  Symlog,  Coginan,  Bryn  Pica,  Cwm 
Erfin,  Pen  Craig  Ddu,  Ystum  Tuen,  a ‘mwnglawdd  newydd' 
Cwm  Ystwytb.f 

4.  % ‘ Cydymmaitb  yr  Eglwyswr  yn  ymweled  â’r  Claf,  &c.  A 
gyfieithwyd  allan  o’r  chweched  argrapbiad  yn  Saesonaeg,  gan  E. 
Jones,  o Lanfrewig. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Eicbard 
Latbrop,  gwertbwr  Llyfrau.’ 

Tebygol  y dylasai  hwn  fod  swm  o flynyddoedd  yn  ddiweddaracb, 
tua’r  fl.  1740,  os  yr  un  yw  Latbrop  % y gwertbwr  llyfrau  hwn  â 
Latbrop  a argraffodd  rai  llyfrau  mân  Cymraeg  tua’r  flwyddyn  hòno  ; 
er  y gallasent  fod  yn  dad  a mab.  Llanmerewig,  ger  y Dref  Newydd, 
yw  y lie  a gamenwir  yma  yn  Lanfrewig.  Cafodd  y Parch.  Edward 
Jones  ficeriaetb  Nantglyn  yn  1625,  o’r  lie  y deolwyd  ef;  ond 
cafodd  fywoliaetb  y lie  hwn  yn  1635,  gan  yr  Esgob  Owen. 

5.  1 The  Paraselene  dismantled  of  her  Cloud,  or,  Baxterianism 
Barfac’d,  Drawn  from  a Literal  Transcript  of  Mr.  Baxter’s,  And 
the  Judgment  of  Others,  In  the  most  Radical  Doctrines  of  Faith ; 
compar’d  with  those  of  the  Orthodox,  both  Conformist  and  Noncon- 
formist ; and  transf err’d  over  by  way  of  Test,  unto  the  Papist  and 
and  Quaker.  By  Thomas  Edwards,  Esq. 

London,  Printed,  and  sold  by  Will.  Marshal  at  the  Bible  in 
Grace-Church-street,  1699.’ 

Llyfryn  4plyg  yw  hwn.  Yr  awdwr,  T.  Edwards,  ydoedd  o’r 
Phual,  yn  sir  Fflint.  Y mae  y gwaith  yn  llyfr  mawr  o tua  450  o 
dudalenau  pedwarplyg  bychan  yr  oes  hòno.  Nid  oes  dim  Cymreig 
ynddo,  ond  bod  yr  awdwr  yn  Gymro,  oddi  eithr  dau  air  yn  yr 
‘ Epitaph  ’ canlynol  a wnai  yr  awdwr  i Mr.  Baxter  : — 

1 Baxter  farewel  /§  Hen-Fydd’s  Epitome, 

Pome’s  Vatican  and  Conclave  fell  in  thee  ; 

St.  Omers  mourn  ! for  thy  Disciples  will 
By  this  find  lesser  Grist  come  to  thy  Mill. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1642 ; rhif  2,  3,  d.f.  1649  ; rhif  2,  d.f.  1660  ; rhif  3,  d.f. 
1670  ; rhif  11,  d.f.  1693  : a rhif  6,  d.f.  1698. 

+ Meyrick’s  History  of  Cardiganshire. 

+ [Argraffodd  * R.  Lathrop  ’ y llyfr  ‘ Trugaredd  a Barn  ’ (rhif  1,  d.f.  1687), 
yn  y Mwythig  yn  1687,  deuddeng  mlynedd  cyn  yr  amser  a gofnodir  yma.] 

§ Romish  Faith. 


264 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1700 


To  say  no  more , write  on  his  Tomb , Here  lies 
The  Memoir  of  Self-Inconsistencies  : 

Or  rather  thus,  Papal  Conformity, 

Hid  under  Reformation  here  doth  lie / — Page  223. 

6.  * Memoirs,  of  Lieut.  General  Ludlow,  with  original  papers 
and  many  curious  particulars  relative  to  the  fights  at  Monmouth, 
Pembroke,  Hereford,  and  other  places  in  East  Wales.  In  3 
Volumes. 

Switzerlant,  Printed  at  Vevay,  in  the  Canton  of  Bern,  1699.’ 

Argraflwyd  y gwaith  hwn  ar  y cyfandir,  rhag  cospedigaeth,  yr 
hyn  a gymmerasai  le  ped  hargraffesid  ef  yn  nheyrnas  Lloegr. 

7.  ‘Edwardii  Liuidii  apud  Oxonienses  Cimeliarchse  Ashmoleani 
Lithophylacii  Britannici  Ichnographia.  Sive  Lapidum  aliorumque 
Eossilium  Britannicorum  singulari  figura  insignium ; quotquot 
hactenus  vel  ipse  invenit  vel  ab  amicis  accepit,  Distributio  Classica : 
Scrinii  sui  lapidarii  Pepertorium  cum  locis  singulorum  natalibus 
exhibens.  Additis  rariorum  aliquot  figuris  sere  incisis;  cum 
Epistolis  ad  Clarissimos  Viros  de  quibusdam  circa  marina  Eossilia 
& Stirpes  minerales  prsesertim  notandis. 

Londini  Ex  Officina  M.C.  1699.’ 

Cant  ac  ugain  o lyfrau  a argraffwyd  o hono,  ar  draul  amryw 
foneddigion.  Awdwr  yr  1 Archceologia  Britannica 1 ydoedd  yr  E.  Llwyd 
hwn.* 

1700. 

1.  ‘Trefn  a Defosiwn  beunyddiol.  0 gyfieithiad  N.  R.  A.M.’ 

Llundain.  8plyg. 

2.  1 Cyngor  y Bugail  i’w  Braidd,  &c 

Llundain.  8plyg. 

3.  ‘ Arweiniwr  Cartrefol  i’r  iawn  i’r  buddiol  Dderbyniad  o 
Swpper  yr  Arglwydd,  ym  mha  un  hefyd  y mae’r  ffordd  a’r  modd  o 
iechydwriaeth  wedi  eu  gosod  allan  yn  fyrr,  ac  fel  y bo  hawdd  eu 
deall.  Gan  Theophilus  Dorrington.  0 gyfieithiad  David 
Maurice,  D.D.’ 

Llundain.  8plyg. 

4.  ‘ Sail  y Grefydd  Gristionogol.,  8plyg.f 

5.  1 Testament  y Deuddeg  Patriarch,  sef  meibion  Jacob.  A gyf- 
ieithwyd  allan  o’r  Groeg  gan  Robert  Grosthead,  esgob  Lincoln; 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1707.  [Ymddangosodd  ail  argraffiad  yn  y fl.  1760  dan 
olygiad  J.  Huddesford.] 

+ Ef  allai  yr  un  yw  hwn  â rhif  11,  d.f.  1653  ; rhoddwyd  y rhif  1,  2,  3,  a’r  4 
hyn  ar  awdurdod  Mr.  M.  Williams,  ac  ereill,  heb  eu  gweled. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRÝ. 


265 


1700] 


ac  allan  o’i  Gopi  ef  a Gyfieithwyd  yn  Ffrangeg  ac  yn  Dwits  gan 
eraill,  ac  yn  awr  yn  Gamberaeg.  Er  Parch  i ba  un,  i mae  yn 
’Sciifenedig  yn  y Brif  Ysgol  yn  Cambridge  ar  Barsmant  Coppi  o 
hŵn  yn  y Groeg.  At  yr  hwn  y chwanegwyd  Epistol  Paul  yr  apostol 
at  y Laodiceaid.  Hefyd  ychydig  ym  mherthynas  Marwolaeth  Paul 
yn  Bhufaen  dan  Nero  Caesar. 

Duflun  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  Cadwalader  Ellis,  yn  y 
Bala,  yn  sir  Meirionydd.  1700.’  12plyg. 

6.  ‘Llyfr  y Weddi  Gyfiredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  &c. 

Mwythig  Argraphwŷd  gan  Thomas  Jones.  1700.’ 

Y mae  yn  gyssylltedig  ag  ef  ‘ Llyfr  y Psalmau  wedi  eu  cyfieithu, 
a’u  cyfansoddi  ar  Eesur  Cerdd  yn  Gymraeg.  0 waith  Edmund 
Prys,  Arch-diacon  Meirionnydd. 

Argraphwyd  yn  y Mwŷthig  gan  Thomas  Jones.  1700.’ 

7.  If  ‘ Cynghorion  Tad  i’w  Eab.’ 

Dywedir  mai  yr  awdwr  ydoedd  Henry  Evans,  o Fedwellty, 
Mynwy,  yr  hwn  a gyfrifid  yn  gryn  fardd  yn  ei  ddydd.* 

8.  ^f  ‘ Cydymmaith  yr  Eglwyswr  yn  ymweled  a’r  claf,  yn  cynnwys 
yn  i.  Y modd  neu  wedd  o ymweled  a’r  claf.  ii.  Y drefn  am  ym- 
weled a’r  claf,  allan  o’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin.  iii.  Cymmun  y Claf. 
iv.  Bhai  Gweddiau  a ffurfiau  eraill.  Gan  mwyaf  allan  o scrifeniad- 
au  defosionawl  rhai  o’r  Difeinyddion  enwocaf  o Eglwys  Loegr, 
ynghyd  a Bedydd  Public  a Phrifat.  O gyfieithiad  Edward  Jones, 
Llanafrewig. 

Mwythig,  Argraphwyd  ac  ar  werth  yno  gan  Thos.  Durston.’ 

Ail  argraffiad,  os  oedd  y llall  mor  gynnar  ; neu  dichon  mai  hwn 
yw  y cyntaf,  a hwnw  yr  ail  neu  y trydydd.f 

9.  ^f  ‘ Cyfarwyddiadau  i Fesurwyr. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  Thomas  Durston.’ 

10.  If  ‘ Yr  Ymarfer  o Dduwioldeb,  yn  cyfarwyddo  Dyn  i rodio  fel 
y rhyngo  ef  Fodd  Duw.  Yr  hwn  lyfr  a osodwyd  allan  yn  Saesnaeg 
o waith  y gwir  barchedig  Dad  yn  Nuw  Lewis  Escob  Bangor,  ac  a 
gyfieithwyd  yn  gymraeg  o waith  Bow.  Yaughan  o Gaergai  yn  sir 


* [Awdwr  ‘ Yr  Hen  Wr  Dali  a’r  Angeu,’  rhif  19,  d.f.  1781.  Ond  os  yr  un- 
rhyw  Henry  Evans  ydoedd  awdwr  y gwaith  hwn,  rhaid  naill  ai  bod  hwn 
wedi  ei  osod  gryn  lawer  yn  rhy  gynnar,  ai  ynte  nis  gall  hwnw  fod  yr  argraffiad 
cyntaf  o’r  ‘ Hen  Wr  Dali.’] 


34 


+ Gwel  rhif  4,  d.f.  1699. 


266 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1701 


Feirionydd,  Wr  Bonheddig,  yn  y flwyddyn  o oed  Iesu  1620.  Y 
pummed  argraphiad  yn  Gymraeg,  wedi  gwella  llawer  o gamyspeil- 
iadau  oedd  yn  yr  Argraphadiau  ereill. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thos.  Durston.’* 

11.  i A familiar  discourse,  or  dialogue,  concerning  the  mine 
Adventures,  wherein  Sir  Humphrey  Mach  worth  and  other  Welsh 
Gentlemen  were  concerned.  To  which  is  prefixed  “ An  abstract  of 
the  present  state  of  the  Mines  of  Bwlch  yr  Yskair  hir,”  ’ &c. 

London,  1700. 

Y mae  yn  darlunio  yn  llawn  y gweithiau  plwm  a chopr  yn  sir 
Aberteifi,  y gweithiau  glo  yn  sir  Forganwg,  a’r  gweithiau  toddi  yng 
Nghastell  Nedd,  yng  nghyd  a’r  amrywiol  adeiladau  a’r  peiriannau 
a ddefnyddid. 

12.  A list  of  Names  of  Mine  Adventurers.  Printed  by  Freeman 
Collins.  1700. ’f 

Dyma  yr  oil,  a nodir  isod,  a ddeallais  a gyhoeddwyd  yn  y ganrif 
hon  ar  ddadl  y mwngloddiau  yn  sir  Aberteifi,  tua  dau  gant  o flyn- 
yddau  yn  ol.  Y maent  yn  brinion  iawn ; ond  y maent  yn  werth  eu 
cael  i’r  neb  a deimlo  chwaeth  yn  y cyfryw  ymchwiliaeth. 

13.  ‘ Help  i Ddarllen  yr  Ysgrythur  Gyssegr  Lan,  &c.  Wedi  ei 
gyfieithu  i’r  Gymraeg  allan  o’r  Hôll  Ddyledswydd  Dŷn  (sef  y 
Newŷdd)  Gan  E.  W.  Gweinidog  Eglwys  Loegr.  . 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  yn  y Flwyddyn, 
1700.’ 

Enw  llawn  E.  W.  oedd  Ellis  Wynn .J  Ym  mhen  tua  deugain 
mlynedd  eto  ceir  E.  W.  arall,  yr  hwn  oedd  offeiriad  duwiol  iawn, 
yng  nghymmydogaeth  Pont  y Pwl,  o ysbryd  ac  arferion  Methodist- 
aidd  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  cyn  sefydlu  Methodistiaeth.  Bu  farw 
yn  ieuanc. 

14.  ‘ Cyfammod  Eglwysig,  &c.  Gan  Lewis  Davies . 1700.’ 

Gweinidog  Ymneillduol  yn  Ty’r  Dwncyn,  ger  Mynydd  Bach, 
Morgan wg,  ydoedd  Mr.  L.  Davies. 

1701. 

1.  ‘ Catecism  y Gymmanfa,’ &e.  Llundain. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1630 ; rhif  2,  d.f.  1656  ; rhif  4,  d.f.  1675  ; a rhif  2,  d.f. 
1685. 

+ Gwel  rhif  d.f.  1642  ; rhif  2,  3,  d.f.  1649  ; rhif  2,  d.f.  1660  ; rhif  3,  d.f. 
1670  ; rhif  II,  d.f.  1693,  rhif  6,  d.f.  1698,  rhif  3,  d.f.  1699  ; a’r  rhif  12,  23,  y 
flwyddyn  hon. — Gwel  hefyd  Meyrick’s  History  of  Cardiganshire. 

î [Y  mae  yr  awdwr  yn  y lie  hwn  wedi  dilëu  enw  * Edmund  Williams,’  a 
gosod  enw  ‘Ellis  Wynn’  yn  ei  le  ; ond  y mae  yn  gyffelybol  mai  ‘Edmund 
Williams  ’ oedd  llawn  enw  yr  offeiriad  o gymmydogaeth  Pont  y Pwl.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


267 


1701] 


Dickon  mai  pedwerydd  argraffiad  yw  hwn  o ‘Egwyddorion  y 
Grefydd  Gristionogol,’ o dan  enw  arall.*  Y Parch.  James  Owen 
ydoedd  y cyfieithydd. 

2.  1 Catecism,  &c.  Bibl  I.  Lewis,  &c.’f 

3.  ‘ Eheol  Buchedd  Sanctaidd  yn  dangos  y Moddion  a'r  Arfeu  i 
ynnill  pob  Grâs,  a Meddyginiaeth  rhag  pôb  rhyw  Bechod,  a Myfyr- 
dodau  cymmwynascar  i wrth-wynebu  pôb  Profedigaeth.  Ynghŷd  â 
Gweddiau  yn  cynnwys  Hôll  Ddyledswydd  Oristion.  A’r  Eliannau 

0 Ddyfosiwn  wedi  eu  cymmwyso  at  bob  Achosion,  a’u  cyfansoddi  at 
bob  Angenrheidiau.  Gan  Jer.  Taylor,  D.D.  O’r  deunawfed  Ar- 
graphiad  yn  Saesonaeg. 

Argraphwyd  yn  Llundain  1701.’  Q8plyg.] 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  gyflwyniadj  1 1’r  Parchediccaf  Dâd  yn  Ghrîst, 
Humphrey,  Arglwydd  Escob  Bangor,’§  a rhagymadrodd  at  yr 
‘ Anwyl  gariadus  Gymro,’  yng  ngwir  arddull  awdwr  y 1 Bardd 
Cwsg.’  Yn  y rhagymadrodd  y mae  yn  crybwyll  am  yr  amryw 
lyfrau  a ddaethent  trwy  y wasg  Gymreig  yn  flaenorol,  ‘ heblaw’r 
Bibl  brenhin  y llyfrau — amryw  lyfrau  dâ  eraill  megis  yn  swyddog- 
ion  tan  hwnnw,  rhai  i’th  ddyfyn,  rhai  i’th  helpu,  rhai  i’th  ddenu  i’r 
Daith  nefol,  i’r  imic  "Waith  angenrheidiol  hwn.’  Yna  chwanega, 

‘ Ac  er  godidocced  pob  un  o’r  Llyfrau  Cymraeg  yn  ei  Le  a’i 
Swydd  briawd ; etto  mi  a ryfygwn  orchymmyn  i ti  dri’n  enwediccaf 
ôll,  megis  o lês  cyffredinach  ac  anghenrheitiach  na’r  lleill  i gŷd. 
Oherwydd  at  "YVaith  Iechydwriaeth  a phôb  gorchwyl  arall,  mae 
tri  pheth  yn  angenrheidiol  cyn  yr  êl  byth  i ben ; Yn  1 . rhaid  i ti  wybod 
beth  yw'r  gwaith , at  hynny  mae  Llyfr  Moll  Ddyledsiuydd  Dyn  yn 
odiaeth  i yspysu  i ti’r  cwbl  a ofynnir  gennit ; Yn  2.  rhaid  i ti  ymroi 
yn  hollawl  i gychwyn  ac  i ganlyn  a/r  y gwaith , ac  at  hyn  y daeth  Llyfr 
y Resolusion  yn  unswydd  i roi  cwbl  o’th  fryd  a’th  fwriad  ar  wasan- 
aethu  Duw  ; Ac  Yn  3.  cyn  yr  elech  byth  yn  weithiwr  hwylus  rhaid 

1 ti  gael  y Moddion  a'r  Arfeu  a Memraer  gwaithi  ac  am  y rheiny  odid 
oes  un  drysorfa  gyfoethoccach  a llownach  na’r  llyfr  an  hwn.' 

Yn  canlyn  y mae  englynion  ‘At  Gyfieithydd  Eheol  Buch.  Sanct.,’ 
gan  ‘ Edm.  Prys,  hear  Olynog  fawr  yn  Arfon  ;’  ac  yn  Lladin  gan 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1664 ; rhif  1,  d.f.  1679  ; a rhif  3,  d.f.  1693. 

t Rhoddwyd  y rhif  1 a 2 hyn  ar  awdurdod  ac  yn  null  Mr.  Moses  Williams. 
[Fel  hyn  y saif  yr  erthygl  hon  (2)  yng  Nghofrestr  Moses  Williams,  rhif  30  : — 

‘ Catecism  & Bibl.  T.  Lewis,  & Beveridge,  & Baddon beth  bynag  a olygai  yr 
awdwr  hwnw  wrth  y fath  gofnod.] 

î Y mae  y cyflwyniad  hwn  yn  llawn  yn  y Gwyliedydd  am  Fai,  1834,  t.  139. 

§ Yr  esgob  hwm ydoedd  Humphrey  Humphreys,  D.D.,  yrhwnoedd  fab  i 
Richard  Humphreys,  Ysw.,  o Benryn  Deudraeth,  yn  sir  Feirionydd,  yr  hwn  a 
anwyd  yn  1648.  Cafodd  ei  ddysg  yng  Nghroesoswallt,  Bangor,  a Rhydychain. 
Wedi  bod  yn  berson  Llanfrothen  a Thrawsfynydd,  yn  ei  sir  enedigol,  efe  yn  1689, 
pan  yn  ddim  ond  41  oed,  a wnaed  yn  esgob  Bangor,  ac  ym  mhen  12  mlynedd 
symmudwyd  ef  i Henffordd,  lie  ly  bu  farw  yn  1712,  yn  64  oed. — Lewis’s 
Topographical  History  of  Wales  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 


268 


LLYFRYDDtAETH  Y CYMRY. 


[1701 


1 Fulco  Pricceus,  Llanlhyvnice  Paroehus  Arvonensis ac  ‘At  Ddarllen- 
yddBheolB.  Sanctdd.’  gan  ‘E.W.’  eihun.  Dywedir  mai  mab  i Edmund 
Prys,  yr  arcbddiacon,  oedd  ‘ Fulco  Pricceus ,'  neu  Efowc  Prys,  ac  ef 
allai  mai  mab  arall  iddo  ydoedd,  ‘ Edm.  Prys,  dear  Clynog  Fawr 
yn  Arfon.’  Am  yr  awdwr, 

Jeremy  Taylor,  D.D.,  mab  ydoedd  i eilliwr  (gorcbwyl  ag  yr  oedd 
llawfeddyginiaeth  yn  gyssylltedig  ag  ef  y pryd  byny)  yng  Nghaer- 
grawnt ; er  ei  fod  yn  deilliaw  oddi  wrth  döulu  cyfoethog,  un  o ba 
rai  oedd  y Dr.  Kowland  Taylor,  yr  hwn  a ddyoddefodd  fertbyrdod 
yn  amser  y Erenines  Mari.  Ganwyd  Jeremy  yn  1613.  Cafodd  ei 
ddysgeidiaetb  yn  Ebydycbain,f  yng  ngbyd  â’i  wneyd  yn  Gydymaith. 
Cafodd  befyd  bersoniaeth  Uppingbam,  ynEutland,  yn  163f,  ac  wedi 
hyny  gwnaed  ef  yn  gapelwr  i Siarl  i ; ond  gan  i Siarl  gael  ei  orcbfygu, 
daetb  Taylor  yn  wrtbddrycb  erlidigaetb  y Senedd,  a ebafodd  ei 
garebaru  am  betb  amser.  Wedi  ei  ryddbâd,  efe  a ffodd  i Gymru, 
gyda  Nicholson,  wedi  byny  esgob  Caerloew,  a Wyat,  wedi  byny 
prebendari  Lincoln,  lie  y cawsant  eu  noddedu  gan  larll  Carbery.  Yn 
y Gelli  Aur,  ger  Llandeilo  Eawr,  yn  sir  Gaerfyrddin,  y cafodd 
Taylor  loebes,  lie  y bu  o’r  fl.  1 647  i’r  fl.  1 658,  ystod  un  flynedd  ar  ddeg. 
Dywedir  y cadwai  ysgol  tra  y bu  yno,  mewn  pentref  byeban  ger 
llaw,  o’r  enw  Llanfìbangel  Aberbytbycb ; a dywedir  befyd  mai  tra 
yr  oedd  yma  y cyfansoddodd  yr  ‘ Holy  Living  and  Holy  Dying  ’ = 
‘ Pbeol  Buchedd  Sanctaidd  ’ bwn,  a llyfr  da  arall  o’i  eiddo  a alwodd 
‘ The  Golden  Grove,'  yn  ol  enw  palas  ei  noddwr,  ac  amrai  ereill. 
Ysgrifenodd  luaws  o lyfrau  ereill,  ond  hwn  a’r  ‘ Contemplation  on  the 
State  of  Man  ’ = ‘ Ystyriaetbau  ar  Gyflwr  Dyn,’  yw  yr  oil  a gyboedd- 
wyd  yn  Gymraeg.  Y mae  coffadwriaetb  Jeremy  Taylor  wedi  ei  an- 
farwoli  yn  y gymmydogaetb  ; canys  gelwir  y llwybrau  y cerddai  yn 
‘ Talyor's  Lanes  ’ = Heolau  neu  Lwybrau  Taylor.  Pan  gafodd  Siarl 
ii.  ei  wneyd  yn  frenin,  efe  a’i  dyrebafodd  ef  i esgobaetb  Down  a 
Connor,  yn  Iwerddon,  i’r  bon  y cafodd  ei  gyssegru  ynlonawr,  1661. 
Bu  farw,  Awst  13,  1667,  yn  55  mlwydd  oed.J 

4.  ‘ Blaenor  i Gristion  yn  ei  arwain  ef  at  y petbau  a ddylai  ef  eu 
credu,  gwneutbur,  a’u  gobeitbio.  At  ddiwedd  pa  un  y dodwyd 
Gweddiau  i’w  barferu  ar  amryw  acbosion.  0 gyf.  Job.  Williams, 
A.M.  Person  Llanfrotben.’ 

Llundain.  8plyg. 

Dywedir  mai  yng  Ngwylan,  ger  Maentwrog,  yr  oedd  Mr.  Wil- 
liams yn  anneddu,  ac  felly  o fewn  cyrbaedd  eglwys  ei  blwyf,  er 
mewn  plwyf  cymmydogaetbol. 

5.  ‘ Summary  View  of  tbe  Articles  against  tbe  Bisbop  of  St. 
David’s.’ 

Yr  esgob  tbwn  oedd  y Dr.  Thomas  Watson.  Yr  acbos  cwyn  yn 
* H.y.  Ffowc  Prys,  o blwyf  Llanllyfni,  yn  Arfon. 

f [Yng  Ngholeg  Cams  yng  Ngbaergrawnt  y derbyniodd  ei  ddysg,  ac  yn  y 
Brifysgol  hòno  yr  ymraddiodd  yn  Athraw  y Celfyddydau  ; ond  ymsefydlodd 
wedi  hyny  yn  Rhydy chain,  a chafodd  gymmrodoriaeth  yno.] 

$ Penny  Cyclopaedia ; Jones’s  Christ.  Biog.  Diet. 


1702] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


269 


erbyn  yr  esgob  oedd,  darfod  iddo,  wedi  cymmeryd  llw  o ffyddlondeb 
i William  hi,  ddangos  ei  bun  yn  fwy  ffafriol  i Iago  ; ac  befyd  am 
Simoniaeth  (derbyn  arian  am  leoedd  neu  fywoliaethau  eglwysig). 
Cafodd  ei  ddiswyddo  yn  y flwyddyn  1697,  wedi  tair  blynedd  o ym- 
gyfreithio.  Ef  allai  y dylasid  dodi  y llyfr  bwn  ycbydig  yn  gynnaracb. 

6.  ‘Britannia,  witb  Improvements  and  Continuation  to  tbe  present 
Time.  By  W.  Camden.  1701.’ 

1702. 

1.  ‘Ycbwaneg  o Eglurbad  am  Fedydd*4  Plant  bycbain,  neu 
Ateb  i wrtbresymau  Mr.  Keach  a Mr.  Narcot  yn  erbyn  Bedydd 
Plant,  ac  amddeffyniad  o’r  rbesymau  tros  eu  bedyddio  bwynt,  ’ &c. 

12plyg. 

Tra  tbebyg  mai  gwaitb  Mr.  J ames  Owen  yw  bwn.  Nid  ydys  yn 
sicr  o’i  amseriad,  gan  nad  oedd  yr  wyneb-ddalen  yn  gyssylltedig  a’r 
copi  a welais.  Pa  fodd  bynag,  terfyna  Mr.  Owen,  ei  ‘ At  y Dar- 
llenydd,’  ‘Amwytbig,  Mawrth  26ain,  1701.’  Dywed  Mr.  Ivimey, 
na  atebodd  Mr.  Owen  mo  lyfr  Mr.  Keach,  sef  ‘ Goleuni  wedi  tori 
allan  yng  ÜNghymru ;’  ond  dengys  byn  ei  fod  yn  camgymmeryd.f 

2.  ‘ Godidowgrwydd  Pbinwedd,  ac  effaith  yr  Efengyl.’ 

Mwytbig.  8plyg. 

3.  ‘ Cynffwrdd  i’r  Gwan  Gristion,  neu’r  Gorsen  ysig.  Gan 
Da.fydd  Maurice,  D.D.,  & Dorrington/  Ebydycbain.  8plyg. 

Dyna  fel  y cofrestra  Moses  Williams  ef ; ond  y mae  yn  dra  tbebyg 
mai  Theophilus  Dorrington  oedd  yr  awdwr,  ac  mai  y cyfieitbydd 
ydoedd  y Dr.  Dafydd  Maurice.  :f 

Yr  oedd  y Dr.  D.  Maurice  yn  berson  Abergele'  a Llanarmon, 
ac  yn  dal  prebendariaetb  y Faenol  yn  eglwys  esgobawl  Llanelwy. 
Bu  farw  yn  1702,  yn  76  oed. 

4.  ‘ Tbe  History  of  Wales ; Comprehending  tbe  Lives  and 
Succession  of  tbe  Princes  of  Wales,  from  Cadwaladr  tbe  last  King 
te  Llewelyn,  tbe  last  Prince  of  tbe  British  Blood.  Witb  a short 
account  of  tbe  Affairs  of  Wales,  under  tbe  Kings  of  England. 
Written  originally  in  British  by  Caradoc  of  Lhancarvan;  and 
formerly  published  in  English  by  Dr.  Powell.  Now  newly  aug- 
mented and  improved  by  W.  Wynne,  A.M.  and  Fellow  of  Jesus- 
Colledge,  Oxon.  To  which  is  added  a Map  of  Wales  by  J.  Sellers. 

London : Printed  for  John  Senner,  oposite  to  tbe  South  Portico 
of  St.  Clement’s  Church  in  tbe  Strand.  1702.’ 

* [‘  Ffydd  plant  by  chain  ’ a ddywedir  yn  gNgliofrestr  Moses  Williams,  yn 
ol  fel  yr  adargraffwyd  hi  yn  y Gwyliedydd , ix.] 

t Ivimey’s  History  of  Baptism , vol.  ii.  p.  385. 

Í Gwel  hefyd  rhif  3,  d.f.  1700. 


270 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1703 


Y pedwerydd  argraffiad.*  Y mae  yr  argraffiad  uchod  yn  ddiffyg- 
iol  o’r  dernyn  rhagorol  hwnw  a elwir  ‘ Winning  of  the  Lordship  of 
Glamorgan  or  Morganwg  out  of  Welshmens  hands,  yr  hwn  a roddwyd 
i’r  Dr.  Powel  gan  Mrs.  Blanch  Parry,  wedi  ei  ysgrifenu  gan  Syr 
Edward  Stradling. 

5.  1 A large  Review  of  the  Summary  View  of  the  articles  against 
the  Bishop  of  St.  David’s. ’f 

6.  ‘ Gloria  Cambricse,  or  Speech  of  a Bold  Briton  against  a Dutch 
Prince  of  Wales.’  1702. 

Y lBold  Briton  ’ ydoedd  yr  Anrhydeddus  Robert  Price.  Yr 
araeth  hon  ydoedd  yn  erbyn  gwaith  y brenin,  William  in,  yn  rhoddi 
rhyw  diroedd  o eiddo  y goron — o ddeutu  gwerth  chwe’  mil  o bunnau 
yn  y flwyddyn — yn  sir  Ddinbych,  i Ddug  Portland,  yr  hwn  oedd 
Bdwtsman , ac  a ddaethai  trosodd  i Loegr  gyda’r  brenin,  y Tywysog 
Orange.  J 

[Y  mae  cyfieithiad  o’r  Araeth  hon,  neu  o leiaf,  o ran  o honi,  yn  y Gredl , rhif 
6,  t.  247  ; ac  adgyhoeddwyd  yr  unrhyw  yn  y Gwyliedydd , xi.  201.] 

7.  * A Short  Narrative  of  the  Proceedings  against  the  Bishop  of 
St.  David’s. 

London,  Printed  in  the  Year  1702.’ 

1703. 

1.  1 Hymnau  Sacramentaidd  ’Scrythyrol.  Gan  T.  B.,  s.y.  Thomas 
Baddy.’  Llundain.  8plyg.§ 

2.  1 Pasg  y Cristion,  neu  Wledd  yr  Eglwys,  &c.  Gan  Tho. 
Doolittel,  A.M.  Wedi  ei  gymreigio  gan  T.  B.  yr  hwn  a chwan- 
egodd  chwech  o Hymnau  i’w  canu  ar  ol  derbyn  y Oymmun. 

Argraphwyd  yn  Llundain.  1703.’ 

[Am  enw  y llyfr  hwn  yn  gyflawn,  gweler  rhif  3,  d.f.  1739.  Yr  wyf  yn 
meddwl  mai  camsyniad  Moses  Williams,  yr  hwn  a ddilynwyd  gan  ein  hawdwr, 
oedd  gosod  y gwaith  hwn  dan  y flwyddyn  hon ; a’m  tyb  yw  mai  argraffiad 
1739  yw  y cyntaf  o hono.  Y mae  cyfargraff  cyflawn  o hwnw  yn  awr  o’m 
blaen,  ac  nid  oes  ynddo  yn  un  man  mo’r  awgrym  lleiaf  mai  adargraffiad  ydyw. 
Prin  y mae  achos  crybwyll  fod  llawer  o bethau  anghywir  i’w  cael  yng  Nghof- 
restr  y llafurus,  y dysgedig,  a’r  gwladgar  Moses  Williams.  Argraffiad  1739  sy 
gyfrol  8plyg  o 212  tudalen.] 

Thomas  Baddy  oedd  weinidog  yr  Ymneillduwyr  yn  nhref  Din- 
bych.  Nid  oes  nemawr  o goffa  am  dano  ef  gan  haneswyr  crefyddol 
Cymru.  Daeth  yno  tua’r  flwyddyn  1693.  Deallir  ei  fod  yn  wr 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1584 ; rhif  1,  d.f.  1663  ; a rhif  1,  d.f,  1697- 
+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1701. 
t Macaulay’s  History  of  England. 

§ Yn  ol  Moses  Williams. 


17033 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


271 


boneddigaidd,  ac  yn  meddu  cryn  lawer  o dda  y byd  hwn,  ac  yr  oedd 
hefyd  yn  bregetbwr  poblogaidd.  Dywedir  yr  arferai  wisgo  ysbardynau 
arian  am  ei  sodlau,  yr  byn  a dramgwyddai  rai  o’i  gyfeillion,  am  y 
tybient  ei  fod  yn  cydymffurfio  gormod  â dull  gwỳr  mawr  yr  oes. 
Pan  ddeallodd  hyn,  dywedodd,  ‘ fod  yn  ddrwg  iawn  ganddo  eu  bod 
yn  rboddi  eu  calonau  i flino  o blegid  yr  byn  a roddai  efe  am  sodlau 
ei  draed.’  Digon  tebyg  iddo  fod  yno  byd  ei  farwolaeth.  Mr.  Pugh, 
mab  yng  ngbyfraitb  Mr.  Baddy,  yr  bwn  oedd  fasnachwr  yn  y dref, 
a roddodd  y tir  i adeiladu  y capel  ymneillduaidd  y tro  cyntaf,  yn 
1 742,  llabefyd  y saif  yr  addoldy  presennol.*'  Y mae  yn  cael  ei  enwi  yn 
ewyllysyDr.  Daniel  Williams,  fel  un  o’r  rbai  cyntaf  i dderbyn  elw  a 
budd  oddi  wrtb  weddill  etifeddiaeth  belaeth  y gwr  da  hwnw,  tra 
y byddai  yn  weinidog  yn  Ninbych.f  Y mae  banes  am  dano,  iddo 
fyned  i’w  lyfrfa,  a tbra  yr  oedd  yno  yn  darllen  neu  yn  ysgrifenu,  efe 
a glywai  ryw  un  y tu  ol  iddo  yn  chwerthin  ac  yn  ysgyrnygu  arno, 
yr  byn  a barodd  iddo  sefyll  petb — fel  yn  wir  y gallasai.  Efe  a 
ddaetb  drachefn,  a’r  pryd  hyny  efe  a ysgrifenodd  ar  ddernyn  o 
bapyr,  yr  Ysgrytbyr  ddiafol-glwyfawl  hòno,  1 loan  iii.  8 : — ‘ I byn  yr 
ymddangosodd  Mab  Duw,  fel  y dattodai  weithredoedd  diafol ;’  ac  a’i 
daliodd  y tu  ol  oddi  wrtho,  pan  y peidiodd  y chwerthin  am  bytb  : 
canys  yr  oedd  yn  air  gofidus  i ddiafol  gwatwarus,  ac  yn  ddigon  i’w 
lesgäu.  A buasai  yn  ei  lesgäu  yn  fwy  fyth,  pe  buasai  yn  dangos 
iddo  Iago  ii.  12: — ‘Y  .maey  cythreuliaid  yn  credu  ac  yn  crynu.’ 
Ond  fe  gafodd  ddigon  am  unwaitb.j  Bu  ganddo  rywbeth  i’w  wneyd 
â cbyboeddi  llyfrau  Cymreig  o 1703  i 1728,  hyd  o fewn  blwyddyn 
i’w  farwolaetb.  Am  y llyfr  diweddaf  y bu  ganddo  rywbeth  i’w 
wneyd  â’i  gyboeddiad,  sef  y ‘Dwydaith  i Gaersalem,’§  yr  ysgrif- 
enodd y llythyr  canlynol,  naill  ai  at  Gyfeisteddfod  y Drysorfa 
Bresbyteraidd  yn  Llundain,  ai  at  gyfieitbwyr  y llyfr  bwnw,  a’r  cy- 
hoeddwyr  ereill : — 


‘ Dinbych,  Mawrth  12,  1727. 

Syr, — Yr  wyf  yma  yn  anfon  i cbwi  sampl  o’r  llythyren,  a’r  bon  y 
mae  y llyfr  i gael  ei  argraffu,  os  cydweliri  wneyd  â hi.  Buaswn  yn 
anfon  i fyny  yn  gynt,  ond  y mae  y papyr  a anfonasocb  o’r  fatb  faint 
I anghyffredin,  fel  na  chymmer  yr  argraffydd  ddim  llai  na  30s.  y 
j bapyrlen  am  argraffu  mil  o lyfrau  perffaith  ar  y papyr  bwnw.  Ond 
j mi  a gytunais  ag  ef  fel  byn  (os  cydsynia  y boneddigion  sy’n  ym- 
drafferthu):  Fod  iddo  gael  10^.  am  yr  boll  waitb.  Bydd  i’r  papyr  a 
anfonasocb  pan  ei  plygir,  wneyd  12plyg  mor  fawr  ag  unrbyw  8plyg 
cyffredin.  Os  boddhânt  ar  y llythyren  yn  y sampl  bon,  a’r  pris,  &c., 
yna  gallant  fyned  ym  mlaen.  Byddwcb  eystal  ag  anfon  gorcbym- 

* Morgan,  Hanes  Ymneillduaeth,  t.  532. 
t Calamy’s  Continuation , vol.  ii.  p.  991. 

Î Cambro-Briton,  vol.  ii.  p.  277. 

§ Gwel  rhif  2,  d.f.  1728. 


272 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1703 

mynion  a cbyfarwyddiadau  pellacb  mor  fuan  a g y byddo  yn  gyf- 
lëus. 

Wyf,  eicb  gwasanaetbwr  gostyngedig, 

Thos.  Baddy.5* 

Yr  oedd  cymmlleidfa  Mr.  Baddy  yn  Ninbycb  yn  o 50  i 60.  Yr 
oedd  un  o honynt  yn  wertb  o bedair  i bum  mil  o bunnau  ; tri  yn 
werth  pum  cant  o bunnau  bob  un ; y gweddill  yn  fasnacbwyr  ac 
amaetbwyr  ; a dim  un  cardotyn.  Yr  oedd  ganddynt  8 pleidlais  dros 
y sir,  a 12  dros  y dref.  Bu  farw  yn  1729.f 

3.  ‘ Cristionogrwydd  yn  gynnwys,  &c.  Gran  C.  Ellis.5 
Llundain.  8plyg. 

Cadwaladr  Elis,  o’r  Bala,  mae  yn  debyg,  yr  bwn  oedd  lyfr- 
wertbydd.J 

4.  1 Agoriad  yn  agor  y ffordd  i bob  Dealltwriaetb  cyfiredin  i 
wneutbur  dospartbiad  rhwng  y Q-refydd  y mae’r  bobl  a elwyr 
Qwakers  yn  ei  cbyfaddeu,  a’r  Gwyrdroeadau,  Camosodiadau,  a 
drwg  enllib  eu  bamryw  wrtbwynebwyr ; yn  gystal  ar  eu  Gwyddorion 
a’u  Harferion.  Efog  annogaetb  i bob  Dyn  i ystyried  eu  ffyrdd  a’n 
Crefydd,  ac  i ddycbwel  yn  brysur  at  yr  Arglwydd.5  8plyg. 

5.  1 Na  tbwng  ddim.’  Llundain.  12plyg. 

6.  ‘ Gweledigaetbau  y Bardd  Cwsg.  Gan  Ellis  Wynne.5 
Llundain.  1 2plyg. 

[Yn  gywir,  fel  hyn  : — ‘ Gweledigaetheu  y Bardd  Cwsc.  Y Rhann  Gyntaf. 
Argraphwyd  yn  Llundain  gan  E.  Powell,  i’r  Awdwr.  1703.’  Ni  cheir  enw 
‘ Ellis  Wynne'’  ar  y rhagddalen,  nac  mewn  un  man  arall  o fewn  y llyfr.  Gwel- 
er  yr  ‘ Hysbysiad  ’ i’r  argraffiadau  mau  (Caerfyrddin,  1853,  a 1865,  16plyg). 
Cyfrol  fechan  24plyg,  yn  cynnwys  154  o dudalenau,  yw  yr  argraffiad  cyntaf ; ac 
ni  chynnwys  dalen  yr  enw  un  gair  ond  a grybwyllir  ucbod.] 

Ellis  Wym,  enw  yr  hwn  sydd  eitbaf  bysbys  i boll  Gymru, 
ydoedd  fab  i Edward  Wynn,  yr  bwn  a briododd  etifeddes  y Las- 
ynys,  ger  Harlecb,  yn  sir  Eeirionydd,  ac  a anwyd  yn  y flwyddyn 
1670-1.  Nis  gwyddys  ym  mba  le  y cafodd  ei  ddysgeidiaetb,  ond 
dywedir  ei  fod  yn  LL.B.§  Dicbon  y bwriadai  unwaitb  fod  yn  gyf- 

* O Lawysgrif  Mr.  Baddy  ei  bun  yn  Llyfrfa  y Dr.  Williams,  yn  Llundain. 
Cynnwysa  y llythyr  olysgrifen  helaetb,  yn  acliwyn  ar  iselder  y weinidogaeth 
ym  mblitb  yr  Ymneillduwyr  yng  Ngogledd  Cymru — nad  oedd  y gweinidogion 
a ddeuent  o’r  Deheudir  yn  boblogaidd,  o blegid  eu  llediaith  ddeheuol — nad 
oedd  y bobl  yn  eu  deall.  Y mae  befyd  un  gwr  ieuanc  tlawd  o Gymro  o sir 
Ffiint  i gael  cynnorthwy  o’r  Drysorfa  i gael  addysg  i’r  weinidogaeth. 

+ Allan  o lawysgrif  y Dr.  John  Evans,  yn  Llyfrfa  Red  Cross-street. 

Í Gwel  rhif  5,  d.f.  1700. 

§ [Dywedir  felly  yn  y rhestr  o Awduron  Cymreig  sydd  yn  gyssylltedig  â 
Geirlyfr  Cymraeg  Richards : ond  camsyniad  y geirlyfrwr  hwnw  ydyw.  Nid 
oes  un  sail  iddo  unwaith  fwriadu  bod  yn  gyfreithiwr.  ] 


1703] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


273 


reithiwr,  ond  cymhellwyd  ef  gan  yr  Esgob  Humphreys  i ymgym- 
meryd  â’r  weinidogaeth  offeiriadol,  er  y dywedir  nad  oedd  ganddo 
nemawr  o dueddiad  at  y swydd;  ac  efe  a’i  dwbl  urddodd  (yn 
ddiacon  ac  offeiriad)  yr  un  dydd,  ac  a’i  cyflwynodd  i bersoniaeth 
Llanfair,  ger  ei  gartref.  Cafodd  hefyd  bersoniaeth  Llandanwg,  a 
chaplaniaeth  Llanbedr,  ger  Harlech,  oil  yn  ei  gymmydogaeth  a’i 
sir  enedigol.  Efe  a gymmerth  yn  wraig,  yn  1702,  Lowry  Llwyd,  o 
Hafod  Lwyfog,  yn  sir  Gaernarfon,  a bu  iddynt  bump  o blant.  Bu 
farw  yng  Ngorphenaf,  1734,  a chladdwyd  ef  dan  fwrdd  yr  allor  yn 
eglwys  Llanfair,  ger  Harlech,  yr  I7fed  o‘r  mis  hwnw,  yn  64  mlwydd 
oed.  O’i  blant,  ei  fab  hynaf  William,  a fu  ynberson  Llanaber,  ger 
Abermaw,  i’r  hwn  y disgynodd  etifeddiaeth  Lasynys,  a’r  hon  a 
werthwyd  gan  ei  ŵyr.  Ei  drydydd  mab,  Edward,  a fu  yn  berson 
Penmorfa,  yn  sir  Gaernarfon,  ac  yr  oedd  hwnw  yn  daid  i’r  Parch. 
John  Wynne,  person  Llandrillo,  yn  Edeyrnion.*  Ei  brif  waith 
ydoedd  y llyfr  hwn.  Yr  oedd  Mr.  Theophilus  Jones,  awdwr  yr 
‘History  of  Breconshire,’  wedi  bwriadu  cyfieithu  y llyfr  hwn  i’r 
Seisonaeg ; ond  bu  farw  cyn  ei  gyhoeddi,  a pha  beth  a ddaeth  o’r 
ysgrif  nid  ydys  yn  gwybod.  Ond  dichon  nad  oedd  Mr.  Jones  wedi 
gweled  gwaith  Seisonaeg  tra  chyffelyb,  yr  hwn  sy  gyfieithiad  o 
waith  Yspaenaidd  un  Don  Quevedo.  Y mae  y tebygoliaeth  yn  fawr 
yn  wir — mor  debyg,  fel  y cafodd  Ellis  Wynn  ei  gyhuddo  o lenys- 
beilio  yn  ei  ‘Fardd  Cwsg,’  nad  y w yn  awdwr  gwreiddiol,  ac  mai 
eyfieithiad  llythyrenol  ydyw.  Cymmerwyd  peth  trafferth  i’w  cym- 
haru  yn  fanwl,  ond  ni  fedrwyd  gweled  cymmaint  ag  un  ddosran  gyf- 
ieithedig,  er  bod  y drychfeddyliau  wedi  eu  mabwysiadu  a'r  iaith  wedi 
ei  hefelychu.  Y mae  y Seisonaeg  yn  cynnwys  saith  o weledigaethau : 
— * The  First  Vision,  of  the  Algouazil  (or  Catchpole)  possest.’  ‘ The 
Second  Vision,  of  Death  and  her  Empire.’  ‘ The  Third  Vision,  of 
the  Last  Judgment.’  ‘ The  Fourth  Vision,  of  Loving  Fools.’  ‘ The 
Fifth  Vision,  of  the  World.’  ‘ The  Sixth  Vision,  of  Hell.'  ‘ The 
Seventh  Vision,  of  Hell  Reformed.’  Y mae  gan  y ‘Bardd  Cwsg’ 
yntau  ei  Vision  of  the  World , yn  ei  ‘ Weledigaeth  Cwrs  y Byd  ;’  ei 
Vision  of  Death  and  her  Empire,  yn  ei  ‘Weledigaeth  Angeu  yn  ei 
Freninllys  Isaf;’  a’i  Vision  of  Hell,  yn  ei  ‘Weledigaeth  Uffern.’  Y 
maent  yn  gosod  allan  yr  un  cymmeriadau  : — ‘ Y Pry  dydd  a’r  Offeir- 
iad ‘ Bradshaw,’  ‘Pontius  Pilat,’  ‘Nero,’  ‘Caligula ‘ Angeu  Ofn,’  ac 
‘Angeu  Cariad ;’  ‘ Potecariaid,’  a ‘ Witches ;’  a darlunir  rhyw  ofer- 
goelwyr  Pabaidd  yn  ymofyn  y ffordd  i Baradwys,  ac  yn  ei  cholli, 
yn  yr  un  geiriau  gan  y ddau,  ac  eto  nid  mor  agos  i’w  gilydd  ag 
i fod  yn  gyfieithiad.  Er  mwyn  dangos  i’r  darllenwyr  y tebygol- 
iaeth, rhoddir  esampl  o un  ddosran : — 

‘ Going  further  on,  I was  gotten  into  a Crowd  of  Taylors,  that  stood 
up  sneaking  in  a Corner,  for  fear  of  the  Devils.  At  the  first  Door, 
there  were  Seven  Devils  taking  the  Names  of  those  that  came  in, 
and  they  ask’d  me  mine,  and  my  Quality,  and  so  they  let  me  pass. 
But  examining  the  Taylors,  These  Fellows  (cry’d  one  of  the  Devils) 
came  in  such  shoals,  as  if  Hell  were  made  only  for  Taylors.  How 

* Williams’s  Eminent  Welshmen  ; Y Traethodydd ; Rhagymadrodd  i’r  Bardd 
Cwsg,  o olygiaeth  y Parch  D.  S.  Evans. 

35 


274 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1703 


many  are  they  ? (said  another)  Answer  was  made,  About  a Hundred. 
About  a Hundred?  They  must  he  more  than  a Hundred,  says  t’other,  if 
if  they  he  Taylors ; for  they  never  come  under  a Thousand  or  Twelve 
Hundred  strong  : And  we  have  so  many  here  already,  I do  not  not 
know  where  we  shall  ’stow  them.  Say  the  word,  my  Masters,  Shall’ s let 
them  in  or  no  ? These  poor  PricJdice  were  damn’dly  startled  at 
that,  for  fear  they  should  not  get  in  : But  in  the  End,  they  had  the 
Favour  to  he  admitted.  Certainly,  said  I,  these  Folks  are  hut  in 
an  ill  condition,  when  ’tis  a Menace  for  the  Devils  themselves  to 
refuse  to  receive  them  : Thereupon  a Huge  Over-grown,  Club- 

footed, Crump-Shoulder’d  Devil,  threw  them  all  into  a deep  Hole. 
Seeing  such  a Monster  of  a Devil,  I ask’d  him,  how  he  came  to  he 
so  deform’d  : And  he  told  me,  he  had  spoil’ d his  Back  with  carrying 
of  Taylors : For,  said  he,  I have  been  formerly  made  use  of  as  a 
Sumpter  to  fetch  them ; but  now  of  late  they  save  me  that  labour, 
and  come  so  fast  of  themselves,  that  ’tis  one  Devil’s  work  to  dispose 
of  them.  While  the  Word  was  yet  speaking,  there  came  another 
Glut  of  them ; and  I was  fain  to  make  way,  that  the  Devil  might 
have  Boom  to  work  in,  who  pil'd  them  up,  and  told  me,  they  made 
the  best  Fewel  in  Hell.’* 

Digon  yw  hyna  er  dangos  fod  yn  rhaid  darfod  i Ellis  Wynn, 
redeg  i ysbryd  y gwaith  Seisonig  (yn  hytrach  Yspaenig)  hwn ; 
canys  cyfieithiad  Seisonig  ydyw  o Yspaenaeg  Don  Francisco  de 
Quevedo.  Yn  lie  Vintner  yr  Yspaenwr,  y mae  y ‘ Bardd  Cwsg’  yn 
cymmeryd  Tafarnwr  ; ac  felly  yn  ail  foldio  y cwbl  i’w  gyfaddasu  i’r 
Cymry  a Chymraeg,  gan  gadw  ei-  ddullwedd  a’i  iaith  drwyddo,  yn 
hollol  fel  pe  buasai  yn  wreiddiol.  Y mae  yr  esiamplau  ereill  sydd 
genym  o eiddo  Ellis  Wynn,  yn  ei  ragymadroddion  i ‘ Lyfr  Gweddi 
Gyffredin’  1710,  ac  i’r  ‘Bheol  Buchedd  Sanctaidd,’  yn  dangos  fod 
y dull  dychymmygol  barddonol  yn  eithaf  naturiol  iddo,  yr  hwn  a 
wnai  iddo  yn  ebrwydd  yfed  ysbryd  beth  bynag  a gaffai  yn  tueddu 
i’r  dull  hwnw ; a’r  hyn  a brawf  wirionedd  yr  hen  ddiareb,  ‘ Pob 
cyffelyb  ymgais.’f 

Ond  dichon  y gofyn  rhyw  rai,  pwy  oedd  y Quevedo  hwn,  yr  hwn  y 
dywedir  i Ellis  Wynn  ei  ddynwared  yn  ei  ‘Fardd  Cwsg?’ 
Francisco  Gomez  de  Quevedo  y Villegas  (canys  dyna  ei  enw 
yn  llawn)  a anwydym  Madrid,  yn  Yspaen,  Medi,  1550.  Yr  oedd  yn 
deilliaw  o deulu  uchel  yn  y wlad.  Buasai  ei  dad,  Pedro  de 
Quevedo,  yn  ysgrifenydd  i r Ymherodres  Mari,  a’r  Frenines  Ann, 
gwraig  Philip  n.  ; a’i  fam,  Donna  Maria  de  Santibannez,  yngngwas- 
anaeth  ystafell  wely  y frenines.  Felly  dygwyd  Quevedo  ieuanc  i 
fyny  megys  yn  y llys.  Cafodd  ddysgeidiaeth  barotoawl  i weinid- 
ogaeth  yr  offeiriadaeth  babaidd  ; ond  blinodd  ar  dduwinyddiaeth,  er 
iddo  yn  bymtheg  oed  gael  ei  raddio  yn  D.D.,  a throes  ei  efrydiaeth 
at  y gyfraith,  meddyginiaeth,  ac  athroniaeth.  0 blegid  iddo  glwyfo 
gwrthwynebydd  mewn  ornest  yn  achos  merch  a fynai  y ddau  ei 
chael,  bu  gorfod  iddo  ffoi  o’r  wlad,  ac  i Naples  yr  aeth,  lie  y croesawyd 
ef  gan  y gweinidog  Yspaenaidd  yn  y llys  hwnw.  Cafodd  ei  garcharu 

* [Vision  of  Hell,  p.  151.  Edit.  1708.] 
f Rees’s  Bioyraphical  and  Historical  Description  of  South  Wales , p.  118. 


1703] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


275 


amrai  weithiau  ar  y dybiaeth  o ysgrifenu  cableddau  ar  y llywodraeth, 
y rhai  a brofwyd  o’r  diwedd  yn  waitb  rhyw  fynacb,  a cbafodd  yntau 
ei  ryddhau,  ac  adferyd  iddo  ei  ystâd,  yr  bon  a drawsfeddiannasid 
gan  y llywodraeth,  o blegid,  fel  y tybid,  ei  fradwriaeth ; yr  hon,  er 
hyny,  ni  chafodd  ei  hir  fwynhan,  canys  yr  oedd  wedi  dinystrio  ei 
iechyd  trwy  ei  garchariad,  fel  y bu  farw  Medi  8fed,  1645,  yn  65 
oed.  Ysgrifenodd  lawer  o weithiau  barddonol  a rhyddieithol ; ond 
ei  Suenos , neu  Weledigaethau,  yw  y rhai  mwyaf  poblogaidd,  y 
rhai  ydynt  amrywiol  ffug- weledigaethau  o’r  byd  arall,  lie  y mae  yn 
gosod  allan  ddiwedd  gwageddau  bydol,  a’r  cospedigaethau  a ddeuant 
am  droseddau.  Y mae  yn  dangos  gwybodaeth  helaeth  o’r  natur 
ddynol.  Cyfieithwyd  hwynt  yn  fuan  i amrai  ieithoedd,  ac  yn  1668, 
ymddangosasant  gyntaf  yn  y Seisonaeg,  o gyfieithiad  Syr  Poger 
l’Estrange ; ac  mor  boblogaidd  oeddynt  fel  y daeth  yr  unfed  argraff- 
iad  ar  ddeg  allan  yn  1715  ; ac  argraffiadau  a chyfieithiad  newydd 
droiau  wedi  hyny.  Y mae  ei  holl  waith  yn  Yspaeneg  yn  1 1 cyfrol, 
er  nad  ymddengys  i’r  ugeinfed  ran  o’i  gyfansoddiadau  ddianc 
heb  eu  dinystrio.* 

7.  If  * Ymadrodd  Gweddaidd  ynghylch  Diwedd  y Byd  Neu 
Tueddiad  at  yr  amser  a digwŷddo  Dydd  y Farn  Yn  Cynwŷs  hefŷd 
Mwŷ  na  dau  cant  o Englynion  Duwiol ; o erfŷniad  am  drugaredd. 
Yn  01  dosparth  y Prif-Feirdd,  wedi  i’r  Pof-feirdd  rhag  eu  llygru, 
eu  rhoi  allan  mewn  Cerdd  i' w cadw  mewn  parch. 

Argraphwyd  yn  y Mwŷthig,  Ac  ar  werth  yno,  gan  Thomas  Jones, 
yn  ei  Dŷ  êf,  yn  yr  Hwŷlfa  a elwir,  mr.  Hill’s  Lane.’ 

[Nid  oes  wrtho  nac  enw  yr  awdwr  na  dyddiad;  cynnwys  64  o dudalenau  18plyg.J 

Y mae  i hwn  ragymadrodd  ‘ At  y Darllenwr,’  gan  Thomas  Jones, 
lie  y dywed — ‘ Yn  y flwyddyn  o oed  Iesu  1700.  Gwr  bonheddig  o 
Sir  Ddinbŷch  (sef  Mr.  William  Anwŷl)  a roddodd  y Ooppi  yn 
yscrifen  o Law  deg  i mi,  iw  Argraphu  os  gwelwn  i yn  dda ; Ac  a 
ddywedodd  wrthif  ei  gael  ef  ymhlas  Sr.  Pichard  Wŷnn  (sef 
Yngwŷdŷr  yn  Sir  Ddinbŷch)  ar  ol  marw  Sr.  Pichard  Wŷnn.  Ond 
ni  wyddeu  ef  pwy  oedd  yr  Awdwr,  na  pha  bryd  yr  yscrifennwyd  ef. 
Nid  oedd  mo  henw’r  Awdwr  wrth  y Gwaith,  na’r  amser  yr  ysgrifen- 
wyd  ef  chwaith ; Ac  ni  fedrais  if  etto  wybod  pwy  a’i  hysgrifennodd ; 
Ond  am  yr  amser  yr  yscrifenwyd  ef,  yr  ydwyf  yn  deall  wrth  yr  hyn 
a ddarllenais  ynddo,  (ac  a ellwch  chwitheu  ddarllain  yn  y tu 
diweddaf  or  ail  ddalen  o hono)  ei  yscrifennu  ef  ar  ol  marw  y Fren- 
hines  Elizabeth  o fendigedig  goffadwriaeth.’  Maint  y llyfr  yw  24 
tudalen  12plyg.  Y mae  ynddo,  heb  law  rhyddiaith,  201  o ‘Englyn- 
ion Erfyniad  am  Drugaredd.’ 

8.  ‘ Ymddyddan  rhwng  hen  Ddyn  dall  a’r  Angau.’  Mwythig. 
8P>yg-t 

* Penny  Cyclopaedia. 

+ Dilynwyd  Mr.  Moses  Williams,  gan  mwyaf  yn  y rhestr  hon. 


276 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1704 


9.  % ‘ Extraordinary  use  of  the  Articles  exhibited  against  the 
Bishop  of  St.  David’s  further  cleared  and  made  plain.  1703.’* 

10.  ‘The  Life  of  John  Williams,  Ld  Keeper  of  the  Great  Seal, 
Bishop  of  Lincoln,  and  ABp.  of  York,  In  the  Reigns  of  King 
James,  and  King  Charles  the  Eirst.  Wherein  are  related 
several  Occurrences  of  those  Times  both  in  Church  and  State.  With 
an  Appendix,  giving  a just  Account  of  his  Benefactions  to  St.  John’s 
College  in  Cambridge.  By  Ambr.  Philips,  Fellow  of  the  same 
College.  The  Second  Edition. 

Cambridge,  Printed  for  A.  Roper  at  the  Black  Boy;  and  R. 
Basset  at  the  Miter  in  Fleetstreet.  1703.’ 

11.  ‘ Letter  to  the  Arch-Deacons  and  the  rest  of  the  Clergy  of  the 
Diocess  of  St.  David’.  By  the  Archb.  of  Canterbury.  1703.’ 

Pwnc  y llythyr  yw  y personiaid  tlodion  gyda  dim  ond  30j?.  y 
flwyddyn  yn  y sir  hon. 

12.  ‘ Amores  Britannici.  Epistles  heroic  and  gallant,  from 
Henry  ii.  to  Rosamond,  King  John  to  Matilda,  Queen  Catherine  to 
Owen  Tudor,  and  Owen  Tudor  to  Queen  Catherine.  1703.’ 

1704. 

1.  Annogaeth  i gymmuno  yn  fynych,  yn  y Sacrament  Sanctaidd 
o Swpper  yr  Arglwydd.  Gan  ei  Ras  John,  gynt  Arglwydd  Arch- 
Escob  Canterburi.  A gyfieithwyd  i’r  Gamberaeg  allan  o’r  pymtheg- 
fed  Argraphiad  yn  Saesonaeg. 

Argraphwyd  yn  Llundain.  1704.’ 

Yr  awdwr  hwn,  John  Tillotson,  D.D.,  archesgob  Caergaint, 
oedd  fab  i frethynwr  yn  Sowerby,  yn  sir  Gaerefrog,  ac  a anwyd  yn 
1630.  Cafodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  ym  mhlith  y Puritaniaid, 
ac  wedyn  yng  Nghaergrawnt,  lie  y daeth  yn  gydymaith  o’l  goleg. 
Yn  1664,  dewiswyd  ef  yn  bregethwr  i Gyfreithdy  Lincoln,  ac  yn 
ddarlithwr  St.  Lawrens.  Yn  1679  daeth  yn  adnabyddus  â Siarl, 
Iarll  (wedi  hyny  Dug)  y Mwythig,  a’r  hwn,  trwy  ei  ddull  hynaws,  a 
droes  efoddiwrth  Babyddiaeth.  Yn  1683,  ymwelodd  ag  Arglwydd 
Russell,  pan  ydoedd  dan  gondemniad,  a gweinyddodd  iddo  yn  ei 
fynydau  olaf  ar  ei  ddienyddiad,  yr  hyn,  yng  nghyd  â rhai  ymddyg- 
iadau  gwladyddol  ereill,  a’i  hynododd  fel  Chwig  cryf  ym  mhlith 
pleidiau  gwladyddol  yr  oes.  Yn  1689,  gwnaed  ef  yn  ddeon  a 
phrebendari  St.  Paul.  Yn  1691,  enwyd  ef  yn  archesgob  Caergaint, 
ac  ar  yr  un  pryd  cafodd  ei  dyngu  yn  un  o’r  dirgel-gynghor,  i lyw- 
odraeth  William  in.  a Mari.  Yn  1694,  cafodd  ergyd  o’r  parlys, 
o’r  hyn  y bu  farw  Tach  22fed,  yn  65  ml.  oed.  Yr  oedd  y pregethwr 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1701  ; a rhif  5,  d.f.  1702. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


277 


1704J 


mwyaf  poblogaidd  yn  ei  oes.  Y mae  ei  waith  yn  dair  cyfrol  fawr 
unplyg,  y rhai  a gyhoeddwyd  gan  ei  weddw  wedi  ei  farwolaeth ; ac 
y maent  hefyd  yn  gyfrolau  8plyg,  ac  un  argraíììad  yn  gyfrolau 
bychain  llogell,  yn  lluaws  o nifer,  o ddeutu  24plyg.* 

2.  1 Atcofìad  o’r  Scrythyr ; neu,  Holiadau  ac  Attebion : Ynghŷd 
a’u  Profìadau  Allan  o’r  Scrytbyr  Lan. 

Argraphwŷd  yn  y Mwŷtbig,  1704.  Ac  ar  werth  yno  Gan  Tbomas 
Jones.’ 

3.  1 Oymmortb  i’r  Oristion  a Chy  f ar  wy  ddi  ad  i’r  Gwr  Ieuangc : Yn 
Cynnwys,  I.  HyfForddiadau  Atbrawiaetbol  er  iawn  hyfforddi  ei 
Earnedigaeth.  II.  Cyfarwyddiadau  buddiol  yn  dangos  pa  fodd  i 
dreulio  ei  boll  fywyd.  III.  Cyngborion  Neillduol  yn  dangos  pa 
fodd  i dreulio  pob  diwrnod.  Mewn  Pertbynas  i’w  1.  Weithredoedd 
Naturiol.  2.  Gorcbwylion  Moesol.  3.  Difyrrwch  angenreidiol.  4. 
Dyledswyddau  Crefyddol.  Yn  fwy  Neillduol,  Yngbylcb  1 Gweddi 
Gyboeddus.  2 Deuluaidd.  3 a Dirgel.  Darlleniad  a Gwrandawiad 
y Gair.  Derbynniad  Swpper  yr  Arglwydd.  Gan  W.  Burkitt, 
Gynt  M.A.  o Pembrook  Hall  yng  Haergrawnt,  ac  yr  Awrbon 
Vicar  o Dedbam  yn  Essex,  wedi  ei  Gyfieutbu  i’r  gymraeg  er  llês  i’r 
Cymru. 

Argrapbwyd  yn  y Mwŷtbig  gan  Tbomas  Jones,  1704.’ 

Y mae  yr  bysbysiad  canlynol,  yn  y ddwyjaitb,  ar  gefn  dalen  y 
rbagymadrodd : — 

‘ Cyfieutbad,  ac  Argrapbiad  y Llyfr  bwn,  A Llyfr  Arall  a Ar- 
grapbwyd yn  ddiweddar  (o  waitb  Mr.  Ellis)  a elwir  Cristionogaetb 
yn  Gynnwŷs,f  A ddibenwyd  yn  fwyaf  ar  draul  neu  Gost  Mrs.  M. 
Crowtber,  Saesnes  Eonbeddig,  Ac  befyd  drwy  belaetb  Gyd-roddiad 
Mr.  Caleb  D’Avenant  o Gaer-Erangon.’ 

Diwedd  y rbagymadrodd  a amserir  ‘ Ebrill  25,  1704.’ 

William  Burkitt,  A.C.,  a anwyd  yn  Ffletcbam,  yn  sir  North- 
ampton, yn  1650,  ac  a fu  farw  1703.  Ystyrid  ef  yn  ddyn  duwiol  a 
haelfrydig,  ac  ysgrifenodd  amryw  lyfrau,  beb  law  Esboniad  ar  y 
Testament  Newydd,  yr  bwn  sydd  er  ys  blynyddau  bellach  wedi  ei 
gyboeddi  yn  Gymraeg.  J 

4.  ‘ Amddiffyniad  byrr  dros  y bobl  (mewn  gwawd)  a elwir 
Quakers.  Gan  W.  Chandler,  A.  Pyott,  John  Hughes,  ac  eraill.’ 
Llundain.  12plyg. 

* Stephen  Jones’s  New  Biographical  Dictionary. 
t Gwel  rhif  3,  d.f.  1703. 
t Jones’s  Biographical  Dictionary. 


278 


[1704 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 

5.  ‘Gwyddorion  y Gwirionedd,  neu  y pethau  hynny  ynghylch 
athrawiaeth  ac  addoliad  y sicr  Gredir  ac  a dderbynnir  gan  y bobl  a 
elwir  Quackers,  &c.  Gan  Jo.  Crook.’  8plyg. 

6.  ‘ Cyngor  Difrifol  i Geidwaid  Tai  i osod  i fynu  Addoliad  Duw 
yn  eu  Teuluoedd.  Gyda  Gweddian  Beunyddiol  i’w  harferu  Fore  a 
Hwyr. 

Argrapbwy d yn  Llundain . 1704.’ 

Yr  awdwr,  meddai  Moses  Williams,  ydoedd  George  Lewis,  ficar 
Abergwili.* * * § 

7.  ‘ Bloedd-nad  Ofnadwy,  Yr  udcorn  diweddaf  Neu  Ail-ddyfodiad 
Christ  i farnu’r  Byd ; ar  wedd  Pregeth.  Ynghyd  a rhai  Caniadau 
deunyddiol  i annerch  y Cymru.  Ac  Hyfforddiad  i’r  anllythrenog  i 
ddysgu  darllen  Cymraeg.  OWaithJohn  Morgan,  Ficar  Aber- 
Conwy. 

Argraphwŷd  yn  y Mwŷthig,  Ac  ar  werth  yno  gan  Thomas  Jones. 
1704.’  [18plyg.] 

8.  ‘Bucheddau’r  Apostolion  a’r  Efengylwyr  A gasglwyd  allan 
o’r  Ysgrythur-Lan  ac  o Ysgrifeniadau’r  Athrawon  Goreu.  Gan 
E.  S,f  Person  Bettws  Gwerfìl  Gôch. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Thos.  Jones  1704.’  [16plyg.] 

Ar  ddiwedd  y Cyflwyniad  i 1 Joan  Arglwydd  Esgob  Bangor,’  ceir 
ceir  yr  enw  ‘Edward  Samuel,’  yn  gyflawn. 

Edward  Samuel  oedd  berson  Llangar,  o’r  fl.  1720  i 1748,  a gynt 
person  Bettws  Gwerfil  Goch,  nid  pell  o’r  un  lie,  yng  nghwr  isaf  X sir 
Feirionydd.  Ganwyd  ef  yn  1674,  mewn  lie  o’r  enw  Cwt  y Defaid, 
ym  mhlwyf  Penmorfa,  yn  sir  Gaernarfon.  Bu  farw  Ebrill,  1748, 
yn  74  oed,  a chladdwyd  ef  ym  mynwent  Llangar.  § Cyfansoddodd 
y Parch.  W.  Wynn,  o Langynhafal,  bedwar  o englynion  ar  ei  farw- 
olaeth,  ||  a dywedir,  ‘ a Dafydd  Samuel,  ŵyr  yr  hen  Samwel  o Langar, 
a’u  hysgrifenodd  yn  Llundain,  Gorph.  15,  1790,’  ar  y ddalen  o’r 
hwn  y cafwyd  hwynt  gan  Glyn  Myfyr  (O.  Jones).  Yr  oedd  Dafydd 

* Dau  lyfr  yn  un  yw  y rhif  6 hwn  a rhif  1 — y tudalenau  yn  rhedeg  ym 
mlaen,  y cyntaf  yn  terfynu  yn  42,  a hwn  yn  cymmeryd  y 43  hyd  68.  Nid 
yw  enw  y Dr.  Tillotson  wrth  y cyntaf,  nac  enw  George  Lewis,  ficar  Aber- 
gwili,  wrth  hwn,  er  y gall  fod  Mr.  Moses  Williams  yn  gywir  yn  eu  priodoli 
iddynt  ; ond  ar  ddalenau  y llyfr  ei  hun  nid  oes  enw  awdwyr  nac  argraffydd. 

t Edward  Samuel. 

Î [Uchaf,  a chyfrif  oddi  wrth  y môr.] 

§ [Rhagymadrodd  y Parch.  D.  Silvan  Evans  i’w  argraffiad  o Gyfieithiad 
Edward  Samuel  o waith  Grotius  ar  ‘ Wirionedd  y Grefydd  Gristionogol  ’ 
(Caerfyrddin,  1854,  16plyg).  Gwel  rhif  10,  d.f.  1716.] 

||  Gwel  y Givyliedycld , Medi,  1831,  t.  185. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


279 


1709] 

Samuel  yn  llawfeddyg  ar  fwrdd  y llong  Discovery,  gyda’r  Cadben 
Cook,  ar  ei  fordaith  o gylch  y byd.  Yr  oedd  yn  llygad-dyst  o’r 
gyflafan  echrydus  a ddygwyddodd  i’r  morwr  enwog  hwnw  ar  lan  au 
ynys  Owhybee.  Yr  oedd  yn  fardd  ac  ysgrifenydd  enwog,  a cb.yh.oedd- 
odd  hanes  manwl  am  yr  erchylldra  hwnw  yn  y flwyddyn  1786.  Bu 
D.  Samuel  farw  yn  1799.* 

1705. 

1.  ‘ Pregeth  o achos  y Dymmestl  Ddinystriol,  Tach.  26,  27,  A.D. 
1701,  ar  Preg.  vii.  14.’ 

Llundain.  4plyg. 

2.  ‘Hymnau  Scrythyrol,  yn  cynnwys  Achosion  perthynasol  o 
foliant  yng  Weinidogaeth  y Sacrament  o Swpper  yr  Arglwydd ; 

&c.’  8plyg. 

Dichon  mai  ail  argraffiad  ydyw,  neu  fod  hwn  neu  y Hall  wedi  ei 
gamddodi.f 

3.  If  ‘ An  account  of  the  Convincement,  Exercises,  Services,  and 
Travels,  of  that  ancient  Servant  of  the  Lord,  Pi  chard  Davies,  with 
some  relation  of  ancient  Friends,  and  of  the  spreading  of  truths  in 
North  Wales.’ 

Bu  chwech  argraffiad  o’r  llyfr  hwn  yn  y ganrif  hon  (y  1 8fed),  a 
chafodd  yn  ddiweddar  ei  gyhoeddi  o newydd  yn  Gymraeg.  Crynwr 
oedd  Pichard  Davies,  ac  yn  anneddu  yn  y Cloddiau  Cochi  on,  ger 
Meifod,  yn  sir  Drefaldwyn.  Yr  oedd  yn  un  hynod  o selog  a llafurus 
o’r  blaid  hòno  yn  ei  oes,  a dyoddefodd  gryn  lawer  o blegid  hyny. 
Cynnwysa  fwy  o hanes  y Crynwyr  yng  Nghymru  nag  a geir  mewn 
un  lie  arall. 

4.  1 The  Bishop  of  St.  David’s  Vindicated.’! 

5.  ‘ The  case  of  Sir  Humphrey  Mackworth,  and  of  the  Mine  Ad- 
venturer, with  respect  to  the  irregular  proceedings  of  several 
Justices  of  the  Peace  for  the  County  of  Glanmorgan,  and  of  their 
agents  and  Dependents.’ 

London,  1705.  4to. 

Dyma  ddadl  y mwngloddiau  yn  dyfod  drosodd  i’r  canrif  hwn, 
wedi  bod  ysgrifenu  brwd,  a chyfreithio  costus,  ar  hyd  yr  hanner 
diweddaf  o’r  I7fed  canrif.  § 

* Gwel  Cambrian  Register;  a Williams’s  Eminent  Welshmen.  [‘David 
Samwell'  yr  arferai  y meddyg  ysgrifenu  ei  enw.] 

t Gwel  rhif  1,  d.f.  1703. 

Î Gwel  rhif  5,  d.f.  1701  ; rhif  5,  d.f.  1702  ; a rhif  9,  d.f.  1703. 

§ Gwel  rhif  1,  d‘.f.  1642  ; rhif  2,  3,  d.f.  1649  ; rhif  2,  d.f.  1660  ; rhif  3,  d.f. 
1670;  rhif  11,  d.f.  1623;  rhif  6,  d.f.  1698;  rhif  3,  d.f.  1699  ; a rhif,  12  a 13,  d.f. 


280 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


(_1706-7 


6.  ‘ The  Parson’s  Jewel ; or  Morgan’s  Qualify’d  Incumbent  wherein 
are  contain’d  all  the  niceties  a Clergyman  is  to  observe  from  a 
Presentation  to  his  Benefice  to  his  Qualifying  himself  at  the  next 
Quarter  Session  at  his  Induction.  By  Walter  Morgan,  Yicar  de 
lure  of  Llan-tri-Sanct  in  County  Glamorgan,  Clerk,  and  Chaplain  to 
the  Countess-Dowager  of  Peterborough,  lately  Deceas’d.  Duro 
flagello  mens  docetur  rectius. 

London  : Printed  for  Edward  Ewets,  at  the  Green  Dragon  in  St. 
Paul’s  Church-yard.  1705.’ 

Y mae  1 A Prayer  for  the  Queen  ’(  = Gweddi  dros  y Erenines  Aiin) 
yn  ei  ddiwedd.  Cynnwysa  20  tudalen  4plyg. 

1706. 

1.  ‘Natur  Conffirmasiwn  wedi  ei  hegluro  drwy  holi  ac  ateb.’ 
splyg- 

2.  1 Y Bhybuddiwr  Crist’nogol,  &c.’  Llundain. 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad,*  neu  fod  camosodiad  yn 
awr  neu  o’r  blaen. 

3.  Cyfoeth  i’r  Cymru.  Neu  Drysor  y Efyddloniaid.  Wedi  Ei 
Egoryd  Mewn  amryw  o Bregethau,  er  Mwyn  gwneuthur  gwerth- 
fawrogrwydd,  hawddgarwch,  a godidawgrwydd  Christ  yn  fwy 
adnabyddus  dymunol  a Chymeradwy.  A’r  Nefoedd  yn  agored,  a’r 
uniawn  Ffordd  iddi.  Mewn  dwy  bregeth.  Gyda  Galwad  i Bech- 
aduriaid  gan  Grist  ei  hun.  A Phybudd  o’r  nefoedd  i wilio  a 
gweddio,  ac  i ymbarotoi  erbyn  Marwolaeth  ar  farn.  Gan  William 
Dyer.  Wedi  ei  gymreigio  gan  ûn  a Chwennychai  lesâd  i lawer. 

Argraphwyd  J.  ag  D.  Bridge  yn  Austin-Friar  yn  Llundain  yn  y 
Elwyddyn  1706.’ 

Ail  argraffiad  yw  hwn.f 

4.  ‘ Case  between  W.  Ensworth  and  Mary  Griffith  respecting 
Lands  at  Llanvilling  and  Pennant,  the  Estates  of  W.  Griffith. 
1766.’  Folio.i 

1706-7. 

1 . 1 Cases  (both  Appellants  and  Eespondents)  of  Capt.  David 
Eyton  and  John  Eyton  and  John  Eyton,  Jane,  his  Wife,  and  Ann 
Eyton,  respecting  their  Property  in  Flintshire.  1706-7.’  Folio.§ 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1689 : y mae  y rhif  hwnw,  a’r  1 a’r  2 hyn,  yn  ol  Mr. 
Moses  Williams. 

+ Gwel  rhif  4,  d.f.  1688. 

Î J.  R.  Smith’s  Old  Booh  Circular. 

§ J.  R.  Smith’s  Old  Booh  Circular. 


I 


1707]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  281 


1707. 

1.  ‘Cadwyn  euraidd,  &c.  neu  ystyriaeth  byr  o’rpedwar  petholafj 
sef,  Marwolaeth,  Barn,  Uffern,  y Nef.’  8plyg.* 

2.  ‘ Egwyddorion  y Grefydd  Gristionogawl,  &c.  0 Gyfieithiad 

William  Evans§ ** 

Mwythig.  Bplyg.f 

Cyfieithiad  newydd  yn  gystal  ac  ärgraffiad  newydd  o ‘ Gatecism 
y Gymmanfa,’  ef  allai  yn  gwneyd  y pummed  argraffiad.J 

Mr.  William  Evans,  y cyfieithydd,  ydoedd  athraw  yr  Athrofa 
Bresbyteraidd  yng  Nghaerfyrddin,  ac  efe  ydoedd  yr  athraẃ  cyntaf 
a gadwodd  yr  athrofa  hòno,  ac  yn  weinidog  y gynnulleidfa  Ymneill- 
duol  yno.  Ni  ddywed  yr  haneswyr  un  o ba  le  ydoedd  Mr.  Evans. 
Ond  dywedir  y cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ystrad  Walter,  o dan  y 
rhagörol  Bhys  Pryddercb,  yr  hwn  oedd  yn  cadw  ysgol  i wýr  ieuanc 
a fwriàdent  ymroddi  i'r  weinidoaeth  ym  mblitb  yr  Ymneillduwyr  yn 
yr  öes  hòno.  Urddwyd  Mr.  Evans  ym  Mhencader,  ym  1688,  lie  y 
bu  bymtheg  mlynedd,  a symmudodd  i Gaerfyrddin  yn  1703. 
Dywedir  ei  fod  yn  ddyn  rbagorol  o ran  ei  dduwioldeb,  yn  bregethwr 
da,  yn  weinidog  ffyddlawn,  ac  yn  ysgolhaig  gwell  na’r  cyifredin* 
Bu  farw  yn  1720,  wedi  bod  32  mlynedd  yn  y weinidogaeth.§ 

3.  ‘Aiüserj  a diwedd  Amser ; Yn  Ddan  Draetbawd:  Y cyntaf 
yngbylcb  Prynu’r  Amser  : Yr  ail  yngbylcb  ystyried  ein  Diwedd.  A 
osodwyd  allan  gyntaf  yn  Saesonaeg  gan  JobnMadyn.  Ac  a gyf- 
ieitbwyd  yr  awrbon  i’r  Gymraeg  er  daioni  i’r  Cymru. 

Llundain : Argrapbwyd  i Eben.  Tracey,  dan  Lun  y Tri  Bibl  ar 
Bont  Llundain.  1707.’ 


Y mae  yn  ei  ragflaenu  ddau  gyflwyniad ; un  ‘ At  y Gwir-Barcb- 
edig  Dad  yng  Hrist  Humphrey  gan  Pad  Duw  Esgob  Caerffawydd,* 
a’i  arwyddo — ‘Samuel  Williams;’  a’r  llall  ‘At  y Darllenydd o Gymro 
diledryw,  Annerch,’  a’i  arwyddo — ‘Samuel  Wilbams.  AberTrosol, 
ym  mblwyf  Llandyfriog  ger  llaw  Emlyn,  y 5 o Ebrill  yn  y flwyddyn 
1703.’  Yr  S.  W.  ucbod  ydoedd  bear  Llangynllo  a Llandyfriog,  ger 
Castell  Newydd  yn  Emlyn,  a tbad  y Parcb.  Moses  Williams,  [j 

* Yn  ol  Moses  Williams. 

*f*  Yn  ol  Moses  Williams. 

Í Gwel  rhif  4,  d.f.  1664  ; rbif  1,-  d.f.  1679  ; rbif  3,  d.f.  1693  ; a rhif  1,  d.f. 

1701. 


§ Hanes  Qrefydd  yng  Nghymru , gan  Peter,  t.  604  -f  Hdnes  Ÿmneillduaeth , t. 
429.  [Cymb.  rbif  6,  d.f.  1714.] 


II  Hanes  y Bedyddwyr ; a Llytliyr  y Parcb.  D.  Silvan  Evans.  Gwna  Mr. 
Williams  gamgymmeriad  yn  ei  Biog.  Diet,  of  Eminent  Welshmen,  trwy  alw  y 
lie  yn  * Nantgunllo,’  gan  ei  gamgymmeryd,  dichon,  am  ‘ Nantgwnlle,’  neu 
| ‘ Llancwnlle,’  yr  hwn  sydd  yn  Nyffryn  Aeron,  ac  yn  ugain  milltir,  o leiaf,  o 

Langunllo  [neu  Langynllo.  Y mae  Llangynllo  a Llandyfriog  yn  cyffinio  â’u 
gilydd.] 


36 


282 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1707 


John  Fox,  nen  John  Madyn,  ydoedd  weinidog  Pricklehurst,  yn 
sir  Gaerloew,  lie  y gwnaeth  ddaioni  mawr  yn  y wlad.  Wedi  ei 
droi  allan,  daeth  yn  weinidog  yn  Nailsworth.* 

4.  ‘ Archaeologia  Britannica,  giving  some  Account  additional  to 
what  lias  been  hitherto  Publish’d,  of  the  Languages,  Histories  and 
Customs  of  the  Original  Inhabitants  of  Great  Britain : from  Collec- 
tions and  Observations  in  Travels  through  Wales,  Cornwal,  Bas- 
Bretagne,  Ireland  and  Scotland.  By  Edward  Lhuyd  M.A.  of 
Jesus  College,  Keeper  of  the  Ashmolean  Museum  in  Oxford.  Yol.  i. 
Glossography. 

Oxford,  Printed  at  the  Theater  for  the  Author,  mdcctvii.  and  sold 
by  Mr.  Bateman  in  Pater-Noster-Pow,  London:  and  Jeremiah 
Pepyat,  Bookseller  at  Dublin.’  [Folio.] 

Edward  Lloyd  neu  Llwyd,  yr  hwn  a’i  dyry  yn  ol  yr  hen  lythyr- 
eniad  ‘Lhwyd,’t  ydoedd  fab  o ordderch  i Edward  Llwyd,  Ysw.,  o 
Lanforda,  ger  Croesoswallt,  yn  sir  y Mwythig,  o Bridget,  ail  ferch 
— Price,  Ysw.,  o Glanffread,^  ym  mhlwyf  Llanfihangel  Geneu’r 
Glyn,  ym  mharth  uchaf  sir  Aberteifi.  Gallai  rhywun  ei  wneyd 
yn  fwy  o Sais  na  Chymro  :§  ond  efe  ei  hun  a ddywed,  ‘ Nid  wyf 
yn  honi  fy  hun  yn  Sais,  ond  hen  Frytwn,  ac  yn  ol  yr  achau 
Cymreig,  yn  deilliaw  o du  fy  nhad,  oddi  wrth  Elidyr  Lydan- 
wyn,  fab  Meirchion,  fab  Ceneu,  fab  Coel  Godebog,  yn  nhal- 

* Palmer’s  Calamy's  Noncon.  Mem.  vol.  ii.  p.  233. 

4 [ Lhuyd  oedd  ei  lythyreniad  ef  ei  hun,  gan  yr  arferai  u yn  lie  w,  yn  gystal 
ag  Ih  yn  lie  IL] 

Î [Gian  Ffrêd  y seinir  yr  enw  yn  y gymmydogaeth : Ffrêd  hefyd  y seinir 
enw  y Santes  Ffraid,  yn  Llan  Sant  Ffraid,  gan  drigolion  Ceredigion.  Nid 
ymddengys  nemawr  o sail  i dybied  mai  llygriad  yw  Gian  Fired  o Gian  Ffrwd , 
fel  y tybia  rhai,  o ran  y bod  y lie  ar  lan  ffrwd  yr  afon  Eleri]. 

§ [Cymro  ydoedd  o ran  tad  a mam,  ac  nid  oes  fawr  ammheuaeth  nad  yng 
Ngheredigion  y ganed  ef.  Pe  ganesid  ef  yn  swydd  Amwythig,  yr  hyn  yn 
ddiau  nis  gwnaed,  ni  buasai  hyny  mewn  un  modd  yn  ei  wneuthur  yn  Sais  ; 
canys  Cymraeg  a arferid  y pryd  hwnw  o ddeutu  Croesoswallt,  ac  nid  yw  wedi 
diflanu  yno  eto  ; ac  er  prawf,  gellir  crybwyll  fod  gwasanaeth  Cymraeg  yn  cael  ei 
gynnal  ar  y Suliau  yn  rhai  o’r  eglwysi  yn  y gymmydogaeth  hòno  y dydd 
heddyw,  er  eu  bod  yn  gorwedd  o fewn  terfynau  swydd  Amwythig. 

Er  nad  oes,  i’m  tyb  i,  nemawr  o achos  petruso  pa  le  oedd  genidfan  Edward 
Llwyd;  eto  nid  gwiw  celu  nad  yw  y peth  yn  gwbl  amlwg.  Y cofnod  canlynol 
o barthed.  lie  ei  enedigaeth  a gymmerwyd  allan  o ddemyn  ar  gadw  yn  y 
Gywreinfa  yn  Rhydychain,  ac  ymddengys  iddo  gael  ei  ysgrifenu  pan  oedd 
Llwyd  eto  yn  fyw.  Gosodir  ef  yma  air  a llythyren  fel  y mae  yn  yr  iaith  yr 
ysgrifenwyd  ef  ynddi. 

‘ Edward  Lhuyd  was  born  at  Lappiton  Parish.  His  nurse  is  now  living  at 
Crew  Green  where  he  was  nursed,  at  Mrs.  Judith  Cowfield  at  Lappiton.  His 
nurse  says  he  is  4 : : years  old  three  days  before  Michaelmas,  according  to 
Catherine  Bowen  his  nurse  to  the  best  of  her  (knowledge)  memory.’ 

Pa  le  y mae  ‘ Lappiton  ’ nis  gwn,  gan  na  fedraf  gael  fod  un  plwyf  o’r  enw 
hwnw  yng  Nghymru  na  Lloegr.  Dywed  Baxter  (yn  ei  Adversaria)  farw  Llwyd 
ar  y 29fed  o Orphenaf ; ond  tebycach  mai  ar  y 29fed  o Fehefin  y dygwyddodd 
hyny.] 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


283 


1707] 


aeth  Rbeged,  yn  Scotland,  yn  y bedwaredd  ganrif,  cyn  i’r 
Sacsoniaid  ddyfod  i Ynys  Prydain.’  Ei  linacb  yn  gyflawn  a 
redai  fel  hyn  : — ‘ Edward  ab  Edward  ab  Edward  ab  Sion  ab  Sion 
ab  Sion  ab  Rbisiart  ab  Meredydd  ab  Madog  ab  Griffri  Fycban 
ab  Blad  ab  Gwion  ab  Rhadfarch  ab  Aper  ,ab  Gwrgi  ab  Hedd 
Molwynog  ab  Greddf  ab  Tygyimydd  ab  Llawr  ab  Llawfrodedd 
Farchog  ab  Apor  ab  Tudwal  Gloff  ab  Rbodri  Mawr  ab  Merfyn 
Frych  ab  Gwrliyad  ab  Elidyr  ab  Sanddef  ab  Alcwn  ab  Tegid 
ab  Rhaid  ab  Dawc  ab  Llywarcb  Hen  ab  Elidyr  Lÿdanwyn.’ 
Hyn  o fywyd  rhydd  ac  anfoesol  oedd  ei  dad,  yn  cadw  trythylliaid, 
gan  budo  boneddigesau  o’u  morwyndod.  Yr  oedd  cytundeb  priodas 
wedi  ei  wneyd  rhyngddo  a mam  yr  awdwr  hwn,  ond  ni  pbriodasant, 
gan  fod  ei  etifeddiaeth  wedi  ei  tbreulio  a’i  gwertbu  i Syr  Watcin 
W.  Wynn.  Ganwyd  E.  Lhwyd  yn  1660.  Aetb  i Goleg  yr  Iesu} 
yn  Rhydycbain,  Hydref  31,1 682,  a dy wedir  iddo  farw  yng  Ngorpben- 
af,  1709,  yn  49  oed.  Rboddwyd  ef  yn  is-geidwad,  ac  wedi  byny  yn 
uch-geidwad,  i Amgueddfa  Mr.  Asbmol,  yn  Rbydychain,  lie  yr  oedd 
ef  ei  hun  wedi  rhpddi  amryw  bethau  cywrain  i’w  cadw.  Ei  orcbwyl 
oedd  teithio  o’r  naill  fan  i’r  llall,  trwy  Gymru,  Iwerddon,  a Scotland, 
i olrbain  ben  garneddau,  ben  arfau  rbyfel,  ben  weddillion  mewn 
mawnogydd  a cbreigiau,  a ben  golofnau,  croesan,  a beddadeilau,  &c. 
Cyboeddodd  amrai  weitbiau  dysgedig  [gwel  rbif  7,  d.f,  1699,]  beb 
law  yr  ucbod ; cynnwysiad  a dosbartbiad  yr  bwn  sydd  fel  y canlyn : — 
1.  Geirdarddiad  Cymbariaetbol.  2.  Geir-restr  Gymbariaetbol  o ieitb- 
oedd  Prydain  a’r  Iwerddon.  3.  Gramadeg  Llydawaidd,  wedi  ei 
gyfieitbu  o’r  Ffrancaeg.  4.  Geir-restr  Lydawaeg  a Seisoneg.  5. 
Casgliad  o Eiriau  wedi  eu.  gadael  allan  o Eirlyfr  y Hr.  Davies.  6. 
Gramadeg  Cernywaeg.  7.  Rbestr  o Lawysgrifau  Cymreig.  8. 
Geirdarddiad  Prydeinaidd.  9.  Byr  Arweiniad  i’r  Wyddelaeg,  neu 
yr  ben  iaitbAlbanaidd.  10.  Geirlyfr  Seis-Wyddelig,  yng  nghyd  â 
rbestr  o Lawysgrifau  Gwyddelig.  Y mae  yn  llyfr  mawr  unplyg. 
Hywedir  fod  rbai  gweddilbon  o’i  ysgrifeniadau  angbyboedd  yn 
Wynnstay,  sir  Ddinbycb.*4 

5.  ‘Rbybydd  caredig  i bob  Tyngwr  ofer.’  Llundain.  12plyg. 

. 6.  1 Eglurbad  Byr  o’r  Catechism.  GanW.  Asapb.’ 

Y Dr.  W.  Beveridge  a feddylir.  Nid  oedd  wyneb-ddalen  i’r  un 
a ddaetb  i’m  Raw.  Y mae  y ‘ Rbaglytbyr  Annercb  ’ wedi  ei  amseru 
‘ Llundain,  mis  Medi  19, 1704  ;’  ond  yn  ei  ddiwedd  y mae  hysbysiad 
y cyboeddid  1 Y Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  gŵyl  Fibangel  nesaf,  1708.’ 
Gall  mai  amseriad  yr  argrafbad  Seisonig  ydyw  1704,  dair  blynedd 
yn  ol. 

7.  ‘Amser,  a diwedd  Amser;  yn  ddau  Hraetbawd:  Y cyntaf 
yngbylcb  Prynu’r  Amser ; Yr  ail  ynghylcb  Ystyried  ein  Diwedd. 
A osodwyd  allan  gyntaf  yn  Saesonaeg  gan  loan  Madyn.  Ac  a 
gybeitbwyd  yr  awrbon  i’r  Gymraeg  er  daioni  i’r  Cymru. 

* Meyrick’s  History  of  Cardiganshire  ; Gwladgarwr,  Rhagfyr,  1837  [t.  309]. 


284  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1707 

Llundain : argraphwyd  i Eben.  Tracey  dan  Lun  y tri  Bibl  ar  Bont 
Llundain.  1707.’ 

Dyma,  ymddengys,  ddau  argraffiad  gwalianol  o’r  un  llyfr  yn  yr 
nn  flwyddyn.*'  Cyfieithir  enw  yr  awdwr,  John  Fox , yn  loan  Madyn, 
neu  loan  Lwynog,  yma.  Ymddengys  fod  y galwad  gymmaint  am 
y gwaith  da  hwn,  fel  y penderfynodd  yr  nn  gwr,  Mr.  Samuel 
Williams,  roddi  dau  argraffiad  o bono  yn  yr  un  flwyddyn.  Yn  rhag- 
flaenu  hwn  y mae  dau  lythyr  gwreiddiol — ‘ Y Llythyr  Gorchymyn- 
edig’ — ‘At  y Gfwir  Barchedig  Dad  yn  yr  Arglwydd,  Humphrey,  gan 
Had  Duw  Arglwydd  Escob  Caerffawydd.’  A’r  llall  at  * At  y Dar- 
llenydd  o Gymro  diledryw,  Annerch.’  Ac  wedi  ei  arwyddo,  ‘ Yr 
eiddot  ynddo  Ef,  yn  llaw  yr  hwn  y mae  ein  Hamserau. 

Aber  Trosol,  ym  mhlwyf  Llandyfriog,  ger  llaw  Emlyn,  y 5 o 
Ebrill,  yn  y flwyddyn  1703.  Samuel  Williams.’ 

Am  y cyboeddydd,  Ebenezer  Tracey,  dywedwyd  am  dano,  ‘Nid 
yw  ei  grefydd  yn  cael  ei  cbyfyngu  i’r  eglwys  yn  fwy  nag  i’r  siop ; y 
mae  ei  ymddygiad  yn  ei  deulu  yn  ddifrifol  ac  esamplaidd;  ei 
ddefosiwn  yn  wastadol ; ei  ofal  dros  ei  dylwyth  yn  dyner  ac  am- 
mbleidiol ; ac  yn  ymddangos  tuag  at  ei  wasanaethwyr  yn  fwy  fel 
tad  na  meistr.’ — Dunton. 

8.  ‘ Tbe  Oase  of  Sir  Humphrey  Mach  worth,  and  of  the  Mine  Ad- 
venturer, with  respect  to  tbe  extraordinary  proceedings  of  the 
Agents,  Stewards,  and  Dependents  of  tbe  Eight  Hon.  Sir  Thomas 
Mansel,  Bart. 

London.  1707.’  4to.f 

9.  ‘ Some  Account  of  Mines,  and  tbe  Advantages  of  them  to  this 
Kingdom,  with  an  Appendix  relating  to  tbe  Mine  Adventure  in 
Wales.  By  Tbos.  Heton. 

London,  Printed  by  W.  B.  for  John  Wyat,  a,t  tbe  Hose  in  St. 
Paul’s  Churchyard,  mdccvii.’  4to. 

Y mae  gyda  hwn  wyneb-arlun,  pais  arfau  y Preisiaid  o Gadnant, 
yn  sir  Fon.  Y mae  rbestr  o ben  lyfrau  cywrain  ar  Fwngloddiau  a 
gyhoeddasid  o’r  blaen.  Ehoddir  banes  befyd  am  fwngloddiau  yn 
siroedd  Aberteifi  a Morganwg. 

10.  ‘Llyfr  o Weddiau  Duwiol,  Yn  Cynnwys  ynddo  Mwy  na 
Saitb  ugain  o Weddiau  ar  amryw  Acbosion,  Ac  ar  bob  amser 
Oyfaddas  i Weddio,  yn  Gyffredinol  ac  yn  Neilltuol.  Y Gweddiau 
byn  a gasglwyd  allan  o waitb  yr  Awdwyr  goreu  yn  Saesnaeg,  Ac  a 
gyfìeithwŷd  ir  Iaitb  Gymraeg. 

* Gwel  rbif  3 y flwyddyn  hon. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1642  ; rbif  2,  3,  d.f.  1649  ; rbif  2,  d.f.  1660  ; rbif  3,  d.f. 
1670  ; rhif  11,  d.f.  1693  ; rbif  6.  d.f.  1698  ; rbif  3,  d.f.  1699 ; rbif  12,  13,  d.f. 
1700  ; a rbif  5,  d.f.  1705. 


1708] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMHY. 


285 


Argraphwyd  yn  y Mwythig,  1707.  Ac  ar  werth  yno  gan 
Thomas  Jones  yn  ei  dŷ  yn  agos  i Hewl  Merd§L’ 

1708. 

1.  ‘Eglurhad  ar  Gatechism  yr  Eglwys.  Wedi  ei  gyfieithu,  Er 
mwyn  a lies  Escobaeth  Llanelwy. 

A Brintiwyd  yn  Llundain,  ag  ar  werth  gan  Edm.  Powel  yn 
Black-friars,  a Bob.  Whitledge  yn  Ave-Mary-lane ; gan  S.  Bogers 
yn  Abergafenni ; B.  Munshull  yn  Caerlleon ; a J.  Bogers  yn  y 
Mwythig.  1708.’ 

Yr  oedd  ym  mhlith  yr  Anghydffurfwyr  neu  grefyddwyr  yr  oes 
flaenorol,  amryw  o’r  enw  Bogers.  Y mae  genym  hanes  am  ddau 
Gymro,  sef  Hugh  Bogers,  o Dref  Newydd,  yn  sir  Drefaldwyn,  yr 
hwn  a drowyd  o’i  bwlpud  yno  yn  1662,  a’r  hwn  a fu  farw  yn  1680 ; 
a Mr.  Bogers,  a drowyd  o Gasgwent  yn  sir  Fynwy ; a gallai  mai 
mab  i un  o honynt  ydoedd  argraffydd  y llyfr  Cymreig  hwn.* 

2.  * Catecism  byr  i Blant ; at  yr  hwn  y chwanegwyd  un  arall,  er 
Addysc  i’r  rhai  sydd  i’w  derbyn  a’u  cymmeryd  i Swpper  yr  Ar- 
glwydd.  Gan  M.  H.’ 

Mwythig.  8plyg. 

Yr  awdwr  ydoedd  y Parch.  Mathew  Henry,  a dywedir  mai  y cyf- 
ieithydd  ydoedd  y Parch.  Jenkin  Evans,  gweinidog  yr  Ymneilldu- 
wyr  yng  Nghroesoswallt,  ar  awgrymiad  yr  hwn  y chwanegodd  Mr. 
Henry  y profiadau  ysgrythyrol  ar  ol  pob  atebiad.f 

Y Parch.  Jenkin  Evans  a anwyd  yn  sir  Forganwg,  ac  yr 
oedd  yn  weinidog  ieuanc  yr  Ymneillduwyr  yng  Nghroesoswallt. 
Dywed  Mr.  Henry  am  dano  ei  fod  yn  weinidog  teilwng  a da,  ac 
yn  ddyn  rhagorol ; a dywed  bywgraffydd  Henry  iddo  wneyd  llawer 
o ddaioni  yng  Nghroesoswallt,  ac  yn  y wlad  oddi  amgylch.  Bu 
farw  Awst,  1709,  yn  35  oed.  Pregethwyd  ei  bregeth  angladdol 
yno  gan  y Parch.  M.  Henry,  ar  2 Tim.  i.  12,  y geiriau  a ddewisasid 
gan  Mr.  Evans  ei  hun.:£ 

3.  1 Y Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thos.  Jones/ 

Pris  hwn  oedd  8s.  heb  gauad,  neu  yn  gauedig*  am  10s.. 

4.  ‘ Llyfr  y Psalmau. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thomas  Jones.  Tan  arwydd  y 
Bel,  rhwng  marchnad  y brethyn  gwyn  a marchnad  y Pysgod/ 

* Palmer’s  Calamy's  Noncon.  Mem.  vol.  iii.  pp.  494,  505. 
f Sir  John  B.  Williams,  Memoirs  of  M.  Henry , p.  297.. 

J Yr  un,  t.  351. 


286  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1709 

Yr  oedd  y ddau  uchod  yn  un  llyfr  ; ond  bod  gwyneb-ddalen  i bob 
un  o honynt. 

5.  [‘  Memoirs  of  Monmouthshire,  by  N.  'Rogers.’  12mo.] 

6.  [‘  The  Speech  of  an  Antient  Britain  in  Parliament,  against  an 
Exorbitant  Grant.  Together  with  Pour  more  Speeches,  spoken 
in  the  Treasury.’ 

London:  1708,  8vo.  * Price  One  Penny.’ 

Yr  ‘Antient  Britain’  hwn  ydoedd  yr  Anrh.  Robert  Prys,  o Gilar,  ym 
mhlwyf  Ceryg  y Drudion,  swydd  Ddinbych.  Cynnwys  yr  araeth  16  tudalen. 
Gweler  rhif  6,  d.f.  1702.] 

1709. 

1.  ‘ Y Gwrandawr  Neu  Lyfr  yn  dangos  pa  gynheddfau  sydd 
reidiol  i’r  rhai  a Ewyllysiant  Gael  Budd  a Lies  wrth  wrando’r  Gair  a 
Bregethir.  0 waith  yr  awdwr  Parchedig  John  Edwards,  D.D. 
0 gyfieithiad  H . P o w e 1 . Llundain.’ 

Yr  oedd  Mr.  Howel  Powel  yn  byw  mewn  lie  a elwir  Maes  y 
Clettwr,  yn  Sir  Erycheiniog,  ac  yn  aelod  cyfrifol  a defnyddiol  iawn 
gyda’r  Bedyddwyr.*  Ymfudodd  i America  tua’r  flwyddyn  1712,  ac 
ymsefydlodd  yn  weinidog  i gynnulleidfa  yn  Cohensey,  Jersey 
Newydd,  lie  y bu  farw  yn  1716.  f 

2.  ‘ Saith  o Bregethau,  sef  i.  Ynghylch  y Pechod  anfaddeuol 

yn  erbyn  yr  Yspryd  Glân,  &c.  ii.  Dyledswydd  ac  Ymarferiad  y 
Saint,  &c.  iii.  Yr  amser  cymeradwy  a dydd  jechydwriaeth.  iy. 
Diwedd  amser  a dechreuad  Tragywyddoldeb.  v.  Ymroad  Josua  i 
wasanaethu’r  Arglwydd.  vi.  Y ffordd  i’r  Nef  wedi  ei  hamlygu. 
vii.  Cyflwr  dyn  yn  y byd  a ddaw,  &c.  0 waith  Robert  Russel,  o 

Wadhurst  yn  Sussex,  a’i  gyfieithu  i’r  Gymraeg  gan  William 
Edwards.  Allan  o’r  nawfed  argraphiad  a deugain  yn  y Saesneg. 
Pengwern  s.y.h.  Mwythig.’J 

3.  1 Select  Proverbs,  Italian,  Spanish,  French,  English,  Scottish, 
British,  &c.  Chiefly  Moral.  The  Foreign  Languages  done  in 
English. 

London,  Printed  for  W.  Meadows,  at  the  Golden  Fann  in  St. 
Paul’s  Church-yard.  1709.’ 

* Ond  dywed  y Parch.  T.  Rees,  mai  gweinidog  Eglwys  Gynnulleidfaol  yng 
Ngwenddwr,  Brycheiniog,  ydoedd  H.  P.  Ef  allai  ei  fod  yn  bob  un  o’r  ddau, 
gan  fod  llawer  o ben  gynnulleidfaoedd  Ymneillduedig  yn  gymmysg. — Rees’a 
Non-Con.  in  Wales,  p.  285. 

t Hanes  y Bedyddwyr,  gan  Thomas. 

Î Yn  ol  Moses  Williams. 


17103 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


287 


4.  1 Llyfr  Gweddi  Gyffredin  a Gweinidogaeth  y Sacramentau  a 
Chynneddfau  a Ceremoniau  Eraill  yr  Eglwys,  Yn  ôl  arfer  Eglwys 
Loegr.  Ynghyd  a’r  Psallwyr  neu  Psalmau  Dafydd.  Wedi  eu  Nodi 
i’w  Darllain  a’u  Canu  yn  yr  Egiwysydd. 

A Brintiwyd  yn  Llvndain  ag  ar  werth  gan  Edm.  Powell  yn  y 
Black-fryers,  a Bob.  Whitledge  yn  Aye  Mary  Lane,  a 0.  Browne 
yn  Newgate  Street,  1709/ 

5.  * Memoirs  of  Mr.  James  Owen,  of  Salop. 

London,  Printed  and  Sold  by  J.  Morpbew  near  Stationer’s  Hall. 
1709.’  L12mo*] 

6.  ‘ Taffy’s  Triumph : or,  a New  Translation  of  the  Cambro-myo- 
maxia,  in  Imitation  of  Milton.  By  a Gentleman  of  Oxford,  &c.’ 

Unplyg  bycban  o 16  tudalen.  Dywedir  mai  math  o ddychan 
ydyw  gan  T.  Holdsworth.  Daeth  allan  hefyd  argraffiad  Lladin  yn 
unig,  yn  yr  un  flwyddyn  hon.* 

7.  * Cases  (both  Appellants  and  Bespondents)  of  Simon  Lloyd, 
and  W.  Wynne,  and  his  Wife,  respecting  the  property  of  Meredith 
Lloyd.  1709.’  Polio. 

8.  ‘The  Mouse-trap,  or  the  Welsh  Engagement  with  Mice  in 
English  and  Latin.  1709. ’f 

9.  ‘ Collection  of  Welsh  Travels  and  Memoirs  of  Wales,  the  whole 
collected  by  J.  T.,  a mighty  lover  of  Welsh  Travels.  1709-38/ 

1710. 

1.  ‘Cred  a Buchedd  Gwr  o Eglwys  Loegr  ; O Waith  William 
Stanley,  D.D.  Deon  Llanelwy. 

Printiedig  yn  Llundain,  ac  ar  werth  gan  B.  Whitledge,  wrth  lun 
y Bibl  yn  Ave-Marie-Lane,  ger  llaw  Ludgate.  1710.’ 

168  tudalen,  18plyg. 

* [Enw  y gwaith  Lladin,  yn  ol  y cyfargraff  a welais  i,  sy  fel  hyn  r — 
‘Muscipula,  sive  Kambromyomaxia.  Londini,  mdccix/  8vo.  Llyfran  o 16 
tudalen  yw,  a dychanu  y Cymry  yw  ei  amcan.  Gwelais  yng  Nghofrestr  un 
o lyfrwerthwyr  Llundain,  mai  y Dr.  Edward  Cobden,  arcbiagon  Llundain, 
yr  hwn  a gyboeddodd  ‘Poems  on  Several  Occasions/  yn  1748,  ydoedd  yr 
awdwr  ; a bod  y Dr.  Cobden  hwn  yn  daid  i’r  diweddar  Richard  Cobden,  A.S. ; 
ond  ymddengys  i mi  fod  y cyhoeddiad  braidd  yn  rhy  gynnar  i’r  llinach  hon  fod 
yn  gywir.  Tebycach  mai  gwaith  Holdsworth  ydyw,  neu  ei  gydwaith  ef  a’r 
Dr.  Sacheverel.] 

+ Dyry  un  arall  yr  wyneb-ddalen  fel  hyn,  yr  hyn  a ddengys  mai  yr  un 
ydyw  ag  a gyhoeddwyd  wedi  hyny.  Gwel  rhif  9,  d.f.  1738 ; a rhif  4,  d.f. 
1749.  ‘ A Collection  of  Welch  Travels  and  manners  in  Wales,  being  a pleasant 

relation  of  Dean  Swift’s  Journey  to  that  ancient  Kingdom,  and  remarkable 
passages  that  occurred  on  the  way,  a trip  to  N.  Wales  by  a Barrister,  funeral 
sermon.  Welch  Schoolmaster,  mouse  trap,  &c.,  by  J.  T/ 


288 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1710 


Yr  oedd  yr  awdwr  befyd  yn  berson  Henllan,  ger  Dinbycb ; ao 
er  mwyn  plwyfolion  y lie  bwnw,  y dywedir  yn  y rbagymadrodd, 
iddo  fynu  ei  argraífu  yn  Gymraeg ; ac  am  y rbeswm  bwn,  ei  fod  yn 
dangos  beth  yw  atbrawiaetb  Eglwys  Loegr,  yn  erbyn  y Papistiaid 
a’r  Presbyteriaid.  Dyna  fel  y dywedir  yn  yr  arweiniad  i mewn. 
Ganwyd  y Dr.  Stanley,  yn  Hincbley,  sir  Lancaster.  Cafodd 
ddeoniaeth.  Llanelwy  yn  1706.  Yr  oedd  yn  ddyn  mawr  yn  y llys 
a’r  eglwys.  Heb  law  y llyfr  ucbod,  efe  a gyboeddodd  rai  pregethau; 
ond  nid  ydys  yn  gwybod  fod  dim  o’i  eiddo  wedi  ei  droi  i’r  Gymraeg 
ond  y llyfr  ucbod.  Bu  farw  yn  1730*  yn  68  oed* 

â.  ‘ Saitb  o Bregetbau,  sef  i;  Ynghylcb  y Pecbod  anfaddeüol 
yn  erbyn  yr  Ysbryd  Grlan,  &c.  ii.  Dyledswydd  ac  Ymarferiad  y 
Saingct,  &c.  iii.  Yr  Amser  Cymeradwy,  &c.  iy.  Diwedd  Amser, 
&c.  v.  Ymroad  Josuah,  &c»  vi.  Y fíordd  i’r  Nefoedd  wedi  ei 
hamlygu.  vii.  Cyflwr  dyn  yn  y byd  a ddaw,  &c.  0 waitb  Bobert 

Bussel,  o Wadhurst  yn  Sussex.  A genadwyd  ac  a entrwyd  yn  ol 
y drefn  gyfreithlon.  Wedi  ei  gyfieitbu  i’r  Gymraeg  gan  Gwilym 
ab  Iorwertb,  allan  o’r  unfed  argrapbiad  a deugain  yn  y Saeson- 
àeg. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig  gan  Tbomas  Durston.’* 

Ail  argraffiad,  tybygid ; ond  ef  allai  na  bu  ond  un  argraffiad,  ac 
nad  yw  yr  amseriad  o’r  blaen,  y llynedd,  na  bwn  eleni,  yn  gy wir ; 
eto  y mae  rhai  pethau  yn  arwain  i feddwl  y bu  dau — y llaÜ  1 o’r 
nawfed  argraffiad  a deugain,’  a hwn  ‘ o’r  unfed  argraffiad  a deu- 
gain.’ BLoddwyd  y llall  yn  ol  M.  Williams,  a bwn  yn  ol  copi 
personol.f 

3.  1 Y Namun  un  deugain  Articlau  Crefydd.  0 gyfieitbiad 
J.  D.  SS.  T.  D.  ac  o adgyweiriad  S.  ac  M.  Williams.’ 

Y trydydd  argraffiad,  wrtbynt  eu  hunain.J  Y cyboeddwyr  oedd- 
ynt  Mr.  Moses  Williams,  ä’i  dad  Mr.  Samuel  Williams.  Y cyfieitb- 
ydd  ydoedd  y Dr.  Davies,  o Fallwyd. 

4.  * Annogaetb  Fer  i’r  Cymmun  Sanctaidd,  gyda  natur  a mesür  y 
parotoad  i’w  dderbyn.  0 gyfieitbiad  Tbos.  Williams.’ 

Llundain.  12plyg. 

* Gwel  rhif  2,  d;f.  1709. 

+ [Nid  yw  debyg  y cymmerasid  arg.  1710  o argraffiad  llawer  boreuach  nag 
un  1709.  Cyffelybol  yw  mai  yn  y fiwyddyn  hon  (1710)  yr  argraffwyd  y 
gwaith  gyntaf  ; ac  mai  amryfiisedd  yng  Nghofrestr  Moses  Williams  a barodd  ei 
osod  fiwyddyn  yn  gynnarach.  Ac  y mae  yn  ddilys  na  buasai  yr  un  gwr  yn 
gwneutbur  dau  gyfieitbiad  o’r  ün  gwaith,  ac  yn  cymmeryd  yr  41fed  argraffiad 
Seisonig  yn  sail  i’w  ail  gyfieithiad,  wedi  cymmeryd  ei  gyfieithiad  cyntaf  o’r 
49fed.  Yr  un,  y mae  yn  ddigon  amlwg,  yw  ‘William  Edwards’  y naill  â 
‘Gwilym  ab  Iorwerth’  y llall. 

$ Gwel  rhif  2 a 3,  d.f.  1664. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


289 


1710] 


5.  ‘ Flores  Poetarum  Britannicorum  Sef  Blodeuog  waith  y Pryd- 
yddion  Bryttannaidd.  0 gasgliad  J.  D.  SS.  Th.  D.  fal’yr  ydys  yn 
tebygu. 

Printiedig  yn  y Mwythig,  gan  T.  Jones  dros  D.  Lewys.  1710. ’ 
[12plyg.] 

Y D.  Lewys  bwn  ydoedd  y Parch.  Dafydd  Lewys,  hear  Llan- 
gatwg,  ger  Castell  Nedd ; canys  y mae  y ‘ Llythyr  at  y Darllenydd  ’ 
wedi  ei  arwyddo  ‘ Dafydd  Lewys.  Llan-Llawddog,  Gor.  10.1710,’ 
lie  yr  ydoedd  y pryd  hyn.  Y Dr.  Davies,  o Fallwyd,  a dybid  oedd 
y casglwr.  Detholion  ydyw  o waith  hen  feirdd,  o dan  wahanol 
benau  nen  bynciau.  Y mae  hefyd  yn  cynnwys  1 Llyfr  Barddoniaeth 
o waith  y Capten  William  Midleton.’* 

6.  ‘ Llyfr  Grweddi  Gyffredin,  &c. 

Argraphwyd  yn  Llundain  gan  Edm.  Powell,  ac  ar  werth  gan 
John  Gouge  yn  Westminster  Hall,  a chan  Edm.  Powell,  yn  Black- 
frier,  yn  Llundain.  1710.’  [Unplyg.] 

Llyfr  Gweddi  mawr  i’r  Eglwys  ydoedd,  ac  y mae  hyd  yn  hyn 
mewn  arferiad  mewn  llawer  o lanau  gwledig  Deheudir  Cymru.  Ei 
olygydd  ydoedd  Elis  Wynn,  awdwr  y ‘ Bardd  Cwsg.’  Y mae 
Salmau  Cân  Prys  yn  gyssylltiol.  Y mae  ‘ Hysbysiad  ’ neu  rag- 
ymadrodd  iddo  gan  y golygydd,  a’r  Hymn  gladdedigaeth  sy'n 
dechreu — ‘Myfiyw’r  adgyfodiad  mawr,’  o gyfansoddiad  yr  un,  ef 
allai.f  Y mae  yn  chwanegol  hefyd  yr  Erthyglau,  o gyfieithiad  y Dr. 
J.  Davies,  o Fallwyd ; y rhai  y methai  Elis  Wynn  gael  gafael 
arnynt,  er  eu  bod  wedi  eu  hargraffu  lawer  gwaith  o’r  blaen,  nes 
iddo  gael  o ‘ hir-olrhain  ’ afael  arnynt  ‘ drwy  eglwyswr  parchedig  o 
Went.’  Buasai  yn  brofedigaeth  gref  roi  y rhagymadrodd  yn 
gyflawn  yma,  fel  na  choller  ‘ briw-fwyd  gweddill  ’ y fath  gofydd  a’r 
gwr  o Lasynys,  oni  buasai  ei  fod  wedi  ei  argraffu  yn  gyflawn  mewn 
lie  arall  ychydig  flynyddau  yn  ol.| 


7.  ‘Undebyn  orchymynedig  i ymarfer.  Gan  Daf.  Phillips, 
Person  Maenor  Dewi,  yn  Sir  Benfro.  O gyfieithiad  Samuel 
Williams.’ 

J Llundain.  8plyg. 

j Samuel  Williams  ydoedd  berson  Llangynllo,  yn  sir  Aberteifi,  a 
i thad  Moses  Williams. 

* G-wel  rhif  1,  d.f.  1593.  [Argraffwyd  ef  o newydd  yn  Llundain  yn  1864; 
I ac  yn  ddiweddarach  yn  Llanrwst.  Llyfryn  o 94  tudalen  yw  yr  argraffiad 
I cyntaf.] 

t [Nid  oes  ammheuaeth  mai  Elis  Wynn  yw  awdwr  yr  emyn  hwn.] 


37 


Gwel  y Gwyliedydd  am  Fedi,  1833,  t.  275. 


290 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1711 


8.  If  ‘ Yr  Ymarfer  o Dduwioldeb  ; yn  Oyfarwyddo  Dyn  i rodio  fel 
y rhyngo  ef  Fodd  Duw.  Yr  liwn  Lyfr  a osodwyd  allan  yn  Saesnaeg 
o waith  y gwir  barchedig  Dâd  yn  Nuw  Lewis  Escob  Bangor,  ac  a 
gyfieithwyd  yn  gymraeg  o waitb  Howland  Yangban  o Gaergai 
yn  Sir  Feirionydd,  Wr  bonbeddig  yn  y Flwyddyn  o oed  Iesu  1620. 
Y Cbwecbed  argrapbiad  yn  Gymraeg,  wedi  gwellau  llawer  o gam- 
yspeiladau  oedd  yn  yr  Argrapbiadan  eraiU. 

Ar graph wyd  yn  y Mwytbig  gan  Tbomas  Durston,  lie  y geUir 
cael  Brintio  pob  matb  ar  Gopian  am  bris  gweddaidd,  a cbael  ar 
wertb  amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesneg.’*  [Splyg.] 

9.  ‘Tour to  Hafod,  byJ.  E.  Smith,  M.D.  F.E.S.,  &c.  Accom- 
panied with  splendid  Views  of  the  Scenery  in  the  Grounds  and 
adjacent  Country. 

London,  1710.’  Folio. 

[Ymddengys  fod  yma  gamgyflead  o ganrif  gron  ; canys  y mae  yn  bur  amlwg 
mai  y diweddar  Syr  James  Edward  Smith,  D.M.,  yr  hwn  a aned  yn  Norwig 
yn  1759,  ac  a fu  farw  yn  1828,  yw  yr  awdwr  a olygir.  Nid  oedd  Hafod  yn  lie 
o sylw  yn  y byd  ar  ddechreu  y ganrif  ddiweddaf.] 

10.  ‘ Cardiganshire  described  with  due  form  of  the  Shire  Towns, 
as  it  was  surveyed,  by  J.  S.’  (John  Speed.) 

11.  ‘Testament  y Deuddeg  Patriarch,  sef  Meibion  Jacob.  A 
Gyfieithwyd  yn  Ffrangeg  ac  yn  Duts.’ 

12.  ‘ Poem  on  Mrs.  Mary  Lloyd  of  Denbigh,  on  Mr.  EL  Vaughan, 
on  Mrs.  Owen,  on  the  Welsh  Language,  upon  the  Double  Murther 
of  Charles  i,  in  answer  to  a libellous  copy  of  Phymes  made  by 
Vavasor  Powell;  to  the  Et.  Hon.  Countess  of  Carbery,  at  her 
coming  into  Wales.  1710.’ 

Awdures  y Uyfr  ucliod  ydoedd  ‘ Orinda,’  sef  Mrs.  Catharine 
Philips,  gwraig  Jas.  Philips,  Ysw.,  o’r  Priordy,  Aberteifi.f 

1711. 

1.  ‘ Y Athrawiaeth  yn  ol  Duwioldeb,  Gwedi  ei  Seilio  ar  Sanctaidd 
Scrythyrau’r  Gwirionedd;  ac  yn  gyttunol  a rhan  athrawiaethol 
Erthyglau  a Chyfaddefiadau  Protestanaidd  Lloegr.  Att’r  hyn  y 
chwannegwyd,  Byr  Hanes  o Drefn  Eglwys’r  Efengyl  yn  ol  y 
Scrythyrau.  Gan  Isaac  Chauncy,  M.A.  A chwedi  ei  Gyfieithu 
i'r  Gymraeg  gan  Matthias  Maurice',  er  Cynnydd  Gwybodaeth,  a 

* Gwel  rhif  1,  d.f  1630;  rhif  2,  d.f.  1656;  rhif  4,  d.f.  1675;  rhif  2,  d.f.  1685; 
a rhif  11,  d.f.  1700. 


t [Gweler  rhif  1,  d.f.  1669.] 


1711] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


291 


Perchafiad  Cyfiawnder,  Oariad,  ac  Efengyl  Iessu  Ghrist  ym  Marn  a 
Bywyd  ei  Frodyr  a’i  Gid-Wladwyr  Anwyl  y Cymru. 

Argraphwyd  yn  Llundain  i'r  Cyfìeithýdd,  gan  Edm.  Powell,  yn 
Black-friars,  yn  agos  i Ludgate.  171 1.* 

Y mae  oil  yn  420  o dudalenau  12plyg ; 24  o honynt  yn 
cynnwys  ‘ Y Rhagymadrodd,’  wediei  amseru  ‘ Llundain,  yr  Ugain- 
fed  dydd  o’r  Hegfed  Mis,  1710,’  a’i  arwydd  ‘ Matthias  Maurice.’ 

Isaac  Chauncy,  A.O.,  a H.M.,  ydoedd  fab  hynaf  y Parch. 
Charles  Chauncy,  yr  hwn  oedd  weinidog  yn  Ware,  sir  Hertfford,  ac 
wedi  dyoddef  llawer  o blegid  ei  anghydffurfiaeth  trwy  ormes  yr 
Archesgob  Laud,  a ffodd  i America,  i’r  lie  y cyrhaeddodd  yn  1638, 
lie  wedi  hyny  y daeth  yn  llywydd  Coleg  Harvard.  Gfanwyd  ei  fab 
Isaac  yn  Ware,  ac  yr  oedd  tua  dwy  flwydd  oed  pan  symmudodd  y 
teulu  i America.  Cafodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yng  ngholeg  ei 
dad,  ac  wedyn  yn  Lloegr,  a chafodd  fywoliaeth  blwyfol  Wood- 
borough,  yn  sir  Wilts,  fel  Presbyteriad,  o’r  hon  y trowyd  ef  aUan 
pan  adferwyd  Siarl  ii.  Wedi  hyny  bu  yn  weinidog  Ymneillduol  yn 
Andover,  a Llundain,  lie  y bu  mewn  dadl  â’r  Drd.  Crisp  a Williams. 
Gan  ei  fod  yn  rhy  hoff  o bregethu  dadleuol,  Ueihaodd  ei  gynnull- 
eidfa,  fel  y rhoddodd  ei  ofal  i fyny  yn  1701,  ond  parhaodd  yn 
athraw  athrofa  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gymmerodd  le  yn  1712. 
Ysgrifenodd  amrai  lyfrau  a ystyrid  yn  boblogaidd  yn  yr  oes  hòno. 
Yr  uchod  yw  yr  unig  un  a gyfieithwyd  ac  a gyhoeddwyd  yn  Gym- 
raeg.*  Rhoddwyd  ail  argraffiad  o hono  yn  y ganrif  hon. 

2.  1 Traethawd  Ymarferol  am  gyflawn-awdŷrdod  Duw  a’i  Gyfiawn- 
der  ef  yng  nghyd  â’r  Pethau  pwysfawr  eraill,  y rhai  sydd  yn  tarddu 
oddiwrth  ei  awdurdod  ef,  sef  Etholedigaeth,  Prynedigaeth,  Galw- 
edigaeth  Effeithiol,  a Pharhâd  mewn  Gras.  Gan  Eliseus  Cole. 
0 gyfìeithiad  H.  Powel,  o Faesclettwr,  yn  sir  Frecheiniog.’f 

Yr  oedd  dadleuon  y * Pum  Pwnc  ’ yn  frwd  iawn  yn  eglwysi  yr 
Annibynwyr,  y Presbyteriaid,  a’r  Bedyddwyr,  yn  y Heheudir,  y 
dyddiau  hyn.  Yn  un  o gymmanfaoedd  y Bedyddwyr  yr  annogwyd 
cyhoeddi  y gwaith  hwn,  fel  cais,  er  attal  cynnydd  yr  hyn  a ystyrid 
gan  yr  hen  bobl  yn  gyfeüiornadau  peryglus. 

3.  ‘ HoU  Ddyledswydd  Hyn,  Gwedi  ei  osod  ar  lawr  mewn  ffordd 
hynod  ag  Eglur,  Hefnyddiol  i bawb,  ond  yn  enwedig  i’r  Harllenydd 
mwyaf  Annysgedig.  Gwedi  ei  Hosparthu  i xvii  o Bennodau ; Y 

I rhai,  trwy  ddarllen  un  o honynt  bob  Hydd  yr  Arglwydd,  a ddarHenir  i 
| gyd  trostynt  deir-gwaith  yn  y Flwyddyn.  Angenrheidiol  i bob  Teulu- 
oedd.  Ynghyd  a Hwywolder  Neillduol  ar  amryw  Achosion.  A. 
gyfiaethwyd  yn  Gymro-aeg  gan  J.  Langford,  M.A.  Yr  ail  Ar- 
graphiad  ar  ôl  manwl  Chwüiad  a delead  Beiau’r  Cyntaf.  Hyd  yn 
|hyn  yr  Hen  Iaith. 

* Wilson’s  History  aiid  Antiquities  of  Dissenting  Churches , vol.  i.  p.  289-90. 
t Gwel  rhif  1,  d.f.  1709. 


29.2  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1711 

Argraphwyd  yn  Llundain  gan  Edm.  Powell,  yn  Black  Fryers, 
yn  agos  i Ludgate.  mdccxi.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  drydydd  argraffiad.*  Y mae  hefyd 
wyneb-ddalen  arall  i’r — 

1 Dwywolder  Neillduol  ar  Amryw  achosion,  Yn  gystal  cyfíredinol 
ag  angkyffredinol. 

Argraphwyd  yn  Llvndain  gan  Edm.  Powel,  yn  Black  Fryers,  yn 
agos  i Ludgate.  1711.’ 

4.  1 Boreuol  a Phrydnawnol  Weddiau  i’w  karfer  mewn  Teulu- 
oedd,  a ckan  un  dyn  ar  ei  ben  ei  bun  o’r  neilltu.  0 waith  Edmund 
Gibson  yn  (Saesnaeg)  Dyscawdwr  Difynyddiaeth,  gweinidog  Plwyf 
Lambetb,  gerllaw  Llundain,  yn  Sir  Surry : Ac  a gyfieithwyd  i’r 
gymraeg  gan  ŵr  bonbeddig  o sir  Gaerfyrddin. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  ac  ar  wertb  yno  gan  Tbomas 
Durston.’ 

5.  1 Y Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  Y Cydymaitb  Goreu;  Yn  y Tŷ 
a’r  Stafell,  Cystal  ag  yn  y Demi.  Neu  Gasgbad  o Weddiau  allan  o 
Liturgy  Eglwys  Loegr,  yn  angenrheidiol  i’r  boll  Deulu  yngbyd,  ac 
i bod  Dyn  yn  Neullduol,  wrtbo  ei  bun.  Gyda  swŷdd  Bennodol  i’r 
Sacrament.  Gwedi  i Genniatbau  ai  roddi  i lawr  yn  Llyfr  yr  Hall 
yn  ol  Gweitbred  neu  Act  o Barliament. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Tbomas  Durston,  lie  gellir  cael 
Printio  pob  matb  ar  Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a cbael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg.’ 

6.  1 Ymarferol-waith  i’r  Elusen-Ysgolion  ; yn  egluro  Natur  Con- 
ffirmasiwn,  mewn  ffordd  o Gwestion  ac  Atteb.  Gyda  Gweddieu 
cyfaddas  i’r  Acbos  arbennig  bwnnw.  Gan  Bobert  Nelson,  Es(p\ 
0 gyfieitbiad  Moses  Williams. 

Llundain,  Argrapbwyd  gan  Joseph  Downing.’  12plyg. 

Yr  oedd  J.  Downing  yn  byw  yn  St.  John’s  Lane,  ac  yn  argraffydd 
i’r  ‘ Gymdeithas  er  Taenu  Gwybodaetb  Gristionogol.’  Bu  farw 
Awst  31,  1734.f  Byddai  yn  briodol  yma  roddi  ycbydig  o banes  yr 
awdwr,  sef, 

Robert  Nelson,  Yswain.  Ganwyd  ef  yn  Llundain,  yn  1656. 
Yr  oedd  yn  ŵyr  i Lewis  Roberts,  yr  bWn  oedd  Gymro  o sir  Fon,  ar 
hwn  a fu  farw  yn  un  o fasnacbwyr  penaf  Llundain  yn  ei  oes.J 
Oafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Ngholeg  y Drindod,  Caergrawnt. 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1672;  a rhif  2,  d.f.  1684. 
f Timperley’s  Dictionary. 

Í Gwel  rhif  2,  d.f.  1620. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


293 


1711] 


Priododd  foneddiges  babaidd,*  yr  bon  a fu  yn  acbos  o ofldiau  iddo, 
gan  fod  ei  brif  gyfeillion  yn  eglwyswyr  isel,  yn  enwedig  yr  Arch- 
eso-ob  Tillotson.  Nacaodd  gymmeryd  llw  o ufudd-dod  i William  hi. 
hyd  y flwyddyn  1709.  Ysgrifenodd  amrai  lyfrau  ar  dduwinydd- 
iaeth  ymarferol,  y rhagoraf  o ba  rai  yw  y ‘ Oydymaitb  i Ddyddiau 
Gwylion.’|-  Yr  oedd  yn  nodedig  mewn  haelioni  yn  ei  fywyd,  ac  ar 
ei  farwolaeth,  gadawodd  ei  boll  feddiannau  i ddybenion  elusengar, 
yn  neillduol  tuag  at  ysgolion  rbad.  Un  ydoedd  o ysbryd  ac  yn 
cerdded  yn  llwybrau  y diweddar  Tbos.  Grouge.  Bu  farw  yn  Ken- 
sington, yn  1714,  yn  59  oed.J 

7.  1 Boreuol  a Phrydnhawnol  Weddi  i Deulu.  0 gyfieithiacl 
Moses  Williams. 

Llundain,  argraphwyd  gan  Joseph  Downing.’  12plyg. 

8.  1 Cas  gan  Grythraul  neu  Annogaetb  i bawb  ocbelyd  myned  i 
ymghynghori  a Dewiniaid,  Brudwyr,  a Obonsyrwyr.  gydac  Eglur- 
had  yngbylcb  y perigl  mawr  o fyned  i ymgbyngbori  a bwynt,  a 
Chrybwylliad  ynghylch  llawer  o arferion  a thraddodiadau  drygionus, 
gydd  yn  cael  eu  barferyd  yng  Ngbymru 

Argraphwyd  yn  y Mwytbig  gan  Stafford  Pry s Gwerthŵr  Llyfrau., 

tspiyg-] 

Y mae  y rbagymadrodd  wedi  ei  arwyddo  ‘ T.  P.,’  gyda’r  amser- 
iad— ‘Mis  Mediy  15  1711/ 

9.  ‘ Llyfr  y Resolution,  neu  hollawl  Ymroad,  i roi’r  cwbl  o’n  Brŷd, 
a’n  meddwl,  a'n  hôll  nertb,  a’n  G-allu.  I Wasanaetbu  Duw.  Er 
mwyn  cael  dedwyddwch  ac  Iecbydwriaetb  in  Heneidiau.  Cyfieith- 
wyd  o’r  Saesnaegi’r  G-ymraeg  gan  Doctor  Jobn  Davies  o Eallwyd 
yn  sir  Eeirionydd. 

Argrapbwŷd  yn  y Mwytbig  yn  y flwyddyn  1711.  Ac  ar  wertb 
yno  gan  Thomas  Durston.’  24plyg. 

Dywedir  mewn  lie  arall  mai  Thomas  Jones  a’i  bargraffodd.§  Yr 
oedd  bwn  yn  drydydd  argraffiad,  |l  ac  yn  dalp  o lyfr  bychan  trwchus, 

* [Ni  wyddai  ef  mai  pabyddes  oedd  hi,  hyd  ar  ol  eu  priodas  ; a dywedir 
Xiad  effeithiodd  amrywiaeth  barn  ar  eu  dedwyddwch  teuluaidd.j 
+ Gwel  rhif  4,  d.f.  1712. 

Î Jones’s  Biographical  Dictionary ; Penny  Cyclopaedia. 

§ [Rhydd  y Dr.  Puw,  yn  yr  ‘Hybysiad’  o flaen  y gwaith  yr  argraffeb  fel  hyn: — 
‘Argraphwyd  yn  y Mwythig  yn  y Flwyddyn  1711.  Ac  ar  werth  yno  gan 
Thomas  Jones  tra  y dyry  ein  hawdwr  ef  megys  uchod  : ond  yn  y cyfargraff 
o’r  llyfr  sy  genyf  yn  aw*r  o’m  blaen,  fel  hyn  y mae  ‘ Argraphwyd  yn  y 
Mwythig.  Ac  ar  wrth  yno  gan  Thomas  Durston .’  Nid  oes  un  amseriad 
wrtho.  Ar  ddiwedd  anerch  yr  awdwr  ‘ At  ei  anwyl  Blwyfolion,  ’ rhoddir  yr 
enw  John  Davies  yn  llawn  (yn  lie  dim  ond  ‘I.  D.’  fel  yn  y ddau  argraffiad  o’r 
blaen) ; ac  ar  ei  gyfer  ar  y flaw  aswy  rhoddir — ‘ Mallwyd  yn  Sir  Feirionydd  ;’ 
er  nad  oes  dim  o’r  fath  beth  yn  argraffiad  yr  awdwr.  Deuddegplyg  bychan  y w 
ei  faint,  a chynnwys  246  o dudalenau,  heb  law  dalen  yr  enw,  ar  y dechreu  ac  un 
arall  ar  y diwedd.] 

||  Gwel  rhif  2,  d.f.  1632;  a rhif  4,  d.f.  1684. 


294 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1711 


ond  dim  ond  y rban  gyntaf  yn  unig  a gynnwysai.  Rboddwyd  o 
bono  argraffiad  da  a llawn  wedi  byn,  ar  draul  Owain  Myfyr, 
gwyneb-ddalen  yr  bwn  sydd  fel  y canlyn  : — ‘ Llyfr  y Resolution* — 
Dybewyd  y Cristion,  yn  Ddwy  Ran.  Y Rhan  Gyntaf  sydd  yn  dysgu 
i ni  bawb  roi  ein  bryd  yn  llwyr  ar  fod  yn  Gristionogion  Gwir,  ac 
ymadael  a Bucbedd  Ddrwg,  a throi  at  Ddaioni  a Duwioldeb.  Yr 
Ail  Ran  a draetha  am  y Rbwystrau  i ddynion  roi  eu  bryd  ar  was- 
anaetbu  Duw.  A gyfieitbwyd  gan  y Dr.  Davies,  o Fallwyd.  Y iv. 
Argraffiad.  Ar  draul  Cymro,  un  o Ddinasyddion  Llundain. 

Llundain  : Argraffedig  gan  John  Jones,  Heol  y Capel.  1802.’ 

[Spiyg-] 

Y mae  yn  niwedd  bwn  Weddi  yr  Arglwydd  yn  ieitboedd  Llydaw 
a Cbernyw,  gyda  deongliad  Cymreig  o’r  unrhyw  : befyd  ‘ Emyn 
Ambros  ac  Awstin,  yr  hwn  a elwir  y Te  Deumy  ac  a gyfieitbiwyd  yn 
Gymraeg  y gan  Ddafydd  Ddu  o Hiraddug/ 

10.  ‘ Llaw-Lyfr  y Llafurwr,  yn  ei  Hyfforddi  p’odd  i wneud  y 
goreu  o amrafsel  Weitbredoedd  ei  Alwedigeetb,  a’r  Petheu  cynnefina 
'g  sy’n  digwydd  yn  ei  Fywyd  ef  tuag  at  Ogoniant  Duw,  a Llesad 
ei  Enaid  ei  bun.  A ‘sgrifennwyd  yn  Saesneg  gan  Weinidog  yn  y 
Wlad  er  Dajoni  i’w  Blwyfolion.  Ac  a gyfjeitbwyd  i’r  Gymraeg 
gan  Foses  Wiliams,  A.B.  Ciwrad  Cbidingstôn  yng  Hent. 

Printiedig  yn  Llvndain ; Ac  ar  wertb  gan  Joseph  Downing  ym 
Martholomew-Close  yn  agos  i West-Smithffield,  1711/ 

[Llyfryn  birfain  12plyg  o 70  tudalen  ydyw.  Ar  ei  ddiwedd  y mae  dalen  a 
ellir  ei  galw  yn  dudalen  71  a 72,  er  nad  yw  wedi  ei  rhifnodi,  yn  cynnwys  hya- 
bysiad  am  ddau  o’r  ‘ Llyfrev  a gyfjeitbwyd  yn  ddiweddar  i’r  Gymraeg  gan 
Foses  Wiliams,  A.B.’] 

11.  ‘ Catecism  Sacramentaidd,  A amcanwyd  er  Cyfarwyddyd  i 
Wasanaetb  dynion  tlodion,  Ac  a gyflwynwyd  at  bob  Caredig  a 
Haelionus  Gristianogion.  Gan  R.  W.  A.B. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  ac  ar  wertb  yno  gan  Tbomas 
Jones/ 

Y mae  diwedd  y llytbyr  yn  cael  ei  arwyddo — ‘ Edw.  Wells. 
Cotesbacb  Tacb.  y cyntaf,  1705/  Rbaid  cofiomai  amseriad  y gwaitb 
gwreiddiol  yn  Seisonaeg  yw  yr  ucbod. 

12.  ‘Llytbyr  oddiwrtb  Weinidog  Eglwys  Loegr  at  Ymneilltuwr 
o’i  Blwyf  o Farn  y Presbyterian.  Ac  a gyfieitbwyd  yn  Gymraeg 
gan  Lewis  Evans,  Atbraw  Yscol  St.  Clears. 

Argrapbwŷd  bedair  gwaitb  yn  Saesnaeg,  mewn  un  Flwŷddŷn, 
a’r  awron  y waitb  Gyntaf  yn  Gymraeg,  gan  Tbomas  J ones,  ac  ar 

wertb  dan  Arwŷdd  yr  yn  agos  i farcbnad  yr  ŷd  ar  bretbŷn 

Gwŷn  ganddo  ef  yn  Unig,  yn  y Mwŷtbig/ 

* [Nid  cwbl  gywir  hyn.  Nid  oes  son  am  ‘ Lyfr  y Resolution  ’ ar  ddalen 
enwol  argraffiad  1802,  nac  mewn  un  man  arall  ynddo,  ond  yn  unig  yn  yr 
‘ Hysbysiad,’  lie  y sonir  am  yr  argraffiadau  blaenorol  o’r  gwaith.] 


LLYFEYDD1AETH  Y CYMEY. 


295 


1711J 


13.  * Llythyr  oddiwrth  YYeinidog  o Eglwys  Loegr,  At  un  o’i 
blwyfolion  yn  neillduo  oddiwrtli  yr  Eglwys  o grêd  y Presbyteriaid. 
Wedi  ei  gyfìeithu  er  Lies  i’r  Cymru.  Gran  G.  J.  Yn  Dangos,  1. 
Mor  rhwŷm  ydŷnt  i droi  at  yr  Eglwŷs,  ac  mor  euog  a fyddant,  os 
parh.au  a wnânt  i neulltuo  oddiwrthi.  2.  Yn  rhoddi  Attebion  eglur 
i’r  boll  wrthressymau,  a’r  essgusion  a wneir  ganddŷnt,  rbag  dyfod 
iddi.  3.  Yn  gossod  allan  ar  fyrr  mor  anghyttunol  ydŷw  eu  crêd  eu 
hûn  a’u  gweithredoedd,  a’r  cyttundeb  sŷdd  rhyngddynt  â’r  Papistiaid 
ymbob  un  o’r  ddau. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas  Jones.’ 

Cynnwysa  65  o dudalenau,  tudalen  o < Ceryddiad  i rai  beiau,  a 
ddiangasant  yn  y llyfr  hwn  wrtb  ei  Argrapbu,’  a dau  dudalen  yn 
cynnwys  y 1 Llyfrau  Cymreig  ar  werth  gan  Thomas  Jones,  yn  ei  dy 
ef  yn  y mwythig,  tan  arwydd  y Bel,  rhwng  marchnad  yr  yd  a’r 
Brethyn  gwyn,  a marchnad  y Pysgod.’ 

Yr  oedd  yn  beth  lied  gyffredin  gynt  i ddau  argraffiad  o’r  un  llyfr 
gael  eu  cyhoeddi  yn  yr  un  flwyddyn,  gan  wahanol  bersonau. 
Cyfarfyddir  ag  amryw  esiamplau  o’r  fath,  er  na  ellir  rhoddi 
rheswm  boddhaol  am  hyny. 

14.  1 Llythyr  Edward  Wells,  D.D.,  &c.  0 gyfieithiad  Q-.  J.’ 

Mwythig.  8plyg. 

15.  ( Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  a 
Chynneddfau  a Ceremoniau  Eraill  Eglwys  Loegr,  a Psalmau 
Dafydd,  &c. 

Argraphwyd  yn  Llundain  gan  Edm.  Powel.’ 

Y mae  hefyd  yn  gydiol  â hwn,  gyda  gwyneb-ddalen,  ‘ Y Psalter 
neu  Psalmau  Dafydd,’  sef  cyfansoddiad  Edm.  Prys. 

16.  1 Mine  Adventurer  laid  open.  By  T.  Waller.’* 

17.  1 Y Psalter  neu  Psalmau  Dafydd  yn  Gymraeg : gyda’r 
Catechism,  ac  amryw  Weddiau  detholedig,  a Phai  Psalmau  Canu 
allan  o’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin.  Chwanegwyd  at  y Gatechism  ar 
gyfer  pob  Pwnc  o honaw,  rhyw  unig  Destin,  neu  ran  o’r  Scrythur- 
lan  yn  profi  yr  unrhyw. 

Argraphwyd  yn  Llundain  gan  E.  P.f  Ac  ar  Werth  gan  Harri 
Clements,  o Lŷn  yr  Hanner  Lleuad  yn  Saesnag,  The  Sign  of  the 
Half  Moon,  in  St.  Paul’s  Churchyard,  1711.’ 

Harri  neu  Henry  Clements,  cyhoeddydd  y llyfr  uchod,  ydoedd 
lyfrwerthydd  enwog  yn  Llundain,  ac  a fu  farw  Awst  23,  1719.’]; 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1642;  rhif  2 a 3,  d.f.  1649;  rhif  2,  d.f.  1660;  rhif  3,  d.f. 
1676;  rhif  11,  d.f.  1693;  rhif  6,  d.f.  1698;  rhif  3,  d.f.  1699;  rhif  12  a 13,  d.f. 
1700;  rhif  5,  d.f.  1705 ; a rhif  8 a 9,  d.f.  1707. 

+ Edm.  Powel,  gwel  rhif  14. 

J Timperley’s  Dictionary. 


296 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1712 


Y mae  y rhif  4,  5,  a 17,  yn  gydiol  a’u  gilydd,  ond  bod  tair  rhag- 
ddalen  iddynt.  Y mae  yn  eu  blaenu,  ar  gefn  gwyneb-ddalen  rbif 
5,  fel  hyn  : — ‘ We  do  Approve  and  Recommend  this  work.  Humph. 
Hereford.  W.  Asaph.  Jo.  Bangor.  Jo.  Llandaff.  Geo.  S.  David’s.’ 
Hefyd,  cyflwyniad  ‘ At  yr  Anrhydeddus  Farchog  a’r  Enwog  Ereyr 
Syr  John  Wynn,  o Watstay  yn  Sir  Ddinbych  ;’  ac  wrtho  y Hythyr- 
enau  ‘E.  E.’ 

18.  ‘Gweddiau  yn  yr  Ystafell,  I’r  harferu  gan  bob  Cristion 
Defosionawl.  Wedi  eu  casclu  allan  o’r  Cydymaith  Goreu,  gan 
Awdwr  yr  unrhyw. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Thomas  Durston,  lie  y gellir 
chael  Printio  pob  math  ar  Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar 
werth  amryw  lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg.’ 

19.  ‘ Boreuol  a Phrydnawnol  Weddiau  i’w  harfer  mewn  Teulu- 
oedd,  a chan  un  dŷn  ar  ei  ben  ei  hun  o’r  neilltu.  0 waith  Edmund 
Gibson  yn  (Saesnaeg)  Dyscawdwr  Difìnyddiaeth,  gweinidog  Plwŷf 
Lambeth,  gerllaw  Llundain,  yn  Sir  Syrri : Ac  a gyfìeuthwŷd  i’r 
gymraeg  gan  ŵr  o Sir  Gaerfyrddin. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  1711,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas 
Jones. 

Y mae  rhif  11,  rhif  12,  a’r  rhif  19,  yn  gwneyd  un  llyfr  bychan  o 
84  o dudalenau  48plyg.*  Y mae  yn  hynod  hefyd  nad  yw  ytudalen- 
au  wedi  eu  rhifnodi,  dywed  yr  argraffydd  yn  y diwedd  mai  ‘ Gwr 
Bonheddig  o ddeheubarth  Cymru  a Gyfieithodd  y Lyfr  hwn  o’r 
Saesnaeg  i’r  Gymraeg  ; A chymreigiwr  da  ydiw  ef  yn  ol  Cymraeg  y 
wlâd  honno.  Ond  mi  a fŷm  cyn  hyfed  a throi  rhai  o’r  geiriau  yn 
gymraeg  hyddusgach  i bobl  gwynedd,  er  mwŷn  cael  o’r  llŷfr  fôd  yn 
gymeradwy  drwy  holl  gymru.  Gan  obeithio  a cŷd-ddwŷn  y Cyf- 
ieithwr  a rnyfi.  am  hyny.’ 

1712. 

1.  ‘Hynodeb  Eglwysydd,  &c.  0 gyfìeithiad  W.  Rowlands, 

A.B.’ 

Llundain.  12plyg.f 

2.  % 1 Yr  unrhyw,  gan  G.  J.,  h.y.  Griffith  Jones,  & Wells. ’f 

Nid  oes  amseriad,  a gall  mai  nid  yr  un  flwyddyn  y cyhoeddwyd  y 

ddau  argrafhad  hyn. 

3.  * Pregethau  gan  Edward  Jones. ’f 

[Y  Pregethau  neu  Homiliau  (rhif  1,  d.f.  1606)  o gyfieithiad  Edward  James , 
yw  y llyfr  a olygir.  Ni  bu  un  argraffiad  o honynt  rhwng  1606  a 1817.] 

4.  ‘ Cydymaith  i Ddyddiau  Gwylion  ac  Ymprydiau  Eglwys  Loegr, 

* [Yn  hytrach  rhaid  mai  24plyg  ydyw.] 

+ Y rhai  hyn  yn  ol  Moses  Williams. 


17123 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


297 


&c.  Wedi  ei  droi  yn  Gymraeg,  allan  o’r  argraphiad  berffeithiaf  yn 
Saesoneg.  Gan  Thos.  Williams,  M.A.  Eglwyswr  Dimbech. 

Argraphwyd  yn  Llundain  gan  W.  Bowyer,  yn  White  Fryers. 
1712.’ 

Gan  fod  yr  awdwr,  Mr.  Bobert  Nelson,  yn  wr  cyfoetbog  baelionus, 
ac  yn  byw  yn  Llundain,  y mae  yn  dra  thebyg  mai  ar  ei  draul  ef  y 
cyhoeddwyd  ei  waith  rhagorol  hwn  ; yr  hwn,  gan  ei  fod  3m  llyfr  o 
gryn  faint,  ac  yn  rhwymedig  mewn  cloriau  a lie  dr  cryf,  a fuasai  yn 
rhy  uchel  ei  bris  i’r  cyffredin  ei  gyrhaedd.*  Aetb  argraffdy  Mr. 
Bowyer  ar  dân  y flwyddyn  hon.  Oafodd  ganiatâd  i gasglu  i wneyd 
y golled  i fyny,  a daeth  y cyfraniadau  i 2,539 ]p.  155.  2c.  Yr 
oedd  ym  mysg  y cyfranwyr  120  0 argraffwyr  a llyfrwertbwyr,  a’u 
cyfraniadau  yn  amrywio  o 10  swllt  i 10  gini.  Yr  oedd  gini  y 
pryd  hyny  yn  wertb  \p.  Is.  6c. f Ganwyd  W.  Bowyer  yn  1663,  a 
bu  farw  yn  1737,  yn  74  oed. 

5.  ‘Undeb  yn  Orchymynedig  i ymarfer.’  Llundain. 

Ail  argraffiad,  mae  yn  debygol.J 

6.  ‘ Hanes  y Ffydd.  Gan  Edward  Samuel. ’§ 

Ymddengys  fod  bwn  yn  bedwerydd  argraffiad,  a’r  cyntaf  wedi 
marwolaeth  yr  awdwr.  ||  Edward  Samuel  oedd  Berson  Llangar,  ger 
Corwen,  ‘ gynt  person  Bettws  Gwerfil  Goch,’  nid  pell  o’r  un  lie, 
yng  ngbwr  isaf  sir  Feirionydd.  Ganwyd  ef  yn  1674,  yng  Ngbwt  y 
Defaid,  ym  mblwyf  Penmorfa,  sir  Gaernarfon.  Bu  farw  Ebrill, 
1748,  a cbladdwyd  ef  ym  mynwent  Llangar.  Y mae  ar  gael  bedwar 
englyn  ar  ei  farwolaeth,  ac  wrthynt 1 Y Parch.  W.  Wynne,  o Langyn- 
hafal,  a’i  cant,  1 748 a ‘ Dafydd  Samwel,  ẃyr  yr  hen  Samwel  o Langar, 
a’u  hysgrifenodd  yn  Llundain,  Gorph.  15,  1790,’  ar  y ddalen  o waith 
yr  hwn  y cafwyd  hwynt  gan  Glyn  Myfyr.**  Yr  oedd  Dafydd  Samwel 
yn  llawfeddyg  ar  fwrdd  y llong  Discovery , gyda’r  Cadben  Cook,  ar 
ei  fordaith  o gylch  y byd.  Yr  oedd  yn  llygad-dyst  o'r  gyflafan 
echrydus  a ddygwyddodd  i’r  morwr  enwog  hwnw  ar  lan  Owyhee, 
am  yr  hyn  y cyhoeddodd  hanes  manwl  yn  1789.  Bu  D.  Samwel 
farw  yn  y flwyddyn  I799.ff  Yr  oedd  y Parch.  Edward  Samwel  yn 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1711. 

+ Temperley’s  Dictionary  of  Printing  and  Printers , 
t Gwel  rhif  7,  d.f.  1710. 

§ Ar  awdurdod  y Diddanwch  Teuluaidd.  [Camgymmeriad  yn  ddiail.  Hi 
j chyhoeddodd  Edward  Samuel  un  argraffiad  o * Hanes  y Ffydd ac  ni  chyfan* 
soddodd  waith  o’r  enw.] 

||  Gwel  rhif  1,  d.f.  1671 ; rhif  1,  d.f.  1676;  a rhif  d.f.  1677. 

j **  Mr.  Owen  Jones,  Llundain.  Gwel  y Gwyliedydd,  Mehefin,  1831,  t.  185. 

[ [Nid  arferai  Mr.  Owen  Jones  (os  Owain  Myfyr  a olygir)  alw  ei  hun  yn  Glyn 
Nyfyr.  Yr  oedd  Glyn  Myfyr,  pwy  bynag  oedd,  yn  fyw  yn  1831.] 

ft  Gwel  Cambrian  Register > 


38 


298 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1713 


fardd  o gryn  enwogrwydd  yn  ei  ddydd.  Y mae  ar  gael  o’i  waith, 
‘Carol  Plygain  Duwiol,  a wnaeth  yn  1722;’  ‘Carol  Plygain  yn 
1744 ‘ Carol  yn  am  rhyfel a ‘ Gwahoddiad  Plygeiniol.’* 

7.  ‘ A Reply  to  the  Mine  Adventurer  laid  open.’  1712. f 

8.  ‘Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaetli  y Sacramentau 
Gyda  Chynneddfau  a Ceremoniau  Eraill  yr  Eglwys  yn  ol  arfer 
Eglwys  Loegr;  a Psalmau  Dafydd,  Eel  y maent  bwyntiedig  iw  Dar- 
llain  ai  Canu  yn  yr  Eglwysŷdd. 

Argraphedig  yn  y Mwythig  1712,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas 
Jones.’ 

Y mae  gwyneb-ddalen  arall  i’r  Salmau  Canu. 

1713* 

1.  ‘ Llyfrgell  y Cristion  Ifainc,  &c.  Gan  R.  L1/ 

Mwytbig.  8plyg4 

2.  If  ‘Pregetb  gan  R.  Lloyd. ’î 

3.  ‘ Catechism  yr  Eglwys  wedi  ei  egluro  trwy  holion  ac  atebion, 
a’i  Profi  o’r  Ysgrythyr,  yn  bum  rhan,  a deuddeg  dosparth,  yn 
cynnwys  byrr  ac  eglur  hanes  1.  Cyfammod  Cristionogawl ; 2.  Y 
Efydd  Gristionogawl ; 3.  TJfudd-dod  Cristionogawl.  Gan  John 
Lewis,  Gweinidog  Margate,  yng  Nghent.’ 

Mwythig.  8plyg. 

Ganwyd  John  Lewis  ym  Mristol  yn  1675,  ac  a fu  farw  ym  Mar- 
gate, yn  1746,  yn  69  oed.  Ysgrifenodd  lawer  o hanesyddiaeth 
henafol.  Lywedir  hefyd  ei  fod  yn  dduwinydd  enwog.§ 

4.  ‘ Dwys  ddifrifol  Gyngor  i Hunan-ymholiad.  Wedi  ei  draethu 
mewn  Y.  o Bregethau,  ar  2 Cor.  xiii.  5.  Gan  Tho.  Wadsworth, 
M.A.  Gweinidog  yr  Efengyl  gynt  yn  Newington  Butts,  yn  South- 
wark. Wedi  ei  gyfjeithu  er  mwyn  rho’i  cymmorth  ir  cymru  iw 
hadnabod  eu  hunain.  Gan  Tho.  Baddy. 


Caer-Llewon,  Argraphwyd  yn  1713.}  [12plyg:  158+2  = 160 
tudalen.] 


* Blodeugerdd,  t.  27,  29,  320,  367.  [Ysgrifenodd  hefyd  Farwnad  i Huw 
Morus,  y bardd.  Ceir  hefyd  ddarnau  prydyddol  o’i  waith  yn  ‘ Liu  o Ganiadau,’ 
sef  rhif  37,  d.f.  1798.] 

+ Gwel  rbif  1,  d.f.  1642;rliif  2,  3,  d.f.  1649;  rhif  2,  d.f.  1660;  rhif  3,  d.f. 
1670;  rhif  11,  d.f.  1693;  rhif  6,  d.f..  1698;  rhif  3,  d.f.  1699;  rhif  12,  13,  d.f. 
1700;  rhif  5,  d.f.  1705;  rhif  8,  9,  d.f.  1707;  a rhif  16,  d.f.  1711. 


Î Yn  ol  M.  Williams  ac  ereill. 
§ Maunder’»  Biog.  Treasury . 


299 


1714]  LLYFRŸDDÍÄETH  Y CYMRY7 

Y Parch.  Thomas  Wadsworth,  A.C.,  a anwyd  yn  Llundain  yn 
1630.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Nghaergrawnt.  Cyflwynwyd 
ef  i bersoniaeth  Newington  Butts  yn  1652,  yn  ol  y drefn  Bresby- 
teraidd.  Bu  yn  llwyddiannus  iawn  yno  hyd  adferiad  Siarl  ii,  pryd 
y gorfu  arno  roi  ei  le  i fyny  i arall  ar  ryw  ddadl  gyfreithiol ; er 
hyny  cafodd  bregetliu  mewn  amrai  o’r  eglwysi  plwyfol,  ac  o’r  diwedd 
ei  ddewis  yn  weinidog  plwyf  St.  Lawrens  Poutney,  lie  y bu  yn 
llafurio  heb  ordeiniad  esgobaethol  byd  ddydd  Bartbolomëus,  1662, 
pryd  y darfu  i Weithred  yr  Unffurfiad  ei  gau  allan  o’i  ofal  gweini- 
dogaethol.  Wedi  ei  ddeoliad  efe  a weinidogaethodd  yn  ddirgelaidd 
ym  mhlith  ei  gyfeillion,  mewn  amrai  leoedd.  Bu  farw  yn  dded- 
wydd,  Tacb.  29fed,  1676,  yn  46  oed.* 

5.  * Ymddygiad  Gweddus  yn  yr  Eglwys,  Neu  ycbydig  ragrybudd- 
iadau  ac  hyfforddiadau  mewn  trefn  i fwy  Defosiynol  a pharchedig 
gyflawniad  o addoliant  public  Duw,  megys  yr  appwyntiwyd  gan 
Eglwys  Loegr.  0 gyfìeitbiad  P.  LI.’ 

Mwytbig.  8plyg. 

6.  ‘ Tbe  Life  and  Miracles  of  St.  Wenefrede,  Together  with  her 
Litanies ; with  some  Historical  Observations  made  thereon. 

S.  Buckley,  London  1713.’  8vo.  [Tbe  Second  Edition.] 

Y Life  uchod  a ysgrifenwyd  gan  Robert,  Prior  o’r  Mwytbig,  o 
ddeutu  y fl.  1188,  ac  a gyfieithiwyd  gan  J.  F.,  Iesuitiad;  ac  a 
adgyhoeddwyd  gan  yr  Esgob  Fleetwood,  fel  uchod.  f 

7.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-lan,  &c.  Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  &c.  Salmau 

C an  Ar cbddiacon  Pry s . 1713.’ 

Rhoddwyd  bwn  allan  gan  y ‘ Gymdeitbas  er  Taenu  Gwybodaetb 
Gristionogol.’ 

8.  [‘  Oerdd  y Winllan. 

Mwytbig.  Argraphwyd  gan  Thomas  Durston,  1713.’] 

1714. 

1.  ‘Llytbyr  Edward  Wells,  D.D.  at  Gyfaill  yngbylcb  y Pecbod 
mawr  o gymmeryd  Enw  Duw  yn  ofer,  &c.  O gyfieitbiad  Iaco  ab 
Dewi.’ 

Mwytbig.  8plyg. 

Dywed  y Parch  Jos.  Thomas,  mai  gwr  o Landyssul,  sir  Aberteifi, 
ydoedd  ‘Iaco  ab  Dewi,’  neu  James  Davies,  enw  yr  bwn  a geir  mor 
fynych  yn  gyssylltedig  â ben  lyfrau;  iddo  fyw  flynyddoedd  ger 
Pencader,  a’i  fod  yn  aelod  duwiol  iawn  o gynnulleidfa  yr  Ymneillduwyr 

* Wilson’s  Dissenting  Churches , vol.  iv.  p.  150-154. 

t Evans’s  North  Wales . [Yr  ail  argraffiad,  fel  y gwelir,  yw  yr  un  a gofnodir 
uchod.] 


300 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1714 


yno,  ac  iddo  symmud  wedi  byny  i blwyf  Llanlla  wddo g . * Onddywed 
y Dr.  W.  Owen  Pugbe,  mai  ‘Bardd  enwog,  a bynafiaethydd,’  o 
Elaen  Gwib,  yn  sir  Gaerfyrddin,  ydoedd,  ac  iddo  fàrw  yn  1722.  f Yr 
ydys  yn  bresennol  yn  anallnog  i gyssoni  byn.  Geilw  Mr.  Edmund 
Jones,  gynt  o Ebenezer,.  Pont  y Pwl,  ef  ‘ yr  adnabyddns  a’r  crefyddol 
Iaco  ab  Dewi,  am  yr  hwn  wasanaetb  i’w  wlad,’  sef  eyfieitbu  y ‘ Tyred 
a Chroesaw  at  lesn  Grist  •’  ‘ yr  wyf  yn  gobeitbio  ei  fòd  yn  cael  ei 
wobrwyo  yn  belaetb  yn  y nefoedd.’^  Efe  a fn  farw,  fel  y dywedir 
ucbod,  Medi  24,  1722,  yn  74  oed  ; a cbladdwyd  ef  yn  Llanllawddog. 
Yr  oedd  ganddo  ysgriflyfr  yn  rboi  banes  am  ysgrif  a elwid  ‘ Cwtta 
Cyfarwydd,’  a ysgrifenasid  gan  Menrig,  Trysorydd  Llandaf.J 

2.  1 Holl  Ddyledswydd  Oristion.  Gan  Jo  bn  Jones,  D.D.  Cban- 
cellor  Uandaff.  O gyfieitbiad  Rees  Lewis/ 

Mwytbig.  8plyg. 

3.  ‘ Myfyrdodan  Bncbeddol  ar  y Pedwar  Petb  Diweddaf,  sef 
Angan,  Barn,  Nef,  ac  Difern.  ’ Llundain.  12plyg« 

Ail  argraffiad,  mae  yn  debygol.§ 

4.  ‘ Cyfeillacb  bennyddiol  â Dnw  yn  Gynddelw  nen  Ensampl  jm 

Mncbedd  Sanctaidd  Armele  Kicbolas,  &c.  0 gyfieitbiad  Iago  ap 

Dewi/ 

Mwytbig.  8plyg. 

5.  ‘ Pregetli  yngbyleb  yr  ben  Ffydd,  &c/  Caerlleon.  8plyg. 

6.  ‘Gemmen  Doetbineb,  nen  Ymadroddion  doethion,  wedi  en 
cbwilio,  a^n  trefnn,  mewn  Efordd  (nid  angbynefin  yn  bollawl)  i 
ddyscn  Gwybodaeth  i Pdynion.  Yn  gantoedd  ac  yn  Ddegan., 
Hefyd  Hobadan  bnddiol,  ac  ymddyddanion  rbwng  Gweinidog  ac 
amryw  Becbadnriaid,  &c.  Gan  Rbys  Prydderch,  Gweinidog  yr 
Efengyl  yn  Sir  Gaerfyrddin. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Tbos.  Durst  on  tros  D.  Lewys  a 
Obrist.  Samuel,  yn  y flwyddyn  1714/ 

Y mae  bwn  yn  un  o’r  llyfrau  bycban  bynotaf  a gyboeddwyd  yn  y 
ganrif  bon.  Cyssylltir  ag  ef  4 Lytbyr  at  y Darllenydd,’  gan 
‘ Wilbam  Evans,’  yr  bwn  oedd  atbraw  cyntaf  Atbrofa  Bresbyt’eraidd 
Caerfyrddin.  ||  Y mae  ei  bennodau  wedi  eu  dosbartbu  yn  ddeg  adnod, 
a pbob  deg  pennod  yn  gwneyd  yr  bwn  a eilw  yn  £ Cant  i,.’  a ‘ Cant 
2,’  &c.,  byd  ‘ Cant.  7/  Gan  fòd  y llyfr  bynod  bwn  mor  ddyeitbr, 
dodir  esampl  o bono  : — 

* Hanes  y Bedyddwyr;  a’r  Adolygydd,  1852,  t.  54. 
f Cambrian  Biography. 

Î Iolo  MSS.  222. 

§ Gwel  rhif  1,  1767. 

H Gwel  rhif  2,  1707- 


1714] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


301 


4 Cant  7.  deg  7.* 

1.  £ Fe  addawodd  Duw,  gadw  ei  Bobl  ac  efe  a geidw  ei  addewid. 

2.  Nid  oes  gymmaint  o wabaniaetb  rbwng  y mwyaf  a’r  lleiaf  o’r 
rbai  Duwiol ; ac  y sydd  rbwng  y lleiaf  o’r  Duwiol,  a’r  mwyaf  moesol 
o’r  Annnwiol. 

3.  Mae  rhai  yn  gweled  Bai  lie  nad  yw  ac  beb  weled  bai  lie  mae 
llawer. 

4.  Os  mynnwn  fôd  fel  y Sainct  yn  y Nef  mewn  Gcgoniant : y 
mae  yn  rbaid  i ni  fôd  fel  bwynten,  mewn  nfydd-dod  ar  y Ddaiar. 

5.  Gwell  yw  troi  oddiwrth  Enlynod  at  Ddnw ; na  tbroi  oddiwrth 
Ddnw  at  Eulynod. 

6.  Nid  digon  i ni  ymgadw  rbag  drygioni  y Rbitb  ; ond  y mae’n 
rbaid  i ni  ymgadw  rbag  Bbitb  y drygioni. 

7.  Nid  yw  pôb  Dŷn  di  ail  anedig  yn  anbywaitb ; ond  y mae  pôb 
Dỳn  anbywaitb  yn  ddi  ail  anedig. 

8.  Mae  Gweitbredoedd  y cyfìawn  yn  gymmeradwy  yn  ei  ôl  ef$ 
ac  nid  efe  ei  bun,  yn  ol  ei  weitbredoedd. 

9.  Nid  a fu  sy’n  parbau  beddy,  Ac  nid  y sydd  dros  fytb  a bery. 

10.  Fe  a ŵyr  y Credadyn  pe  pecbei  efe,  na  cbondemnid  ef  am  ei 
Becbod : ond  y mae  efe  yn  ofni  pecbu,  fel  pe  na  cbondemnid  ef  am 
ei  Becbod.’* 

Yna  y canlyn,  4 Holiaden  yngbylcb  amryw  betban;  buddiol  i’r 
Oes  ryfygus  yma  en  bystyriaid,  a meddwl  yn  ddifrifol  am  y Cyfrif  a 
ofyn  Duw  am  danynt,  ac  am  bob  gweitbred  yn  ol  byn.’  Y mae  yr 
hobadan  yn  rbai  bynod  iawn;  megys,  ‘Yngbylcb  dodi  Plant  i 
Weddio  cyn  Bwyd,  ac  wedi  Bwyd,  yn  rbitbiol  mewn  Tafod  leferydd 
i’r  Teuln 4 Am  Ddawnsio  Cymmyscedig  ;*  ‘ Am  ddodi  Ceiliogeu.  i 
Ymladd;’  ‘Am  blant  yn  priodi  beb  gennacl  eu  rbieni ‘Am  Occretb;’ 
4 Am  roi  Plant  i’w  Magu  i eraill 4 Yngbylcb  codi  Bediw  ar  Farwol- 
aetb  Deibaid 4 Yngbylcb  Canueu  masweddol  a Llygredig  y 
4 Yngbylcb  Swyno  4 Yngbylcb  Dewino,  a Thesni  wrtb  y Ser,  ac 
Amser  Genedigaetb  ;’  4 Yngbylcb  yfed  Iechyd  ;’  4 Yngbylcb  Gwallt 
Llaes.’  Yna  terfyna  gyda  dernyn  rbagorol  o’t  enw,  ‘ Dadleuon 
pecbadnrieid  wedi  eu  Gostegu,  trwy  Fuddugobaetb  y Gwirionedd 
mewn  ymddiddan  rbwng  Gweinidog  âg  amryw  Becbadurieid.’  Yr 
awdwr — 

Y Parcb.  Bhys  neu  Bees  Prydderch;  dywedir  iddo  gael  ei  eni  ym 
mlilwyf  Llandefeilog,  ger  Aberbonddn,  yn  sir  Frycbeiniog ; ac  yr  oedd 
yn  bercben  cryn  etifeddiaetb  yno.  Cafodd  addysg  er  ei  gymbwyso 
i’r  weinidogaetb  yn  amser  y Weriniaetb,  a cbyfrifir  ef  ym  mbbtb  yr 
Angbydffurfwyr  a drowyd  o’r  eglwys  wedi  i Siarl  n.  ddecbreu 

* [Tudalen  101,  102.  Nid  yw  y ddalen  gyntaf  o’m  cyfargraff  i ar  gael ; ac 
felly  nis  gwn  pa  un  ai  cywir  ai  anghywir  y w enw  y llyfr  megys  y gosodir  ef  i 

lawr  gan  yr  awdwr.] 


302 


LLYFRYDDJAETH  Y CYMRY. 


[1714 


teymasu,  pryd  yr  ymgymmerodd  â llafnrio  yn  selog  fel  y goddefai  yr 
amseroedd  ym  mhob  lie  y caffai,  yn  siroedd  Caerfyrddin,  Brycheiniog, 
Maesyfed,  a Threfaldwyn,  hyd  ddiwedd  ei  oes,  ond  yn  benaf  yn  sir- 
oedd Brycheiniog,  Caerfyrddin,  a Maesyfed.  Yr  oedd  yn  byw  yn 
Ystrad  Walter,  yn  sir  Gaerfyrddin,  o fewn  ychydig  filltiroedd  i Lan- 
ymddyfri,  ac  yn  cadw  ysgol  ramadegol,  nen  fath  o athrofa,  mewn  lie 
a elwir  Abercrychan,  ger  llaw.  Dywedir  ei  fod  yn  ysgolfeistr  enwog, 
a gallasai  gael  lie  cysnrns  yn  yr  Eglwys,  pe  buasai  yn  cydffnrfio,  a 
cheisid  yn  daer  ganddo  wneyd  hyny gan  y Dr.  Thomas,  esgob  Ty  Ddewi. 
Math  o barhâd  o’i  ysgol  ef  yw  y Coleg  Ymneillduaidd  sydd  yng 
Nghaerfyrddin,  athraw  cyntaf  yr  hwn  ydoedd  W.  Evans,  yr  hwn  a 
gafodd  ei  ddysgeidiaeth  dan  Prydderch  ei  hnn. 

Ef  allai  mai  yma  y bydd  briodolaf  rhoddi  nodiad  am 

Christmas  Samuel.  Tybir  iddo  gael  ei  eni  ym  mhlwyf  Llanegwad, 
yn  sir  Caerfyrddin,  yn  y fl.  1674.  Efe  a ddilynodd  Mr.  Tho, 
Bowen,  ym  mugeiliaeth  cynnnlleidfa  o Ymneillduwyr  yn  y Pant  Teg, 
ger  Caerfyrddin,*  yn  1710.  Efe  a gyhoeddodd  rifedi  o lyfrau  def- 
nyddiol  yn  yr  iaith  Cymraeg.  Bn  yn  gynnorthwy  mawr  i Mr.  C. 
Jones,  Llanddowror,  i sefydln  ei  Ysgolion  Cymreig,  er  bod  y gwr 
hwnw  yn  eglwyswr.  Bn  farw  Mehefin  18,  1764,  yn  90  oed.f 

7.  ‘ Dirgelwch  i rai  i’w  Ddeall  ac  i eraill  i’w  Watwar  sef  Tri 
Aderyn  yn  ymddiddan  yr  Eryr,  a’r  Golomen,  a’r  Gigfran.  Nen 
Arwydd  i Annerch  y Cymrn.  Yn  y flwyddyn  1658,  cyn  dyfod  666, 

Argraphwyd  gan  J.  S.  tros  Nicholas  Thomas,  â Lewis  Thomas, 
1714.’  32plyg. 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.í  Y mae  rhaglythyr  iddo  gan 
‘L.  T.’  (Lewis  Thomas) — ‘Mehefin  22,  1714  O’m  stafell  yn  y 
Mwythig  dan  Inn  y delyn  Gymreig.’  Dywedir  hefyd  mewn  hysbys- 
iad  yn  ei  ddiwedd  : ‘ Y llyfr  hwn  a werthir  mewn  Amryw  fannan  yn 
Ghymrn  yn  Enwedig  gan  Lewis  Thomas,  o Blwy  Llangrannog  a 
Nicholas  Thomas  o Blwy  Kennaerth.  Pris  9 Ceiniog.’  Mae  yn 
debyg  mai  egwyddorwas  yn  yr  Amwythig  oedd  Nicholas  Thomas  y 
pryd  hyn.  Ym  mhen  ychydig  flynyddan  eto  ceir  ef  yn  argrafih  ar  ei 
dranl  ei  hnn,  wedi  sefydln  y drydedd  argrafiwasg  yng  Nghymm. 
Yr  oedd  Lewis  Thomas  yn  weinidog  yn  Henllan,  sir  Gaerfyrddin ; ac 
yn  yr  ymraniad  a gymmerodd  le  yn  1708,  efe  a gymmerodd  blaid  yr 
Annibynwyr  a’r  gwir  Galfiniaid  o’r  gynnnlleidfa,  y rhai  a adeiladasant 
gapel  Rhyd  y Ceisiaid  ger  llaw.§ 

* [Yn  Khestr  y Tanysgrifwyr  i Eirlyfr  Sion  Rhydderch  (rhif  5,  d.f.  1725) 
ceir  enw  ‘Mr.  Christmass  Samuel  Minister  at  Llanegwad ac  ym  mhlith  enwau 
derbynwyr  ‘Y  Fuchedd  Gris’nogol’  (rhif  6,  d.f.  1752)  y mae  ‘Rev.  Mr 
Christmas  Samuel  of  Llanegwad.’] 

+ Rees’s  Non-Con.  in  Wales , p.  342. 

Î Gwel  rhif  15,  d.f.  1653. 

§ Byr  a Chyioir  Hanes  Eglwys  Rhyd  y Ceisiaid , gan  Mr.  Matthias  Maurice,. 


1714] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


303 


8.  ‘Rhybudd  Teg  Mewn  Pryd  da.  Sef  Llyfr  bycban  yn  dair 
rhan,  Rhan  i.  Yn  cynnwys  Stori  yn  dangos  mor  wag  yw  y Byd  i 
hyderu  amo.  Rhan  ii.  Yn  cynnwys  Denny dd  a chymmwysiad  yr 
ystori.  Rhan  iii.  Yn  cynnwys  cyfarwyddiaden  i gadw  cydwybod 
lân.  E las  a gafas  rybudd,  ac  ni  las  a’i  cymmerodd. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Tho : Dnrston.  1714.’ 

9.  ‘ Cyfoeth  i’r  Cymrn.  Neu  Drysor  y Efyddloniaid,  wedi  ei 
Egoryd  mewn  amryw  o Bregethan ; Er  mwyn  gwnenthnr  gwerth- 
fawrogrwydd  hawddgarwch  a godidawgrwydd  Christ  yn  fwy  ad- 
nabyddns  dymnnol  a chymeradwy.  A’r  Nefoedd  yn  agored,  a’r 
uniawn  Efordd  iddi,  Mewn  dwy  bregeth,  Gyda  Galwad  i bechadur- 
iaid  gan  Grist  ei  hun.  A Rhybydd  o’r  nefoedd  i wilio  a gweddio,  ac 
ymbaratoi  erbyn  Marwolaeth  a’r  farn.  Gan  William  Dyer.  Ar- 
graphwyd yn  1714.’ 

‘Hwn  yw’r  ail  Argraphiad  o’r  llyfr  hwn  yn  Gymraeg.  Wedi  ei 
brintio  yn  llawer  mwy  cywir  a chyflawn  na’r  Argraphad  cyntaf.’# 

Er  bod  hwn  yn  cael  ei  alw  yn  ail  argraffiad ; ond  os  yw  y cyntaf  a 
roddais  yn  hysbysiaeth  gywir,  y mae  yn  rhaid  fod  hwn  yn  drydydd 
argraffiad.  f 

10.  ‘ Caniadan  Hefol ; Sef  Agoriad  ar  y Bennod  gyntaf  o Ganiadan 
Solomon,  ar  fesnr  Cerdd,  Ynghyd.  A rhai  Hymnan  Ysprydol.  O 
Waith  Davydd  Lewys,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Tho.  Dnrston  yn  y Elwyddyn 

1 714. 

11.  ‘An  Historical  Acconnt  of  the  Ancient  and  Modern  State  of 
the  Principality  of  Wales,  Dntchy  of  Cornwall,  and  Earldom  of 
Chester.  Collected  ont  of  the  Records  of  the  Tower  of  London,  and 
divers  ancient  Anthors.  By  Sir  John  Doderidge,  Knight.  The 
Second  Edition.  J To  which  is  added  his  Royal  Highness  the  Prince 
of  Wales’s  Patent  both  in  Latin  and  in  English ; also  an  Acconnt  of 
his  Dignity,  Privileges,  Arms,  Rank  and  Titles,  and  of  his  Sons  and 
Daughters. 

London:  Printed  for  J.  Roberts  in  Warwick  Lane.  1714.  (Price 
Two  Shillings  Stitched.)’ 

12.  ‘Canwylly  Cymru  Sef  Gwaith  Mr.  Rees  Prichard,  gynt 
Piccer  Llandyfri.  A brintiwyd  o’r  blaen  yn  bum  rhan,  wedi  ei 

* Cefn  yr  wyneb-ddalen. 
t Gwel  rhif  4,  d.f.  1681  ; a rhif  3,  d.f.  1706. 

Î Gwel  rhif  3,  d.f.  1630. 


304 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1715 


cyssyUty  oil  yn  un  Llyfr.  The  Divine  Poems  of  Mr.  Rees  Prichard 
Sometime  Yicar  of  Llandovery  in  Carmarthenshire.  Y Pummed 
Argraphad  gydag  ychwanegiadau  helaeth. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan'/Thomas  Dnrston 
yn  y Flwyddyn  1714.’# 

Dylai  yr  hyn  sydd  yn  1700  gan  S.  Hughes,  fod  yma. 

13.  [‘Wales,  a Poem,  by  Francis  Price.’  8vo.] 

1715. 

1.  ‘Trugaredd  a Barn,  &c.  Llundain.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.f 

2.  4 Pregeth  a bregethwyd  ar  y dydd  cyntaf  o fis  Mawrth,  1714. 
Yr  hwn  oedd  Ddydd  Gwyl  St.  Dafydd.  Gran  George  Lewis, 
M.A.  Caplan  i’r  gwir  Barchedig  Arglwydd  loan  Escob  Bangor. 

Argraphedig  yn  Llundain  gan  Edm.  Powel,  Ac  ar  werth  gan 
Charles  King  yn  Westminster  Hal,  a chan  Edm.  Powel  yn  Black- 
fryars  yn  Llundain,  1715.’ 

3.  4 Cydymmaith  i’r  Allor.  Yn  dangos,  Anian  ac  Angenrheid- 
rwydd  Ymbaratoad  Sacrafennaidd,  Modd  y derbyniom  y Cymmun 
bendigedig  yn  Deilwng.  Ym  mha  un  y profir,  Fod  y Dychryniadau 
a’r  Amheuon  hynny  ynghylch  Bwyta  ac  Yfed  yn  anheilwng,  a Bwyta 
ac  Yfed  Barnedigaeth  i ni  ein  hunain  wrth  hyny,  yn  ddisail  ac  yn 
anwarantadwy.  At  yr  hyn  a ’chwanegir  Gweddiau  a Myfyrdodau 
rhagddarparol  i Ymbaratoad  Sacrafennaidd,  yn  ol  yr  hyn  y mae 
Eglwys  Loegr  yn  ei  ofyn  gan  ei  Chymmunwyr.  A Gyfieithwyd  i’r 
Gymraeg  gan  Foses  Williams,  Baglawr  Celfyddydau,  wrth  Arch 
y Parchedig  Capten  Lewes  o’r  Gernos. 

Ac  a brintiwyd  ac  a werthir  yn  Llundain,  Gan  Joseph  Downing 
ym  Martholomew-Close  ger  Haw  Smithffield,  mdccxv.’ 

Llyfr  by  chan  18plyg  ydyw,  o 96  tudalen.  Arwyddir  ei  c Ragym- 
adrodd  ’ â 4 W.  V.,’  ac  y mae  yn  ei  ddiwedd  dri  thudalen  a hanner  o 
eirlyfr,  yn  cynnwys  ‘ Ynghylch  Cant  o Eiriau  Cymraeg  Gorhynaidd 
ni  arferir  heddiw  yn  sathredig  trwy  Gymru,  a’u  Harwyddocâd.’ 

[Y  mae  y Gernos,  He  yr  oedd  y Cadb.  Lewes  yn  byw,  ym  mhlwyf  Llangynllo, 
swydd  Geredigion,  ac  nid  yn  neppell  o Gastell  Newydd  Emlyn.] 

4.  4 Galwedigaeth  ddifrifol  i’r  Crynwyr,  i’w  gwahawdd  hwy  i 
ddychwelyd  i Grist ’nogaeth.  0 gyfieithiad  Theophilus  Evans.’ 

Mwythig.  8plyg. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1646  ; rhif  2,  d.f.  1670  ; rhif  6,  d.f.  1672  : a rhif  1,  d.f. 
1681. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1687. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


305 


1715-16] 


Y Parch.  Theophilus  Evans  ydoedd  bummed  mab  i Charles  Evans, 

0 Ben  y Wenallt  [ym  mhlwyf  Llandygwydd,  ger  llaw  Trefhedyn 
Emlyn],  yn  sir  Aberteifi,  ac  a anwyd  yn  1694.  Ordeiniwyd  ef  yn 
ddiacon  yn  1718,  ac  yn  offeiriad  yn  Ì719.  Ei  guradiaeth  gyntaf 
ydoedd  Tir  yr  Abad,  yn  sir  Frycheiniog,  o’r  lie  y symmudodd 

1 Lanlleonfel,  yn  yr  nn  gymmydogaeth.  Yn  1728,  cafodd  fyw- 
oliaeth  fechan  Llanynys  gan  esgob  Ty  Ddewi,  yr  hon,  wedi  ei 
gwasanaethu  am  ddeng  mlynedd,  a gyfnewidiodd  am  Langam- 
march.  Yn  1739,  cafodd  St.  Dewi  yn  Llanfaes  [yn  nhref  Aber- 
honddn],  yr  hon  a ddaliodd  hyd  ei  farwolaeth.  Yn  1763,  rhoes 
Langammarch  i fyny  i’w  fab  yng  nghyfraith,  Hugh  Jones,  tad 
Theophilus  Jones,  awdwr  yr  1 History  of  Breconshire,’  yr  hwn,  wedi 
hyny  a’i  cyfnewidiodd  am  Lywel — oil  yn  sir  Frycheiniog.  Ei  wraig 
ydoedd  Alis,  merch  Morgan  Evan,  Rhyd  Galed,  sir  Forganwg,  o’r 
hon  y bu  iddo  bump  o blant,  tri  mab  a dwy  ferch.  Bu  farw  yn  1769, 
yn  75  oed.# 

5.  % 1 Godidowgrwydd,  Rhinwedd,  ac  Effaith  yr  Efengyl.’ 

Mwythig.  8plyg. 

6.  % 1 Euchologia,  neu  yr  Athrawiaeth  o arferol  Weddi.  Gan 
loan  Prideaux,- Esgob  Caerfrangon.  O gyf.  Rowland  Yaughan, 
Esq.’  8plyg. 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad  ac  ail  gyfieithiad.f 

7.  T ‘Y  Gyfraith  a roddwyd  allan  o Zion.  A Gorchymynion 
Arglwydd  y Bywyd,  (Yr  hwn  ydyw  yr  Arglwydd  or  Ref)  Gwedi  i 
hysbysu  i Ddynion  Gan  Walter  Jenkins.  A Sgrifenwyd  yn  gynta 
yn  yr  jaith  Saesoneg,  yn  y flwyddyn  1660.  A g yn  awr  gwedi  i 
gyfieithu  ir  Gymraeg  er  lleshad  i bawb  er  sydd  yn  che  enych  dyfod 
i adnabod  ffordd  a Gorchmynion  Crist,  y rhai  sydd  yn  arwain  i 
Fywyd  trgwyddol,  Gan  Elisha  Beadles. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Thos.  Durston.’ 

8.  ‘ Athenae  Britan nicae,  or  a critical  History  of  the  Oxford  and 
Cambridge  Writers  and  Writings,  &c.’ 

London.  1715. 

Cyhoeddwyd  y gwaith  hwn  ar  amrywiol  amserau,  o’r  amseriad 
hwn  hyd  1800. 

1715-16. 

1.  ‘ Ymddangosiad  dilys  a disymmwth  Crist  i Famu’r  Byd.’ 

* Jones’s  History  of  Breconshire;  Williams’s  Eminent  Welshmen. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1607.  [Dilys  fod  yma  ryw  gamsyniad.  Nid  oes  hanes  i 
Rowland  Vaughan  gyfieithu  y gwaith  hwn,  os  nid  efe  oedd  cyfieithydd  ar- 
graffiad  1607  ; ac  os  efe  a gyfieithodd  hwnw,  nid  yw  hwn  gyfieithiad  newydd.] 

39 


306 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1716 


Traetbawd  ydyw  ar  Dad.  xxii.  20,  o fwy  na  r350  o dudalenan.  T 
mae  yn  ei  ddiwedd  * Ysbysiad  ’ am  gyboeddi  cyfansoddiad  newydd  o’r 
Salmau  ar  gân ; yng  nghyd  â cbynllun  o liono  yn  cynnwys  y Salm  I, 
fel  hyn : — 

‘ Y dýn  nid  â dýn  dedwydd  yw 
i Gyngbor  Gwyr  dirâs, 

Ni  tbramwy’w  Ffyrdd  tra  byddo  byw 
ni  cbâr  mou  gwawdjaith  gâs. 

Yng  Ngbelloedd  gwycb  ei  galon  jacb 
mae’n  cnddio  Geirian  Duw, 

Ei  Feistr  Gwaitb  yw’r  Beibl  bacb 
ei  gyfaill  Gwely  yw. 

Saif  bwn  yn  beraidd  bren  o bŷd 
ar  Lan  ŷ Nefol  Nant : 

Nid  Dig  y Diawl,  nid  Bâi  y Byd 
all  chwytbn  bwn  i bant. 

Bydd  Dail  ei  BrofFes  byth  yn  llawn, 
tra  gwyrf  a gwyrdd  en  Gwawr 

A Ffrwyth  Sancteiddrwydd  fel  y Grawn 
fai’n  pyngo’r  llwyn  i’r  llawr. 

Ond  nid  fel  hwn,  medd  Dnw,  fydd  Bhan 
yr  enwir  drwg  en  Hynt ; 

Fel  main  Us  man  en  Gobaith  Gwan 
A chwelir  gan  y Gwynt. 

Fe  aiíf  gan  D diawl  i Uffem  dan 
y Dorf  annnwiol  drist 

Pan  gaifo’r  Saint  mewn  Braint  a Bri 
Be  ar  Ddebenlaw  Crist. 

Can’s  Calon  Dnw  a’i  Sercb  y sy 
ar  Ffyrdd  y Cyfion  call 

Ond  Trawsffyrdd  a Trpseddwyr  by 
sy’n  mynd  i Lety’r  Fall.’ 

Ni  wyddys  a gafwyd  cefnogaetb  i gyhoeddi  y Salman  byn ; ac  nis 
gellir  anwesn  nemawr  ofid  am  yr  amddifadrwydd  o bonynt,  os  yw  yr 
ncbod  yn  gynllnn  cywir  o’r  cyfansoddiad  a’r  llythyreniaeth.  Gwell 
yw  yr  ben  ‘Arcbddiacon  Meirionydd,’  er  ei  waetbed  mewn  rhai 
manan. 


1716. 

1.  c Llytbyr  at  y Mertbyron  yngbarcbar.  Gan  St.  Cyprian.  0 
Gyfieithiad  J.  Morgan.’ 

Llnndain.  12plyg. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


307 


7016] 


2.  ‘ Llythyr  at  y cyfryw  o’r  Byd,  ac  sydd  raid  eu  deffroi  a’u  cyf- 
arwyddo,  er  lleshad  a Budd  tragwyddol  eu  Heneidieu,  tan  y penau  a 
ganlyn,  sef,  Meddwl  ac  Ystyried,  i.  Pa  beth  ydynt,  a chyda  liyny 
Eglurhad  byrr  o’r  Credo,  &c.  Gan  Garwr  Eneidieu,  &c.  Wedi  ei 
gyfieitliu  gan  Iaco  ab  Dewi  i’r  Gymraeg. 

Printiedig  yn  y Mwythig,  gan  Jobn  Bbyddercb,  ar  draul  David 
Lewis,  Christmas  Samuel,  a William  Davies.  1716.’ 


Mr.  David  Lewis  ydoedd  weinidog  yr  Ymneillduwyr  yng  Nghas- 
newydd  ar  Wysg,  sir  Eynwy.  Dyma  y lie  cyntaf  i ni  gael  enw 
John  Rhydderch  fel  argraffydd.  Mab  ydoedd  ef  i Rhydderch 
Dafydd  ab  Gruffydd,  o’r  Cwm  Du,  ger  Castell  Newydd  yn  Emlyn, 
yn  sir  Gaerfyrddin.*  Yr  oedd  o deulu  darllengar,  ac  amryw  o honynt 
yn  weinidogion  gyda’r  Bedyddwyr  a’r  Henaduriaethwyr.  Yn  nechreu 
y canrif  hwn  nid  oedd  argraffydd  llyfrau  by  chain  Cymreig  yn  unman  o 
fewn  y Dywysogaeth ; ac  i’r  Mwythig  yn  gyffredin  y cynnnerid  pob 
petli  o’r  fath  i’w  argraffu,  yr  hyn  a wnaeth  fod  cryn  gyrchu  yno 
gan  fân  ysgrifenwyr,  beirdd,  a theithwyr  llyfrau  a chaneuon.  Rhaid 
cofio  mai  crefyddwyr  yr  oes  ydoedd  ei  llenorion.  Yr  oedd  teulu 
Rhydderch  yn  y Cwm  Du  oil,  neu  gan  mwyaf,  yn  aelodau  ac  yn 
weinidogion,  pregethwyr,  a chynghorwyr,  rhai  gyda’r  Bedyddwyr, 
ac  ereill  gyda’r  Henaduriaethwyr ; ac  yr  oedd  llawer  hefyd  o awen  yn 
y teulu  ; ac  felly  yr  oeddynt  yn  hynafiaethwyr  a llyfrwyr ; yn  hoff  o 
ddarllen,  ac  yn  uwch  mewn  gwybodaeth  gyffredinol  na’u  cymmydog- 
ion.  Wrth  ymwneyd  felly  â llyfrau,  a’r  Mwythig  yn  fath  o ystorfa 
llyfrau  Cymreig  yn  yr  oes  hòno,  daeth  rhai  o’r  gymmydogaeth  hon 
i dybio  mai  celfyddyd  ragorol  ydoedd  argraffu  llyfrau,  ac  i ymroddi  i 
ddysgu  y gelfyddyd;  megys  ‘Nicholas  Thomas,  o blwyf  Cennarth,’  a 
John  Rhydderch ; ac  ereill  i ymgymmeryd  â’r  gorchwyl  o werthu 
llyfrau,  megys  ‘ Lewis  Thomas  o blwyf  Llangrannog.’f  Y canlyniad 
fu  i argraffwasg  gael  ei  sefydlu  yn  eu  cymmydogaeth,  ac  un  Isaac 
Carter  yn  argraffydd ; yr  hwn  a symmudodd  yn  fuan  i Gaerfyrddin, 
lie  y ceir  Nicholas  Thomas  yn  argraffydd,  wedi  bod  ychydig  amser 
dan  enw  Isaac  Carter.  Y mae  yn  clra  thebyg  mai  yr  un  wasg  oedd 
dan  enw  y ddau,  canys  y mae  argraffwaith  y llyfrau  a argraffwyd 
ganddynt  yn  profi  liyny ; a thebyg  iawn  yw,  bod  gan  N.  Thomas 
rywbeth  i’w  wneyd  â’r  wasg  hòno,  pan  ydoedd  yn  Nhrefhedyn,  gan 
ei  fod  ef  yn  byw  yng  Nglienarth,  ger  llaw. 

Y mae  enw  un  John  Harries,  W.  Davies,  a Christmas 
Samuel,  yn  gyssylltedig  fel  cyhoeddwyr  llyfrau.  Daeth  J.  Harries 
yn  weinidog  cymiorthwyol  i Davies,  i Gapel  Isaac,  yn  1724,  abu 
farw  Ionawr  3,  1748;  a dilynwyd  yntau  gan  Thomas  Williams, 
awdwr  yr  ‘ Oes-Lyfr.’ 


* Yr  Adolygydd,  1852.  [Ym  mhlwyf  Bettws  Ieuan,  yng  Ngheredigion,  y 
i mae  y Cwm  Du,  er  nad  yw  neppell  o dref  Castell  Newydd,  yr  hon  y gorwedd  y 
1 rhan  fwyaf  o honi  o fewn  terfynau  swydd  Gaerfyrddin.  Gweler  dan  rif  1,  d.f. 


f Gwel  rhif  7,  d.f.  1714. 


308  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1716 

3.  1 Gweledigaeth  David  Evans,  o’r  Plâs  Dn,  yn  sir  Drefaldwyn.’ 

Mwythig.  8plyg. 

Yr  Evansiaid  oeddynt  nnwaith  yn  berclienogion  y Plas  Dn,  nen  y 
Plasan  Dnon.  Yr  Evan  cyntaf  oedd  Evan  ab  Hywel,  yna  ei  fab 
yntan  yn  Lewis  Evans,  a’i  blant  yntan  yn  Morgan,  Evan,  Edward, 
ac  Einion  Evans,  gan  adael  yr  ab  allan  fel  o’r  blaen  y gwneid  yn  y 
tenln  hyn  byd  ddenddeg  nen  dair  ar  ddeg  o genedlaetban — hyd 
Einion  ab  Seissyllt,  yr  bwn  a briododd  Nest  fercb  Madog  ab  Cadwgan, 
o Nannan,  Arglwydd  Meirionydd. 

4.  ‘Drych  y Prif  Oesoedd,  Yn  ddwy  Ran.  Gran  Tbeopbilns 
Evans. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  John  Rhydderch  tros  yr  Awdwr 
171G.’ 

[Dyma  yr  argraffiad  cyntaf  o ‘Ddrych  y Prif  Oesoedd;’  ac  y mae  yn  11a wer 
anghyflawnach  na’r  ail  argraffiad,  yr  hwn  oedd  yr  olaf  a gyhoeddwyd  gan  yr 
awdwr  hylithr  ei  hun.  Nid  yw  enw  y gwaith  yn  gyflawn  yma  ; ond  gan  nad 
oes  cyfargraff  o’r  cjm-argraffiad  o fewn  fy  nghyrliaedd,  nis  gallaf  gyflawnu  y 
diffyg  : ond  tebygol  mai  cyffelyb  ydoedd  i enw  yr  ail  argraffiad,  yr  hwn  a geir 
yn  llawn  d.f.  1740,  rhif  4.] 

5.  ‘ Y Cymmnnwr  ystyriol,  nen  Eglnrhâd  Athrawiaeth  Sacrament 
Swpper  yr  Arglwydd,  &c.  Gan  William  Fleetwood,  D.D. 
Esgob  Llanelwy,  yn  awr  Esgob  Eli.’ 

Llnndain.  12plyg. 

Yr  oedd  y Dr.  Fleetwood  yn  esgob  Llanelwy  o’r  fl.  1708  i’r  fl. 
1714,  ar  ol  y Dr.  Beveridge,  ac  o flaen  y Dr.  J.  Wynne. 

6.  £ Pregeth  a bregethwyd  yn  Ngbapel  Tŷ  Ely,  yn  Holbnrn,  yn 
Llnndain,  ar  Ddydd  Mercher,  Mehefin  y 7,  1716,  Dydd  y Diolch- 
garwch  cyhoeddns  am  fendỳth  Dnw  ar  Gynghorion  ac  Arfan  ei 
Fawrhydi  yn  llonyddii  y Gwrthryfel  annatnriol  diweddar.  0 
gyfieithiad  Iago  ab  Dewi,’ 

Mwythig.  12plyg. 

Y ‘ Gwrthryfel  annatnriol  ’ hwnw  oedd  yr  nn  a godwyd  yn  Scot- 
land ar  ddyfodiad  Sior  i.  i [orsedd  Lloegr,  gan  y rhai  a fynent  roddi 
ŵyr  i Siarl  n.  yn  frenin,  yn  He  ei  gefnder  Sior  i. 

7.  ‘Ufndd-dod  Eglwys  Loegr  i’r  Brenin  George,  &c.’ 

Llnndain.  12plyg. 

[Llyfryn  arall  ar  yr  un  pwnc  ydyw  hwn  yma.] 

8.  ‘ Llawlyfr  y Gwir  Gristion.’ 

Mwythig.  12plyg. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


309 


1716] 


9.  ‘ Gwirionedd : y Grefydd  Grist’nogol.  0 Waitb  Hugo  Grotius. 
A gyfjeitbwyd  gan  Edward  Samuel  Person  Bettws  Gwerfil  Goch. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Jolm  Rhyddercb  yn  y Plwyddyn, 
1716.’  [16plyg,  neu  8plyg  bycban : 16+204=220  tudalen.] 

Rboddwyd  petb  o banes  y cyfieitbydd  o’r  blaen.*  Y mae  yn 
briodol  yma  roddi  peth  crybwylbon  am  yr  awdwr 

Hugo  Grotius  a anwyd  yn  Delfft,  yn  Holand,  Ebrill  10,  1583. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  ym  Mbrifysgol  Leiden ; ac  wedi  gorphen  ei 
dymmor  yno,  efe  a gymmerodd  le  fel  ysgrifenydd  llysgenadaetb  i 
Ffrainc,  a cbyboeddodd  amrai  bethau.  Wedi  myned  yn  ei  ol  o’r 
daith  bòno,  efe  a wnaed  yn  gyfreithiwr.  Yn  1615  efe  a anfonwyd 
i Loegr,  i ymdrechu  beddychu  rbyw  ymrafael  oedd  rbwng  Holand  a’r 
wlad  bon  o berthynas  i’r  bawl  o bysgota  ym  moroedd  Greenland,  pryd 
y derbyniwyd  ef  yn  groesawgar  gan  y Brenin  Iago  i.  Wedi  myned 
yn  ol  efe  a ymddyrysodd  yn  nberfysgiadau  yr  amseroedd  rbwng  y 
pleidiau  duwinyddol  a gwladyddol — y Calfiniaid  a’r  Gwrtlifynegwyr 
(Arminiaid)  oedd  yn  ymranu  yn  y wlad  hòno,  yr  byn  a fu  yn  fuddu- 
goliaeth  i’r  cyntaf  ar  yr  olaf ; ac  yn  y carcbar  yr  ysgrifenodd  y 
Traetbawd  bwn  yn  Lladin.f  Rboed  ail  argraffiad  o bono  yn  Gym- 
raeg  yn  18 — o dan  olygiad  y Parcb.  David  Rogers,  gweinidog 
Wesleyaidd;  ac  un  arall  yn  ddiweddar  [1854]  gan  Mr.  Spurrell, 
Caerfyrddin,  o dan  olygiad  medrus  y Parcb.  D.  S.  Evans. 

10.  1 Cywydd  i’r  Merthyron.  Llundain.’  I2plyg. 

[Hwn  yw  y darn  argraffyddol  goreu  a cbywiraf  a welais  i o waith  Sion 
Rhydderch  garbwl ; er  bod  hwn  yn  ddigon  pell  ar  ol  argraffwaith  cyffredin  yr 
oes.  Y mae  Dafydd  Rogers  wedi  gwneyd  amryw  gyfnewidiadau  yn  yr  ar- 
graffiad a gyhoeddwyd  ganddo  ef  o’r  cyfieithiad  godidog  hwn.  Nid  oes  dyddiad 
wrth  argraffiad  Rogers.] 

11.  ‘Myfyrdod  Comfforddus  i Gristionogion.’ 

Llundain . 1 2plyg. 

12.  1 Ufudd-dod  i Lywodraetb  a Cbariadoldeb,  wedi  eu  gosod 
allan  mewn  pregetb  a adroddwyd  yn  Eglwys  St.  Paul,  yng  Ngardd 
y Myneicb,  ar  Ddydd  GwylDewi,  sef  y dydd  cyntaf  o Fawrtb,  1715.’ 

Llundain.  8plyg. 

Cyboeddwyd  y bregetb  ucbod  yn  y ddwy  iaitb,  gan  yr  un,  ac  ar 
yr  un  pryd. 

[‘  Gardd  y Myneich  ’ yw  Covent  Carden,  yn  Llundain.  Mae  yn  debyg  mai 
o fiaen  Ysgol  Rad  y Cymry  y traddodwyd  y bregeth.] 

13.  ‘ Pregetb  ar  Act.  xxi.  30,  31.  0 Gyfìeitbiad  R.  Llwyd.’ 

Mwytbig.  12plyg. 

14.  ‘ Defosiwnau  Priod,  o gyfìeitbiad  W.  L.  M.D. 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1714. 

t Penny  Cyclopaedia;  Jones’s  Christian  Biographical  Dictionary. 


310  LLYFRYDDIAETH  Y CYMBY.  [1716 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  John  Bhydderch,  tros  Dafydd 
Lloyd.’  32plyg. 

Y mae  rhagymadrodd  y llyfr  bychan  hwn  gan  1 John  Owen,’  yr 
bwn  oedd  wr  o sir  Eon,*  yr  bwn  a briodola  ei  awduriaeth  i un  Dr. 
Yalantine.  Pwy  ydoedd  y Dr.  Yalantine?  Ai  onid  Thomas 
Yalantine,  B.D.,  o Chalfont  Saint  Giles,  yn  sir  Buckingham,  yr 
hwn  y ceir  ei  enw  yn  un  o 121  o dduwinyddion  a enwyd  i fod  yn 
Gymmanfa  o Dduwinyddion,  cynnwysedig  o Eglwyswyr  ac  Anghyd- 
ffurfwyr  i gyfarfod  yn  Westminster,  i ymdrafod  ar  ryw  gynllun  i’w 
roddi  ger  bron  y Brenin  Siarl  i.  a’r  Senedd,  er  cymmodi  pleidiau 
crefyddol  yr  oes  hòno?  Yr  oedd  yn  bregethwr  poblogaidd  iawn. 
Attaliwyd  ef  rhag  gweinidogaethu  gan  un  Syr  John  Lamb,  Deon  yr 
Archau,  o blegid  gwrthod  darllen  Llyfr  y Chwaryddiaethau.f  Y 
mae  cyfeiriad  at  y llyfr  hwn  o’r  blaen  ddwy  waith,  yn  ol  Mr. 
Moses  Williams.}; 

15.  ‘ Efordd  y Cristion  i’r  Nefoedd,  Neu  pa  beth  sydd  raid  iddo  ef 
wneuthur  i fod  yn  Gadwedig : Gwedi  i droi  ’n  Gymraeg,  allan  o’r 
trydydd  Argraphiad  yn  Saesonaeg.  Gan  B.  Llwyd,  Eglwyswr 
Llangedwyn. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig.’ 

16.  ‘Gweddi  yr  Arglwydd  wedi  ei  hegluro  mewn  amryw  Ymad- 
roddion  Byrion.  Gan  G.  Griffith,  D.D.  Esgob  Llanelwy.’ 

Ail  argraffiad.§  Bhoddwyd  argraffiad  o’r  unrhyw  hefyd  yn  y 
canrif  hwn,  gan  Gymdeithas  o Eglwyswyr  yn  Esgobaeth  Bangor. 

17.  ‘Athense  Britannicee.  By  Myles  Davies.  1716.’ 

TTn  o Dre’r  Abad  [ym  mhlwyf  Whitfford,  ger  Treffynnon]  oedd 
Myles  Davies,  ac  o deulu  y Dafisiaid  o Lanerch,  ger  Dinbych. 
Cynghorwr  yn  y gyfraith  ydoedd;  ac  yn  byw  fwyaf  yn  Llundain. 
Yr  oedd  yn  elynol  iawn  i Ariaeth,  Sosiniaeth,  Pabyddiaeth,  &c., 
ac  yn  nodedig  o selog  dros  Sior  i.  pan  y daeth  i gymmeryd  meddiant 
o orsedd  y deyrnas  hon.  Bu  farw  mewn  siomedigaeth  a tlilodi  Tach. 
24,  1723,  yn  48  oed,  a chladdwyd  ef  yn  Nghapel  y Tŵr,  Llundain. || 

18.  ‘A  true  (though  a short)  account  of  the  antient  Britons,  in 
respect  of  their  descent,  qualities,  settlements,  country,  language, 
learning,  and  religion ; with  the  effigies  of  Llewelyn  ab  Gruffydd, 
the  last  Prince  of  Wales  of  the  British  Blood.  By  J.  L.  a Cambro 
Briton.’ 

London,  1716,  4to. 

* A.  Llwyd’s  History  of  the  Island  of  Anglesea,  p.  392. 
t Palmer’s  Calamy's  Nonconformist  Memorials,  vol.  i.  p.  297. 

:j:  Gwel  rhif  3,  d.f  1655;  a rhif  1,  d.f.  1684. 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1685. 

||  Pennant’s  History  of  Whitford  and  Llanasa , p.  115. 


1716]  llyfryddiaeth  y cymry.  311 

19.  * Memoir  of  Matth.  Henry.  By  W.  Tong.’  8yo. 

Cyhoeddwyd  argraffiad  arall  1 2plyg  yr  un  amser. 

20.  ‘ A Display  of  Herauldry,  of  most  particular  Coat  Armours, 
now  at  use  in  tlie  six  Counties  of  North.  Wales,  &c.  Collected  out 
several  Authentic  Authors  by  John  Davies  of  Llan-Sillin  Parish 
in  Denbigh  Shire,  Antiquary. 

Salop.  Printed  by  John  Roderick  for  the  Author,  in  the  year 
171.6.’* 

Y John  Roderick  hwn  ydoedd  John  Rliydderch , yr  argraiFydd 
a’r  Almanaciwr  Cymreig.  f Arferai  alw  ei  hun  yn  John  Rogers  hefyd. 

John  Davies  ydoedd  o’r  Rhiwlas,  Llansilin,  yn  sir  Ddinbych. 
Y mae  dwy  gyfrol  unplyg  a dwy  gyfrol  4plyg  o Achau  Cymreig 
ganddo  yn  y Gywreinfa  Brydeinig,  ym  mhlith  ysgriflyfrau  a elwir 
Additional  MSS.  rh.  9864-7.  Prynwyd  hwy  gan  y diweddar  Thomas 
Pennant,  Ysw.,  y teithydd,  gan  weinyddesyr  hen  Ddafydd  Jones,  yr 
argraffydd,  Trefriw.  Oddi  wrth  yr  ysgrifau  hyny  y cafodd  Syr  R.  S. 
Meyrick  rai  gwelliadau  wrth  olygu  ei  Heraldic  Visitation.  Y mae  enw 
John  Davies  yn  gyssylltedig  ag  un  William  Hughes,  fel  yn  tystio  i 
gywirdeb  achau  pob  teulu  ag  y mae  eu  hachau  wedi  eu  cofrestru  gan 
Lewys  Dwnn,  yn  siroedd  Mon,  Caernarfon,  a Dinbych.  Darfu  i 
lyfr  o achau  gael  ei  gyhoeddi  allan  o wcddillion  ysgrifeniadau  John 
Davies,  gan  John  Reynolds,  mab  Jacob  Reynolds,  o Groesoswallt, 
a’r  hwn  oedd  yn  nai  fab  chwaer  hefyd  i’r  hen  achwr. 

[Y  mae  yn  lied  ddilys  genyf  mai  hwn  yw  y gwaith  a gam-gofnodir  d.f.  1616, 
rhif  1.  Yn  y flwyddyn  hon  (1716)  yr  ymddangosodd  ‘ Herauldry  ’ John  Davies 

gyntaf.] 

21.  If  « Catecism ; Hynny  yw,  Athrawiaeth  i’w  dysgu  gan  bob 
Dyn,  cyn  ei  ddwyn  i’w  Gonffirmio  gan  yr  Esgob.'  Llundain. 

Catecism  yr  Eglwys,  gyda  rhagymadrodd  gan  ‘ Moses  Williams,’ 
* At  Blwyfolion  Llan-Wenog  yng  Ngheredigion,’  lie  y mae  yn  galw 
ei  hun  eu  ‘ Periglor,’  ac  a gyhoeddodd  yn  Llundain,  pan  oedd  yno 
yn  golygu  yr  argraffiad  o’r  Beibl  a ddaeth  allan  yn  1717-184 

22.  ‘Aluredi  Beverlacensis  Annales  sive  Historia  de  Gestis 
Regum  Britannise,  Libris  ix.  E Codice  pervetusto,  calamo  exarato, 

s in  Bibliotheca  Viri  clarissimi  Thomse  Rawlinsoni,  Armigeri, 

Ì Descripsit  ediditque  Tho.  Hearnius,  A.M.  Oxoniensis,  Qui  & 
Prsefatione,  Notis,  atque  Indice  illustravit. 

Oxonii,  E Theatro  Sheldoniano,  mdccxvi.  Sumptibus  Editoris.’ 

j [Alured  (Alred  neu  Alffred)  o Beverley,  ydoedd  hanesydd  Seisonig,  yn 
' hyw  yn  y 12fed  gam-if.  Dywedir  ei  eni  yn  Beverley,  yn  swydd  Gaerefrog  ; ac 

* Meyrick’s  Dwnri's  Heraldry,  Introd.  p.  xxx. 
t Gwel  rhif  2,  d.f.  1716. 

Z Yr  Haul  am  Chwefror,  1858. 


312 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1717 


iddo  dderbyn  ei  ddysg  ym  Mhrifysgol  Caergrawnt,  lie  yr  enwogodd  ei  hun  yn 
fawr  mewn  duwinyddiaeth,  yn  gystal  ag  mewn  gwahanol  gangenau  o ddysg- 
eidiaetli  gyffredin.  Bemir  i’w  farwolaeth  ddygwydd  o gylch  1129,  y flwyddyn 
y mae  ei  Hanes  yn  terfynu.  Y mae  yn  dechreu  ei  banes  gyda  Brutus,  yr  un 
modd  â Gruffydd  ab  Arthur,  ac  yn  ei  derfynu  yn  y 29fed  flwyddyn  o deymas- 
iad  Henri  i,  brenin  Lloegr.  Ni  chynnwys  y gwaith  ond  ychydig,  os  dim,  na 
cheir  yn  ysgrifeniadau  Gr.  ab  Arthur,  Beda,  Fflorens  o Gaerangon,  Henri  o 
Huntingdon,  a Simeon  o Durham  ; ond  oddi  ar  y blaenaf  a’r  olaf  y mae  wedi 
benthyca  yn  benaf.  Nid  oes  dim  cyssylltiad  neillduol  rhwng  ei  waith  a Chymru, 
a phrin  y mae  yn  haeddu  ei  gofrestru  yn  y gwaith  hwn. 

Y Golygydd  ydoedd  Thomas  Hearn  neu  Hearne,  yr  hynafiaethydd  diflin  a 
dysgedig,  yr  hwn  a gyhoeddodd  luaws  mawr  o hen  awduron  cyffelyb  i Alured, 
a gweithiau  yn  dwyn  cyssylltiad  â hynafiaethau  y deyrnas.  Ganwyd  ef  yn 
White  Wetham,  yn  swydd  Bercs,  yn  1678  ; derbyniodd  ei  ddysg  yn  ysgol  rydd 
Bray,  ac  yn  Neuadd  Edmwnt,  yn  Rhydychain  ; a bu  farw  ar  y lOfed  o Fehefin, 
1735.] 

1717. 

1.  ‘ Mynegai’r  Bibl  Cyssegr-lân,  &c.  Gan  William  Nicholas, 

&c.  0 gyfi.eith.iad  Samuel  Williams.’ 

Llundain.  8plyg. 

Samuel  Williams  ydoedd  berson  Llangynllo  [ger  Castell  Ne- 
wydd  Emlyn],  yn  sir  Aberteifi,  a thad  Moses  Williams,  golygydd  y 
Beibl.*  Yr  oedd  y Mynegai  yn  cael  ei  argraffu  i’w  gyd-rwymo  â’r 
Beibl  oedd  yn  awr  yn  cael  ei  gyhoeddi,  ond  bod  rhyw  nifer  o honynt 
yn  cael  eu  rhoddi  allan  wrthynt  eu  hunain  hefyd.  Dywedir  uchod 
‘ gan  William  Nicholas  ;’f  ond  dywedir  mewn  lie  arall  mai  gwaith 
y Dr.  William  Lloyd,  esgob  Llanelwy,  ydoedd  y Mynegai. 

2.  1 Pregeth  a Bregethwyd  yn  Nghapel  Ty  Ely,  &c.  0 Gyf- 

ieithiad  un  o ffyddlon  ddeiliaid  y Brenin  George.’ 

Mwythig.  8plyg. 

Gall  fod  hon  yn  ail  argraifiad  ac  ail  gyfieithiad.j  Capel  Ty  Ely 
ydoedd  gapel  eglwysig  teuluaidd  perthynol  i’r  ty  yn  yr  hwn  y 
cartrefa  esgobion  Ely  tra  y byddant  yn  Llundain,  fel  y mae  yn 
berthynol  i bob  esgobaethj  at  wasanaeth1  eu  hesgobion,  ac  a elwir 
wrth  enw  eu  hesgobaethau,  megys  Ely  Housei  Bangor  House , &c.  = 
Ty  Ely,  Ty  Bangor.  § 

3.  ‘ Meddylieu  neillduol  ar  Grefydd.  Dosbarthedig  mywn 
Devddeg  Pwngc ; a Bwriadeu  G weithadwy  Efurfiedig  arnynt.  Gan 
y Gwir  Anrhydeddus  Dâd  yn  Nuw  Gwilim  Beveridge,  D.D. 
gynt  Arglwydd  Esgob  Llan  Elwy.  0 Gyfieithiad  Jago  ab  Dewi. 

Printiedig  yn  Llundain,  ac  ar  werth  yno  gan  Wiliam  Mears  dan 
Lun  yr  Oen  ger  Llaw  Templ-Bar.  mdccxvii.’  12plyg. 

* [Yr  oedd  Samuel  Williams  yn  reithor  Llangynllo  ac  yn  ebrwyad  neu  fleer 
Llandyfriog.] 

+ [‘Gan  William  Nichols’  a ddywedir  yng  Nghofrestr  Moses  Williams  : 
gweler  rh.  129.] 

Î Gwel  rhif  6,  d.f.  1716. 

§ [Nid  oes,  hyd  yr  wyf  yn  gwybod,  iin  ty  yn  Llundain  y pryd  hwn  yn  perthyn 
i un  esgobaeth  ond  esgobaeth  Llundain  ei  hun,  ac  archesgobaeth  Caergaint.] 


1717] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


313 


Y mae  iddo  ragymadrodd  cyflwyniadol  ‘ Vr  Urddasol  a*r  An - 
rhydeddns  Harri  Llwyd  o Lan  Llawddog  yn  Sir  Gaer  Fyrddin 
Ysgwier  a Sersiant  o'r  Gyfraith,  ’ &c.,  o waith  ‘ Moses  Williams  ;*  ac 
wedi  ei  arwyddo  a’i  amseru  ganddo — ‘ Llundain , y Seithfed  o Idiau  Rhag- 
fyr,  1 716.’  Y mae  yn  dilyn  Ryny  wytR  o englynion  ‘ Mawl  i’r  Llyfr  i yr 
Awdwr , air  Cyjieithydd ,’  gan  ‘ Samuel  Wiliams , Person  Elan  Gynllo 
yng  ’ Winionydd ; pedwar  o ‘ Englynion  o Folawd  iW  Llyfr ’ gan 
‘ Theophilus  Evans;''  a chywydd  ‘ Clod  haeddedigol  i'r  Llyfr  hum  ’ gan 
1 Jenkin  Thomas;'  ac  y mae  yn  ei  ddiwedd  y 1 Cywydd  i'r  Jesu , o 
GynJiildel  Wyneb  yn  wrthwyneb?  gan  1 Jeuan  Gruffydd  o Lan  Iliangel 
Tredeyrn d Y mae  y geiriau  Italaidd  yn  yr  wyneb-ddalen  Ron,  yn 
argraifedig  â llytRyrenau  cocRion  yn  y gwreiddiol. 

Diau  mai  y gwaitR  rRagorol  Rwnw,  o’r  enw  ucRod,  o waitR  y Dr. 
William  Beveridge,  esgob  Llanelwy,  ydoedd. 

Ieuaüst  ab  Gbtjffydd^  oedd  yn  byw  yn  y Tŵr  Gwyn,  ym  mblwyf 
Troed  yr  Aur,  yn  sir  Aberteifi,  ac  yn  gymmydog  i Iago  ab  Dewi. 
Yr  oedd  yn  un  o amryw  brydyddion  a Rynodent  yr  oes  hòno  yng 
Ngheredigion.  Y mae  ‘Carol  HaF  o’i  waitR  ym  ‘ Mlodau  Dyfed.’ 
Y mae  marwnad  iddo  yn  argraffedig  o waitR  Jenkin  TRomas,  o’r 
Cwm  Du,  ger  Castell  Newydd  yn  Emlyn,  yr  Rwn  oedd  frawd  i daid 
John  BRyddercR  yr  argraffydd,  yr  Rwn  a ddywed — 

‘ Oer  y pwnc  oedd  rRoi  pencerdd 
Dan  gwys  ddwys  ddofn,  colofn  cerdd : 

Ifan  Gbijffydd  fwyn  graffus, 

Dyn  ar  air  a dynai’r  us ; 

E brofwyd  Rwn  yn  Brif-fardd, 

Dir  ei  fod  yn  Gadair  Fardd : 

Fe  wnai  Gerdd  yn  bencerddiawl, 

Cysson  oedd  ei  don  ddidawl ; 

Tebyg  oedd  ei  gyRoedd  gân, 

Lwys  ergyd,  i lais  organ ; 

Fe  eiliai  gân  o fawl  gwycR, 

Ar  don  fwyn  i’r  da’n  fynycR  : 

Ail  oedd  ei  Ren  awen  o, 

A’i  wybodaetR  i Bedo. 

Gwnai  gynnilwaitR  perffaitR,  pur, 

A didwyll,  ail  i Dudur. 

Gosodai,  fel  gwe  sidan, 

BleitRiadau’n  glymiadau  glân ; 

’B  oedd  yn  ei  gân  ruddyn  gwycR, 

Y tri  enaid  tirionwycR  ’ 

Yr  oedd  Refyd  fardd  arall  o’r  enw  Ieuan  Gruffydd,  yn  byw  tua’r 
un  amser  yng  NgRefn  y Maes,  ym  Meirionydd ; ac  y mae  perygl 
weitRiau  gymmeryd  y naill  yn  lie  y llalL.f 

* [I/an  Gruffydd  y gelwid  ef  yn  ei  ddydd,  ac  y gelwir  ef  ar  lafar  gwlad 
hyd  y dydd  heddyw.  Y mae  y ty  y preswyliai  ynddo  yn  aros  eto,  ac  yn 
adnabyddus  fel  y cyfryw  yn  y gymmydogaeth.] 

t Yr  Adolygydd,  1852,  t.  54,  61  ; Llythyr  y Parch.  D.  S.  Evans.  [Yr  wyf,  ar 
ol  manylach  ystyriaeth,  yn  tueddu  i dybied  mai  yr  un  oedd  y ddau  Ifan 

40 


314 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1717 


4.  ‘ Cofrestr  o'r  lioll  Lyfrau  Printiedig,  gan  mwyaf  a gyfansodd- 
wyd  yn  yr  Iaith  Gymraeg,  neu  a Gryfi.eith.wyd  iddi  hyd  y Flwyddyn 
1717. 

Printiedig  yn  Llundain,  gan  Brintwyr  y Brenin,  171 7.’ 

Yr  oedd  Mr.  Moses  Williams  yn  cael  argraffu  ei  fân  lyfrau 
Cymreig  at  wasanaeth  crefyddol,  gan  Joseph  Downing,  argraifydd 
y ‘ Gymdeithas  er  Taenu  Gwybodaeth  Gristionogol,’  gan  ei  fod  o 
bosibl  yn  cael  cynnorthwy  y gymdeithas  hòno  i’w  dwyn  allan  ; ond 
y ‘ Gofrestr  ’ hon,  gan  nad  ydoedd  o natur  grefyddol,  h.y.,  heb  fod 
yn  gynnorthwy  i ddefosiynau  nac  ymarferiad  crefyddol,  eithr  dernyn 
llenyddol  o gywreinrwydd  a difyrwch,  a argraffwyd  ar  ei  draul  ei 
hun  gan  ‘ Brintwyr  y Brenin,’  y rhai  oeddynt  yn  rhwym  o gael 
argraffu  y Beiblau,  o blegid  eu  breintlythyr  i’r  dyben  hwnw,  er 
bod  hyny  ar  draul  y ‘ Gymdeithas  ’ hefyd. 

[Adargraffwyd  cyfran  o’r  ‘Gofrestr’  hon  yn  y GwyliedydcL  am  1832,  t.  87, 
119,  217 ; a gresyn  na  buasid  yn  cyhoeddi  y cyfan  o honi.  Dyma  seilwaith 
‘Llyfryddiaeth’  Gymreig ; a buwyd  am  agos  i gant  a hanner  o flynyddoedd 
heb  wneuthur  un  cais  i chwanegu  ati  a’i  pherffeithio.  Gweler  y Rhagymadrodd 
i’r  gwaith  hwn.  Nid  yw  enw  yr  awdwr,  Moses  Wiliams,  ar  ddalen  yr  enw; 
ond  ceir  ef  ar  ddiwedd  y cyflwyniad  i ‘ Richard  Mostyn,  o Benbedw ;’  ac  hefyd 
ar  ddiwedd  yr  anerch  byr  ‘Ary  Cymry,’  yr  hwn  a ddyddir  yn  ‘Llundain,  y 
7fed  o Fehefin,  1717.’] 

5.  ‘Catechism  o’r  Scrythur,  Yn  Nhrefn  Gwyr  y Gymmanfa:  A 
Scrifenwyd yn  Saisoneg  gan  F atthew  Henry  Gweinidog yr  Efengyl, 
Ac  yn  Gymraeg  i ddangos  i’r  Cymro  injaith  (1)  Y petheu  y dylei  efe 
eu  credu.  (2)  Y dyledswyddeu  a ddylei  efe  ei  cyflawni  tu  âg  at 
Dduw  a Dynion.  (3)  Y cyfryngeu  neu’r  Moddion,  a ddylei  efe  ei 
harfer.  (4)  Y petheu  a ddylei  efe  eu  gofyn  gan  Dduw  mewn 
Gweddi,  a hynny  allan  o Air  Cyssegrlan  Duw  ei  hun : 0 brintiad 
Cyntaf  yr  awdwr  gan  Iaco  ab  Dewi.  A’i  Brintio  yn  y Mwythig 
gan  John  Bhydderch,  i David  Johnes,  Christmas  Samuel,  a William 
Davies.  1717.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad,  neu  argraffiad  a chyfieith- 
iad  newydd.* 

Gruffydd  hyn,  ac  mai  rhyw  gamsyniad  a barodd  ei  gyssylltu  â Meirionydd. 
Y mae  dau  le  o’r  enw  Cefn  y Maes  (a  wahaniaethir  fel  y Mawr  a’r  Bach)  yn 
Nyffryn  Troed  yr  Aur  (Tredëyrn),  Ceredigion ; a hwyrach  bod  y bardd,  yn 
ystod  rhyw  ran  o’i  oes,  wedi  bod  yn  preswylio  yn  un  o honynt.  Yr  wyf  yn 
gwybod  i mi  weled  yn  rhywle,  ond  nid  wyf  yn  sicr  pa  le,  grybwylliad  am  Ifan 
Gruffydd,  o Gefn  y Maes,  ym  Meirionydd,  ym  mhlith  beirdd  y cyfnod  hwn  ; 
ond  y mae  yndebyg  ddigon  mai  gwall  rhyw  ysgrifenydd  ydoedd  hyn;  agallasai 
yr  amryfusedd  ddygwydd  trwy  waith  rhy wun  yn  gweled  enw  ‘ Ifan  Gruffydd 
o Gefn  y Maes,’  ac  heb  wybod  fod  lie  neu  leoedd  o’r  enw  yng  Ngheredigion,  ac 
yn  gydnabyddus  â lie  o’r  enw  ym  Meirionydd,  iddo  drosi  annedd  y bardd  i’r 
tu  gogledd  i’r  afon  Dyfi.] 


Gwel  rhif  2,  d.f.  1708. 


1717] 


LL Y FRYDDI AETH  Y CYMRY. 


315 


Yma  y ceir  enwauy  cyhoeddwyr  fel  cyd-argraffwyr  â Rhydderch, 
pryd,  hyd  y gellir  gwybod  yn  bresennol,  mai  Rhydderch  yn  unig 
oedd  yr  argratfydd,*  ac  mai  y lleill  oedd  yn  anturio  y draul,  os  nad 
oedd  yr  argraffydd  yn  cyd-gymmeryd  y draul,  trwy  gymmeryd  nifer 
o gopiau  i’w  ofal  ei  hun,  i’w  gwerthu  o r Mwythig  fel  ystorfa  lyfrau, 
neu  ‘ Paternoster  Row’  y Cymry  yn  y dyddiau  hyny.  Y mae  yma  nn 
yn  cael  ei  enwi  yn  cbwanegol  fel  cyhoeddydd,  at  y rhai  a enwyd  o'r 
blaen,f  sef  David  Jones  neu  Johnes,  am  yr  hwn  yr  wyf  hyd  yn  hyn 
wedi  methu  cael  boddlonrwydd,  na  bod  un  c’r  enw  hwn  ym  mhlith 
yr  Ymneillduwyr  yn  yr  hen  amseroedd,  oddi  eithrMr.  David  Jones  a 
drowyd  o eglwys  Llandyssilio  Gogo,  j ac  yr  oedd  ef  yn  rhy  gynnar  i fod 
â rhan  yn  y gorchwyl  hwn.  Ond  gall  mai  dyn  anghyhoedd  crefyddol 
ydoedd,  ac  mai  rhyw  werthwr  llyfrau  teithiol  yn  y dyddiau  hyny 
ydoedd. 

Y mae  yn  ei  flaenu  anerchiad  rhagymadroddol  o chwe’  thudalen, 
‘At  fugeiliaid  ac  Athrawon,  Penteuluoedd  ac  Jeuenctid  Cymru:’  ac 
wedi  ei  arwyddo 

Caerfyrddin  Meh.  William  Evans? 

24.  1716.’ 

Ac  y mae  olysgrifen  o gefnogiad  wedi  ei  arwyddo  gan  * Thomas 
Wallters.  Thomas  Parot.  James  Lewis.  David  Johnes.  Thomas 
Maurice.  Jehkin  Jones.  David  Edward.  Philip  Pugh.  David 
Jenkin.  Thomas  Beynon.  James  Davies.’  Gweinidogion  Ymneill- 
duol  yr  oes  hòno. 

Er  bod  hanes  awdwr  enwog  y llyfr  yn  dra  adnabyddus,  byddai  yn 
wallus  peidio  â rhoddi  braslun  o hono  yn  gyssylltedig  â’r  llyfr 
cyntaf  hwn  o’i  eiddo  a gyhoeddwyd  yn  Gymraeg,  ac  mor  gynnar  fel 
y gallasai  y cyhoeddwyr  fod  wedi  ymgynghori  ag  ef  am  eu  bwriad 
canmoladwy,  Gan  hyny — 

Y Parch.  Matthew  Henry  a anwyd  yn  y Broad  Oak  (=Y 
Rderwen  Lydan)  yr  hwn  sy  ffermdy  yn  nhref  ddegwm  Isgoed,  yn 
sir  Eflint,  Hydref  18,  1662.  Yr  oedd  ei  dad,  Philip  Henry,  yn  un 
o’r  2000  offeiriaid  a adawsant,  neu  a gymmerasant  eu  troi  o Eglwys 
Loegr  yn  1662,  yn  hytrach  nag  ufuddhau  i ‘ Weithredyr  Unffurfiad.’ 
Wedi  cael  y rhan  fwyaf  o’i  ddysgeidiaeth  gyda  Mr.  Doolittle,  yn 
Llundain,  yr  hwn  oedd  yntau  hefyd  yn  un  o’r  gweinidogion  an- 
ghydffurfiol,§  efe  yn  1685,  pan  yn  23  oed,  a ddechreuodd  astudio 
y gyfraith  yn  Gray’s  Inn,  Llundain  ; ond  rhoddodd  heibio  y gyfraith 
yn  fuan,  a dechreuodd  bregethu,  ac  wedi  ei  ordeinio  yn  ^1687,  yn 

* [Nid  oes  yma  mo’r  dyryswch  lleiaf : Sion  Rhydderch  oedd  yr  argraffydd, 
ac  i neu  dros  y gwýr  a enwir  yr  oedd  yn  gwneuthur  y gwaith.  _ Gellir  meddwl 
na  sylwodd  yr  awdwr  ar  y geiryn  ‘i’.] 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1716. 

+ [Llandyssilio  Gogo  sy  blwyf  yng  Ngheredigion,  nid  neppell  o’r  Cai  Newydd ; 
ond  dy wed  yr  awdwr  me wn  man  arall  (d.f.  1689-90)  mai  o ‘Eglwys  Liandys- 
silio,  yn  sir  Gaerfyrddin,’  yr  hon  sydd  yng  nghymmydogaeth  Arberth,  y 
cafodd  Dafydd  Jones  ei  ddifeddiannu.  ] 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1687. 


316 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1717 


25  oed,  efe  a sefydlodd  fel  gweinidog  ymneillduedig  Presbyteraidd 
yng  Nghaerlleon.  Bu  yno  byd  1712,  sef  25  o flynyddoedd,  pryd  y 
symmudodd  i Hackney,  i weinidogaethu  yno.  Bu  farw  gan  ddyrnod 
o’r  parlys  mud,  pan  ar  ei  daitb  o Gaerlleon  i Lundain,  Meh.  22,  1714, 
yn  52  oed.  Y gwaith  y mae  yn  cael  ei  adnabod  oreu  wrtho  yw  ei 
‘ Esboniad  ar  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd,’  yr  hwn  a ddaeth 
allan  gyntaf  mewn  5 cyfrol  unplyg  ; a’r  hwn  a geir  yn  bresennol  yn 
Seisonaeg  mewn  amryw  ffurhau  a phrisiau,  ac  sydd  hefyd  yn 
Gymraeg  er  ys  blynyddau  bellach.  Nid  oedd  yr  awdwr  wedi 
gorphen  yr  Esboniad  pan  fu  farw;  ond  cwblhawyd  ef o’r Rhufeiniatd 
i’r  Dadguddiad  gan  wahanol  ddwylaw.  Ysgrifenodd  ef  amrai 
draethodau  a phregethau,  heb  law  yr  Esboniad,  y rhai  sy  mor 
rhagorol  a’i  esboniad,  er  nacl  ydynt  yn  cael  eu  darllen  gymmaint ; a 
chyhoeddwyd  rhai  darnau  yn  Gymraeg,  heb  law  y ‘ Catechism  ’ 
hwn.* 

Dywedir  fod  y Catecism  hwn  yn  ‘ nhrefn  gwŷr  y Gymmanfa.’  Yr 
ydys  yn  cael  yr  ymadrodd  hwn  yn  fynych  yn  gyssylltedig  â llyfrau 
yn  ymdrin  â phynciau  crefydd  mewn  ffurf  o ‘ Gorff  o Dduwinydd- 
iaeth  gan  Ymneillduwyr,  a’r  Eglwyswyr  yn  ysgrifenu  ar  bynciau 
crefydd  mewn  trefn,  yn  y ffurf  o Esboniad  ar  Gatecism  yr  Eglwys. 
Gwŷr  y Gymmanfa  oeddynt  121  o dduwinyddion  a gyfarfuant  yn 
Westminster,  mewn  canlyniad  i weithred  seneddol  a gymmerodd  le 
yn  1643,  i geisio  cytuno  ar  bynciau  athrawiaethol  a dysgyblaethol 
eglwysig  yn  amser  yr  angbydfcd  lhwng  yr  Eglwyswyr  a’r  Puritan- 
iaid,  er  sefydlu  Presbyteiiaeth  yn  grefydd  sefydledig  y wladwriaeth 
yn  lie  Esgobyddiaeth.  Ym  mhlith  pethau  ereill,  penderfynasant  ar 
osod  eu  tybiau  athrawiaethol  allan  mewn  ffurf  o Gatecismau;  y Cate- 
cism mwyaf,  a thalfyriad  o hono  o dan  yr  enw  ‘ Y Catecism  byraf,’  y 
rhai,  y ceir  gweled,  a gyloeddwyd  yn  Gymraeg  amrywiol  weithiau 
cyn  i’r  Presbyteriaid  3 mlygru  oddi  with  ffydd  eu  hynafiaid,  a syrthio 
ar  draws  y cwbl  i’r  hyn  ag  yr  oedd  1 gwŷr  y gymmanfa  ’ yn  cyfan- 
soddi  eu  Catecism  fel  rhagfur  yn  eu  herbyn.  Ond  y mae  Eglwys 
Sefydledig  Scotland  yn  eu  hystyried  eto  fel  safon  eu  hawdurdod, 
neu  grynodeb  o’u  ffydd. ’f 

6.  1 The  Pise  and  Progress  of  the  Most  Honourable  and  Loyal 
Society  of  Ancient  Britons,  establised  in  Honour  to  Her  Poyal  High- 
ness’s Birth-Hay,  and  the  Principality  of  Wales  on  St.  David’s  Day, 
the  Eirst  of  March,  1714-5.  By  Sir  Thomas  Jones,  Kt.  Treasurer 
and  Secretary  to  the  said  Society.  In  a Letter  to  his  Countreymen 
of  the  Principality  of  Wales. 

London,  Printed  by  W.  Wilkins,  for  W.  Taylor,  at  the  Ship  ìe 
Paternoster-Bow.  1717.’ 

7.  ‘ A Survey  of  the  Cathedral  Church  of  St.  David’s,  and  the 
Edifices  belonging  to  it,  as  they  stood  in  the  year  1715.  To  which 

* Penny  Cyclopaedia ; Jones’s  Christ.  Biog.  Diet. 

1 1 Neal’s  History  of  the  Puritans,  vol.  iii.  p.  43-241. 


LLYFRYDDiAETH  Y CYMftY. 


317 


1718J 


are  added,  Some  Memoirs  relating  thereto  and  the  country  adjacent, 
from  a MS.  wrote  about  the  latter  end  of  Queen  Elizabeth’s  reign. 
Together,  with  an  Account  of  the  Arch-bishops,  Bishops,  Precentors, 
Chancellors,  Treasurers,  and  Arch-Deacons  of  the  See  of  St.  David’s. 
Collected  by  Browne  Willis,  Esq ; Illustrated  with  Draughts,  and 
adapted  to  the  said  Historical  Description. 

London : Printed  for  E.  Gosling,  at  the  Mitre  and  Crown  against 
St.  Dunstan’s  Church  in  Fleet-Street.  1717.’ 

8.  * The  Goodness  and  severity  of  God,  in  his  dispensations,  with 
respect  unto  the  Ancient  Britains,  displayed  in  a Sermon  preached 
to  an  auditory  of  Protestant  Dissenters  at  Haberdasher’s  hall  in 
London  on  March  1.  1716,  being  the  anniversary  of  the  birth  of  her 
royal  Highness  the  Princess  of  Wales,  and  the  festival  of  St. 
David.  ByJer.  Owen.’ 

London.  1717. 

9.  ‘ The  Nature  and  Duty  of  a Public  Spirit.  A Sermon  Preach’d 
at  St.  James’s  Westminster,  on  St.  David’s  Day  March  1.  1716. 
Before  the  Honourable  the  Stewards  and  Others  of  the  Society  of 
Antient  Britons,  Establish’d  in  Honour  of  Her  Eoyal  Highness’s 
Birth-Day  and  the  Principality  of  Wales.  By  the  Eight  Eeverend 
Father  in  God  Benjamin,  Lord  Bishop  af  Bangor. 

London  : Printed  for  James  Knapton,  at  the  Crown:  and  Timothy 
Childe,  at  the  White-Hart,  in  St.  Paul’s  Church  Yard,  1717.  Price 
Four  Pence/ 

Yr  esgob  hwnydoedd  y Dr.  Benjamin  Hoadley.  Maint  y llyfryn 
yw  32  tudalen  8plyg. 

[Ganed  y Dr.  Benjamin  Hoadley  (neu  Hoadly)  yn  Westerham,  yng  Nghaint, 
yn  fl.  1676  ; a bu  farw  yn  1761.  Yn  fuan  wedi  esgyniad  Sior  i.  i’r  orsedd, 
gwnaed  ef  yn  Esgob  Bangor;  yn  1721  symmudwyd  ef  i HenfFordd;  yn  1723  i 
Salsbri ; ac  yn  1734  dyrchafwyd  ef  i esgobaetb  Caerwynt,  yr  hon  a ddaliodd  byd  ei 
farwolaeth.  Parodd  ei  syniadau  ar  bynciau  eglwysig  lawer  o ddadleu  ac  ysgri- 
fenu  yn  yr  oes  hòno ; a chyhuddid  ef  gan  lawer  o wneuthur  ei  oreu  i ddadsyl- 
faenu  y sefydliad  yr  oedd  yn  esgob  ynddo.  Çyrhaeddodd  ‘Badl  Bangor’  fwy 

0 enwogrwydd  na  nemawr  o un  ddadl  arall  o fewn  amgaerau  yr  Eglwys. 
Tarddodd  y ddadl  hygof  hòno  allan  o bregeth  ar  loan  xviii.  36.  ( ‘ Fy  mreniniaeth 

1 nid  yw  o’r  byd  hwn’),  yr  hon  a draddodwyd  ganddo,  pan  oedd  yn  esgob  Bangor, 
o flaen  y Brenin  Sior  i ; a mawr  fn  yr  ym ddadleu  a ganlynodd.] 

1718. 

1.  ‘Beibl  Cyssegrlan,  &c.  Printiedig  yn  Llundain,  gan  Brint- 
Ì wyr  y Brenin  loan  Basged,  Asseins  Thomas  Newcwm,  a Harri 
Hils,  a fuant  feirw  mdccxviii/  8plyg. 

Hyd  yma,  nid  oedd  un  gymdeithas  i argraffu  yr  Ysgrythyrau — 

I 


318 


LLYERYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1718 


dim  ond  ymdrechiadau  personol;  ond  erbyn  byn  yr  oedd  ‘Cym- 
deithas  er  Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol  ’ wedi  ei  ffurfio,  i’r 
dyben  o argraffu  Beiblau  a Llyfrau  Gweddi  Gyffredin,  ac  weithiau 
draethodau  a llyfrau'defosiynol  ereill,  i ddeiliaid.  Prydain  Fawr,  eithr 
gan  mwyaf  yn  gartrefol.  Y Beibl  uchod  oedd  y cyntaf  a argraffwyd 
gan  y Gymdeithas  yn  Gymraeg.  Y mae  yn  cael  i alw  yn  gyffredin, 
‘Beibl  Moses  Williams,’  oddi  wrth  y Parch.  Moses  Williams, 
Ficar  Hefynog,  yn  sir  Frycheiniog,  neu  y pryd  hyn  Ficar  Llawenog, 
yn  sir  Aberteiff,  am  yr  hwn  y crybwyllwyd  amryw  weithiau  yn 
barod,  am  mai  efe  oedd  yn  edrych  dros  neu  yn  golygu  yr  argraffiad 
hwn.  Yr  oedd  hwn  yr  argraffiad  tlws,  yn  cynnwys  llawer  iawn  o 
welliadau  ar  argraffiadau  blaenorol.  Khoddodd  ‘Oes  y Byd’  ar 
ben  uchaf  y dalenau.  Cyfieithodd  hefyd  yr  Apocrypha,*  yng  nghyd  â 
Chanonau  a Gweddiau  | yr  Eglwys  Sefydledig,  a chyhoeddodd  hwynt 
yn  gyssylltiol  â’r  Beiblau ; ond  daeth  nifer  mawr  hefyd  allan  heb- 
ddynt.  Y mae  y rhai  sydd  heb  y Gweddiau  Cyffredin  yn  gyssystiol 
â hwy,  wedi  eu  hamseru  1717,  yr  hyn  a achosa  beth  dyryswch  i’r 
ymofynydd,  gan  yr  arwain  i dybio  ddarfod  cyhoeddi  dau  argraffiad. 
Ymddengys  er  hyny  mai  un  argraffiad  ydyw,  a darfod  iddo  ef  a’r 
Gymdeithas  adael  i’r  Ymneillduwyr  gael  rhan  o honynt  heb  y Llyfr 
Gweddi  Gyffredin,  ac  i’r  rhai  hyny  ddyfod  allan  wrthynt  eu  hunain, 
cyn  gorphen  y lleill.  Yr  oedd  yr  ymroddiad  hwn  i’r  Ymneilldu- 
wyr yn  ei  broil  yn  ddyn  tyner  a pharchus  o gydwybodau  ereill  nad 
oeddynt  yn  Eglwyswyr — -mai  Eglwyswr  cymmedrol  ydoedd,  fel  yr 
holl  ddynion  defnyddiol  ym  mhob  oes.  Gwerthid  y Beiblau  hyn  yn 
llawn  wedi  eu  rhwymo  am  y pris  isel  o bedwar  swllt.| 

2.  ‘Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  &c. 

Printiedig  yn  Llundain,  gan  Brintwyr  y Brenin  loan  Basged, 
Asseins  Thomas  Newcwm  a Harri  Hils,  a fuant  feirw  mdccxxxviil’ 

Hwn  oedd  y Llyfr  Gweddi  a gyhoeddwyd  yn  gyssylltiol  â’r  Beiblau 
uchod. 

3.  ‘Pregeth  gan  y Parch.  Moses  Williams.’ 

Cyfeirir  yn  fynych  at  y bregeth  hon  yn  y ‘Hiddanwch  Teuluaidd.’ 

4.  ‘ Holl  Ddyledswydd  Hyn  a osodwyd  ar  lawr  mewn  ffordd  eglur, 
hawdd  ei  deall,  er  lies  i bawb,  ond  yn  enwedig  ir  Darllennydd 
gwaelaf.  Gwedi  ei  dosparthu  yn  XVII.  o Bennodau.  Ac  wrth 
ddarllen  un  o honynt  bob  Dydd  yr  Arglwydd,  gellir  darllen  y Cyfan 

* [Yr  oedd  llyfrau  yr  Apocrypha  oil  wedi  eu  cyfieithu  o’r  blaen ; canys  ceir 
hwynt  yn  argraffiad  yr  Esg.  Morgan  yn  1588,  yn  argraffiad  yr  Esg.  Parri  yn 
1620,  yn  argraffiad  yr  Esg.  Llwyd  yn  1690,  ac,  hyd  yr  wyf  wedi  gweled,  ym 
mhob  argraffiad  blaenorol  arall.  Ond  ysgatfydd  nid  oedd  yr  Apocrypha  ym 
‘Meibl  Cromwel,’  yr  hwn  a gyhoeddwydd  yn  1654.  Ni  wnaeth  Moses  Williams 
ddim  i’r  Apocrypha  ond  a wnaeth  i’r  Hen  Destament  a’r  Newydd.] 

+ [Ai  nid  ‘Canonau  a Gosodedigaethau  ’ yr  Eglwys  a ’olyga  yr  awdwr?  Yr 
oedd  ‘Gweddiau’  yr  Eglwys  wedi  eu  cyfieithu,  a’u  hargraffu  lawer  gwaith  o’r 
blaen.  Y mae  y * Canonau  a Gosodedigaethau  ’ hyn  o fiaen  argraffiadau 
Rhisiart  Morys  (1764  a 1752)  hefyd.] 

Î Seven  Gomer , Hydref,  1855. 


LEYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


319 


1718] 


dair  gwaith  dair  gwaith  yn  y Flwyddyn.  Angenrhaid  i bob  Teulu- 
oedd.  Gyda  Duwiol-swyddau  Dirgel  ar  amryw  Acbosion.  0 
Gyfieithiad  Edward  Samuel  Person  Bettws  Gwerfil  Gùch. 

Argraphwyd  yn  y Mwytbig  Gan  John  Phydderch,  tros  yr  Awdwr 
yn  y Flwyddyn.  1718.’  [16plyg,  neu  8plyg  by  chan.] 

Y mae  i’r  ‘Duwiol-swyddau  a Gweddiau’  ragddalen  o’r  eiddynt 
eu  hunain  fel  hyn: — 

‘Duwiol-swyddau.  a Gweddiau  iw  harfer  yn'ddirgel  ar  amryw 
Achosion.  Cyffredin  ac  Anghyffredin.  0 Gyfieithiad  Edward 
Samuel  Person  Bettws  Gwerfil  Gôch. 

Argraphwydyn  y Mwythig  gan  John  Phydderch,  tros  y Awdwr.’*4 

Ymddengys  fod  hwn  yn  bedwerydd  argraifiad,f  ac  yn  gyfieithiad 
newydd.  Dywedir  uchod  ei  fod  yn  cael  ei  argraifu  ‘tros  yr  Awdwr,’ 
yr  hyn  sydd  gamddy  wediad,  canys  dros  y cyfieithydd  yr  argraffwyd  ef, 
ac  nid  ‘tros  yr  Awdwr ;’j  ac  yn  wir  nid  ydys  wedi  gweled  enw 
awdwr  erioed  i’r  llyfr  hwn  yn  Seisonaeg  na  Chymraeg.  Y mae 
enw  Henry  Hammond  wrth  y rhagymadrodd,  yr  hwn  oedd  Eglwys- 
wr  enwog  yn  amser  Siarl  i>  Cromweb  a Siarl  n.  Ystyrid  ef  yn 
ysgolhaig  enwog  gan  y rhai  nad  oeddynt  yn  cydweled  â’i  olygiadau 
athrawiaethol.  Dyoddefodd  lawer  o anfanteision  yn  amser  y 
weriniaeth,  o blegid  ei  ymlyniad  wrth  esgobyddiaeth  a breninol- 
iaeth,  er  ei  fod  o olygiadau  cymmedrol.  Ganwyd  ef  Awst  18, 
1605,  a bu  farw  Ebrill  25,  1660,  yn  54  oed.§ 

5.  ‘ Holl  Ddyledswydd  Dyn. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  Edward  Wicksteed.’ 

Gellir  galw  hwn  yn  bummed  argraifiad.  ||  Hynod  oedd  i ddau 
argraffiad  o lyfr  o gryn  faint  ddyfod  allan  yn  yr  un  flwyddyn. 

* [Y  mae  y ‘ Duwiol-Swyddau  a Gweddiau  ’ wedi  eu  tudalenu  ar  wahan 
oddi  wrth  y rhelyw  o’r  gyfrol,  a chynnwysant  90  tudalen  ; ond  canlyna  y 
selnodau  fel  pe  bai  y cyfan  yn  un  llyfr.  Cynnwys  corff  y traethawd 
ar  ‘ Holl  Ddyledswydd  Dyn,  ’ 363  tudalen  ; y dosbarth  rhagarweiniol, 
36;  a ‘thaflen’  y cynnwysiad  ar  y diwedd,  5:  y cyfan,  494  o dudalenau. 
Y mae  Rhagymadrodd  y Dr.  Hammond — ‘ At  y Gwerthwr  Llyfrau  ’ — wedi  ei 
gamamseru  yn  agos  i gan  mlynedd  ; sef,  ‘Mawrth  7.  1567,’  yn  lie  1657.] 

t Gwel  rhif  7,  d.f.  1672  ; rhif  2,  d.f.  1684  ; a rhif  3,  d.f.  1717.  [Nid  ym- 
ddangosodd  cyfieithiad  Edward  Samwel  na  chynt  na  chwedi  y tro  hwn  ; nis 
gellir  gan  hyny  alw  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad.  Diau  mai  cyfieithiad  arall 
yw  yr  un  a ymddangosodd  yng  Ngwrecsam  (rh.  5)  yn  ystod  yr  un  flwyddyn, 
os  yw  hwnw  yn  argraffiad  gwahanol  mewn  gwirionedd.  Y mae  enw  Edward 
Wicksteed,  cyhoeddwr  argraffiad  tybiedig  Gwrecsam,  ym  mhlith  y tanysgrifwyr 
i gyfieithiad  Edward  Samwel.  Y mae  yn  ddichonadwy  hefyd  mai  yr  un  cyf- 
ieithiad ac  argraffiad  yw  y ddau,  ond  bod  dalen  yr  enw  ar  ychydig  o’r  llyfrau 
wedi  ei  chyfaddasu  i Wrecsam  ; megys  y gwneid  yn  fynych  gynt,  ac  y gwneir 
ambell  waith  yn  y dyddiau  presennol.  ] 

+ [Argraffu  y cyfieithiad  dros  awdwr  y cyfieithiad,  a wnaeth  Sion  Rhydderch.] 
§ Wood’s  A then.  Oxon.;  Jones’s  Christ.  Biog.  Diet. 

B Gwel  rhif  7,  d.f  1672;  rhif  2,  d.f.  1684;  rhif  3,  d.f.  1711 ; rhif  4,  d.f.  uchod. 


320 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1718 


Diclion  i un  gael  ei  gyhoeddi  yn  nechreu  y flwyddyn ; a clian  eu  bod 
yn  gyffredin  yn  cael  eu  dosbarthu  yn  fuan  i’r  tanysgrifwyr,  fod 
galw  ebrwydd  am  ychwaneg ; ac  felly  i argraffiad  araü,  o leiaf  y 
rhagddalen,  gael  ei  argraflu  cyn  ddiwedd  y flwyddyn.  Ni  ellir 
rhoddi  cyfrif  arall  am  ddau  argraffiad  o lyfr  mor  fawr  yn  dyfod  allan 

0 fewn  corff  yr  un  flwyddyn.  Yr  ydys  wedi  cael  amryw  ben  lyfrau 
yn  amseru  felly — dau  argraffiad  o’r  un  llyfr  o wahanol  fanau  yn  yr 
un  flwyddyn.  Os  yw  y mynegiad  bwn  yn  gywir,  ac  nid  oes  genyf 
sail  i’w  ystyried  yn  anghywir,  bon  ydoedd  yr  argraffwasg  gyntaf 
yng  Nghymru,  a bwn  y llyfr  Cymraeg  cyntaf  a argraflwyd  yng 
Nghymru.*' 

6.  1 The  British  History,  translated  into  English  from  the  Latin  of 
Jephrey  of  Monmouth.  "With  a large  preface  concerning  the 
authority  of  the  history.  By  Aaron  Thomson,  late  of  Queen’s 
College,  Oxon. 

London  : printed  for  J.  Boyer,  at  the  Bose  in  Ludgate- street,  H. 
Clements  at  the  Half-moon,  and  W.  and  J.  Inneys  at  the  Princes- 
arms  in  St.  Paul’s  churchyard,  mdccxviii.’ 

7.  ‘DyledPennau  Teuluoedd.  0 Waith  y Parchedig  Erasmus 
Savnders,  Athraw  Diflnyddiaeth.  A Chyfleithiad  Samuel  Wil- 
liams, Person  Llangynllo  yng  Ngheredigion.’ 

Nid  ydys  yn  sicr  a gyhoeddwyd  hwn ; ond  yr  oedd  yn  cael  ei 
barotoi  i’r  wasg  yn  1715,  gydag  amryw  lyfrau  a gyhoeddwyd  o hyny 

1 hyn.f  Ymddengys  mai  o deulu  y Pentref,  yn  sir  Benfro,  ydoedd 
yr  awdwr  hwn,  yn  yr  hwn  deulu  y mae  yr  enw  Erasmus  a Saunders 
yn  cael  eu  cadw  hyd  y dydd  hwn. 

[Y  cyfenw  presennol  yw  Saunders  Davies .] 

8.  ‘ Memoirs  of  the  Life  and  Eminent  conduct  of  the  Bey.  Dr. 
Daniel  Williams,  with  his  Will  and  Testament.  1718.’J 

9.  1 Justin  and  the  Monks  of  Bangor.  1718.’  Unplyg. 

[ Austin  neu  Augustine  ( = Awstin  Fynach),  ac  nid  ‘ Justin,’  mae  yn  ddiau  a 
ddylasai  yr  enw  hwn  fod.] 

10.  ‘ A Pull  Answer  to  Mr.  Phillonniere  and  the  Bishop  of  Bangor. 
By  H.  Mills.  1718.’ 

* [Buasai  yn  bur  ddymunol  pe  mynegasai  yr  awdwr  pa  un  a weiodd  efe  yr 
argraffiad  hwn  ai  peidio.  Nid  yw  yn  crybwyll  dim  ar  ba  awdurdod  y mae 
wedi  ei  osod  yn  y gofres.  Gan  nad  yw  yn  rhoddi  yr  enw  yn  gyflawn,  mae  yn 
lied  amlwg  nas  gwelodd  efe  mo’r  argraffiad  tybiedig  hwn ; a chan  nad  oes  hyd 
yma  un  prawf  fod  neb  wedi  ei  weled,  rhaid  edrych  ar  rif  1,  d.f.  1719  niegys 
cynnyrch  cyntaf  yr  argraffwasg  o fewn  Tywysogaeth  Cymru.  Nid  ysgrifenasai 
neb  lyn  JY/^wrecsam’  yn  y fl.  1718.] 

+ Rhestr  o ‘ Lyfrau  Cymreig  parod  i’w  Printio yn  niwedd  ‘ Cydymmaith  i’r 
Allor.’  Gwel  rhif  3,  d.f.  1715. 

î J.  R.  Smith’s  Old  Book  Circular. 


1719J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


321 


Llyfryn  yw  hwn  o 116  tudalen,  o berthynas  i ryw  angliydfod  oedd 
rhwng  esgob  Bangor  a’i  offeiriaid.  Yr  esgob  oedd  y Dr.  B. 
Hoadley,  a’r  pẃnc  oedd  ar  y Ddadl  Fangoraidd,  a achlysurasid  gan 
bregetb  yr  esgob  ar  Deyrnas  Crist  heb  fod  o’r  byd  hwn.* 

1719. 

1 . ‘ Eglurbaad  o Gatecbism  Byrraf  y Gymanfa,  Yn  yr  hwn  lie  y 
cymerir  ac  y gosodir  allan  yn  dra  belaetb  yr  boll  attebion  sydd  i’r 
Gofynnion  yngbatecbism  byrraf  y Gymmanfa  mewn  ail  Holiadau  ac 
attebion,  Gwirioneddau  gwedi  beglurbau  ai  profi  trwy  Beswm  a’r 
Scrythur ; amryw  o amheuon  Cydwybod  a ddattodir  ac  a ddiddryss- 
ur,  Bhai  o’r  prif  wrthddadleuon  ac  ymrafaelion  mewn  crefydd  a 
drinir,  attebir,  ac  a ddisbroffr  trwy’r  Scrythyrau,  yngbyd  a Bhesym- 
mau  yn  erbyn  amryw  amryfuseddau,  Buddiol  i’w  ddarllen  mewn 
teuluoddd  neullduol,  ar  ol  eu  bob  yn  y Catechism,  fel  y gall  y 
gwannaf  yn  bawdd  ddeall  yr  byn  a ddyscer  yn  y Catechism  yn  fwy 
eglur.  0 waitb  Thomas  Vincent  Gwenidog  Maudlin  yn  beol  y 
Llaetb  yngaer  Ludd. 

Printiedig  yn  Nhref-Hedyn,  gan  Isaac  Carter,  dros  Tbo : 
Beynon,  John  Davies,  Da  : Davies,  Tbo : Mackaeg,  Nich : Thomas, 
Ev:  Morris.  Ac  a gyfieithwyd  i’r  Cymraeg,  gan  J.  P.  aT.  J.  1719.’ 

[16plyg:  445f+4=449  tudalen.] 

Os  nad  yw  yr  hysbysiad  o’r  blaen  am  argraffwasg  Gwrecsam  y 
llynedd  yn  gywir,j  rhaid  mai  argraffwasg  Trefhedyn  ydoedd  y 
gyntaf  yng  Nghymru,  ac  mai  bwn  oedd  y llyfr  cyntaf  Cymraeg  a 
argraffwyd  yng  Nghymru.  Trefhedyn  sydd  yn  bentref  eydiol  â thref 
Castell  Newydd  yn  Emlyn,  yn  sir  Gaerfyrddin.  § Yr  oedd  John 
Bhydderch,  yr  argraffydd,  o ymyl  y lie  bwn,  a Nich.  Thomas,  a fu 
wedi  byny  yn  argraffydd,  o Cenarth,  ger  llaw.  Mae  yn  debyg  i 
N.  Thomas,  wedi  dysgu  y gelfyddyd,  fynu  argraffwasg  yno,  trwy 
gynnortbwy  ereill  o’r  gymmydogaetb  hòno  o deulu  John  Bhydderch, 

* [Gwel  rhif  9,  d.f.  1717.] 

+ [Nifer  gwirioneddol  y tudalenau  y w 444  ; ond  canlynir  t.  144  gan  146,  ac 
ni  ddiwygir  y gwall  hyd  y diwedd  ; ac  felly  y mae  rhifnodau  y tudalen  olaf  yn 
445  yn  lie  444.] 

X Gwel  rhif  5,  d.f.  1718. 

§ [Hyny  yw,  Castell  Newydd  sydd  yn  swydd  Gaerfyrddin  ; ond  yn  swydd 
Geredigion  y mae  Trefhedyn.  Rhenir  tref  Castell  Newydd  yn  Emlyn  yn  ddwy 
ran  gan  yr  afon  Teifi  : y rhan  ar  y llaw  aswy  i’r  afon,  yr  hon  yw  y fwyaf  o 
lawer,  ac  yn  ymyl  yr  hon  y mae  gweddillion  yr  hen  gastell,  yw  Castell  Newydd, 
yr  hon,  megys  y crybwyllwyd,  sydd  yn  swydd  Gaerfyrddin  ; y rhan  ar  y llaw 
dde  i’r  afon  yw  Trefhedyn  (a  elwir  yn  Seisoneg  Adpar),  yr  hon,  er  nad  yw  ond 
bechan,  sydd  un  o fwrdeisdrefi  Ceredigion.  Saif  Trefhedyn  ar  lechwedd  serth, 
yn  goredrych  yr  afon,  a gorwedd  y castell  a’r  parth  arall  o’r  dref  ar  y 
gwastadedd  oddi  tani,  ar  yr  ochr  arall.  Cyssylltir  y ddwy  dref  â’u  gilydd  gan 
bont  olygus  o faen.  Yr  afon  Teifi,  o Lanbedr  hyd  yma,  ac  oddi  yma  i waered 
hyd  nes  yr  ymuno  y Cuch  â hi,  yn  agos  i Faenor  Deifi,  yw  terfyn  y ddwy  sir. 
Ym  mhlwyf  Cenarth  y gorwedd  Castell  Newydd.] 

41 


322 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1719 


y rhai  oeddynt  yn  nodedig  awyddus  am  lyfrau  Cymraeg  yn  yr  oes 
hòno.  Ymddengys  mai  rhai  yn  cymmeryd  rlian  yn  y draul  o ar- 
graffu  a lledaenu  y llyfr  ydoedd  y personau  a enwir,  rhai  yn  argraff- 
wyr,  a rhai  yn  weinidogion,  a rhai  yn  feirdd.  Crybwyllwyd  o’r 
hlaen  am  Gatecismau  y Gymmanfa.*  Am  y cyfieithwyr  ni  ellir  rhoddi 
dim  hanes,  gan  na  roddwyd  ond  llythyrenau  cyntaf  eu  henwau  yn 
unig.  Am  yr  awdwr, 

Thomas  Vincent,  A.C.,  yr  ydoedd  yn  fab  i John  Vincent,  yr  hwn 
a ddygwyd  i fyny  yn  gyntaf  yn  gyfreithiwr,  ac  wedi  hyny  yn 
weinidog,  a anwyd  yn  nhref  Hertfford,  yn  1634.  Wedicael  elfenau 
ei  ddysgeidiaeth  yn  Westminster  a Efelsted,  efe  a’i  gorphenodd  yn 
Rhydy chain  yn  amser  y weriniaeth,  lie  y cyrhaeddodd  ei  A.O. 
Gwnaed  ef  yn  gapelwr  i Robert,  Iarll  Leister  ; ac  er  na  ordeiniwyd 
ef  gan  esgob,  cafodd  weinidogaeth  plwyf  Maudlin,  yn  Heol  y 
Llaeth,  Llundain,  lie  yr  arosodd  yn  ffyddlawn  yn  ystod  y pla  mawr, 
gan  bregethu  ac  ymweled  a’r  cleifion  yn  ddiofn.f  Ond  pan  ddaeth 
dydd  Bartholomëus,  cafodd  ei  droi  ymaith,  am  na  chydífurfìai  â 
defodauj  yr  Eglwys  Sefydledig  ; eto  perchid  ef  yn  gyffredin  gan  bob 
plaid,  a pharhaodd  i bregethu  hyd  y gallai  gael  ei  oddef  gan  der- 
fysgiadau  yr  amseroedd.  Yr  oedd  Mr.  Vincent  ym  medru  yr  holl 
Destament  Newydd  a’r  Salmau  ar  dafodleferydd,  meddai  Calamy. 
Dywedai  iddo  ymdrafferthu  i ddysgu  felly,  heb  wybod  na  byddai  i’r 
rhai  a’i  cymmerent  o’i  bulpud,  fynu  dwyn  ei  Feibl  hefyd  oddi  arno 
rywbryd.  Ysgrifenodd  a chyhoeddodd  amrai  lyfrau  mân  a phreg- 
ethau ; ond  nid  oes  dim  o’r  eiddo  yn  Grymraeg,  am  a wyddys,  heb 
law  hwn.  Bu  farw.  yn  1678,  yn  45  oed.§ 

Thos.  Bey  non  ydoedd  weinidog  Tref  Wen,  Trefdraeth,  a 
Llechryd,  yn  Neheudir  Cymru.  Efe  a ordeiniwyd  yn  1688.  Bu 
farw  yn  1 729, j|  wedi  bod  yn  y weinidogaeth  41  o flynyddoedd. 
‘ J.  P.’  ydoedd  JohnPugh,  gweinidog  Henllan  a’r  Bwlch  Newydd, 
yn  sir  Gaerfyrddin  ; a derbyniodd  gynnorthwy  o’r  drysorfa  Bresby- 
teraidd  yn  1717.** 

2.  ‘Tyred  a Groesaw  At  Jesu  Grist.  Neu  Draethiad  Eglur  a 
Buddiol  ar  Joan  vi  : Adnod  xxxvii.  Yn  Dangos  Achos,  Gwirion- 
edd,  a Dull  Dyfodiad  Pechadur  at  Jesu  Grist,  â’i  dderbyniad 
Dedwydd  â’i  Roesaw  Bendigedig.  A Scrifenwyd  yn  Saesoneg  gan 
John  Bun.yan,  Awdwr  Taith  y Pererin,  Ac  Yn  Gymraeg  gan 
Jaco  ap  Dewi,  o’r  unfed  Printiad  ar  ddeg  yn  Saesonaeg. 

Printiedig  yn  y Mwythig  gan  John  Rhydderch,  tros  B.  W.  a 
J.  J.’ 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1717. 

+ [Ni  chymmerodd  y pla  mawr  le  hyd  ym  mhen  tua  thair  blynedd  ar  ol 
Dygwyl  Bartholomëus.] 

t [Nid  am  anghydffurfio  â defodau  yr  Eglwys  y troed  y ddwy  fil  allan  o honi 
ar  y dydd  hygof  hwnw,  ond  am  na  chydymffurfient  â’i  ff urfwasanaeth.  ] 

§ Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  ii.  p.  463 ; Neal’s  History  of  Puritans,  vol.  iv. 
p.  451. 

||  Ysgrifau  y Dr.  John  Evans  yn  Llyfrfa  Red  Cross-Street. 

**  Ysgrifau  yn  Llyfrfa  y Dr.  Williams. 


1719]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  323 

Dichon  na  raid  manylu  ar  awdwr  y llyfr  hwn,  sef  yr  lien  loan 
Bunyan,  yr  hwn  a anwydyn  Elstow,  ger  Bedfford,  yn  1628.  Gwnaed 
ef  yn  weinidog  i gynnulleidfa  o Eedyddwyr,  ondyn  1660,  efe  agym- 
merwyd  i fyny,  a gondemniwyd,  ac  a daflwyd  i garchar,  am  gynnal 
yr  hyn  a elwid  yn  gyfarfodydd  anghyfreithlawn,  gan  y rhai  oedd  y 
pryd  hyny  mewn  awdurdod,  a chadwyd  ef  yn  y carcliar  ddeuddeng 
mlynedd  a hanner,  pan  y rhyddhawyd  ef  trwy  eiriolaeth  y Dr. 
Barlow,  esgob  Lincoln.  Yn  y carcliar  yr  ysgrifenodd  lawer  o’i 
lyfrau.  Bu  farw  yn  1688,  yn  60  oed.* 

3.  ‘ Testament  y Deuddeg  Patriarch,  sef  Meibion  Jacob.  A 
gyfiethwyd  allan  o’r  Groeg  gan  Eobert  Grotshead,  Esgob 
Lincoln.  Ac  allan  o’i  gopi  ef  a gyfieithwyd  yn  Efrangeg,  ac  yn 
Dwits  gan  eraill,  ac  yn  awr  yn  Gymraeg.  Er  parch  i ba  un  i mae 
yn  Scrifenedig  yn  y brif  Ysgol  yn  Nghambridge  ar  Barsment 
Coppi  o hwn  yn  y Groeg.  At  yr  hwn  y Ohwanegwyd  Epistol  Pawl 
yr  Apostol  at  y Laodiceaid.  Hefyd  ychydig  ym  mherthynas  Marw- 
olaeth  Paul  yn  Ehufain  dan  Nero  Csesar. 

Ar  graph  wyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  John  Eogers. 
1719.’  12plyg. 

Ail  argraffiad  o’r  hen  gyfìeithiad  gyda  pheth  gwellâd.f 

4.  * Glossarium  Antiquitatum  Britannicarum,  sive  Syllabus  Etym- 
ologicus  Antiquitatum  veteris  Britannise  atque  Hibernise,  tempori- 
bus  Eomanorum.  Auctore  Willielmo  Baxter  Cornavio  scholte 
Merciarorum  praefecto,  &c.’ 

350  a argraffwyd  am  4s.  yr  un  ; ond  cyrhaeddodd  wedi  hyny  i 
15s.,  lj?.,  a 2 p.  5s. 

William  Baxter,  awdwr  yr  Hynafiaethau  Brytanaidd  a Gwyddel- 
ig  uchod,  yn  amser  y Ehufeiniaid,  oedd  yn  nai  i’r  hyglod  dduw- 
inydd  Eichard  Baxter,  ac  a anwyd  yn  Llanllugan,  ger  y Dref 
Newydd,  sir  Drefaldwyn,  yn  nhy  tad  ei  fam,  yn  y flwyddyn  1650. 
Esgeuluswyd  ei  ddysgeidiaeth  yn  fawr  yn  ei  ieuenctyd,  fel,  pan  an- 
fonwyd  ef  gyntaf  i ysgol  Harrow,  yn  18  oed,  nad  oedd  yn  deall  un 
gair  o unrhyw  iaith  ond  Cymraeg.  Ond  gwnaeth  ddefnydd  da  o’i 
amser,  fel  y daeth  yn  ddyn  o wybodaeth  helaeth.  Cyhoeddodd 
amrai  weithiau  ar  hynahaeth  heb  law  yr  un  uchod,  a gadawodd  lawer 
o ysgrifeniadau  o’r  un  natur  ar  ei  ol,  y rhai  a gyhoeddwyd  yn  1726, 
gan  Moses  Williams,  o dan  yr  enw  ‘ Eellquise  Baxterianm  ’ 
( = Gweddillion  Baxter).  Treuliodd  y rhan  fwyaf  o’i  oes  yn  cadw 
ysgol  yn  Lloegr.  Bu  farw  yn  1723,  yn  73  oed,  gan  adael  teulu  o 
ddau  fab  a thair  merch  ar  ei  ol.J 

* Jones’s  Biographical  Dictionary . 

*t*  Gwel  rhif  5,  d.f.  1700. 

Î Williams’s  Biographical  Dictionary  of  Eminent  Welshmen;  Biographia 

Britannica. 


324 


LLYFBYDDIAETH  Y CYMBY. 


[1720 


5.  ‘ A Survey  of  the  Cathedral  Church,  of  Llandaff.  Containing 
the  Inscriptions  upon  the  Monuments,  with  an  Account  of  the 
Bishops  and  other  Dignitaries  belonging  to  the  same ; what  other 
Preferments  they  enjoy’d;  And  the  Times  of  their  Decease,  Places 
of  Burial,  and  Epitaphs.  To  which  is  subjoin’d  A large  Appendix 
of  Pecords,  and  other  curious  matters  relating  thereto.  Collected 
by  Browne  "Willis,  Esq;  Adorn’d  with  Draughts  of  the  said  Church, 
in  order  to  illustrate  the  Description  thereof. 

London  : Printed  for  P.  Gosling,  at  the  Mitre  and  Crown  against 
St.  Dunstan’s  Church  in  Eleetstreet.  1719.’ 

6.  ‘ Merry-Andrew’s  Epistle  to  his  old  Master  Benjamin,  a Mount- 
ebank at  Bangor-Bridge,  on  the  Biver  Dee,  near  Wales.’* 

7.  ‘Pules  and  Orders  of  the  British  (or  Welsh)  Charity  School 
in  London,  where  the  Welsh  Language  is  taught.  1719.’ 

1720. 

1.  ‘ Cyffes  Efydd  y Bedyddw3u\  Cyfieithedig  gan  Jenkin 
Jones.’ 

Jenkin  Jones  ydoedd  weinidog  y Presbyteriaid  yn  Llwyn  Bhyd 
Owen  [ger  Llandyssul],  yn  sir  Aberteifi  ; efe  oedd  y cyntaf  o’r  gwein- 
idogion  hyny  a ymwrthododd  â Chyffes  a Chatecism  y Gymmanfa 
ar  y ‘ Pum  Pwnc.’f  Bu  farw  yn  1742. 

2.  ‘ Cywir  a Phrydlon.  Gan  Mathias  Morice.’J 

3.  ‘An  Appendix  to  Delaune’s  Plea*.  Neu  Lyfr  Newydd  yn  cyn- 
nwys  Ymddiddanion  Buddiol  a ddigwyddodd  yn  ddiweddar  yn  Ninas 
Bethel,  rhwng  Adam  Gojem  a Ben  Kabal,  Ynghylch  Matter- 
ion  Crefydd.  Yr  hwn  sydd  yn  Amddeffyn  cywir  dros  bobl  Dduw, 
a wradyddir  yn  gyffredin  ar  enw  Sismaticiaid.  A gyhoeddwyd  yn 
awr  er  lies  cyffredinol,  Gan  EnoshMophet. 

Argraphwyd  ym  Mhen  Gwern-Bowys  dros  Ewyllysiwr  da  i’r 
Cymru.  1720.’ 

Pengwern  ym  Mhowys  (Pengwern  Bowys)  oedd  enw  gwreiddiol 
y Mwythig  neu  Amwythig—  Shrewsbury  neu  Salop. 

Thomas  Delaune,  ydoedd  athraw  ysgol  y Bedyddwyr  Tansodd- 
awl,  ac  a anwyd  yn  Brini,  yn  Iwerddon,  o ddeutu  tair  milltir  o 
Biggsdale.  Pabyddion  mewn  sefyllfa  isel  oedd  ei  rieni,  yn  dal 

* J.  B.  Smith’s  Old  Boole  Circular. 

+ Morgan,  yn  ei  Hanes  Ymneillduaeth,  a Thomas,  yn  ei  Hanes  y Bedyddu'yr , 
a wnânt  rai  crybwylliadau  am  dano  ; ond  nid  oes  hanes  cysson  a chyflawn  i’w 
gael,  er  y buasai  hyny  yn  ddymunol. 


Î Gweler  rhif  3,  d.f.  1709. 


LLYFPvYDDIAETII  Y CYMRY. 


325 


1720] 


ychydig  o dir  dan  un  — Riggs,  Ysw.  Sylwodd  y gwr  boneddig 
hwn  ar  dueddiadau  ysgolheigaidd  y bachgen  Delaune,  a rhoddodd 
ef  mewn  priordy  yn  Cilcrasli,  ger  Core,  i gael  dysgeidiaeth.  Pan 
rhwng  15  a 16  oed  cafodd  le  fel  ysgrifenydd  i fasnaclrwr,  ac  o 
blegid  terfysgoedd  yr  amseroedd  daeth  drosodd  i Loegr,  a pbriododd 
â mercb  Mr.  Edward  Hntcliinson,  yr  hwn  a fuasai  yn  weinidog  cyn- 
nulleidfa  yn  Ormond,  Iwerddon,  ond  a ddaethai  yntau  drosodd  i 
Loegr  o blegid  terfysgiadau  yr  Iwerddon.  Wedi  hyny  aetb  i 
Lundain,  i gadw  ysgol  ieitbyddol,  lie  y daetb  i adüabyddiaeth  a 
chjdeillach  â Mr.  B.  Keach,  gweinidog  enwog  ym  mhlith  y Bedydd- 
wyr.  Efe  a ysgrifenodd  y 1 Flea ,’  neu  ei  Ddadl  dros  Anghydifurf- 
iaetb,  mewn  canlyniad  i bregeth  o eiddo  y Dr.  Calainy,  yn  yr  bon 
yr  awgryma  nad  oedd  gan  lawer  reswm  digonol  dros  eu  Hangbyd- 
jffurfiaeth,  yn  gosod  allan  wir  sefyllfa  en  hacbos,  gan  gyfiawnhau  eu 
bymneillduad.  Am  y llyfr  bwn  cafodd  ei  garcharu  yn  Newgate, 
Tach.  30,  1683,  lie  y bu  am  bymtheng  mis,  o blegid  na  allasai  dalu 
y ddirwy  o gant  o farciau  (70^.),  mewn  tlodi  mawr,  beb  ddim  i 
ymddibynu  arno  ond  elusen.  Bu  ei  wraig  a dau  o’i  blant  farw  gydag 
ef  yn  y carcbar,  o blegid  cyfyngder  a gwaelder  eu  lie  yno,  ac  o’r 
diwedd  suddodd  yntau  ei  bun  o dan  ei  ddyoddefiadau,  a bu  farw  yn 
Newgate,  yn  fertbyr  i her  y Dr.  Calamy.*  Nid  ydwyf  yn  gallu 
gwybod  dim  am  y cyfieithydd,  Enosb  M'opbet.f 

4.  * Survey  of  the  Cathedral  of  St.  Asaph,  with^  an  Account  of 
Bishops,  &c.  By  Browne  Willis. ’í 

Beowîîe  Willis,  Ll.D.,  ydoedd  yn  bjmafiaetbydd  enwog,  ac  a 
anwvd  yn  Blandfford,  sir  Dorset,  yn  1682.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Westminster  a Ehydy chain.  Priododd  Catherine,  mercb  i un 
Daniel  Elliot,  yr  bon  hithau  oedd  yn  awdures  o gryn  enwogrwydd. 
Ei  brif  a gorcbestol  waitb  fel  hynafiaethydd  ydoedd  ei  ‘ Survey  of 
the  Cathedrals  of  England,’  yn  dair  cyfrol.  Bu  farw  yn  ei  bias, 
Wbaddon  Hall,  yn  1760,  yn  78  oed.§ 

5.  ‘Llyfr  Carolau  a Dyriau  Duwiol.  At  ba  un  y cbwanegwyd, 
yr  Ail  Phan,  yr  bon  na  fu  erioed  o’r  blaen  yn  argraphedig.  Y 
trydydd  argrapbiad.  |l 

Argraphwyd  yn  y Mwytbig  gan  T.  Durston.’ 

* Neal’s  History  of  Puritans,  vol.  iv.  pp.  485-487. 

+ [Enw  ffugiol,  wedi  ei  gymmeryd  o’r  Hebraeg,  ydyw.  Yn  yr  iaith  hòno, 
ystyr  Enosh  yw  dyn,  gwr  ; a Mophet , rhyfeddod,  gwyrth,  arwydd,  arwyddlun, 
argoel,  neu  gysgod.  Yn  Seek.  iii.  8,  cyfieithir  y ddau  air  hyn,  yn  y rhif 
lluosog,  ‘ gwýr  rhyfedd  ;’  set,  gwýr  wedi  eu  bwriadu  yn  arwydd  neu  gysgod  o 
rywbeth.  Dygwydd  y geiriau  yn  fynycb  yn  y Beibl  Hebraeg.  Hebraeg  befyd 
y w A dam  Gojem  a Ben  Kabal,  y naill  yn  arwyddo  dyn  o’r  bobl,  a’r  llall  mab  gefyn 
neu  gadwyn.] 

Î [Nid  yw  y teitl  yma  gyflawn ; ond  gan  nad  yw  yr  argraffiad  o fewn  fy 
nghyrhaedd,  nis  gallaf  ei  gyáawnu.  Cymh.  rhif  5,  d.f.  1719;  a rhif  5,  d.f. 

1721.] 

§ Penny  Cyclopaedia. 

||  Gwel  rhif  3,  d.f.  1686;  a rhif  1,  d.f.  1696. 


326 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1720 


6.  * Gweledigaethau  y Bardd  Cwsg.  Gan  Ellis  Wynne. 

Mwythig,  argraphwyd  gan  T.  Durston.’ 

Hwn  ydoedd  yr  ail  argraffiad.* 


[Y  mae  hwn  fwy  na  deng  mlynedd  ar  hugain  yn  rhy  gynnar  ; canys  nid 
ymddangosodd  ond  un  argraffiad  o’r  ‘ Bardd  Cwsg  ’ hyd  y fl.  1 755,  yr  hwn  oedd 
yr  argraffiad  cyntaf  i Th.  Durston.  Gweler  yr  ‘ Hysbysiad  ’ i argraffiad  Caer- 
fyrddm,  1865,  lie  y rhoddir  cofres  o’r  gwahanol  argraffiadau  a fuant  o’r  gwaith 
hwn.] 


7.  1 A Sacrament 
Catechism 
or,  a 

Catechism, 

preparatory  to  the  receiving  of 
the  Sacrament  of  the  Lord’s 
Supper.  And  for  that  end  to 
he  learnt  and  said  by  some  afore 
their  coming  to  it,  (especially 
their  coming  at  the  first  time)  or 
their  beginning  upon  this  ne- 
cessary duty. 


‘ Sacrament 
Gatechism 
neu 

Gatechism, 

i barattoi  rhai  i dderbŷn  Sacra- 
ment Swpper  yr  Arglwydd  ac  er 
mwŷn  hynnŷ  iw  ddyscu  ai  ddy- 
wedŷd  ganddynt,  cyn  eu  dyfod- 
iad  iddo,  (yn  enwedig  eu  dyfod- 
iad  nhw’r  waith  gyntaf)  neu  eu 
dechreu  nliw  ar  y ddyledswŷdd 
angenrheidiol  hon. 


For  the  use  of  the  Parish  of  Chirk,  whose  Inhabitants  ar  partly 
Welsh  and  partly  English. 


By  B.  B.  A.M.  and  Yicar  of  the  said  Parish  of  Chirk. 
Printed  for  the  Author.  1720.’ 


Daeth  y Parch.  Bob ert  Bobert,  A.C.,  yn  ficar  y Waen,  neu 
Chirk , yn  1709,  a chladdwyd  ef  yno  Chwefror  18,  1741-2. 

Y mae  y tudalenau  oil  wedi  eu  rhanu  yn  golofnau — y Seisonaeg 
a’r  Gymraeg  wedi  eu  hargraffu  ochr  yn  ochr.  Cynnwysa  41  o dudal- 
enau.  Ar  yr  ail  dudalen  y mae  y canlynol : — 


‘ To  the  Beader 


Christian  Beader.  This  little  book  is  not  published  to  supply 
any  want  of  good  and  usefull  treatises  upon  the  Sacrament : so  far 
that,  as  it  is  but  a repetition  (after  another  method)  of  what  is  out 
already  upon  that  subject. 

All  here  proposed,  is  so  to  speak  in  every  page  (not  as  a barbar- 
ian in  an  unknown  tongue)  but  as  a people  of  two  different  nations 
under  heaven,  Parthians  and  Medes.  May  every  man  of  them  in 
his  own  language  wherein  he  was  born  ; hear  at  Jerusalem,  the 
wonderfull  works  of  God.  This  being  all  I preface  concerning  this 
work  (praying  to  God  it  may  profit)  I conclude, 

Yours,  &c.  B.  B.T 


Gwel  rhif  3,  d.f.  1703. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


327 


1721] 


8.  1 Church- Catechism  for  the  use  of  the  Diocese  of  St.  Asaph. 
By  W.  Beveridge.  1720.’ 

9.  ‘ Sir  Edward  Leighton’s  privately  printed  Appeal  concern- 
ing the  Manor  of  Baulsley  or  Ballesley,  Montgomery,  which  has 
been  in  his  family  since  the  time  of  Henry  viii.  1720.’ 

1721. 

1.  ‘ Canwyll  y Cymry,  sef  gwaith  Mr.  Rees  Prichard,  gynt 
Ficar  Llanddyfri. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  John  Rogers.’ 

/ 

Dyma  y ehweched  argraffiad.* 

2.  1 Difyrwch  Crefyddol.  ISTeu  Lyfr  o Ganiadau  Hewyddion  a’r 
Destynau  ’Scrythyrol,  yngyttunol  ag  Athrawiaeth  amryw  Ddefnydd- 
ion  clodfawr  o Eglwys  Loegr.  O Waith  John  Prichard  Prŷs 
o Eglwysael,  neu  Langadwaladr  yn  Sir  Fôn.  Y Rhan  Gyntaf. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  J ohn  Rhydderch,  tros  yr  Awdwr 
yn  y Flwyddyn  1721.’  12plyg. 

- Maint  y llyfr  by  chan  crefyddol  hwn  yw  174  o dudalenau  o gorff 
y gwaith,  a 30  o dudalenau  yn  cynnwys  arweiniadau,  cynnwysiad, 
&c.,  oil  yn  204  o dudalenau. 

[Naill  ai  16plyg,  neu  8plyg  by  chan,  yw  y llyfr.  Y mae  y lleni  wedi  eu  sel- 
nodi  fel  mewn  Uyfr  8plyg,  ond  16plyg  o ran  maint  ydyw ; yr  hyn  a 
ddengys  mai  bob  yn  hanner  lien  yr  argraffwyd  ef.  Cynnwys  corff  y gwaith  182 
tudalen,  gyda  16  o ragymadrodd,  anerchion  i’r  llyfr,  &c. ; y cyfan  yn  gwneutliur 
198  o dudalenau.  Er  y dywedir  mai  ‘y  rhan  gyntaf’  ydyw,  ni  ddeallais  fod 
un  rhan  arall  wedi  ymddangos.  Cyfansoddiadau  crefyddol  ar  y mesur  a elwir 
‘ Gadael  y Tir  ’ (y  ffordd  hwyaf ) ydyw.  Cyffelyb  yw  o ran  teilyngdod  i waith 
cyfFredin  carolwyr  yr  oes  hòno,  hynodrwydd  y sawl  yn  gyffredin  yw  lluosog- 
rwydd  nid  yn  unig  o eiriau  llanw,  ond  o frawddegau  a llinellau  cyfain  heb 
ynddynt  ddim  synwyr  yn  y byd  ond  cleciadau  y cydseiniaid.  Ond  y mae  y 
gwaith  dan  sylw  yn  rhyddach  na  llawer  o’i  gyf oedion  oddi  wrth  yr  hylligrwydd 
| hwn.] 

Yr  oedd  John  Prichard  Prys  yn  fardd  crefyddol  o gryn  enwog- 
rwydd  yn  ei  ddydd.  Y mae  ar  gael  gywydd  campus  o’i  waith  mewn 
llawysgrifen,  ar  enedigaeth  John  Griffith,  etifedd  o’r  un  enw  â deg 
aer  ol  yn  ol  ar  Landdyfnan.f 

3.  1 Pechadur  Jerusalem  yn  gadwedig : ISTeu  ISTewyddion  Da  i’r 
Gwaelaf  o Ddynion  : A chynnorthwy  i’r  Eneidiau  Anobeithiol : Gan 
ddangos  y mynneu  Iesu  Grist  gynnig  Trugaredd  yn  Gyntaf  i’r 
Gwaethaf  o Bechaduriaid.  Scrifenwyd  yn  Saesoneg  gan  Joan 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1646  ; rhif  2,  d.f.  1670  ; rhif  6,  d.f.  1672 ; a rhif  1,  d.f. 
1681 ; rhif  12,  d.f.  1714;  a hwn. 

f Llythyr  Mr.  Hugh  Michael. 


LLY  F R YDDIAETH  Y CYMRY 


328 


[1721 


Bunyan,  Awdwr  Taitli  y Pererin,  ond  yr  awrhon  yn  Gymraeg  gan 
Benjamin  Meredith.. 

Ar  graph  wyd  yn  Henffordd  gan  William  Parks.  1721.’ 

Gweinidog  ienanc  pohlogaidd  perthynol  i’r  Tmneilldnwyr  ydoedd 
Benjamin  Meredith.  Ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  yn  Llan  Bryn  Mair, 
yn  1733 ; ond  dewiswyd  iddo  ymadael  y flwyddyn  ar  ol  hyny,  am  y 
bernid  fod  ei  syniadan  yn  angliywir  am  rai  o brif  athrawiaethau  yr 
efengyl.* 

4.  4 Hanes  y Byd  a’r  Amseroedd ; Er  Hyfforddi  rhai  o’r  Cymru. 
O Waith  S.  T. 

Argraphwyd  yn  Llnndain  gan  J.  Batly,  tros  David  Lloyd,  yn  y 
flwyddyn  1721.’  16plyg. 

Awdwr  y llyfr  hwn  ydoedd  Simon  Thomas,  yr  hwn  a anwyd  ger  flaw 
y Cilgwyn,f  yn  sir  Aberteifi,  ac  a gafodd  addysg  gymhwysiadol  i’r 
weinidogaeth  ym  mhhth  yr  Ymneillduwyr.  Wedi  bod  yn  cael  ei 
addysgn  yn  Lloegr,  efe  a ddychwelodd,  ac  a arosodd  beth  ainser  yng 
Nghymru,  gan  bregethn  yng  Hghaeronen,  Cilgwyn,  a lleoedd  ereill, 
yng  nghyrau  uchaf  sir  Aberteifi.  Wedi  hyny  symmudodd  i ryw  le 
yn  sir  Henffordd;  ac  yno  y bn  farw  tna’r  fl.  1743. J 

Dichon  mai  rhyw  lyfrwerthwr  teithiol  oedd  David  Lloyd,  y cy- 
hoeddwr.  Gwelsom  ei  enw  o’r  blaen  yn  gyffelyb.§ 

5.  ‘ A Survey  of  the  Cathedral  Church  of  Bangor ; and  the 
Edifices  belonging  to  it.  Containing  An  Account  of  all  the  Inscrip- 
tions on  the  Monuments  and  Gravestones : The  History  of  the 
Bishops,  Deans,  and  other  Dignitaries : Their  several  Preferments, 
Times  of  Decease,  Burial,  and  Epitaphs.  Together  with  a large 
Appendix  of  Records,  and  other  curious  Matters  relating  to  Bangor 
Church  and  Bishoprick  : As  namely,  The  Dedications  of  all  Churches 
and  Chapels  in  the  Diocese  of  Bangor ; and  Descriptions  of  Clynog- 
fawr  and  Bodowen  Chapel.  To  which  are  also  subjoined  several 
Supplementary  Additions  and  Records  to  the  like  History  of  St. 
Asaph  Cathedral  some  Time  since  Published : The  Dedications  of 
the  Churches  and  Chapels  in  that  Diocese;  and  Descriptions  of 
Gresford  and  Mould  Churches.  Collected  by  Browne  Willis,  Esq. 

* Cofiant  y Parch.  John  Roberts. 

+ [Y  mae  dau  Gilgwyn  yng  Ngheredigion  ; un  yn  agos  i Gastell  Newydd  yn 
Emlyn,  a’r  llall  nid  neppell  o Lanbedr.  Ymddengys  mai  y lie  olaf  a olygir 
yma.  Y mae,  neu  o leiaf  yr  oedd,  addoldy  gan  yr  Henaduriaid  yn  y Cilgwyn 
hwn  ; ac  yn  yr  un  ardal  y mae  Caeronen.] 

t Hanes  y Bedyddwyr , gan  J.  Thomas,  Rhagymadrodd,  t.  xxvii ; hefyd 
Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd,  yr  hwn  sy  gangen  o’r  un  teulu. 

§ Gwel  rhif  14,  d.f.  1716. 


1721] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


329 


Illustrated  with  Draughts  of  the  Ichnography  and  Upright  of 
Bangor  Cathedral,  View  of  Bodowen  Chapel. 

London,  Printed  for  Robert  Gosling,  at  the  Middle  Temple  Gate, 
in  Fleet-street,  mdccxxi.’ 

6 ‘ A View  of  the  State  of  Religion  in  the  Diocese  of  St.  David’s 
about  the  beginning  of  the  18th  Century.  With  some  accounts  of 
the  causes  of  its  Decay,  together  with  considerations  of  the  Reason- 
ableness of  augmenting  the  Revenues  of  Impropriate  Churches.  By 

E.  S.  D.D. 

London,  Printed  for  John  Wyat,  at  the  Rose  in  St.  Paul’s  Church 
Yard.  1721.’  8vo.  128  pp. 

Llyfr  ‘ 12plyg  o 128  o dudalenau  ydyw,  ac  heb  gyflwyniad  na 
rhagymadrodd  iddo. 

[Canfyddir  wrth  Gyflwyniad  y gwaith  (canys  y mae  iddo  Gyflwyniad) 
i’w  Freninol  Uchelder  Sior,  Tywysog  Cymru  (Sior  it.  wedi  hyny)  mai 
enw  yr  awdwr  ydoedd  ‘Er.  Saunders.’  Bhydd  yr  awdwr  hanes  alaethus 
am  ansawdd  crefydd  yn  esgobaeth  Ty  Ddewi  yn  ei  amser  ef,  yr  hyn  a 
briodolir  ganddo  i reibusrwydd  perchenogion  lleyg  meddiannau  eglwysig, 
a’r  cyflog  truenus  a delid  i’r  curadiaid,  y rhai,  am  ddeg  neu  ddeuddeg 
punt  yn  y flwyddyn,  a orfodid  i wasanaethu  tair  neu  bedair  o eglwysi ; 
ac  hefyd  i waith  yr  esgobion  ac  ereill  yn  rhoi  bywoliaethau  yng  Nghymru 
i ddynion  hollol  anwybodus  o’r  iaith  Gymraeg,  y rhai  yn  gyffredin  oedd- 
ynt  annhrigiannol,  ac  a adawent  eu  plwyfau  i ofal  curadiaid  o’r  mwyaf 
anghymhwys  i’w  gwaith,  y rhai  nid  oedd  eu  tâl  ddim  gwell  na  thâl  gweithiwr 
pur  gyffredin.] 

7.  ‘ The  Ancient  History  of  Great  Britain,  by  John  Lewis,  Esq.’* 

John  Lewis,  Ysw.,  ydoedd  yn  byw  ym  Maenor  Owain,  ger 
Abergwaen,  yn  sir  Benfro,  ac  yr  ydoedd  yn  dad  cu  i Mr.  Richard 
Fenton,  awdwr  ‘Hanes  sir  Benfro.’ 

8.  ‘ Ymadrodd  ynghylch  Dychymygion  Dynion  yn  Addoliad 
Duw.  Gan  y Gwir  Barchedig  Dr.  William  King,  Arglwydd 
Esgob  Llundain  Derry.  Ac  a Gyfieithwyd  gan  Dafydd  Llwyd 
Ficar  Llandefathew  yn  Sir  Frycheiniog. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Tho.  Durston.’ 

Y mae  yn  niwedd  y llyfr  hwn  dri  o ‘ Englynion  o Fawl  i’r  Gwaith 
a’r  Cyfieithydd,’  gan  ‘ Theophilus  Evans  Vicar  Llangammarch,’  ac 
yn  eu  rhagflaenu  ‘ K.B.  Camsyniad  oedd  Printio  yr  Englynion  hyn  o 
flaen  Drych  y Prif  Oesoedd ;’  gan  mai  gwaith  awdwr  y llyfr  hwnw 
ydynt  i gyfieithiad  y llyfr  hwn.  Yr  awdwr, 

* Cambro- Briton,  vol.  ii.  p.  366. 


42 


330 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1722 


Dr.  William  King,  a anwyd  yn  1650.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yng  Ngholeg  y Drindod,  Dublin.  Ei  brif  waitb  (yn  Seisonaeg)  sydd 
ar  Wreiddioldeb  Drwg.*  Bn  farw  yn  1729,  yn  79  oed.f 

9.  *|f  * Miscellanies  npon  Day  Fatality,  Omens,  Dreams,  Knockings, 
Corps-candles  in  Wales,  &c.  By  John  Aubrey.  1721.’ 

[Ail  argraffiad  ydyw  hwn,  ac  nid  oes  ammheuaeth  nad  yn  y flwyddyn  hon  yr 
ymddangosodd.  Cyhoeddwyd  yr  argraffiad  eyntaf  mewn  cyfrol  8plyg  yn 
1696  ; a’i  chynnwysiad  yn  gyflawn  sy  fel  hyn  : — 1.  ‘ Day-Fatality  ; 2.  Local- 
Fatality  ; 3.  Ostenta  ; 4.  Omens  ; 5.  Dreams  ; 6.  Apparitions  ; 7.  Voices  ; 8. 
Impulses  ; 9.  Knockings  ; 10.  Blows  invisible;  11.  Prophecies , 12.  Marvels; 
13.  Magick ; 14.  Transportation  in  the  Air  ; 15.  Visions  in  a Beril,  or  Glass  ; 
16.  Converse  with  Angels  and  Spirits  ; 17.  Corps-Candles  in  Wales ; 18. 
Oracles  ; 19.  Extasie  ; 20.  Glances  of  Love  ; 21.  Second-Sighed  Persons.’  Can- 
fyddir  mai  y I7fed  yn  unig  sydd  yn  dal  cyssylltiad  â Chymru.  Argraffwyd  y 
gwaith  hefyd  yn  1784;  ac  ymddangosodd  argraffiad  8plyg  o hono  yn  ddiweddar 
yn  Llundain. 

Ganwyd  yr  ofergoelus  John  Aubrey  yn  Easton  Piers,  yn  swydd  Wilts,  yn 
y fl.  1625-6  ; a bu  farw,  yn  ol  rhai,  yn  1697,  ac  yn  ol  ereill,  yn  1700.  Gor- 
phenodd  ei  addysg  yng  Ngholeg  y Drindod,  Rhydychain,  lie  y derbyniwyd  ef 
yn  1642.  Dewiswyd  ef  yn  Gymmrawd  o’r  Gymdeithas  Freninol  yn  1662.  Ni 
chyhoeddodd  ddim  ond  y gwaith  blaenorol  ; ond  gadawodd  ar  ei  ol  luaws  o 
ysgrifau,  y rhai  sydd  ar  gadw  yng  Nghywreinfa  Ashmol  yn  Rhydychain  ; ac 
argraffwyd  rhai  o honynt  ar  ol  ei  farwolaeth.] 

1722. 

1.  ‘ Prif  Ddledswyddau  Christion.  sef  Angenrhaid  a Mawrlles 
Gweddi  Gyffredin  a Mynych  Gymmuno.  A fwriadwyd  er  mwyn 
adnewyddu’r  Duwioldeb  oedd  arferedig  gynt  ym  mhhth  y Prif 
Grist’nogion.  O Waith  y Gwir  Barchedig  Dâd  yn  Nuw  William 
Beveridge,  D.D.  diweddar  Arglwydd  Esgob  LlanElwy.  ac  o Gyf- 
jeithiad  Edward  Samuel. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  John  Bhydderch,  tros  yr  Awdur. 
1722.’  [16plyg.] 

[Y  mae  hwn  a rhif  5,  d.f  1723,  yn  gwneuthur  llyfr  dyblyg ; y eyntaf  yn 
cynnwys  ‘ Angenrhaid  a Mawrlles  Gweddi  Gyffredin  ;’  a’r  olaf,  ‘ Angenrhaid 
a Mawrlles  Mynych  Gymmuno  ;’  er  bod  tudalen  enwol  y ddau  yn  agos  yr  un 
fath,  ond  yr  amseriad.  Cyflwynir  y eyntaf  ‘ At  yr  Anrhydeddus  Robert  Price 
Esq  ; Un  o Ddeuddeg  Barnwyr  Lloegr  ;’  a’r  ail,  ‘ At  yr  Anrhydeddus  Watkin 
Williams  Wynne  Esq  ; o Wynstay.’  Cynnwys  y ddau  yn  agos  i 400  o dudal- 
enau.  Fel  holl  gyfansoddiadau  Edward  Samwel,  y mae  yr  ieithwedd  yn  dda 
ragorol.  Yn  y fl.  1723  yr  ymddangosodd,  o leiaf  1723  sydd  ar  fy  nghyfargrafF 
i o’r  gwaith.  Dyddir  y cyflwyniad,  ‘Llangar  Jonawr  15fed.  1722-3.’] 

2.  ‘Y  Efydd  Ddiffuant,  sef  Hanes  y Ffydd  Gristionogol,  Ai 
Rhinwedd. — The  Unfeigned  Faith.  Containing  a brief  History  of 
the  Christian  Religion,  And  a Proof  of  its  Verity  and  Efficacy. 

* [‘  Dechreuad  Drwg’  a olygir.  Enw  y gwaith  gwreiddiol  yw  De  Origins 
Mali  = On  the  Origin  of  Evil.  Yr  oedd  y Dr.  King  yn  archesgob  Dulyn  pan  y 
bu  farw,  er  mai  esgob  ‘ Llundain  Dderi  ’ (fel  y geilw  y Cymry  Londonderry) 
ydoedd  pan  gyhoeddodd  y gwaith  hwn.] 

t Maunder’s  Biographical  Treasury . 


1722] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


331 


The  Fourth  Edition.*  Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  John 
Rogers,  mdccxxii.’ 

3.  * Prydferthwch  Sangcteiddrwydd  yn  y Weddi  Gyffredin,  mewn 
pedair  pregeth,  O waith  y Parchedig  Thos.  Besse,  D.D.  A 
chyfieithiad  Theophilns  Evans. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  John  Rhydderch.’f 

4.  ^[  ‘ Y Llyfr  a elwir  Holl  Ddyledswydd  Dyn,  Wedi  ei  Grynhoi 
yn  fyrr,  Er  lies  i’r  Tlodion  a’r  Gwannaf  eu  Coffadwriaeth,  &c.  Gan 
Edmund  Stacy,  a’i  osod  allan  yn  Gymraeg,  gan  G.  J. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  John  Rogers,  Gwerthwr  Llyfrau.’ 

Ymddengys  fod  y talfyriad  hwn  o’r  ‘Llyfr  Holl  Ddyledswydd,’ 
&c.,  yn  chweched  argraffiad.^  Dichon  fod  peth  cyfnewidiad  wedi  ei 
wneyd  ynddo  hefyd  er  boddhau  rhai  duwinyddion  mwy  Calfinaidd 
na’r  awdwr  gwreiddiol,  ac  mai  hwn  a argymhellid  ganddynt  i’w 
cyfeilhon  o dan  yr  enw  ‘ Holl  Ddyledswydd  Dyn,  sef  y Newydd,’§ 
fel  yn  fwy  efengylaidd,  fel  y dywedent  hwy,  na’r  HaH.  Tebygol  mai 
Mr.  Griffith  J ones,  Llanddowror,  ydoedd  y cyfieithydd ; lie  y gwelir 
ei  fod  yn  gyfieithiad  yn  gystal  a thalfyriad  ac  argraffiad  newydd. 

5.  ‘ Dwysfawr  Rym  Buchedd  Grefyddol,  wedi  ei  hystyried.  At 
ba  im  yr  angwanegwyd  rhai  Boreuol  a Phrydnawnol  Weddiau. 
Gwedi  ei  Gyfieithu  yn  Gymraeg  o’r  trydydd  Argraphiad  yn  y 
Saesonaeg.  At  yr  hyn  y chwanegwyd  Eglurhad  byrr  ar  Weddi  yr 
Arglwydd,  ac  ocheneidiau  duwiol  ar  amryw  achosion,  &c. 

Argraphwyd  yn  lYhrehedyn,  gan  Isaac  Carter,  tros  J.  LI.  ac  A.  T.|| 
yn  y Flwyddyn  1722.  A g ar  werth  gan  Thomas  Lewis  werthwr 
Llyfrau  yn  Caerfyrddin,  a Dafydd  Evans  yn  Nhrehedyn.’ 

Y mae  y llyfr  hwn  yn  gyflwynedig  gan  A.  T.,  ‘ at  yr  anrhydeddus 
foneddigion  Stephen  Parry  o Neuadd  Trefawr,  Esgwair,  Ustus  o’r 
heddwch,  ac  Aelod  o Barlament  dros  Dref  Aberteifi,  a Walter 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1671 ; rhif  1,  d.f.  1676  ; a rhif  4,  d.f.  1677  ; a hwn  uchod. 

+ Gwelwyd  un  Seisonaeg  o hwn,  a nodiad  ysgrifenedig  ar  ei  ddiwedd,  fel 
gan  yr  awdwr  ei  hun,  fel  hyn:  ‘ The  Beauty  of  Holiness  in  the  Book  of  Common 
Prayer  was  written  by  Dr.  Besse,  Bp.  of  Hereford.  Bp.  Biss  1721.’  Y mae 
‘Llythyry  Cyfieithydd  at  y Darllenydd, ’ ac  wrtho  ‘Theo.  Evans.’  Y mae 
tros  3 tudalen  o enwau  derbynwyr. 

Í Gwel  rhif  7,  d.f.  1672  ; rhif  2,  d.f.  1684  ; rhif  3,  d.f.  1711  ; rhif  4 a 5,  d.f. 
1718  ; a hwn  yma. 

§ Ymddiddanion  â Dr.  Opiwn. 

||  A.  T.  ydoedd  y Parch.  Alban  Thomas,  o’r  Bhos,  ym  mhlwyf  Blaenporth, 
Ceredigion. 


332 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1722 


Llwyd  o Goedmor,  Esgwair,  ac  uchel  Sirif  presennol  Sir* * * §  Aberteifi.’ 

Awgrymwyd  o’r  blaen  mai  gwerthwyr  llyfrau  oedd  Lewis  ac 
Evans  ; ac  y mae  hyn  yma  yn  cadarnhau  byny.  Hid  oes  nemawr  o 
ammheuaeth  mai  y Parcb.  Alban  Tbomas,  o’r  Tyglyn,yn  sir  Aberteifi, 
yw  ‘A.  T.’  awdwr  y llyfr  bwn.  Dywedir  ei  fod  yn  bendaid  i’r 
diweddar  Alban  Tbomas  Gwynn  Jones,  o’r  Mynacbdy.  Yr  oedd  o’r 
fl.  1722  i’r  1740  weinidog  plwyfan  Blaenportb  a Tbremain.  Yr  oedd 
Stephen  Parry  a Walter  Llwyd  yn  gymmydogion  iddo.  Parry  oedd 
ei  feistr  tir,  ac  yn  nn  o’i  blwyfohon.  Gadawodd  Mr.  Tbomas  rai 
gweitbiau  ereill.  Efe  oedd  awdwr  Cywydd  Marwnad  Mr.  Hector 
Morgan,  o Aberportb,  a Marwmad  i Ifan  Gruffydd,  y Bardd,  o’r  Tvvr 
Gwyn.  Cyfansoddodd  befyd  ‘ Sen  i’r  Tobacco. ’f 

6.  ‘A  Critical  History  of  tbe  Estabbsbment  of  tbe  Bretons  among 
tbe  Ganls,  and  tbeir  Dependence  upon  tbe  Kings  of  Prance,  and 
Dukes  of  Hormandy.  By  Monsieur  tbe  Abbot  of  Vertot,  &c. 

London,  Printed  for  W.  Taylor,  &c.  mdccxxii.’ 

Cynnwysa  y llyfr  bwm  lawer  iawn  o wybodaeth  am  darddiad 
cenedl  y Cymry. 

7.  ‘ Taitb  neu  Siwrnai  y Pererin,  Tan  Rith  neu  Gyffelybiaeth 
Breuddwyd;  yn  yr  bwm  y dangosir,  Modd  y mae  Pecbadur  yn 
Cycbwyn  neu  yn  Decbreu  ei  Siwrnai  o’r  byd  bwn  tua’r  Kef  oedd — Y 
Peryglon  y mae  fo’n  cyfarfod  a bwynt  yn  ei  Daith,  a’i  ddyfodiad  o’r 
diwedd  i’r  Wlad  ddymunol,  i’r  Hefoedd  mewn  Diogelwcb. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  Tbos.  Durston.’ 

Kid  oes  amseriad  wrtb  bwm ; ond  dywedir  y deuai  1 Hanes  y Efydd 
allan  cyn  pen  tri  mis,  wedi  ei  ddiwygio  gan  J.  Rbyddercb.’J  Gall 
er  byny  mai  yn  niwedd  1721  y cyboeddwyd  ef.  Ail  argraffiad-  yclyw 
o fatb  o gyfieitbiad  rbydd,  neu  alleiriad  o Daitb  Pererin  Bunyan  a 
roddwyd  allan  gan  Mr.  Stepban  Hughes  34  o flynyddoedd  yn  ol.§ 
Dywedir  ucbod  mai  wedi  ei  ddiwygio  ||  gan  John  Rbyddercb  y 
rboddid  ‘ Hanes  y Ffydd  ’ allan,  ond  ar  ragddalen  bwnw  dywedir 
mai  John  Rogers  a’i  hargraffodd,  yr  byn  sydd  yn  brawf  y byddai 
Rbyddercb  yn  amrywio  ei  enw ; ac  befyd  nad  oedd  Rbyddercb  yn 
argraffu  ar  ei  draul  ei  bun,  eithr  mai  argraffu  yr  ydoedd  yn  argraff- 
dy  Durston,  ac  ei  fod  yn  gyhoeddwr  neu  werthwr  llyfrau,  fel  y 
dywed  ef  ei  bun  weithiau.  Y mae  yn  amlwg  wrtb  yr  argraffwaith 

* Yr  oedd  yn  aelod  o’r  Senedd  yn  1721-2,  a bu  farw  yn  ddiblant  yn  1724,  yn 
49  oed.  Yr  oeddynt  o deulu  Cymreig  hynafol,  sydd  yn  awr  wedi  diiianu. — 
Meyrick’s  History  of  Cardiganshire. 

+ [Cymh.  Gwaith  Gwallter  Mechain , ii.  304.] 

Î Tudalen  280  o’r  Taith  bwn. 

§ Gwel  rhif  2,  d.f.  1688;  a rhif  1,  d.f.  1699. 

H [Gwr  gwych  oedd  Sion  Rhyddercb  i ddiwygio  gwaith  Charles  Edwards  !] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


333 


1722] 


a’r  llythyrenau  mai  gwaith  argraffwasg  Durston  yw  yr  argraffiad  o 
‘ Hanes  y Ffydd  ’ ag  y mae  enw  4 Rogers  ’ wrtho ; ac  felly  ereill  ag  y 
mae  enw  Rhydderch  wrtliynt  fel  argraffydd,  ac  nad  oedd  ond  cy- 
hoeddwr  yn  nnig. 

8.  4 Meddyginiaeth  a Chyssur.  Yr  dyn  helbulus,  clafyccns,  a 
thrallodus,  ar  ei  glaf  wely,  a gasglwyd  allan  or  ysgrythur  Sanctaidd, 
ac  hefyd  o ystorien  ac  Athrawiaethau  yr  lien  Dadau ; a rhesymau  y 
Philosophyddion,  a gwyr  doetliion  dyscedig  ereill  o’r  cynfyd : Ac  a 
osodwyd  allan  trwy  lafnr  Edward  Lloyd.  Athro  y celfyddydau ; a 
gweinidog  yr  efengyl  yn  llangower.  yn  Sir  Eeirion : Er  lleshad  i’w 
braidd  y mae’n  figail  arnynt,  ac  yn  orcbwyliwr  i gyfrannu  iddynt  en 
bwyd  yn  en  bryd,  sef  yw  bynny,  didwyll  laetb  y gair.  1 Pet.  2.  2. 
Ac  ar  ol  bynny  er  bndd  i’r  Cymru  oil. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig,  gan  Jobn  Rogers,  1722.’ 

Bu  y Parcb.  Edward  Lloyd,  A.C.,  yn  gweinidogaetbu  yn  Llan- 
gower, yr  bwn  le  sydd  ar  lan  Llyn  Tegid,  ger  y Bala,  sir  Eeirionydd, 
ddeugain  mlynedd,  o’r  bwn  le  y cafodd  ei  ddeoli  yn  amser  Cromwel, 
a bu  y lie  yn  wag  am  bir  amser,* * * §  a bu  farw  yntau  yn  1685.  Ei  fab  ef 
ydoedd  yr  Esgob  Wm.  Lloyd.  Y rbagymadrodd  neu  4 Lytbyr  at  ei 
Blwyfolion,’ a derfyna,  4 Eglwyseg,  Awst  y cyntaf,  1683.’  4Eicb 
Ewyllysiwr  da  Edward  Lloyd ;’  yr  byn  a brawf,  naill  ai  bod  bwn  yn 
ail  argraffiad,  neu  iddo  fod  yn  ysgrifenedig  39  mlynedd  cyn  ei  ar- 
graffu.f  Dywedir  mai  y Dr.  Simon  Patrick,  esgob  Ely,  ydoedd  yr 
awdwr  ;J  yr  byn  a ddygwyd  i fyny  yng  N ghaergrawnt  a Rbydy ch- 
ain ; ac  wedi  amrai  ddyrchafiaetbau  eglwysig,  a wnaed  yn  ddeon 
Peterborough,  ac  yn  1689  yn  esgob  Chichester,  ac  yn  esgob  Ely  yn 
1692.  Ysgrifenodd  amrai  weithiau  duwinyddol,  sydd  yn  cael  eu 
hystyried  yn  werthfawr.§  Pan  yr  oedd  yn  ddyn  ieuanc  efe  a ys- 
grifenodd lyfr  a elwir  4 Friendly  Debate  ’ ( = Dadl  Gyfeillgar),  yr  hwn  a 
gafodd,  medd  yr  Esgob  Burnet,  effaith  ddrwg  iawn  i hogi  ysbrydoedd 
yn  ormodol  yn  erbyn  yr  Ymneillduwyr  yn  amser  Siarl  n,  yr  bwn,  trwy 
wneyd  defnydd  mawr  o ryw  ymadroddion  gweinion  ac  anwyliadwrus, 
a ymdreehodd  ddynoetbi  yr  boll  gorff  o weinidogion  angbydffiirfiol  i 
ddirmyg.  Ond  y mae  yn  weddus  bysbysu,  iddo,  wedi  myned  yn 
hynacb,  gyfaddef  ei  edifeirwcb  am  y gwaith  bwnw,  mewn  dadl  yn 
Nhy  y Senedd,  pan  y dywedodd,  4 y gwyddys  ddarfod  iddo  ef  ysgrif- 
enu  yn  lied  boetblyd  yn  erbyn  yr  Ymneillduwyr,  yn  ei  ddyddiau 
ieuangacb,  ond  ei  fod  ef  wedi  byw  yn  ddigon  hir  i weled  rbeswm  i 
newid  ei  dyb  am  y bobl  hyny,  a’r  modd  hyny  o ysgrifenu.’|| 

* Walker’s  Sufferings  of  the  Clergy , p.  248,  lie  y camsillir  ei  enw  ef  ac 
amryw  ereill,  yn  Floyd , yn  lie  Lloyd. 

+ [Gweler  rbif  8,  d.f.  1682]. 

Î Lewis’s  Topographical  History  of  Wales. 

§ Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  pp.  540-1. 

H Neal’s  History  of  the  Puritans , vol.  iv.  pp.  387-8  ; Jones’s  Christ.  Biog.  Diet. 


334 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


[1723 


9.  4 Trugaredd  a Barn.  Gan  James  Owen.’ 

Ail  argraffiad,  tybygid.* 

10.  4 Britannia,  or  a Oborograpbical  Description  of  Great  Britain 
and  Ireland  ; translated  and  enlarged  by  Bisbop  Gibson.  1722.’ 

Y mae  yn  ddwy  gyfrol  nnplyg,  gyda  pbartbleni  ac  arlnn. 

11.  [4Asser  de  Bebns  gestis  Hífredi  Begis.  Cura  Francisci 
Wise.’ 

Oxonii,  1722,  8yo.] 

1723. 

1.  4 Linn  Aggrippa,  nen’r  Cristion  o fewn  ycbydig  wedi  ei  ddatgudd- 
io  : Wedi  ei  ’Sgrifennyn  Saesneg,  gan  F.  Mead,  ac  yn  Gymraeg  gan 
Jenkin  Jones,  a’i  Brintio  Yng-ngbaerfyrddin,  dros  Christmas 
Samuel  a Lewis  Griffies.  A.D.  1723.’ 

Bboddwyd  o’r  blaen  nodau  am  Jenkin  Jones  a Christmas 
Samuel. f Am  ‘L.  Griffies,’  yr  wyf  yn  metbu  cael  ei  fod  ef  yn 
weinidog ; gall,  ynte,  mai  llyfrwerthwr  ydoedd.  Am  yr  awdwr,  yr 
bwn  a elwir  yma  yn  ‘F.  Mead,’  y deallir  mai  yr  byglod  dduwinydd,, 
Matthew  Mead  ydoedd,  yr  bwn  oedd  Anghydffurfiwr  enwog  a anwyd 
yn  sir  Buckingham,  yn  1629.  Bhoddodd  Cromwel  iddo  weinidog- 
aetb  y Capel  Newydd,  Sbadwel,  Middlesex,  o’r  lie  y deolwyd  ef  pan 
ddaetb  Siarl  n.  i’r  orsedd.  Yn  1663  yr  oedd  yn  byw  yn  Stepney, 
Yna  efe  a encibodd  i Holand,  ond  daetb  yn  ol  yn  1671,  ac  adeiladodd 
gapel  mawr  yn  Stepney.  Cyboeddodd  rai  llyfrau  crefyddol,  ond  y 
penaf  o ba  rai  yw  ‘ Y Cristion  o fewn  ycbydig  ’ ucbod.  Bu  farw  yn 
1699,  yn  70  oed.J  Y mae  diwedd  y rhagymadrodd  wedi  ei  arwydde 
4 Jencin  Jones.’  4 Yng  Hgheredigion  Hydref  30.  O.C.  1723.’ 

2 4 Annogaetb  Ddifrifol  Gweinidog  i’w  Blwyfolion  i ofalu  am  eu 

Heneidiau,  yn  cynnwys  yr  ystyriaethau  byn, — i.  Anfeidrol  Odidog- 
rwydd  a Gwertbfawrbydi’r  enaid.  ii.  Mai  Colled  yr  enaid  yw’r  an- 
bawsaf  ei  ddioddef  o’r  boll  Golledion.  iii.  Y mawr  Berygl  y mae’n 
Heneidiau  ynddo  o herwydd  Pecbod.  iv,  Bbyfeddol  Drugaredd 
Duw  yn  darparu  moddion,  &e.  Yr  ail  argraphiad. 

Mwytbig,  argrapbwyd.’ 

Hid  ydwyf  wedi  cael  gafael  yn  yr  argraffiad  cyntaf  o bwn.  Y mae 
yn  gyssylltedig  4 Hymn  neu  Gan  ar  yr  un  Defnydd,’  ac  wrthi  4 A.  T. 
a’i  gwnaeth,’  sef  Alban  Thomas,  mae  yn  debyg. 

* Gwel  rbif  1,  d.f.  1687. 

+ Gwel  rbif  5,  d.f.  1717  ; a rbif  1,  d.f.  1720. 

Î Maunder’»  Biographical  Treasury  ; Palmer’s  Calamÿs  Noncon. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


335 


1723] 


3.  ‘ Mona  Antiqna  Restaurata.  An  Archseological  Discourse  on 
the  Antiquities  Natural  and  Historical,  of  the  Isle  of  Anglessey,  the 
ancient  [Seat  of  the  British  Druids,  &c.  By  Henry  Rowlands, 
Vicar  of  Llanjdan,  in  the  Isle  of  Anglesey. 

Dublin,  Printed  by  Aaron  Rhames,  for  Robert  Owen,  Bookseller 
in  Sinners’s  Row.  mdccxxiii.’ 

Henry  Rowlands  oedd  fab  i William  Rowlands,  o’r  Plas  Gwyn, 
ym  mhlwyf  Llanedwen,  sir  Fon,  ac  yno  y ganwyd  ef  ynl655.  Yr 
oedd  ei  hendaid  yn  fab  i Edward  Rowlands,  yr  hwn  oedd  frawd  i’r 
Dr.  Henry  Rowlands,  o Fellteyrn,  esgob  Bangor.  Ei  fam  oedd  ferch 
Edward  Wynn,  o Benhesgyn.  Ei  hen  nain  oedd  yn  nain  i wraig  y 
Dr.  Edm.  Griffith,  esgob  Bangor  ; ac  felly  yr  oedd  awdwr  y ‘ Mona  ’ 
yn  ŵyr  i’r  esgob  hwnw.  Dywedir  na  chafodd  ddim  dysgeidiaeth 
oddi  eithr  yn  deuluaidd*  yn  ei  wlad  ei  hun.  Ni  bu  erioed  oddi 
cartref  ddim  pellach  na’r  Mwythig,  ie,  myn  rhai  na  bn  erioed  bellach 

0 sir  Fon  na  Chonwy ; er  hyny,  trwy  ei  dalentau  cryfion  naturiol, 
cyrhaeddodd  ddysg  uchel,  fel  y gallasai  gyfansoddi  mewn  Lladin 
brydferth.  Cafodd  ei  ordeinio  a’i  benodi  i ficeriaeth  Llannidan  a 
chapeliaeth  Llanedwen,  yn  1690.  Ei  wraig  oedd  ferch  i Mr.  Nicholas, 
o’r  Plas  Newydd,  un  o hynafiaid  Ardalydd  Mon.  Bu  farw  yn  y 
flwyddyn  hon  (1723),  yn  68  oed,  a chyn  i’w  waith  hwn  ddyfod  o’r 
wasg ; ac  am  hyny  dywed  Henry  Owen,  golygydd  yr  ail  argraffiad  : 
— ‘Daeth  yr  argraffiad  cyntaf  a argraffwyd  yn  Nublin,  b.a.  1723, 
allan  yn  anghywir  iawn,  o ddifíyg  rhyw  ddyn  cyfaddas  i edrych  dros 
ylleni.’  Cyhoeddodd  hefyd  draethawd  ar  Ddaiareg  (geology),  cyn 

1 hyny  dynu  sylw  dysgedigion  fel  gwyddor.  Gadawodd  ar  ei  ol 
ychwaneg  o hanes  Mon  mewn  ysgrifen  Ladinaidd,  yr  hon  a gyfieith- 
wydf  yn  ddiweddar,  ac  a gyhoeddwyd  yn  yr  Archceologia 
Cctmbrensis.'l 

4.  ‘ Patrwm  y Gwir  Gristion,  neu  Ddilyniad  Iesu  Grist,  &c.  Wedi 
ei  droi  yn  Gymraeg  gan  W.  M.  A.B. 

Argraphwyd  yng  Nghaerlleon,  gan  W.  Cooke.  1723.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  gyfieithiad  ac  argraffiad  newydd  o 
‘ Thomas  à Kempis.’  Cyfieithydd  yr  argraffiadau  ereill  oedd  ‘ H.  O. 
Gwenynog,  yn  Mon,  Esqr.,’  o ba  rai  y daeth  allan  ddau  o’r  blaen,  yr 
hyn  a wna  fod  hwn  yn  drydydd  argraffiad  neu  gyhoeddiad.§ 

* [Ni  ddywedir  na  chafodd  ddim  ond  dysgeidiaeth  gartrefol  neu  deuluaidd, 
ond  na  chafodd  fanteision  dysg  ond  yr  hyn  a allodd  ei  gael  o fewn  ei  ynys  en-. 
edigol.  Y mae  yn  debygol  ddigon  mai  yn  ysgol  fawr  Biwmares,  yr  hon  sydd 
agos  i’r  fan  lie  y ganed  ef,  ac  wedi  ei  sefydlu  er  y fl.  1602,  y gorphenodd  ef  ei 
ddysgeidiaeth.] 

+ [Y  cyfieithydd  ydoedd  y diweddar  Barch.  John  Jones,  A.C.,  periglor  Llan- 
Uyfni,  yr  hwn  a fu  farw  Chwef.  12,  1863.] 

Î Pennant’s  Tours;  A.  Llwyd’s  History  of  Anglesea;  Williams’s  Eminent 
Welshmen. 

§ Gwel  rhif  2,  d.f.  1679 ; rhif  5,  d.f.  1684  ; a hwn  uchod. 


336 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1723-4 


5.  ‘ Prif  Ddledswydd.au  Christion.  sef  Angenrhaid  a Mawrlles 
MynycL.  Gymmuno.  A fwriadwyd  er  mwyn  adnewyddu’r  Duw- 
ioldeb  oedd  arferedig  gyut  ym  mlilitli  y Prif  Grist’nogion.  0 
Waith  y Gwir  Barchedig  Dâd  yn  Yuw  William  Beveridge 
D.D.  diweddar  Arglwydd,  Esgob  LlanElwy.  ac  o Gyfjeitbiad 
Edward  Samuel. 

Argraphwyd  yn  y Mwytbig,  gan  John  Rhydderch,  tros  yr 
Awdur.  1723.’  [16plyg.]* 

6.  ‘ The  Breviary  of  Britain.  Gan  Moses  Williams.’ 

Cynnwys  hwn  y tri  gwaith  o eiddo  H.  Llwyd,  gydag  esboniadau.f 

7.  ‘ Hyfforddwr  Cyfarwydd  i’r  Hefoedd : neu  Wahoddiad  Difrifol 
i Bechaduriaid  i droi  at  Dduw  er  J echydwriaeth.  Gan  ddangos  i’r 
Pechadur  ystyriol  beth  sydd  raid  iddo  ei  wneuthur  i fod  yn  gadwed- 
ig.  0 waith  Gweinidog  Duwiol  yn  Lloeger. 

Printiedig  yn  Llundain  gan  Henry  Meur,  yn  yr  Old-Bailey,  yn — 
(coll  yn  y ddalen) — Ludgate.  1723.’ 

Gwaith  Joseph  Allein,  sef  yr  Alarwm  ( = Alleine’s  ‘Alarm  ’)  yw  y 
llyfr  hwn.  Hwn  ydoedd  yr  ail  argraffiad  Cymreig  o hono.J  Cyhoedd- 
wyd  argraffiad  arall  o hono  tua’r  fl.  1800 — 1804,  gan  Richard  Jones, 
yn  Nolgellau,  o dan  yr  enw  yr  ‘ Udgorn  Arian,’  ond  heb  amseriad. 

1723-4. 

1.  ‘ Trefn  Ymarweddiad  Gwir  Gristion.  ISTeu  Lwybr  Hyffordd  i’r 
Cymro  i rodio  arno  beunydd  gyda’i  Dduw.  Gan  Edward  Wynn. 
D.D.  Yr  ail  argraphiad.§ 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  John  Rhydderch,  tros  Thomas 
John  Morgan,  yn  y flwyddyn  1723-4.’ 

Y mae  yn  llyfr  o 100  o dudalenau  24plyg ; ac  y mae  yn  ei  rag- 
flaenu  ragymadrodd  yr  awdwr  at  ‘ Blwyfolion  Llangeinwen  a Llan- 
gaifo,’  yn  ynys  Mon,  i’r  rhai  yr  oedd  yn  berson. 

2.  ^ ‘ Dull  Priodas  Ysprydol  Rhwng  Silo  a Sion  yn  dangos  tra- 
gwyddol  gariad  Silo  Mab  y Brenin  Alpha  at  Perch  yr  hen  Amoriad. 
Sef,  ail  ran  o’r  Pererindod  Ysprydol  o’r  Aipht  i Ganaan,  gan  yr  un 
Awdwr. 

Printiedig  yng  Haerfyrddin  gan  N.  Thomas  ac  ar  werth  yno,  gan 
Chrispianus  Lewis.’ 

* [Cymharer  rhif  1,  d.f.  1722.] 
t Parry’s  Cambrian  Plutarch.  [Gweler  rhif  1,  d.f.  1573.] 

X Gwel  rhif  1,  1693. 

||  Gwel  rhif  1,  d.f.  1662. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


337 


1724J 


3.  ‘ Dechreiad  Cysgadur.  sef,  y Bardd  Cwsg,  y’r  ail  rhann.  Yn 

dangos  mewn  Breuddwyd  Gweledigaetb  Bhyfeddol  y Bardd  Cwsg  ; 
Ar  ymddiddan  a fu  rhyngddo  ef  a Chydwybod,  Ffydd,  Gobaith, 
Cariad,  Gwirionedd,  Gostyngeiddrwydd,  Gonestrwydd,  Sobrwydd, 
Haelioni,  Cywirdeb,  &c.  Ynghylch  Llygredd  y Byd,  yngbyd  ag 
ychydig  Annogaetb  yn  erbyn  Swyngyfaredd,  Dewiniaeth  a’r  Cyffelyb. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Tbo.  Dnrston  tros  Jobn  Jones.’ 

Ar  ei  ddiwedd  dywedir,  ‘ Terfyn  R.  Parry  a’i  Gwnaetb.’  8 tudal- 
en  ydyw.  Gwr  o’r  Ddyserth,  yn  sir  Fflint,  oedd  y bardd  hwn.#  Efe 
a anwyd  yn  1666.  Bn  farw  yn  1749,  yn  83  oed;  ac  y mae  ei  fedd 
wrth  gongl  ogleddol  eglwys  plwyf  Dyserth.  Y mae  o’i  waitb  amryw 
ddarnan  yn  y Blodeugerdd,  t.  146,  154,  231,  298.  Efe  befyd  ydoedd 
awdwr  Rawer  o’r  Gydymaith  Diddan.\ 

1724. 


1.  ‘Hanes  y Byd  a’r  Amseroedd;  nen  Lyfr  Gwybodaetb  y Cymro. 
0 Waitb  S.  T.  Yr  Ail  Argraphiad  J yn  gyflawnacb  na’r  Argrapbiad 


Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Jobn  Rogers.’ 

[Fel  byn  y mae  tudalen  enw  y cyfargraff  a welais  i o’r  argraffiad  hwn  : — 
‘ Llyfr  Gwybodaetb  y Cymro.  O Waitb  S.  T.  Yr  Ail  Argrapbiad  yn  gyflawn- 
acb na’r  cyntaf.  Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  Jobn  Rogers  ; 1724.’  12plyg, 
yn  cynnwys  168  + 6 = 174  o dudalenau,  ydyw.] 

2.  ‘ Ystyriaetb  o Gyflwr  Dyn,  yn  y bywyd  bwn.  Ac  yn  yr  bwn 
sy  i ddyfod.  0 Waitb  y gwir  Barcbedig  Dad  yn  Nuw  gynt  Ar- 
glwydd  Escob  Down  a Cbonnor  Jer.  Taylor.  D.D.  Ac  a Gyfieith- 
wyd  gan  Gr.  Wynn,  Offeiriad  Llan  Gadwaladr. 

Printiedig  YngbaerReon,  gan  Roger  Adams. ’§ 

3.  ‘ Oes-Lyfr  yn  dair  Rban.  i.  Rban  sydd  Gôf-Lyfr  Ysgrythurol. 
ii.  Am  Frenbinoedd  y Brytboniaid,  a Tbywysogion  Cymru,  iii. 
Am  Frenbinoedd  Lloegr.  O Gasgliad  Tbos.  Williams. 

* Gwel  rbif  6,  d.f.  1759. 

+ Gwel  rbif  6,  1759  ; a rbif  16,  d.f.  1766. 

Î Gwel  rbif  1,  1721.  Daetbai  Adams  i Gaerlleon  o Fanchester,  lie  y buasai 
yn  gyboeddydd  y Manchester  Weekly  Journal.  Efe  oedd  cyboeddydd  cyntaf  y 
Chester  Courant.  Yr  oedd  iddo  fab  o’r  enw  Orian  Adams,  yr  hwn  a ddygwyd 
i fyny  i’r  un  gelfyddyd  ; ac  wedi  ymsymmud  trwy  yr  boll  wlad  fel  cyssodydd,  a 
bod  unwaith  yn  gyd-feistr,  ac  yn  teitbio  yn  ei  gerbyd  ei  bun,  a fu  farw  mewn 
lletty  tlawd  yng  Nghaerlleon,  yn  80  oed. — Timperley’s  Dictionary. 

§ Y mae  yn  dra  tbebyg  fod  y Roger  Adams  bwn  yn  deilliaw  oddi  wrth  R. 
Adams,  yr  bwn  a fuasai  yn  amser  Iago  I,  a Siarl  i,  yn  berson  Woodcburcb,  yn 
sir  Gaerlleon.  Yr  oedd  amrai  o’r  teulu  yn  enwog  yn  y weinidogaeth  ym  mblitb 
yr  Anghydffurfwyr — Palmer’s  Calamy's  Noncon.  Memorials , vol.  i.  p.  170. 

43 


»38 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1724 


Printiedig  gan  1ST.  T.’# 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  anerchiad  cyflwyniadol  yr  argraffydd  ‘ At 
yr  Anrhydeddus  ar  Parcliedig  Griffith  Price  Esq.,’  yn  diweddn, 
‘ Eich  gwasanaethwr  tra  Rhwymedig  Nicholas  Thomas’  ‘ Caerfyrddin 
9 dydd  o Fehefin,  1724;’  a £ Llythyr  at  y Darllenydd,’  ar  ryw  rigwm 
barddonol,  gan  yr  awdwr,  ‘ Eich  gwasanaethwr  Thomas  William, 
Llandeilo  Yawr  9.  o fis  Mehefin,  1724  ac  hefyd  ‘ The  Names  of  the 
Subscribers’ 

Y Thomas  Williams  hwn  oedd  enedigol  o gymmydogaeth  Capel 
Isaac,  ac  yn  aelod  gyda’r  Ymneilldnwyr  yng  Nghrug  y Bar  ac  Aber- 
gorlech.  Bn  farw  yn  1778,  a chladdwyd  ef  yn  Llanfynydd,  Mehefin 
12,  1778.f  Yr  oedd  yn  byw  mewn  ty  ar  y Mynydd  Bach,  ger  Llan- 
deilo Eawr.  Ymddengys  ei  fod  yn  ddyn  o alluoedd  cryfion  deallns, 
ac  yn  meddn  ar  wybodaeth  gyffredinol  helaeth,  yn  bregethwr  doniol 
ac  athrylithgar,  ac  yn  weinidog  cymmeradwy  yn  yr  eglwy§.  Yr 
oedd  y llyfr  hwn  yn  waith  40  mlynedd  o lafur  iddo.J 

4.  ‘ Y Cristion  Cyffredin,  &c. 

Argraphwyd  yn  Nhrerhedyn,  gan  I.  Carter.  1724.’ 

5.  ‘ Traethawd  Ynghylch  Gweithredoedd  da  ac  Elnsenan.  0 
waith  Mr.  Thomas  Gonge,  yr  hwn  yn  ddiweddar  a gymerth  boen 
yn  gariadns  i Lesan  Cymrn. 

Llnndain,  Printiedig  gan  H.  Meere.  1724.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.  § Ei  faint  yw  24plyg.  Y mae  yn 
ei  ddechreu  lythyr  cyflwyniad  at  ‘ Mr.  Parthenia  Lowman ;’  a 
chrybwylliad  yn  hwnw  ei  bod  hi  yn  rhoddi  y bummed  ran  o’i  hardreth 
bob  blwyddyn  i’r  tlodion.  ISTid  oes  enw  cyfieithwr  wrtho;  ond 
cesglir  oddi  wrth  yr  hyn  a ddywed  Mr.  David  Peter  am  lyfr  arall  a 
gyhoeddasid  yn  gydiol  â’r  argraffiad  cyntaf  o’r  llyfr  hwn,  a gyfieith- 
wyd  gan  Mr.  James  Owen,  mai  y gwr  da  hwnw  a gyfieithodd  hwn 
hefyd.  Cyfieithiad  go  rydd  ydyw  o ‘ Sermon  ’ T.  G.  ‘on  Good 
Works  ;’  neu,  dichon,  fod  yr  awdwr  wedi  gwneyd  ychydig  gyfnewid- 
au  ynddi,  cyn  ei  rhoddi  i’r  cyfieithydd,  er  mwyn  ei  chael  i ffurf 
traethawd.  || 

6.  ‘ Display  of  Heraldry.  By  John  Gwillim.’ 

Unplyg  mawr  yw  hwn,  a gelwir  ef  yn  ‘ Sixth  Edition,’  ac  y mae 
ynddo  lawer  o gerfluniau.**  Dywedir  mai  gwir  awdwr  y llyfr  hwn 
ydoedd  y Dr.  John  Barkham,  deon  Booking. 

* Nicholas  Thomas. 

+ Register  of  the  Parish  Church  of  Llanfynydd  from  March  25th,  1778,  to  the 
25th  of  March,  1779. 

Í Morgan,  Hanes  yr  Ymneillduwyr,  t.  419. 

§ Gwel  rhif  4,  d.f.  1693. 

||  Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 

**  Yn  ol  Catalogue  B.  Quaritch.  [G-weler  rhif  2,  d.f.  1611.] 


1725] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


339 


7.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  gyda 
chynneddfau  a Ceremonian  eraill  ’Reglwis,  Yn  ol  Arfer  Eglwys  Loegr. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  ag  ar  werth  gan  J.  R.  1724.’ 

8.  if  [‘Life  of  Sir  Leoline  Jenkins.’] 

1725. 

1.  ‘ Rhai  Datguddiadau  O’r  Nefoedd  Newydd  ar  Daear  Newydd,  ae 
liefyd  Dyfal  Ddisgwyliad  y Creadnr  am  ollyngdod  o’i  Caethiwed  i 
Ridd-did  gogoniant  Plant  Dut/.  Yngliyd  a rhai  Arwyddion  yn 
yr  hwn  y byddent  yn  Gynnwysedig.  Gwedi  eu  Casgln  allan  o’r 
Ysgrythyrau.  Gydâ  Thybygoliaethan  or  Amser  yn  yr  hwn  y gellir 
eu  disgwyl.  A Defnyddiau  bnddiol  i’w  i wneuthur  o honaw  fel  yn 
2 Petr  3.  14.  A ysgrifenwyd  gan  William  Alleine,  Ag  a Drowyd 
i’r  Gymraeg  Gan  loan  Harri. 

Argraphwyd  yng  ISTghaerfyrddin  gan  Nicholas  Thomas,  dros  Joan 
Harri,  loan  Phillips,  a Miles  Harri.  mdccxxv.’ 

Y mae  rhagddalen  arall  i’r  ail  ran,  gan  yr  un  gwŷr  oil,  ac  yn  yr  un 
flwyddyn.  Gwallus  iawn  yw  y cyfieithiad  a’r  argraffiad,  fel  na  ellir 
gwneyd  rheswm  o hono  mewn  amrywiol  fanau ; ac  y mae  y cyfieith- 
ydd,  yn  ei  ddiwedd,  yn  ymesgusodi  o herwydd  y gwallau — ei  fod  yn 
anfedrus  yn  yr  iaith  Seisonaeg.  Y cyfieithydd, 

Ioan  Harri,  neu  John  Harri,  ydoedd  fab  i Harri  Watkins,  o’r 
Blaenau,  ym  mhlwyf  Aberystruth,  sir  Fynwy.  Ymunodd  â’r 
Bedyddwyr  trwy  drochiad  yn  1696,  pan  oedd  tua  22  oed,  gan  hyny 
efe  a anwyd  tua’r  fl.  1674.  Tybir  y dechreuodd  yn  lied  fuan  arferyd 
ei  ddawn  yn  gyhoeddus  ; ac  ordeiniwyd  ef  tua’r  fl.  1715,  pan  yn  41 
oed,  ar  annogaeth  Mr.  Abel  Morgan,  un  o weinidogion  y Bedyddwyr 
a aethai  i America,  ac  a’i  hadwaenai  yn  dda  cyn  ei  ymfudiad  o Gymru, 
fel  un  cymhwys  i ofalu  am  y rhan  o’r  gynnulleidfa  oedd  yn  anneddu  tua 
Mynydd  Islwyn.  Priododd  ferch  i Watkin  Harri,  un  o hen  aelodau 
Cyfrifol  y gynnulleidfa,  ac  yn  nhy  yr  hwn  y cyfarfyddent  cyn  adeiladu 
y capel.  Cymmerodd  y gwaith  o gyfieithu  a chyhoeddi  y llyfr  uchod 
ar  annogaeth  Cymmanfa  y Bedyddwyr.  Yr  oedd  y rhan  fwyaf  o’r 
corff  hwnw  o grefyddwyr  yng  Nghymru  yn  y dyddiau  hyn  yn  dal  y 
golygiad  o deyrnasiad  personol  Crist,  fel  y gellid  meddwl,  gan  iddo 
gael  annogaeth  y Gymmanfa  i’w  gyhoeddi,  yr  hyn  a amddifFynir  yn 
y llyfr,  ac  hefyd  fod  Miles  Harri  a Ioan  Phillips,  yn  cyfranogi  yn  y 
gorchwyl.  ‘ Yr  oedd  yn  ei  farn  yn  Filflwyddiad,  ac  yn  cael  ei  gyfrif 
yn  ddyn  da  iawn,’  meddai  ei  gymmydog,  Mr.  Edmund  Jones,  Ebenezer, 
ger  Pont  y Pwl,  yr  hwn  nid  oedd  yn  dueddol  i roddi  y gair  goreu  i’r 
Bedyddwyr ; ond  am  hwn  ychwanega : ‘ Y mae  yn  hawdd  genyf 
gredu  ei  fod  yn  caru  ymddangosiad  Crist,  i’r  hwn  y rhoir  coron 
gogoniant,  2 Tim.  iv.  8.  Canys  ai  allan  yn  y nos  i edrych  am 
ddyfodiad  Crist.  Y mae  ei  ddaioni  yn  ganmoladwy,  ond  nid  ei  ddoeth- 
ineb ; ond  y mae  yn  ddigon  ei  fod  yn  ddyn  da,  a chan  hyny  yn  wir 


340  LLYFRYDDIAETH  Y CYMftY.  [1725 

ddedwydd.’*  Bu  I.  H.  farw  yn  1737,  yn  63  oed,  a cbladdwyd  ef 
wrtb  gapel  Blaenau  Gwent,  ym  mblwyf  Aberystrutb.f 
Am  ei  gynnortbwywr, 

Miles  Harri,  un  o’r  Blaenau  oedd  yntau,  a derbyniwyd  ef  yn 
aelod  gyda’r  Bedyddwyr  trwy  drocbiad  yn  1724.  Ordeiniwyd  ef  y 
gweinidog  cyntaf  i’r  Bedyddwyr  ym  Mhen  y Garn,  ger  Pont  y Pwl. 
Y pryd  byny  yr  oedd  yn  byw  ym  Medwellty,  yr  byn  oedd  yn  dra 
angbyflëus  o ran  meitbder  y ffordd;  ond  yn  1736,  efe  a symmudodd 
i Bont  y Pwl.  Yr  oedd  yno  yn  gymmydog  i Mr.  Edmund  Jones,  a 
grybwyllwyd  ucbod,  ac  wrtb  ymdrafod  â’r  ordinbâd  o fedydd  trwy 
daenelliad  a tbrocbiad  yn  eu  gwabanol  gynnulleidfaoedd,  aetb  yn 
ddadl  bersonol  rbyngddynt,  yr  bon  a gynnyddodd  i’r  fatb  cbwerw- 
der  ysbryd  o bob  tu,  nes  cynbyrfu  boll  grefyddwyr  y gymmydogaetb, 
a gwelwyd  fod  gwir  grefydd  yn  debyg  o gael  clwyf ; a’r  canlyniad  fu, 
i’r  pleidiau  arwyddo  papyr  o beddycbiad,  a pbeidio  â briwo  teimlad- 
au  eu  gilydd  wrtb  ymdrin  â bedydd.  Yr  oedd  yn  meddu  tyddyn 

bycban  o’r  eiddo  ei  bun  yn ger  Tredegar,  ac  ar  bwnw  y cododd 

gapel,  y cyntaf  i’r  enwad  bwnw  yno,  yn  1763.  Bu  farw  yn  1776.J 
Am  Ioan  Phillips,  nid  oes  dim  ar  gael.  Y mae  yn  debyg  mai 
aelod  neu  ddiacon  lied  gysurus  ei  sefyllfa  yn  y byd  ydoedd,  a’r  bwn 
a gydymrwymodd  â Miles  Harri,  am  eu  bod  yn  gyfoetliocacb  na 
Ioan  Harri,  i’w  gynnorthwyo  yn  y draul  a’r  cyfrifoldeb  o argraffu,  yr 
byn  oedd  raid  ei  fod  yn  gryn  lawer,  gan  ei  fod  yn  llyfr  lied  drwcbus, 
o faint  argraffiadau  ‘ Llyfr  y Ficar.’ 

Yr  awdwr,  William  Alleine  neu  Alleyn,  yn  bytracb  Allein, 
A.C.,  yr  bwn  oedd  fab  ieuangaf  Mr.  R.  Allein,  o Ditcbet.  Cafodd  ei 
ddysgeidiaetb  yn  Rbydycbain ; a cbafodd  gaplaniaetb  deuluaidd  rbyw 
wr  maw  yn  Llundain.  Yn  necbreu  y rbyfel  cartrefol  yr  oedd  yn 
byw  yn  Ilcbester.  0 blegid  ei  fod  yn  pleidio  y Senedd,  cafodd  ei 
y sbeibo  yn  fynycb  gan  filwyr  y brenin,  a diogelu  ei  fywyd  yn  rby fedd 
yn  fynycb.  Symmudodd  i Lundain ; ac  yn  1653,  daetb  yn  weinidog 
rbeolaidd  a sefydlog  Blandfford,  yn  sir  Dorset ; ond  trowyd  ef  ymaitb 
pan  adferwyd  Siarl  ii,  a gadawodd  y lie  a daetb  i Bristol,  lie  y bu 
dros  saitb  mlynedd.  Yna  aetb  i Yeovil,  lie  y bu  farw  yn  1677,  yn  63 
oed.  Dywedir  ei  fod  yn  ddyn  duwiol  a dysgedig  iawn.§ 

2.  ‘ Golwg  ar  y Byd,  sef  llyfr  yn  cynnwys  Briwsion  oddiar  fwrdd 
y Dysgedigion  i’r  Cymru  dymunol ; ac  yn  dangos  Gallu,  Doetbineb,  a 
daioni  Duw,  a dyled  Dyn  yn  y Creadigaetb.  Gan  Dafydd  Lewis, 
Ficar  Llangattwg,  ym  Morganwg. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  Nicholas  Tbomas.  1715.’||  12plyg. 

* Jones’s  Account  of  Aberystruth  Parish , p.  156. 

+ Hanes  y Bedyddwyr. 

Î Hanes  y Bedyddwyr. 

§ Palmer’s  Ccdamfs  Noncon.  Mem.  vol.  ii.  p.  118. 

||  Y mae  Cân  o’i  waith  yn  y Blodeugerdd  (t.  309),  o’r  enw  ‘ Peroriaeth  Haf. 
[Gweler  rliif  5,  d.f.  1710.] 


1725J 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


341 


3.  ‘ Caniad  Solomon,  Wedi  ei  drefnn  ar  fesnran  iw  Ganu,  a Bjrr 
Agoriad  o’r  Gân  Ron,  wedi  ei  drefnu  o adnod  i adnod  ar  gyfer  y 
Caniad.  Gan  T.  Baddy. 

Argrapliwyd  yn  Nghaerlleon  gan  W.  Cooke,  1725.’ 

4.  ‘ Teml  Solomon  wedi  ei  hysprydoli,  nen  Oleuni’r  Efengyl 
wedi  ei  gyrchu  allan  o’r  Demi  yn  Jerusalem.  Gan  John  Bunyan. 

Printiedig  yng  Haerfyrddin  gan  Nicholas  Thomas.’ 

5.  ‘ The  English  and  Welch  Dictionary : or,  the  English  before 
the  Welch.  Y Geirlyfr  Saesneg  a Chymraeg ; Neu’r  Saesneg  o flaen  y 
Cymraeg.  Containing  all  the  Words  that  are  Necessary  to  under- 
stand both  Languages ; but  more  especially,  for  the  Translation  of 
the  English  into  Welch.  Yn  cynwys  yr  holl  Eiriau  sy’  angenrheid- 
iol  i ddeall  y ddwy  Jaith,  eithr  yn  fwy  enwedigol,  i Gyfieithu’r 
Saesneg  i’r  Gymraeg.  Wherein  you  may  easily  find  the  Welch  word, 
or  Words  to  every  English  Word.  Ym  mha  uny  bydd  hawdd  i 
chwi  daro  wrth  air,  neu  Eiriau  Cymraeg  i bob  Gair  Saesneg. 

Salop;  Printed  and  sold  there  by  the  Author  John  Roderick, 

1725. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  a werthir  yno  gan  yr  Awdwr 
John  Hydderch,  mdccxxv.’  [8plyg  bychan.] 

Gwelwyd  o’r  blaen  mai  yr  un  yw  John  Rogers  a John  Rhydderch, 
ac  yma  gwelir  mai  yr  un  yw  John  Roderick  a John  Rhydderch , neu 
yma  gydag  amrywiaeth  arall,  Hydderch  ;*  ond  yn  niwedd  y rhagymad- 
rodd  y mae  yn  Rhydderch.  Eelly  dyma  yr  un  dyn  yn  rhoddi  ei  enw 
mewn  pedw;ar  dull  gwahanol : — Rhydderch,  Hydderch,  Roderick,  a 
Rogers.  Gan  fod  hwn  yn  waith  gwreiddiol,  a’r  cyntaf  o’r  fath  at 
wasanaeth  y cyffredin,  er  eu  hwyluso  i ddeall  llyfr  Seisonaeg  (canys 
y Gymraeg  oedd  gyntaf  yn  Geirlyfr  a elwid  ‘ Y Gymraeg  yn  ei 
Disgleirdeb,’  gan  T.  Jones,  yn  1688),f  byddai  yn  foddhaol  cadw  ar 
gael  ei  ragymadrodd : ac  y mae  fel  y canlyn : — 

‘ Anwyl  Gydwladwyr , 

Fe  ddarfu  i mi  o’r  diwedd  megys  Ymdeithydd  hwyr-drwm 
anibenus,  trwy  ddirfawr  boen  a manwl  chwilio  hyd  Lwybrau 
anghynefinol,  a thrwy  faith  rwystrau  attaliedig  a difiygion,  (yr  hyn 
a wiria’r  hen  Ddihareb,  mai  Mr  y bydd  y Mud  ymhorth  y Byddar .) 
gyrraedd  at  y diben  nôd,  neu  gyflawni  f ’ami  addewidion  ynghylch 
Argraphu  y Geirlyfr  Saesneg  a Chymraeg  hwn,  Ac  er  wrth  hir 

* [ Rhydderch , yn  ddigon  amlwg  yn  fy  nghyfargraff  i.  Y mae  yr  enw  mewn 
prif  lythyrenau ; a gallasai  yr  jR  fod  wedi  dianc  heb  ddim  inc,  neu  wedi  treulio 
ymaith,  yn  y cyfargraff  a welodd  yr  awdwr.  Rhydderch  hefyd,  fel  y sylwa  yr 
awdwr,  sydd  ar  ddiwedd  y Rhagymadrodd.] 

t [Gwel  rhif  3,  d.f.  1688]. 


342 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1725 


ddisgwyl  i amryw  anobeithio,  gan  dybiaid  na  byddai  i mi  byth  ddwyn 
y gorcbwyl  i ben ; Ac  yn  wir  i cbwi  f y ngbymwynasgar  gydwladwyr 
haelionus,  y mae  rbwymedigaetb  fy  niolcbgarwcb  am  fyngbynnortb- 
wyo  iw  yrrn  ymlaen,  onite  fe  fasai  debyg  i ddigwydd  megis  Plentyn  y 
ddaetbai  byd  yr  anedigaetb  heb  rym  i esgor,  ac  fe  allesid  ddywedyd 
am  danai  fel  y dywedwyd  am  yr  adeiladydd  ynfyd,  y gwr  bwn  a 
ddecbreuodd  adailadn,  ac  nid  allodd  orpben,  pa  fodd  bynnag  er  bod  geni 
yn  fy  ymyl  fel  yr  addefais  i o’r  blaen  dri  matb  ar  ysgrifen  law  o’r 
Llyfr  bwn  o ysgrifeniad  tri  o wyr,  etto  er  bynny  mae  ynddo  ef  o’m 
casgbad  fy  bun,  beblaw  y geiriau  Egwyddorig  oedd  yn  y tair  ysgrifen 
ragddywededig  yn  dynn  ar  ddwy  fil  o Eiriau  Saesneg.  Canys  mi  a rifais 
o’m  casgliad  yn  y Llytbyren  S.  bedwar  cant  a deg  a deugain  tros 
ben  y cwbl  oedd  yn  y rliei’ny.  Felly  y mae  ’ngobaitb  y bydd  i’r  llyfr 
hwn  fod  yn  dra  buddiol  a llesol  i drigolion  Gwynedd  a Deheubarth , o 
berwydd  nn  o’r  tair  ysgrifen  Eirlyfr  a soniais  i am  danynt  o’r  blaen, 
a ysgrifenodd  y Parcbedig  Mr.  Erasmus  Lewes , Periglor  Eglwys 
Llanbedr  Pont  Stephan*  o gasgliad  pa  nn  mae  fy  byder  i cewcb  yn 
yr  arweiniol  Eiriau  gymmaint  ag  sy’n  arferedig  ym  mbob  partb  o 
Ddebeubartb,  ac  sy  ddieitbrol  i ni  Yngwynedd,  At  ba  un  fe  cbwan- 
egodd  amryw  Eiriau  o gasgliad  y Brytwn  Dysgedig  a Llafurus  bwnnw 
Mr.  Edward  Llwyd  A.M.  Diweddar  geidwad  Tryssor-gell  y Teganau 
a’r  petb  mwya’  dieitbr  a rbyfeddol  yn  Rbyd-Ycben.  Ac  er  bod 
amrỳw  o’r  geiriau  bynny,  yn  anyspys,  ac  yn  dywyllion  jawn  i fro 
’nganedigaetb  i,  etto  fi  a’i  rboddais  ar  lawr  yn  olaf,  yn  yr  arweiniol 
Eiriau,  gan  obeitbio  y bydd  i’r  rbei’ny  befyd  fod  yn  wasanaethgar  i 
ryw  fro  neu  duedd  gan  mwyaf,  oni  byddant  en  gyd.  Weitbian 
Gymruun  Jaitb  nid  oes  geni  amgenacb  iw  wneyd  na’i  gyflwyno  ef  megis 
lledfegyn  i’cb  mysg,  tan  obeithio  y bydd  i chwi  ei  goledd  a’i  acblesu, 
a cbyd-ddwyn  am  diffygion  ar  beiau,  a litbrodd  o’m  banfodd,  pa 
un  bynnag  ai  camgymmeriad,  ai  mysgrellni,  a bod  mor  bynaws  ai 
wellau,  a dygymmod  ag  ef ’n  dirion-farn,  o berwydd  mai  bwn  yw’rcyntaf 
a ddaetb  allan  ar  Saesneg  yn  y ddull  bon,  o flaen  y Cymraeg,  Ac  ni 
roed  orcbwyl  o’r  fath  yma  ond  antur  allan  y tro  Cyntaf  erioed  yn 
ddifeius,  gan  hynny  pwy  byn  nag  a fyddo  mwya  llitbiedig  a pbarodol  i 
feio  arno,  pan  gymmero  ef  gymmaint  o boen  a tbraffertb  arno’i  bnn 
i ddwyn  ymlaen  un  gorcbwyl  ag  a gymmerais  i wrtb  bwn,  nid 
ammbeua  na  bydd  mwy  Ewyllysgar  i esgnsodi,  ac  i roi  atteb  bynaws- 
edd  dr  os  bob  gwall  ac  anaf  a welo  ’Ngwaitb 

Eich  ufuddaf  Wasanaethwr , 

John  Rhydderch.’ 

‘ Mwythig  Ebrill  yr  lOfed  Dydd  1725.’ 

* Erasmus  Lewes,  ydoedd  fab  ieuangaf  i John  Lewis,  o’r  Gernos,  plwyf 
Llangynllo  [ger  Oastell  Newydd  Emlyn],  yn  sir  Aberteifi.  Bu  yn  ficar  Llan- 
bedr Pont  Stephan,  a pherson  Bettws  Bledrws,  yn  yr  un  sir,  am  50  mlynedd. 
Bu  farw  Chwefror  19,  1744,  yn  82  oed,  a chladdwydef  yng  Nghanghell  Eglwys 
Llanbedr. — Meyrick’s  Cardiganshire. — Yr  oedd  ychydig  o flynyddau  yn  ol  hen 
ysgriilyfr  ar  gael,  o’r  enw  ‘ Briwsion  o’r  Brydyddiaeth  Gymreig,  ’ ac  ynddo 
hanner  dwsin  o englynion,  ‘ Myfyrdod  wrth  fyned  i’r  Eglwys,’  a ‘ Ysgrifenwyd 
gan  Erasmus  Lewes,  Ficar  Llanbedr — Gwyliedydd,  ii.  t.  347. 


1725-26] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


343 


[Ar  y diwedd  y mae — ‘ A Compendious  Herbal : or,  The  Names  of  most  of 
the  Physical  Herbs,  Trees,  and  Fruits  in  English  and  Welch.  Llyssiau  Lyfr 
Cryno.  Neu  Henwau  y rhann  fwyaf  o Physygawl  Lysiau’r  Ddaiar,  Coed,  a 
Ffrwythau  Coed,  yn  Saesneg  a Chymraeg.’  Nid  yw  y gyfrol  wedi  ei  thudal- 
enu,  ond  ar  y tudalen  olaf  ond  un  ceir  y selnodau  ‘Kkk2.’  Y mae  y papj-r 
yn  hynod  o wael,  a’r  argraffwaith  yn  gynllun  perffaith  o anghywirdeb  a bwn- 
glerwch.] 

6.  £ Canwyll  y Cymry,  sef  gwaitb  Mr.  Rees  Prichard,  gynt 
Ficar  Llanymddyfri.  Y degfed  argraphiad  gyda  ychwanegiad 

helaeth. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thos.  Durston,  lie  y gellir  cael 
Brintio  bob  math  ar  Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg.’ 

Gellir  barnn  mai  y flwyddyn  hon  yr  argraffodd  Durston  yr  ar- 
graffiad  hwn,  canys  y mae  efe  wedi  cyfnewid  dwy  linell  ym  mhennill 
19fed  y gân*  ‘ am  ddiwedd  y Byd,’  fel  hyn : — 

1 Mil  a saith  gant  aethant  heibio 

A phump  ar  hugain  o’r  oes  mor  gryno.’ 

7.  % 1 The  Statement  of  Hy.  Browne  and  Rd.  Gibbins,  concern- 
ing 15  Sbares  in  the  Welch  Copper  Company,  the  transfer  of  which 
was  forbidden  by  proclamation.’ 

Argraffwyd  yr  nchod  yn  anghyhoedd  yn  1725. 

8.  [‘  Life  and  Character  of  Judge  Jeffreys.’  8vo.] 

1725-26. 

1.  ‘ Maddeuant  i’r  Edifeiriol.  Neu  Draethawd  am  Natur  Pechod  a 
Grym  Edifeirwch,  Dan  Ddammeg  y Mab  Afradlon.  Gan  J. 
Goodman,  D.D.  Caplan  Cyffredinol  i fawrhydi  Siarl  yr  Ail,  yn 
Saesnaeg.  A g a gyfiaithwyd  yn  Gymraeg  trwy  ddirfawr  boen  a 
diwŷdrwydd  gan  y Diweddar  a’r  Dysgedig  Mr.  Wm.  Lewis  o’r 
Llwynderw,  a Mr.  Evan  Pryce,  o Ryd-y-benne. 

Argraphwyd  Ynghaerfyrddin,  ag  a werthir  yno  gan  Isaac  Carter 
y Printiwr  yn  y Flwyddyn  1725-6.’ 

Mae  y llyfr  hwn  yn  cynnwys  450  o dudalenau  12plyg  ;t  a’r  prif 
eiriau  ar  y rhagddalen  yn  gochion.  Buasai  yn  ddymunol  gallu 

* [Can  cv.  yn  argraffiad  8plyg  Llanymddyfri,  1858.] 

f [Wythplyg  lied  fychan  yw  ei  faint.  Ar  ol  tudalen  yr  enw  ceir  ‘ Llythr 
Gorchymmynedig  ’ — ‘ At  y Gwir  Anrhydeddus  Arthur  Iarll  Essecs,  Viscount 
Malden,  Baron  neu  Breyr  o Hadham,  Arglwydd  Lieftenant  o Sir  Hartfford, 
un  o Arglwyddi’r  tra  Anrhydeddus  ddirgel  Gyngor  Mawrhydi  y Brenin 
‘ Rhagymadrodd  yr  Awdwr  at  y Darllenydd  a rhai  pethau  arweiniol  ereill  ; 
14  tudalen,  yn  gwneuthur  yn  y cy fan  464  o dudalenau.  Y mae  wedi  ei  argraffu 
yn  gywirach  na  llawer  o lyfrau  yr  oes  hòno.] 


344 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


[1726 


gwybod  rhywbeth  am  y cyfieitliwyr ; ond  am  yr  awdwr,  nid  ydys  yn 
bresennol  yn  gwybod  pa  nn  ydoedd  ai  John  Goodman,  a wnaed  yn 
Gydymaith  o Goleg  Ecseter,  Rhydychain,  yn  1548 ; nen  ynte  y Dr. 
John  Goodman,*  person  Hadbam,  a chapelwr  i’r  Brenin  Siarl  n,  ac  a 
fn  mewn  dadl  bapyr  a’r  Dr.  Sherlock,  f 

Mr.  William  Lewis,  nn  o’r  cyfieithwyr,  ydoedd  foneddwr  dysgedig 
a gwladgarol,  yn  byw  yn  y Llwyn  Derw,  ger  Castell  Rewydd  yn 
Emlyn,^  ac  yr  oedd  yn  nn  o hynafìaid  W.  P.  Lewis,  Ysw.,  Llys 
Rewydd.  Dywed  awdwr  * Drycb  y Prif  Oesoedd,’  fod  ganddo  lyfrfa 
arddercbog  o lyfran  pertbynol  i Gymrn.§ 

2.  ‘ Meddyban  ar  Grefydd.  Gan  y Gwir  Anrbydeddns  Dad  yn 
Rnw,  Gwilim  Beveridge,  D.D.  gynt  Arglwydd  Esgob  Llanelwy. 
0 gyfieitbiad  Jago  ab  Dewi. 

Printiedig  yn  Llnndain;  ac  ar  wertb  yno  gan  W.  Roberts,  ar 
Lambetb  Hill.’  12plyg. 

Yr  oedd  bwn,  tybir,  yn  ail  argraffiad.||  William  Roberts, 
ydoedd  enedigol  o sir  Gaernarfon.  Bn  tros  lawer  o flynyddoedd  yn 
aelod  o ac  yn  argraffydd  i Gymdeitbas  y Cymmrodorion.  Yr  oedd  yn 
1759  yn  trigfann  yn  Abcbnrcb  Lane,  ac  yn  1762,  yn  White  Friars.** 
Rhoddwyd  allan  argraffiad  o’r  llyfr  da  bwn,  gan  T.  Williams, 
Dolgellan,  yn  1804. 

3.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyifredin,  y Salman,  a’r  Erthyclan,  &c. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  wertb  yno  gan  Tbos.  Dnrston.’ 
4plyg. 

Rid  oes  amsèriad  iddo ; ond  decbren  y Calendar  yn  1726,  yr  hyn 
sy  brawf  mai  y pryd  hyn  y cafodd  ei  gyboeddi. 

1726. 


1.  ^[  ‘ Siwrnai,  Ren  Daitb  Cristiana  a’i  pblant  o Ddinas  Distryw 
tna’r  Ganaan  Refol  ar  ol  ei  pbriod,  yn  dangos  am  y Blinderan  mawr- 
ion  a gyfarfnant  a hwynt  ar  y ffordd,  a’n  dyfodiad  diogel  o’r  diwedd 
i’r  wlad  ddymnnol.  Sef,  Ail  ran  o Daitb  y Pererin.  Gan  J obn 
Bnnyan. 


* [Diau  mai  y Dr.  J obn  Goodman  bwn,  ac  nid  y llall,  oedd  awdwr  y gwaith 
dan  ystyriaeth.] 

1 Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  i.  pp.  641,  698. 

î [Y  mae  lie  o’r  enw  Ebyd  y Benau  yn  agos  i’r  Cribin,  nid  neppell  iawn  o 
Lanbedr,  Ceredigion  ; a hwyrach  mai  yno  yr  oedd  Evan  Pryce,  y cyfieitbydd 
arall,  yn  byw  ac  yn  bod.  ] 

§ Cyfansoddiadau  Buddugol  Eisteddfod  Castell  Newydd  Emlyn,  1860,  t. 
58. 


||  Gwel  rbif  3,  d.f.  1717. 

**  Gwel  Cofrestr  Cymdeithas  y Cymmrodorion  am  y blynyddoedd  hyny. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


345 


1726] 


Argraphwyd  yng  N ghaerfyrddin  gan  1ST.  Thomas.’* 

2 % 4 Y Catecism ; Hynny  yw,  Athrawiaeth  i’w  dysgu  gan  bob 
Dyn,  cyn  ei  ddwyn  i’w  Gonffirmio  gan  yr  Esgob.’ 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  anerchiad  rhagymadroddol  4 At  Blwyfolion 
Llan-Wenog  yng  Ngheredigion ,’  gan  4 Eich  Gwasanaethwr  yn  yr 
Arglwydd,  a’ch  Periglor  anwiw,  Moses  Williams,’  yr  hwn  a wnaed 
tra  yr  oedd  ef  yn  Llundain  yn  4 diwygio  Argraphiad  Newydd  y Bibl, 
a’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  sy’n  awr  dan  y Print- wasg ;’  yr  hwn  a 
ddywed,  4 M feddyhais  na  allwn  lai  yn  y cyfamser  na  danfon  rhyw 
Lyfrau  dnwiol  i’ch  plîth  chwî,  megis  jawn  am  fod  cyhyd  amser  yn 
absennol.  A chan  nad  oes  yma  ond  prinder  o rai  Cymraeg,  ac 
mai  ofer  yw  anrhegn  fy  1ST ghy dwladwyr  nniaith  â rhai  Seisneg, 
mi  brintiais  gynnifer  Copi  o Gatecism  yr  Eglwys  ac  a wasanaetha 
jeuengctid  Gwenog , ond  odid  dros  rai  Blynyddoedd.’f 

3.  4 Epistolae  Ho-Elianse : Familiar  Letters  Domestick  and  Foreign, 
Divided  into  Four  Books  ; 

C Historical, 

Partly  < Pohtical, 

Philosophical : 

Upon  Emergent  Occasions.  By  James  Howell,  Esq;  one  of  the 
the  Clerks  of  his  late  Majesty’s  most  Honourable  Privy  Council. 

The  Mnth  Edition,  very  much  Corrected.’ 

London,  1726,  8vo. 

[Ymddangosodd  y gyfrol  gyntaf  o’r  argraffiad  cyntaf  o’r  Llythyrau  hyn  yn  y 
fl.  1645,  a’r  bedwaredd  ac  olaf  yn  1655.  Nid  oes  dim  perthynas  rhwng  y gwaith 
a Chymru,  ond  yn  unig  bod  ei  awdwr  yn  Gymro.] 

James  Howel  oedd  frodor  o’r  Bryn,  yn  Llangammarch,  yn  sir 
Frycheiniog. 

4.  4 An  Explanation  of  the  Principles  of  the  Christian  Religion, 
and  the  Truth  and  Reasonableness  of  them  shew’d  in  Short  Dis- 
courses on  the  Church- Catechism.  To  which  is  added,  A brief 
Account  of  Confirmation,  and  other  Usages  of  the  Church  ; with  a 
conclusion  concerning  the  excellency  of  the  Christian  Religion  and  of 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1722. 

+ Gan  nad  yw  y ragddalen  wrth  y copi  sy  genyf  o’r  Catecism  hwn,  nid  ydwyf 
yn  gwbl  sicr  pa  un  ai  y flwyddyn  hon,  ynte  pan  yr  oedd  Mr.  Williams  yn  Llundain 
yn  golygu  argraffiad  1718  o’r  Beibl  y cafodd  ei  gyhoeddi.  [Nid  oes  nemawr  o 
amniheuaeth  nad  pan  yr  oedd  efe  yn  Llundain  yn  golygu  argraffiad  1717-18  o’r 
Beibl  Cymraeg,  yr  ymddangosodd  y ‘ Catecism  ’ hwn  ; canys  cafodd  berson- 
iaetli  Defynog  yn  y fl.  1717,  a bywoliaeth  St.  Mair,  Bridgewater,  yn  1724  ; ac 
felly  rhaid  fod  ei  breswyliad  ym  mhlwyf  Gwenog,  a’i  gyssylltiad  ag  ef,  wedi 
darfod  cyn  yr  amser  hwn  (1726).  Cofnodir  eibriodasfel  wedi  cymmeryd  lie 
ym  mhlwyf  Defynog  yn  1718;  ac  un  o’r  plwyf  hwnw  ydoedd  ei  gydwedd.] 

44 


LLYFRYDDIAETIi  Y CYMRY. 


346 


[1727 


the  Church  of  England.  By  R.  Davies,  M.A.  Rector  of  Ross- 
Crowther  in  Pembrokeshire. 

London,  Printed  by  W.  Barger,  &c.  mdccxxvi.’ 

5.  % ‘ The  Case  of  Sir  Nathaniel  Cnrzon,  claiming  the  Barony  of 
Powys,  and  exhibiting  in  his  Proofs  that  his  Ancestors  were  posses- 
sed of  the  Monastery  of  Byldwas,  Stafford,  the  Manor  of  Andover, 
Hants,  and  Ironbrook  Grange,  Derbyshire.  1726.’ 

Argraffwyd  i ddybenion  personol. 

6.  ‘Mosis  Gulielmi,  A.M.  R.S.  Socii  Repertorium  Poeticnm, 
sive  Poematnm  Wallicornm,  quotquot  hactenns  videre  contigit, 
Index  Alphabeticns,  primam  singulorum  lineam,  et  loca  nbi  inveni- 
antur,  exhibens.  Accedit  Poetarnm  Nomina,  et  quando  plerique 
omnes  flornerint. 

Londini  ex  Officina  Typographica  W.  Robert.  A.D.  mdccxxvi.’ 

1727. 

1.  ‘Y  Beibl  Cyssegr-lan,  sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd,  &c. 

Printiedig  yn  Llnndain  gan  Brintwyr  y Brenin,  loan  Basgcd,  ac 
Asseins  Harri  Hills,  a fu  farw.  1727.’ 

Hwn  oedd  yr  ail  argraffiad  o’r  Beibl  o dan  olygiad  y Parch. 
Moses  Williams,  ac  ar  draul  y Gymdeithas  er  Lledaenn  Gwybod- 
aeth  Gristionogol.  Ychwanegwyd  ato  daflen  o arwyddocâd  geiriau 
anghyfiaith.  Yr  oedd  heb  ystyr  y pennodan,  nen  gynnwysiad,  na 
chyfeiriadan  ymylenawl;  ac  yr  oedd  tnchan  mawr  ym  mhlith  y 
cyflfredin  o blegid  y gommeddiad  hwn,  gan  en  bod  wedi  ymgynnefino 
â’n  gwasanaethgarwch.  Yr  oedd  gydag  ef  hefyd  ‘ Y Llyfr  Gweddi 
Gyffredin,’  a 

‘Llyfr  y Salman  wedi  en  cyfieithn,  a’n  cyfansoddi  ar  Fesur 
Cerdd  yn  Gymraeg.  Trwy  waith  Edmnnd  Prys,  Archdiacon 
Meirionnydd.  Printiedig  yn  Rhydychen  dros  loan  Basged,  Printiwr 
i Ardderchoccaf  Fawrhydi  y Brenin.  1727.’ 

Mae  yn  debyg  mai  er  prysnro  y cwbl  trwy  y wasg  y rhoddwyd  y 
Salman  Cann  i’w  hargrafifn  yn  Llnndain.  Pris  y Beibl  hwn  yn  gyf- 
lawn,  gyda’r  Llyfr  Gweddi  a’r  Salman  Cann,  wedi  ei  rwymo  yn  dda, 
ydoedd  4s.  yn  nnig,  fel  y tystia  y cyfeiriad  isod.* 

2.  ' A Grammar  of  the  Welch  Language.  By  W.  Gambold.’ 

[Carmarthen,  1727,  16mo.] 

* ‘ The  Welsh  Bible,  with  Apocrypha,  Service,  and  Psalms,  corrected  by  the 
Reverend  Mr.  Moses  Williams.  4s.’ — List  of  Books  Printed  and  Sold  by  the 
Bible- Sellers  of  London,  cyssylltedig  â’r  ‘ Whole  Duty  of  Man,’ a argraffwyd 
(yn  Seisonaeg)  yn  1737. 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


347 


1727] 


William  Gambold  a anwyd  yn  Aberteifi,  yn  1672.  Dygwyd  ef  i 
fyny  i’r  Eglwys  Sefydledig.  Derbyniodd  ei  ddysgeichaeth  yng 
Ngholeg  Ecseter,  Rhydy  chain ; abuyn  gwasanaethu  plwyfan  Pun- 
cbeston  a Llanychaer  [ger  Abergwaen],  yn  sir  Benfro.  Cyfansodd- 
odd  Eirlyfr  mawr  Seisoraeg  a Chymraeg,  yr  bwn  y methodd  gael 
cefhogaeth  i’w  gyboeddi,  a daetb  ei  lawysgrif  i feddiant  y Parcb. 
John  Walters,  a defnyddiwyd  hi  ganddo  ef  yng  nghyfansoddiad  ei 
Eirlyfr  mawr  ei  hun.  Ei  fab  ef  ydoedd  John  Gambold,  yr  bwn  a 
loddodd  ei  le  i fyny  yn  yr  Eglwys,  ac  a ymnnodd  a’r  Morafiaid,  ac 
oedd  yn  gyfaill  gwresog  i boll  eglwyswyr  Metbodistaidd  yr  oes,  yn 
neilldnol  John  a Charles  Wesley.  Ordeiniwyd  ef  yn  esgob  yng 
ngbyfnndeb  y Morafiaid.  Y mae  capel  a chynnnlleidfa  yn  Hwlffordd, 
sir  Benfro  (yr  unig  nn  yng  Nghymru)  fel  gweddilbon  ffrwyth  ei  lafnr. 
Bu  y tad  farw  yn  1728,  yn  58  oed.  Rhoddwyd  allan  ail  argraffiad 
o’r  ‘Grammar’  yng  Nghaerfyrddin,  yn  1817,  a tbrydydd,  belaetb- 
acb  o lawer,  yn  y Bala,  yn  1828,  ym  mben  can  mlynedd  ar  ol  marw- 
olaetb  yr  awdwr,  a’r  olaf  byd  yn  hyn,  er  ei  fod  yn  baeddn  gwell 
croesaw ; canys  llyfr  defnyddiol  ydyw  i’w  roddi  yn  Raw  y Sais  a fyn 
ddyfod  yn  adnabyddus  ag  egwyddorion  yr  iaitb  Gymraeg.* 

3.  ‘Dyddy  Farn  Fawr,  nen  sain  yr  Udgorn  diweddaf,  SefYm- 
ddangosiad  dilns  a disymmwth  Crist  i Farnn’r  Byd.  Gan  Thos. 
Vincent.  Wedi  ei  osod  allan  yn  Saes’neg  yn  Lloegr,  yr  Alban,  a’r 
Iwerddon.  Yn  awr  wedi  ei  Gyfieithu,  a’i  osod  allan  goren  y gellid  at 
wasanaetb  ac  acbos  presennol  y Cymry.  Gan  Jencin  Jones.  A’i 
argraphn  yng  Nghaerfyrddin  gan  Nicholas  Thomas.  1727.  (Pris 
Is.  6c.).’ 

4.  ‘ Y Cywyr  Ddychwelwr.  Yn  Datcnddio  y nifer  bychan  o’r  rbai 
gwir  Gredadwy,  a’r  anbawstra  mawr  o Droedigaeth  Gadwedigol. 
Gan  Tbo.  Shephard,  cyfaill  gynt  o Ysgol-dŷ  Emanuel  Ynghaer- 
garddn  ac  yn  ddiweddar  o Gaer-garddu  yn  Lloegr  newydd. 

Printiedig  Yng-Haerfyrddin  gan  Nicholas  Thomas,  dros  W. 
Williams  a J.  Thomas,  ac  a werthir  yno  gan  Crispianus  Jones  yn 
Heol  y Farchnad.  1727.  Pris  Is.  6d.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.  f Rhoddwyd  hysbysrwydd  am  ar- 
graffiad arall  yn  gyssylltedig  â Llyfr  Hymnau  a argraffwyd  ym 
Modedeyrn,  Mon,  tna’r  fl.  1760,  dan  olygiadMr.  John  Roberts  (Sion 
Rhobert  Lewis  yr  Almanaciwr)  ; ond  nid  ydys  yn  deall  iddo  gael  ei 
gyhoeddi.  Tybiwn  mai  gweinidogion  nen  bregethwyr  ym  mhlith  yr 
Ymneilldnwyr  yn  y Dehenbarth  ydoedd  J.  Thomas  J a W.  Williams, 
yn  gystal  a C.  Samuel,  yr  hwn  ydoedd  yn  weinidog  y Pant  Teg.  Y 

* Nod  yn  Rhagymadrodd  Geiriadur  Walters,  1794. 
t Gwelrhif  7,  d.f.  1657. 

+ Yr  oedd  yn  weinidog  yr  Ymneilldnwyr  yn  Llechryd,  ger  Aberteifi,  yr 
amser  hwn  ; a buasai  cyn  hyny  yn  gyd-weinidog  â Mr.  Rees  Price,  yn  Ty’n- 
Ton,  neu  y Bettws,  ger  Pen  y Bont  ar  Ogwy. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


348 


[1727 


mae  llythyr  helaeth  ‘ At  y Darllenydd  Cristionogol,’  gan  W.  Green- 
hill,  yn  ei  ragflaenu. 

Am  yr  awdwr,  nid  oes  genyf  ddim  hanes  mwy  am  dano  nag  a 
ddywedir  ar  y rhagddalen  nchod. 

[Y  mae  cofnod  am  Shephard  (neu  Shepheard)  a Greenhill,  d.f.  1657, 
rhif  7,  t.  176.] 

5.  £ Myfyrdod  erbyn  Angan.  ’ 

6.  1 Gwaedd  yng  Yghymru  yn  Wyneb  pob  Cydwybod : Gan 
Morgan  Llwyd  o Wynedd.’ 

Mae  yn  dra  thebyg  mai  ail  argraffiad  ydoedd,  er  nad  ydwyf  wedi 
gweled,  na  chael  hanes  am  y cyntaf.  Tybygwn  y rhaid  ei  fod  tua’r 
nn  amser  â ‘ Llyfr  y Tri  Aderyn,’  tna  69  yn  ol  i hwn  yn  awr.  Y 
mae  yn  gyssylltedig  ei  £ Llythyr  i’r  Cymry  cariadns,’  yng  nghyd  â 
hanes  ei  ‘ Fywyd  Ysbrydol,’  a ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei  hnn.  Y mae 
hefyd  ragymadrodd  gan  Thos.  Williams,  Mynydd  Bach,  sir  Gaer- 
fyrddin,  sef  awdwr  yr  ‘Oes-Lyfr,’  am  yr  hwn  y crybwy llwyd  yn 
barod.* 

7.  4 Y Wir  Eglwys  yn  cyrchn  att  y nod  nefol  Ynghadernid  y tra- 
gywyddol  Dduw.  Lie  mewn  rhan  y gwelir  Gwendid  a gwaith  a 
gobaith  y Crediniol.  A gwir  allwedd  i’r  Ystyriol  i agoryd  llyfr  y 
Datcnddiad.  At  yr  hyn  y chwanegwyd  byr  hanes  Eglwys  Rhydy- 
ceished  yn  en  nhenlltnad  o Henllan,  1705.  Gan  Matthias 
Maurice. 

Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1727.’ 

Matthias  Maurice  (Morice  neu  Morris),  a anwyd  ym  mhlwyf 
Llanddewi  y Eelffre,  yn  sir  Benfro,  yn  1684.  Dygwyd  ef  i fyny  yn 
ddilledydd.  Wedi  troi  ei  feddwl  at  y weinidogaeth  ym  mhlith  yr 
Ymneillduwyr,  cafodd  fyned  am  beth  amser  i Athrofa  Caerfyrddin,  o 
dan  ofal  y Parch.  W.  Evans,  yr  athraw  cyntaf,  lie  y gwnaeth  y fath 
gynnydd  fel  ag  i allu  cyfansoddi  yn  rhwydd  yn  y ddwy  iaith.  Lie  ei 
aelodaeth  ar  y cyntaf  oedd  Henllan  Amgoed,  yn  sir  Gaerfyrddin ; 
ond  o blegid  rhyw  ddadleuon,  a achlysurasid  trwy  ysgrifeniadau  y 
Dr.  Williams  a’r  Dr.  Crisp,  enciliodd  ef,  ac  amryw  ereill,  a ffurf- 
iasant  eu  hunain  yn  eglwys  yn  Rhyd  y Ceisiaid.  Pan  oedd  yno, 
cyfododd  ei  elynion  erlidigaeth  yn  ei  erbyn,  i’w  orfodi  gan  y dirgnud 
(press-gang)  i wasanaethu  yn  y llynges ; ond  gwaredwyd  ef  ar  hyd  y 
nos  gan  foneddwr.  Gadawodd  Gymru  yn  1712,  i wasanaethu  cyn- 
nulleidfa  yn  Olney,  yn  sir  Bucks,  lie  y bu  hyd  1714,  pryd  y sym- 
mudodd  i Rodwel,  yn  sirY orthampton,  lie  y bu  hyd  ei  farwolaeth,  yr 
a gymmerodd  le  yn  1788,  yn  54  oed.  Ei  brif  waith  yw  ‘ Social 
Religion  Exemplified,’  yr  hwn  a gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan  y 
diweddar  Barch.  B.  Evans,  o’r  Dref  Wen.f 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1724. 

t Congregational  Magazine,  vol.  vii.  pp.  1673-76. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


349 


1728] 


8.  ‘ Case  of  a Dispute  between  Jasper  Jones,  Esq.  versus  John 
Kenrick,  Esq.,  and  Sir  Wm.  Cranmer,  relative  to  Estates  in  Shrop- 
shire.’ 

Papyrau  a argraffwyd  mewn  acbos  cyfreitliiol  yw  liwn,  yn  1727,  o 
berthynas  i etifeddiaetban  Rushbury,  Bryn,  &c.,  wedi  codi  oddi  ar 
fargais  (mortgage)  a wnaed  yn  1683. 

9.  if  ‘ Case  between  Anne,  Widow  of  tbe  Rev.  Dr.  Price,  T. 
Baker,  and  Watkin  Williams  Wynne,  relative  to  the  Purchase  of 
the  George  Inn  at  Wrexham,  for  the  Accommodation  of  Mr.  Wynne’s 
Electors  for  the  County  of  Denbigh,  Mr.  Middleton  having  purchased 
the  Lion  for  his  Electors.’ 

Dwy  bapyrlen  ydyw  a argraffwyd  yn  1727,  o blegid  dadleuon  yn 
yr  Etholiad  i’r  Senedd;  ond  prisid  ef  yn  Llyfr-restr  J.  C.  Hotten  yn 
5s.  6c.  ! 

10.  ‘A  Salutation  to  the  Britains  to  call  them  from  many 
Things  to  the  one  thing  Heedful ; especially  to  the  poor  unlearned 
Tradesmen,  Plowmen,  and  Shepherds,  those  that  are  of  the  low 
Degree  like  myself.  Translated  from  the  British  Language  by 
Rowland  Ellis,  corrected  by  David  Lloyd.  By  Ellis  Pugh. 

Philadelphia,  Printed  1 72  7 . ’ 

Gwaith  un  o’r  Crynwyr  Cymreig  yw  y llyfr  hwn.  Cynnwys  15 
tudalen  o arweiniad,  a 222  tudalen  o draethawd,  oil  yn  237  tudalen 
12plyg.  Gwerthwyd  un  ail  law  am  Ip. 

[Gwaith  Elis  Puw  Grynwr  (rhif  5,  d.f.  1782)  ydyw  hwn.  Cyfieithwyd  ef  i’r 
Seisoneg  o lawysgrif  yr  awdwr,  ac  argraffwyd  ef  yn  America,  ym  mhell  cyn 
i’r  gwaith  gwreiddiol  ymddangos  trwy  y wasg,  yr  hyn  ni  bu  tan  y fl.  1782. 
Gweler  cofnod  am  Elis  Puw  o dan  y flwyddyn  hòno.] 

1728. 

1.  ‘Hanes  y Byd  a’r  Amseroedd,  er  Hyfforddiad  rhai  o’r  Cymru, 

o waith  S.  T. 

Llundain.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad,  a hyny  ym  mhen  saith 
mlynedd,*  yr  hyn  a brawf  dderbyniad  poblogaidd  y llyfryn  hwn  gan 

ein  hynafiaid. 

2.  ‘Dwy  Daith  i Gaersalem.  Yn  cynnwys  yn  Gyntaf,  Hanes 
cywir  a rhyfeddol  o Ymdaith  Dau  Bererin  o Loegr  er  ys 
Blynyddoedd,  a pha  ddigwyddiadau  a fu  iddynt  yn  eu  Hymdaith 
o Gaersalem  Grand  Cairo,  Alexandria  &c.  Yn  Ail,  Ymdaith 
pedwar  Gwr  ar  ddeg  o Saeson,  yn  y Flwyddyn  1669. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1721  ; a rhif  1,  d.f.  1724  ; a hwn  yma. 


o 


350 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1728 


Scandcroon  i Dripoli,  Joppa,  Rama,  Caersalem,  Bethlehem,  Jericho, 
Afon  yr  Jorddonen,  Llynn  Sodom  a Gomorah,  &c.  Ynghyd  a Hên 
bethau,  tystiolaethau  a Chofíadwriaethau  lleoedd  a sonir  am  danynt 
yn  yr  Ysgrythyr  gan  T.  B.  At  ba  un  y Chwanegwyd,  Gwiwgof 
Amlygol  ar  Gyflwr  y Iddewon  Genedl  gynt  ac  yn  ddiweddar,  sef 
Descrifiad  y Tir  Sanctaidd,  ei  Gosgorddiad.  Efrwythlondeb  &c.  2. 

Amryw  Gaethglndiad  yr  Juddewon  yn  ôl  iddynt  feddianu’r  lie.  3. 
Amcan  a Thebygolion  pa  beth  a ddaeth  o’r  Dêg  Llwyth  a Gaeth- 
gludodd  yr  Assuriaid,  ag  amryw  Hanesion  perthynasol  i hynny.  4. 
Cyflwr  yr  Juddewon  er  pan  aethant  ar  Alltndiaeth,  a helynt  bresenol 
Palestine.  Ynghyd  ag  Ymadrodd  ynghylch  y Gynghorfa  fawr  a 
gynhahodd  yr  Jnddewon  yngwastadedd  Adjady  yn  Hnngaria.  yn  y 
flwyddyn  1650.  i chwilio  yr  Yscrythyrau  ynghylch  Christ,  gan  S.  B. 
Sais  oedd  yn  y mann  ar  lie.  Gyda  Rhyfeddol  Siomedigaeth  yr 
Jnddewon  gan  gan  Ghrist  yn  Smyrna  1666.  Yn  ddiweddaf  y 
Dynghedfol  a therfynol  Ddestrywiad  yr  Jnddewon  ym  Mhersia  yn 
y flwyddyn  1666  ar  Achosion  o hynny.  O Gasgliad  R.  B.  yn 
Saesneg  a Chyfìeithiad  William  Lewes  yn  ddiweddar  o’r  Llwyn 
Derw  yn  Sir  Gaerfyrddin,  Wr  Bonheddig. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  John  Rhydderch  ac  ar  werth 
ganddo  ef  yno.’ 

[Nid  oes  amseriad  wrth  fy  nghyfargraff  i ; ond  gall  fod  wedi  treulio  ymaith, 
gan  fod  y papyr  yn  hynod  fasw,  a pheth  briw  yng  ngwaelod  y ddalen.  Lie  y 
dylai  y dyddiad  fod  y mae  rhyw  un  wedi  ysgrifenu  ‘ 1721  ’ ag  inc  hynod  o ddiliw. 
Splyg  lied  betryal  ydyw  ei  faint ; a chynnwys  y llyfr  sydd  o’m  blaen  172  o 
dudalenau,  heb  law  y rbagddalen,  ar  gefn  yr  hon  y mae  yr  anerch  ‘ At  y 
Darllenydd  ond  y mae  dalen,  os  nid  ychwaneg,  yn  eisieu  ar  y diwedd.  Y 
mae’r  papyr  yn  nodedig  o wael,  a’r  argraffwaith  yn  bur  afìêr.] 

Y mae  yn  dra  thebyg  mai  Thos.  Baddy,  gweinidog  yr  Ymneill- 
dnwyr  yn  Yinbych,  a ddeallir  wrth  y ‘ T.  B.’#  nchod  : am  yr  ‘ S.  B.,’ 
‘R.  B.,’  a ‘William  Lewis, ’f  nid  oes  dim  hanes  i’w  gael. 

Cyhoeddasid  y llyfr  hwn  yn  Saesonaeg  tna’r  flwyddyn  1695,  pryd 
y cyhoeddwyd  amrai  fân  lyfran  Seisoneg  hanesiol  gan  R.  B. 
(Robert-  Burton),  a dichon  mai  cangen  o’r  un  teulu  llenorol  oedd  yr 
‘ S.  B.’  uchod. 

3.  ‘ Golwg  ar  Destament  Yewydd  ein  Harglwydd  a’n  Iachawdwr 
Iesu  Grist,  sef  Crynhoad  o swm  a sylwedd  y pethau  hynny  a gyn- 
nwysir  ym  mhob  Lyfr,  ac  ym  mhob  Pennod,  wedi  ei  gasglu  allan  o 
Esponiad  helaeth  y Diweddar  a’r  Parchedig  Mr.  Mathew  Henry, 
Gweinidog  yr  Efengyl.  At  yr  hwn  y chwanegwyd  Tabl  ar  fesur 

* Gwel  rhif  1 a 2,  d.f.  1703,  lie  y ceir  mwy  am  y llyfr  hwn  : rhif  2,  d.f. 
1705  ; a rhif  4,  d.f.  1713. 

t [William  Lewes  (neu  Lewis)  o’r  Llwyn  Derw  ydoedd  un  o gyfieithwyr 
‘ Maddeuant  i’r  Edifeiriol,’  rhif  1,  d.f.  1725-26  ; lie  y ceir  byr  gi-ybwy Iliad  am 
dano.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


351 


1728] 


Oerdd  yn  ol  yr  Egwyddor  A.  B.  C.  I helpu’r  côf,  ac  i wncuthur  i 
fynu  y diffyg  o Concordans  byclian  i’r  Testament  ISTewydd,  wedi  ci 
gyfieitliu  i’r  Cymraeg  gan  Jo su a Thomas. 

Caerfyrddin,  Printiedig  gan  Nicholas  Thomas  dros  Christmas 

Samuel.  1728.’ 

Y mae  yn  dra  thebyg  mai  yr  mi  yw  y Josna  Thomas  hwn  â 1 J. 
Thomas  ’ a enwyd  o’r  blaen.#  Dichon  mai  Mr.  Thomas,  Ffos  yr 
Efail,  Llandeilo  Fach,  yr  hwn  a fn  yn  weinidog  yr  Ymneilldnwyr  yn 
Llanedi,  sir  Gaerfyrddin,  ydoedd.f 

4.  ‘ Grammadeg  Cymraeg.  Y n cynnwys  Athrawiaeth  Lla'farydd- 
ion,  a Lliosseiniaid,  Helaeth  Ddosbarth  ar  y Sillafau  a’u  hamryw 
berthynasau.  Wyth  Bann  Ymadrodd  a’i  Chynneddfan.  Hyffordd- 
iant  i jawn  Yscrifennyddiaeth,  beth  yw  Enw,  Bhag  Enw,  Gorair, 
Arorair,  Cenedlryw,  Nod  Bannog,  Cyssylltiad,  y Pum  Amser  a’r 
Moddau,  Cystrawen,  &c.  Colofnau  Cerdd  Dafod,  a chyflawn 
Athrawiaeth  Awdnrdodawl  y Prif  Feirdd,  ym  Mhrydyddiaeth  a 
Barddoniaeth  yn  gyflawnach  nag  erioed  o’r  blaen.  Gorchestion 
Dafydd  Nanmor  ac  eraill,  Beiau  ac  Anafau  Cerdd  Dafod,  Hanes 
Eisteddfodau  a’r  modd  y trefnid  gynt.  Statud  Griffydd  ab  Cynan. 
Ac  amryw  bethau  eraill  tra  Angenrheidiol  i’w  deall  cyn  y meiddio 
neb  Byfygu  bod  yn  Bencerdd,  nag  jawn  Ysgrifenydd  ychwaith.  0 
Gasgliad,  Myfyriad,  ac  Argraphiad  JohnBhyddereh,  acarwerth 
ganddo  ef  yn  y Mwythig.  1728.’ 

Crynodeb  ydyw  o Bamadeg  y Dr.  Sion  Dafydd  Bhys,  gyda  rhai 
pethau  ychwanegol. 

5.  1 Case  of  Hugh  Powell  against  the  King,  upon  an  Information 
in  the  Nature  of  a Quo  Warranto  against  the  said  Hugh  Powell,  of 
Castlemadock,  in  the  Parish  of  Llandeiaelog,  in  the  county  of 
Brecknock,  to  shew  by  what  Authority  he  Claimed  to  be  a Capital 
Burgess  and  Common  Councilman  of  the  Borough  of  Brecknock. 
1728.’ 

Cynnwysa  ddau  bapyr  hanesol  cywrain,  a argraffwyd  yn  gyf- 
rinachol. 

6.  1 Maurice  and  Bichard  Wynn’s  Appeal  to  the  House  of  Lords, 
respecting  the  Estates  of  Maesmochnant,  Gwern  Wood,  &c.  in  the 
Parish  of  Llanrhaiader,  Denbigh.  1728.’ 

Y mae  yn  perthynu  i diroedd  a elwir  Maes  y Criafol,  Bwlch  Glas, 
Mynydd  Mawr,  &c.,  a chafodd  ei  argraffu  yn  anghyhoedd. 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1727. 

+ Morgan,  Hanes  Ymneillduaeth,  t.  423. 


352 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1729 


7.  [‘  Gwtb  i Iuddew,  Neu  Bregetb,  i.  Yn  rboddi  Hanes  pobl  yr 
Iuddewon  ; Gymmaint  o ffafr  ag  oedd  Duw  yn  ei  dangos  iddynt.  ii. 
Pa  mor  Ysgeler  ddynion  oeddynt.  hi.  Pa  fodd  y gorddiwesodd 
Barn  Duw  lLwy  am  eu  Hysgelerder : Dinystr  eu  Teml : eu  Gortbrym- 
derau,  &c.  Gan  Tbeopbilus  Evans  P.  Llanddulas  Abercressau. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  Tbos.  Durston.’ 

Rhydd  ein  hawdwr  y gwaith  hwn,  yn  amryfus  yn  ddiau,  o dan  y fl.  1752 
(gweler  rhif  4,  dan  y flwyddyn  hòno) ; ond  gan  y dywedir  ynddo  fod  .yr  awdwr 
(Theo.  Evans)  ar  y pryd  yn  Berson  Llanddulas,  rhaid  iddo  gael  ei  gyhoeddi  ryw 
bryd  rliwng  1719  a 1728,  pryd  y dyrcliafwyd  ef  i Lanynys,  yr  lion  a ddaliwyd 
ganddo  am  ddeng  mlynedd,  pan  y cafodd  fywoliaeth  Llangammarch,  yr  lion  a 
wasanaethwyd  gantldo  hyd  y fl.  1763.] 

8.  [‘Life  of  Sir  John  Perrot.’  8vo.] 

1729. 

1 . ‘ Pregetb  neu  Draetbawd  yn  erbyn.cymmeryd  Enw’r  Arglwydd 
yn  ofer,  a osodwyd  allan  er  rbybudd  i’r  sawl  a cbwenycbant  drefnu 
eu  Bucbedd  yn  ddieuog  ger  bron  Duw,  am  iddynt  hwy  ymogelyd  eu 
llygru  a’r  arfer  diffeitb  o Gymmeryd  yn  ofer  Enw  y Gwr  a’i  gwnaetb. 
Iago  i.  26. 

Llundain.’ 

2.  ‘ Gwaitb  a Gwobr  ffyddlon  wéínidogion  yr  Efengyl,  a wnaed 
yn  gyhoeddus  ar  ddeisyfiad  eglwys  Llangloffan. 

Argrapbwyd  yng  Ngbaerfyrddin,  dros  Mr.  Jobn  Evans,  o Bistill- 
meugan.’ 

Pregetb  ydyw  ar  Can.  viii.  12,  a bregetbwyd  yng  Ngbymmanfa  y 
Bedyddwyr,  yn  Llangloffan,  sir  Benfro,  yn  1729,  gan 

Enoch  Ehancis,  yr  bwn  ydoedd  fab  i Francis  David  Erancis,  ac 
a anwyd  mewn  lie  o’r  enw  Pant  y Llaetbdy,  ar  lan  Teifi.  Dechreu- 
odd  yn  1683  bregetbu  gyda’r  Bedyddwyr,  yn  19  oed,  mewn  lie  a 
elwir  Pen  y Waen,  ym  mblwyf  Llanllwni.  Daeth  wedi  hyny 
yn  weinidog  Castell  Newydd  yn  Emlyn,  a Pebobotb,  a elwid 
y pryd  byny  Partley.  Priododd  tua’r  fl.  1718  fenyw  ragorol 
o Elaen  Pbymni,  yn  sir  Eorganwg,  tybygid,  yr  bon  oedd  yn  aelod 
yn  Hengoed.  Anneddai  ym  mlodau  ei  ddyddiau  yng  Ngbapel  Iago, 
ger  Llan  y Bydder.  Efe  ydoedd  un  o’r  rbai  cyntaf  o weinidogion  y 
Bedyddwyr  a dderbyniodd  gynnorthwy  o Drysorfa  y Gweinidogion 
yn  Lloegr.  Ei  awduriaetb  ef  yw  rbai  o’r  ben  lytbyrau  cymmanfaol, 
yn  enwedig  un  y fl.  1737.  Ystyrid  ef  yn  ddyn  da,  ac  o ysbryd  araf 
a tbangnefeddus.  Bu  farw  Cbwefror,  1740,  yn  57  oed,  a cbladdwyd 
ef  wrtb  Gapel  Cilfywyr,  yn  sir  Benfro.  Yr  oedd  gan  yr  bebryng- 
wyr  felly  20  milltir  i’w  gludo.  Yr  oedd  myntai  fawr  o bonynt,  a 
tbrefnwyd  fod  rban  o bonynt  o’r  10  plwyf  yr  oedd  ganddynt  i fyned 
trwyddynt,  gymmeryd  y baicb  trwy  eu  plwyf  eu  bunain.  Bu  iddo 


1729]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  353 

6 o blant,  a daeth  un  o honynt,  Benjamin,  am  yr  hwn  y ceir  achos 
i grybwyll  eto,  yn  weinidog  enwog.  Cyfansoddwyd  Cywydd 
Marwnad  iddo  gan  Mr.  Jenkin  Thomas,  gweinidog  yr  Ymneilldu- 
wyr  yn  y Dref  Wen,  ger  Abenteifi.* 

3.  ‘Llythyr  Bugeilaidd  oddiwrth  Weinidog  at  ei  Blwyfolion,  &c. 
A osodwyd  allan  er  Lleshâd  i’r  cyfryw  nad  oes  ganddynt  mo’r 
amser  ria’r  Amgyffred  i ddarllain  hirach  a dysgediccach  Traethiad- 
au ; gan  W.  A.  D.D.  A Gyfiaethwyd  i’r  Gymraeg  o’r  pedwerydd 
Argraffiad  yn  y Saesonaeg  gan  A.  T.  er  Llesad  i’w  Blwyfolion  ac 
eraill. 

Printiedig  yng  Haerfyrddin,  gan  Isaac  Carter  yn  y Flwyddyn 
1729.  Pris  pedair  Ceiniog.’ 

Y mae  yr  uchod  yn  Seisonaeg  hefyd. 

[Ymddengys  mai  y Parch.  Alban  Thomas,  periglor  Blaen  y Porth,  Ceredig- 
ion, a chyfieithydd  ‘Dwysfawr  Rym  Buchedd  Grefyddol,’  ydoedd  yr  ‘A.  T.’ 

uchod.] 

4.  ‘ Traethawd  ar  Benarglwyddiaeth  Duw.  Gan  Eliseus  Cole.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,  f yr  hwn  a gyhoeddwyd  ar  annog- 
aeth  Cymmanfa  y Bedyddwyr,  a gynnaliwyd  yn  Llangloffan,  sir 
Benfro,  yn  1729,  o blegid  y ddadleuaeth  Galiinaidd  ac  Arminaidd 
oedd  yn  terfysgu  eu  heglwysi  yn  y dyddiau  hyny.J 

5.  ‘Catecism,  gan  Benjamin  Reach.’ 

Yn  y gymmanfa  uchod,  gwnaed  y penderfyniadau  hyn,  Bod  y 
1 Catecism,’  fe  allai  yr  eiddo  Mr.  Reach,  a Cole  ar  Benarglwydd- 
iaeth Duw,’  y ddau  i gael  eu  hargraffu  yn  Gymraeg,  gan  fod 
athrawiaetliau  Arminaidd  yn  awr  yn  anesmwythäu  y Bedyddwyr. 
Gwnaethent  lawer  o derfysg  ym  mhlith  yr  Annibynwyr  a’r  Henadur- 
iaethwyr  am  agos  i ugain  mlynedd  o’r  blaen,  yn  fuan  ar  ol  y dadleuon 
yn  Llundain  o berthynas  i weithiau  y Dr.  Crisp,  ac  ysgrifeniadau  y 
Dr.  Daniel  Williams.  Yr  oedd  y diweddaf  yn  enedigol  o Wrecsam.§ 

6.  ‘The  History  of  Great  Britain,  from  the  first  inhabitants 
thereof,  till  the  death  of  Cadwalader  last  king  of  the  Britains ; and 
of  the  kings  of  Scotland  to  Eugene  v.  As  also  a short  Account  of 
the  kings,  dukes,  and  earls  of  Bretagne,  till  that  dukedom  was 
united  to  the  crown  of  France,  ending  with  the  year  of  our  Lord  68, 
in  which  are  several  pieces  of  Taliessin,  an  antient  British  Poet,  and 
a defence  of  the  antiquity  of  the  Scottish  nations  ; with  many  other 
antiquities,  never  before  published  in  the  English  tongue  : With  a 

* Hanes  y Bedyddwyr. 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1711. 

Î Hanes  y Bedyddwyr. 

§ Thomas’s  History  of  the  Welsh  Associations , am  Langloffan,  1729. 

45 


354 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1729 


compleat  index  to  the  whole.  By  John  Lewis,  Esq.;  Barrister  at 
Law.  Now  first  published  from  his  original  manuscript  [By  Hugh 
Thomas]  To  which  is  added,  The  Breviary  of  Britayne,  written  in 
Latin  by  Humphrey  Lhuyd,  of  Denbigh,  a Cambre  Britayne  J 
and  lately  Englished  by  Thomas  Twine,  gent. 

London  : printed  for  T.  Gyles*  in  Holborn,  Mess.  Woodman  and 
Lyon  in  Covent-garden,  and  C.  Davies  in  Paternoster-row. 

MDCCXXIX.’ 

Dywed  Bitson  mai  dychymmygol  yw  y llyfr  hwn.f  Crybwyllir 
cryn  lawer  am  yr  Hugh  Thomas  uchod  gan  Theophilus  Jones.j 
Dywedir  mai  Pabydd  ydoedd  Hugh  Thomas. 

John  Lewis,  Ysw.,  a anwyd  yn  Llynwenni,  ger  Maesyfed 
Newydd,  yn  1600.  Yr  oedd  yn  byw  yn  Maenor  Owain,  yn  sir 
Benfro,  ac  yr  oedd  yn  hendaid  i Mr.  Bichard  Eenton,  awdwr  yr 
‘ History  of  Pembrokshire,’  ac  yn  fab  i John  ab  George  ab  Lewis 
ab  Bichard  ab  James  ab  Jenkin  ab  Howel  ab  Jenkin  ab  Bhys  ab 
Bhotbert  ab  Owen  ab  Bobert  ab  Gwrwared  ab  Gwilym  ab  Gwrwared 
ab  Gwilym  ab  Gwrared  o Cemmaes  ab  Cuhelyn  Eardd  ab  Gwynfardd 
Dyfed  ab  Pwyll  Pendefig  Dyfed  ab  Meurig  Brenin  Dyfed  ab  Arcol 
Law  Hir  ab  Pyr  y Dwyrain  ab  Lliw  Hen.§ 

7.  ‘ Cyfrif  Cywir  o’r  Pechod  Gwreiddiol.’ 

Llyfryn  dienw  oedd  hwn  a gyhoeddwyd  gan  y blaid  wrth-Galfin- 
aidd  ym  mhlith  yr  Ymneillduwyr  yn  Neheudir  Cymru,  a bernir 
mai  ei  awdwr  ydoedd  Mr.  Jenkin  Jones,  Llwyn  Bhyd  Owain.  || 

8.  1 Old  Private  Case  relative  to  Estates  in  Eisloes,  Sholton, 
Mancott,  and  Aston,  in  Flintshire,  between  Wm.  Sparrow  and  Wm. 
Shaw,  Lessee  of  Bavenscrofft  Gifford,  Esq.’ 

Argraffwyd  mewn  achos  cyfreithiol  yn  1729. 

9.  ‘ Act  of  Parliament  relating  to  the  Salt  Works  at  Neath. 
1730.’ 

Ef  allai  nad  yw  yr  amseriad  yn  hollol  gywir.  Yr  oedd  Mr.  Nash, 
tad  yr  hynod  Bichard  (neu  Beau ) Nash,  o’r  Bath,  yn  rhanog  yn  y 
gwaith  hwnw. 

* Fletcher  Gyles  oedd  lyfrwerthydd  enwog  yn  Holborn,  Llundain;  ac  yn 
drysorydd  Ysgol  Elusengar  Hatton  Garden.  Bu  farw  Tach.  8,  1741. — 
Timperley’s  Dictionary. 

t Ritson’s  Memoirs  of  the  Celts.  Gwel  hefyd  rhif  1,  d.f.  1568  : a rhif  1,  d.f. 
1573. 


Î History  of  Breconshire. 

§ Cambrian  Register , 1796,  p.  65,  note. 
II  Rees’s  Non-Con.  in  Wales,  p.  298. 


1730] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


355 


1730. 

1.  ‘ Yr  ymarfer  o Lonyddwch.  I gyfarwyddo  Cristion  pa  fodd  i 
fyw  yn  llonydd  yn  y Byd  trafferthus  hwn.  Gan  George  Webb. 
A gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan  I ago  ab  Dewi  o’r  pummed  Ar- 
grapbiad  yn  Saesonaeg. 

Argraphwyd  yng  Haerfyrdding  gan  Nicholas  Thomas,  dros 
Gryffydd  Sion  o Bant  yr  Haidd.  1730.’ 

[Yn  fy  nghyfargraff  i,  yn  y wedd  ganlynol  y mae  y rhagddalen  : — ‘Yr 
Ymarfer  o Lonyddwch  : i gyfarwyddo  Cristion  pa  fodd  i fyw  yn  Llonydd  yn  y 
Byd  trafferthus  hwn.  Gan  George  Webb.  A gyfiaethwyd  i’r  Gymraeg  gan 
Jago  ap  Dewi  or  pummed  Argraphiad  yn  Saesonaeg.’  Nid  oes  iddo  unar- 
graffeb  na  dyddiad  ar  y rhagddalen  ; ond  ar  ol  y ‘ Terfyn,’  t.  167,  chwanegir: — 
‘Argraphwyd  ym  Modedern  yn  sir  Fon,  gan  John  Rowland,  tros,  Ellis  Jones.’ 
Ond  nid  oes  yma  un  dyddiad  chwaith.  Rhyw  lyfryn  12plyg  ydyw  o ran  maint. 
Y mae  tair  dalen  o Weddiau  ar  y diwedd ; a chynnwys  yr  holl  lyfr  173  o 
dudalenau.  Crefftwaith  carbwl  sydd  arno.] 

Awdwr  y llyfr  hwn, 

George  Webb,  D.D.,  ydoedd  fab  i weinidog,  a anwyd  yn  Brom- 
ham,  yn  sir  Wilts.  Aeth  i Goleg  y Brifysgol,  Rhydychain,  yn 
1598,  ac  oddi  yno  i Goleg  Corff  Crist,  lie  y cyrhaeddodd  ei  B.C.  a’i 

A. C.,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  Steeple- Ashton,  yn  ei  swydd 
enedigcl,  yr  hwn  le  a gafodd  gan  Iarll  Penfro,  Wedi  hyny  cafodd 
bersonoliaeth  yn  ninas  Caerbaddon.  Y pryd  hyny  cyrhaeddodd 

B. D.  a D.D. ; a gwnaed  ef  yn  gapelwr  wrth  alwad  i Siarl  i ; ac  efe 
a fedyddiodd  ei  blentyn  cyntaf,  wrth  yr  enw  Siarl  Iago  ( = Charles 
James),  yr  hwn  a fu  farw  me wn  awr  wedi  hyny.  Yn  1624,  gwnaed 
ef  yn  esgob  Limeric,  yn  Iwerddon,  lie  y bu  hyd  ei  farwolaeth  yn 
1681.  Yr  oedd  y Dr.  Webb  yn  cael  ei  gyfrif  y pregethwr  goren  a 
berthynai  i’r  llys  yn  ei  oes.  Ysgrifenodd  a chyhoeddwyd  amrai 
draethodau  a phregethau  o’i  eiddo  yn  Seisonaeg,  heb  law  y traethawd 
uchod,  yr  hwn  a gyhoeddwyd  yn  1631,  o dan  yr  enw  ‘ The  Practice 
of  Quietness,  directing  a Christian  how  to  live  quietly  in  this  trouble- 
some World.’* 

2.  ‘Cyd-gordiad  Egwyddorawl  o’r  Scry thyrau,  neu  Gyfarwyddiad 
i gael  pôb  lie  o’r  Scrythur  Lân.  Gan  Abel  Morgan. 

Philadelphia,  Argraphwyd  gan  Samuel  Keimer,  a Dafydd  Harry. 
1730.’ 

Gwelir  i’r  llyfr  hwn  gael  ei  argraffu  yn  Philadelphia,  yn  Unol 
Daleithiau  America  ; a myn  rhai  mai  Benjamin  Franklin  oedd  y 
gweithiwr  arno  ; o blegid,  meddant,  nad  oedd  un  wasg  yn  Phila- 

* Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  p.  7,  &c.,  654.  Y mae  Wood  yn  chwanegu 
mai  nid  yn  ei  dŷ  y bu  farw,  ond  yn  garcharor  gan  y gwrthryfelwyr  Pabaidd 
Gwyddelig,  yng  Nghastell  Limeric  ; ac  iddynt  ganiatäu  ei  gladdu  ym  mynwent 
St.  Munchins,  yn  y ddinas  hòno  : ond  i’r  rhai  dyhiraf  o honynt,  cyn  iddo  fod 
yn  gorwedd  yno  24  o oriau,  gymmeryd  ymaith  y corff  a’i  chwilio,  mewn 
gobaith  cael  modrwyau,  neu  ryw  bethau  ereill  o werth.  Ond  pan  na  chawsant 
ddim,  rhoddasant  y corff  yno  yn  ol. 


356 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1730 


delphia  y pryd  liyny,  ond  yr  un  hcmo  wrth  ba  un  y bu  Franklin  yn 
gweithio.  Grwir  y bu  ef  yn  cyd-argr  afFu  ag  S.  Keimer,  ond  nid  3 m- 
ddengys  ei  fod  yno  y pryd  liyny.  Y mae  y llyfr  wedi  ei  gyflwyno 
i ‘ Dafydd  Lloyd,  Ysw.,  prif  ynad  talaetli  Pensylvania.’  Buasai  yn 
dra  dymunol  allu  rhoddi  ychydig  o eiriau  banesol  am  holl  gefnog- 
wyr,  &c.,  y llyfr  Cymraeg  Americanaidd  hwn  ; ond  am  yr  awdwr  yr 
ydys  yn  meddu  peth  gwybodaeth,.  digon  i foddloni  unrliyw  ymofyn- 
ydd. 

Abel  Morgan  a anwyd  yn  1637,  mewn  lie  o’r  enw  yr  Allt  (loch, 
ym  mhlwyf  Llanwenog,  yn  sir  AberteifL  Dechreuodd  bregethu  yn 
19  oed.  Ordeiniwyd  ef  ym  Mlaenau  Gwent,  yn  sir  Fynwy,  tua’r 
fl.  1700,  er  iddo  gael  galwad  yn  1697.  Ymfudodd  i’r  America  yn 
1711,  yr  hyn  a achlysurwyd  gan  ryw  flinderau  yn  yr  eglwys. 
Cyfarfuwyd  i ymadael  ar  Awst  23,  y flwyddyn  hono,  pryd  y 
rhoddodd  iddynt  amryw  gynghorion  buddiol  er  eu  cysur  dyfodol. 
Er  yr  achlysuron  a’i  tueddent  i ymadael,  yr  oedd  y cyfarfod  ymadawol 
yn  un  o alar  mawr,  gan  iddo  fod  yn  llafurus  a defnyddiol  yn  eu 
plith.  Cychwynodd  ei  fordaith  o Fristol,  Medi  28 ; ond  ni  chyr- 
haeddasant  America  hyd  y gwanwyn  canlynol,  wedi  mordaith 
dymmestlog,  pryd  y bu  amryw  farw,  ac  yn  eu  plith  ei  wraig  ei  hun 
a’i  fab.  Yr  oedd  iddo  frawd  o’r  enw  Enoch  Morgan,  a brawd  un- 
fam  o’r  enw  Benjamin  Griffith,  y rhai  ill  tri  a fudasant,  ac  a fuant 
weinidogion  llafurus  ym  mhlith  y Cymry  ymfudol  i’r  wlad  hòno. 
Wedi  iddo  fod  rai  blynyddau  yn  Philadelphia,  efe  a symmudodd  i 
Ben  y Pec,  lie  y bu  yn  gweinidogaethu  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a 
gymmerodd  le  yn  1722,  a chladdwyd  ef  yn  Philadelphia.  Gwelir 
mai  ym  mhen  saith  mlynedd  wedi  ei  farwolaeth  y cyhoeddwyd  y 
llyfr.  Cyhoeddwyd  y llyfr  gan  ei  ddau  fab,  Enoch  a Benjamin,  yng 
nghyd  â dau  weinidog  arall  a aethent  o’r  un  gymmydogaeth 
trosodd.*  Y mae  yn  briodol  sylwi  mai  Mynegair  neu  Concordans  i’r 
Beibl  ydyw,  yr  hwn  a gymmerodd  Mr.  Peter  Williams  yn  gynllun 
i’r  eiddo  ef.f  Cyfìeithodd  hefyd  ‘ Gyffes  Ffydd  y Bedyddwyr’  yn 
Gymraeg,  a rhai  Catecismau ; ond  ni  wyddys  a argraffwyd  y rhai 
hyny,  a gadawodd  ar  ei  ol  lawer  o ysgrifeniadau  ereill.  j 

3.  1 The  History  of  the  Principality  of  Wales.  In  three  parts. 
Containing  1 . A brief  account  of  the  Kings  and  Princes  of  Britain 
and  Wales,  till  the  final  extinguishing  of  the  Boyal  British  line. 
2.  Pemarks  upon  the  lives  of  all  the  princes  of  Wales  of  the  Poyal 
families  of  England,  from  Edward  i.  to  Charles  ii.  3.  Bemarkable 
observations  on  the  most  memorable  persons  and  places  in  Wales, 
and  of  many  considerable  transactions  and  passages  that  have 
happened  therein  for  many  hundred  years,  &c.  By  Eobert 
Burton.  The  Second  Edition. § 

* Hanes  y Bedyddwyr;  Y Cyfaill  (Utica,  New  York),  cyf.  vii.  t.  25; 
Crostry’s  Baptist  History , vol.  i.  pp.  122-3,  vol.  iv.  pp.  193,  &c. 

+ Rhagymadrodd  Mr.  P.  Williams  i’w  Fynegair. 

Î Hanes  y Bedyddwyr. 

§ Gwel  rhif  3,  d.f.  1695. 


1730J  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  357 

London:  Printed  for  A.  Bettesworth*at  the  Red-Lyon,  and  J. 
Batley  at  the  Dove,  in  Paternoster-Bow.  1730.’ 

4.  ‘ Y Cyfrif  Cywiraf  o’r  Pechod-Gwreiddiol,  i geisio  rhagflaenu 
twyll  a hudoliaeth  rhyw  bapnrun  Cableddus,  na  fyn  neb  ei  arddel, 
heb  na  Thad  na  Mam,  ond  y Press,  heb  nag  enw  nag  amser  wrtho 
yn  dwyn  yr  enw  Cyfrif  Cywir  o’r  Pechod  Gwreiddiol,  fel  Swm  y 
peth  y mae  yn  ei  gynnwys  yntho,  yr  hwn  sydd  yn  llwyr  anheilwng 
o’r  fath  enw  : Can’s  y mae’n  cyfeiliorni  yn  ddirfawr  yn  ei  gylch,  ac 
yn  crybwyll  am  bechod  gweithredol  Adda  yn  ei  le  ef. 

Argraphwyd  Ynghaerfyrddin  gan  Isaac  Carter,  Mis  Mehefin,  y 
27,  1630.  Dros  Mr.  James  Lewis  a Mr.  Christmas  Samuel, 
Gweinidogion  yr  Efengyl.’ 

Sylwyd  o’r  blaen  am  C.  Samuel.*  Yr  oedd  Mr.  J.  Lewis  yn  un  o 
Ddinas  Cerdin,  ym  mhlwyf  Llandyssul,  sir  Aberteifi  ; ac  yn  weinidog 
yr  Ymneillduwyr  ym  MhenCader,  sir  Gaerfyrddin.  Bu  farw  yn 
1747,  yn  73  oed.f  Atebiad  ydoedd  hwn  i’r  ‘ Cyfrif  Cywir.’J 

5.  1 Cyfreithjeu  Hywel  Dda  ac  Eraill,  seu  Leges  Wallicae 
Ecclesiasticae  et  Civiles  Hoeli  Boni  et  Aliorum  Walliae  Principum, 
quas  ex  variis  Codicibus  Manucriptis  eruit,  Interpretatione  Latina, 
Notis  & Glossario  illustravit  Gulielmus  Wottonus,  S.  T.  P. 
adjuvante  Mose  Gulielmio,  A.M.  B.S.  Soc.  Qui  & Appendicem 
adjecit. 

Londini : Typis  Gulielmi  Bowyer.  mdccxxx.’  Folio. § 

Nid  oes  eisieu  chwanegu  dim  yma  am  M.  Williams ; ond  byddai 
yn  briodol  sylwi  ychydig  am  ei  gydlafurwr  yn  y gwaith  hwn. 

Y Dr.  William  Wotton,  yr  hwn  oedd  fab  i Henry  Wotton,  person 
Wrentham,  sir  Suffolc,  a’r  lie  y ganwyd  ef  yn  1666.  Dangosodd 
pan  yn  blentyn  alluoedd  anghyifredin  i ddysgu  ieithoedd ; ac  erbyn 
ei  fod  yn  bum  mlwydd,  yr  oedd,  o dan  addysg  ei  dad,  wedi  cyrhaedd 
cryn  rwyddineb  mewn  darllen  a chyfieithu  Lladin,  Groeg,  a Hebraeg. 
Derbyniwyd  ef  i Neuadd  Catherin,  Rhydj^chain,  pan  nad  oedd  yn 
llawn  ddeng  mlwydd  oed,  lie  y cyrhaeddodd  wybodaeth  o’r  Galdaeg, 
Syriaeg,  a’r  Arabaeg.  Yn  1679,  cafodd  ei  B.O.  pan  yn  13  oed.  Yn 
y gauaf  canlynol  dygwyd  ef  i sylw  dysgedigion  yn  Llundain  gan  y 
Dr.  Burnet ; ac  ym  mhlith  ereill  tynodd  sylw  y Dr.  Wm.  Lloyd, 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1711  ; ahif  2,  d.f.  1716  ; rhif  5,  d.f.  1717  ; rhif  1,  d.f. 
1723  ; a rhif  3,  d.f.  1728. 

+ I lanes  yr  Ymneillduwyr , t.  406-7. 

Î Gwel  rhif  7,  d.f.  1729. 

§ Cyhoeddwyd  ail  argraffiad  yn  1841,  gan  y ‘ Commissioners  of  the  Public 
Records  of  the  Kingdom,’  dan  olygiaeth  Aneurin  Owen.  [Nid  ail  argraffiad 
mo  hono,  ond  testyn  newydd  yn  ol  llawysgrifau  hynaf  a chywiraf,  yng  nghyd 
â chyfieithiad  Seisoneg.  Cymiwys  hwn  lawer  mwy  nag  y sydd  yn  argraffiad  y 
Dr.  Wotton  a Moses  Williams.] 


358 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1731 


esgob  Llanelwy,  yr  hwn  a foddhawyd  mor  fawr  yng  ngallu  ei  gof  yn 
ail  adrodd  air  yng  air  bregeth  a bregethasai  yr  esgob,  fely  cymmer- 
odd  ef  gydag  ef  i Lanelwy,  ac  y cadwodd  ef  yno  dros  amser  yn 
llyfrgellydd  iddo.  Pan  ddychwelodd  i By  dy  chain,  gwnaed  ef  yn 
Gymmrawd,  a chafodd  ei  A.C.  yn  1683,  pan  yn  17  oed.  Yn 
1691,  cyrhaeddodd  ei  B.D.,  pryd  hefyd  y cyÜwynodd  y Dr.  Lloyd, 
esgob  Llanelwy,  iddo  fywoliaeth  ddiwaith  Llandrillo,  yn  sir 
Ddinbych,  a chafodd  hefyd  le  arallyn  sir  Buckingham.  Cyhoeddodd 
amrywiol  o weithiau  dysgedig.  Ei  ‘ Gyfreithjeu  HywelDda,’  gyda 
chyfLeithiad  Seisonaeg  [Lladin]  a gafwyd  ar  ei  ol  mewn  ysgrif ; ac  er  y 
dywedir  iddo  ddysgu  Cymraeg,  fel  ag  i fod  yn  alluog  i bregethhynddi, 
prin  y credir  y buasai  y gwaith  hwn  mor  berffaith,  na  thebyg,  oni 
buasai  i Moses  Williams  ei  olygu.  Grwnaed  ef  yn  D.D.  yn  1707,  a 
bu  farw  yn  Buxted,  Essecs,  yn  1726,  yn  60  oed.* 

6.  1 Case  of  Silence,  Widow  of  Thomas  Folkes,  and  Maurice 
Lewis,  Son  an  Executor  of  Grace  Griffiths,  to  Llaneigredd  Park, 
and  other  Lands  in  Anglesea,  and  an  Estate  in  Caernarvonseire.’ 
1730. 

7.  [‘  Cyngor  dirfrifol  i un  ar  ol  bod  yn  Glaf,  mewn  Llythyr  oddi- 
wrth  Weinidog  at  un  o’i  Blwyfolion  gyda  Diolch  i Dduw  ar  ol  myned 
yn  iach  o glefyd. 

A Brintiwyd  yn  Llundain  ac  a werthir  gan  J.  Downing,  ym 
Martholomew  Close,  ger  llaw  Smithfield.  1730.’  12plyg,  28  tu- 
dalen.] 

1731. 

1.  ‘ Athrawiaeth  yr  Eglwys.  Y Bhan  Gyntaf.  Yn  Cynnwys  xii. 
0 Draethiadau  Bucheddol,  ar  amryw  Achosion,  wedi  eu  Casglu 
allan  o rai  o Homiliau  Etholedig  Eglwys  Loegr.  A’u  Cyfansoddi 
mewn  Dull  Newydd,  ac  Araith  Gyfaddas  i'r  amser,  er  lies  i’r 
Cyffredin.  Gan  Peter  Nourse,  D.D.  At  yr  hyn  y ’chwanegwyd 
Gweddiau  Boreuol  a Phrydnawnol  i Deuluoedd.  0 Waith  y Parch- 
edig  Dad  yn  Nuw,  William  Wake,  D.D.  Arglwydd  Arch-Esgob 
Caergaint  neu  Canterbury,  a i Gyfieithu  gan  E.  S.  Person  Llangar. 

Argraphedig  yn  Ghaerlleon  gan  Poger  Adams.  1731.’  [16plyg.] 

Am  Nourse,  nid  oes  genyf  yn  awr  ddim  i’w  ddywedyd ; ond  am 

William  Wake,  D.D.,  efe  a anwyd  yn  Blandfford,  sir  Dorset,  yn 
1657.  Cafodd  ei  ddysg  yn  Phydy chain,  lie  y cyrhaeddodd  ei  A.C. 
yn  1679.  Dangosodd  sel  wresog  dros  Brotestaniaeth  yn  amser  y 
Chwyldroad,  a chafodd  ei  wobrwyo  gan  William  hi.  Yn  1686, 
gwnaed  ef  yn  gapelwr  i’r  brenin,  yn  1693,  yn  berson  St.  James, 
Westminster,  yna  yn  ddeon  Ecseter ; ac  yn  1705,  cyfodwyd  ef  yn 
esgob  Lincoln;  ac  yn  1716,  yn  archesgob  Caergaint.  Ysgrifenodd 

* Chalmer’s  Biographical  Dictionary ; Penny  Cyclopaedia. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


359 


1731] 


amrai  draethodau  ar  ddadlyddiaeth  Babaidd,  a phregethau  yn  dair 
cyfrol,  gydag  esboniad  ar  Gatecism  yr  Eglwys.  Bu  farw  yn  1737, 
yn  80  oed.*' 

2.  ‘ Pregeth  Yngbylcb  Gofalon  Bydol  a Bregeth  wyd  yn  Eglwys 
Llangywer,  yr  ail  Dydd  o Fis  Mai,  1720,  ar  Gladdedigaetli  Mr. 
Robert  Wynne,  diweddar  Yicar  G-wyddelwern.  Gan  E.  S. 

Argraphedig  yn  G-baerlleon  gan  Roger  Adams,  1731.’  [16plyg.] 

Cyhoeddwyd  y ddau  uchod  yn  gydiol  a’u  gilydd,  y ‘ Bregeth  ’ fel 
i lenwi  gwagle  yn  niwedd  y papyr  a fwriedid  i’r  llyfr  ‘ Athrawiaeth  yr 
Eglwys.’  Awdwr  y bregeth  a chyfieithydd  y gwaitli  uchod  ydoedd 
Edward  Samuel,  person  Llangar,  ger  Corwen,  ‘ gynt  person  Bettws 
Gwerfil  G-och.’  Yr  oedd  y Parch.  Robert  Wynne  yn  fardd  o gryn 
fri  yn  ei  oes.  Y mae  ar  gael  o’i  waith  ‘ Marwnad  ar  ol  y Frenhines 
Ann,’  a ‘ Haf-gân  yn  amser  Heddwch.’f  Oafodd  ficeriaeth 
Gwyddelwern  yn  1702,  gan  yr  Esgob  Jones. 

3.  ‘ Y Geirlyfr  Saesonaeg  a Chymraeg.  A ddechreuwyd  gan 
SionRhydderch,  a ychwanegwyd,  ac  a orphenwyd  gan  y Parch. 
J.  Williams,  Person  Plwyf  Willey,  yn  sir  Amwythig. 

Mwythig,  Argraphwyd,  ac  ar  werth  yno  gan  Thos.  Durston.’ 

Yr  oedd  John  Rhydderch  wedi  marw  erbyn  hyn,  ac  wedi  gadael  ar 
ei  ol  ysgrif  barotöedig  tuag  at  ail  argraffiad  o’i  Eirlyfr,  a gyhoedd- 
asid  chwe’  blynedd  yn  ol.J 

[Nid  ymddengys  fod  sicrwydd  pa  bryd  y bu  Sion  Rhydderch  farw  ; ond 
eglur  yw  ei  fod  wed  marw  ryw  amser  cyn  cyhoeddi  y Geirlyfr  hwn  ; a gwyddys 
ei  fod  yn  fyw  ar  ddiwedd  y fl.  1729  ; ond  yr  oedd  y pryd  hyny  wedi  gorfod 
rhoi  heibio  ei  alwad  argraffyddol,  ac  wedi  ymadael  â’r  Amwythig.  Mewn 
llythyr  at  Lewis  Morys,  dyddiedig  yn  Llundain,  Rhagfyr  1,  1729,  rhydd  yr 
hanes  canlynol  am  dano  ei  hun  : — ‘ Yr  wyf  megys  alltud  yn  y ddinas  hon,  yn 
ddiswydd  ddifudd  i mi  fy  hunan  na  neb  arall,  yr  hyn  sydd  i’m  digaloni  yn 
ddirfawr  ; a gorfod  arnaf  fi,  o herwydd  anfoddlonrwydd  cartrefol,  roddi  llythyr 
ysgar  i’m  hcdl  offerynau  galwedigol,  er  nad  oedd  arnaf  na  chwyn  na  cholyn 
mewn  modd  yn  byd  am  gymmaint  a cheiniog  pan  ddaethym  o’r  Amwythig,  nac 
eto,  i Dduw  y bo’r  diolch.  A chan  fy  mod  i mor  ansefydlog,  nid  oes  ynwyf  na 
chalon  na  chefn  i ysgrif enu  at  neb  o’m  hen  gymdeithion.’*  Nid  ymddengys 
fod  dim  hanes  pa  beth  a ddaeth  o hono  ar  ol  hyn,  na  pha  mor  ebrwydd  y darfu 
ei  ddaiarol  daith.] 

4.  ‘ The  Welsh  Opera.  1731.’ 

5.  ‘Bywyda  Marwolaeth  yr  Annuwiol  dan  Enw  Mr  Drygddyn, 
Wedi  ei  Annerch  i’r  Byd  mewn  Ymddiddan  cyfeillgar  Rhwng  Mr 
Doethineb  a Mr  Ystyriol.  Gan  Joan  Bunyan,  Awdwr  Taith  y 
Pererin.  Wedi  ei  Gyfieithu  i’r  Gymraeg  gan  T.  Lewis  o’r  Pedwar- 

* Biographical  Britannica ; W.  Jones’s  Christian  Biograplnj. 

+ Blodeugerdd,  t.  296-7. 

Î Gwel  rhif  5,  d.f.  1725. 

* Y Gwyliedydd,  iy.  152. 


360 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1731 


ydd  Argraphiad  yn  y Saesonaeg.  At  yr  hyn  y Chwanegwyd  Bywyd 
a Marwolaeth.  Joan  Banyan.  Yn  dangos  am  ei  Enedigaeth,  ei 
Ddugiad  i fyny,  a’i  Fuchedd  ddrygionus  yn  ei  Ieuengctyd;  y Moddion 
tan  ba  rai  y cafodd  ei  Droedigaeth  ; ei  waith,  ei  ddioddebadau,  ei 
Demtasiwnau,  a boll  Helynt  ei  Fywyd  byd  ei  ymadawiad  or  Byd 
hwn. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  N.  Tbomas  a J.  Williams. 

MDCCXXXI.’ 

Gelwir  bwn  y trydydd  argraifiad,  ond  ymddengys  ei  fod  y pedwer- 
ydd  argrafbad.*'  Y cybeithydd, 

Thomas  Lewis,  ydoedd  frodor  o sir  Fryebeiniog,  ac  a ymnnodd  yn 
foreu  â H.  Harris  a’r  Metbodistiaid.  Efe  oedd  un  o'r  pregetbwyr 
di-urddan  cyntaf.  Yr  oedd  wedi  ei  benodi  yn  gymmedrolwr  neu  yn 
llywydd  y Cymdeithasau  yn  sir  Fryebeiniog ; ac  fel  y cyfryw,  yr 
oedd,  gyda’r  offeiriaid,  pan  oedd  Mr.  Whitbeld  yn  gymmedrolwr, 
yn  gwneyd  i fyny  y Gymdeithasfa  gyntaf  a gynnaliwyd  yng 
Nghymru,  sef  yn  Watfford,  yn  sir  Forganwg,  Ionawr  5,  6,  1743.f 

7.  ‘Humfredi  Llwyd,  Armigeri,  Britannicae  Description^ 
Commentariolum : necnon  De  Mona  Insula,  et  Britannica  Arce  sive 
armamentario  Bomano  Dissertatio  Epislatoris. 

Londini : Typis  Gulielmi  Bowyer.  mdccxxxi.’ 

Nid  argraffwyd  ond  cbwe’  llyfr  yn  unig  o bwn,  am  danysgribad  o 

£lp.  Is. 

[Adgyhoeddiad  yw  o weitbiau  Humphrey  Llwyd,  y rhai  a gofnodir  d.f.  1570 
a 1572.  Y golygydd  ydoedd  y dysgedig  Moses  Williams,  A.C.,  A.C.F.  Nid 
y w enw  y llyfr  yn  gwbl  gyflawn  yma.  ] 

8.  ‘ Papers  privately  printed  for  the  House  of  Lords  by  the 
Family  of  Sir  George  Wynne,  concerning  the  Estate  at  Halkin,  in 
Flintshire,  in  which  a very  rich  Lead  Mine  was  discovered.  1731.’ 

9.  ‘The  Eeverend  Mr.  Williams,  Hector  of  Llanddetty’s 
Discourse,  Preach’d  at  St.  Paul’s  Oovent  Garden,  On  St.  David’s 
Day,  March  1,  1731.  Before  the  Society  of  Ancient  Britons, 
Establish’d  in  Honour  of  Her  Majesty’s  Birth-Day,  And  the 
Principality  of  Wales.  Publish’d  at  the  Bequest  of  the  Stewards, 
and  the  Best  of  the  Society. 

Printed  in  the  Year  mdccxxxi.’ 

Y mae  yn  16  tudalen  4plyg.  Enw  yr  awdwr  yn  llawn  wrth  y 
‘Dedication’  yw  ‘Walter  Williams.’ 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1688  ; rhif  3,  d.f.  1706  ; rhif  9,  d.f.  1714  ; a hwn  yma. 

+ Methodistiaeth  Cymru , cyf.  i.  162. 


1731-32J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


361 


1731-32. 

‘ Cymmorth  i’r  Cristion,  a Chyfarwyddyd  i’r  gwr  Ieuangc. 
Yn  Cynnwys  I.  Hyfforddiadau  Athrawiaethol  er  jawn  hyfforddi  ei 
Farnedigaeth.  II.  Cyfarwyddiadau  buddiol,  yn  dangos  pa  fodd  i 
dreulio  ei  holl  Fywyd.  III.  Cynghorion  neillduol  yn  dangos  pa 
fodd  i dreulio  pob  diwrnod.  Mewn  Pertbynas  i'w  1.  Weithredoedd 
Naturiol,  2.  Gorchwylion  Moesol,  3.  Difyrwch  Angenrbeidiol,  4. 
Dyledswyddau  Crefyddol.  Yn  fwy  Neillduol  Yngbylcb  1.  Gweddi 
Gyboeddus,  2.  Deuluaidd.  3.  ADirgel.  Darlleniad  a Gwrandawiad 
y Gair.  Derbyniad  y Sacrament.  Gan  W.  Burkitt,  M.A. 

Caerfyrddin : Argrapbwyd  gan  N.  Tbomas,  ac  ar  werth  g an 
Jobn  Lewis,  Gwerthwr  Llyfrau.  1731 -2d 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argraffiad.* 

1732. 

1.  ‘Bedydd  Plant  yn  cael  ei  Ymddiffyn,  lie  mae’r  Ehesymmau 
am  dano  o’r  Scrytbyr,  Ebeswm,  a Henafiaeth,  yn  fyr  yn  cael  eu 
Cynnig ; Y Gwrtbresymmau  yn  erbyn  yn  cael  eu  Hatteb.  Yn 
Profì  fod  Bedydd  trwy  Dywalltiad  neu  Dannelliad  yn  Gyfreitblon. 
Y Ebesymmau  yngbylcb  Angenrbaid  trocbiad  yn  cael  eu  Hystyried. 
Gan  Fo|wler  Walker,  V.D.M. 

Argrapbwyd  yn  Llundain  gan  Eisiard  Hett,  dan  lun  y Bible  a’r 
Crown  yn  y Poultry,  mdccxxxii.’ 

2.  1[  ‘ Yr  unrbyw  yn  Seisonaegd 

Mr.  F.  Walker  ydoedd  weinidog  Ymneillduol yn  Bridgnorth,  sir 
Amwythig,  ac  a symmudodd  i’r  Fenni  neu  Abergafenni,  yn  sir 
Fynwy,  yn  1724.  Bu  farw  yn  I753.f 

3.  ‘ Adnodau  ar  rai  Lleoedd  Cableddus  a Sarhaus  o lyfrau  a 
osodwyd  allan  yn  ddiweddar,  ar  Fedydd  Plant,  gan  Mr.  Fowler 
Walker,  mewn  Llythyr  at  yr  Awdwr,  ynmblaid  y Cynnulleidfaoedd 
tan  Fedydd  yn  Nebeubartb  Cymru. 

Argrapbwyd  yn  Llundain,  yn  y Flwyddyn  mdccxxxii.  ’ 

Dywed  ‘ Hanes  y Bedyddwyr  ’ mai  Mr.  David  Eees,  brodor  o 
Hengoed,  ar  derfynau  siroedd  Mynwy  a Morganwg,  ydoedd  awdwr 
yr  ucbod.  Cafodd  ran  o’i  ddysg  gan  y Parch.  Samuel  Jones,  A.C., 
Bryn  Llywarcb,  nid  pell  o Gastell  Nedd.  Aetb  i Lundain,  lie  yr 
ordeiniwyd  ef  ar  eglwys  y Bedyddwyr  yn  Limebouse,  a bu  yno  yn 
weinidog  tra  defnyddiol  am  tua  deugain  mlynedd.  Ganwyd  ef  yn 
1683.  Bu  farw  yn  1748,  yn  65  oed.  Am  y ddadl  bon,  dywed 
awdwr  1 Hanes  y Bedyddwyr  ’ yn  helaethacb  mewn  lie  arall.J  ‘ 0 
* Gwel  rbif  3,  d.f.  1704. 

t Ysgrifau  y Dr.  Jobn  Evans,  yn  Llyfrfa  Red  Cross  Street,  Llundain. 

X History  of  the  Welsh  Association. 


46 


362 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


(.1731-32 


ddeutu  1726,  neu  1727,  ychwanegwyd  llawer  [o  aelodau]  at  [eglwysi] 
y Blaenau  a Hengoed.  Achlysurodd  hyn  lawer  o ddadleuon  ar 
fedydd.  Yr  oedd  y pryd  hyny  ddau  weinidog  ieuanc  selog  yn  y 
ddadl,  Mr.  Miles  Harris  tros  fedydd  y crediniol,  a Mr.  Edmund 
Jones  tros  fedydd  babanod.  O’r  diwedd,  cynhyrfodd  y wlad  gym- 
maint,  fel  ag  y darfu  i’r  ddwy  ochr  appwyntio  cyfarfod  ar  y mater, 
nid  yn  gymmaint  i’w  ddadleu,  ag  i gymmeryd  mwy  o ofal  ar 
dymmerau,  goganau,  &c.  Yr  oedd  amryw  o weinodogion  yn 
bresennol ; rhoed  i fyny  betb  i’w  gilydd,  a maddeuodd  y naill  i’r 
llall,  a chytunwyd  ar  gyfeirio  at  ogoniant  Duw,  anrbydedd  yr  efengyl, 
a chadw  parch  eu  gilydd.  Ysgrifenwyd  ardystiad,  gwireddwyd,  ac 
argraffwyd  y cytundeb  ar  hanner  lien.  Y Bedyddwyr  a arwydd- 
asant  oeddynt  Mr.  Griffith,  o Hengoed,  a Mr.  John  Harris  a Mr. 
Miles  Harris,  o’r  Blaenau ; y gwrth-fedyddwyr,  y Meistriaid  David 
WiHiams,  Daniel  Rogers,  ac  Edmund  Jones,  o Ben  y Main;  James 
Davies,  Evan  John,  a Jenkin  John,  o Eerthyr  Tydfil.  Yr  oedd  y 
rhai  hyn  oU  yn  weinidogion,  pregethwyr,  neu  ymgeiswyr.  Gwir- 
eddodd  pump  y cytundeb  ; y cyntaf  o ba  rai  oedd  Mr.  Fowler 
Walker,  gweinidog  Annibynol  yn  y Eenni.  Cadwyd  y cytundeb 
hwn  i fyny  am  rai  blynyddau.  Yr  oedd  wedi  ei  amseru  yn  1728. 
Ond  yn  gynnar  yn  1732,  cyhoeddwyd  llyfryn  ar  fedydd  babanod  yn 
Seisoneg,  gan  Mr.  Walker,  y tyst  cyntaf  uchod.  Cyhoeddwyd  ef 
yn  Gymraeg  hefyd  yn  fuan.  Am  y rheswm  hwn,  cytunodd  y 
brodyr,  yng  Nghymmanfa  y Blaenau,  gyhoeddi,  yn  Gymraeg, 
draethodyn  bychan  Mr.  Charles  Doe,  o ddeugain  o destynau  o’r 
Ysgrythyr  ar  fedydd  y crediniol,  ac  anfonwyd  llythyr  at  Mr. 
Walker,  gan  Mr.  David  Rees,  o Lundain,  yr  hwn  a drowyd  i’r 
Gymraeg,  ac  a argraffwyd  yn  yr  un  flwyddyn,  gydag  addewid  yno 
yr  ystyrid  ei  lyfr  ym  mhellach  yn  hamddenol.1 

4.  ‘ Afalau  Aur  i Bobl  Ifeingc,  a Choron  gogoniant  i Hên  Bobl. 
Neu’r  Dedwyddwch  o fod  yn  Dda  yn  Amserol,  a’r  Anrhydedd  o fod 
yn  Hên  Ddysgybl.  Hefyd,  Gwrthddadleuon  y Gwr  Ifangc  wedi  eu 
Hatteb,  ac  Amheuon  yr  hen  Wr  wedi  dattod.  GanT.  Brooks, 
Gweinidog  yr  Efengyl.  A Gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  o’r  Degfed 
ar  hugain  Argraphiad  yn  y Saesonaeg. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  N.  Thomas,  mdccxxxii.’ 

Thomas  Brooks.  Bu  am  beth  amser  yn  pregethu  yn  St.  Thomas 
Apostol,  Llundain ; ond  dewiswyd  ef  yn  1651,  gan  fwyafrif  o blwyf- 
olion  St.  Mair,  Heol  y Pysgod,  Llundain.  Yn  ei  egwyddorion 
eglwysig  yr  oedd  yn  Annibynwr.  Bu  farw  Mehefin  27,  1680.*  Y 
mae  gwaith  arall  o’i  eiddo  wedi  ei  gyhoeddi  yn  Gymraeg  yn 
ddiweddar,  sef  ei  ‘Mute  Christian’  (=Y  Cristion  Mud). 

5.  ‘Rhesymau  Eglur  Paham  Nad  TaeneUiad  Babanod,  ond 
Bedydd  y Crediniol  yn  unig,  a ddyleu  gael  Derbyniad,  A ymddengus 
oddiwrth  ynghylch  Deigain  Text  o’r  Ysgrythyr,  a Deongliadau 

* Palmer’s  Calamy's  Nonconformist  Memorial , vol.  i.  p.  156. 


1732-33] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


363 


amlwg  arnynt.  0 waith  Charles  Doe.  Y Pedwerydd  Argraphiad 
yn  y Saesoneg.  Yn  awr  a drowyd  i’r  Gymraeg  er  lies  i’r  Cymru. 

Printiedig  yn  Bristol,  gan  Sam.  Parley.  1732.’ 

Dyma  y llyfr  y crybwylla  awdwr  ‘ Hanes  y Bedyddwyr  ’ am  dano. 
Ei  faint  yw  91  tudalen.  Yr  awdwr, 

Charles  Doe,  oedd  weinidog  i gynnulleidfa  o Fedyddwyr  yn 
Llundain.  Cyhoeddodd  Attodiad  i Fywyd  Bunyan,  yn  gyssylltedig 
â’r  ‘ Helaethrwydd  o Bas.’  Yr  oedd  yn  byw  yn  y Borough,  yn 
Southwarc,  ac  yn  gyfaill  neillduol  i Bunyan.’* 

6.  If  ‘ Catechismau,  i’w  dysgu  gan  Blant/ 

Cyfieithiad  yw  hwn  o waith  Seisonaeg.  Y cyfieithydd  ydoedd  y 
Parch.  Jenkin  Jones,  Llwyn  Bhyd  Owain.  Y mae  ‘ At  y darllen- 
ydd  ’ yn  ei  ragflaenu,  yn  cyrhaedd  pedair  neu  bum  dalen,  a’i 
amseru — 1 J.  Jones,  Llwynrhydowen,  Awst  yr  ail  Dŷdd.  o.c.  1732.’ 
Yn  ganlynol  ceir  tair  dalen  o * Cyfarwyddyd  i ddysgu  Darllain  a 
Ysgrifennu  Cymraeg,’  yng  nghyd  â ‘ Gweddi  yr  ArglwyddJ  a 1 Credo 
V Ajoostolion’  Cynnwysa  y llyfr  tua  150  o dudalenau. 

7.  [‘  Buck’s  Views  in  Wales.’  Polio.] 

1732-33. 

1 Golwg  ar  y Beiau  y sydd  yn  yr  Hanes  a Brintiwyd  ynghylch 
Pedair  neu  Bump  Mlynedd  i nawr,  ym  mherthynas  i’r  Bhwygiad  a 
wnaethpwyd  yn  Eglwys  Henllan,  yn  y Blynyddoedd  1707,  1708, 
1709. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  N.  T.  a J.  W.  1732-3. ? 

Yr  awdwr  oedd  Jer.  Owen ; a’r  ddadl  oedd  trefn  eglwys  yn  ol  y 
Testament  Newydd ; sef  M.  Maurice  dros  y drefn  Annibynol  a’r 
athrawiaethau  a elwid  yn  Galfinaidd  uchel,  a Jer.  Owen  dros  y drefn 
Bresbyteraidd,  a’r  athrawiaethau  a ystyrid  yn  wr th - Gralfinaidd . f 

1733. 

1.  1 Traethawd  i brofî  ac  i gymmell  ar  yr  hell  Eglwysi  y Ddyled- 
swydd  Pawr  Efangylaidd  o Weddio  dros  Weinidogjon.  Can 
Jeremi  Owen. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  W.  Wilcins,  yn  yr  Heol  a elwir 
yn  gyffredinol  Lombard- Street,  gerllaw  i’r  Cyfnewidty  Brenhinol. 
m doc  xxxiii.’  [8plyg:  142  tudalen.] 

Mr.  Jeremi  Owen  ydoedd  fab  i Mr.  David  Owen,  amaethwr 
cyfrifol,  a gweinidog  Ymneillduol  Cefnarthen,  yn  agos  i Lanym- 

* Offor’s  Introduction  to  the  Pilgrim’s  Progress , p.  xix. 
f Gwel  rhif  7,  d.f.  1727. 


364 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1733 


ddyfri,  yn  sir  Gaerfyrddin.  Bu  y mab  hefyd  yn  weinidog  yno  dros 
beth  amser  ar  ol  marwolaeth  y tad ; ond  ymddengys  nad  oedd  yno 
pan  ysgrifenodd  y llyfr  hwn.  Ni  allodd  Mr.  Peter  na  Mr.  Morgan 
gael  dim  ychwaneg  o’i  hanes.  Ond  yr  oedd  yn  weinidog  yn 
Barnet,  sir  Hertfford,*4  yn  1727.f  Nid  oes  nemawr  o lyfrau  duwin- 
yddol  yr  ben  dadau  Cymreig  o’r  ganrif  ddiweddaf  yn  wreiddiolach, 
a tbeilyngacb  o’i  ail  gyboeddi  na’r  traethawd  ucbod.  Matb  o 
bregeth  ydyw  ar  Mat.  ix.  37,  38,  wedi  ei  hestyn  i faint  traethawd 
belaetb,  ac  yn  nbrefn  ac  arddull  y Puritaniaid. 

2.  ‘Pwyll  y Pader;  neu,  Eglnrbad  ar  Weddi’r  Arglwydd. 
Mewn  amryw  Bregetbau.  Wedi  ei  Gyfieithu  (gan  mwyaf;)  a’i 
wneuthur  yn  gwbl  yn  ol  Trefn  Esponiad  y Gwir  Barchedig  Esgob 
Blackal  ar  Weddi  ’r  Arglwydd.  Gan  Tbeopbilus  Evans. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Tbomas  Durston,  Gwertbwr 
Llyfrau,  mdccxxxiii.’ 

Maint  y llyfr  ucbod  yw  94  tudalen  I2plyg. 

[Cynnwys  y llyfr  o dudalenau  227  + 16  = 243.  Y mae  iddo  gyflwyniad 
Lladin — ‘ Viro  Ornatissimo  Sackville  Gwynn,  de  Glan-Bran,  in  Agro  Maridu- 
nensi,  Armig.  a dyddir  y rbagymadrodd  ‘ At  y Darllenydd  ’ — ‘ Dydd  Calan- 
gauaf,  1732.’] 

3.  ‘ Gair  yn  ei  Bryd,  neu  ycbydig  o Eglurliad  ar  Ddirgeledigaeth- 
au  ag  sydd  yn  cael  eu  datguddio  yn  yr  ysgrytbyrau,  pertbynol  ac 
angenrbeidiol  idd  eu  gwybod.  Am  ddoetb  a da,  uniawn  a cbyfiawn 
Arfaetb  Duw,  mewn  perthynas  i Gadwedigaetb  Pecbaduriaid,  yn 
gytunol  ag  Articlau  Eglwys  Loegr,  ac  â barn  Difinyddion  duwiol 
yn  fwyaf  cyffredinol.  Gwedi  eu  gosod  allan  gan  un  ag  sy’n 
ewyllysio  cynnortbwyo  y Oymro  uniaitb  i farnu’n  uniawn. 

Caerfyrddin ; Argrapbwyd  gan  N.  T.  a J.  W.  dros  Enoch 
Francis.  1733.’ 

Pregetb  yw  bon  ar  yr  ocbr  Galfinaidd  i’r  ddadl  oedd  yn  terfysgu 
eglwys  y Bedyddwyr  yn  Hengoed  y pryd  byny,  ac  wedi  ei  hestyn  i 
draetbawd  o 214  o dudalenau.  Terfyna  y Llythyr  at  y Darllenydd 
fel  byn: — ‘ Yr  bwn  wyf  dy  ufudd  wasanaetbwr  mewn  cariad 
Crist’  nogol. 


Am  yr  awdwr  gwel  mewn  lie  arall.J 

* [Tebygol  y golygir  naill  ai  East  Barnet  ai  Chipping  Barnet,  y rhai  sydd 
yn  swydd  Hertfford ; ond  ym  Midlesecs  y mae  Barnet.  ] 


t Ysgrifau  y Dr.  J ohn  Evans,  yn  Llyfrfa  Red  Cross  Street,  Llundain. 
X Gwel  rhif  2,  d.f.  1729. 


Pencelly,  Ebrill 
18.  1733. 


Enoch  Feancis.’ 


1734] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


365 


4.  1 Q-lossarium  Antiquitatum  Britannicarum,  sive  Syllabus  etymo- 
logicus  Antiquitatum  veteris  Britannise  atque  Ibernise,  temporibus 
Bomanorum.  Auctore  Willi  elmo  Baxter,  Cornavio,  Scholar  Merci- 
arorum  Prsefecto.  Accedunt  viri  Cl.  D.  Edvardi  Luidii,  Cemeliarchse 
Asbmol.  Oxon.  de  fiuviorum,  montium,  urbium,  &c.  in  Britannia 
nominibus,  adversaria  posthuma.  Londini,  1719.  Editio  secunda. 

Londini : Impensis  T.  Woodward,  C.  Davies,  J.  Hozard,  W. 
Bickerton,  & B.  Chandler.  MDCCxxxIII.,  8vo 

5.  * Eglurhad  Atbrawiaeth  Dicddefaint  Crist.  Mewn  tair  Pregetli. 
Gan  enwog  wasanaetbwr  Crist  Mr.  Thomas  Bradbury.  0 
Gyfiaethad  Matthias  Maurice. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  1733.’ 

Thomas  Bradbury  a anwyd  yn  Wakeffield,  sir  Gaerefrog,  yn 
1677.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Attercliff.  Dechreuodd  bregethu 
yn  ieuanc  yn  1696;  ond  bu  yn  hir  o amser  yn  cynnorthwyo  yn  y 
weinidogaeth  mewn  amrai  leoedd;  ond  o’r  diwedd  yn  1705-7  efe  a 
ordeiniwyd  yn  Fetter  Lane,  Llundain,  ac  wedi  hyny  efe  a ymsefydl- 
odd  yn  New  Court.  Dyoddefodd  gryn  drallodion  anghyflëus  yn 
niwedd  teyrnasiad  Ann.  Yr  oedd  yn  gryf  yn  erbyn  y golygiadau 
Ariaidd  oedd  yn  ifynu  ym  mhlith  yr  Ymneillduwyr  yn  y dyddiau 
hyny.  Bu  farw  yn  1757,  yn  80  oed,  a’r  60fed  o’i  weinidogaeth.  f 

1734.Î 

1.  ‘Eglurhad  Athrawiaeth  Dioddefaint  Crist.’ 

[Ymddegys  mai  yr  un  yw  hwn  â’r  un  diweddaf  (rliif  5)  o dan  y flwyddyn  o’r 

blaen.  ] 

2.  ‘Infant  Baptism,  No  Institution  of  Christ,  and  the  Dejection  of 
it  Justified  from  Scripture  and  Antiquity,  in  answer  to  Mr.  Fowler 
Walker’s  Book,  entituled,  A Defence  of  Infant  Baptism , &c.,  to  which 
are  annexed  Animadversions  on  thePeverend  Dr.  Thomas  Bidgley's 
Dissertation  on  Infant  Baptism.  By  David  Pees. 

London,  Printed  and  Sold  by  Aaron  Ward,  at  the  King’s  Arms, 
in  Little  Britain,  John  Noon,  at  the  White  Hart  in  Cheapside,  H. 
Whitleridge  near  the  Poyal  Exchange,  and  Samuel  Pogers  in 
Abergavenny.’ 

* Ail  argraffiad  : gwel  rhif  4,  d.f.  1719. 

t Congregational  Magazine. 

t Y flwyddyn  hon  yr  argraffwyd  yr  Almanac  cyntaf  yng  Nghymru  ; ond 
nid  y cyntaf  yn  Gymraeg,  sef  yr  eiddo  Sion  Rhyddercli,  yng  Yghaerfyrddin. 
[Onid  oedd  Sion  Rhydderch  wedi  marw  y pryd  hwn?  Cymh.  rhif  3,  d.f. 


366 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1734 


Helaethiad  oedd  liwn  o’r  rhif  3,  y flwyddyn  ddiweddaf.*  Cyfieith- 
wyd  ef,  nid  gan  yr  awdwr,  ond  gan  weinidog  arall  o’r  enw  John 
Phillips,  yr  hwn  oedd  enedigol  o Rydwilym,  yn  sir  Benfro,  ond  y 
pryd  hyny  yn  Llundain. 

Thomas  Ridgley,  D.D.,  a anwyd  yn  Llundain  tua’r  fl.  1667. 
Addysgwyd  ef  yn  yr  Athrofa  Annibynol  yn  Trowbridge,  swydd 
Wilts,  dan  arolygiaeth  un  Mr.  Davidson.  Yn  1695,  dewiswyd  ef 
yn  gydweinidog  a ehynnorthwywr  i’r  Parch.  Thomas  Gouge,  yn 
agos  i’r  Three  Cranes,  Llundain.  Ar  farwolaeth  y Dr.  Chauncey,  yn 
1712,  dewiswyd  ef  yn  athraw  yr  Athrofa  Annibynol  yn  Llundain, 
yr  hon  swydd  a lanwodd  yn  anrhydeddus  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn 
a gymmerodd  le  ar  y 27fed  o Pawrth,  1734,  yn  y seithfed  flwyddyn 
a thrigain  o’i  oed.  Mae  y Dr.  Ridgley  yn  awdwr  llawer  iawn  o fan 
lyfrau ; ond  ei  brif  waith  yw  ei  Grorff  Duwinyddiaeth,  yn  ddwy 
gyfrol  unplyg.  Cyhoeddodd  y Doctor  ei  hun  ddau  argrafflad  o’r 
gwaith  gwerthfawr  hwn ; ac  y mae  wedi  myned  trwy  amryw  ar- 
graffladau  wedi  marwolaeth  yr  awdwr.  Barna  amryw  ddynion 
dysgedig  mai  y corff  duwinyddiaeth  goreu  yn  yr  iaith  Seisoneg 
ydyw.f 

3.  ‘ The  Life  of  the  Late  Honourable  Robert  Price,  Esq  ; one  of 
the  Justices  of  His  Majesty’s  Court  of  Common-Pleas. 

London  : Printed  by  the  Apointment  of  the  Family,  1734.  Price 
3s.  Stitch’d ; 3s.  6d.  Bound.’  [8vo.j 

Addurnir  yr  wyneb-ddalen  ag  arlun  y gwrthddrych,  yr  hwn  a 
anwyd  yn  y Grilar,  ym  mhlwyf  Ceryg  y Drudion,  sir  Ddinbych. 

Dyfarna  Macaulay  hwn  yn  waith  gwrthun,  llawn  o gamddarlun- 
iadau,  ac  o ysbryd  gwrthryfel.  Ni  feiddiodd  gyhoeddi  ei  Gloria 
Cambria  tra  yr  oedd  y brenin  yn  fyw,  ond  yn  1702  ; ac  eto  geilw 
ei  hun  yn  Bold  Briton.  Yr  oedd  y brenin  wedi  rhoi  digon  o achos  i 
duchan,  trwy  roddi  tiroedd  y goron  yng  Nghymru  i’r  pendefigion 
Dwtsiaidd4 

4.  ‘ Byr  Hyfforddiad  yn  Addoliad  Duw,  a Discyblaeth  Eglwysi  y 
Testament  Newydd.  Gran  y Duwiol  wr  Mawr  ei  ddysc  Doctor 
John  Owen.  0 Gryfiaithiad  Matthias  Maurice. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  1734.’ 

Nid  oes  enw  argraffydd.  Y mae  y cyfieithydd  yn  sylwi  yn  lied 
helaeth,  yn  ei  ragymadrodd  ‘ Att  bawl  sydd  Ynghymru  yn  anivylgan 
J)duw  wedi  galw  i fod  yn  Sainct : ac  yn  neilltuol  y rhai  a breswyliant 
yn  Sir  Benfro,  a Sir  Graerfyrddin,’  yn  amddiflyn  ei  ‘Hanes  Eglwys 
Rhydychied,§  yn  ei  nheulltuad  a henllan,’  yn  erbyn  y ‘ Grolwg  ar  y 
Beiau  y sydd  yn  yr  Hanes,’  gan  Jer.  Owen.|| 

* Gwel  rhif  1,  2,  a 3,  d.f.  1733. 

+ Llythyr  y Parch.  T.  Rees. 

X Gwel  rhif  6,  d.f.  1702. 

§ [Rhyd  y Ceisiaid,  ym  mhlwyf  Llanbeudy,  y mae  yn  debyg.} 

||  Gwel  rhif  7,  d.f.  1727. 


1735J 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


367 


1735. 

1 . ‘ Cristionogaeth  yn  fyr. 

Argraphwyd  yng  Nghaerlleon  gan  Roger  Adam,  Printiwr.  1735.’ 

2.  H ‘Tlysau  yr  Hen  Oesoedd.  1735. 

Awdwr  hwn  ydoedd  Mr.  Lewis  Morris.  Ni  argraffodd  ond 
ychydig  ddalenau  o hono.  Yr  oedd  Mr.  Morris  wedi  sefydlu  ar- 
graifwasg  yng  Nghaergybi  mor  foreu  a hyn — flynyddau  cyn  sefydlu 
nn  ym  Modedern,  fel  y prawf  hyn  a ganlyn  [o  dan  rif  6,  d.f.  1735]. 

3.  * Ymarferiadau  a Myfyrdodau  Sacramentaidd : Neu  Arferol- 
waith  Cristion  cyn  dyfod  at  Fwrdd  yr  Arglwydd,  wrth  y gwaith, 
ac  ar  ol  Oymmuno.  Yn  Ddwy  Ran.  0 Waith  Jabez  Earl,  D.D. 
A Chyfleithiad  loan  I fa  ns. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  dros  yr  Awdwr,  gan  S.  Richardson,  yn 
Salisbury- Court,  gerllaw  Fleet  Street,  mdccxxxv.’ 

Jabez  Earl,  D.D.,  a anwyd  yn  y flwyddyn  1676.  Yn  1699, 
dewiswyd  ef  yn  gynnorthwywr  i’r  Parch  Thomas  Reynolds, 
gweinidog  yr  eglwys  Annibynol  yng  Nghapel  y Weigh -House, 
Llundain,  lie  y llafuriodd  am  wyth  mlynedd.  Yn  1707  symmudodd 
i Hanover-street,  Long- Acre,  Llundain.  Cyflawnodd  ei  weinidog- 
aeth  yno  am  y tymmor  maith  o drigain  ac  un  o flynyddau.  Bu  farw 
yn  1768,  yn  yr  oed  patriarchaidd  o bedwar  ugain  a deuddeg. 
Cyhoeddodd  amryw  bregethau  heb  law  ei  draethawd  ar  Swper  yr 
Arglwydd.  f 

IoanIfans,  neu  * John  Evans,  M.A.,’  y cyfleithydd,  ydoedd  awdwr 
‘ Cyssondeb  y Pedair  Efengyl,’  tybygid.J 

4.  ‘ History  yr  Heretic  Pelagius.  Yn  yr  hwn  y rhoddir  cyflawn 
Hanes  o’i  Heresi  ef.  Dangosir,  Y modd  y torrodd  yr  Heresi  honno 
allan  yn  ddiweddar  ym  mysg  y Protestaniaid  : Y modd  yr  ydys  yn 
gwyrdroi  yr  Ysgrythyrau  tuag  at  ei  Hamddifíyn.  Hefyd,  Y modd 
y cafodd  ei  dwyn  i mewn  (yn  yr  Oes  ddiwaetha  a aeth  heibio)  i’r 
Deyrnas  hon.  Gan  S.  T. 

Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1735.’ 

Yr  awdwr  ydoedd  Simon  Thomas,  awdwr  ‘ Hanes  y Byd  a’r 
Amseroedd.’§  Y mae  hwn  yn  gyfrol  fechan  dlos,  o 256  tudalen 

* Crybwyllir  am  dano  yn  y ‘Diddanwch  Teuluaidd.’  [Y  mae  peth  o’r 
‘ Tlysau  ’ hyn,  os  nad  y cyfan  o honynt,  ar  gadw  yn  y Gywreinfa  Brydeinig  yn 
Llundain.  Y golygydd  neu  gyhoeddwr  ydoedd  Lewis  Morys  ( Llewelyn  Ddu  o 
Fon)  ; ac  y mae  y Rhaglith  iddynt  yn  argraffedig  yn  y Owyliedydd , xiv.  85, 
118,  149,  184,  213,  244.] 

+ Llythyr  y Parch.  T.  Rees. 

Î [Gweler  rhif  2,  d.f.  1765  ; a rhif  2,  d.f.  1773.] 

§ Gwel  rhif  4,  d.f.  1721  ; rhif  1,  d.f.  1724  ; a rhif  1,  d.f.  1728. 


LLYFRYDDIAETII  Y CYMRY. 


368 


[1735 


24plyg.  Y mae  tua’i  hanner  yn  cynnwys  ‘ Mistori  Arminius .’  Am 
Pelagius,  ef  a ddywed : — 

‘Ei  Enw  eyntaf  priodol  ef  oedd  Morgan.  Yr  Enw  hwn  sydd 
gyifredin  ym  mysg  y Cymru  liyd  Reddy w.  Y Cymru  a’i  cymmerasant 
oddiwrth  yr  lieu  Pufeiniaid.  Canys  Preswyliodd  y Pliufeiniaid  yn 
yr  Ynys  lion  ym  mysg  y Brytaniaid  amryw  Gann  oedd  o Elynydd- 
oedd.  Yr  enw  Bliufeinaidd  oedd  Marcus.  Nid  oedd  un  enw  agos 
mwy  cyffredin  yn  mysg  y Pliufeiniaid  na’r  Enw  hwn.  Y Cymru  a’i 
cymmerasant  ac  a’i  galwasant  Marc : Ac  o’r  Enw  hwn  [Marc] 
ffurfiasant  Enw  arall,  yr  hwn  oedd  Marcyn.  Ar  ol  hir  arferiad  yr 
Enw  hwn  [Marcyn],  rhoddodd  tafod  y bobl  gyffredin  droad  iddo,  ac 
a’i  galwasant  Morgan.  Yr  un  gyffelyb  beth  a wnaethant  mewn 
perthynas  i’r  Enw  Joan.  Joan , gair  Hebraeg  yw : Ee’i  arferwydyn 
gyffredin  iawn  ym  mysg  yr  hen  Iuddewon.  Jochanan  a’i  galwent ; 
mae’n  dyfod  o’r  Gair  Hebraeg  [Chanan],  yr  hwn  sy’n  arwyddoccau 
graslawn.  Yr  enw  Hebraeg  Jochanan , y Groegiaid  a’i  galwent  ac  a’i 
scrifenent  Joannes  ; a'r  Phufeiniaid  Johannes.  Y Cymru  a’i  cymmer- 
asant oddiwrtli  y Phufeiniaid,  a’i  galwasent  loan.  loan  y galwe  y 
Cymru  ef  ar  y eyntaf ; eithr  ar  ol  hir  arferiad,  y cyffredin  bobl,  a’i 
lied  droesant  rc  a’i  galwasant  Iouan , ac  ar  ol  hyny  Iewan , ac  o’r 
diwedd  Ifan.  Y Saeson  o honynt  hwythau  a gymmerasant  yr  enw 
hwn  Johannes , ac  a’i  galwasant  John.  Yr  enw  John , y Cymru  a’i 
cymmerasant  oddiwrth  y Saeson,  ac  a’i  galwasant  Shon  : ac  o’r  enw 
hwn,  Shon,  y cyffredin  a ffurfiasant  enw  arall,  sef  Shoncyn  ; a’r  enw 
hwn,  Shoncyn,  trwy  hir  arferiad  a drowyd  ac  a alwyd  Shencyn.  Ac 
felly,  loan,  Iouan , Iewan , Ifan,  Shon , a Shencyn , nid  ydynt  ond  un 
enw,  wedi  ei  wyrdroi  a’i  drawsffurfio  gan  Dafodau  y Bobl  gyffredin. 
Eelly  hefyd  Walter , Wat,  Watcin.  Yn  yr  un  modd  Marcyn  a alwyd 
o’r  diwedd  Morgan.  Eithr  Pelagius,  er  bod  o hono  yn  Lladingwr 
gweddol,  eto  ni  ddangosodd  ef  yma  fod  gantho  Wybodaeth  dra 
chywrain  yn  Nhafodiaeth  ei  wlad  ei  hun.  Canys  fe  debygodd  fod 
ei  enw  ef  [Morgan]  yn  arwyddocau  y Môr-heli ; ac  am  hyny  efe  a 
gymmerodd  yr  enw  Llading  am  y gair  môr,  sef  Pelagus.  Y Phufein- 
iaid a’r  Groegiaid  a alwant  y môr  Pelagus  : a thrwy  chwanegiad  un 
llythyren,  fe  ffurfiwyd  ei  enw  lelagius.  Ac  oddiwrth  yr  enw  hwn  y 
mae  ei  ganlynwyr  yn  cael  eu  galw  Pelagians 

5.  ‘ A Collection  of  Miscellaneous  Prints,  &c.,  chiefly  illustrating 
North  Wales,  including  an  early  view  of  Penmaenmawr,  a play- 
bill of  the  Cambro-Britons,  large  engraving  of  Chirk  Castle.  1735.’ 

6.  ‘ Annogaeth  i Argraphu  Llyfrau  Cymraeg.’ 

Bhoddwyd  yr  argraffwasg  ar  waith  yng  Nghaergybi,  B.A.  1735, 
gan  Llewelyn  Ddu  o Fon,  er  amcanu  gosod  < Tlysau  yr  Hen  Oes- 
oedd’  ger  bron  ei  gyfoedion,  eithr  o wall  amgeledd,  gorchwyl 
methiantus  fu  hwnw,  mal  llawer  un  arall  o’r  fath  yng  Nghymru,  a 
gwael  y dynged  na  buasai  amgen ! meddwn  i ; ond  barned  y dar- 
Renydd  ai  nad  oedd  pwys  yn  chwedl  y gwr  a roddes  ei  law  yn  y 
gwaith,  yr  hwn  sydd  yn  rhagymadrawdd  fel  hyn : — 

‘ At  Deigolion  Gwynedd. — Pwy  bynag  na  fedro  roddi  gair  da  i 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


369 


1735] 


hyn  o orchwyl,  harddach  iddo  na  ddywedo  ddim ; canys  pwy  yn  ei 
gof  a darawai  y llaw  a fai  yn  cynnyg  cymhorth,  er  gwaeled  a fyddai  ? 
ac  nid  yw  yn  chware  teg  enllibio  gwr  dyeithr  yn  ei  gefn.  Beth  a 
wyddech  na  fedr  ateb  trosto  ei  hun,  pei  bai  yn  y fan  ? Os  ffol  a 
fum  am  fyned  i gost  fawr  er  lies  i’m  gwlad  ( tybygaswn  i),  y peth 
lleiaf  a ellwch  yw  esgusodi  gwr  gwirion : Pwy  a ŵyr  Has  peth  nes  ei 
brofi  ? — Wele,  gan  hyny , yn  dyfod  i ofyn  eich  nodded , forwyndod  yr  ar - 
graffwasg  cyntaf  erioed  yng  Ngwynedd ,*  Os  da  fydd  y peth  yn  eich 
goiwg,  chwi  a rowch  fywyd  iddo;  os  amgen,  dychweled  i’r  llwch  o’r 
fie  daeth.  Llawenychasai’ch  hen  deidiau,  pei  gwelsent  y cyfryw  beth : 
nid  oes  ammen  nad  digio  wna  rhai  o honoch  chwi;  dylaswn  fyned  i 
wlad  arall  i ddechreu  prophwydo. 

Er  mwyn  denu  y Cymry  Seisnigaidd  i ddarllen  Cymraeg,  ac  i 
graffu  ar  beth  na  chlywsant  erioed  son  am  dano  (sef  bod  dysg  a 
gwybodaeth  gynt  yng  Nghymru),  rhoddais  y cynnwysiadau  yn  Seison- 
aeg ; na  ddigiwch  gan  hyny  wrth  y cymmysg.  Bernwch  pan  wypoch 
y cwbl.  Da  iawn  y gwn  i,  mai  gwir  a ddywed  yr  hen  Wŷr — A fo 
gwas  cyff redin  byd,  hwyr  y caiff  ei  dal:  Canys  dyled  ar  bawb  nid  yw 
ddyled  ar  neb.  Eto  chwi  a welwch,  er  gwybod  o honof  hyn,  i mi 
dori  drwy  reol  callineb  i’ch  gweini  chwi. 

Pei  edrychem  ar  fyrdra  oes  dyn,  ac  ar  ei  gwagedd,  nid  oes  neb 
mor  gibddall  na  welai  mai  Ffolineb  yw  bydol  ddoetiiineb , a byddem  fwy 
caredig  i’r  genedl  sydd  yn  dyfod  ar  ein  hoi.  Anifeilaidd  yw  y dyn 
a adawai  blant  y byd  mewn  tywyllwch,  lie  y gallai  â chanwyll 
ffyrling  eu  goleuo — “ Gwell  gwae  fi  na  ni." 

Yr  argraffwasg,  medd  y doethion,  yw  Canwyll  y byd,  a Ehyddid 
Plant  Pit  yd  ain-.  Pam  i ninnau  (a  fuom  wŷr  glewion,  gynt ! os  oes 
coel  arnom)  na  cheisiwn  beth  o’r  goleuni  ? Swllt  o bwrs  pob  un  o 
honoch,  tuag  at  y papyr  a’r  gwaith,  a lanwai’r  wlad  o lyfrau  da,  ac 
â liawer  o fwynder  a dyddanwch,  ac  a gadwai’ch  enwau  i dragwydd- 
oldeb,  fal  cenedloedd  ereill.  Oni  wnewch,  gwnewch  a fynech.  Duw 
gyda  chwi ! yw  dymuniad  eich  ufudd  wasanaethwr, 

Lewis  Morris. ’f 

Yn  y wasg  hon  hefyd  yr  argraffwyd  rnath'o  Almanac  yn  y flwydd- 
yn  1741;  canys  dywedir  mewn  rhigwm  o farddoniaeth  ar  yr  wyneb- 
ddalen,  iddo  gael  ei  ‘ brintio  ynmon.’J  Y mae  amgylchiad  yn  cael 
ei  grybwyll  hefyd  yn  nheithlyfrau  y Parch.  John  Wesley,  sydd  yn 
cadarnhau  bod  gwasg  yng  Nghaergybi.  Yr  oedd  Mr.  Wesley  yng 
Nghaergybi  yng  ngauaf  y flwyddyn  1748,  wedi  cael  ei  attal  gan 
wynt  croes  i fyned  i’r  Iwerddon,  pan  y pregethodd  amrai  weithiau 
yno,  a lleoedd  ereill  ym  Mon,  pan  y gofynodd  Mr.  E.,  gweinidog 
Caergybi,  ganddo  ysgrifenu  rhywbeth  by  chan,  ‘I  gynghori  y Method- 
istiaid  i beidio  â gadaelyr  Eglwys ;’  ac  efe  yno  a ysgrifenodd  ei  ‘ Air 
atFethodist,’  (l  A Word  to  a Methodist' ) yr  hwn  a gyfieithodd  Mr.  E., 
ac  a argraffwyd  yn  ebrwydd.’§  Gran  hyny,  yr  oedd  argraffwasg  yng 
* Yr  oedd  hyn  yn  gamgymmeriad,  canys  argraffasid  llyfr  ‘ Holl  Ddyled- 
swydd  Dyn,  ’ yng  Ngwreesam,  er  ys  1 7 mlynedd  cyn  hyn.  Gwel  rhif  5,  d.  f . 1718. 
t [Y  Great , rhif  3,  1805,  t.  110. 

Í Gwel  rhif  1,  d.f.  1741. 

§ Wesley’s  Journals , 1748.  [Gallasai  yn  rhwydd  gael  ei  ‘ argraffu  yn  ebrwydd 5 
heb  fod  gwasg  yng  Nghaergybi,  nac  yn  agos  yno.] 

47 


370 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1736 


Nghaergybi  y pryd  hyny,  neu  yn  rhywle  cyfagos,  fel  y gallesid 
argraffu  yn  ebrwydd  yr  hyn  a ysgrifenodd  Mr.  Wesley,  ar  gais 
gweinidog  y lie  y pryd  hyny.  Aeth  Lewis  Morris  o Fon  i sir 
Aberteifi  tua’r  fl.  1749,  wedi  priodi  ei  ail  wraig,  yr  hyn  oedd  cyn 
bod  son  am  wasg  Bodedern.  Y wasg  hon  a fu  gan  Lewis  Morris,  a 
brynodd  Dafydd  Jones  o Drefriw,  a brynodd  hen  was  L.  Morris, * 
yr  hyn  a gydsaif  â’r  ífaith  fod  gwasg  gan  D.  Jones,  yn  Nhrefriw, 
cyn  bod  John  Rowland  yn  argraffu.  ym  Modedern.  Y mae  yn 
ddigon  eglur  mai  argraffwasg  wahanol  ydoedd  un  Lewis  Morris 
ac  un  John  Rowland,  Bodedern ; ac  mai  nid  ym  Modedern  yr  oedd 
yr  eiddo  L.  Morris,  eithr  yng  Nghaergybi,  yr  hwn  le  oedd  fel  pen- 
cartref  y Morrisiaid,  gan  fod  William  Morris,  un  o’r  brodyr,  yn 
anneddu  yno,  ac  mewn  sefyllfa  gyfrifol  dan  y llywodraeth. 

Lewis  Morris  ydoedd  fab  ieuangaf  Morris  Prichard,  wrth  ei 
alwad  gyntaf  yn  gylchwr,  ac  wedi  hyny  yn  fasnachydd  yd  ; ac  a 
anwyd  ym  Mhentref  Eirianell,  pentref  distadl  ym  mhlwyf  Penrhos 
Llugwy,  ym  Mon,  Mawrth  1,  1702.  Ychydig  o ddysgeidiaeth  a 
gafodd  yn  ei  ieuenctyd;  eto  cyrhaeddodd  i allu  bod  yn  fesurwr  tir,  a 
chwedi  hyny  i swyddau  dan  y llywodraeth,  megys  casglwr  y dreth 
ar  halen  ym  mhorthladd  Caergybi ; ac  yn  1737,  yn  archwiliwr  y 
moroedd  cyffiniol  yng  Nghymru,  yr  hyn  a wnaeth  mor  foddhaol,  fel 
y cyhoeddwyd  peth  o‘i  archwiliadau  yn  1748.  Rhoddwyd  ef  hefyd  yn 
olygydd  y Tolldy  yn  Aberdyfi,  ac  yn  oruchwyliwr  mwnau  y 
brenin  yng  Nghymru.  Tynodd  gynlluniau  o’r  mwngloddiau,  ond 
ni  chyhoeddwyd  hwy.  Yr  oedd  yn  deall  llysieuaeth  a meddyg- 
iniaeth.  Talodd  hefyd  gryn  sylw  i beirianwaith,  ac  hefyd  i gerdd- 
oriaeth.  Yr  oedd  yn  gyflym  iawn  i weled  talent  mewn  dynion 
ieuainc,  ac  yn  awyddus  i roi  iddynt  bob  cefnogaeth,  megys  y cefn- 
ogodd  ac  y cododd  Goronwy  Owen  i sylw.  Yr  oedd  yn  hynafiaeth- 
ydd  Oymreig  enwog,  ac  yn  fardd.  Gadawodd  waith  enwog  o’r  enw 
‘ Celtic  Remains,’  yn  ddwy  gyfrol,  yn  barod  i’w  hargraffu,f  ac 
hefyd  ‘Trysorgell  Barddoniaeth.’  Y mae  ysgriflyfr  o’i  eiddo  gan 
Miss  Richards,  Llanerfyl.  Treuliodd  ddiwedd  ei  oes  ym  Mhen- 
bryn,  ym  mhlwyf  Llanbadarn  Fawr,  sir  Aberteifi,  lie  a gafodd  gyda’i 
ail  wraig.  Ei  wraig  gyntaf  oedd  Elisabeth  Griffith,  o Dŷ 
Wydryn,  ger  Caergybi,  yr  hon  a briododd  yn  1729;  a’r  ail,  Ann 
Lloyd,  o Benbryn,  yn  1749.  Bu  farw  Ebrill  11,  1765,  yn  63  oed.j: 

1736. 

1.  ‘ Cadwyn  Euraidd  o Bedair  Modrwy,  i dynnu  Pechaduriaid, 
at  eu  dymunol  Drigfan.  Neu  Ystyriaeth  byr,  o'r  pedwar  peth  olaf 
sef  1.  Marwolaeth,  y sicraf.  2.  Barn,  y manylaf.  3.  Uffern,  y 
mwyaf  dychrynadwy.  4.  Y Nef,  y mwyaf  hyfryd,  &c. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  tros  Lewis  William.  1736.’ 

* Llythyr  P.  Davies,  Llansannan. 

t [Nid  ydynt  barod  i’w  hargraffu.  Yr  wyf  yn  gydnabyddus  ddigon  ag  un 
o’r  ddwy  gyfrol  hyn,  yr  bon  a alwai  yr  awdwr  yn  rban  gyntaf.] 

Î Willams’s  Eminent  Welshmen : Cambrian  Register , vol.  ii. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


371 


1736] 


Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.*  Grwerthwr  llyfrau  ydoedd  y 
Lewis  William  hwn,  tros  ba  un  y cafodd  y ‘ Gradwyn  ’ ei  argraffu  y 
tro  hwn.f 

2.  ‘ Heraldry  Displayed.  By  John  Davies.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad  neu  argraffiad  newydd  ; J cyhoedd- 
wyd  yr  argraffiad  hwn  gan  Mr.  J ohn  Reynolds,  o Groesoswallt,  yr 
hwn  oedd  yn  fab  i Jacob  Reynolds,  o’rWaen,  ac  a briodasai  chwaer 
i’r  awdwr ; gan  hyny,  y cyhoeddwr  ydoedd  nai  fab  chwaer  i hynaf- 
iaethydd  y Rhiwlas.§ 

3.  ‘Marwnad  i Sion  Rhydderch,  gan  Jenkin  Thomas. 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin.  1736.’|| 

Jenkin  Thomas  ydoedd  fab  i Thomas  Morgan,  ac  ŵyr  i Morgan 
Rhydderch,  a gorwyr  i Dafydd  Grruffydd,  o’r  Cwm  Du,  ger  Castell 
Newydd  yn  Emlyn,  yn  sir  Graerfyrddin,**  ac  yr  oedd  Sion  Rhydderch 
yr  argraffydd,  yn  ewythr  o frawd  ei  dad  iddo.  Ganwyd  ef  tua’r  fl. 
1688,  neu  o hynyi  1690,  ym  Melin  y Drewen.  Crydd  ydoedd  wrth 
ei  alwedigaeth,  ac  yr  oedd  hefyd  yn  amaethwr  bychan,  ac  yr  oedd 
hefyd  yn  arferyd  ei  ddawn  fel  pregethwr.  Bu  iddo  saith  o blant. 
Daeth  chwech  o honynt  yn  ddynion  lied  hynod  fel  ysgolheigion  a 
beirdd,  er  eu  bod  oil  wedi  eu  dwyn  i fyny  yn  gryddion,  sef  Dafydd, 
Enoch,  John,  Samuel,  Nathaniel,  ac  Evan.  Yr  oedd  John  yn  ys- 
grifenydd  yr  ynadon  yn  ei  gymmydogaeth.  Perthyn  i’r  Presbyter- 
iaid  yn  y Drewen,  ger  Aberteifì,  yr  ydoedd. ff  Ychydig  o’i  waith 
sydd  wedi  ei  gyhoeddi — rhyw  ychydig  ym  ‘ Mlodau  Dyfed,’  acy  mae 
‘Cywydd  o Grlod  haeddedigol  i’r  Llyfr,’  yn  gyssylltedig  â ‘ Meddyliau 
Neillduol’  yr  Esgob  Beveridge,  a gyhoeddwydyn  1 7 1 7.JÎ  Bu  farw 
tua’r  û.  1765.§§  Y mae  gorwyr  iddo,  o’r  enw  Samuel  Jenkins,  yn 
by w yn  Philadelphia,  America,  ac  yn  awdwr  amry w lyfrau  Seisonig ; 
ac  yn  eu  plith  ‘ Hanes  Cymru,’  a gyhoeddwyd  tua’r  fl.  L 853. ||  || 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1607. 

f Gwel  rhif  8,  d.f.  1737. 

Î Gwel  rhif  21,  d.f.  1716. 

§ Cambro- Briton,  vol.  i.  p.  386. 

||  Yn  ol  Ceinion  Alun,  t.  72. 

**  [Yng  Ngheredigion,  megys  y crybwyllwyd  o’r  blaen,  y mae  y Cwm  Du. 
Gweler  rhif  2,  d.f.  1716.] 

++  [Y  mae  y Drewen  o ddeutu  9 milltir  o Aberteifi,  ac  o ddeutu  milltir,  . eu 
ychydig  yn  chwaneg,  o Drefhedyn  Emlyn,  ac  ar  y ffordd  fawr  rhwng  y ddwy 
dref . Y mae  swrn  o waith  prydyddol  ‘ loan  Siencyn,  ’ neu  ‘ Sion  y Crydd  Bach,  ’ 
fel  ei  gelwid  weithiau,  yn  argraffedig  ym  Mlodau  Dyfed  ; a chynnwys  y gwaith 
amryw  o gyfansoddiadau  Siencyn  Thomas  ; a chan  neu  ddwy  o waith 
Nathaniel  Siencyn.] 

ÎÎ  Gwel  rhif  3,  d.f.  1717. 

§§  Yr  Adolygydd , 1852,  t.  54-9. 

1111  Gyfansoddiadau  Eisteddfod  Castell  Newydd  Emlyn,  t.  49.  [Ymfudodd 
‘ Samwel  Siencyn,’  mab  i Siencyn  Thomas,  i America,  yn  rhywle  oddeutu 
can  mlynedd  yn  ol ; ac  ŵyr  i’r  Siencyn  Samwel  hwnw  yw  dinesydd  presennol 
Philadelphia.] 


372 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1737 


4.  ‘ Y Psallwyr,  neu  Psalmau  Dafydd ; gyda’r  Catecliism,  ag  amryw 
Weddiau  etholedig,  a Rhai  Psalmau  Cân  allan  o’r  Llyfr  Gweddi 
Gyffredin.  Chwanegwyd  at  y Catecliism  a’r  Gyfer  pôb  Pwngc  o 
honaw  rhyw  Destyn,  neu  ran  o’r  Scrythur-lân  yn  profi  yr  unrliyw. 

Argraphwyd  yn  Llundain  yn  y Flwyddyn.  m.dcc.xxxvi/ 

5.  if  ‘Interesting  Old  Case  between  Tbos.  Morgan,  Gent.,  and 
W.  Morgan,  Esq.,  relative  to  tbe  Lands  Wm.  Morgan  of  Lanedern, 
in  th  Co.  Glamorgan.  1736.’ 

Argraffwyd  yn  gyfrinachol. 

6.  if  ‘Three  privately  Printed  Statements,  by  C.  Mason,  Ben 
Stoakes,  and  Sir  J.  Bybye  Lake,  Salop/ 

Argraffwyd  yn  gyfrinachol  i ddybenion  cyfreithiol  yn  1736. 

7.  ‘ A Brief  Account  of  many  of  the  Prosecutions  of  the  people 
called  Quakers  in  the  Exchequer,  Ecclesiastical,  and  other  Courts/ 

Y mae  yn  hwn  enwau  llawer  o’r  Crynwyr  Cymreig,  a’u  dyoddef- 
iadau.*  Ysgrifenwyd  atebiad  iddo  gan  offeiriad  Llacharn,  yn  cael 
ei  gefnogi  gan  ei  Irodyr  yn  esgobaeth  Ty  Ddewi.f 

8.  if  ‘ Voyages,  Travels,  and  Adventures,  with  the  History  of  his 
Brother  Jonathan  Vaughan.  By  Wm.  Owen  Gwin  Vaughan. 
1736.’ 


1737. 

1.  ‘ Welch  Piety,  or  an  Account  of  the  Circulating  Welch  Charity 
Schools,  from  Michaelmas  1734  to  Michaelmas  1737. 

London,  Printed  by  M.  Downing/ 

Mynag  neu  adroddiad  ysgolion  dyddiol  symmudol  y Parch. 
Griffith  Jones,  Llanddowror,  ydyw,  y cyntaf ; y rhai  abarhawydbob 
blwyddyn  yn  gysson  hyd  1760.  Y maent  yn  gronfa  ragorol  o 
wybodaeth  am  ansawdd  crefydd  a dysgeidiaeth  yn  yr  oes  fiono.  Ef 
allai  na  byddai  yn  briodol  myned  hebio  heb  roddi  ychydig  linellau 
coffaol  yma,  am  un  a fu  mor  hynod  yn  ei  oes. 

Y Parch.  Griffith  Jones  a anwyd  yng  Nghilrhedyn,  yn  sir  Gaer- 
fyrddin,  yn  1683.  Bu  farw  ei  dad  pan  ydoedd  ef  yn  ieuanc  ; ond 
gan  ei  fod  yn  awyddus  am  efrydiaeth,  cafodd  ei  roddi  o dan  athraw 
galluog  yn  Ysgol  Pamadegol  Caerfyrddin,  lie  y daeth  ym  mlaen  yn 
gyflym.  Ordeiniŵyd  ef  yn  ddiacon  gan  yr  Esgob  Bull,  yn  1708,  a’r 
flwyddyn  ganlynol  yn  offeiriad.  Yn  1711,  rhoddwyd  iddo  fywol- 
oliaeth  Llandeilo  Abercowyn ; ac  yn  1716,  rhoddodd  Syr  John 
Phillips,  Barwnig,  o Gastell  Picton,  iddo  ficeriaeth  Llanddowror. 

* Rees’s  Non-Con.  in  Wales , p.  307. 
t Gwel  rhif  5,  d.f.  1739. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


373 


1737] 


Priododd  Mr.  Jones,  wedi  hyny,  chwaer  i Syr  John.  Yr  oedd  hefyd 
yn  achlysurol  yn  gwasanaethu  Llanllwch,  ger  Caerfyrddin,  lie,  fel 
un  o’i  gynnulleidfa,  yr  arferai  un  Miss  Bridget  Vaughan,  yr  hon 
wedyn  a ymbriododd  ag  Arthur  Bevan,  Ysw.,  o Lacharn,  ei  wrando, 
a’r  hon  y mae  ei  haelioni  wedi  gwneyd  ei  choffadwriaeth  yn  hynod 
yng  Nghymru.  Darfu  i enwogrwydd  Mr.  Jones,  fel  offeiriad  selog, 
ei  ddwyn  i sylw  y 1 Gymdeithas  er  Lledaenu  yr  Efengyl  mewn 
Parthau  Pellenig,’  y rhai  a’i  tyhient  ef  yn  neillduol  addas  fel  cen- 
adwr  i’r  India.  Efe  a gydsyniodd  â’u  cais,  ac  a ymbarotôdd  i fyned 
ymaith ; ond  yn  rhywfodd  cafodd  ryw  attalfa,  a da  a fu  hyny  er  mwyn 
y Oymry.  Yn  1730,  y dechreuodd  sefydlu  ei  ysgolion  dyddiol  sym- 
mudol,  pryd  y sefydlwyd  dros  3185  o ysgolion,  ac  y bu  tros  150,213 
yn  derbyn  addysg  ynddynt.  Dygwyd  yr  ysgolion  ym  mlaen  wedi 
marwolaeth  Mr.  Jones  gan  Mrs.  Bevan,  yn  ystod  ei  bywyd,  sef  tuag 
ugain  mlynedd ; a gadawodd  yn  ei  hewyllys  y swm  o 10,000^?.  tuag 
at  eu  cynnaliaeth.  Bu  farw  yn  nhy  Mrs.  Bevan,  Ebrill  8,  1761,  yn 
78  oed,  a chladdwyd  ef  yn  eglwys  Llanddowror,  lie  y cyfodwyd 
cerf-faen  er  coffadwriaeth  am  dano,  ar  draul  yr  un  foneddiges.*' 
Heb  law  mynu  allan  ddau  argraffiad  o’r  Beibl  Cymraeg,  cyfansodd- 
odd  a chyhoeddodd  tuag  un  ar  ddeg  o wahanol  weithiau  o wahanol 
faintioli,  yn  Gymraeg,  a rhai  yn  Seisonaeg,  a llawer  o honynt  fwy 
nag  unwaith,  fel  y gwelir,  o dan  eu  priodol  flynyddoedd  yn  y gwaith 
hwn ; ac  y maent,  amrai  o honynt,  wedi  eu  cyhoeddi  amrai  o weith- 
iau er  hyny  hyd  yn  hyn. 

2.  1 Cynnyg  tuag  at  wneuthur  yr  Wybodaeth  o Grefydd  yn  hawdd 
i’r  Dealltwriaeth  iselaf.  Sef,  Hanes  ferr  ac  eglur  o Athrawiaethau 
a Pheolau  y Grefydd  Gristianogol.  Scrifenedig  yn  Saesonaeg  gan 
Edward  Synge,  D.D.,  Archesgob  Tuam  yn  Iwerddon. 

Phydychen.  Argraphwyd  gan  Leon  Lichfield.  1737.’ 

3.  1 Patrwm  y gwir  Gristion  ; neu  Ddilyniad  Iesu  Grist,  &c. 
Gan  Thomas  à Kempis. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  Thos.  Durston.’ 

Y mae  arlun  or  croesholiad  yn  nechreu  yr  argraffiad  hwn  o’r 
‘Llyfr  Dilyniad,’  ac  yn  ei  ddiwedd  dywedir  ei  argraffuyn  yflwydd- 
yn  hon.  Yr  oedd  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad,  neu  yn  hytrach  yn 
gyfieithiad  ac  argraffiad  newydd.f 

4.  * Oyngor  Phad  yr  Anllythrennog  : neu  Lyfr  bâch  mewn  ffordd 
o Holiad  ac  Atteb,  yn  anrheg  mewn  cariad  y ddynion  t’lawd  ac  isel 
y ddyscy  darllain.  Gyda  Dymuniad  difrifol  ô fendith  y Nefoedd 
arno,  fel  y delont  trwy  Pas  ac  addysc  y’r  Yscrythurau  y adnabod  ac 
y addoli  Duw,  y fod  yn  gyfoethog  mewn  ffydd  ac  yn  ddedwydd  yn 
y bŷd  a ddaw.  Gan  Wenidog  ô Eglwys  Loegr. 

* Wiliiams’s  Biog.  Diet.,  of  Eminent  Welshmen. 

t Gwel  rhif  2,  d.f.  1679  ; rhif  5,  d.f.  1684  ; rhif  4,  d.f.  1723  ; a hwn  yma. 


3T4  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1737 

Argrapbwyd  yn  Llundain  yn  y Flwyddyn  M.DCC.xxxYII.,  16plyg  : 
tudalenau,  vii+72  = 79.] 

5.  ‘Dwy  Ffurf  o Weddi.  Y gyfarwyddo’r  anghyfarwydd 
ynghylch  y ddyledswydd  fawr  Ron,  a’r  y llwyddiant  ô ba  un,  gyda 
Duw,  y mae  tragwyddol  J echydwriaeth  dŷn  yn  sefyll,  fel  na  ddyleu 
neb  y esceuluso  gweddi  (mewn  amser  Cymineradwydd)  ac  ewyllysio 
fod  yn  gadwedig. 

Argrapbwyd  yn  Llundain  yn  y Flwyddyn  M.DCC.xxxvII., 
[16plyg:  48  tudalen.] 

Y mae  yn  dra  sicr  mai  gwaitb  gweinidog  Llanddowror  ydyw  y 
ddau  ucbod ; y rhai  a argraffwyd  gyda’u  gilydd  yn  un  llyfr,  ond 
bod  gwyneb-ddalen  i bob  un  wrtho  ei  hun. 

6.  ‘ Helaetbrwydd  o Bas  i’r  Gwaelaf  o Bechaduriaid.  Mewn 
banes  gywir  a ffyddlon  o Fywyd  a Marwolaetb  Jolin  Bunyan. 
Mewn  Dadguddiad  Rhagorol,  a Bhyfeddol  Drugaredd  Duw  yng 
Nghrist  iddo  ef,  yn  enwedigol  yn  ei  Grymmeryd  ef  o’r  11  web  a’i 
ddycbwelyd  ef  i ffydd  ei  Fendigedig  Fab  Jesu  Grist.  Lie  y dangos- 
ir  yn  neillduol,  pa  olwg  a pba  helbul  a gafodd  am  Becbod,  ac  befyd 
pa  Brofedigaetbau  niweidiol  a gyfarfu  efe  a bwynt,  a’r  modd  y dyg- 
odd  Duw  ef  trwyddynt  oil.  Wedi  Gyfiaetbu  o’r  Nawfed  Argrapb- 
iad  Saesnaeg,  Gan  John  Einnon. 

Argrapbwyd  yn  y Hwyddyn  1737,  ag  ar  wertb  gan  Dafydd  Isaac. 
Pris  Is.  6c.’ 

7.  1 Cyfarwyddid  i’r  Cymru.  A ysgrifenwyd  yn  1655. 

Printiedig  yn  y Mwytbig,  1737.’ 

8.  ‘ Yr  Ymroddiad  neu  Bapuryn.  A Gyfieitbwyd  ddwy  [waitb 
i belpu  y Cymru  o’r  Hunan  a’r  drygioni.  Fe  a’i  Cyfieitbwyd  yn  y 
flwyddyn  1654. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Thomas  Durston,  tros  Lewis 
William,  Gwertbwr  Llyfrau,  yn  y flwyddyn  1737.’ 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argrafíìad.*  Y mae  y ddau  ucbod  yn  cael  eu 
priodoli  i awduriaeth  Morgan  Llwyd  o Wynedd. 

9.  ‘ The  English  and  Welch  Dictionary  or  The  English  before 
the  Welch.  Containing  all  the  Words  that  are  Necessary  to  under- 
stand both  Languages  ; but  more  especially,  for  the  Translation  of 
the  English  into  Welch.  Wherein  you  may  Easily  find  the  Welsh 
Word  or  Words,  to  every  English  Word.  Originally  began  by 
John  Roderick,  and  now  Finished  and  compleated  with  several 


Gwel  rhif  1,  d.f.  1657. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


375 


1737] 


hundred  Additional  Words,  by  the  Revd.  Mr.  John  Williams 
Rector  of  Willey  in  Shropshire.^ 

Shrewsbury  Printed  and  Sold  by  Thomas  Durston.  1737.’ 

Y mae  iddo  hefyd  wyneb-ddalen  Grymraeg  fel  hyn  : — 

*Y  Greirlyfr  Saesneg  a Chymraeg ; Neu’r  Saesneg  o flaen  y 
Oymraeg.  Yn  cynnwys  yr  holl  Eiriau  sy’  angenrheidiol  i ddeall  y 
ddwy  Jaith,  eithr  yn  fwy  enwedigol,  i gyfieithu’r  Saesneg  i’r 
Cymraeg.  Ym  mha  un  y bydd  hawdd  i chwi  daro  wrth  air,  neu 
Eiriau  Cymraeg  i bob  Caer  Saesneg.  A ddechreuwyd  ar  y Cyntaf 
gan  Sion  Rhydderch,  ag  a ddibenwyd  yn  awr,  ynghyd  a Cliwan- 
egiad  o lawer  cant  o Eiriau  gan  y Parchedig  Mr.  John  Williams 
Person  Plwyf  Willey  yn  Sir  Amwythig. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas 
Durston.  1737.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad  diwygiedig.f  Ymddengys  wrth 
gymharu  y ddau  dudalen  hyn  â’u  gitydd,  a rhagymadrodd  yr  ar- 
graffiad cyntaf,  yr  hwn  hefyd  sydd  yn  ddwyieithawg,  y byddai  Sion 
Rhydderch  yn  argraffu  ei  enw  yn  amrywiol — 3m  John  Rhyddench , 
John  Roderick , a John  Rogers , gan  olygu,  mae  yn  debygol,  mai  yr  un 
ydyw  yr  enwau  hyn  yn  wirioneddol,  ond  bod  y naill  yn  Cymraeg 
a’r  llall  yn  Seisonaeg.  Y mae  i'r  ail  argraffiad  hwn  ragymadrodd 
gan  Thomas  Durston,  y cyhoeddwr,  fel  hyn  : — 

‘ Yr  wyf  yn  credu  y bydd  yr  ail  Argraphiad  hwn  or  Gieirlyfr 
Saes’naeg  a Chymraeg  yn  dra  llesol  a buddiol  i Drigolion  caredig 
Eeheubarth  a Grwynedd ; 0 herwydd  paham  yr  wyf  yn  gobeithio 
nad  oes  dim  Achos  i’m  esgusodi  tros  y gorchwyl  hwn, 

Fe  ddygwyd  y gwaith  hwn  i ben  trwy  Boen  a llafur  Mr.  J.  W. 
yr  hwn  a fanwl  ddiwygiodd  amryw  feiau  anoddef  yn  yr  Argraphiad 
cyntaf ; 0 gasgliad  pa  un  mi  a chwanegais  agos  o chwe  chant  o 
Eiriau  newyddion  yn  y Saes’neg  a’r  Grymraeg ; Y mae  fy  ngobaith 
am  hynny  y bydd  y Greirlyfr  hwn  yn  gymmeradwy  gan  bawb  ar  a 
ddymunont  Amlediad  ag  amlhâd  i’r  hên  Iaith  Frutanaidd.  Y 
groesaw  a’r  Cymmeriad  a ddangosodd  y Cymru  mwynion  i’r  Ar- 
graphiad cyntaf  o’r  Llyfr  hwn  (ammherffaith  a beius  fel  yr  ydoedd) 
am  cynhyrfodd  yn  bennaf  dim,  i Argraphu  a gosod  allan  yr  ail 
Argraphiad  hwn,  yr  hyn  a’i  gwna  ef  nid  yn  unig  o Lês  cyffredinol, 
ond  fel  yr  wyf  yn  gobeithio,  yn  Foddlonrwydd  mawr  i’r  Sawl  a 
chwennychont  goleddu  a chadw  y Dafodjaeth  Grymraeg  yn  ei 
I Phurdeb  a’i  Chywreinrwydd,  yr  hwn  yw  gwir  Ddymuniad  Eich 
j ufuddaf  Wasanaethwr  T.  D.’ 

* [Chwanega  yr  awdwr  yma — ‘ and  of  Mr.  Lewis  Evan  of  Landessilio  ond 
j gallaf  sicrhau,  ar  wybodaeth  bersonol,  nad  oes  dim  o’r  fath  betli  i’w  weled  ar 
I gynddalen  y llyfr  hwn.  Y mae  yr  enw  Seisonig  ar  y Haw  chwith,  a’r  un 
Cymraeg  ar  ei  gyfer  ar  y llaw  dde.  Nid  yw  y gwaith  wedi  ei  dudalenu  ; ond 
j llyfr  8plyg  bychan  lied  drwchus  ydyw.] 

t Gwel  rhif  5,  d.f.  1725. 


376  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1738 

10.  * Memorials  sent  up  to  Parliament  by  Pees  Griffith  and 

Thos.  Lewis,  concerning  the  Tithes  of  Old  Padnor.’ 

Argraffwyd  yn  anghyhoedd  yn  1737.  Y mae  yn  cynnwys  hys- 
bysiaeth  gyfreithiol  ac  eglwysig  am  bersoniaeth  ac  eglwys  Maesyfed 
Hen. 

1738. 

1.  1 Tracts  on  the  English,  Welsh,  and  Irish.’ 

[Y  mae  yri  debygol  genyf  mai  rhif  7 o dan  y flwyddyn  hon  yw  y gwaith  y 
cofnodir  ei  enw  yn  anghyflawn  yn  y lie  hwn.  Amlwg  y w nas  gwelodd  yr  awdwr 
mo  liono,  ped  amgen  rhoddasai  ei  enw  yn  gyflawn,  os  yn  wabanol  i’r  un  a 
gofnodir  yn  y blaen.] 

2.  ‘ The  Case  of  the  Hon.  James  Annesley  and  the  Earl  of 
Anglesea,  Humbly  offered  to  the  lovers  of  truth.’ 

3.  ‘ Cydymaith  i’r  Allor.  Yn  dangos  Natur  ac  Angenrheidrwydd 
o Ymbarattoi  i’r  Sacrament,  Y Cymmun  Sanctaidd.  Ym  mha  ûn 
y frofir  yr  holl  ofn  ag  Arswyd  (ynghylch  Bwytta  ac  Yfed  yn  an- 
nheilwng,  ac  i fod  yn  Euog  o Ddamnedigaeth  i ni  ein  hunain  wrth 
hynny)  yn  ddisail ; ac  yn  anwarrantedig.  At  yr  hyn  y chwanegwyd, 
Gweddiau  a Myfyrdodau,  i Ymbarottoi  i dderbyn  y Sacrament,  fel 
ag  y mae  Eglwys  Loegr  ym  gofyn  gan  ei  Chymmunwyr. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas 
Durston,  1738.  Pris  6d.’ 

4.  1 Galwad  at  Orseddfaingc  y Gras,  Eel  na’n  Condemniwr  o flaen 
Gorseddfaingc  Barn;  neu  Ymddiddanjon  ynghylch  Gweddif  yn  cyn- 
nwys Annogaethau  a Chyfarwyddjadau  i weddio  Duw  tra  fyddom  yn 
y Bŷd  hwn,  fel  y byddom  sicr  o Pas  a Thru  gar  edd  i Eywyd  Tra- 
gwyddol  yn  y Bŷd  a ddaw.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

Argraphwyd  yn  Llundain  yn  y flwyddyn  m.dcc.xxxviii.’^ 

Y mae  yn  wybodus  mae  y Parch.  G.  Jones,  Llanddowror,  oedd  yr 
awdwr.  Adgyhoeddwyd  hwn  hefyd  yn  1838,  fel  un,  a’r  cyntaf  o *r 
darnau,  yn  cynnwys  y gyfrol  gyntaf  o ‘ Holl  Ysgrifeniadau  Cymreig  y 
diweddar  Barch.  Griffith  Jones,  Llanddowror,  Swydd  Gaerfyrddin ; 
ynghyd  â Chofnod  o’i  Fywyd.  Gan  y Parch.  E.  Morgan,  M.A. 
Eicar  Syston  a Padcliffe,  swydd  Leicester,  a Chaplan  Aglwydd 
Eerrers.’  Eithr  un  gyfrol  yn.  unig  a gyhoeddwyd. 

5.  ‘ Carwr  y Cymru,  yn  anfon  ychydig  gymmorth  i bob  Tad,  a 
mam  sy’n  ewyllysio  bod  eu  plant’n  blant  i Dduw  hefyd ; A chael 
ymddiddan  ysbrydol  rhwng  rhieni  a’u  plant,  yn  cynnwys  eu  dyled- 
swydd  i’w  gilydd. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Tho.  Durston,  tros  Dafydd  Jones, 
Athraw  Yscol  Gymreig.’ 

6.  % ‘ Cydymaith  yr  Eglwyswr  yn  ymweled  a’r  claf,  yn  cynnwys 
i.  Y modd  neu  wedd  o ymweled  a’r  claf.  n.  Y drefn  am  ymweled 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


377 


1739] 

a’r  claf,  allan  o Lyfr  Gweddi  Gyffredin.  m.  Cymmun  y Olaf.  iv. 
Rhai  Gweddiau  a Ffurfian  ereill.  Gan  mwyaf  allan  o sgrifeniadau 
defosionawl  rhai  o’r  Difeinyddion  enwocaf  o Eglwys  Loegr,  ynghyd 
a Bedydd  Public  a Phreifat.  O gyfieithiad  Edward  Jones,  Llan- 
afrewig. 

Mwythig,  Argraphwyd,  ac  ar  werth  yno  gan  Thos.  Durston.’ 

Nid  oes  amseriad  i’r  argraffiad  hwn;  ond  hysbysir  ar  ddalen 
gyssylltedig  â Geirlyfr  Rhydderch  a Williams,  a argraffwyd  gan 
Durston  yn  1737,*  ei  fod  yn  yr  argraffwasg,  ac  y cyhoeddid  ef  mewn 
ychydig  amser.  Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad.  t 

7.  1 An  Essay  on  the  Antiquities  of  Great  Britain  and  Ireland  : 
Wherein  they  are  placed  in  a clearer  Light  than  hitherto.  Designed 
as  an  Introduction  to  a larger  Work,  especially  an  Attempt  to  shew  an 
Affinity  betwixt  the  Languages,  &c.  of  the  ancient  Britains,  and  the 
Americans  of  the  Isthmus  of  Darien.  In  answer  to  an  Objection 
against  revealed  Religion. 

Edinburgh,  Printed  by  T.  and  W.  Ruddiman,  and  sold  by 
Alexander  Kincoid  Bookseller,  mdccxxxviii.’  [8vo.] 

Y mae  yn  cynnwys  hefyd  20  o dudalenau  o esiampl  o Eirlyfr 
Seisonaeg  a Gwyd  deleg,  Llythyr  E.  Lhuyd  at  y Scotiaid,  a Geir- 
eglurydd  o eiriau  Americanaidd  Culdir  Darien. 

[Cynnulliad  o wahanol  draethodau  wedi  eu  tudalenu  ar  eu  pen  eu  hun  ydyw. 
Cynnwys  gyfieithiad  i’r  Seisoneg  o Ragymadrodd  Cymraeg  (‘At  y Cymry’) 
Edward  Llwyd  i’r  Archc&ologia  Britannica , yng  nghyd  â’r  Rhaglith  Gwyddeleg 

a geir  yn  yr  un  gwaith] 

8.  ‘ The  Briton  Described,  or  a Journey  through  Wales.  1738.’ 

[Yr  un  yn  ddiau  â’r  gwaith  canlynol,  rhif  9.] 

9.  ‘ Collection  of  Travels  and  Memoirs  of  Wales,  containing  the 
Briton  Described,  being  a Pleasant  Relation  of  D — n S — t’s  J ourney 
into  that  Ancient  Kingdom ; Humours  and  Customs  of  the  People ; 
Trip  to  North  Wales ; the  Welsh  Man’s  Sermon.  1738.’ 

Gwaith  yr  hen  Ddeon  Jonathan  Swifft  ei  hun  ydyw ; ac  y mae 
ynddo  yr  arlun  nodedig  o hono  yn  esgyn  ar  ei  geffyl. 

[Lledrith  yw  tadogi  y llyfryn  llipa  hwn  ar  y Dr.  Swifft.  Nid  ysgrifenodd 
Deon  doniol  Sant  Padrig  erioed  mo’r  fath  ‘ ffol  eiriau  ffiloreg  ’ ag  a geir  ynddo. 
j Rhyw  ddynsodechyn  o Sais  gelynol,  a geisiai  wneuthur  digriflun  o’r  Dywysog- 
I aeth  a’i  harferion,  ydyw  ei  awdwr.] 

1739. 

1.  ‘Gwagedd  mebyd  ajeuengtid,  Yn  yr  hwn  y dangosir  Natur 
lygredigpobl  jeuaingc,  ac  y cynhygir  moddion  er  eu  Diwygiad.  Sef. 
Rhai  Pregethau  a Bregethwyd  yn  Hand  Alley,  yn  Llundain,  ar 
| Ddymuniad  amryw  o rai  jeuaingc.  At  yr  hwn  y chwanegwyd 
Catechism  i rai  jeuaingc.  Gan  Daniel  Williams,  D.D. 

* Gwel  rhif  9,  d.f.  1737. 

t Gwel  rhif  4,  d.f.  1699  ; rhif  8,  d.f.  1700  ; a hwn  yma. 

48 


378 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1739 


Llundain,  Argraphwyd.’  [8plyg : tudalenau  200.] 

Y Dr.  Daniel  Williams,  a anwyd  yng  Ngwrecsam,  yn  1644.  Pan 
yn  ddennaw  mlwydd  oed,  ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  Henaduriaethol. 
Wedi  gweinidogaetlm  mewn  amryw  leoedd  yn  Lloegr,  aeth  i’r  Iwerdd- 
on,  yn  gapelwr  i Arglwyddes  Meath,  ac  i weinidogaethu  i gynnull- 
eidfa  yn  Dublin,  lie  y bu  ugain  mlynedd,  ac  y priododd  foneddiges  o 
deulu  anrhydeddus  a chyfoethog.  Symmudodd  i Lundain  yn  1682. 
Derbyniodd  y radd  o D.D.  gan  Brifysgolion  Edinburgh  a Glasgow. 
Wedi  hyny  galwyd  ëf  i weinidogaethu  i gynnulleidfa  o Ymneillduwyr 
yn  Wood-street,  Llundain,  ac  wedi  hyny  yn  Hand  Alley,  Pinner’s 
Hall,  a Salter’s  Hall.  Yr  oedd  y Brenin  William  hi.  yn  hoff  o hono, 
ac  yn  ymgynghori  ag  ef  yn  fynych  ar  achos  Iwerddon.  Bu  dadl 
bwysig  rhyngddo  a’r  Dr.  Crisp,  yr  hwn  oedd  yn  Antimoniad  o Galfiniad. 
Gadawodd  yn  ei  ewyllys  gyfoeth  lawer  tuag  at  wahanol  achosion. 
Ei  lyfrau  a adawodd  i ffurfio  llyfrfa  gyhoeddus,  yr  hon  a adwaenir 
wrth  yr  enw  Bed  Gross  Street  Institution , Llundain,  yng  nghyd  â 
moddion  i’w  chynnyddu.  Hefyd,  gadawodd  foddion  i gynnal  ysgol- 
ion  rhad  ym  mhob  sir  yn  y Gogledd,  ac  i roddi  crefft  i nifer  o’r 
bechgyn  o’r  cyfryw  ysgolion,  ac  hefyd  tuag  at  ddysgeidiaeth  i 
weinidogion  ieuainc,  ac  i gynnal  chwech  o efrydwyr  Henaduriaethol 
ym  Mhrifysgol  Glasgow.  Y mae  yr  holl  gyfoeth  elusenol  hwn  yn 
awr  yn  nwylaw  y Sosiniaid,  o dan  yr  enw  Henaduriaethwyr  neu 
Bresbyteriaid ; er  hyny,  y maent  yn  gorfod  cynnal  yr  ysgolion ; a 
chan  nad  oes  neb  yn  awr  yn  arddel  yr  enw  Henaduriaethwyr  neu 
Bresbyteriaid,  o’r  hen  Ymneillduwyr  yn  siroedd  y Gogledd,  oddi  eithr 
yng  Ngwrecsam,  er  eu  bod  yn  rhwym  o fod  yn  gyssylltedig  â chyn- 
nulleidfaoedd  Ymneillduwyr  Protestanaidd,  y maent  yn  gyssylltedig 
â chynnulleidfaoedd  yr  Annibynwyr.  Y mae,  neu  yr  oedd  rhai  yn  ddi- 
weddar  yn  Bangor,  Dinbych,  Newmarket,  a Llan  Bryn  Mair.  Gadaw- 
odd foddion  a chyfarwyddiadau  yn  ei  ewyllys  i gyhoeddi  ei  weithiau 
bob  hyn  a hyn  o flynyddoedd  dros  ddwy  fil  o flynyddoedd.  Mynai  i’r 
‘ Gwagedd  Mebyd  a Ieuengtyd  ’ gael  ei  gyhoeddi  yn  amlaeh,  o 
blegid  yr  ysgolion,  a bod  iddo  gael  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg,  a phum 
cant  yr  ail  flwyddyn  wedi  ei  farwolaeth,  a’i  wneyd  drachefn  mor  ami 
ag  y bydd  achos.  Hefyd,  un  wythfed  ran  o’i  ystâd  i’wrhoi  i bwrcasu 
Beiblau  a Chatecismau,  yn  Seisonaeg  a Chymraeg,  i’w  rhoddi  i’r 
tlodion  yn  y gwahanol  leoedd  bob  blwyddyn.  Dywedir  mai  y Parch. 
T.  Baddy,  o Ddinbych,  a’i  cyfieithodd.  Bu  y Dr.  Wilhams  farw  yn 
1716,  yn  72  oed.* 

2.  ‘ Y Llaeth  Ysprydol,  Neu  Bregeth,  yn  dangos  mawr  hiraeth  y 
ffyddloniaid  am  laeth  y gair  ynghyd  a’r  ifordd  y mae  mae  cynyddy 
trwyddo.  0 Gasgliad  Eglwyswr. 

Caerfyrddin,  Printiedig  gan  Nicholas  Thomas  dros  yr  Awdwr  yn  y 
flwyddyn  1789.  Tris  tair  ceiniog.’ 

Ymddengys  mai  yr  ‘Eglwyswr’  hwn  ydoedd  y Parch.  Daniel 
Rowlands,  Llangeitho.f 

* Calamy’s  Continuation,  <kc.  vol  ii.  p.  990. 
t [Nid  oedd  D.  Rowlands  ond  rhyw  26  oed  y pryd  hwn.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


379 


1739] 


3.  ‘Pasc  y Christion  Neu  Wledd  yr  Efengyl ; Wedi  ei  chyhoeddi 
Mewn  Traethawd  ynghylch  Swpper  yr  Arglwydd : Gydâ  than*  o ym- 
ddiddanion  buddiol  er  mwyn  rbo’i  ycbwaneg  o Addysc  ir  Gwan 
ynghylch  y Natur  a’r  Arferiad  o’r  Sacrament  hwn.  Gan  Tbo. 
Doolittel.  A.M.  Wedi  ei  ymreigio  ganT.  B.  yrhwn  acbwanegodd 
chwecb  o Hymnau  iw  canu  a’r  ol  derbyn  y Cymmun. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas  Durston. 
1739/  [16plyg.] 

Thomas  Doolittel,  A.C.,  a anwyd  yn  Kidderminster  yn  1630. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Rhydychain.  Cafodd  weinidogaeth  St. 
Alphage,  Llundain,  fel  Henadnriaethwr ; ond  gyrwyd  ef  ymaith  ar  Wyl 
St.  Bartholomëns  yn  1662.  Wedi  hyny  bn  yn  gweinidogaethu  fel 
Ymneilldüwr  mewn  amrai  leoedd,  a chafodd  ran  yn  nhrallodion  yr 
amseran.  Ysgrifenodd  lawer  o lyfran  bnddiol.  Bn  farw  yn  1707, 
yn  77  oed.# 

[Yn  ol  ein  hawdwr,  hwn  ydyw  yr  ail  argraffiad  ; ond  yr  wyf  wedi  amlygu  fy 
marn  eisoes  (rhif  2,  d.f.  1703),  mai  y cyntaf  ydyw.  Cynnwys  216  (212+4)  o 
dudalenau  wythplyg.] 

4.  1 Traethawd  ar  Ailenedigaeth  [dam  o’r  ddalen  wedi  colli] 
nen  — Lê  Cynnnlleidfa  — yn  Rhydychen.  A osodwyd  allan  Gyntaf 
ar  Ddeisyfiad  y Gwrandawyr.  Y nawr  wedi  ei  Chyfieithn  o’r 
Pedwerydd  Argraphiad. 

Printiedig  yn  Bristol  gan  Sam.  a Felix  Farley,  1739/ 

5.  ‘ An  Examination  of  a Book,  lately  Printed  by  the  Qnakers  ; 
And  by  them  distributed  to  the  Members  of  both  Houses  of  Parlia- 
ment, Entitled,  A Brief  Account  of  many  of  the  Persecutions  of  the 
People  called  Quakers,  in  the  Exchequer,  Ecclesiastical,  and  other 
Courts ; for  Demands  recoverable  by  the  Acts  made  the  7th  and  8th 
Years  of  the  Reign  of  King  William  hi.  for  the  more  easy  Recovery 
of  Tithes,  Church-Rates,  &c.  So  far  as  the  Clergy  of  the  Diocese  of 
St.  Davids  are  concerned  in  it. 

London : Printed  for  J.  Roberts,  near  the  Oxford- Arms,  in 
Warwick-Lane,  Mdccxxxix.’ 

Amddiffyniad  hear  Llacharn,  sir  Gaerfyrddin,  ydyw,  yn  erbyn 
cyhuddiadau  y Crynwyr  o’i  fod  yn  eu  herlid  o blegid  y degwm,  &c. 

6.  ‘ A Discourse  of  the  Word  of  God,  by  Morgan  Lloyd,  trans- 
lated by  Griffith  Rudd.  1739.’ 

Cyfieithiad  ydyw  hwn  o’r  ‘ Gair  o’r  Gair,’ gan  Morgan  Llwyd; 
a’r  cyfieithydd,  mae  yn  debyg,  ydoedd  un  o hiliogaeth  yr 
Esgob  Rudd  o Dy  Ddewi. 

* Wilson’s  History  of  Dissenting  Churches. 


380 


LLYFRYDDIABTH  Y CYMRY. 


[1740 


7.  ‘ Case  of  Matthew  Deere,  Son  and  Heir  of  Edward  Deere,  before 
the  Ho.  of  Lords,  against  Rees  Powell,  relative  to  the  Estates  of 
Richard  John,  late  of  Lantrisent,  in  the  Co.  of  Glamorgan,  situated 
in  the  Parishes  of  Lantrisent  and  Ystraddevodock,  in  the  said  Co. 
1739.’ 

Argraffwyd  yn  gyfrinachol. 

8.  ‘ The  Scripture  Genealogy  Beginning  at  Noah,  & To  which  is 
Added,  The  Genealogy  of  the  Caesars.  & Also  a Display  of  Heraldry 
of  the  particular  Coat  of  Armours  now  in  Use  in  the  Six  Counties  of 
North  Wales,  &c.  By  John  Reynolds  of  Oswestry,  Antiquarian. 

Chester : Printed  by  Roger  Adam  for  the  Author  1739.’  [4to.] 

Yr  oedd  yr  awdwr  yn  nai  fab  chwaer  i John  Davies,  Rhiwlas, 
Llansilin,  awdwr  y ‘ Display  of  Heraldry ;’  ac  ymddengys  mai  rhyw 
weddillion  ammherffaith  a gafodd  ar  ol  hwnw  ydyw  y llyfr  gwir  am- 
mherffaith  uchod. 


1740. 

1.  ‘ Y Nefawl  Ganllaw,  Neu’r  Union  Ffordd  i Fynwes  Abraham. 
Mewn  ychydig  o ystyriaethau  eglur  i gyfarwyddo  y Cyfeiliornus  ir 
Porthladd  dymunol  hwnnw.  Gan  L.  A.  Gweinidog  o Eglwys 
Loegr. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  R.  Lathrop  ; tros  Dafydd  Jones.’ 

2.  ‘ Myfyrdodau  Wythnosawl,  Sef,  Myfyrdod  ar  bob  Diwrnod  yn  yr 
Wythnos,  yn  Enwedig  yn  amser  Grawys,  Gwedi  eu  Cyfieithu  yn 
bennaf  er  mwyn  Addysg  y Tlawd,  yr  hwn  nad  oes  iddo  foddion  i 
gyrraedd  Llyfrau  gwell,  Ynghyd  â Cholectau,  Gweddiau,  a geiriau 
llesawl  eraill ; yn  ffurf  ei  Ddyddlyfr.’ 

3.  ‘ Cyngor  yr  Athraw  i Rieni,  Ynghylch  Dwyn  eu  Plant  i Fynu, 
Yn  cynhwys  rhai  meddyliau  neilltûol  ar  y Testŷn  hwnnw,  gwedi  eu 
cyfansoddi  a’u  cymhwŷso  ir  deall  gwannaf ; ynghỳd  a Rhagymadrodd, 
yn  dangos,  Mor  esgeulus  yn  Gyffredinawl  yw  Rhieni,  am  roddi 
meithrin  Syberlan  iw  Plant.’ 

Cyhoeddwyd  y tri  uchod  gyda’u  gilydd  yn  un  llyfryn  lied  gryno, 
ond  bod  gwyneb-ddalen  gwahanol  iddynt.  Y mae  ar  gefn  gwyneb- 
ddalen  y cyntaf  wyth  o englynion  ‘Mawl  i’r  Llyfr  a’r  Cyfieitk- 
ydd,’  gan  y cyhoeddwr,  sef  ‘ Dafydd  Jones  o Drefriw ,’  ac  yna  dau 
dudalen  o anerchiad  rhagymadroddol,  at  ‘ Yr  Ymdeithydd  Cyfeilionvus ,’ 
ac  wrtho  ‘ L.  A.’  ‘ Yspytty  Evan,  Hydrefy  Chweched  yn  y Flwyddyn 
1740.’  Cynnwysa  hwn  iv.  a 38  o dudalenau.  Y mae  yr  ailyndilyny 
rhifnodau  ym  mlaen,  gan  ddechreu  yn  nhudalen  39,  ond  yn  rhifo  v.  o 
dudalenau,  at  ‘ Y Darllenydd  Hynaws ’ rhyngddynt,  a’i  arwyddo  ‘L.  A.' 


1T40J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


381 


Y mae  hwn  yn  cyrhaedd  hyd  96  tudalen.  Y mae  i’r  trydydd  du- 
dalen  o anerchiad  ‘At  bob  Rhieni  ystyriol  a difrifol,’  a’i  arwyddo  gan 
‘L.  A;’  ac  yna  ‘ Y Rhagymadrodd,’  gan  ‘ I.  P.’  byd  x.  tndalen ; yna 
dilyna  y rhifnodau  o’r  llyfr  arall,  gan  ddecbren  yn  97  tndalen,  ac  ym 
mlaen  hyd  130.  Felly  y mae  y llyfryn  hwn  yn  149  o dudalenan, 
gyda  niter  yn  cymmeryd  enwan y ‘ Subscribers.’  Ni  allwn  ddywedyd 
inwy  yn  bresennol  am  L.  A.,  ond  mai  Lewis  Anwtl,  gweinidog  plwyf 
Yspytty  Ifan,  ydoedd,  yn  1740,  pan  gyfieithodd  y llyfrynau  hyn. 
Symmudodd  i ficeriaeth  Abergele  yn  1742,  gan  gymmeryd  ei  annedd 
yn  Nhyddyn  Forgan.  Ei  wraig  oedd  Gwen,  merch  ienangaf  Robert 
Gruffydd,  Bachysaint  a Than  y Bwlch.  Efe  a fn  farw  yn  1776  ; a 
chladdwyd  ef  ger  llaw  y Bedyddfaen,  yn  eglwys  ei  blwyf  hwnw, 
Chwefror  27,  1776.  Dywedir  mai  blwydd  oed  oedd  ei  fab,  y Parch. 
Robert  Anwyl,  pan  ddaeth  ei  dad  i Dyddyn  Forgan.  Bu  ef  yn  hear 
Llandrillo,  yn  Edeyrnion,  ac  yn  berson  Nannerch,  yn  sir  Fflint. 

4.  ‘ Drych  y Prif  Oesoedd,  yn  ddwy  Ran.  Rhan  I.  Sy’n  traethu 
am  hen  Ach  y Cymry,  o ba  le  y daethant  allan  : Y Rhyfeloedd  a fu 
rhyngddynt  a’r  Rhnfeiniaid,  y Brithwyr,  ac  a’r  Saeson.  Eu  Moesau 
gynt,  cyn  troi  yn  Gristianogion.  Rhan  II.  Sy’n  traethu  am  Bregeth- 
iad  a Chynnydd  yr  Efengyl  ym  Mrydain : Athrawiaeth  y Brif 
Eglwys.  Moesau’r  Prif  Gristnogion.  Gan  Theophilus  Evans, 
Yicar  Llangamarch  yngwlad  Fuellt,  a Dewi’  ym  Mrycheiniog.  Yr 
Ail  Argraphiad  yn  llawnach  o lawer  na’r  cyntaf. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig.tros  yr  Awdur,  ac  ar  werth  yno  gan 
Tho.  Durston.’  [8plyg  bychan  : tudalenau  361+24=385.] 

[Fel  y rhan  amlaf  o lyfrau  Durston,  nid  oes  dyddiad  ar  y gynddalen  ; ond  ar 
ddiwedd  y llythyr  ‘ At  y Darllenydd,  ’ ceir  ‘ Dydd  Calan-Mai  1740.’  Y mae  y 
gwaith  wedi  ei  gyflwyno,  yn  Lladin,  i’r  Dr.  Nicolas  Claget,  esgob  Ty  Ddewi  ; 
yna  y canlyn  y llythyr  neu  anerch  a nodwyd  ; yr  hwn  a ddilynir  gan  gofres 
luosog  o danysgrifwyr  ; a chloir  y dosbarth  rhaglithiol  gan  ‘ Englynion  o Fawl 
i’r  Brytwn  dyscedig,  yr  Awdur.  ’ O’r  englynion  hyn  y mae  tri,  ‘ 0 Fawl  i’r 
Gwaith  a’r  Cyfieithydd,  ’ o waith  Theophilus  Evans  ei  hun,  gyda’i  enw  o 
danynt,  y rhai  a roddwyd  yma  yn  amryfus,  canys  gwrthun  i’r  eithaf  fuasai  i’r 
awdwr  foli  ei  hun  ; ond  englynion  ydynt  wedi  eu  cyfansoddi  ganddo  i anerch 
gwaith  arall,  sef  rhif  3,  d.f.  1717.  Mewn  rhai  o’r  argraffiadau  diweddar  o’r 
gwaith  yr  ydys  wedi  gosod — ‘At  Theophilus  Evans,’  ar  eu  diwedd  ; ond  y 
mae  yn  yn  drywel  i’r  neb  a ystyrio,  fod  y cyfryw  englynion  yn  hollol  am- 
mherthynasol  i waith  o fath  ‘ Drych  y Prif  Oesoedd,  ’ a’u  bod  yn  cyfeirio  yn 
ddigon  amlwg  at  lyfr  ar  destyn  crefyddol  a gyfieitliasid  i’r  Gymraeg. 

Hwn  yw  yr  argraffiad  diweddaf  o’r  llyfr  tra  dyddorol  hwn  yn  ystod  bywyd 
yr  awdwr.] 

5.  ‘Dwys  ddifrifol  Gyngor  i Hunan  ymholiad.  Wedi  ei  draethu 
mewn  pump  o Bregethau.  Gan  Tho . W adsworth,  M.A.  Gweinidog 
yr  Efengyl  gynt  yn  Newington  Butts,  yn  Southwark.  Wedi  ei 
gyfieuthu  er  mwyn  rho’i  cymmorth  ir  cymru  iw  hadnabod  eu 
hunain.  Gan  T.  Baddy. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Tho.  Durston.’ 


382 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1740 


Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad  o hono.* 

6.  ‘ Pelydr  a Thywyniad  yr  Yspryd,  nen  Bwysi  o Fyrr.  Sef  Dewisol, 
Duwiol,  a chysurlawn  Fyfyrdodau.  Yn  adfywio,  goleuo,  a llonni’r 
Enaid.  Wedi  ei  ail  Brintio  yn  Saesonaec,  yn  yr  vnfed-flwyddyn  a’r 
ddêg  o ddedwydd  deyrnasiad  y Brenin  William  y Trydydd. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thos.  Durston,  1740.’ 

[Nid  oes  un  dyddiad  wrth  y cyfargraff  a welais  i o hono  ; ond  a ganlyn  yw  ei 
argraffeb  : — ‘Argraphwyd  yn  Saesonaeg  yn  Llundain,  i William  Marshal.’ 
Llyfr  12plyg  ydyw.] 

7.  ‘ Caniadau  Nefol,  sef  Agoriad  ar  y Bennod  gyntaf  o Ganiadau 
Solomon  ar  fesnr  Cerdd,  Ynghyd  a rhai  Hymnau  Ysprydol.  0 
waitli  Dafydd  Lewys,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Argraphwyd  yn  y Mwytbig  gan  Tho.  Dnrston  yn  y flwyddyn  1740.’ 

Cyhoeddid  y tri  uahod  yn  nn  llyfr,  er  bod  gwyneb-ddalen  i bob  nn 
o bonynt. 

8.  ‘Ateb  y Parcbedig  Mr.  Whitfield  i Lythyr  Bngeiliaidd 
diweddaf  Esgob  Llundain. 

Pont-y-pwl.  Argraphwyd  yn  yr  Argraph-Wasg  Newydd  yn  y 
Flwyddyn  mdccxl.’ 

9.  Bhyw  ‘Lyfr  gan  John  Lewis  o’r  Maesgwyn,  1740.’f 

10.  ‘ Pasc  y Christion  neu  Wledd  yr  Efengyl,  &c.  Gan  Tho. 
Doolittel,  A.M.  Wedi  ei  ymreigio  gan  T.  B.  yr  hwn a chwanegodd 
chwech  o Hymnau  i’w  canu  a’r  01  derbyn  y Cymmun. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Richard 
Lathrop.  1740.’ 

[Y  mae  yn  lied  ddilys  mai  yr  un  argraffiad  yw  hwn  â rhif  3,  d.f.  1739,  gydag 
argraffeb  ‘ R.  Lathorp  ’ yn  lie  argraffeb  ‘ Thomas  Durston.’  Dywedir  i’r  ddau 
gael  eu  * ymreigio a diau  na  fu  dau  argraffiad  o’r  un  llyfr,  ac  yn  yr  un  dref, 
mor  agos  a hyn  i’w  gilydd.] 

11.  c Diferyn  Dewisol  o Fel  o’r  Graig  Crist:  Neu  Air  Byrr  o 
Gyngor  i Saint  a Phechaduriaid.  Wedi  ei  osod  allan  yn  gyntaf  yn 
Saesonaeg : Ac  yr  awr  hon  wedi  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg  er  Cymmorth 
i’r  Cymru. 

Pont-y-pool:  Argraphwyd  yn  yr  Argraph-Wasg  Newydd  yn  y 
Flwyddyn  mdccxl.’  32  tudalen. 

Awdwr  y traethodyn  poblogaidd  hwn  ydoedd — 

Y Parch.  Thomas  Wilcox,  yr  hwn  a anwyd  yn  Linden,  yn  sir 
Rutland,  yn  1622.  Yr  oedd  yn  weinidog  cynnulleidfa  o Fedyddwyr 
Neillduol  yn  Three  Cranes , Tooley  Street , Llundain,  cyny  Chwyldroad. 

* Gwel  rhif  4.  d.f.  1713. 

+ Yn  ol  cyfeiriad  ato  yn  y ‘Diddanwch  Teuluaidd.’ 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


383 


1740] 


Bu  yng  ngharchar  Newgate  ddwy  neu  dair  gwaith,  o blegid  ei 
anghydffiirfiad.  Yr  oedd  yn  ddyn  o dyminer  lariaidd  a Christonog- 
ol,  ac  yn  gymmedrol  yn  ei  farn.  Bn  farw  Mai  17,  1687,  yn  64 
oed.* 

12.  1 Llythyr  Addysg  Esgob  Llnndain  at  y Bobl  o’i  Esgobaeth ; 
yn  en  rhybuddio  yn  erbyn  Claiarwcb  o’r  naill  dn ; a zel  danbaid  nid 
ar  ol  Gwybodaeth  o’r  tn  arall,  A Gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan 
Tbeopbilns  Evans  Yicar  Llangamarcb. 

A brintiwyd  yn  Nghaerloyw  gan  B.  B-aikes  yn  y Elwyddyn  1740.’ 

Llyfryn  yn  erbyn  Mr.  Whitfield  a’r  Methodistiaid  ydyw,  ac 
atebiad  iddo  a roddwyd  uchod.t  Yr  argrafiydd  ydoedd  yr  hyglodns 
BobertBaikes,  Ysw.,  a enwogir  yn  ei  goffadwriaeth  fel  sylfaenydd  y 
gyfundrefn  o Ysgolion  Sabbothol.  Casglodd  gyfoetb  mawr,  yr  hwn  a 
ddefnyddiodd,  yng  ngbyd  a’i  bin  a’i  ddylanwad,  mewn  elnsenan.  Yr 
oedd  nn  Dr.  Stock  yn  cydweithredu  ag  ef  gyda  sefydliad  Ysgolion 
Sabbothol.  Ganwyd  ef  yn  1735,  a bn  farw  yn  1811,  yn  76  oed. 

13.  ‘ A Further  Account  of  the  Progress  of  the  Circulating  Welsh 
Charity  Schools.  In  a letter  to  a Friend.  By  the  Beverend  Mr. 
Jones,  Minister  of  Llandowror,  near  Laugharne,  Carmarthenshire. 

London  Printed  for  J.  Hutton,  at  the  Bible  and  Sun  without 
Temple-Bar,  mdccxl.  [Price  six  pence.]’ 

James  Hutton  ydoedd  ar  y cyntaf  yn  llyfrwerthydd,  ac  am  flyn- 
yddoedd  yn  ysgrifenydd  i Gymdeithas  y Morafiaid,  ac  yn  pregethu 
yn  eu  plith ; er  hyny  nid  oedd  ei  elusenau  yn  cael  eu  cyfyngu  i blaid, 
a threuliodd  y rhan  ddiweddaf  o’i  oes  yn  teithio  i wneuthur  daioni. 
Yr  oedd  iddo  barch  gan  bob  gradd.  Bu  farw  yn  Oxtend  Cottage, 
yn  Surrey,  Ebrill  25,  1795,  yn  80  oed,  a chladdwyd  ef  yngnghladdfa 
y Morafiaid,  yn  Chelsea.  X 

14.  ‘ Canwyll  y Cymry,  sef,  Gwaith  Mr.  Bees  Prichard  gynt 
Ficcer  Llanddyfri.  Wedi  ei  Argraphu  ynghyd  yn  Chwe  Bhan,  yn 
Uownach  nag  un  Argraphiad  a fa  allan  erioed  o’r  blaen,  a chwedi  ei 
fanwl  chwilio  a’i  ddiwygio  yn  ofalus  o amryw  Feiau  a Chamgymmer- 
iadau  anafus,  gan  J.  H.’ 

Eto  yn  Seisonaeg  fel  hyn  : — 

‘ The  Divine  Poems  of  Mr.  Bees  Prichard;  Sometime  Yicar  of 
Llandovery  in  Carmarthenshire.  Yr  Wythfed  Argraphiad  gyda 
ychwanegiadau  helaeth. 

* Crostry’s  History  of  the  Baptists , voi.  iii.  p.  161 ; Wilson’s  Dissenting 
Churches ; vol.  iii.  p.  226. 

+ Rhif  8. 

Î Timperley’s  Dictionary. 


384 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1740 


Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Richard  Lathorp.  Lie  y gellir 
cael  Printio  pob  math  ar  Gopian  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar  werth 
amryw  Lyfran  Cymraeg  a Saesonaeg.’ 

Gelwir  hwn  yr  wythfed  argraffiad ; ond  ni  chafwyd  eto  ond  saith  o 
honynt.* 

15.  c Hyfforddwr  at  Orseddfainc  y Grâs : nen,  Ail  ran  o’r  Alwad 
at  Orseddfainc  y Grâs.  Yn  dyscn  Ym  mha  fôdd  i nesân  at  Ddnw, 
ac  i ymbil  ag  ef  yn  ei  Eirjen  ei  hnn  ; megis  ag  y gallo’r  Pechadurjaid 
mwyaf,  a geisio,  gael  Grâs  Dnw  a Thrugaredd,  trwy’r  Arglwydd 
Jesn,  i Fywyd  tragywyddol.  Yn  Cynnwys  Matter  a Threfn,  ac 
amryw  Gyfarwyddiadan  ynghylch  y Ddyledswydd  o Weddi,  ac  Ym- 
adroddjon  perthynasol  i’w  harfern  ym  mhôb  rhan  o honi ; wedi  en 
casgln  allan  o’r  Ysgrythnr  Lân.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

. Argraphwyd  yn  Llnndain  yn  y Elwyddyn  mdccxl.’ 

Yr  awdwr  ydoedd  hear  Llanddowror.  Y mae  lxviii  o dudalenau, 
yn  cynnwys  ‘ Y Rhagdraethawd : nen  Lythyr  yr  Awdwr  at  bawb 
o’i  Gydgenedl,  yr  Anwyl  Gymry,  Ac,  yn  cynnwys  Cymhelliad  a 
Chyfarwydd-deb  i Weddio  ar  Ddnw;’  a chorff  y gwaith  yn  172  tn- 
dalen,  oil  yn  240  o dndalenan  12plyg  llydan. 

16.  ‘ Llythyr  oddiwrth  y Parchedig  George  Whitfield,  At 
Societies  nen  Gymdeithasan  Crefyddol,  a osodwyd  yn  ddiweddar  ar 
droed  mewn  amryw  Leoedd  yng  hTghymrn  a Lloeger.  A ysgrifenwyd 
yn  y Llong  a elwir  Elizabeth,  Capt.  Stephenson,  yn  rhwym  o 
Lnndain  i Philadelphia. 

Pont-y-pool:  Argraphwyd  yn  yr  Argraph-Wasg  Newydd  yn  y 
Elwyddyn  MDCCXL.’ 

17.  ‘Dichellion  Satan,  sef  Pregeth  a Bregethwyd  yn  Eglwys  St. 
Helen  Eawr,  yn  Llnndain.  Gan  y Parchedig  ar  Enwog  George 
Whitfield,  A.B.  o Golledge  nen  le  Cynnllfa  Penfro  yn  Rhydychen. 
A Gyfienthwyd  gan  ŵr  Eglwysig  E.  W. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  R.  Lathorp,  tros  Lewis  Williams.’ 

18.  ‘ Llwybnr.  Hyffordd  i’r  Cymrn  Ti  a Channan  nefol  trwy  ym- 
arfernd  ar  moddion  trwy  ras  a ffydd  Ynghrist.  Y mae  Llyfnr  wedi 
ei  ossod  allan  yn  3 Rhan.  Yn  Gyntaf,  Ychydig  o Hymnen  ar  amryw 
achosion  gan  rai  o weinidogion  Eglwys  Loeger  ag  eraill.  Ag  yn  Ail, 
Agoriad  eglnr  ar  y Ganiadan  Solomon  o waith  y parchedig  Mr.  Tho. 
Baddy  gweinidog’r  Efengyl  yn  Sir  Ddinbach.  Ag  yn  Drydydd,  y 
mae  ychydig  rheolan’r  ymcynhyllfa  wythnosol  sy  mewn  rai  maneu 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1646  ; rhif  2,  d.f.  1670  ; rhif  1,  d.f.  1681 ; rhif  12,  d.f. 
1721  ; rhif  6,  d.f.  1725  ; a hwn  yma. 


1741] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


385 


ynghymru  ac  yn  amal  iawn  y Lloegr  newydd  ac  a mewn  amryw 
wledynd  o’n  amgylch  er  mwyn  cynyddu  mewn  gras  a gwybodaeth  o 
Crist  ac  o honynt  eu  liynain. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  R.  Lathorp,  tro  Evan  ab  Rhys. 
MDCCXL.’ 

Y mae  hwn  yn  nn  o’r  llyfran  mwyaf  gwallus  ei  argraflwaith  o holl 
hen  lyfrau  yr  oes  hòno. 

1741. 

1.  ‘Ym  Ddiddan  rhwng  Rhobin  Criwso  a Bardd  y Cwsg  am  y 
blynyddan  dros  Byth.’ 

Math  o Almanac  ydyw,  am  y flwyddyn  1741.  Y mae  yn  ei 
ddechreu  fath  o gyfarchiad  ar  gân,  wedi  ei  argraffn  yn  wallus,  fel  yn 
wir  y mae  yr  holl  lyfryn.  Dyma  siampl  o ddau  bennill : — 

1 mi  a ysgrifenais  hyn  yn  eon 

rhyd  m ynyddau  a bryniau  gwerddon, 

Ai  brentio  ymhon  byda  son  am  dano 
a mofyn  tyn  am  Robin  Criwso. 


BARDD. 


Hyny  yw  : 


ffarwel  Rhobin  Criwso  y leni 
mi  af  etto  yr  ogo  y gyscn, 

Os  byddaf  byw  y flwyddyn  nesaf 
mi  wnaf  fwy  o so  am  danaf.’ 


Mi  a ysgrifenais  hyn  yn  eon, 

’R  hyd  mynyddan  a bryniau  Gwerddon  ; 
A’i  brintio  ym  Mon — bydd  son  am  dano, 
A ’mofyn  tyn  am  Robin  Criwso. 

Y BARDD. 

Efarwel,  Rhobin  Criwso,  eleni ; 

Mi  af  eto  i’r  ogo’  i gysgu : 

Os  byddaf  byw  y flwyddyn  nesaf, 

Mi  wnaf  fwy  o son  am  danaf. 


Dyma  y prawf  y crybwyllwyd  am  dano  o’r  blaen  o fod  gwasg  ar- 
graffu  ym  Mon  cyn  yr  un  a fu  ym  Modedeyrn.* 


2.  ‘Hymnau  Duwiol,  Buddiol  i’w  dysgu,  a’i  canu  gan  bawb  o 
ffyddlon  Blant  Sion ; i’w  diddanu  ar  y ffordd  wrth  ymdaith  tua’r 
Wlâd  nefol.  Col.  iii.  16. 


* Gwel  rhif  6,  d.f.  1735,  lie  y ceir  hanes  helaethaeh  am  hòno. 

49 


386  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1741 

Pont-y-pool : Argraphwyd  yn  yr  Ar graph- Wasg  Hewydd  yn  y 
Flwyddyn  mdccxli.* 

Y mae  dwy  ran,  a rhagddalen  i "bob  un. 

3.  ‘Hymnau  Duwiol.  0 Gasgliad  Gwyr  Eglwysig  M.  J.  ac 
E.  W. 

Argraphwyd  ym  Mhont-y-pool,  gan  S.  Mason.’ 

4.  ‘An  Address  to  the  Charitable  and  Well-Disposed,  In  Behalf 
of  the  Poor  in  the  Principality  of  Wales. 

London  : Printed  for  James  Hntton,  at  the  Bible  and  Sun,  without 
Temple-Bar,  mdccxli.’ 

Anerchiad  y Parch.  G.  Jones,  Llanddowror,  dros  gael  argraffiad  o 
Eeiblan  a Llyfrau  Gweddi  Gyffredin  i’r  Cymry,  ydyw. 

5.  ‘ Tair  o Earnodan,  nen  Alarnadan  Godidog,  mewn  Coffadwr- 
iaeth  i’r  Parchedig  a tra  dnwiol  \vr  Bonheddig  Mr.  Wilham  Steward, 
yr  hwn  a ddiweddodd  ei  yrfa  o fewn  Plwyf  Ciwjob  yn  agos  i Dref’r 
Gelli,  o fewn  Shir  Erecheiniog  y 22  o Eis  Hydref.  1740.’ 

Yr  oedd  ef  yn  bregethwr  selog  ar  ddechreuad  Methodistiaeth. 

6.  ‘ Y Catecism ; Sef  yw  hyny,  Athrawiaeth  i’w  dysgn  gan  bob 
Plentyn  cyn  ei  ddwyn  i’w  gonffirmio  gan  yr  Esgob.  Gyd  a g Ysgry- 
thurol  Testynau  perthynasol. 

Argraphwyd  yn  Llnndain  yn  y Flwyddyn  m,dcc,xli.’ 

7.  c Catechism  y Bedyddwyr  : nen  Gyfarwyddyd  byr  yn  Egwyddor- 
ion  y Grefydd  Grist’nogol.  Yn  gyttynol  a’r  Gyffes  Ffydd  a ossodwyd 
allan  gan  Hennriaid  a Brodyr  o amriw  Gynlleidfaoedd  o Gristnogion 
(wedi  en  bedyddio  ar  broffes  o’i  Efydd)  yn  Llnndain  ar  Wlâd ; yn 
arddel  yr  Athrawiaeth  o Etholedigaeth  Bersonol,  a Pharhaed  hyd  y 
Diwedd. 

Pont-y-pool : Argraphwyd  yn  yr  Ar  graph- Wasg  Newydd,  yn  y 
Flwyddyn,  1741.’  [16plyg:  36  tudalen.] 

8.  ‘ The  Weekly  History : or,  An  Account  of  the  most  Remarkable 
Particulars  relating  to  the  Present  Progress  of  the  Gospel. 

London : Printed  by  J.  Lewis  in  Bartholomew- Close,  near  West 
Smithfield.  [Price  One  Penny.]’ 

Papyrau  wythnosol  oeddynt,  o ddwy  ddalen  unplyg,  yn  cynnwys 
llythyrau  oddi  wrth  weinidogion,  ac  ereill,  ag  oedd  ganddynt  law  yn 
y diwygiad  Methodistaidd  yn  yr  oes  hòno,  yng  Hghymru  a Lloegr. 
Y mae  y rhan  fwyaf  yn  cynnwys  llythyrau  oddi  wrth,  ac  at 
Howel  Harris  a George  Whitfield,  yn  rhoi  hanes  eu  teithian,  eu 


1741] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


387 


trallodau,  a’n  llwyddiant.  Decbreuwyd  eu  cyboeddi  tua’r  9fed  o 
Ebrül,  1740;  canys  dyma  o’m  blaen  y rbifyn  44,  am  4 Saturnday, 
Peb,  6,  1741-42  ’ (yr  hyn  oedd  Cbwefror  6ed,  1742,  yn  ol  y cyfrif 
newydd),  a rbifynau  47,  50,  53,  54,  55.  Pa  sawl  rbifyn  gyda  byny 
a ddaetb  allan,  ni  all  yr  ysgrifenydd  benderfynn ; ond  y mae  yn 
debyg  na  ddaetb  llawer,  canys  newidiwyd  y ffnrf  i rifynan  by  chan.* 
Cynnwysent  befyd  yn  en  diwedd  bysbysiadan  am  lyfran,  a chyhoedd- 
iadan  gan  Mr.  Whitfield,  ac  ereill  yn  yr  oes  bòno,  a g a dybid  yn 
fuddiol  i’w  Uedaenn  ym  mhlitb  y dycbweledigion,  er  en  Uesâd  ys- 
brydol.  Yn  wir,  matb  o bapyran  newyddion  crefyddol  oeddynt. 
Ymddengys  mai  John  Lewis  oedd  yr  anturiaetbwr,  a’i  fod  yntau  yn 
4 nn  o honynt,’  canys  gelwir  ef  4 dear  brother  Lewis  ’ (anwyl  frawd 
Lewis)  yn  rbai  o’r  llytbyrau ; ac  y mae  rbai  yn  gyfeiriedig  ato  ef. 
Yr  ydys  yn  tybio  mai  Cymro  o gymmydogaetb  Llanfair  ym  Mnallt 
ydoedd.  Y mae  yn  briodol  sylwi  mai  ym  mblitb  y dosbartb  Calfin- 
aidd  o’r  diwygwyr  Metbodistaidd  yr  oedd  y papyrau  byn  yn  cael  en 
taenn.  Y maent  yn  wertbfawr  iawn  i bynafiaetbydd  Metbodistaidd 
Cymreig.  Byddai  rbestr  gyflawn  o bonynt  yn  drysor  gwertbfawr, 
gan  fod  yn  anbawdd  iawn  en  cael  oR.  Y maent  yn  pertbynn  cym- 
maint  i Gymru  ag  i neb  araR,  os  nid  mwy. 

9.  ‘ Hyfforddwr,’  &c.  [Rhan  laf  o Gatecism  G.  Jones,  Llan- 
ddowror.] 

Llnndain.t 

10.  4 Cynnygiad  Amcan  Gostyngedig  tna  g at  yr  Adfywiad  o 
Grefydd  Ymarferedig  ym  Mblitb  cristianogion,  Mewn  Anercbiad 
Dyfrifol  at  Broffesswyr  Crefydd.  Gan  I.  Watts.  D.D.  Ac  a 
Gyfieitbwyd  i’r  Gymraeg  aRan  o’r  Ail  Argrapbiad  yn  Saesoneg  or 
Llesbâd  ir  Cymrn. 

Argrapbedig  yn  y Mwytbig  gan  Tbo.  Dnrston.’ 

Isaac  Watts,  D.D.,  ydoedd  fab  i Isaac  Watts,  ysgolfeistr  yn  South- 
ampton, ac  a anwyd  yn  y dref  bòno  yn  1674.  Yr  oedd  y tad  yn  nn 
o’r  Anghydffurfwyr,  ac  wedi  dyoddef  angbyfleusderau  a cboRedion, 
a hyd  yn  nod  carcbariad,  o blegid  byny.  Wedi  i’r  mab  gael  elfenau 
ei  ddysgeidiaetb  gan  ei  dad,  efe  a roddwyd  dan  ofal  gweinidog  enwog 
yn  Llundain,  y Parcb.  T.  Rowe,  ag  ydoedd  yn  cadw  atbrofa,  Re  y 
gwnaetb  gynnydd  canmoladwy.  Ei  orchwyl  gweinidogaetbol  cyntaf 
oedd  bod  yn  gapelwr  tenlnaidd  i Syr  Jobn  Hartopp,  o Stoke  New- 
ington, ac  yn  athraw  i’w  fab ; yna  yn  1698,  dewiswyd  ef  yn  gyd- 
lafurwr  a’r  Dr.  Isaac  Cbanncy,  gweinidog  y gynnuReidfa  YmneiRdnol 
ym  Mark  Lane,  Llnndain,  ac  yn  ddilynydd  iddo  wedi  ei  farwolaetb. 
Ond  darfn  i afiecbyd  y Doctor  luddias  iddo  barban ; ac  yn  ei  waeledd 
cafodd  ei  wabodd  i denln  Syr  Tbomas  Abney,  Re  y bn  byd  ei  farw- 
olaetb, ybsaid  36  o flynyddoedd,  yr  byn  agymmerodd  le  yn  1748,  yn 

* Gwel  rhif  8,  d.f.  1743. 

+ Llythyr  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


388 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1742 


74  oed.  Ysgrifenodd  lawer,  a chyhoeddwyd  ei  weithian  wedi  ei 
farwolaeth  yn  chwe’  cliyfrol  4plyg,  a dwy  ar  bymtheg  8plyg.*  Heb 
law  y rhanan  o’i  waith  a enwir  yn  y gwaitb  bwn,  cyhoeddwyd  befyd 
yn  nechren  y ganrif  bon  ei  bregethan  ar  4 Angen  a ISTefoedd,’  ac  yn 
ddiweddarach  ei  4 Y Byd  a Ddaw,’  a’i  4 Hymnan  i Blant.’ 

11.  4 A Collection  of  Welsh  Travels  and  Memories  of  Wales. 

London.  1741.’ 

Ail  argraffiad  yw  hwn,  gyda  phethan  ereill  o ‘ Wallographia  ’ y 
flwyddyn  1682.f 

12.  4 Deonglydd  yr  Ysgrythnrau  Tnac  at  Eglnrhan  ac  amddiffyn 
amryw  Leoedd  o’r  Ysgrythnr  Lan,  Y Rhai  a wyrdroir  gan  Hsereticc- 
iaid  er  mwyn  cynnal  i fynu  eu  Haeresian  an  Camsoniadan.  Y Rhan 
Gyntaf 

Print iwyd  yn  y Flwyddyn,  1741.’ 

Cynnwys  y llyfr  hwn  xvi.  o dndalenan  o Ragymadrodd,  a’r  llyfr  ei 
hun  yn  144  tndalen.  Y mae  4 Diwedd  y Rhan  Gyntaf  ’ ar  ei  ddiwedd, 
er  na  welwyd  eto  yr  ail  ran.  Ei  awdwr  ydoedd  y Parch.  Simon 
Thomas,  gynt  o’r  Cilgwyn  a Chaeronen,  ac  wedi  hyny  o Henffordd, 
lie  yr  ydoedd  yn  argraffn  ei  lyfran,  yn  ei  dy  ei  hnn. 

13.  4 Catecism  y Gymmanfa  : Gyd  ag  Agoriadan : Yen  y Catecism 
Byrraf,  yr  hwn  a dynnwyd  i fynn  gan  y Gymmanfa  o Ddifinyddion 
yn  Westminster.  Gyd  ag  Eglnrhâd  byrr  ar  y Geirian  dyrys  ynddo, 
er  Hyfforddi  Dynion  Jenaingc,  Gan  I.  Watts,  D.D.  Ac  a Gyfiaeth- 
wyd  i’r  Gymraeg  o’r  Trydydd  Argraphiad  yn  y Saesonaeg,  gan  J. 
Evans. 

Argraphwyd  yn  Llnndain,  gan  Joan  Wilson,  tan  Lnn  Pen  y Twrc 
yn  Heol  Eglwys-Gras.  mdccxli.’  [16plyg:  46  tndalen.] 

14.  4 The  several  hnmble  Petitions  of  Prynne,  Bnrton,  and 
Bastwick,  to  the  Honse  of  Commons,  also  the  Petition  of  Calvin 
Brnen  and  friends  of  North  Wales  and  the  City  of  Chester.  1741.’ 

Llyfr  4plyg  a argraffwyd  yn  gyfrinachol.  % 

1742. 

1.  4 Rhai  Hymnan  Dnwiol  o waith  Edmnnd  Williams.  Yr  hwn 
oedd  wr  Eglwysig.  A lewyrchodd  yn  hynod  dros  amser,  Ond  a fu 
farw  ym  Mlodan  ei  ddyddian  pan  oedd  o amgylch  25  Oed.  Gosodir 
i lawr  ymma  hefyd,  Ymddiddanion  ynghylch  dawnsio,  A Rhai  o’i 

* W.  J ones’s  Christian  Biography. 

+ Ritson’s  Memoirs  of  the  Celts. 
t Hotten’s  Catalogue. 


1742] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


389 


Eirian  diweddaf,  Ar  ei  glâf-wely  Angau,  er  Ueshaed  i’r  Byw,  yn  en- 
wedig  ir  Ienaingc.  Psm.  xxxvii.  37. 

Printiedig  yn  Bristol  gan  F.  Farley,  1742.’ 

2.  if  ‘ Rheolan  Cymdeitlias  Grrefyddol.’ 

Yr  oedd  yn  y cyfnod  hwn  amryw  offeiriaid  dnwiol  ac  efengylaidd 
yn  sir  Fynwy,  yn  cefnogi  y diwygiad  Methodistaidd.  Yr  oeddynt  yn 
cynnal  cymdeithasan  crefyddol;  ac  ymddengys  mai  i reoleiddio  y 
cyfryw  gymdeitliasan  y ffurfiwyd  y rheolan  uchod. 

3.  ‘Hymnan  Dnwiol,  gan  Rowel  Harris,  Morgan  Jones, 
Daniel  Rowland,  a Herbert  Jenkins,  ac  ereill.’ 

Yr  hymnan  a gyfansoddwyd,  fel  y ‘ Rheolan,’  at  wasanaethy  cym- 
deithasan  crefyddol  a ffnrfid  yn  yr  amser  hwnw  gan  yr  offeiriaid,  ac 
ereill,  ag  oedd  yn  cymmeryd  rhan  lafnrns  yn  y diwygiad  Methodist- 
aidd, cyn  bod  nemawr  eto  i’w  cael  yn  gyfaddas  i’r  cyfryw  gyfarfod- 
ydd,  o ba  rai  y nodwyd  amrai  lyfrynan  yn  y gwaith  hwn.* 

Ef  allai  y byddai  yn  briodal  crybwyll  yma  am  y gwýr  da  hyn  bob 
yn  nn,  gan  y daw  enwan  rhai  o honynt  ger  bron  eto. 

Howel  Harris  a anwyd  yn  Hhrefecca,  ger  Talgarth,  yn  sir  Frycli- 
einiog,  yn  1713.f  Cafodd  ysgol  gartrefol  hydnes  ydoeddyn  19  oed, 
pryd  yr  aeth  i By  dy  chain,  gyda  bwriad  i ymgymhwyso  i’r  weinidogaeth 
yn  yr  Eglwyf  Sefydledig ; ond  nid  arosodd  yno  yn  hwy  nag  nn 
tymmor  nen  derm.  Pan  geisiodd  gael  ei  dderbyn  i’r  weinidogaeth 
trwy  ordeiniad,  ni  lwyddodd.  Yna  troes  allan  i bregethn  yn  deithiol, 
megys  yr  oedd  Whitfield  a Wesléy  yn  Lloegr,  ond  heb  gyssylltiad  â’n 
gilydd,  hyd  nes  iddynt  glywed  am  en  gilydd.  Yn  1752,  ymneilldn- 
odd  mewn  rhan  oddi  wrth  y lleill  o’r  Methodistiaid,  trwy  adeiladn 
math  o goleg  nen  nawdd-dy,  J mewn  rhan  trwy  ei  dranl  ei  hnn,  ac 
mewn  rhan  trwy  roddion  ei  gyfeillion,  lie  y derbyniai  ato  ei  gefnog- 
wyr  o bob  parth  o’r  wlad,  llawer  o ba  rai  a wertRent  en  heiddo 
cartrefol,  ac  a ddenent  yno,  gan  fwrw  en  cyfoeth  i’r  drysorfa  gy- 
ffredin.  Ac  yntan  a brynai,  nen  a gymmerai  am  ardreth,  dyddynod 
yn  y gymmydogaeth,  y rhai  a drinid  ganddynt  fel  nn  tenln,  gan 

* Gwel  hefyd  rif  2 a 3,  d.f.  1741  ; a rhif  1 a 2,  d.f.  1742. 

+ [Yn  hanes  ei  fywyd  a ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei  hun,  yr  hwn  a gyhoeddwyd 
yn  y ‘Brief  Account  of  the  Life  of  Howell  Harris,  Esq.,’ argraffedig  yn 
Nhrefecca  yn  y fl.  1791,  dywed  ef  mai  ar  y 23ydd  o Ionawr,  1714,  y ganed  ef  ; 
a’i  eiriau  ydynt — * I was  born  at  Trevecka,  in  the  Parish  of  Talgarth , in  the 
County  of  Brecon,  on  January  23d.  1714.’  Dywed  Enwogion  Cymru,  yr  un 
fath  â’n  hawdwr  uchod,  mai  yn  1713  y ganed  ef  ; ond  dilys  fod  hyny  yn  am- 
ryfusedd,  oni  chyfrifir  fod  y flwyddyn  yn  dechreu  ym  mis  Mawrth.] 

Î [Tebycach  i fonachlog  na  dim  arall  ; ac  yn  y golygiad  hwnw  yr  edrychai 
Bardd  blasber  Pant  y Celyn  ar  y sefydliad  : — 

‘ Pam  y treuliaist  dy  holl  ddyddiau 
I wneyd  rhyw  fonachlog  fawr, 

Pan  y tynodd  Harri  f renin 
Fwy  na  mil  o’r  rhai’n  i lawr  ?’ 

Marwnad  Howel  Harris : 1773.] 


390 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1742 


werthu  y cynnyrch ; a hefyd  yr  oedd  ganddo  weithfa  wlan  a kin,  y 
rhai  a weithient  eu  hunain,  gan  wneyd  marcknadydcliaetk  o honynt,  er 
elw  i’r  cyfan.  Parkaodd  y sefydkad  yn  llwyddiannus  i raddau,  kyd 
ddiwedd  oes  Mr.  Harris.  Yn  1759,  efe  a gymmerodd  raglawiaetk 
ym  milwriaetk  wirfoddol  sir  Fryckeiniog ; a ckyfododd  filwyr  o kktk 
ei  gyfeillion,  ac  aetk  allan  ei  knn  yn  gadben  arnynt,  er  gwrtkwyneku 
ymosodiad  bygytkiedig  ar  y deyrnas.  Bn  farw  Grorpk.  28,  1773,  yn 
60  oed  ; a gadawodd  yn  ei  ewyllys  ei  koll  eiddo  i gynnal  y sefydkad 
dros  bytk ; ond  o ddiffyg  meddwl  grymns  i flaenori  a llywodraethu, 
gwywodd  y sefydliad  o radd  i radd,  fel  ag  yr  oedd  marwolaeth  yn 
Ueikau  ‘ y teulu.  ’ O’r  diwedd,  gwnaetk  y Trefnyddion  Calfinaidd 
gytundeb  a’r  gweddill,  i’w  drosglwyddo  trwy  weithred  gyfreitkiol 
reolaidd  i’r  cyfundeb  kwnw,  er  ei  sefydlu  yn  goleg  atkrofaol  i roddi 
dysgeidiaetk  ieitkyddol  i’w  pregetkwyr  ieuainc.* 

Morgan  Jones  ydoedd  gyngkorwr  grymns  ym  mkktk  y Metkodist- 
iaid  cyntaf,  yng  ngkymmydogaetk  Pont  y Pwl,  yn  sir  Fynwy,  ac 
oedd  hefyd  yn  arolygwr  dros  y rkan  hòno  o’r  wlad,  o dan  y Parck. 
Jokn  Powel,  yr  kwn  ydoedd  weinidog  yn  yr  Eglwys  Sefydledig. 
Cafodd  ei  alw  wedi  kyny  gan  gynnnlleidfa  o Ymneillduwyr  yn  sir 
Fynwy,  i fod  yn  weinidog  iddynt,  i ba  rai  y gweinidogaetkodd  yn 
benaf  dros  flynyddoedd  diweddaf  ei  oes.f 

Daniel  Rowlands;];  ydoedd  fab  i’r  Parck.  Daniel  Rowland,  gweinid- 
og  plwyfan  Llancwnlle  a Llangeitko,  yn  sir  Aberteifi,  ac  a anwyd  ym 
Mkant  y Beudy,  yn  y plwyf  cyntaf,  yn  1713.  Cafodd  ei  ddysgeid- 
iaetk  yn  Ysgol  Ramadegol  HenfFordd,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  20  oed, 
yn  gurad  y ddan  blwyf  nckod ; ac  ym  mken  amser  cafodd  gnradiaeth 
Landdewi  Brefi,  yn  yr  nn  gymmydogaetk.  Wedi  bod  yn  gwasanaetkn 
y ddan  blwyf  blaenaf  yn  agos  i 30  mlynedd  am  y tâl  byckan  o 10p., 
efe,  tna’r  fl.  1763,  a ddifreintiwyd  o’r  cwbl  gan  yr  esgob,  o blegid  ei 
afreolaetk  deitkiol  Fetkodistaidd.  Parkaodd  mewn  cyssylltiad  â’r 
Metkodistiaid  kyd  ddiwedd  ei  oes ; ond  yr  oedd  yn  cartrefn 
yn.  Llangeitko,  lie  yr  adeiladwyd  iddo  gapel  mawr,  ac  yno  y gwein- 
yddai  yr  ordinkadau,  yn  ol  trefn  yr  Eglwys  Sefydledig,  i’r  cannoedd 
a gyrckent  yno  yn  fisol  o bob  partk  o’r  wlad,  ac  yn  flynyddol  i’r 
Gymdeitkasfa  fawr.  Bn  farw  Hydref  16,  1790,  yn  77  oed.  Bu 
ganddo  ryw  ran  mewn  peri  i amrai  lyfran  ddyfod  allan  yn  Grymraeg ; 
a ckykoeddwyd  tna  dwsin  o’i  Bregethan  yn  Gymraeg,  a ckyfieitkiad 
Seisonig  o ryw  wytk  o konynt,  fel  y gwelir  yn  y gwaitk  kwn.§  Ar- 
graifwyd  y denddeg  yng  ngkyd  gan  S.  Wilkams,  yn  Aberystwytk,  yn 
18U. 

Herbert  Jenkins  a ymunodd  a’r  Metkodistiaid  ar  gyffinian  siroedd 
Mynwy  a Morganwg,  yn  neckrenad  eu  sefydkad  yn  y cymmydog- 

* Life  of  Harris;  Jones’s  History  of  Breconshire ; Malkin’s  South  Wales; 
Hugkes,  Methodistiaeth  Cymru;  a Williams’s  Eminent  Welshmen. 

f Methodistiaeth  Cymru , cyf.  i.  t.  165,  489. 

+ [Rowland  (nid  Rowlands)  yr  ysgrifenai  efe  ei  gyfenw  ; ac  felly  y mae  ar  y 
llyfrau  a gykoeddwyd  ganddo  : ond  yr  ydys  weithian,  er  kyny,  wedi  ei  ystry- 
debu  yn  Rowlands  ; ac  felly,  mae  yn  debyg,  y rkaid  iddo  aros.] 

§ C off  had  am  y Parch.  D.  Rowlands,  gan  y Parch.  John  Owen  ; Methodist- 
iaeth Cymru,  gan  Hughes,  cyf.  i.  t.  66,  &c.  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 


1742] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


391 


aethau  hyny.  Cafodd  wedi  liyny  ddysgeidiaetli  yng  Hgholeg  yr 
Arglwyddes  Huntingdon,  yn  Hhrefecca.  Bu  hefyd  yn  cydweithredu 
a’r  ddau  Wesley,  ac  yn  un  o aelodau  eu  Cynnadledd.  Wedi  hyny, 
bu  yn  gwasanaetbu  capel  Mr.  Whitfield,  ym  Moorfields,  Llundain,  a 
chapel  yr  Arglwyddes  Huntingdon,  yn  Ecseter.  A phan  adeiladodd 
hi  ei  chapel  yn  Lewis,  ger  Llundain,  sefydlwyd  ef  yno  ; a chan  y 
mynai  ymsefydlu  yno  yn  wastadol,  a bod  hyny  yng  ngwrthwyneb  i 
fwriad  y foneddiges  hòno,  yn  ol  fel  yr  awdurdodasid  i’w  hymddir- 
iedolwyr,  bu  gorfod  i Mr.  Jenkins  encilio.  Wedi  hyny  derbyniodd 
alwad  i wasanaethu  cynnulleidfa  o Annibynwyr  yn  rhyw  le  yn 
Lloegr.* 

4.  ‘ Welsh  Piety  Continued : or,  A Further  Account  of  the  Circu- 
lating Welsh  Charity  Schools,  from  August  1740,  to  August  1741. 
In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  M.  Downing,  in  Bartholomew- Close. 

MDCXLII.’ 

5.  ‘Welsh  Piety  Continued  : or,  A Further  Account  of  the  Welsh 
Charity  Schools,  from  September  1741,  to  September  1742.  In  a 
Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  M.  Downing,  in  Batholomew- Close, 

MDCCXLII.’ 

6.  ‘ History  of  Britain,  till  the  Death  of  Cadwaladr,  with  Lhuyd’s 
Breviary.  1742.’  Folio. 

7.  ‘ Ancient  British  Music,  or  a Collection  of  Tunes  never  before 
published,  which  are  retained  by  the  Cambro  Britons,  &c.  Part  i. 
By  John  Parry.’ 

Yr  oedd  John  Parry  yn  enedigol  o Riwabon,  yn  sir  Ddinbych. 
Gelwid  ef  Parry  Ddall,  am  ei  fod  yn  amddifad  o’r  synwyr  hwnw.  Yr 
oedd  yn  delynwr  teuluaidd  i Syr  Watkin  W.  Wynn,  o Wynnstay. 
Bu  farw  Hydref  7,  1782. 

8.  ‘A  Collection  of  Welsh,  English,  and  Scotch  Airs,  with 
Variations.  Part  II.  By  John  Parry. ’f 

9.  ‘ The  Arminian  Heresy  and  the  (Commonly  call’d)  Hew 
Method;  Compar’d  And  the  Foundation  of  these  two  Schemes 
Consider’d  and  Examin’d. 

Printed  in  the  year,  1742.’ 

Cynnwys  v.  a 202  o dudalenau  12plyg  by  chan.  Y mae  yr  awdwr 
yn  gwrthwynebu  Arminiaeth,  Pelagiaeth,  a’r  hyn  a eilw  y ‘ Hew 
Method,’  sef  cyfundrefn  y Parch.  R.  Baxter. 

* Evangelical  Register  ; Memoir  of  the  Countess  of  Huntingdon , 1835,  p.  249, 
&c. ; Methodistiaeth  Cymru , cyf.  1.  163. 

t Gwel  rhif  7 uchod. 


392  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1743 

10.  * Remarks  upon  a Small  Treatise  Entitl’d  The  Beauty  of 

Holiness  in  Book  of  Common  Prayer.’ 

Cynnwys  199  tudalen  12plyg.  Awdwr  y ddau  ydoedd  y Parch. 
Simon  Thomas  ; canys  dywed  nodyn  ysgrifenedig  yn  Seisoneg  gan  hen 
lawyn  gyssylltedig  â chyfrol  o dri  o’i  weithiau  (rhif  12, 1741,  a’r  ddau 
uchod)  fel  hyn : — ‘ Pob  un  o’r  rhai  hyn  a ysgrifenwyd  gan  Mr. 
Simon  Thomas,  Gweinidog  Ymneillduol,  yr  hwn  a anwyd  yn  y Cil- 
gwyn  yn  sir  Aberteifi,  ond  a fu  yn  cyfanneddu  lawer  o flynyddoedd 
yn  Henffordd,  ac  yno  y diweddodd  ei  yrfa.’  Gwaith  y Dr.  Biss, 
esgob  Henffordd,  yw  y ‘ Beauty  of  Holiness,’  a chafodd  ei  gyfieithu 
i’r  GymraegA 

1743. 

1.  ‘ Drych  Diiinyddiaeth : neu  Hyfforddiad  i Wybodaeth  jachusol 
o Egwyddorion  a Dyledswyddau  Crefyddol : Sef,  Holiadau  ac 
Attebion  Ysgrythyrol  ynghylch  yr  Athrawiaeth  a gynhwysir  yng 
Nghatecism  yr  Eglwys.  Angenrheidiol  i’w  dysgu  gan  Hen  a 
Ieuaingc.  Yn  Bum  Phan.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

Argraphwyd  yn  Llundain  gan  John  Olfìr  ym  Martholomy  Clôs, 
gerllaw  Smithfield  Gorllewinol,  yn  y Elwyddyn  mdccxliii.’ 

Y gweinidog  hwn  ydoedd  y Parch.  G.  Jones,  Llanddowror. 

2.  ‘ Traethawd  ar  Farw  i’r  Ddeddf,  a Byw  i Dduw.  Ym  mka 
un  yr  amlygir  yn  helaeth,  y Môdd  y mae’r  Yspryd  Gian  yn  dwyn 
yr  Enaid  o’r  Cyfammod  o Weithredoedd,  i’r  Cyfammod  o Râs.  O’r 
Hunan  i Grist.  At  ba  un  y chwanegwyd  Chwêch  o Hymnau 
buddjol,  ar  amryw  ystyriaethau.  0 Waith  y Parchedig  Mr. 
Daniel  Rowland. 

Argraphwyd  yn  Bristol,  gan  Felix  Farley,  yn  y Flwyddyn  1743.’ 

3.  1 Llythyr  o Annerch  Difrifol  a charedig,  oddiwrth  Weinidog  yn 
y Wlad  at  ei  Blwyfolion.  Yn  Cynwys  i.  Gyffredinawl  a neilltuol 
Ddosparthiadau  yn  tuedddu  at  fywiogi  gwir  deimlad  o Grefydd  ac 
ymarfer  o Grist’nogrwydd.  n.  Ymgais  ewyllysgar  i adferu  Crefydd 
Deuluawl : ynghyd  â ffurf  eglur  o Ddefosiwn  o Deuluoedd,  wedi  ei 
chwanegu  âg  Yspysiadau  ac  Athrawiaethau  eraill  angenrheidiol 
ynghylch  Gweddi,  Y cyfan  gwedi  ei  Gyfaddasu  at  Synhwyrau  y 
cyffredin  Bobl.  Gwedi  ei  gyfieithu  or  Saes’naeg,  gan  J.  Jones, 
Gweinidog  Plwyf  Llangynog,  yn  y Flwyddyn  1742. 

Argraphwyd  gan  Tho.  Durston  Gwerthwr  Llyfrau  yn  y Mwythig 
1743.’  [Splyg.] 

Bu  y Parch.  J.  Jones  yn  Llangynog  o’r  fl.  1720  hyd  1744,  pryd 
y bu  farw  hyd  y gwyddys. 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1722. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


393 


1743] 


4.  ‘ Llyfr  Gwcddi  Gyffredin,  &c. 

Argraphedig  yn  y MwytRig,  ac  ar  Werth  yno  gan  Thomas  Durston, 
Gwerthwr  Llyfrau,  1743.’ 

5.  ‘ A Compleat  and  Impartial  History  of  Ancient  Britons.  From 
the  Earliest  Account  of  Time  to  the  End  of  King  Henry  viii,  &c. 
By  John  Owen,  Rector  of  Pickworth  in  Lincolnshire. 

London,  Printed  for  the  Author  1743.’ 

Y mae  y gwaith  hwn  yn  ddwy  neu  ychwaneg  o gyfrolau,  ac  yn 
cynnwys  llawer  o gerfluniau. 

6.  * Crynodeb  y Salman  Cân : sef,  rhai  Salman  Detholedig  yn 
gyfain,  a’r  Rhannan  mwyaf  buddjol  ac  eglnr  en  Hystyriaeth,  o 
Salman  ereül,  a chynhnlliad  o Adnodau  perthynol  i’w  gRydd  ar  amryw 
Destynan,  gyd  â’r  Ystyr  o honnnt,  yn  fyr,  o flaen  pob  Salm,  &c. 

Argraphwyd  yn  Llnndain  yn  y Flwyddyn  mdccxliii.’ 

7.  % ‘ Catecism  o’r  Ysgrythyr,  yn  nhrefn  Gwyr  y Gymmanfa.  A 
’sgrifenwyd yn  Sais’neg,  Gan y Parch.  Matthew  Henry,  Gweinidog 
yr  Efengyl.  Yn  Gymraeg,  i ddangos  i’r  Cymro  uniaith  I.  Y pethau 
a ddylai  efe  ei  Credn.  n.  Y Dyledswyddan  a ddylai  efe  ei  *cyflawni 
tn  ag  at  Ddnw  a Dynion.  in.  Y Cyfryngau  nen’r  Moddion,  a ddylai 
efe  ei  Harfer.  iv.  Y Pethan  a ddylai  ei  Gofyn  gan  Dduw  mewn 
Gweddi,  a hynny  allan  o Air  Cyssegr-lan  Dnw  ei  hnn.  Wedi  ei 
gyfieithn  gan  Jago  ab  Dewi. 

Yr  ail  Argraphiad. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Ross,  Evan  Evans, 
yn  Aberhonddn,  a Daniel  Evans,  yn  Abertawe.  Pris  Swllt  heb  ei 
rwymo.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  wir  y trydydd  argraffiad  o gwbl,  ond  yr  ail  o 
gyfieithiad  Iago  ab  Dewi ; canys  y Parch.  Jenkin  Evans  oedd  cyf- 
ieithydd  y cyntaf.* 

8.  ‘ An  Account  of  the  most  remarkable  particulars  relating  to 
present  progress  of  the  Gospel. 

London : Printed  and  Sold  by  John  Lewis,  in  Bartholomew- Close, 

I near  West  Smithfield.  mdccxliii.’ 

Daeth  yr  nchod  allan  yn  rhifynau  bychain  wedi  i’r  Weekly  History 
| beidio.f  Hi  fedrais  gael  allan  pa  sawl  rhifyn  a ddaeth  o honynt;  y 
' mae  yr  un  sydd  wrth  fy  llaw  yn  ‘ Humber  2,  vol.  ii.,’  a’r  llythyr 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1708  ; rliif  5,  d.f.  1717  ; ahwnuchod. 
t Gwel  rhif  8,  d.f.  1741. 


50 


394  LL YFRYDDT AETH  Y CYMRY.  [1744 

cyntaf  oddi  wrth  ‘ Brother  Thos.  James  (an  exhorter  in  Wales)  to  the 
Rev.  Mr.  Whitfield.'' 

9.  ‘ The  Miraculous  Increase  of  Jacob’s  Mock  opened  and  applied, 
From  Genesis  xxx.  25,  to  the  End.  By  S.  0.  Cradoc.  And  Pub- 
lished by  Edmund  Jones,  Minister  of  the  Gospel  in  Wales. 

London : Printed  for  J.  Oswal.  at  the  Bose  and  Crown  in  the 
Poultry,  mdccxliii.’ 

Solomon  Owen  Cradoc  ydoedd  ffugenw  a roddai  Edmund 
Jones,  gweinidog  Ebenezer,  ger  Pont  y Pwl,  wrth  rai  o’i  weithiau, 
gan  addef  ei  hunan  yn  gyhoeddwr  yn  unig  o’r  cyfryw  lyfrau,  er  mai 
efe  ydoedd  yr  awdwr  hefyd,  am  yr  hwn  y mae  y lie  hwn  y cymhwysaf 
i roddi  ychydig  gofion,  gan  y cyfarfyddir  a’i  enw  yn  fynych  o hyn 
allan.  Gan  hyny, 

Edmund  Jones  ydoedd  fab  i John  Lewis  a Catherin  Morgan,  o Ben- 
llwyn,  ym  mhlwyf  Aberystruth,  sir  Fynwy,  ac  a anwyd  Ebrill  laf, 
1702.  Ymunodd  a’r  gynnulleidfa  neu  eglwys  o Annibynwyr  ym 
Mhenmain  ac  Abertilerwy,  yn  1721.  Ymsefydlodd  fel  gweinidog  yn 
Ebenezer,  Pont  y Pwl,  yn  1740,  lie  y bu  yn  llafurus  a selog  iawn  yn 
eyflawnu  ei  weinidogaeth,  gyda  llawer  o hynodrwydd,  a chryn  lawer 
o ofergoeledd,  hyd  ddiwedd  ei  oes.  Yr  oedd  ei  ddywediadau  a’i  sylw- 
adau  mor  hynod  ar  ddynion  a phethau,  fel  ag  yr  adnabyddid  ef  wrth 
yr  enw  ‘Yr  Hen  Brophwyd.’  Ysgrifenodd  gryn  lawer  o fân  lyfrau 
yn  y ddwy  iaith,  a gadawodd  lawer  ar  ei  ol  mewn  Uawysgrifen,  a 
rhai  o honynt  wedi  eu  hollol  barotoi  i’r  wasg,  yn  neillduol  dwy  gyfrol 
o’i'  e Ardd  Lysiau  ’ wedi  ei  hysbrydoli,  ar  ganiad,  yn  yr  iaith 
Seisonaeg.  Bu  farw  yn  1793,  yn  91  oed. 

1744. 

1.  ‘Y  Bhyfel Ysprydawl, a wnaethpwyd  gan  Shaddai  ar  Diabolus ; 
Er  ennill  yn  ol  Fam-ddinas  Byd : Neu  golli  ac  ennill  drachefn  Dref 
Mansoul.  Gan  John  Bunyan,  Awdwr  Taith  y Pererin,  y Gynta 
a’r  Ail  Ban. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Bichard  Lathorp,  lie  y gellir  cael 
Printio  pob  math  o Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg,  1744.’ 

Mae  y rhagymadrodd  gan  ‘ Dl.  Bowland,’  yn  dangos  mai  y Parch. 
Daniel  Bowlands,  Llangeitho,  a’i  golygodd,  os  nad  a’i  cyfieithodd. 
Yr  oedd  Bichard  Lathorp,  yr  argraffydd,  yn  deilliaw  o deulu  o’r  enw 
hwn  ag  oeddynt  yn  Anghydffurfwyr.  Bu  un  John  Lathorp  yn 
weinidog  ynLlundain  wedi  iun  Mr.  Jacob  fyned  i Yirginia  yn  1624* 
Argraffwyd  y llyfr  hwn  hefyd  gan  W.  Williams,  ym  Merthyr  Tydfil, 
yn  1813. 

* Palmer’s  Calamy's  Nonconformist  Memorial. 


1744] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


395 


2.  * Patrwm  y Gwir  Gristion : neu  Ddilyniad  Iesu  Grist.  A 

’scrifenwyd  gynta  yn  Lladin  gan  Thomas  a Kemp  is.  Gwedi  ei 
Gyfieithu’n  Gymraeg  ers  talm  o Amser,  yn  ol  Editiwn  yr  Awdur, 
Gan  H.  0.  Gwenydog  yn  Mon  Esq. 

Mwythig  Argraphedig  gan  Tho.  Durston.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  bummed  argraffiad.*  Sylwyd  o’r  blaen  fod  enw 
y cyfieithydd  wedi  ei  roddi  mewn  dull  trwsgl  iawn — weithiau  4 H.  0. 
Gwenydoc,’  pryd  arall  4 H.  0.  Gwenydeg,’  yr  hyn  a arweinia  i dybio 
mai  4 Gweinidog  ’ a ddylasai  fod  ; ac  yma  4 H.  0.  Gwenydog  yn  Mon 
Esq.,’  yr  hyn  sydd  eto  yn  annghyssondeb  dyryslyd. 

3/' 4 Welch  Piety  Continued:  Or,  A Further  Account  of  the 
Circulating  Welch-Charity  Schools,  from  Michaelmas  1742,  to 
Michaelmas  1743.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  M.  Downing,  in  Bartholomew  Close, 

MDCCXLIV.’ 

Y D ownings  oeddynt  argraffwyr  y Gymdeithas  er  Lledaenu  yr 
Efengyl  mewn  Parthau  Tramor.  Bu  Joseph  Downing,  yr  hwn  a 
ystyrid  yn  ddyn  da,  farw  Awst  31,  1734;  ac  y mae  yn  dra  thebyg 
mai  mab  i J.  D.  ydoedd  yr  M.  Downing  hwn. 

4.  ‘Pregeth  Ddiweddaf  Mr.  JohnBunyan:  A Bregethwyd  yn 
Llundain  yn  Mis  Gorphenâf,  yn  y Flwyddyn  o Oed  ein  Harglwydd 
mdccviii.  A gyfieithwyd  i’r  Cymro-aeg  gan  J ohn  Morgan,  Diweddar 
a Blwỳf  Cynwil-Gaio. 

Argraphwyd  yn  Kghaerfyrddin  : gan  Samuel  Lewis,  mdccxliv.’ 

5.  ‘Crist  ym  Mreichiau’r  Credadyn,  Wedi  ei  osod  allan  mewn 
Pregeth  ar  Luc  ii.  28.  Gan  y Parch.  Ebenezer  Erskine,  M.A.  At 
ba  un  y chwanegwyd,  Pregeth  arall,  a elwir,  Dadl  Ffydd,  ar  Air  a 
Chyfammod  Duw,  Salm  Ixxiv.  20.  Gan  y Parch.  Ralph  Erskine, 
M.A.  Hefyd  Odl  ar  waith  a Dadl  y Nefoedd,  Wedi  ei  gymmeryd 
allan  o’r  Llyfr  rhagorol  hwnw  a elwir  yn  Saesonaeg,  Gospel  Sonnets. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  tros  y cyfieithydd,  ac  ar 
werth  yn  ei  Argraph-dỳ,  yn  Heol-Awst,  mdccxliv.’  [12plyg : 
4+92  = 96  tudalen.] 

Ebenezer  a Ralph  Erskine  oedd  frodyr,  a gweinidogion  enwog  yn 
eu  dydd  perthynol  i Eglwys  Sefydledig  Bresbyteraidd  Scotland. 

Brodor  o Scotland  hefyd  ydoedd  J ohn  Ross,  yr  argrafiydd.  Yr  oedd 
teulu  o honynt  yn  byw  yn  y wlad,  ger  llaw  tref  Caerfyrddin.  Dywed 
ef  ei  hun  iddo  ddyfod  o Lundain,  lie  y buasai  yn  4 gwasanaethu  saith 
mlynedd  fel  pen-gweithiwr  mewn  argraffdy  enwog,’  ac  mai  efe  oedd 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1679  ; rhif  5,  d.f.  1684 ; rhif  4,  d.f.  1723  ; rhif  3,  d.f. 

I 1737,  a hwn  yma. 


396 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1744 


yr  unig  lmyn  y partRau  liyn  a ddygasid  i fyny  yn  rReolaidd  i’r 
gelfyddyd.  Y mae  traddodiad  mai  ymgilio  a wnaetR  o Lundain,  rhag 
cael  ei  erlyn  am  argraffu  rRywbetR  go  ryddfrydig.  Ymddengys  nad 
oedd  yr  Ren  argraffwyr  oedd  yng  Nghaerfyrddin  cyn  ei  ddyfodiad  ef 
yno  wedi  cael  en  dwyn  i fyny  yn  rReolaidd  i’r  gelfyddyd,  sef,  ‘ Day.  ac 
Ev.  Powell,’  a ‘Rhys  Tomas,’  a bod  Ryny  yn  rbeswm  fod  en  gwaith  mor 
aflêr.  Heb  law  ei  fod  yn  argraffydd  wedi  cael  ei  ddwyn  i fyny  yn  rReol- 
aidd, ceisiodd  lytRyrenau  newyddion,  ac  argraffwasg  newydd,  wedi 
ei  gwneyd  gan  saer  celfydd  yn  LRindain  ; a cRan  nad  oedd  yn  deall 
yr  iaitR  Gymraeg  ei  Run,  darparodd  olygwr  ar  ei  waitR  Cymraeg. 
Gyda’r  manteision  Ryn  yr  oedd  yn  gobeitRio  am  ffafr  y wladwriaetR ; 
ac  yn  wir  ni  bn  ei  obeitRion  yn  ofer,  canys  ciliodd  y ffafr  oddi  wrtR 
y flei£l  ato  ef,  fel  y bn  iimo  Ronynt,  R.  Tomas,  ymgyssylltn  a g ef 
fel  cydranog  yn  y fl.  1763 ; ond  ni  cReir  y cyssylltiad  Rwnw  ond  am 
y flwyddyn  Ròno  a rRan  o’r  nesaf  yn  nnig.*  Ymddengys  y torodd  y 
cyssylltiad  rRyngddynt  pan  oeddynt  yn  argraifu  ‘ Golwg  ar  Deyrnas 
Crist,’  gan  Williams,  Pant  y Celyn ; canys  dywedir  i Rwnw  gael  ei 
argraifu  ‘ gan  J.  Ross,  oddieithr  y 24  tudalen  cyntaf  o GorpR  y 
Llyfr.’f  Pan  ddecRreuodd  argraifu  wedyn  ei  Rnnan,  rRoddodd  yr 
Rysbysiadau  ncRod  am  dano  ei  Run,  er  mẁyn  tynn  gwaitR  ato,  gan 
addaw  ‘ Ryd  eitRaf  ei  alln  wnentRnr  ei  oren  i fwynbau  a cRynnal  y 
ffafr  trwy  ffyddlondeb,  diwydrwydd,  a gofal a dian  i’w  addewid 
gael  ei  gwirio  ganddo ; argraffai  yn  rRad  a mwy  destlns,  ac  yn  gy- 
ffredin  ar  well  papyr,  nag  argraffwyr  Cymru  yn  ei  oes.  Yr  oedd  yn 
aelod  o’r  eglwys  Annibynol  yn  Heol  Awst.  Y mae  ei  enw  yn  arwyddo 
galwad  yr  eglwys  i’r  ParcR.  David  Peter,  yr  Ron  a ddyddiwyd 
‘ Deer.  19,  1791.’§  Bu  yn  cario  ym  mlaen  y gelfyddyd  o’r  fl.  1743 
Ryd  1799,  dros  56  o flynyddoedd.  Bu  farw  rywbryd  cyn  diwedd  y 
flwyddyn  1799,  neu  yn  gynnar  iawn  yn  1800;  canys  ceir  Rysbysiad 
i’w  weddw  farw  Ionawr,  1800,  yn  100  oed.  || 

6.  1 Aleluja,  neu,  CasgRad  o Hymnau,  Ar  amryw  YstyriaetRau.  O 
WaitR  y ParcRedig  Mr.  William  Williams.  Yr  ail  ArgrapRiad. 

Caerfyrddin : ArgrapRwŷd  gan  Samuel  Lewis,  yn  Heol  y Brenin ; 
Lie  gellir  cael  argrapliû  pôb  mâtR  o Lyfrau  Cymro-aeg,  â Saeson-aeg ; 
LlŷtRyren  newydd  a PRapur  da;  yn  gystal  ac  yn  Llundain. 
MDCCXLIV.’ 

William  Williams,  a adwaenir  wrtR  yr  enw  Williams  Pant  y 
Celyn , a anwyd  yng  HgRefn  y Coed,  ym  mRlwyf  Llanfair  ar  y Bryn 
[yn  ymyl  Llanymddyfri],  yn  sir  Gaerfyrddin,  yn  1717.  Cafodd  elfenau 
ei  ddysgeidiaetR  gan  weinidog  o’r  enw  Mr.  Powel,  yr  Rwn  oedd  yn 

* Gwel  rRif  6,  7,  a 8,  d.f.  1763. 

+ Gwel  rhif  6,  d.f.  1764. 

$ Gwel  rhif  25,  d.f.  1764. 

§ Memoirs  of  D.  Peter , by  W.  H.  Lewis,  p.  12;  Llythyr  y Parch.  W. 
Thomas,  Bwlch  Newydd. 

||  British  Magazine , 1800,  p.  204. 


' 1744] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


397 


cadw  ysgol  o fri  yn  Llwyn  Llwyd,  ger  y Gelli,  yn  sir  Frycbeiniog, 
gyda  bwriad  o ymroddi  i’r  alwad  feddygol.  Ond  yn  ddamweiniol 
clywodd  Mr.  H.  Harris,  Trefecca,  yn  pregetlm  yn  Nhalgarth,  yn 
1738,  pan  ydoedd  yn  21  oed,  ac  ennillwyd  ef  i ddifrifoldeb  crefyddol, 
a phenderfynodd  ymroddi  i’r  weinidogaeth.  Ordeiniwyd  ef  yn 
ddiacon  o’r  Eglwys  Sefydledig  yn  1740,  pan  yn  23  oed,  gan  y Dr. 
Claget,  esgob  Ty  Ddewi,  a bn  dair  blynedd  yn  gwasanaetbu  Llan- 
wrtyd  a Llanddewi  Abergwesyn ; ond  o blegid  llnaws  o gybuddiadau 
a wnaed  yn  ei  erbyn  o bartb  i droseddiadan  ar  reolan  yr  Eglwys 
Sefydledig,  ni  chafodd  ordeiniad  offeiriadol,  ac  efe  a ymnnodd  a’r 
Methodistiaid  Calfinaidd,  gyda’r  rliai  y llafuriodd  yn  selog  a cbym- 
meradwy  liyd  ei  farwolaetb.  Yr  oedd  ei  gyboeddiadan  yn  amrywiol 
iawn,  ac  oil  yn  boblogaidd  ym  mblitli  y werin,  yn  enwedig  ei  Hymn, 
an,  trwy  y rbai  yr  anfarwolir  ei  goffadwriaetb.  Bn  farw  ym  Mbant 
y Celyn,  ym  mblwyf  Llanfair  ar  y Bryn,  Ionawr  11,  1791,  yn  74 
oed.* 

[‘  Ymddengys  i’r  Awdwr  gyhoeddi  yr  “ Aleluja,”  y waith  gyntaf,  mewn  pump 

0 ranau  byebain.  Tebygol  i’r  rhan  gyntaf  gael  ei  chyhoeddi  tua  dechreu  1744, 
gan  iddi  gael  ei  bail  argraffu  rywbryd  cyn  diwedd  y flwyddyn  hòno.  Daeth  yr 
ail  a’r  drydedd  allan  yn  1745,  a’r  ddwy  arall  yn  1746  a 1747.  Yr  ydys  yn 
casglu  ddarfod  argraffu  y pump  yng  ngbyd  yn  un  llyfr,  a bod  dau  argraffiad 
wedi  eu  cyboeddi  felly,  yn  y cyfrwng  o 1747  i 1758,  gan  fod  un  y flwyddyn 
hòno  “ Y Drydedd  Argrapbiad.”  Nid  yw  yr  ysgrifenydd  yn  gwybod  am  un  ar- 
graffiad arall  o’r  * Aleluwia  ’ yn  oes  yr  awdwr. 

Yn  y fi.  1743  y trodd  Williams  oddi  wrtb  yr  Eglwys  Sefydledig,  ac  yr  oedd 
yn  y Gymdeithasfa  gyntaf  a gynnaliwyd  gan  y Methodistiaid,  yr  bon  a gynnal- 
iwyd  yn  y fl.  hòno,  yn  nhy  Jeffrey  Dafydd,  Rhiwiau,  Llanddeusant,  sir  Gaer- 
fyrddin.  Dywedir  i Howel  Harris,  mewn  Cymdeithasfa  yn  fuan  ar  ol  hòno, 
“ annog  y brodyr  oedd  yn  bresennol  i gyfansoddi  nifer  o Hymnau  erbyn  y Gym- 
deithasfa nesaf,  i weled  a oedd  yr  Arglwydd  wedi  cynnysgaethu  neb  o honynt 
â dawn  prydyddiaetb.  Gwnaetbant  felly  ; ac  ar  ol  i bob  un  ddarllen  ei  waith, 
dywedodd  Harris,  ‘ Williams  piau  y canu,  ’ ac  annogwyd  ef  gan  y brodyr  oil 

1 ddefnyddio  ei  dalent  er  gogoniant  Duw  a lies  ei  eglwys.”  Oddi  wrth  yr  banes 
yma,  prin  y gellir  meddwl  i Williams  gyhoeddi  dim  yn  gynt  na  1744. 

Prydyddiaetb,  ni  a welwn,  oedd  y gwaith  cyntaf  a ddygoid  efe  allan  trwy’r 
wasg.  Yr  oedd  ei  gyd-lafurwr,  Rowlands  Llangeitbo,  wedi  cyboeddi  ‘ Traeth- 
awd  ar  Farw  i’r  Ddeddf,  a byw  i Dduw,’  yn  1743  ; ond  ni  chynnygiodd 
Williams  ddim  mewn  rhyddiaitb  am  lawer  o flynyddoedd  ar  ol  hyny,  fel  y ceir 
gweled  rbag  llaw.  Cynnwysa  ei  lyfr  cyntaf  bwn  242  o Hymnau,  a thestyn 
neu  gynnwysiad  pob  un  o’u  blaen.  Mae  llawer  o’r  hymnau  hyn  y prydferthaf 
yn  ein  hiaith,  ac  mewn  arferiad  cyffredinol ; ond  y mae  ganddo  ereill  braidd  yn 
anystwyth  a difarddoniaeth.  Yn  ei  hymnau  goreu,  mae  yr  iaitb  yn  gyffredin 
yn  goeth,  destlus,  a pherseiniol  ; ond  yn  y lleill  yn  wael  a gwallus.  Mae  rbai 
geir-doriadau  Ued  angbelfydd  ganddo,  megys,  ‘’Rwi’n’  yn  lie  ‘yr  wyf  yn ;’ 
‘ Tr’wi  ar  y dda’r,’  yn  lie  byddwyf  ar  y ddaear;’  ‘ Par’to’d  ’ yn  He  ‘ parotowyd,’ 
neu  ‘parotoed  ;’  ‘O’n,’  ‘po’n,’  ‘lo’s,’  ‘cro’s,’  ‘gwa’d,’  &c.,  yn  lie  oen,  poen,  loes, 
croes,  gwaed,  &c.,  i odli  â sôn,  nôs,  rbad,  a geiriau  cyffelyb.  Maetoliadau  o’r 
fatb  yn  anharddu  y brydyddiaetb  yn  fawr,  a mwy  dewisol  gan  lawer  fuasai 
ysgrifenu  y cyfryw  eiriau  yn  Hawn,  a goddef  odbad  ammberffaitb,  yn  hytrach 
nag  anffurfio’r  iaitb  trwy  doriad  diystyr.  Yn  He  ‘ i gyd,  ’ ysgrifenai  yr  awdwr 
‘ei gyd,’  yn  lluosog  ‘eu  gyd;’  ac  weitbiau  ‘i  fi,’  yn  lie  ‘i  mi;’  ‘eirad  ’ yn  He  irad; 
4 Dringad’  yn  lie  dringo;  * landio  ’ yn  lie  glanio  neu  dirio,  &c. 

Gallwn  sylwi  yma  nad  yw  y geiriau  ‘ Gorfoleddus,’  a ‘ Galarus,’  yng  ngbyd  ag 
enwau  tonau,  i’w  cael  yn  argraffiadau  W.  W.  ei  bun,  yn  rbagflaenu  yr  hymnau : 
yn  argraffiad  1812  y dygwyd  hwy  i mewn  gyntaf,  ac  nid  ydynt  o nemawr  fudd 

* Morgan’s  Ministerial  Records  of  Williams  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 


398 


LLYFBYDDIAETH  Y CYMBY. 


[1745  i 


erbyii  liyn.  Dewiswyd  tonau  gan  mwyaf  o hen  gasgliad  Dr.  Bipon,  gyda  rhai 
tonau  Cymreig  lieb  fod  yn  argrafFedig.  Gwell  fyddaf  gadael  y pethau  hyn 
allan  mewn  argraffiadau  newyddion  o holl  weithiau  yr  awdwr.’*] 

7.  ‘ Hymnau  Dnwiol,  yw  canu  mewn  Camdeithasau  Crefyddol.  A 
Gyfansoddwyd  gan  mwyaf,  gan  y Parchedig  Daniel  Rowlands. 
Gweinidog  o Eglwys  Loegr. 

Printiedig  yn  Bristol,  gan  Felix  Farley,  yn  y flwyddyn  m,d,cc,xliy.’ 

8.  4 Hymnan  ar  Amryw  Ystyriaetliaii,  Gan  amryw  Awdwyr. 

Argrapliedig  yn  Nghaerbaddonf  gan  Felix  Farley,  yn  Nol  y 
Castell.  1744’ 

Y maent  o waith  y 4 Diweddar  Mr.  D.  Jencins ; o’r  Saeson-aeg, 
John  Cennick,  gan  Herbert  Jencins.’ 

9.  4 Letters,  Essays,  and  other  Tracts  illustrating  the  Antiquities 
of  Great  Britain  an  Ireland.  Together  with  many  curious  Discover- 
ies of  the  Affinity  betwixt  the  Language  of  the  Americans  and  the 

ancient  Britons  to  the Greek  and  Latin,  &c.  Also  Specimens 

of  the  Celtic,  Welsh,  Irish,  Saxon  and  American  Languages.  By 
the  Rev.  Dr.  Malcolme. 

London : Printed  for  J.  Mellan,  near  Whitehall.  1744.  (Price  3s. 
sew’d  4s.  bound.)’  • : 

10.  4 A Dialogue  Between  the  Rev.  Mr.  Jenkin  Evans  assistant 
Minister  to  the  Church  of  White- Chapel,  and  Mr.  Peter  Dobson  a 
man  of  sense  and  some  Learning,  and  a Citizen  of  London  concerning 
Bishops  Particularly  the  Bishops  in  the  Principality  of  Wales. 

London : Printed  for  M.  Cooper  at  the  Globe  in  Pater-noster-row. 
MDCCXLiv.  (Price  one  Shilling.)’ 

11.  4 Life  of  Reynold  Peacocke,  Bishope  of  St.  Asaph  and  Chiches- 
ter. By  J.  Lewis. 

London,  1744.’ 

250  a argraifwyd  o’r  gwaith  uchod. 

1745. 

1.  4 Ystyriaethau  ynghylch  Angenrhaid  a Mawrlles  Buchedd  Gre- 
fyddol.  Gyda  Gweddiau  Boreuol  a Phrydnawnol.  0 Gyfieithiad 
Mr.  Roger  Edwards. 

ArgrapLwyd  yn  Llundain : Ac  ar  Werth  yno  gan  S.  Birt,  tan  Lyn 
y Bibl  ar  Bel  yn  yr  Heol  a elwir  Ave-Mary-Lane.  MDCCXLiv.’ 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 

+ [Os  yw  yr  enw  wedi  ei  ddadysgrifio  yn  gywir,  y mae  ‘ Caerbaddon  ’ 
( — Bath ) wedi  cael  ei  garaarfer  yma  am  ‘ G acrodor  ’ ( = Bristol)',  canys  yn  y 
ddinas  olaf  yr  oedd  Felix  Farley  yn  argraffu.] 


399 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1745 


2.  ‘ Myfyrdodau  Duwiol  i’n  cymhwyso  erbyn  awr  angeu. 

Mwytbig.’ 

3.  ‘ A Letter  to  a Clergyman,  Evincing  the  Necessity,  and  vindi- 
cating'the  Method  of  Instructing  Poor  and  Ignorant  People  to  read 
the  Holy  Scriptures  in  their  native  Language ; and  of  Catechetically 
teaching  them  the  Principles  of  Religion,  in  Circulating  Charity- 
Schools  : Attempted  of  late  in  some  parts  of  Wales. 

London : Printed  by  M.  Downing  in  Bartholomew-Close, 

MDCCXLIV.’ 

Nid  oes  lie  i ammheuaeth  mai  y Parch.  G.  Jones,  Llanddowror, 
ydoedd  awdwr  y gwaith  uchod. 

4.  ‘ Histori  Nicodemus.  Neu,  yn  hytrach  Ysgrifen  Nicodemus,  o 
herwydd  na  dderbyniodd  yr  Eglwys  ond  pedair  Efengyl,  &c.#  Da 
yw  Mae’n  gyda’r  Efengyl ; Medd  Gwyddfarch  gyfarwydd.  A osod- 
wyd  allan  gan  Dafydd  Jones,  Myfyriwr  ar  hen  bethau. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh.’ 

Y mae  iddo  ‘ Lluthur  at  y Darllenydd,’  wedi  ei  arwyddo  gan 
* Dafydd  Jones,  Trefriw,  Tan-yr-ỳw,  Mai  4, 1745  ac  y mae  yn  gydiol 
ag  ef  hefyd  fel  attodiad,  ‘ Ymddiddanion  a fu  rhwng  Adrian  Ymerodr 
Rhufain  ag  Epig,’  Ac.  Yr  oil  yn  24  t.  8plyg. 

Dafydd  Jones  \T)ewi  Fardd ] ydoedd  yn  byw  yn  Nhrefriw,  ger 
Llanrwst,  ond  yn  sir  Gaernarfon.  Yr  oedd  yn  fardd  a hynafiaethydd 
o gryn  fri  yn  ei  ddydd ; efe  a bwrcasodd  y wasg  argraffu  a fnasai  gan 
Mr.  Lewis  Morris,  yng  Nghaergybi,  ym  Mon,  ac  a’i  sefydlodd  ei  hun 
fel  argraffydd  yn  Nhrefriw,  fel  y ceir  gweled  ar  ragddalen  y cerddi 
a’r  llyfrynau  a argraffwyd  ganddo  yno ; a hefyd  gan  ei  fab  yntau, 
Ismael  Davies.  Wyr  iddo,  mab  i Ismael,  yw  Mr.  John  Jones,  ar- 
graffydd, Llanrwst,  f yr  hwn  a ymestynodd  yn  ol  i’w  hendaid  i gael 
ei  ddau  enw.  Am  hir  amser  nid  argreffid  yn  Nhrefriw  ond  cerddi  yn 
unig,  o blegid  nad  oedd  ganddo  gyflawnder  digonol  o lythyrenau, 
mae  yn  debyg ; canys  argraffai  ei  lyfrau  o ychydig  ddalenau  yn  y 
Mwythig.  Ymddengys  nad  oedd  gan  Lewis  Morris  ond  golwg  wael 
ar  Dafydd  Jones  fel  awdwr;  canys  yn  un  o’i  lythyrau  at  Ieuan 
Brydydd  Hir,  efe  a ddywed : — ‘ Yr  wyf  yn  rhyfeddu  nad  yw  Dewi 
Fardd  wedi  dyfod  â’i  lyfrau  i’r  tanysgrifwyr.  Nid  wyf  wedi  clywed 
eu  bod  wedi  dyfod  i Aberystwyth.  Y mae  wedi  llofruddio  llyfr  da, 
trwy  roddi  ynddo  weithiau  y penbyliaid  mwyaf  yn  y greadigaeth,  a’r 

* Nid  yw  hwn  ddim  amgen  na  chyfieithiad  o hen  lyfr  a gyhoeddwyd  yn 
foreu  ar  y gelfyddyd  o argraffu,  o’r  enw,  ‘ Nichodemus  Gospell.  Enprynted  at 
London  in  Fletestrete  at  the  sygne  of  the  Sonne  by  Wynkyn  de  Worde,  Prynter 
unto  the  moost  excellent  Pryncesse  my  Lady  the  Kynges  Moder  In  the  yere  of 
j our  Lorde  God  m.ccccc.ix  the  xxiij  Daye  of  Marche.’  Argraffwyd  rhagddalen 
I hwn  mewn  llythyrenau  gwynion  ar  waelod  neu  bapyr  du.  Cynnwys  23  o 
ddalenau  4plyg. — Johnson's  Typographia,  vol.  i.  p.  277.  [Hen  gyfieithiad 
ydyw,  ond  ei  fod  wedi  ei  gyfnewid  a’i  waethygu  gan  Dafydd  Jones.] 

+ [Y  mae  yntau  bellach  wedi  huno  gyda’i  dadau  ; ond  y mae  meibion  iddo 
yn  dwyn  y gelfyddyd  argraffyddol  ym  mlaen.] 


400 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1745 


creaduriaid  mwyaf  anllythyrenog  a feddent  Inn  dynol,  megys  Robert 
Humphrey,  &c.,  &c.  Ffei,  ffei  o honynt ! Neua  oeddynt  yn  cael  eu 
rhoddi  fel  ysmotiau  clysion,  i chwi  ac  ereill  ymddangos  yn  odidocach  ? 
Os  yw  fel  arall,  yr  ydych  chwi  yn  fyw,  a gellwch  amddiffyn  eich 
hun  o blegid  sefyll  ym  mhlith  y fath  gymdeithion ; ond  y rfrae  yn 
ddrwg  genyf  dros  Hugh  Morris,  druan,  os  yw  ef  yn  gwybod  am  hyn  : 
ei  fod  ef  yn  gorfod,  er  gwaethaf  ei  ddannedd,  sefyll  yng  nghymdeith- 
as  dynion  nad  oeddynt  deilwng  i ddwyn  pluf  ei  ysgrifell ; a’r  lie  a 
ddylasai  ei  farddoniaeth  lenwi,  yn  cael  ei  lenwi  â’r  fath  ddynion  ag 
sy  gymmaint  is  law  iddo  ef  ag  yw  crythwr  erwth  trithant  is  law 
Corelli  neu  Vivaldi.’*  Ac  mewn  llythyr  arall.  at  Mr.  Edward 
Richard,  Ystrad  Meurig,  efe  a ddywed : — ‘Yr  wyf  yma  yn  anfon  i 
-chwi  un  o ertbyliaid  basdardaidd  Dafydd  Jones.  Y mae  yn  ddrwg 
genyf  fod  fy  enw  ym  mhlith  y tanysgrifwyr.  Y ifwl,  i borthi  ei 
wagedd  ei  hun,  a lanwodd  y llyfr  a’i  brydyddiaeth  ddiles  ei  hunan, 
ac  ereill  cyn  waethed  ag  yntau,  ac  a adawodd  allan  yr  hyn  a addaw- 
sai  roddi  i mewn,  sef  holl  waith  Hugh  Morris,  ac  y mae  wedi  llur- 
gynio  hyd  yn  nod  y rhai  a roddodd  i mewn.’f 

5.  ‘Myfyrdodau  Bucheddol  ar  y Pedwar  Peth  Diweddaf,  sef 
Angau,  Barn,  Nef,  ac  Uifern.  Gan  John  Morgan,  M.A. 

Argraphwyd  yn  Llundain  : Ac  a werthir  yno  gan  S.  Birt,  yn  yr 
Heol  a elwir  Ave-Mary-Lane.  m,dco,xlv.’ 

Dichon  bod  hwn  yn  drydydd  argraffiad.J 

6.  % ‘ Caniadau  Edmund  Prys.’ 

Y trydydd  argraffiad,  ef  allai.§  Beth  ydoedd  y Caniadau  hyn — 
pa  un  ai  ei  Salmau,  ai  ei  weithiau  barddonol  ereill,  nis  gall  yr  ysgrif- 
enydd  benderfynu.|| 

7.  ‘ Aleluwia,  neu  Gasgliad  o Hymnau,  Ar  amryw  Ystyriaethau. 
O Waith  y Parchedig  Mr.  William  Williams'.  Yr  ail  Ran. 

Argraphwyd  ymhristo,  gan  Felix  Farley,  yn  y Flwyddyn 
M,DCC,XLV.’ 

8.  ‘ Aleluia,  neu,  Gasghad  o Hymnau,  Ar  amryw  Ystyriaethau. 
O Waith  y Parchedig  Mr.  William  Williams.  Y Drydedd  Rhan. 

Argraphwyd  Ymrhisto  gan  Felix  Farley,  yn  y Flwyddyn 
MjDCCjXLV.’ 

* Cambrian  Register , 1795,  p.  344. 

+ Cambrian  Register , 1795,  p.  347. 
î Gweler  rhif  1,  d.f.  1707  ; rhif  3,  d.f.  1714  ; a hwn  yma. 

§ Gwel  rhif  2,  d.f,  1686  ; a rhif  3,  d.f.  1698. 

||  ‘ Diddanwch  Teuluaidd,’  yn  ol  yr  hwn  y cyflewyd  yr  hysbysiad  yma.  [Ei 
* Salmau  ’ yn  ddiau  oedd  y * Caniadau  ’ hyn,  os  ymddangosodd  rhywbeth  o’i 
eiddo  y flwyddyn  hon  ; canys  nid  ymddangosodd  ei  weithiau  barddonol  hyd  y 
pryd  hwn.] 


1745]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  401 

9.  ‘Hymnan  Detholedig ; 0 Waith  amryw  Awdwyr,  wedi  eu 
cynnull  ynghŷd,  a’i  diwygio  yn  yr  Ysgrifenyddiaetli  a’r  Brydŷdd- 
jaeth,  ac  ya  yr  Ystyr  o honynt,  Er  Llesy  Cymru.  Gan  Weinidog  o 
Eglwys  Loegr. 

Caer-Ferddin,  Ar graph. wỳd  gan  Samuel  Lewis,  m,dcc,xly.’ 

Y mae  y llythyreniaeth  a’r  sillebiaeth  yn  tueddu  i ddyfarnu  hwn 
yn  waith  gweinidog  Llanddowror. 

10.  ‘Llyfr  Carolau  a Dyriau  Duwiol.  Yn  Cynwys,  Casgliad 
helaethach  nag  y fu’n  yr  Argraphiadau  eraill,  o Oreuon  Gwaith  y 
Prydyddion  gorau  Ynghymru ; yn  y ffordd  honno  o Gerddwriaeth. 
At  ba  un  y Chwanegwyd,  Yr  Ail  Rhann,  yr  hon  na  fu  erioed  or  blaen 
yn  Argraphedig:  Y Pedwerydd  Argraphiad.* 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  T.  Durst  on,  lie  y gellir  cael 
Printio  pob  math  ar  Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg.’ 

Yr  unig  wahaniaeth  rhwng  y pedwerydd  a’r  trydydd  argraffiad  yw 
chwanegu  ‘ Y Pedwerydd  Argraphiad,’  ar  yr  wyneb-ddalen,  yng 
nghyd  â newid  yr  amseriad,  o’r  flwyddyn  1720,  i — ‘ Mwythig  Jonawr 
y 24  dydd  1745;  a rhoddi  * J.  R.,’  yn  lie  ‘John  Rhydderch,’  yn 
niwedd  y Rhagymadrodd.  Heb  law  hyny,  y mae  y ddau  argraffiad 
mor  debyg  i’w  gilydd — yn  cyfateb  yn  y llythyrenau,  ei  dudalenau,  ei 
blygiad,  a’i  wallau — a phe  buasai  yr  un  argraffiad.  Ymddengys  yn 
wir  mai  cael  gafael  a ddarfu  i Durston  ar  y gweddill  ydoedd  ar  law 
o’r  argraffiad  arall  wedi  marwolaeth  Rhydderch,  a’i  gyhoeddi  fel  y 
pedwerydd  argraffiad,  trwy  argraffu  y rhagddalen  a’r  rhagymadrodd 
yn  unig,  gyda’r  cyfnewidiadau  a enwyd,  i wasanaethu  ei  ymddangos- 
iad  fel  argraffiad  newydd  o’r  holl  lyfr,  ym  mhen  pum  mlynedd  ar 
hugain  ar  ol  y Hall. 

[Nid  oes  mo’r  ammheuaeth  leiaf  nad  yr  un  argraffiad  yw  y trydydd  a’r  ped- 
werydd, ond  bod  cynddalen  a rhagymadrodd  yr  un  olaf  wedi  eu  hargraffu  o 
newydd.  Y mae  hyd  yn  oed  lleferydd  yr  un  a elwir  ‘ y pedwerydd  argraph- 
iad ’ yn  ei  gyhuddo  mai  y trydydd  ydyw.  ‘ Yn  gymmaint  ag  mai  dyma’r 
Drydedd  waith  i’r  Llyfr  hwn  ddyfod  allan  yn  Argraphedig  gyhoeddus  yn  eich 
plith,  y waith  gyntaf  fe’i  rhoddwyd  allan  gan  Ffowc  Owen,  ac  a Argraphwyd 
yn  Khydychen  yn  y Flwyddyn  1686,  ’ &c.  Hefyd,  dywedir  yn  y trydydd  ar- 
graffiad am  yr  ail  ran,  na  bu  erioed  o’r  blaen  yn  argraffedig  : os  argraffwyd  hi 
yn  y trydydd  argraffiad,  nis  gellid  honi  yn  y pedwerydd  nad  argraffesid  mo 
honi  o’r  blaen.  Un  trwstan  o’r  fath  drwstanaf  oedd  Sion  Rhydderch,  druan, 
gyda  phob  peth  ; ac  ymddengys  fod  Durston  wedi  ei  wneuthur  yn  drwstanach 
fyth  gyda’r  hyn  a elwir  ‘ y pedwerydd  argraphiad  ’ hwn.  Cynnwysa’r  gwaith 
o gylch  450  o dudalenau  8plyg  bychan.  Nid  oes  un  amseriad  ar  ei  gynddalen  ; 
ond  y mae  yn  amlwg  wrth  ddyddiad  y Rhagymadrodd  (‘Mwythig  Jonawr 
y 24  dydd  1745  ’)  mai  yn  y fl.  1745  y cyhoeddwyd  ef.] 


Gwel  rhif  3,  d.f.  1686  ; rhif  6,  d.f.  1696  ; rhif  5,  d.f.  1720  ; a hwn  yma. 

51 


402 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1745 


11.  ‘Welch  Piety  Continued:  Or,  A Further  Account  of  the 
Circulating  Welch  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1743,  to 
Michaelmas  1744.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  M.  Downing,  in  Bartholomew  Close, 

MDCCXLV.’ 

12.  ‘ Dail  Pren  y Bywyd : Neu,  Iechydwriaeth  y Cenhedloedd 
trwy  Efengyl  Iesu  Grist.  Wedi  ei  hagorŷd  a’i  chymmwyso  mewn 
Pregeth.  Ar  Dat.  xxii.  adn.  2,  a’r  Rhan  ddiweddaf.  Pennau’r  hon 
a ddysgwỳd  mewn  Breuddwŷd,  Yr  20fed  o Fis  Mawrth,  1742.  Gan 
Solomon  Owen  Cradock,  Bugail  yng  Yghymru,  ac  a ’scrifenwŷd 
gan  mwyaf,  ganddo  ei  hun,  yn  Saeson-aeg.  Ac  a wnaed  yn  awr  yn 
gŷhoeddus,  er  Lies  Cyffredinol  i Genedl  y Cymru,  gan  Edmund 
Jones,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  Samuel  Lewis,  lie  gellir  cael  ar- 
graphu  pôb  rhyw  lyfrau  Cymraeg  â Saesonaeg.  m,dcc,xlv.’ 

13.  ‘ Cerdd  Sion ; sef,  Traethawd  yng  nghylch  Moli  Duw  mewn 
Salmau  a Hymnau  ac  Odlau  ysbrydol,  &c.  Y Rhan  Gyntaf.  Gan 
Weinidog  anheilwng  o Eglwys  Loegr. 

Argraphwyd  yn  Llundain  yn  y Flwyddyn  1745.’ 

14.  ‘ Gair  o’r  Gair  : neu  Son  am  Swn,  y Lleferydd  Anfarwol.  Yr 
hwn  trwy’r  Byd  a glywir  ym mhob  Iaith  tan  y Nefoedd ; ac ym mhoh 
Tafod-Iaith  hyd  Eithafoedd  y ddaiar.  Gan  Morgan  Llwyd, 
Gweinidog  yr  Efengyl  yng  Wrecsam,  yn  Sir  Dimbych.  Yr  ail  Ar- 
graphiad,*  wedi  ei  wellhâu  a’i  Ddiwygjo  o amryw  Feiau  anafus  yn  yr 
Argraphjad  cyntaf. 

Caer-Ferddin.  Argraphwyd  gan  Samuel  Lewis,  1745.’ 

Y mae  y ‘Llythyr,  At  y Darllenydd’  yn  ei  ragflaenu  gan 
‘J. — M. — ,’  dyddiedig  ‘Caer-ferddin,  Gorphen-hâf,  21,  1745.’ 
Gwelir  fod  naw  a phedwar  ugain  mlynedd  wedi  myned  heibio  er  pan 
gyhoeddasid  ef  gyntaf,  cyn  cael  yr  ail  argraffiad  hwn.  Cyhoeddwyd 
cyfieithiad  o hwn  yn  1739,  gan  Griffith  Rudd,  o dan  yr  enw,  ‘A 
Discourse  of  the  Word  of  God.’ 

15.  ‘ Sinai  a Seion  : Neu  Allwỳdd  y Ddâu  Gyfammod,  Gan  mwyaf 
tan  yr  Enwau  Deddf  a Gras.  Ynghyd  a Dirgelwch  Cnawdoljaeth, 
Jesu  Grist.  Wedi  eu  cyfansoddi  yn  Saeson-aeg  mewn  Ffordd  o 
Hymn  Gan  Ral.  Erskine,  M.A.  Newydd  gyfieithu  i’r  Cymro-aeg. 
At  ba  rai  y chwanegwŷd  Dau  Lygad  Ffydd. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1656. 


1745 J 


LLYFRYDD1AJETH  Y CYMEY. 


40(3 


Er  mae  byrr  er  hyn  cynhwysfawr, 

Er  mae  bychan  etto  gwerthfawr. 

Caer-Eerddin : Argraphwýd  gan  Samuel  Lewis,  m,dcc,xly.’ 

-üalph  Erskine,  ydoedd  frawd  i Ebenezer  Erskine,*  acaanwydym 
Monclaw,  Northumberland,  yn  1683.  Cafodd  yntau  ei  ddysgeid- 
iaethyn  Edinburgh,  asefydlodd  yn  weinidog Dumffernlin.  Yn.1711, 
efe  a ymneillduodd,  fel  ei  frawd.  Bu  farw  yn  1752,  yn  68  oed. 

16.  4 Hyrnnau  Duwjol : Buddiol  i’w  dysgu,  a’u  canu  gan  bawb  o 
ffyddlon  Blant  Seion,  er  eu  diddanu  ar  eu  Efordd  wrth  ymdaith  tu  - 
â’r  Wlâd  Nefol.  O Gasgljad  Gŵr  Eglwŷsig.  Yr  ail  Argraphjad.f 

Caer-Eerddin : Argraphwŷd  gan  S.  Lewis  : tros  John  Morgan,  ac 
ar  werth  ganddo  Ef  yn  Heol  y Dwfr,  lie  gellîr  cael  ar  werth  amrỳw 
fâth  o Lyfrau  a Hyrnnau  tra  buddjol  eraill,  1745.’ 

Y mae  yn  dra  sicr  mai  yr  un  yw  y John  Morgan  hwn  a’r  J.  M. 
uchod,  ac  ei  fod  yn  rhyw  gyhoeddydd  neu  lyfrwerthydd  yng  Nghaer- 
fyrddin. 

17.  c Llythyr  at  Gymdeithas  o bobl  a elwir  Bedyddwyr  ; y rhai 
gynt  a gyfarfyddent  yn  y Llwynau  yn  Llantrisant : ond  yn  awr  yn 
cyfarfod  ym  Mrynbyga,  Llangwm  a Phen-y-garn.  Gan  Thos. 
Williams.’ 

Yr  awdwr,  Thomas  Williams,  oedd  enedigol  o derfynau  siroedd 
Mynwy  a Morganwg.  Ymunodd  a’r  Bedyddwyr  yn  Hengoed.  Yr 
oedd  yn  wr  selog,  ac  yn  amddiffynwr  cadarn  o athrawiaethau  rhad  ras, 
yn  yr  ystyr  Calfmaidd  o honynt.  Galwyd  ef  i weinidogaethu  i’r 
gynnulleidfa  wasgaredig  a elwid  Eglwys  Llantrisant,  yn  sir  Eorganwg, 
rywbryd  cyn  1734  ; canys  eeir  ei  enw  wrth  lythyr  at  Gymmanfa  Pen  y 
Garn,  yn  y flwyddyn  hòno.  Yn  1741,  clywodd  bregeth  yng  nghyfarfod 
blynyddol  y Crynwyr,  ym  Mrynbuga,  yr  hon  a anesmwythodd  ei 
feddwl,  a’r  canlyniad  a fu  iddo  ymadael  â’r  Bedyddwyr,  ac  ymuno 
â’r  Crynwyr,  wedi  bod  yn  weinidog  gyda’r  cyntaf  lawn  ugain 
mlynedd.  Llyfr  yn  amddiffyn  ei  egwyddorion  newydd  yw  yr  uchod. 
Heb  law  y rhan  sydd  yn  dwyn  yr  enw  uchod,  mewn  ffordd  o lythyr  at 
yr  hen  gynnulleidfaoedd  y bu  yn  gweinidogaethu  iddynt,  y mae  rhan 
arall  i’r  llyfr  mewn  math  o lythyr  4 At  y Gweinidogion  Bedyddiedig,  ac 
at  bawb  ar  sydd  gyda  hwynt,  yn  yr  ymddiddan  a fu  ym  Mryn  Buga  ar 
y Pum  Pwnc  ynghylch  Elisaus  Cole .’  Dengys  hyn  ei  fod  wedi  newid 
yn  ei  farn  ar  holl  bynciau  athrawiaeth,  yn  gystal  ag  ar  ordinhadau 
crefydd.J 

18.  * Britannia  Sancta,  in  two  parts,  4to. 


* Encyclopaedia  Britannica. 

t Gwel  rhif  2,  d.f.  1741. 
Thomas,  Hanes  y Bedyddiuyr,  t.  173-4. 


404 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1746 


Printed  by  Thomas  Meighan.  1745.’* 

19.  ‘ An  Expostulatory  Epistle  to  the  Welsh  Knight,  on  the  late 
Revolution  in  Politics  and  the  extraordinary  conduct  of.  himself  and 
his  Associates.  1745.’ 

Yr  awdwr  ydoedd  Syr  Watkin  W.  Wynn.f 

20.  ‘ An  Exhortation  to  Brute’s  Progeny  alias  Hil  Erntns,  Being 
the  Second  Poem  in  the  late  Yicar  of  Llandovery’s  Work  translated 
and  imitated  byWay  of  Essay.  By  the  late  Reverend  Mr.  John 
Powell  of  Trednstan.  To  which  is  added  A Ministers  Complaint. 

Prited  for  Evan  Preece.  1745.’ 

Maint  hwn  yw  8 tndalen  12plyg ; ac  y mae  y gair  Printed  yn 
‘ Prited,’  fel  nchod.  Tredwstan  sy  dreflan  ym  mhlwyf  Talgarth, 
yn  sir  Frycheiniog.J: 

21.  ‘An  Expostulary  Epistle  to  the  Welch  Knight,  on  the  late 
Revolution.  Also  relates  to  the  Broad  Bottoms.  1745.’ 

22.  ■}[  ‘ Dyrchafiad  y Credadyn  mewn  Cyfiawnder  Cyfrifol,’  &c. 

23.  ‘ Apology  for  the  Welch  Knight,  and  a View  of  Broadbottom, 
Dialogue  between  Dapper,  Taff,  Broadbum.  1745.’ 

24.  ‘Llyfr  bychan  o Hymnau  ar  Amriw  Achosron  a thestyn^u 
Duwiol  o waith  amryw  Awdwyr  ag  o gasghad  un  ag  sydd  yn  dy- 
muno’n  dda  i’r  Cymru,  ac  ar  deisyfiad  rhai  Crist’nogion  Duwiol. 

Y rhai  sy’n  proíi  rhinwedd  grâs 
Yn  dwad  y mas  fel  ffryddiau, 

O dan  sail  yr  orsedd  faingc, 

All  seinio  caingc  o Hymnau. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Richard  Lathrop,  lie  y gellir,  cael 
Printio  pob  math  ar  Gopiau  am  bris  gweddaidd,  a chael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a Saesnaeg.  1745.’ 

Rhan  ydyw  hwn,  gyda  gwyneb-ddalen  ar  wahan,  o lyfr  yn  cynnwys 
hefyd  bregeth  neu  draethawd  ar  Efydd.  Mae’r  llythyrenau  ‘ G.  W.’ 
a ‘ D.  W.,’  a’r  enw  ‘ Richt.  William,’  wrth  rai  o’r  Hymnau. 

1746. 

1.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-lan,  sef  Yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Caer-grawnt : Printiedig  gan  Joseph  Bentham,  Printiwr  i’r  Brîf- 
Ysgol,  MDCCXLVI.’  [8plyg\] 

* Rees’s  South  Wales. 

+ J.  R.  Smith’s  Old  Booh  Circular. 

Î Letters  of  J.  Joseph,  Esq.,  F.A.S. 


1746] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


405 


Y mae  yn  gyssylltedig  a g ef  ‘ Lyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidog- 
aeth  y Sacramentan,  a Chynheddfan  a Seremonian  eraill  yr  Eglwys, 
yn  01  arfer  Eglwys  Loegr ; Ynghŷd  a’r  Sallwyr  neu  Salman  Dafydd, 
Wedi  en  Nodi  megis  ag  y maent  i’w  Cann  nen  i’w  Dywedyd  mewn 
Eglwysydd ; a Efnrf  nen  Ddnll  gwnentlmr,  Urddo,  a Chyssegrn 
Esgobion,  Offeiriaid,  a Diaconiaid.’  Y mae  ynddo  liefyd  barthleni — 
‘ Teithian  Plant  Israel  yn  yr  Anialwch,’  a ‘ Theithian  yr  Apostolion 
4 Rhodd  Wm.  Iones  Esqr.  F.R.S.  j’r  Cymrn  gyda  ‘ Mynegai’r  Beibl 
Cyssegr-lân,nen  Hanes  y Pethan  bynottaf  yn  Llyfran’r  HenDestament 
a’r  Newydd ; yn  dangos  pa  Amser  y digwyddasant,  a pha  Leoedd  yn 
yr  Ysgrythyr  y maent  wedi  en  gosod  i lawr.’  Y‘Wm,  Iones  Esqr. 
F.R.S. ’ hwn  ydoedd  dad  yr  hyglod  Syr  William  Jones.  Y mae  y Uyfr 
yn  cynnwys  befyd  yr  ‘Apocrypha,’  a ‘ Gosodedigaetban  a Chanonan 
Eglwysig,’  a ‘.Tablan  Arian,  Pwysan,  a Mesnran,  &c.,’  a gyfansodd- 
wyd  gan  ‘Risiart  Morys,  golygydd  yr  argrapbiad  hwn  o’r  Beibl.’* 
Y mae  yr  boll  bethan  hyn  yn  ei  wneyd  yn  llyfr  8plyg  trwcbns  iawn. 
Dyma  yr  argraffiad  cyntaf  dan  olygiaeth  ‘ Rkisiart  Morys  o Eon.’  Y 
maent  yn  ol  trefn  Beiblan  Moses  Williams  o’r  blaen.  Yr  oedd  y 
Beiblan  byny  wedi  myned  cyn  brined,  fel  na  cbeid  nn  yn  nnman  am 
bnnt.  Yr  byn  a gynhyrfodd  ac  a acblysnrodd  i’r  Gymdeitbas  er 
Taenn  Gwybodaetb  Gristionogol  gyhoeddi  yr  argraffiad  bwn 
ydoedd,  taerni  y Parcb.  Griffith  Jones,  Llanddowror.  Yr  oedd  ef  yn 
awr  yn  Hawn  gwaitb  gyda’i  Ysgolion  Rbad  Symmndol ; ac  yn  ei 
‘ Fynegiadan  ’ o sefyllfa  ei  ysgobon  o flwyddyn  i flwyddyn,  yn  yr 
iaitb  Seisoneg,  o dan  yr  enw  ‘ Welch  Piety,  yr  oedd  yn  darlnnio 
sefyllfa  y wlad,  o ran  prinder  o air  Dnw,  mewn  iaitb  gref.  Gwelwyd 
iddo,  yn  y flwyddyn  1741,  gyhoeddi  ‘An  Address  to  the  Charitable 
and  well  disposed ; in  behalf  of  the  Poor  in  the  Principabty  of  Wales, ’f 
yn  yr  bwn  y mae  yn  ‘ dymnno  caniatâd,  yn  ostyngedlg  i osod  o’n 
blaen  y darlnniad  byr  canlynol ; mor  fawr  y mae  eisien  en  cydym- 
deimlad  y pryd  bwn,  tnag  at  gynnyrchu  llesiant  ysbrydol  a thra- 
gywyddol  y bobl  dlodion  yn  Nhywysogaeth  Cymrn,  y rbai  sy’n 
llafnrio  dan  yr  angenrheidrwydd  mwyaf  gofidns  o gael  en  cyflenwi  â 
Beiblan  Cymraeg,  Llyfran  Gweddi  Gyifredin,  Catecisman,  ac  Ysgolion 
Elnsenol,  i ddysgn  iddynt  y pethan  a bertbyn  i’w  iacbawdwriaetb  dra- 
gywyddol,  yn  en  hiaitb  en  hnnain,  yr  nnig  dafodiaitb  y mae  y tlodion 
yn  allnog  i gael  ei  dysgn  ynddi.’  Efe  a cbwanega  : — ‘ Y mae  angen 
gofidns  a dymnniad  taer  am  argraffiad  belaetb  o’r  Beiblan  a Llyfran 
Gweddi  yn  yr  iaitb  Frytanaidd, — dim  llai  rhif  [na  denddeng  mil — 
y rbif  a argraffesid  o’r  rban  gyntaf  o’r  ‘ Esboniad  ar  y Catecism  ’] 
all  ddigoni  a diwalln  y rbai  sydd  eisoes  wedi  dysgn,  nen  sydd  yn  awr 
yn  dysgn  darllen,  ac  yn  sycbedig  am  danynt.’  Yr  oedd  rkyw  ddwy 
y pryd  byn  wedi  rhoddi  3 Op.  bob  nn,  a dan  arall  lOOp.  bob  nn,  tnag 
at  y dranl.  Yn  ei  ‘ Welch  Piety,  ’ am  yr  nn  flwyddyn,  y mae  yn 
tafln  at  yr  esgobion,  fod  yn  awr  y cyflensdra  goren  iddynt  a allai  fod 
i ‘ wneyd  en  hnnain  yn  anwyl  gan  y genedlaetb  bon  a’r  ddyfodol, 

* [Y  mae  befyd  yn  cynnwys  ‘ Llyfr  y Salmau,  wedi  eu  Cyfieithu,  a’u  Cyfan- 
soddi  ar  Fesur  Cerdd,  yn  Gymraeg.  Drwy  Ẅaith  Edmund  Prys,  Arch* 
diacon  Meirionnydd.  ’] 


f Gwel  rhif  4,  d.f.  1741. 


406 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1746 


trwy  gefnogi  argraffiad  o’r  Beibl  Cymraeg.’  0 ddeutu  pum  swllt, 
meddai  efe,  a gostiai  argraffu  Beiblau  a Llyfr  Gweddi  yng  nghyd ; 
ac  yr  oedd  trysorfa  wedi  ei  chasglu  erbyn  1742,  digon  i dalu  am  un 
rban  o bedair  o’r  draul  i argraffu  deng  mil  o Feiblau  a Llyfr  Gweddi 
Gyffredin,  sef  tuag  l,250p.  Erbỳu  y flwyddyn  1744,  yr  oeddysgog- 
iad  am  gael  argraffiad  newydd,  oddi  wrtb  y Gymdeithas  er  Lledaenu 
Gwybodaeth  Gristionogol ; ac  erbyn  diwedd  y flwyddyn  1746,  yr 
oedd  ‘ gobaitb  i’r  tlodion  am  gael  y Beibl  Santaidd  yn  eu  biaith,  am 
bris  isel,  a cbymmaint  ag  a fyddo  yn  bosibl  o’r  rhai  tlotaf  heb  dalu 
dim.’  Yr  oedd  cyssylltiad  arbenig  rhwng  cyboeddiad  yr  argraffiad 
bwn  a’r  ysgolion  rbad  byny,  yn  ol  y cytundeb  a’r  cyfranwyr,  sef  bod 
y * Personau,  y rhai  y mae  eu  benwau  isod  wedi  cytuno  i gyfranu  y 
symiati  a roir  gyferbyn  â’u  benwau  tuag  at  adargraffu  y Beibl 
Cymraeg  a Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  i’w  lledaenu  yn  y dull  canlynol, 
sef  yw  byny,  Pod  iddynt  gael  eu  rhoddi  yn  ddidal  i’r  tlodion  teilwng, 
yn  enwedig  y rbai  byny  a gyrcbant  at  Weinidog  eu  Plwyf  i adrodd 
Catecism  yr  Eglwys  o flaen  y Gynnulleidfa,  mewn  trefn  i’w  baddysgu 
ym  mbellacb  ynddo  trwy  esboniad  syml  ac  eglur  eu  Bugail  arno,  yr 
byn,  gobeithir,  a gynnortbwya  i adfywio  yr  ben  drefn  fawr  ddymunad- 
wy  o Gateceisio.  Yn  ail,  Fod  yr  arian  a ddaw  oddi  wrtb  werthiant 
y cyfryw  Feiblau  i’r  rhai  ag  sy’n  alluog  ac  yn  ewyllysgar  i’w  prynu 
bwynt,  i gael  eu  defnyddio  i gynnal  yr  Ysgobon  Rbad  Cymreig,  felly 
i ddysgu  y rbifedi  mawr  iawn  y rbai  nad  ydynt  eto  yn  medru 
darllen.’*  Yr  oedd  Mr.  Jones  yn  derbyn  cwynion  o bob  partb  o’r 
wlad,  oddi  wrtb  yr  offeiriaid,  a*c  ereill  o gefnogwyr  yr  Ysgobon,  am 
Feiblau,  a’r  anbawsder  o gael  rbai.  ‘ Y mae  llawer  o’r  rbai  byny  a 
ddysgwyd  nad  oes  ganddynt  Feiblau  i ddarllen  ynddynt,  na  dim  i’w 
prynu,  pe  gelbd  eu  cael  am  arian,’  meddai  ‘ Thomas  Meylor,  o Gastell 
y Blaidd,  sir  Benfro.’  ‘ Gobeithiwn  na  bydd  i chwiddiffygio  yneicb 
ymdrecbiadau  i gael  argraffiad  o’r  Beibl  Cymraeg,’  meddai  ‘ Ev. 
Davies,  Gweinidog  Ymneillduol  dysgedig,  ac  Athraw  Athrofa.’f 
‘ Rid  oes  gan  y rbai  byny  sydd  eisioes  wedi  dysgu  fodd  i bwrcasu 
iddynt  eu  bunain  lyfrau  da,  yn  enwedig  y Beibl  Santaidd,  prinder 
yr  bwn  sydd  yn  awr  mor  fawr  ag  ydyw  yr  eisieu  yn  gymhelliadol,’ 
meddai  4 Jonathan  Griffies,  Vicar  Bettws,  ar  ffinoedd  Siroedd  Caer- 
fyrddin  a Morganwg.’  Dengys  y tystiolaetbau  byn  fod  yr  angen  am 
air  Duw  yn  fawr,  yn  cael  ei  deimlo  trwy  fod  mwy  yn  gallu  darllen, 
pe  cawsent  ef,  trwy  addysg  Ysgobon  Elusen  Symmudol  y Parch. 
G.  Jones.  Dywedir  ilawer  o Ymneillduwyr  gyfranu  ynbelaetb  tuag 
at  yr  argraffiad  bwn,  trwy  law  y Dr.  Stennett,  un  o weinidogion  y 
Bedyddwyr,  er  mwyn  eu  cael  heb  fod  mewn  cyssylltiad  â’r  Eglwys 
Sefydledig ; canys  ni  allai  yr  un  tlawd  gael  y Beibl  yn  rbodd  yn  ol 

* A Memorial , cyssylltedig  â’r  Welsh  Piety. 

*j*  Gweinidog  yr  Ymneillduwyr  yn  Hwlffordd,  yr  bwn  a anwyd  yn  Llanbedr, 
ac  a gafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Hoxton,  dan  yr  athrawon  enwog  y Dr.  Ridgley 
a Mr.  John  Eames.  Dewiswyd  ef  yn  1741  yn  atbraw  yr  atbrofa  oedd  yng 
Nghaerfyrddin,  ar  farwolaetb  Mr.  Y.  Griffiths.  Yn  1743,  symnmdodd  i Gaer- 
fyrddin  at  yr  Atbrofa  ; ond  o blegid  anghydfod  rbyngddo  a’i  gyd-athraw,  efe  a 
ymadawodd  o Gymru,  ac  a ymsefydlodd  yn  Billericay,  yn  Essecs. — Hanes 
Crefydd  yng  Nghymru,  gan  D.  Peter,  t.  683-4. 


1746] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


407 


ammod  y cyfraniadan  cyffredin,  ond  ar  yr  ammod  o ddyfod  i adrodd 
Catecism  yr  Eglwys  wrth  yr  offeiriaid  ar  gyhoedd. 

Y mae  dan  wr  boneddig  yn  cael  en  henwi  yn  gyssylltiol  â’r  ar- 
graffiad  liwn,  fel  y gwelwyd,  sef  y golygydd, — 

Mr.  Risiart  nen  Richard  Morris,  nen  Morys,*  yr  hwn  ydoedd 
frawd  hynaf  y brodyr  Lewis  a William  Morris,  ac  aanwydym  Mhen- 
rhos  Llngwy,  ym  Mon,  yn  gynnar  yn  y ddennawfed  ganrif,  os  nid  cyn 
diwedd  yr  ail  ar  bymtheg.  Trwy  ddylanwad  ei  frawd  Lewis,  cafodd  le 
fel  ysgrifenydd  yn  y Swyddfa  Lyngesawl,  yr  bon  a lanwodd  flynyddan 
lawer.  Yr  oedd  yn  ieitbydd  a bardd  Cymraeg  da,  a dywedir  fod 
ei  ysgrifeniadau  yn  Llyfrfa  yr  Ysgol  Rad  Gymraeg  ydoedd  gynt  yn 
Gray’s  Inn  Road,  Llnndain.f  Bn  farw  yn  y Tŵr  yn  Llnndain,  yn 

1779.J 

Y boneddwr  arall  a enwir  fel  cymmwynaswr  i’r  argraffiad  bwn 
ydyw  awdwr  y partbleni,  sef, — 

William  Jones,  Yswain,  F.R.S.,  yr  bwn  oedd  fab  Sion  Siors, 
ffermwr  bycban  ym  mblwyf  Llanfibangel  Tre’r  Beirdd,  ym  Mon ; ac 
efe  a anwyd  yno  o ddentn  y fl.  1680.  Er  na  cbafodd  ond  dysgeid- 
iaetb  gyffiredin,  gwnaetb  y fatb  ddefnydd  o byny  fel  y daetb  mor  enwog 
mewn  rbif  a mesnr,  fel  y gallodd  gymmeryd  lie  fel  atbraw  yn  y 
wyddor  bòno  ar  fwrdd  llong  ryfel,  ac  y tynodd  sylw  Arglwydd  Anson. 
Cyboeddodd  waitb  ar  Eorwriaetb  pan  yn  21  oed,  yr  bwn  a gafodd 
ganmobaetb  mawr.  W edi  byny  ymsefydlodd  fel  atbraw  rbifofy ddiaeth 
yn  Llnndain ; yn  1706  cyboeddodd  waitb  enwog  ar  rif  a mesnr.  Yr 
oedd  ei  ddysg  a’i  gymmeriad  yn  gwneyd  iddo  gyfeilbon  ym  mbbtb 
mawrion  a dysgedigion  penaf  ei  oes.  Bn  farw  ym  mis  Gorphenaf, 
1749,  yn  51  oed,  pan  oedd  ei  fab  Wilbam  (Syr  Wilbam  Jones)  yn 
ddim  ond  tair  blwydd  oed.§ 

Joseph  B entbam,  yr  argraffydd,  a benodwyd  yn  argraffydd  y Brif- 
ysgol  yn  1740,  yr  bon  a ddaliodd  byd  1763,  pan  y rboes  ei  le  i fyny  i 
John  Archdeacon.  || 

2.  ‘ Galwad  Difrifol  mewn  Cariad  Cristionogol  at  yr  boll  bobol  i 
ddycbwelyd  at  Yspryd  Crist  ynddynt  en  hnnain  ; fel  y delont  i jawn 
ddeall  petban,  &c.  Ymherthynas  I.  Cariad  Dnw  yn  Gyffredinol  yn 
danfon  ei  Eab  i farw  dros  bob  dyn.  H.  Yr  Ysgrythyran  Sanctaidd. 
hi.  Am  Addobad.  iv.  Am  Eedydd.  y.  Am  y Swpper,  &c.  Gan 
Benjamin  Holmes.  Wedi  ei  gyfieitbn  er  mwyn  y Cymrn  allan  o’r 
Seithfed  Argrapbiad  yn  Saesneg. 

Bristol,  Argrapbwyd  gan  Sam.  Farley.  1746.  Lie  y gellir  cael 
Printio  pob  math  ar  Gopian  am  bris  gweddaidd.’ 

* [Rhisiart  Morys  yw  ei  ddull  ef  ei  hun  o ysgrifenu  ei  enw,  fel  y gwelir  ar 
ddechreu  ‘Tablau  Arian,  Pwysau,  a Mesurau,’  attodedig  i’r  argraffiad  hwn.] 

+ [Y  maent  weitbian  wedi  eu  symmud  i’r  Gywreinfa  Brydeinig.] 

Î Williams’s  Biog.  Diet,  of  Eminent  Welshmen. 

§ Lord  Teignmouth’s  Memoirs  of  Sir  W.  Jones  ; Williams’s  Eminent  Welsh- 
men. 


||  Timperley’s  Diet.;  gwel  hefyd  rbif  19,  d.f.  1770. 


408 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1746 


Y mae  yr  hysbysiad  canlynol  yn  niwedd  y llyfr  uchod : — ‘N.  B.  Yr 
lih an  fwyaf  o’r  Llyfr  hwn  a ddiwygiwyd  bob  yn  Siet  gan  y Cyfieiih- 
ydd  ynghymru,  cyn  ei  brintio  yn  yr  Argraph-wasg  : felly  pa  feian 
bynag  a allai  ddiangid  ei  Ddiwygiad  ef,  mae  y Printiwr  yn  dymnno 
Gael  ei  escusodi  oddiwrtbynt,  ac  i’r  Darllenydd  ei  diwigio.’  Gwaith 
yn  amddiffyn  golygiadan  y Crynwyr  ydyw.  Dywed  y Parch.  T. 
Bees,  mai  nn  Thomas  Holmes  oedd  y Crynwr  cyntaf  yngHghymru.* 
Ef  allai  mai  disgynydd  o’r  Thomas  Holmes  hwnw  ydoedd  awdwr  y 
llyfr  hwn,  ac  un  arall  eto.f 

3.  % 1 Bhyfeddod  Rhyfeddol,  i annerch  rhyw  Ddynol,  sef,  gwir  a 
chywir  W eledigaethan  a welodd  Duw  yn  dda  ddatguddio  i Thos. 
Evans,  o Lanfair  Caereinion,  yn  sir  Drefaldwyn,  yn  y flwyddyn 

1746. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  tros  John  Jones  o Penarth.’ 

4.  1 Alelnia  nen  Gasgliad  o Hymnan,  ar  amryw  destynan  o’r  Ys- 
grythyran.  0 waith  William  Williams.  Y Pedwerydd  Ran. 

Argraphwyd  Ymhristo,  gan  Felix  Farley,  yn  y flwyddyn 
M,DCC,XLVI.’Í 

5.  ‘A  Journey  to  Llandrindod  Wells,  in  Radnorshire;  with  a 
particular  description  of  the  Wells,  the  places  adjacent,  the  humours 
of  the  company  there,  &c.  Being  a faithful  narrative  of  every 
occurrence  worth  notice  that  happened  in  a journey  to  and  from  those 
Wells.  To  which  is  added,  observation  and  information  for  those 
who  intend  visiting  Llandrindod:  and  to  which  is  prefixed  the  Parson’s 
Tale,  a poem,  by  a Countryman.  The  second  edition,  corrected  and 
amended. 

London:  1746.’ 

Yr  oedd  yr  argraffiad  cyntaf  tua’r  flwyddyn  1 744.  Gwaith  cyf- 
reithiwr  ydyw,  medd  Mr.  Gough,  yr  hwn  a wnaeth  ei  hun  yn  enwog 
iawn  yno  ; ac  wedyn  a wnaeth  ddigrifluniau  o bawb  y bu  yn  ymgy- 
feillachu  â hwynt. 

6.  c Welch  Piety  Continued : or  a further  Account  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools,  from  Michaelmas  1744,  to  Michaelmas  1745. 
In  a Letter  to  a Friend. 

London:  Printed  by  John  Oliver,  in  Bartholomew- Close,  near 
West  Smithfleld.  m,d<x,xlvi.’ 

John  Oliver  neu  Olfir,  ydoedd  argraflydd  y Gymdeithas  er 

* Rees’s  Non-Con.  in  Wales,  p.  107- 
4 Gwel  rhif  20,  d.f.  1777. 
t Gwel  rhif  6,  d.'f.  1744 ; a rhif  7 a 8,  d.f.  1745. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


409 


1746] 


Taenu  Gwybodaeth  Gristionogol,  ac  yn  gwneyd  gorcliwyl  mawr  ym 
Martholomew  Close,  lie  y bu  farw  Ionawr  19,  1775,  yn  73  oed.* * * § 

7.  ‘ Grair  mewn  Pryd. 

Argraphwyd  yn  y üwyddyn  1746/ 

Ail  argraffiad,  tybygid.f 

8.  ‘ The  History  of  the  Cymbri  (or  Brittains)  for  three  hundred 
years  from  the  commencement  of  Christianity,  giving  an  account  of 
the  Patriarch  of  the  Tribes.  Their  Peregrinations  Their  Settlement 
in  this  Isle:  Their  Straggles  with  forrein  Invaders : The  Gospel  preach’d 
among  them  by  Apostolical  men.  All  that  has  hitherto  writt  relating 
to  the  Primo-primitive  State  of  the  Brittish  Isles,  confuted : and  the 
true  History  stated  and  demonstrated.  All  new  Discoveries. 

Printed  in  the  Year  1746.’ 

Dywed  Syr  Thomas  Philipps,  Barg.,  o Middle  Hill,  mai  awdwr 
ac  argraffydd  y llyfr  hwn  ydoedd  y Parch.  Simon  Thomas,  o 
Henffordd.J  Dywed  hefyd  fod  yr  argraffwaith  yn  nodedig  o aflêr. 
Ymddengys  i Mr.  Thomas  sefydlu  argraffwasg  yn  ei  dy,  yn  Hen- 
ffordd,  yn  gyssylltedig  â’i  weinidogaeth.  Tebyg  mai  math  o gyf- 
ieithiad  oedd  hwn,  wedi  iddo  fyned  i Loegr,  o’r  hyn  a gyhoeddasai 
yng  Nghymru,  sef  ‘ Hanes  y Byd  a’r  Amseroedd.’§ 

9.  * The  Christian  Conduct  and  Crown.  A Sermon,  preached  at 
Warrington,  Feb.  23,  1746,  on  occasion  of  the  death  of  the  late 
Eeverend  Charles  Owen,  D.D.  By  J.  Owen. 


London,  printed  for  J.  Hodges/ 

^Testyn  y bregeth  hon  yw  2 Tim.  iv.  7,  8.  Y mae  wedi  ei  chyflwyno 
gan  yr  awdwr  i’w  gefnder. 

* [Y  Dr.  Charles  Owen  hwn  ydyw  y gwr  y crybwyllir  am  dano  t.  236,  rhif  1, 
d.f.  1687,  a brawd  i James  Owen,  awdwr  ‘ Trugaredd  a Barn.’] 

10.  1 The  End  of  all  perfection.  A Sermon,  preached  at  Bochdale, 
June  29,  1746, -on  occasion  of  the  much  lamented  death  of  Mr. 
James  Hardman,  Merchant.  By  J.  Owen/ 

Y testyn  yw  Balm  cxix.  96.  Yr  awdwr  o’r  ddau  lyfr  a enwyd 
ydoedd  y Parch.  Jeremi  Owen.|| 

* Timperley’s  Dictionary. 
t Gwel  rhif  3,  d.f.  1733. 

Î [Cambrian  Journal , iv.  328.] 

§ Gwel  rhif  4,  d.f.  1721. 

||  [Gwel  rhif  1,  d.f.  1733.] 


52 


410  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1747 

11.  ‘ Creulonderau  ac  Erledigaethau  Eglwys  Bhufain  Gwedi  ei 
taenu  ar  led,  neu  Draethawd,  &c.’ 

Y mae  yn  dra  thebyg  mai  y Parch.  T.  Kichards,  awdwr  y 
Geirlyfr,*4  ydoedd  cyfieithydd  y llyfryn  hwn  ; canys  y mae  amseriad 
y ‘Llythyr  at  y Darllenydd,’  o ‘ Llangrallo,  Ebrill  15.  1746.’ 

12.  ‘The  Case  of  Dame  Mary  Lake  in  Appeal  to  Parliament 
concerning  an  Estate  in  Montgomery  and  Salop,  mortgaged  in  1707 
by  Mr.  Mason  for  £5,000.’ 

Argraffwyd  i ddybenion  personol  yn  1740. 

1747. 

1 . ‘ Byrr  Grynhôad  eglur  o’r  Grefydd  Gristianogol  Ynghyd  a 
gair  o Gyngor  ag  Addysg  mewn  perthynas  i’r  Schismaticiaid  sy’n 
ymneillduo  oddiwrth  Eglwys  Loegr.  Ail  Argraphiad  gyd  â 
Anghwanegiad. 

Argraphwyd  yn  Nulun  mdccxlvii.’ 

20  tudalen  8plyg. 

2.  ‘Twenty  Arguments  for  Infant  Baptism.  By  G.  Jones, 
Llanddowror.’ 

3.  ‘Aleluia,  neu  Gasgliad  o Hymnau.  O waith  William 
Williams,  Gweinidog  yr  Efengyl.  Y Bummed  Pan. 

Argraphwyd  ym  Mhristo,  gan  Ffelix  Farley,  yn  y flwyddyn. 
I747.’f 

4.  ‘Welch  Piety  Continued : or,  a further  Account  of  the  Circu- 
lating Welch  Charity  Schools,  from  Michaelmas  1745,  to  Michael- 
mas 1746.  In  a Letter  to  a Friend. 

London.  Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Clese.  mdccxlvii.’ 

5.  ‘ Welch  Piety  : or,  a further  Account  of  the  Circulating  Welch 
Charity  Schools,  from  Michaelmas  1746,  to  Michaelmas  1747.  To 
which  are  annexed,  Testimonials  to  the  Masters  and  Scholars  of  the 
said  Schools.  In  a Letter  to  a Friend. 

London:  Printed  by  John  Oliver,  in  Bartholomew- Close. 

M,DCC,XLVII.’ 

6.  ‘ Hymnau  Byddiol  a chymmwys  yw  canu  ar  hamryw  achosion 
gan  Gristnogion  gwir  Brofiadol.  Gan  John  Bichard. 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1687. 

t Gwel  rhif  5,  d.f.  1744 ; rhif  7 a 8,  d.f.  1745  j a rhif  4,  d.f.  1746. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


411 


1748] 


Caer-ferddin : Argraphwyd  yn  y flwyddyn,  m,dcc,xlvii.’  [I6plyg : 
16  tudalen.] 

7.  ‘Hymn  Fuddjol  ac  Anghenredjol.  er  Darostwng  balclider 
Dyn  er  Derchafu  person  Crist  Ag  er  Cyssuro’r  Cristjon.  Gan  John 
Richard,  Marc  14.  15.  Y neb  a’i  darlleno  dyalled.  Cor.  14.  15. 
Cânaf  ar  Yrsbyd,  ac  ar  dyall  hefyd.  Eph.  3.  4.  Wrth  yr  hyn  y 
gellwch  Pan  Ddarllenwch  wybod  fy  nyall  i yn  nirgelwch  Crist. 

Caer-Ferddin : Argraphwyd  yn  y Flwyddin,  M.DCC.XLYII., 

[16plyg]. 

8.  ‘ The  Miscellaneous  Works  of  Mr.  John  Toland,  Now  first 
published  from  his  Original  Manuscripts.  Containing,  i.  An 
History  of  the  British  Druids,  with  a Critical  Essay  on  the  ancients 
Celtic  Customs,  Literature,  &c.  To  which  is  added,  an  Account  of 
some  curious  British  Antiquities,  &c.,  &c.  Yol.  i. 

London.  1747.’ 

Yn  Hanes  y Derwyddon,  ceir  yma 

‘ Mr.  Tate’s  Questions  about  the  Druids  and  other  British  An- 
tiquities, with  Mr.  Jones’s  Answer  to  them.’ 

Johjst  Tolaxd  a anwyd  yn  Ennis-Owen,  ger  Londonderri,  yn 
Iwerddon,  yn  1670  ; ac  a gafodd  ddechreuad  ei  addysg  yn  Redcastle, 
ger  y ddinas  hòno,  o’r  lie  yr  aeth  yn  1687,  i Brifysgol  Glasgow,  yn 
Scotland,  ac  wedyn  i Edinburgh,  lie  y gwnaed  ef  yn  A.C.  yn  1690. 
Wedi  hyny  bu  yn  aros  mewn  amryw  deuluoedd  Protestanaidd  yn 
Lloegr,  acyna  aeth  i Brifysgol  Leiden,  yn  Holand,  lie  yroedd  hefyd 
mewn  bri  gan  yr  Ymneillduwyr,  ac  yn  eu  cymmundeb.  Troes  wedi 
hyny  yn  ei  farn,  hyd  yn  oed  i wadu  y dwyfol  ddadguddiad,  neu  yn 
ei  eiriau  ef,  nad  oes  dim  goruwch  rheswm  mewn  Cristionogaeth ; 
a bu  mewn  llawer  o ddadleuon  trwy  y wasg  â duwinyddion  ei  oes. 
Cymmerwyd  ef  i fyny  gan  y llywodraeth  am  ei  dyb,  gorchymmynwyd 
llosgi  ei  lyfr,  a buasai  yntau  yn  cael  ei  gymmeryd  fyny  oni  buasai 
iddo  ffoi  o’r  Iwerddon  i Loegr.  Bu  ganddo  lawer  i’w  wneyd  yn 
amser  William  in.  ag  olyniant  y goron.  Bu  farw  Mawrth,  1721-2, 
o ddeutu  51  oed. 

9.  [Drych  y Dyn  Maleisus,  neu  Bregeth  yn  dangos  Ysbryd 
chwerw  ffyrnig  y dyn  maleisus  yn  y Byd  hwn,  a’i  gyflwr  gwael 
truenus  dan  feddiant  Satan  yn  y byd  arall.  0 waith  T.  Evans, 
Yicar  Llangamarch. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Tho  : Durston.’] 

1748. 

1 . ‘ Prif  Gristianogaeth  a ymadfy wiwyd  yn  y ffydd  ac  ymarferiad 
y Bobl  a elwir  Quakers.  Gan  W.  Penn.  A drowyd  i’r  Gymraeg 
gan  John  Owen,  o Maes  Adda,  yn  Sir  Gaerfyrddin.’ 


412 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1748 


Yn  ei  ddiwedd  dywedir — ‘ Y Traetliawd  byrr  ymma,  a drowyd  i’r 
Cymraeg  gan  John  Owen,  o Maes  Adda,  Sir  Gaerfyrddin,  yn  y 
Flwyddyn  1748.’  Yr  awdwr, 

William  Penn,  ydoedd  fab  i Syr  William  Penn,  o Winstead,  yn 
Essecs,  a phrif  lyngesydd  Lloegr  yn  amser  Siarl  n.  Cymro  o genedl 
ydoedd,  ac  efe,  Syr  William,  ydoedd  y eyntaf  i gael  ei  alw  yn 
Penn.  Enw  ei  dad  oedd  John  Tudur,  a’r  hwn,  meddai  y mab,  gan 
ei  fod  yn  preswylio  ar  ben  rhyw  fynydd  uchel  yng  Nghymru,  a 
elwid  yn  Sion  Penmynydd.  Y mae  hyn,  tybygwn,  yn  ei  gyssylltu  â 
Thuduriaid  Penmynydd  ym  Mon.  Symmudodd  wedi  hyny  i’r 
Iwerddon,  lie  yr  ymgyfoethogodd  yn  fawr,  a phan  ddaeth  yn  ol  i 
Gymru,  cyferchid  ef  gan  ei  hen  adnabyddion  yn  Mr.  Penn,  heb  y 
llinachau  Oymreig.  Yr  oedd  hyn  yn  dyfod  i aiferiad  cyffredinol 
bellach  yng  Nghymru,  o fabwysiadu  yr  enw  personol  eyntaf  yn 
lie  y llinachau  o ab , ab,  ah,  nes  dyfod  o’r  diwedd  trwy  gyssylltu  enw 
y cartrefle,  yn  lie  hyny,  torid  yn  fyr  gyda’r  enw  personol  eyntaf  a’r 
cartrefle.  0 hyn  allan  ni  a gawn  enw  y cartrefle.  yn  gyfenw  y teulu, 
megys  Carrey , o Gareg ; Bodfel,  o Bodfel ; Pennant,  o Bennant ; 
Mostyn,  o Eostyn,  &c. : ac  felly  Pen  neu  Penn,  o Pen , gan  feddwl 
Penmynydd.*  Ganwyd  William  Penn  yn  Llundain,  Hydref  14, 
1644.  Wedi  cael  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn  Chigwel,  Essecs,  ac 
yn  Llundain,  efe  a aeth  i Pydychain.  Yr  oedd  y pryd  hyn  dan  ar- 
gyhoeddiadau  crefyddol,  yr  hyn  a weithiwyd  ar  ei  feddwl  trwy 
bregethiad  Crynwr.  Gan  iddo  wneyd  proffes  o’r  argyhoeddiadau 
hyn,  efe  a ddiarddelwyd  o’r  Brifysgol.  Bu  wedi  hyny  yn  teithio  ar 
led,  a phan  ddaeth  adref,  efe  a aeth  i Gyfreithdy  Lincoln,  i efrydu  y 
gyfraith.  Gan  ei  fod  yn  parhau  i ymlynu  wrth  y Crynwyr,  anfon- 
odd  ei  dad  ef  i’r  Iwerddon,  ond  yno  efe  a ymunodd  yn  fíurfiol  â’r 
gymdeithas  hòno,  o blegid  yr  hyn  y cafodd  ei  garcharu.  Digiodd 
ei  dad  gymmaint  wrtho,  fel  y troes  ef  allan  o’i  dy.  Pan  yn  24  oed, 
efe  a ddechreuodd  ddyfod  allan  fel  gweinidog  ym  mhlith  y Crynwy ; 
a chafodd  ei  garcharu  yn  y Tŵr  ac  yn  Newgate,  ac  yn  y carcharau 
yr  ysgrifenodd  y rhan  fwyaf  o’i  weithiau.f 

Yr  oedd  Siarl  n.  mewn  dyled  o ddeutu  1 6,000jk>.  i dad  Penn,  ac  wedi 
eu  gwneyd  iddo  yn  ewyllys  diweddaf  ei  dad ; ond  yr  oedd  amgylchiad- 
au  arianol  y penadur  hwnw  mor  isel,  fel  nad  oedd  ganddo  fodd  i dalu 
a chan  fod  y Crynwyr  yn  dyoddef  erlidigaethau  a cholledion  trym- 
ion  o blegid  eu  crefydd,  cynnygiodd  Penn  i Siarl,  os  caniatäi 
iddo  ef  hawl  o diroedd  yng  Ngogledd  America,  y maddeuai  efe  yr 
holl  ddyled  hòno,  fel  y gallai  sefj^dlu  yno  drefedigaeth  i’w  gyfeillion, 
y Crynwyr,  ac  hefyd  i bwy  bynag  a ewyllysiai  fwynhau  mwy  o 
ryddid  crefyddol  nag  oeddynt  yn  ei  fwynhau  yn  y wlad  hon  y dydd- 
iau  hyny.  Felly,  ary  5med  o lonawr  [1681],  cadarnhawyd  talaeth 
helaeth  i William  Penn,  o dan  yr  enw  Pennsylvania.  Mynasai  Penn  ei 
galw  yn  Gymru  Newydd,  ond  ni  fynai  yr  ysgrifenydd,  Gabriel  Thomas, 
Cymro,  mo’i  galw  felly.  Er  bod  y llywodraeth  wedi  rhoddi  ysgrif 
hawl  o’r  dalaeth  i Penn,  nid  ystyriai  efe  er  hyny  fod  ganddo  hawl, 
heb  wneyd  cytundeb  â’r  llwythau  Indiaidd  ydoedd  yn  preswylio 

* Cyfaill  o’r  Hen  Wlad  yn  America , 1838,  t.  258. 
t W.  J ones’s  Christian  Biography. 


1748] 


LLYFRYDDIAETH  Y OYMRY. 


413 


y wlad.  Yn  ganlynol,  wedi  iddo  gyrhaedd  drosodd  ar  yr  28fed  o 
Hydref,  1682,  dranoeth  efe  a alwodd  y llwytliau  Indiaidd  a’u  pen- 
aethiaid,  a gwnaeth  bwrcasiad  o’r  tiroedd,  gan  dalu  am  dano  mewn 
nwyddau  amrywiol,  hyd  i werth  pum  cant  a deg  ar  hugain  o 
ddolerau.  Yr  oedd  o Gymry  yn  ymfudo  gyda  William  Penn,  y rhai 
oeddynt  Grynwyr,  megys  Dafydd  Llwyd,  yr  hwn  a fu.  yn  gyfieithydd 
cyffredinol,  a blaenor  y gynnadledd  gyntaf  yn  1683,  ac  efe  a dynodd 
y cytundeb  â’r  Indiaid;  Thomas  Llwyd,  brawd  i Charles  Lloyd,  o 
Ddolobran,  ym  mhlwyf  Meifod,  yn  sir  Drefaldwyn,  a’r  hwn  a fu  y 
llywydd  gweithredol  cyntaf  ar  dalaeth  Pennsylvania,  yn  1684; 
Gabriel  Thomas,  yr  hwn  oedd  ysgrifenydd  y cynnulliad  cyntaf  yn 
1683  ; Anthony  Morris,  maer  cyntaf  Pennsylvania  ; Griffith  Jones,  yr 
ail  faer ; Hugh  Dafydd,*  yr  hwn  oedd  un  o ddeiliaid  Charles  Lloyd, 
Dolobran.f 

Cyfansoddodd  lawer  o lyfrau,  er  nad  oes  yr  un  wedi  ei  droi  i’r 
Gymraeg  ond  yr  uchod  ; ond  y mwyaf  poblogaidd  o’i  ysgrifeniadau 
yw  yr  un  a elwir  ‘ JYo  Cross,  no  Crown 9 ( = Heb  Groes,  heb  Goron). 
Bu  yn  briod  ddwy  waith.  Ei  wraig  gyntaf  ydoedd  Gulielma  Maria 
Springett,  merch  Syr  William  Springett,  o Dorking,  yn  Essecs,  a’r 
hon  a briododd  yn  1672,  pan  oedd  yn  32  oed.  Ei  ail  wraig  ydoedd 
Hannah,  merch  un  Thomas  Calow,  Ysw.,  yr  hon  a briododd  yn 
1696,  pan  oedd  yn  52  oed.  Bu  farw  yn  Buscomb,  ger  Beading,  yn 
Lloegr,  yn  1718,  yn  74  oed.J 

2.  ‘ Annerch  i’r  Cymry,  gan  Evan  Pugh.’ 

[‘Annerch  i’r  Cymru  ...  o waith  Ellis  Pugh,’  yw  y llyfr  a olygir  ; ond  nid 
argraffwyd  mo  hwnw  yn  Gymraeg  dan  y fl.  1782.] 

3.  * Addysg  i’r  rhai  a ddeuant  i dderbyn  Bedydd  Esgob,  mewn 
ffordd  o holiad  ac  ateb.  Gyda  Gweddiau  iddynt  i’w  harfer  cyn  ac 
wedi’r  unrhyw. 

Llundain.’ 

4.  1 Drych  Difynyddiaeth  : Neu  Hyfforddiad  i wybodaeth  jachus- 
ol  o Egwyddorion  a Dyledswyddau  Crefydd : sef,  Holiadau  ac 
Attebion  Ysgrythurol  ynghylch  yr  Athrawjaeth  a gynhwysir  yng 
Nghatecism  yr  Eglwys.  Angenrheidjol  i’w  dysgu  gan  Hen  a Jeu- 
aingc,  yn  Bum  Bhan.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  Joan  Olfìr,  ym  Martholomy  Clôs, 
ger  llaw  Smithffild  G-orllewinol,  yn  y Flwyddyn  mdccxlviii.’ 

Gwaith  Ficer  Llanddowror. 

5.  1 Hydrographical  Survey  of  the  Coast  of  Wales.’ 

Dywedir  mewn  lie  arall  mai  enw  y gwaith  hwn  yw : — 1 Plans  of 

* Cyfaill  oV  Hen  Wlad  yn  America,  taílen  gyssylltedig  â rhifyn  Medi,  1838. 

+ An  Account  of  Richard  Davies , Cloddiau  Cochion,  t.  5. 

+ Cyfaill  o’r  Hen  Wlad,  1839,  t.  258-9  ; W.  Jones’s  Christian  Biography. 


414 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


LI  748 


Harbours,  Bars,  Bays,  and  Roads  in  St.  George’s  Channel.’* 
Daeth  allan  hefyd  yn  1801,  gydag  ‘Additional  Observations,  from 
Surveys  lately  made  by  William  Morris.  Shrewsbury,  Printed  for 
the  Author  by  Sandford  and  Madocks.  1801.’ 

William  Morris  ydoedd  drydydd  mab  Lewis  Morris,  awdwr 
gwreiddiol  y ‘ Plans.’ 

Gfwaith  Lewis  Morris,  o Benbryn,  yn  sir  Aberteifi,  gynt  o Fonj- 
ydyw.  Dywedir  mai  rhan  fechan  o hono  a gyhoeddwyd  y flwyddyn 
hon,  sef  tuag  ugain  o forleni  ( charts J,  yn  dangos  ansawdd  amrywiol 
aberoedd  Cymru,  porthladdoedd,  &c.  Nid  ammhriodol  a fyddai 
rhoddi  yma  ychydig  o’r  rhagymadrodd,  er  mwyn  dangos  natur  y 
gwaith  i’r  rhai  hyny  nas  gwelsant : — 

‘ Yr  athrist  hanesion  am  longddrylliadau,  a cholledion,  yn 
dygwydd  mor  fynych  ar  dueddau  Cymru  (y  rhai  yn  ddiammheu  a 
achlysurwyd  yn  benaf  o blegid  difly  g gwybodaeth,  ac  ammherffeith- 
rwydd  y Darluniadau  a roddwyd  o’r  parthau  hyny)  a gymhellodd 
Gyfarwyddwyr  y Morlys  i gymmeryd  yr  unrhy w dan  eu  hystyriaeth, 
ac  i benderfynu  ar  fod  i arolygiad  mesurol  gael  ei  gymmeryd  mewn 
llaw.  Ac  yn  y flwyddyn  1737,  rhyngodd  bodd  iddynt  fy  mhenodi 
i at  y gorchwyl ; a dechreuais  arno  wrth  y Penmaen  Mawr  yng 
Ngwynedd,  ger  llaw  Bar  Caerlleon.  Ar  ol  cyflwyno  gorchwyl 
blwyddyn,  archwyd  i mi  fyned  rhagof ; ond  gan  na  ddarparesid  i mi 
eto  mo’r  cyfreidiau  a’r  defnyddiau  anhebgorol  i’r  perwyl,  gohiriwyd 
y gorchwyl  hyd  y flwyddyn  1742.  Y pryd  hwnw  y caniataodd  y 
Cjdarwyddwyr  i mi  lestr  wedi  ei  ddarparu  yn  gyfrdo ; a thrwy  y 
moddion  hyn,  aethym  â’r  gwaith  ym  mlaen  gyda  gofal  a manylrwydd 
mawr  hyd  nes  cyrhaeddyd  y mynediad  i For  Hafren.  Ond  yn  y 
flwyddyn  1744,  cyfododd  y rhyfel  rhwng  y deyrnas  hon  a Ffrainc,  a 
llesteiriwyd  y gwaith  ; a minnau  a orphenais  fy  morleni,  ac  a gyflwyn- 
ais  fy  arolygiad  i’r  Morlys.  Y darluniadau  o’r  Porthladdoedd,  &c., 
ag  sydd  yn  awr  wedi  eu  cerflo,  ao  yn  cael  eu  gosod  yn  y Traethawd 
hwn,  a ffurflwyd  yn  y dechreu  yn  llyfr  bychan  a wnaethym  i’m 
gwasanaeth  i fy  hun ; er  mwyn  adnewyddu  fy  nghof,  pan  ddygwyddai 
tymmestloedd,  neu  ryw  anhap  disymmwth,  a ddichonai  ddamweinio 
yn  ystod  y gwaith.  Ond  hapiodd  i mi  ddangos  y pethau  hyn  i 
Arglwyddi  y Morlys,  a rhyngodd  bodd  iddynt  eu  cymmeradwyo,  gan 
annog  ar  iddynt  gael  eu  cyhoeddi  er  budd  i forwyr ; yng  nghyd  â rhai 
crybwylliadau  a wnaethwn  mewn  perthynas  i’r  gwelliadau  a ellir  eu 
gwneuthur  yn  y Porthladdoedd  hyny : gan  na  thybid  yn  addas  gy- 
hoeddi  yr  Arolygiad  o’r  holl  Arfordir  nes  myned  â’r  gwaith  ym  mlaen 
hyd  Bentir  Cerny w,  sef  gorphen  hyd  yno,  o Fôr  Hafren.  Grallaf  an- 
turio  honi  fod  un  peth  anarferol  yn  y Darluniadau  hyn,  ac  nas  ceir 
mewn  odid,  os  yn  unrhy w rai  ereill ; hyny  y w,  Bod  enwau  lleoedd  wedi 
eu  dodi  i lawr  yn  ol  eu  gwir  orgraff ; yr  hyn  mewn  Darlunleni 
ereill  o’r  Arfordiroedd  hyn  sydd  yn  gyffredinol  yn  cael  ei  wneuthur 
yn  y fath  fodd,  fel  nas  clywodd  trigolion  y manau  hyny  erioed  son 
am  danynt,  ac  nad  ydynt  gan  mwyaf  ddim  amgen  na  ffug-ddyfeisiau 
cyfieithwyr  anwybodus,  a cherfwyr  esgeulus  : eithr  yr  oedd  fy  ad- 

* Goleuad  Cymru , llyfr  iii.  t.  340. 

+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1735. 


1748] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


415 


nabyddiaeth  o iaitb  a bynafiaetbau  y Brytaniaid  yn  rboddi  mantais 
i mi  yn  byn.’ 

6.  ‘Profiad  Tufewnol,’  &c. 

Hanes  neu  bunan-gofiant  rhyw  grefyddwr  Metbodistaidd  ydyw ; 
ond  gan  fod  yr  nn  a ddaetb  i law  yr  ysgrifenydd  yn  ammberffaitb, 
ni  ellid  rboddi  ycbwaneg  o bertbynas  iddo.  Hanes  am  naw  mlyn- 
edd  ydyw,  o’r  fl.  1734  i 1743. 

7.  If  ‘ (Mar  a Gorfoledd  y Saint/  &c. 

Nid  yw  y rbagddalen  wrtb  y copi  a gafwyd  o bwn.  Llyfr  Hymnau 
bycban  ydyw,  yn  cynnwys  24  o bymnau  da,  nn  o ba  rai  yw  bon 
sydd  yn  decbreu, — 

‘ Fe  dderfydd  son  am  ryfel, 

Fe  dderfydd  cario’r  groes.’ 

8.  (1.)  ‘Darluniad  o’r  Gwir  Gristjon;  nen,  Hanes  byr  o Fywyd 
Sanctaidd  a Marwolaetb  Mr.  Henri  Gearing,  Dinasydd  o Lundain. 
Yngbyd  a g Amryw  Betban  gwedi  eu  casglu  allan  o’i  Bapyran,  y rbai 
oedd  er  profi.  a boli  ei  bnnan,  ac  a all  fod  yn  Gyfarwyddyd  a Cbym- 
mortb  i Gristjonogjon  eraill  yn  Acbos  pwysfawr  en  Heneidjau.  Gan 
Mr.  Joan  Sbower,  Gweinidog  yr  Efengyl.  Gwedi  ei  argrapbu 
amryw  weitbjau  yn  y Saesneg  ; ac  yn  awr  y waitb  gyntaf  yn  Gym- 
raeg.  0 Gyfieitbad  Mr.  P.  Pugb.  At  yr  byn  y cbwanegwyd 
Myfyrdodau  Difrifol  a gasglwyd  allan  o Lyfr  arall  o Waitb  Mr. 
Sbower. 

Argrapbwyd  yn  Llundain,  gan  Joan  Olfìr,  ym  Martbolemy  Clôs, 
dros  Ewyllysiwr  da  i’w  Wladwyr,  yn  y Flwyddyn  1748/ 

(2.)  1 Myfyrdodau  Difrifol  yngbylcb  Dioddefaint  Crist,  i.  Yn  yr 
Ardd.  ii.  Yng  Nghaersalem.  Ac,  yn  hi.  Ar  Fynydd  Calfari.  A 
gasglwyd  allan  o Lyfr  arall  o Waitb  Mr.  Joan  Sbower,  a elwir 
Dioddefiadau  Crist  yn  cael  eu  bamlygu  wrtb  Fwrdd  yr  Arglwydd. 
Canys  cynnifer  gwaitb  a g y bwytewcb  o’r  bara  bwn,  ac  yr  yfocb  o’r 
cwppan  bwn,  y dangboswcb  farwolaetb  yr  Arglwydd  oni  ddelo/ 

(3.)  1 Hymnau  ar  amryw  acbosion.’ 

Y mae  y tri  ucbod  yn  un  llyfr ; ond  bod  gwyneb-ddalen  i’r  ddau 
olaf  befyd. 

9.  1 A History  of  Anglesea,  witb  a Distinct  Description  of  tbe 
Towns,  Harbours,  Villages,  &c.,  as  a Supplement  to  Bowlands’s;  witb 
Memoirs  of  Owen  Glyndwr.’ 

Dywedir  mai  awdwr  bwn  ydoedd 

Henry  Owen,  M.D.,  yr  bwn  a anwyd  yn  Nban  y Gader,  ger 


416 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1749 


Dolgellau,  yn  sir  Feirionydd,  yn  y £L.  1716.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yn  Rhuthyn  a Rhydy  chain.  Bu  yn  dilyn  yr  alwad  feddygol  am 
tua  thair  blynedd  ; ond  o blegid  ei  ieclryd  ymgymmerodd  â’r  weinid- 
ogaeth,  ac  wedi  ei  ordeinio,  cafodd  ei  wneyd  yn  gapelwr  i Syr 
Matthew  Featherstonehaugh,  gyda  bywoliaeth  eglwysig  Torling,  yn 
Essecs.  Yn  1750,  cafodd  bersoniaeth  St.  Olave,  Llundain,  yn  lie 
Torling,  ac  yn  fuan  ei  benodi  yn  gapelwr  i esgob  Llandaf,  wedi 
hyny  Durham.  Bu  yn  ymwneyd  â llenoriaeth  ddysgedig  ar  hyd  ei 
oes,  a chyhoeddwyd  llawer  o’i  weithiau.  Ni  chyhoeddwyd  dim  o’i 
eiddo  o berthynas  i Grymru  ond  hwn,  ac  ail  argraffiad  diwygiedig  o 
Rowlands’ s ‘Mona  Antiqua.’  Bu  farwHydref  15,  1795,  yn  79  oed.* 

10.  ‘ Thomae  Tanneri,  Episcopi  Asaphensis,  Bibliotheca  Britan- 
nico-Hibernica : sive  de  Scriptoribus  qui  in  Anglia,  Scotia  & 
Hibernia  ad  sseculi  xyii  initium  floruerunt ; ex  editione  Davidis 
Wilkins. 

Londini,  1748.’  Unplyg.’) 

[Thomas  Tanner  a anwyd  ym  Market  Lavington,  yn  swydd  Wilts,  yn 
1674 ; derbyniodd  ei  ddysgeidiaeth  ym  Mhrifysgol  Rhydychain ; a chyn 
diwedd  ei  oes  cyrhaeddodd  yr  urddas  o eistedd  yng  nghadair  esgobawl  Asaf 
yn  Llanelwy.  Heb  law  y gwaith  a grybwyllir  yma,  y mae  yn  awdwr  y 
‘Notitia  Monastica,’  yr  hwn  sydd  waith  rhagorol  ar  hanes  y mynachdai ; a 
chyfroddodd  lawer  o erthyglau  i argraffiad  o’r  ‘ Athense  Oxonienses  ’ gan 
Wood.  Bu  farw  yn  1735.] 

11.  f ‘Pedwar  o Gywyddeu  Sef  i Cywydd  Gralarnad  Pechadur 
o waith  Elis  Rowland  n Cywydd  Marwnad  Hugh  Morrus  y 
Bardd  hi  Cywydd  Llyntegid  sef  y prydydd  yn  Cyfflybu  tonau’r 
llun  i dragwyddoldeb  iv  Cywydd  ir  jar  ar  mynawyd 

Argraphwyd  gan  J Rowland  Bala  Tros  Richard  Reinallt  Siopwr 
Prise  Ceiniog  a dime.’  [16plyg.] 

[Math  o 16plyg  ydyw.  Nid  oes  iddo  amseriad.  Rhifnodir  y tudalenau  hyd 
9,  ac  yna  dechreuir  â 2,  a pharhëir  hyd  8 ; ac  felly  16  tudalen  ydyw.  Y mae 
yn  dwyn  yn  hollol  yr  un  gweddnodau  â ‘Dyfyrwch  ir  Cymru,’  o ran  papyr, 
orgraff,  argraff,  a diffyg  attalnodau,  a’r  cyffelyb  ; ac  y mae  ym  mhob  un  o 
honynt  dudalenau  cyfain  heb  gymmaint  ag  un  attalnod.  Ar  ei  derfyn  dywedir 
mai  ‘ Diwedd  yr  ail  Rhan  ’ ydyw ; a diau  genyf  mai  ail  ran  ‘ Dyfyrwch 
ir  Cymru  ’ yw  ; canys  ceir  ‘ Terfyn  y Rhan  Cyntaf  ’ ar  ddiwedd  hwnw.  Y mae 
y ddau  lyfr,  fel  yr  awgrymwyd,  yn  gwbl  gyffelyb  i’w  gilydd ; a gellir  barnu 
mai  o’r  un  wasg  y daethant  allan  ; ac  nid  y w debyg  f od  y nalll  na’r  Hall  o honynt 
wedi  derbyn  ei  argraff  yn  Dulyn,  os  y lie  hwnw  a olygir  wrth  ‘ Duelyn  ’ ar 
ragddalen  y ‘ Dyfyrwch.’] 

1749. 

1.  ‘ Llythyr  ynghylch  y Ddyledswydd  o Grateceisio  Plant  a Phobl 
Anwybodus. 

* Gent.  Magazine , 1778,  1797  ; Williams’s  Eminent  Welshmen.  [Y  mae 
cofiant  byr  am  y Dr.  Henry  Owen,  o waith  Caerfallwch,  yng  Ngoleuad  Cymrut 
ii.  201.] 

+ Dktionnaire  Bibliographique.  Tome  Troisième. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


417 


1749] 


Argraphwyd  yn  Llnndain,  gan  loan  Olifer,  ym  Martholomy  Clôs, 
ger  llaw  Smitlifield  Gorllewinol,  yn  y flwyddyn  mdcclix.’ 

Gwaith  gweinidog  Llanddowror  yw  hwn  hefyd.  Olifer  ydoedd 
argraffydd  y Gymdeithas  er  Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol. 
Bufarwlonawr  19,  1775. 

2.  ‘ Hyfforddiad  Gynnwys  i Wybodaeth  jachusol  o Egwyddorjon 
a Dyledswyddau  Orefydd : Sef,  Holiadau  ac  Attebion  Ysgrythyrol 
ynghylcb  yr  Athrawjaeth  a gynhwysir  yn g Nghatecism  yr  Eglwys. 
Angenrheidjol  i’w  dysgu  gan  Hen  a Jeuaingc.  Gan  Weinidog  o 
Eglwys  Loegr. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  Joan  Olfir,  ym  Martholomy  Clôs, 
ger  llaw  Smithfhld  Gorllewinol,  yn  y Flwyddyn  MDCCXLIX.,  [8plyg: 
t.  320.] 

Yr  un  yw  awdwr  hwn  eto.* 

3.  ‘Llyfr  o Weddiau  Duwiol  yn  Cynnwys  ynddo  Mwy  na  Saith 
ugain  o Weddiau.  ar  amryw  Achosion,  ac  ar  bob  Amser  cyfaddas  i 
Weddio,  yn  Gyffredinol  ac  yn  Neullduol.  Y Gweddiauhyn  a gasgl- 
wyd  allan  o waith  yr  Awdwyr  goreu  yn  Saesnaeg,  Ac  a Gyfieithwyd 
i’r  Iaith  Gymraeg. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas 
Durston.  1749.’ 

4.  4 A Collection  of  Welsh  Travels,  and  Memoirs  of  Wales. 
Containing  i.  The  Briton  Described,  or  a Journey  thro’  Wales : 
Being  a Pleasant  Delation  of  D — n S — t’s  Journey  to  that  ancient 
Kingdom,  and  remarkable  Passages  that  occur ’d  on  the  Way.  Also 
many  choice  Observations  and  notable  Commemorations  concerning 
the  State  and  Condition,  the  Nature,  Humours,  Manners,  Customs, 
and  mighty  Actions  of  that  Country  and  People,  ii.  A Trip  to 
North  Wales,  by  a Barrister  of  the  Temple,  hi.  A Funeral  Sermon, 
preached  by  the  Parson  of  Langwillin.  iv.  Muscipula ; or  tho 
Welsh  Mouse-trap,  a Poem.  The  whole  collected  by  J.  T.  a mighty 
Lover  of  Welsh  Travels. 

London : Printed  for  and  Sold  by  J.  Torbuck,  in  Clare  Court, 
near  Drury  Lane;  and  also  by  most  Booksellers  and  Pamphlet 
Shops  in  England  and  Wales.’ 

Awdwr  yr  uchod  oedd  y nodedig  Ddeon  Swifft.  Tybiwn  mai 
Llangwillog,f  ym  Mon,  a feddylir  wrth  1 Langwillin  ’ uchod. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1743  ; a rhif  4,  d.f.  1748. 
t [Enw  dychymmygol  ydyw,  yr  un  fath  â’r  holl  lyfr.] 

53 


418 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1749 


Y Deon  Jonathan  Swifft  ydoedd  ŵyr  i Thos.  Swifft,  hear  Goodrich, 
sir  Henffordd,  ac  a anwyd  yn  Nublin  yn  1667.  Cafodd  ei  ddysgeid- 
iaeth  yng  Ngholeg  y Drindod  yno.  Bu  ar  feddwl  myned  yn  filwr, 
ond  wedi  hyny  cymmerodd  urddau,  a chafodd  brebenduriaeth  yn 
Connor,  ac  wedi  hyny  fywoliaeth  Laracon  a Eathbigan.  Yn  1701, 
cymmerodd  y radd  o D.D.,  a dechrenodd  ysgrifenu  llythyrau  ar 
lywodeg.  Yr  oedd  yn  awyddus  iawn  am  gael  esgobaeth  yn 
Lloegr ; ond  yr  oedd  y Frenines  Ann  yn  ammheu  a oedd  ef  yn 
uniongred,  a’r  unig  godiad  a allasai  ef  ei  gael  oedd  deoniaeth  St. 
Padrig,  yr  hon  a gafodd  yn  1713.  Yr  oedd  ei  fywyd  moesol  hefyd 
yn  ammhëus  iawn,  ac  hyd  yn  nod  yn  warthus  i'w  swydd.  Yr  oedd 
yn  boblogaidd  iawn  gyda‘r  werin  Wyddelig,  o blegid  ei  ysgrifeniad- 
au  yn  pleidio  defnyddio  gwisgoedd  o waith  Gwyddelig  yn  unig  yno, 
er  mwyn  cefnogi  llaw-weithwyr  cartrefol.  Yr  oedd  ei  ddawn  ysgrif- 
enu yn  llym,  digrifol,  a gafaelgar.  Bu  farw  yn  1745,  yn  77  oed.* 

5.  * Welch-Piety  Continued : Or  a Further  Account  of  the  Cir- 
culating Welch  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1747,  to 
Michaelmas  1748.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Close.  M,DCC,XLIX., 

6.  * Welch-Piety  Continued:  Ora  Further  Account  of  the  Cir- 
culating Welch  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1748,  to 
Michaelmas  1749.  In  a Letter  to  a Friend. 


London : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Close,  m,dcc,xlix.’ 

7.  1 Llythyr  at  y Cyfryw  o’r  Byd  ac  sydd  raid  eu  deffroi  a’u 
cyfarwyddo  er  Lleshad  a Budd  tragywyddol  eu  Heneidie.  Tan  y 
Pennau  a ganlyn.  i.  Difrifol  Ystyriaethau.  ii.  Hunan-ymholiad 
wedi  ei  gasglu  oddiwrth  y Gredo.  hi.  Hunan-ymholiad  oddiwrth 
Weddi  yr  Arglwydd.  iv.  Hunan-ymholiad  oddiwrth  y Deg  Gor- 
chymyn.  v.  Gofyniadau  ynghylch  Efengyl  Crist.  vi.  Dwys 
Eglurhad  o'r  Geirie  Paham  y byddwch  feirw.  Gan  Mr.  John 
Eeynolds,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  y Mwythig.  Wedi  ei  Gym- 
reigio  er  lleshad  y Cymru. 

Caer-fyrddin : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  mdcc,xlix.’ 

Y Parch.  John  Eeynolds  ydoedd  fab  i John  Eeynolds,  M.D.,  yr 
hwn  a drowyd  o eglwys  Wolverhampton  yn  1661,  o blegid  ei 
Anghydffurfiaeth.  Dygwyd  y mab  i fyny  yn  Ymneilldiiwr,  a bu  yn 
gweinidogaethu  yn  llwyddiannus  yn  y Mwythig,  ac  wedi  hyny  yn 
Llundain.  Gwerthwyd  llawer  o filoedd  o’r  llyfryn  uchod  yn 

Seisonaeg.  Mr.  Eeynolds  a bregethodd  yn  angladd  y Parch. 

Matthew  Henry,  f 

* Maunder’s  Biographical  Treasury . 

+ Palmer’s  Calamy's  Nonconformist s’  Memorial , vol.  iii.  p.  246  ; Sir  J.  B. 
Williams’s  Memoirs  of  M.  Henry , p.  217. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


419 


1750] 


8.  If  1 Essay  upon  British  Antiquities,  &c.  By  Lord  Karnes.’ 

9.  ‘ Pigion  Prydyddiaeth  Pen-fardd  y Cymry  : Sef  Oaniadau,  a 
Hymnau ' ac  Odlau  Ysprydol;  Allan  o Waith  y Parchedig  Mr. 
Prichard,  Gynt  Ficcer  Llanymddyfri. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  loan  Olfir,  ym  Martholomew- 

Clôs.  MDCCXLIX.’ 

Mr.  G.  Jones,  Llanddowror,  a dalfyrodd  ac  a gyhoeddodd  waith 
y hear  fel  hyn  y tro  hwn. 

10.  ‘ Cambria  ; a Poem  in  three  Books  : Illustrated  with  Historic- 
al, Critical,  & Explanatory  Notes.  Humbly  Inscribed  to  his  Royal 
Highness  Prince  George.  By  Richard  Rolt. 

London:  Printed  for  W.  Owen,  Temple-Bar.  1749.’  4to. 
Cynnwysa  y llyfr  hwn  lawer  o nodau  am  Gymru  a Chymry. 

11.  1 Cynghorion  yn  erbyn  Tyngu,  Tori’r  Sabbath,  a Meddwdod  ; 
ynghyd  a Thraethawd  byr  o’r  Cyfreithiau  a g sydd  mewn  Grym  tu 
ag  at  gospi  y Troseddau  hynny. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  Awst. 

MDCCXXXXIX.’ 

Y mae  hwn  yn  ddwyieithawg,  ac  iddo  wyneb-ddalen  Seisonig 
hefyd. 

12.  ‘ Carol  Marwnad  Evan  Williams,  yr  hwn  a orphennodd  ei 
Yrfa  yn  y Flwyddyn  1748. 

Bristol : Argraphwyd  gan  S.  a F.  Farley.  1749.’ 

13.  ‘A  Poem,  Sacred  to  the  Memory  of  the  late  Sir  Watkin 
Williams  Wynne,  Bart.  By  Richard  Rolt,  Author  of  Cambria. 

London : Printed  for  W.  Owen,  Publisher,  at  Homer’s  Head 
near  Temple-Bar.  mdccxlix.  [Price  One  Shilling.]’ 

14.  ‘ A View  of  Llanberis.  1749.’ 

1750. 

1 . * Gwaedd  Ynghymru  yn  wyneb  pob  cydwybod  euog.  Yr  ail 
Argraphiad.* 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Tho.  Durston,  yn  y Flwyddyn 
1750.  Ac  a werthir  gan  Dafydd  Jones  o Drefryw  yn  unig.’ 

Yr  awdwr  ydoedd  Morgan  Llwyd  o Wynedd  ; ac  y mae  yn  ei  rag- 
flaenu  ei  ‘Lythyr  at  y Cymru  Cariadus.’  Y mae  hefyd  yn  ei 

* Gwel  rhif  16,  d.f.  1653;  a rhif  1,  d.f.  1739  ; felly  dylasai  hwn  fod  y 
trydydd  argraffiad. 


420 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1750 


ddiwedd  englynion  gan  Dafydd  Jones,  Thos.  Llwyd,  Huw  Morris, 
Mr.  Dafydd  Lewis,  Iago  ab  Dewi,  Bess  Powys,  a Wiliam  Philip. 

2.  * Eglurun  Khyfedd,  Sef,  Ystyriaethau  Godidog,  yn  gyntaf  yn 
cynnwys  hanes  yr  Hên  Wr  o’r  Coed.  Yn  ail,  Breuddwyd  Troilus. 
Yn  drydydd,  Trôedigaeth  Evagrius  y Philosophy dd.  Yn  bedwar- 
ydd,  Merthyrdod  Andronicus  ymerawdwr.  Yn  bummed,  Cywydd  y 
Merthyron.  Y ddau  a osodwyd  allan  gan  Dafydd  Jones, 
Trefriw. 

Mwythig.’ 

3.  ‘ Hanes  o Fywyd  a Marwolaeth  Judas  Iscariot. 

Mwythig.1 

4.  1 Galwad  at  Orseddfaingc  y Grâs  : fel  na’n  condemnier  o flaext 
gorseddfaingc  Barn : Neu  Ymddiddanion  ynghylch  Gweddi.  Yn 
cynnwys  annogaethau  a chyfarwyddiadau  i weddio  Duw  tra  fyddom 
yn  y Byd  hwn  ; fel  y byddom  sicr  o Pâs  a thrugaredd  i fywyd  tra- 
gwyddol  yn  y byd  a ddaw.  Yr  ail  argraphiad.f  Gan  Weinidog  o 
Eglwys  Loegr. 

Llundain  : Argraphwyd  gan  loan  Olfir,  yn  y lie  a elwir  Bartholo- 
mew-Close, ger  Haw  Smithfield.  m,dccx.’ 

Prin  y rhaid  mynegi  mai  gwaith  y Parch.  G.  Jones,  Llanddowror, 
yw  yr  uchod. 

5.  1 Llwybr  Hyffordd  y Plentyn  Bach  i Eywyd  Tragwyddol.  Neu, 
Genadwri  Nefol  yn  dyfod  a Newyddion  Gogoneddus  o dangnefedd 
ac  amldra  i drigolion  Brydain  Eawr.  Yn  rhoddi  esiampl  tra  hynod 
am  dduwiolder  ac  haelioni  llangc  jeuangc  a Elŵyr  Benjamin  yr  hwn 
a fu  farw  Dydd  Sul  y 14  o Eehefìn  diweddaf.  Y modd  yr  ymddang- 
hosodd  i’w  Dâd  ac  i offeiriad  y Plwyf  mewn  Dull  Gogoneddus  ar 
61  ei  farwolaeth.  Ei  ymddiddanion  hyfryd  wrthynt.  Yn  dra 
chyfleus  i'w  ystyried  gan  bawb,  yn  bendifaddau  dynion  jeuangc. 
Gan  Mr.  Worthy,  Mr.  Jones,  Mr.  King,  Gwr  Bonheddig. 
Wedi  ei  Gyfieithu  yn  Gymraeg  gan  Tho.  Evans. 

Pengwern,  s.y.h.  Mwythig,  argraphwyd  1750.’ 

6.  ‘ Hanes  Tair  Sir  ar  Ddeg  Cymru.  Yn^Cynnwys  ysbysiad 
• helaeth  pa  fath  ydynt.  A pha  bethau  goreu  sy  ym  hob  un  o honynt, 

A pha  fath  Bobl  sy’n  Gwladychu  ynddynt,  a pheth  yw  Hyswiaeth 
bennaf  Merched  ymhob  Sir  ? Pa  yd  ac  Enllyn  sy  amla  a gorau 
yrnhob  un  o honynt,  A Pha  le  mae’r  Cyffyleu,  Gwartheg,  Defaid, 

t Gwel  rhif  4,  d.f.  1738- 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


421 


1750] 


Brethynod,  Gweoedd,  Gwlaneni,  y Llieiniau  gorau  yng  Nghymru, 
&c.  At  yr  lion  y chwanegwyd  Tair  o Gerddi  Dwyfol.  A Bhifedi 
Plwyfydd  pob  Sir  uwch  eu  pennau.  Gan  D.  T. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  B.  Marsh  Gwerthwr  Llyfrau.’ 

[Enw  yr  awdwr  ydoedd  Dafydd  Thomas.  Y mae  Gwalter  Mechain,  yn  ei 
General  View  of  the  Agriculture  and  Domestic  Economy  of  South  Wales , yn 
dyfynu  yn  fynych  o’r  gwaith  hwn.] 

7.  If  [‘  Dyfyrwch  ir  Cymru  Neu  Ddewisol  Ganiadau  Sef  Cywydd 
ir  arian  o waitb  y Parcbedig  Mr.  Ellis  ap  Ellis  o Llandrillo  yn 
Bhos  Yn  rboi  byr  gyfri  or  daioni.  a‘r  drygioni  a bair  arian  Arian 
attyb  i bob  Peth  medd  Solomon,  gwraiddin  pob  drwg  iw  arian- 
garwch  medd  St.  Paul  1 Tim.  6.  10  Preg.  10.  19 

Cywydd  i ofyn  Cyngor  i’r  Llwynog,  o waitb  Hugh  Lloyd  Cynfel 
ymhlwy  Maentwrog  yn  Sir  Eeirionydd  : Mae  atteb  ir  Cywydd  or 
blaen  o waitbyr  un  Gwr  am  gyffes  y Llwynog 

Byrr  banes  ynghylcb  Can  tre’r  Gwaelod  sef  y Tir  a fu  gynt  ar 
Gyffiniau  sir  Aberteifi  a sir  Feirionydd  ond  yn  awr  sydd  wedi 
lyngcu  gan  y Mor  mewn  cywydd  o waitb  ben  Awdwr 

Cywydd  o Alarnad  am  yr  Anrbydeddus  fardd  Ed.  Morris  or  pertbi 
llwydion  o waitb  Hugh  Morris 

Cywydd  o Hanes  Pensilfaenia  a wnaed  yno  gan  Hugh  Gruffudd 
gynt  o Iwyn  y Brain  yn  sir  Feirionydb 

Cywydd  i’r  drycin  a’r  Drudaniaeth  gan  Daf.  Manuel 

Cywydd  o waitb  Thomas  Price  Esqr.  o Bias  Iolyn  er  Bbybydd  i 
bawb  gytuno  ai  gilydd  a pbeidio  Amyned  i’r  Gyfraeth  gan  fynegu 
fel  ei  mae’r  gwyr  y gyfraitb  yn  amdwyo  pob  un  o’r  ddau  Tu 

Cerdd  alarus  a cbwynfan  Sion  y Prydydd  yn  ei  garcbar  ar  y don 
a Elwir  Gwel  yr  Ddeiliad 

Ni  pbrintied  erioed  or  blaen  mor  gwaith  Gorcbestol  yma  ond 
mewn  ben  Almanacs 

Duelyn  Print  by  J.  P.  For  Bicbard  Evans  Price  Three  Pence  ’ 

Gellir  dynodi  hwn,  a’r  ‘Pedwar  o Gywyddeu  * (rhif  11,  d.f.  1748),  fel  y 
llyfrau  anghywiraf  a argraffwyd  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Cynnwys  hwn  32  o 
dudalenau  16plyg  ; ac  ar  ei  ddiwedd  ceir — ‘ Terfyn  y Rhan  Cyntaf  ac  nis  gall 
fod  fawr  o ammheuaeth  nad  y llyfr  arall  a nodwyd  yw  yr  ail  ran.  Nid  oes 
nemawr  o attalnod  na  tholnod  i’w  gweled  o ddechreu  i ddiwedd  y ddau  lyfryn; 
ac  y maint  yn  nodedig  am  eu  haflerwch  argraifyddol.  Nid  oes  un  amseriad  i’r 
llyfryn  hwn  ; ond  gosodir  ef  yma  yng  nghymmydogaeth  y ‘ Pedwar  o Gywydd- 
eu, ’ er  y tybiaf  mai  hwn,  ac  nid  y llyfryn  hwnw,  a ymddangosodd  gyntaf.] 

Edward  Morris  neu  Morus  oedd  wr  cyfrifol  o borthmon,  yn  byw 


422 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1750 


yn  y Perthi  Llwydion,  plwyf  Ceryg  y Drudion,  yn  sir  Ddinbych. 
Yr  oedd  yn  gydoeswr  â Huw  Moms,  ac  yn  gyfaill  mynwesol  iddo. 
Bu  farw  yn  Essecs,  tra  yr  oedd  yng  nghylch  ei  alwad  fasnachol. 

Thomas  Price  nen  Prys  ydoedd  fab  i’r  Dr.  Elis  Prys,  o Bias 
Iolyn,  yn  Yspytty  Ifan,  sir  Ddinbych.  Efe  a briododd  Margaret, 
merch  William  Griffith  o’r  Penryn,  ger  Bangor,  yn  sir  Gaernarfon. 
Gan  ei  fod  o duedd  led  wyllt,  efe  a wnaeth  i fyny  long  ryfel  yn  amser 
y Frenines  Elisabeth,  i fyned  i herwa  yn  erbyn  yr  Yspaeniaid. 
On  bu  wedi  hyny  yn  swyddog  yn  y fyddin.  Yr  oedd  felly  pan 
ddarfu  i’r  frenines  adolygu  ei  byddin  yn  Tilbury,  yn  1588.  Dy- 
wedir  mai  efe,  gyda’r  Cad.  Wm.  Middleton,  a’r  Cad.  Thos.  Huet* 
(neu  Huel,  ef  allai),  oedd  y cyntaf  erioed  i chwiffio  myglys,  neu  yn 
hytrach  dail  cordeddedig  ( = ceglys  neu  cigars),  yn  heolydd  Llundain, 
a bod  y lluoedd  yn  edrych  yn  synedig  arnynt.  Y mae  rhai  pethau 
ereill  o’i  waith  yn  argraffedig  ;f  megys  ‘ Cof  am  Eichard  Myddleton, 
Llywydd  Castell  Dinbych  a’i  wraig  Jane;’  ‘Cywydd  Ffoledd  Ieuenc- 
tyd.’  Y mae  mewn  ysgrif  Gywydd  ar  farwolaeth  ei  fab  Elis  Prys. 
Yr  oedd  yn  byw  yn  sir  Gaernarfon  yn  1599.  Bu  farw  tua'r  fl.  1610.} 

8.  ‘Llyfr  Meddyginiaeth  a Physygwriaeth  i’r  anafus  a’r 
clwyfus.  Yn  Cynnwys  Cynghorion  tra  Buddiol  a llesol  i ddyn  ac 
Anifael;  o Gasgliad  hen  physygwr  Celfyddgar.  At  yr  hyn  y 
chwanegwyd  y Gelfyddyd  o goginiaeth  (neu  cookery)  i arlwyo  neu 
Drwsio  amryw  fath  ar  fwydydd,  sef  Cig,  Pysgod,  ac  adar,  &c. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig.’ 

9.  1 Welch  Piety : Or,  A Further  Account  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools,  from  Michaelmas  1749,  to  Michaelmas 
1750.  To  which  are  annexed  Testimonials  Eelating  to  the  Masters 
and  Scholars  of  the  said  Schools.  In  a Letter  to  a Friend. 

London  : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew  Close.  mdccr.’ 

10.  1 A Sermon  Preached  from  John  v.  28,  29.  Occasioned  by 
the  Death  of  Mr.  Evan  Williams,  Preacher  of  the  Gospel  in  Wales. 
To  which  is  added  some  Account  of  his  Life  and  Death.  By 
Edmund  Jones,  Minister  of  the  Gospel. 

London : Printed  for  J.  Noon,  at  the  White  Heart,  near  Mercers 
Chapel,  Cheapside.  m,dcc,l.’ 

Mr.  Evan  Williams  ydoedd  fab  i Evan  Williams  a Gwenllian 
Ifan,  o Abercraf,  ym  mhlwys  Ystrad  Gynlais,  yn  sir  Frycheiniog, 
ac  a anwyd  Ionawr  6,  1719.  Difrifolwyd  ei  feddwl  yn  ieuanc  trwy 
weinidogaeth  un  o weinidogion  yr  Ymneillduwyr  o’r  enw  Lewis 
* [Cadben  Koet  y gelwir  ef  yn  gyffredin.] 

+ [Cyfansoddodd  nifer  mawr  o ganiadau  ar  wahanol  fesurau  barddoniaeth 
gaetb,  yn  gystal  ag  amryw  bethau  mewn  iaith  rydd,  Y mae  ei  brydyddiaeth,  ac 
ond  odid  ei  ryddiaith  hefyd,  ar  gadw  mewn  llawysgrifen  yn  y Gywreinfa 
Brydeinig  yn  Llundain.] 

X Archceologia  Cambrensis , 1860,  p.  114,  &c. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


423 


17501 


Jones,  yng  nghyd  â darllen  amryw  lyfrau  ag  oeddynt  wedi  eu  cy- 
hoeddi  yn  Gymraeg  yn  yr  oes  hòno.  Ymunodd  â’r  Ymneillduwyr 
yng  Nghwm  Llyfnant,  o dan  weinidogaeth  Mr.  Roger  Howel,  yn 
1739,  pan  yn  20  oed ; ond  o blegid  bod  Mr.  Howel  a’i  bobl  yn  gwyro 
oddi  wrth  efengyleiddrwydd  a symlrwydd  yr  Efengyl,  efe  a wel- 
odd  yn  briodol  ymuno  â chymmundeb  Mr.  D.  Rowlands,  Llangeitho, 
a Mr.  Griffith  Jones,  Llanddowror,  yr  bwn  a’i  hanionoddyn  1742,  i 
sir  Gaernarfon  i gynnyg  ar  gadw  ei  Ysgolion  Rhad  Symmudol  yno,  lie 
y dyoddefodd  ei  faeddu  yn  dost,*  a phrin  y gallodd  ddianc  â’i  fywyd 
yn  ysglyfaeth.  Wedi  ei  ddyfod  yn  ol,  efe  a ail  ymunodd  â’r  Ymneill- 
duwyr yn  Nefynog,  yr  bon  oedd  yn  eglwys  o egwyddorion  efengyl- 
aidd,  a sefydlasid  gan  Mr.  Edmund  Jones,  a’r  hwn  a’i  cefnogodd  i 
bregetbu.  Yn  Hydref  4,  1745,  pan  yn  26  oed,  aetb  i’r  atbrofa  i 
Gaerfyrddin.  Tra  yr  oedd  yno  yr  oedd  yn  pregethu  bob  Sabbath  o 
ddeutu  Caerfyrddin,  yn  yn  amlaf  yng  Ngbapel  Gian  Dwr,  yn  sir 
Benfro,  lie  yr  oedd  ben  weinidog  o’r  enw  John  David.  Buwyd  yn 
meddwl  ei  ordeinio  yno  fel  cynnorthwywr  i bwnw  ; ond  daetb  galwad 
daer  am  dano  oddi  wrth  y gynnulleidfa  Ymneillduol  yng  Nghaer- 
narfon,  ae  yno  yr  aetb  Medi  7,  1747,  megys  ar  brawf,  ac  yr  arosodd 
byd  y Nadolig,  pryd  y dycbwelodd  yn  ol  i’r  athrofa.  Ond  cynnydd- 
odd  effeithiau  y driniaetb  a gafodd  y tro  cyntaf  yn  rbwyg  yn  ei  gyf- 
ansoddiad  naturiol  cryf,  fel  y bu  farw  Awst  19,  1748,  yn  29  oed.f 

11.  ‘Rban  o Bregetb  Ein  Harglwydd  ar  y Mynydd.  Wedi  ei 
Egluro  a’i  osod  allan  yn  gyntaf  yn  Saesonaeg  gan  John  Wesley, 
M. A.  Cydymaith  o Oolege  Lincoln  yn  Rbydycbain.  W edi  ei  gyf- 
ieitbu’r  awrbon  er  Bydd  i’r  Cymru. 

Argrapbedig  yn  Brista  gan  Felix  Farley,  mdccl.’ 

Cynnwysa  y traetbodyn  bwn  y bregetb  gyntaf  o eiddo  Mr.  Wesley 
ar  y Bregetb  ar  y Mynydd,  sef  ar  Mat.  v.  1 — 4.  Nid  oes  enw  cyf- 
ieitbydd ; ond  y mae  ycbydig  o linellau  tlysion  o’i  blaen,  1 At  y 
Darllenydd  Hawddgar,’  gan  y cyfieitbydd,  pwy  bynag  ydoedd. 
Gwelir  ei  bod  wedi  ei  tbaenu  yn  Gymaeg  yng  Ngbymru  banner  can 
mlynedd  cyn  i’r  Wesley  aid  feddwl  am  sefydlu  acbos  Cymreig  yn  y 
Dywysogaetb. 

12.  1 Ymddiddan  rhwng  Methodist  Uniawn-gred  ac  un  CamsynioL 
Yr  ail  Argrapbiad. 

Argrapbwyd  yn  y Flwyddyn  1750.’ 

13.  * Ymddiddan  rbwng  Methodist  a Morafiad. 

Argrapbwyd  yn  Mristo  yn  y Flwyddyn  m,dcc,l.’ 

* Drych  yr  Amseroedd. 

+ Some  Account  of  the  Life  and  Death  of  Mr.  Evan  Williams  gan  Mr. 
Edmund  Jones,  yn  gyssylltedig.  Hefyd  ceir  crybwylliad  am  dano  ym  ‘ Meth~ 
odistiaeth  Cymru gan  Hughes;  a Manes  Ymneillduaeth gan  y Parch.  D. 
Morgan. 


424 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1750 


14.  ‘Tri  Chyflwr  y Cristion,  Yn  cael  ei  Ddatgyddio  trwy’r 
Serythurau  Sanetaidd.  1.  Druenys  wrth  Natur.  2.  Yn  Gyssurys 
trwy  Has.  3.  Yn  orfoleddus  mewn  Gogoniant.  Ynghyd  ac  am- 
lygiad  Byr  o Ddyledswydd  Dyn  ti  ag  at  ei  Greawdr  ae  Gid  Greadur- 
iaid.  A gymmerwyd  allan  o’r  Saesnaeg.  At  ba  rai  y chwanegwyd 
ychidig  o Hymnau,  neu  Ganiadan  Ysprydol ; i Ddifyrru’r  Pereryn- 
ion,  tra  fyddont  yn  ymdeithio  trwy  Anialwcb  y Bŷd  presennol,  ti  a’r 
Ddinas  NefoJL  Gan  Benjamin  Lewis  o Drê  Castell  Newydd  ar 
Wysc  yn  Sir  Fynwe ; yr  hwn  a fy  farw  yn  y flwyddyn,  1749.  ac  yn 
awr  yn  ol  ei  farwolaetb  cyflawnwyd  ei  Ddymuniad  yn  ei  fywyd. 

Argraphwyd  ym  Mbristo,  gan  Sam.  Farley,  yn  y Flwyddyn, 

M,DCC,:L.’ 

15.  ‘The  Protical  Son:  a Welsh  Preachment,  by  the  Parson  of 
Llangtyddre,  on  the  Return  of  his  Protical  Son.  1750’  8vo. 

Un  o gynnyrchion  digrifol  y digrifol  Deon  Swifft. 

[Gweler  rhif  9,  d.f.  1738,  a’r  nodyn  yno.  Nid  gwaith  y Deon  Swifft  mo’r 
swtrach  hyn.] 

16.  ‘Ymddiddan  rhwng  Cynghorwr  a’i  Gymmydog  ynghylch 
Llawn  Sicrwydd  Ffydd. 

Llnndain : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  heccl.’ 

17.  ‘Instruction  for  the  Young  Christian,  &c.  By  a Minister  of 
Church  of  England,  or  Addysg  i'r  Cristion  Jeuangc  : neu  Eglurhad 
ar  Gatecism  yr  Eglwys.  Mewn  ffordd  o Holiad  ac  Atteb.  Gan 
Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

Llundain : Argraphwyd  i B.  Dod,  Gwerthwr  Llyfrau  i’r  Gym- 
deithas  er  Helaethu  Gwybodaeth  Gristionogol,  dan  Lun  y Bibl  a’r 
Agoriad  yn  yr  yr  heol  a elwir  Ave-Marj*  Lane,  1750.  [Pris  4 
Ceiniog,  neu  28  Swllt  y Cant.]  ’ 

Y mae  hwn  yn  ddwyieithawg,  a thebygol  mai  gwaith  Mr.  J ones, 
Llanddowror,  ydyw. 

18.  ‘ Hyfforddiadau  Pa  fodd  i dreulio  pob  Dydd  Cyffredin,  a 
phob  Dydd  yr  Arglwydd.  wedi  eu  casglu  allan  o Scrifenniadau  Mr. 
Baxter  a Dr.  Doddridge. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  : yn  y Flwyddyn  mdccl,’ 

Er  bod  yr  uchod  wedi  ei  argraffu  y flwyddyn  hon,  ni  chyhoeddwyd 
ef  ond  yn  gydiol  â ‘ Galwad  i’r  Annychweledig  ’ Baxter,  y flwyddyn 
nesaf,  ac  fel  attodiad  i hwnw,  gyda’r  rhagddalen  yn  cymmeryd  i 
mewn  y rhagddalen  uchod.*' 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1751. 


425 


1751]  LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 

19.  ‘ View  of  Denbigh.  1750.’ 

[Ai  nid  Tenby  a ddylai  hwn  fod  ?] 

20.  [‘  Profiad  Tufewnol  o Nefoedd  ag  Uffern,  a osodwyd  allan  yn 
ddiweddar  er  rhybydd  i’r  balch  a’r  rhyfygus,  ac  er  cadarnhad  i’r 
llesc  a’r  gwan  ei  meddyliau.  Gwir  ewyllysiwr  da  i’r  grefydd 
Brotestanaidd  ac  sydd  yn  dymuno  gweled  Teyrnas  anghrist  a 
Phabyddiaeth  yn  cael  ei  diddymu,  ac  am  weled  adferiad  Jerusalem 
i fod  yn  ben  moliant  ar  y Ddaear.  Gan  Henry  Lloyd. 

Argraphwyd  yn  Brista  gan  Felix  Farley.  1750.’] 

21.  [*  Amddiffynol-Feddyginiaeth  yn  erbyn  Pechodau  a Ffolineb 
mebyd  a Jeungctid.  Wedi  ysgrifenu  mewn  ffordd  o Holiad  ac 
Atteb.  At  yr  hyn  y chwanegwyd,  Cofrestr  helaeth  o’r  Enwau 
Ysgrythurol  mwyaf  hynodol ; wedi  eu  casglu  er  lies  i Blant  a’u 
hegluro  er  eu  gwell  cydnabyddiaeth  a’r  Ysgrythurau  Sanctaidd. 
Wedi  eu  cymmeryd  allan  o Lyfr  helaethacho  Gatecismaua  Gweddi- 
au  i Blant  a Dynion  ieuangc.  Gan  I.  Watts,  D.D.  ac  yn  awr 
wedi  eu  cyfieithu  i’r  Gymraeg  o’r  chweched  argraphiad  yn  Saeson- 
a eg. 

Llundain,  Argraphwyd  gan  loan  Olfir  yn  y lie  a elwir  Bartholo- 
mew Close,  ger  llaw  West  Smithfield.  mdccl.’] 

1751. 

1.  ‘ Galwad  i’r  Annychweledig.  Trwy  y diweddar  Barchedig  a 
Duwiol  Mr.  Richard  Baxter.  Ynghyd  a Hyfforddiadau  Pa  fodd  i 
dreulio  pob  dydd  Cyffredin,  a phob  Dydd  yr  Arglwydd,  wedi  eu 
casglu  allan  o ’Scrifenniadau  Mr.  Baxter,  a Dr.  Doddridge. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  J.  Eddowes,  a J.  Cotton,  mdccli.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad  o’r  gwaith  rhagorol  hwn  o eiddo 
Baxter.*  Y mae  rhagymadrodd  iddo  gan  Job  Orton;  ac  yn  ei 
ddiwedd  agoriad  ar  eiriau  anhysbys  i rai.  Pann  a oedd  Mr.  Orton 
yn  deall  Cymraeg  ai  nid  oedd,  nid  ydys  yn  hysbys.  Dywed  wrth 
‘Y  rhai  yng  Ngwynedd,’  eu  ‘bod  mewn  rhan  yn  rhwymedig  i’r 
Parchedig  Mr.  Samuel  Price,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llundain,  ac 
i weinidogion  da  eraill,  y rhai  a roddwyd  mewn  ymddiried  am  arian 
at  ddibenion  cymmwynasgar.  Ond  am  hwn  a llyfrau  da  eraill,  yr 
ydych  yn  rhwymedig  yn  bennaf  i Mr.  Josiah  Twamley  o Gidermin- 
ster  yn  Sir  Gaerangon,  yr  hwn  y bu  ei  haelioni  ei  hun  yn  fawr,  a’r 
hwn  a ymdeithiodd  lawer  o filldiroedd  i annog  ei  garedigion  cristian- 
ogol  i roddi  cymmorth  haelionus,  tu  ag  at  gyfranu  i chwi  y cyfryw 
lyfrau,  a allant,  trwy  fendith  Duw,  beri  i dduwioldeb  gynyddu  yn 
eich  plith.’ 


54 


* Gwel  rhif  2,  d.f.  1677. 


426 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1751 


Y mae  yn  gycliol — 

* Hyfforddiadau  pa  fodd  i dreulio  pob  Dydd  Cyffredin  a phob 
Dydd  yr  Arglwydd,  wedi  eu  casgln  allan  o Scrifenniadan  Mr.  Baxter 
a Dr.  Doddridge. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig  yn  y Flwyddyn  md.CCL.’ 

Yr  ydys  yn  tybio  fod  rhai  o’r  rhai  byn  wedi  en  bamsern  yn  1750. 

Samuel  Price  ydoedd  enedigol  o’r  Ty’n  Ton,  ger  Pen  y Bont  ar 
Ogwy,  Morganwg,  ac  yr  oedd  yn  ewythr  i’r  Dr.  Bicbard  Price, 
brawd  ei  dad,  sef  Bbys  Prys,  nen  Rice  Price,  Ty’n  Ton.  Bn  yn  cyd- 
weinidogaethn  â’r  Dr.  Watts  ddengain  mlynedd,  a saith  mlynedd  yn 
olynydd  iddo.  Bn  farw  yn  1756.# 

Y Dr.  Philip  Doddridge  sydd  enw  eitbaf  adnabyddns,  ac  oedd 
weinidog  dysgedig,  duwiol,  a doniol,  ym  mbbtb  yr  Ymneilldnwyr,  ac 
a anwyd  yn  Llnndain,  yn  1702.  Daeth  yn  weinidog  yn  Kibworth, 
Market  Harborongh,  a Northampton,  olynol.  Ysgrifenodd  gryn 
lawer.  Aetb  i Lisbon  er  mwyn  ei  iechyd,  lie  y bn  farw  yn  1751,  yn 
49  oed.f 

2.  1 Sail  Bedydd  Plant  By  chain  wedi  ei  chwilio,  ac  beb  alln  ei  cbael 
yng  Ngair  Dnw.  Nen  ycbydig  Nodiadan  ar  Lyfr  a osodwyd  allan 
yn  ddiweddar,  gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr,  dan  yr  Enw  Uyfforcld- 
iad  i Wybodaeth  jachusol  o JEgwyddorion  a Dyledswyddau  Grefydd. 

Argrapbwyd  yn  Llnndain,  ac  ar  wertb  gan  George  Keith,  ym 
Mercers  Chapel  Cbeapside.  m,dcc,li.’ 

Sylwadan  ydyw  ar  gymmaint  o Gatecism  G.  Jones,  Llanddowror, 
ag  sydd  yn  ymdrin  â bedydd.  J 

3.  4 Traetbawd  a Bregetbwyd  (yn  Saes’naeg)  ar  Ddydd  Snl,  y 
Bedwaredd  o Ebrill,  yn  y Flwyddyn  1742 ; 0 flaen  y Brif-Yscol  yn 
Rbydycben.  Gwedi  ei  Gyfieithn  i’r  Gymraeg  er  Bndd  i’r  Cymru. 
At  yr  byn  y chwanegir  Gair  i Bechadnr. 

Argrapbwyd  ym  Mristo,  gan  Felix  Farley,  yn  y Flwyddyn  1751. 
[Pris  Ceiniog  a Dimmai.]  ’ [16plyg : 24  tndalen.] 

Pregetb  y Parch.  Charles  Wesley,  ar  Ejph.  v.  14,  ydyw.  Yr  oedd 
hefyd  wedi  pregetbn  y bregeth  bon  mewn  dan  le  o leiaf  yng  Nghymra 
y flwyddyn  flaenorol,  sef  yn  eglwys  Wenfo,  Morganwg,  Gorph.  15, 
ac  mewn  Gwyl  mabsant  fawr,  yn  yr  Eglwys  Newydd  ( = Whitchurch ), 
ger  Caerdydd,  Medi  15,  1741.§ 

* Wilson’s  Dissenting  Churches. 
f Maunder’»  Biog.  Treasury. 

Î Gwel  rhif  4,  d.f.  1748. 

§ C.  Wesley’s  Journal,  vol.  i.  pp.  187,  199.  [Cyhoeddwyd  ail  argraffiad  o’r 
Bregeth  hon  yn  Nhrefecca  yn  1775  (rhif  14  dan  y flwyddyn  hòno).  Ymddangos- 


1751] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


427 


4.  ‘Hosanna  i Fab  Dafydd,  neu  Gasgliad  o Hymnau  o Waith 
William  Williams. 

Ar graph wyd  ym  Mhristo  gan  Felix  Farley,  yn  y Flwyddyn  1751.’ 

Y mae  yr  hysbysiad  canlynol  ar  gefn  yr  wyneb-ddalen  : — ‘ Bydded 
hysbys  i bwy  bynnac  a bryno’r  Hymnau  yma,  fod  dwy  Ran  arall  (os 
caniata  Duw)  i ganlyn,  mor  gynted  ag  yr  elo  hwn  ymaith,  o’r  nn 
Faintiolaeth,  fel  y gallo  pwy  bynnac,  a’i  gwelo  yn  gymmwys  (ond 
cadw  hwn  yn  lân,)  gael  y tri  i’w  cydrwymo.  W.  W.’ 

5.  ^ ‘ Atteb  i’r  Ugain  Rhesymmau.  Gan  J osuah  Thomas,  a Dr. 
Gill.’* 

‘ Y mae  er  ys  rhai  blynyddoedd,’  medd  Mr.  Thomas,  ‘ Esboniad  ar 
Gatecism  yr  Eglwys,  wedi  ei  gyhoeddi,  gan  Weinidog  o Eglwys 
Loegr.’  Cytunwyd  yn  y cyfarfodhwn — Cymmanfa  Llanelli,  1749 — 
‘ fod  i rai  o’r  gweinidogion  feddwl  am  atebiad.  Enwyd  pedwar  neu. 
bump,  ond  ni  phenderfynwyd  ar  neb.  Ymgymmerodd  amryw  â’r 
pwnc,  ac  yn  eu  pHth  tynodd  Josuah  Thomas  ychydig  awgrymiadau, 
a chefnogwyd  ef  i fyned  ym  mlaen.’  ‘ 1750,  Molston. — Cytunwyd  fod 
i’r  hyn  a ysgrifenodd  y brawd  Josuah  Thomas  ar  Fedydd,  mewn 
atebiad  i’r  Ugain  Rhesymau,  gael  ei  argraffu.  Argraffwyd  yr 
Ugain  Rhesymau  yn  Seisonaeg,  ac  ysgrifenodd  y Dr.  Gill  atebiad 
byr,  a chytunwyd  cymmeryd  rhan  o argraffiad  ei  lyfryn  ef  hefyd.’f 

Y Dr.  John  Gill  a anwyd  yn  Kettering,  sir  Northampton,  yn 
1697,  lie  yr  oedd  ei  dad  yn  ddiacon  i’r  eglwys  o Fedyddwyr  trophed- 
ig.  Dangosodd  yn  ieuanc  ei  awydd  am  wybodaeth,  trwy  gyrchu  yn 
fynych,  a threulio  llawer  o amser  mewn  gwerthdy  llyfrwerthwr,  fel 
y daeth  yn  ddiareb  yn  y lie  i ddywedyd  fod  rhywbeth  cyn  wired  a 
bod  John  GiU  yn  y gwerthdy  llyfrau.  Cafodd  ei  droi  allan  o’r  Ysgol 
Rydd  Ramadegol,  trwy  ragfarn  elynol  yr  offeiriad  oedd  yn  llywyddu 
arni,  a cheisiwyd  ei  anfon  i athrofa  feithrinol  i’r  weinidogaeth ; ond 
pan  ddywedwyd  ei  oed,  a’r  cyrhaeddiadau  yr  oedd  wedi  eu  gwneyd 
eisoes,  gwrthodwyd  ef,  am  y rheswm  ei  fod  yn  rhy  ieuanc,  ac  os 
myned  ym  mlaen  a wnai  mor  gyflym,  fel  yr  oedd  yn  debyg  y gwnai, 
y byddai  wedi  myned  trwy  holl  gylch  dysg  cyn  y byddai  yn  alluog  i 
gymmeryd  gofal  am  dano  ei  hun,  nac  i’w  godi  yn  gyhoeddus.  Ond  ni 
ddarfu  i hyn  ei  ddigaloni  rhag  ymgynnyddu  mewn  gwybodaeth  o’r 
Groeg,  y Lladin,  a’r  Hebraeg.  Derbyniwyd  ef  yn  aelod  yn  yr 
eglwys  Re  yr  oedd  ei  dad  yn  ddiacon;  dechreuodd  bregethu  yn 
Higham  Fferrers,{  ac  yn  1719,  pan  yn  22  oed,  ordeiniwyd  ef  yn 

odd  hefyd  ‘ Yngwrecsam,’  o wasg  A.  Tye,  yn  1802,  mewn  llyfryn  12plyg,  dan 
yr  enw  ‘ Gwaedd-Ddeffro  i Bechadur.  Sef  Pregeth  ar.  Ephes,  5.  14.  Gan 
Charles  Wesley,  A.M.’  Y mae  yr  ‘ Hyspysiad  ’ o’i  blaen  wedi  ei  lofnodi 
gan  ‘ J.  H.  sef,  y mae  yn  debyg,  John  Hughes,  awdwr  yr  Horce  Britannicce , 
yr  hwn  oedd  y pryd  hwn  ar  gylchdaith  Dyffryn  Clwyd.] 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1747. 

f History  of  the  Welsh  Association. 

Î Maunder’ s Biographical  Treasury. 


428 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1751 


weinidog  i gynnulleidfa  o Fedyddwyr  yn  Horsley  down,  ger  Llundain.* 
Ysgrifenodd  lawer,  ac  y mae  cyfran  o’i  waith  yn  adnabyddus  i’r 
Cymry,  gan  fod  ei  Esboniad  ar  y Testament  Newydd  yn  awr  yn 
Gymraeg,  heb  law  rhai  mân  betbau  ereill.  Y mae  ei  Esboniad  ar  yr 
boll  Feibl  yn  Seisoneg,  yn  ddeg  cyfrol  4plyg.  Bu  farwiyn  Llundain, 
Hydref  14,  1771,  yn  75  oed.+ 

6.  ‘ Rbesymmau  yr  Ymneilldnwyr  am  Wabann  oddiwrtb  Eglwys 
Loegr ; A Acblysyrwyd  gan  Lytbyr  yngbylcb  y Ddyledswydd  o 
gateceisio  Plant. J Ysgrifenwyd  yn  Saesonaeg  gan  Joan  Gill. 
D.D.’ 

Yn  gynnar  yn  y flwyddyn  bon  y cyboeddwyd  yr  atebiad  Cymraeg 
i’r  Ugain  Bbesyman  dros  Fedydd  Babanod.  Ac  yn  yr  haf  daeth 
atebiad  y Dr.  Gill  allan,  at  yr  byn  y cbwanegwyd — ‘ Reasons  for 
Separating  from  tbe  Cburcb  of  England.’  Cyfieithwydy  Rbesymau 
dros  Ymneilldno  y pryd  byny  i’r  Gymraeg,  a cbyd-rwymwyd  bwynt  â’r 
atebiad  Cymraeg  a ysgrifenwyd  gan  ybrawd  Josuah  Tbomas.§  Enw 
llyfr  y Dr.  Gill  yn  gyflawn  sydd  fel  byn  : — ‘ Tbe  Argument  from 
Apostolic  Tradition,  in  favour  of  Infant  Baptism,  witb  others,  ad- 
vanced in  a late  Pamphlet,  called  Baptism  of  Infants,  a reasonable 
service,  &c,  confounded.  And  also  an  answer  to  a Welsh  Clergy- 
man’s Twenty  Arguments  for  Infant  Baptism ; to  which  is  added, 
tbe  Dissenters’  Reasons  for  Separating  from  tbe  Church  of  England, 
occasioned  by  tbe  said  Writer.’ ||  Prin  y rbaid  cbwanegu  mai  â Mr. 
Jones,  Llanddowror,  yr  oedd  boll  ddadleuon  hyn. 

7.  ‘ Tbe  Life  and  Amours  of  Owen  Tiderio  Prince  of  Wales,  other- 
wise Owen  Tudor,  who  married  Catharine  Princess  of  Prance,  and 
Widow  of  our  great  King  Henry  v ; from  which  marriage  desended 
Henry  vn.  Henry  vm.  Edward  vi.  Queen  Mary,  and  Queen  Elizabeth, 
all  of  whom  bad  from  him  tbe  Surname  of  Tudor ; and  from  him 
likewise  are  descended,  by  tbe  eldest  Daughter  of  Henry  vii.  the 
present  Royal  Family  of  Great  Britain,  France,  and  Ireland.  First 
wrote  in  French,  and  published  many  years  since  at  Paris  and  now 
translated  into  English. 

London : Printed  for  William  Owen,  at  Homer’s  Head,  near 
Temple  bar.  mdccli.’ 

William  Owen,  cyhoeddydd  y llyfr,  oedd  ynbyw  yn  y lie  uchod. 
Bu  yn  1752  ar  ei  brawf  yn  y Guildhall  am  gyboeddi  rhyw  waith  a 
gyfrifai  y llywodraeth  yn  gabledd ; ond  profwyd  ef  yn  ddieuog  gan  y 
rheithwyr.  Bu  farw  Rhagfyr  1,  179.3.*# 

* W.  Jones’s  Christian  Biography. 

+ Stephen  J ones’s  Biographical  Dictionary . 
î Gwel  rhif  1,  d.f.  1749. 

§ Thomas’s  History  of  the  Welsh  Associations . 

||  Yr  un. 

**  Timperley’s  History  of  Printing . 


1752] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


429 


8.  [‘  Hymnan  ar  amryw  Ystyriaethan  wedi  eu  gosod  allan  er  budd 
a lesbâd  Eneidiau.  Gan  mwyaf,  o waitb  Mr.  Henry  Lloyd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  mdccli.’] 

1752. 

1.  ‘ Dirgelwch  i rai  i’w  Ddeall  ac  i eraill  i’w  Watwar,  sef  Tri 
Aderyn  yn  ymddiddan,  yr  Eryr,  a’r  Golomen,  a’r  Gigfran,  Heu 
arwydd  i annerch  y Cyniry  yn  y flwyddyn  666.  Gan  Morgan 
Llwyd  (fel  y tybir). 

Argrapbwyd  yn  y Flwyddyn  1752/ 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad.* 

2.  ‘ Bibl  Cyssegrlan,  Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Argrapbwyd  yn  Llnndain.’  [8plyg.] 

Y mae  gwyneb-ddalen  arall  i — 

‘ Llyfr  y Weddi  Gyffredin,’  &c.  [Llyfr  Gweddi  Gyflredin.] 

Hwn  oedd  yr  ail  argraffiad  a olygwyd  gan  Richard  Morris,  f Y 
mae  yr  un  ffurf  â’r  argraffiad  arall,  ac  yn  gyssylltedig  y mae  y Salman 
Cân,  a’r  Llyfr  Gweddi  Gyflredin.  Dywedir  mai  80,000  o gopiau  oedd  y 
ddan  argraffiad  yng  nghyd. 

3.  ‘ Gwael  Gardod  Ysbrydol  i’r  Cymro,  i hunanymhobad.  Ni 
bydd  ddoetb  ni  ddarlleno.’ 

4.  { Gwtb  i Inddew,  Hen  Bregetb,  i.  Yn  rhoddi  banes  pobl  yr 
Inddewon : Gymaint  o flafr  ac  oedd  Duw  yn  ei  ddangos  iddynt.  n. 
Pa  mor  Esgeler  ddynion  oeddynt.  hi.  Pa  fodd  y Gorddiwesodd 
Barn  Duw  bwy  am  en  Hesgelerder  : Dinystr  en  Ternl : en  Gorthrym- 
deran,  &c.  Gan  y Parcb.  Tbeopbilns  Evans,  P.  Llanddulas 
Abercressan. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  Tbos.  Dnrston.’ J 

Fe  allai  y dylasid  dodi  bwn  ycbydig  yn  gynnaracb.  Y mae  yn  ei 
ragflaenn  gyfl  wyniad  Lladinaidd  i Marmadnc  Gwynn,  Yswain, 
o’r  Gartb,  sir  Frycbeiniog,  tad  gwraig  y Parcb.  Charles  Wesley;  yr 
bwn  sydd  i’r  ystyr  a ganlyn : — 

‘ At  y Gwr  Arddercbog,  Marmadnc  Gwynn,  o’r  Gartb,  yn  Sir 
Frycbeiniog,  Yswain. 

* Y mae  yr  Amddiflyniad  • bwn,  y fatb  ag  ydyw,  o’r  nnig  wir 
Grefydd,  o’r  bon  yr  wyt  ti  yr  amddiflynwr  dewraf,  yn  ceisio  dy 

* Gweler  rhif  13,  d.f.  1953  ; rbif  7,  d.f.  1714  ; a bwn  yma. 

+ Gwel  rbif  1,  d.f.  1746. 

t [Y  mae  hwn  yn  ddiau  wedi  ei  gamamseru  dan  y flwyddyn  bon  : gweler  rbif 
7,  d.f.  1728.] 


430 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1752 


gefnogaeth  o lioni,  sef  y Grefydd  Gristionogol,  wrth  yr  hon  nid  oes  neb 
yn  fwy  ymlynol  na’th  hnnan ; yn  ddiragfarn,  nid  oes  neb  yn  ymlynu 
yn  dynacb,  lieb  danbeidrwydd  gwag  Ddnwioldeb. 

‘ Mor  dda  y llwyddai  Cristionogaetb,  pe  byddai  rhai  fel  tydi,  sy’n 
meddn  cyflawnder  o bob  peth  da  y bywyd  hwn  i’w  siriob,  yn 
dysgleirio  mor  esmwytb  mewn  sel  yng  ngweithredoedd'rhinwedd. 

‘ Gan  byny,  dos  ym  mlaen,  wr  anrhydeddus,  dan  ddiogelwcb  Crist, 
pleidia,  cefnoga,  lledaena,  addnrna  y ffydd  hon  trwy  dy  Awdnrdod, 
dy  Fywyd,  dy  Siampl : ac  na  ddirmyga  dderbyn  yn  rasnsol  a ffafriol 
y llyfr  bychan  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  mynedd  allan  i’r  byd,  fel  pe 
byddai  yn  rhyw  gofeb  o’m  cariad  tuag  at  yr  Eglwys,  yn  gystal  ag 
o’r  teimlad  tra  boddhaol  o’r  eiddof  tnag  atat  tithau.  Dy  fwyaf 
ymlynol 

Theo.  Evans.’* 

5.  £ Egwyddorion  a Dyledswyddan  y Grefydd  Grist ’nogawl : neu  ‘ 
ychwaneg  o Hyfforddiad  i’r  rhai  a ddysgasant  Gatecism  yr  Eglwys. 
Ynghyda  byr  ac  eglur  Athrawiaethau  a Gweddian  perthynasol  i bobl 
ar  en  pennan  en  hnnain.  I Denhioedd.  I Ddydd  yr  Arglwydd. 
Swpper  yr  Arglwydd.  Yn  amser  Clefyd,  &c.  Gan  y Gwir  Barch- 
edig  Dâd  yn  Yuw  Thomas,  Arglwydd  Esgob  Sodor  a Manaw. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  J.  Eddowes,  a J.  Cotton.  1752.’ 

Hwn  oedd  y llyfr  cyntaf  a ysgrifenwyd  ac  a argraffwyd  yn  iaith 
Ynys  Manaw,  nen  Isle  of  Man.  Eglwyswr  yn  sir  Gaernarfon  a’i 
cyfìeithodd.  Y Thomas  hwn,  esgob  Sodor  a Manaw,  ydoedd  yr 
enwog 

Thomas  Wilson,  D.D.,  yr  hwn  a anwyd  yn  Burton,  yn  sir  Gaer- 
lleon,  yn  Bhagfyr,  1663.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Nghaerlleon,  a 
Choleg  y Drindod,  Dublin.  Yn  1687,  cafodd  ei  ordeinio  i guradiaeth 
yn  sir  Lancaster,  ac  efe  ond  23  oed,  fa  chafodd  gaplaniaeth  i Iarll  Derby, 
a’i  benodi  yn  athraw  i’w  fab,  gyda’r  hwn  y gwibdeithiodd  GyfantÜr 
Ewrop.  Ynlonawr,  1697-8,  gwnaed  efyn  D.D.  ac  yn  esgob  Manaw. 
Er  nad  oedd  cyllid  ei  esgobaeth  ond  300p.  yn  y flwyddyn,  efe  a’i 
hystyriai  yn  ddigonol  i gynnal  ei  urddas  a’i  sefyllfa,  a rhoddi  hefyd 
lawer  o elusenau.  Ymdrechai  ym  mhob  modd  wella  sefyllfa  y 
trigolion  yn  dymmorol  ac  ysbrydol.  Cyhoeddodd  gyfansoddiad 
eglwysig,  yr  hwn  a gafodd  ganmoliaeth  uchel  yr  Arglwydd  Ganghell- 
ydd  King.  Fel  arwydd  o barch  derbyniodd  y radd  o D.D.,  yn 
ychwanegol  at  yr  un  a gafodd  wrth  ei  wneyd  yn  esgob,  gan  Brif- 
ysgolion  Rhydychain  a Chaergrawnt,  yr  hyn  ydoedd  yn  beth  anghy- 
ffredin,  fod  yr  un  dyn  yn  D.D.  triphlyg.  Yr  oedd  mor  ymlynol  wrth 

* Cyfieithwyd  o’r  Lladin  gan  W.  Rowlands,  ieu.,  o Athrofa  Golegawl 
Wesleyaidd  Taunton,  Gwel  hefyd  yr  Eurgrawn  Wesley aidd,  1865,  t.  4,  a 61, 
lie  y mae  argraffiad  newydd  o’r  ‘ Gwth  i Iuddew.’ 

+ [Tair  ar  hugain  yw  yr  oed  cyffredin,  a’r  oed  gofynol,  i un  gael  urddau 
diacon  yn  yr  Eglwys  ; a phedair  ar  hugain  yw  yr  oed  i gael  urddau  offeiriad. 
Nid  oedd  dim  hynod  yn  Wilson,  gan  liyny,  o ran  ei  oedran , pan  y cafodd  ei 
urddojj 


1752] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


431 


ei  esgobaeth,  fel  y gwrthododd  gynnygiad  o esgobaeth  yn  Lloegr. 
Bn  farw  Mawrth  7,  1755,  yn  93  oed.* 

6.  1 Y Fuchedd  Gris’nogol,  o’i  Dechreu,  i’w  Diwedd  mewn  Gogon- 
iant.  Yngbyd  â’r  amryw  Foddion  a’r  Offerynnan  Cris’nogol  sydd 
yn  llesol  iddi.  Gyd  â Ohyfarwyddiadan  i Dduwioldeb  yn  y Dirgel,  a 
Ffurfiau  o Weddi,  wedi  en  cymhwyso  at  amryw  Gyflyrau  Cris’nogion. 
Gan  Joan  Scot,  D.D.  Person  S.  Giles  yn  y Mensydd,  yn  Llundain. 
A Chyfieitbad  Josna  Tomas,  Ficar  Llanbister  yn  Sir  Faesyfed,  a 
Merthyr  Cynog  ym  Mrycheiniog,  a Chaplain  i’r  Gwir  Anrhydeddns 
Jarll  Powis. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  Joan  Olfir,  ym  Martholomy  Clôs, 
ger  llaw  Smithffild  Gorllewinol,  yn  y Flwyddyn  m.dcc.lii.’  [8plyg  : 
xxyi+370+2  = 398  tndalen.] 

Y Dr.  John  Scott  ydoedd  fab  i Thomas  Scott,  amaethydd  cyfrifol 
ym  mhlwyf  Chippenham,  yn  sir  Wilts,  ac  a anwyd  yno  yn  1638. 
Cafodd  ddysgeidiaeth  fasnachol  dda,  a rhwymwyd  ef  yn  egwyddor- 
was  gyda  masnachwr  yn  Llnndain  ; ond  gan  fod  ei  feddwl  yn  tueddu  at 
y weinidogaeth,  efe  a ymryddhaodd,  ac  a aeth  i Rydychain  yn  1657, 
pan  yn  19  oed.  Ar  ei  ordeiniad  cafodd  weinidogaeth  St.  Thomas, 
Sonthwarc,  Llnndain.  Yn  1677,  pan  oedd  yn  39  oed,  cafodd  berson- 
iaeth  St.  Peter-le-Poer,  Llnndain,  ac  yn  1684,  cafodd  brebendnriaeth 
yn  St.  Panl.  Yn  1685,  pan  yn  47,  cafodd  raddan  hyd  D.D.  Yn 
1691,  cafodd  bersoniaeth  St.  Giles  yn  y Mensydd,  a chanoniaeth 
Windsor.  O blegid  rhyw  anhawsder  yn  ei  feddwl  i gymmeryd  y llwon 
gofynol,  efe  a wrthododd  esgobaeth  ddwy  waith.  Ei  brif  waith  yw 
y ‘ Christian  Life,’  cyfieithiad  o ran  o ba  nn  yw  y llyfr  nchod.  Bn 
farw  yn  1694,  yn  56  oed.f 

[Y  mae  y llyfr  yn  Splyg  helaeth,  ac  o argraffwaith  llawer  gwell  na’r  cyffredin 
o lyfrau  Cymreig  yr  amser  hwnw.  Y mae  iddo  gyfiwyniad  Seisoneg  i Esgob 
Ty  Ddewi  (yr  Anrh.  Richard  Trefor,  yr  hwn  a lanwodd  sedd  Dewi  o’r  fl.  1743 
hyd  1752);  yr  hwn  a ganlynir  gan  ddeg  tudalenmewn  colofnau  dyblyg  o enwau 
y tanysgrifwyr  ; ac  y mae  helaethrwydd  y gofres  yn  dangos  i’r  cyfieithydd  gael 
cefnoctyd  rhagorol  yn  ei  anturiaeth.  Ar  y diwedd  y mae  dau  dudalen  o 
* Eglurhad  o rai  Geiriau,  anhawdd  i’r  Cymro  un-jaith  eu  dyall,  yn  y Llyfr  hwn.’ 
Y mae  y llyfr  ym  mhob  ystyr  yn  un  o’r  llyfrau  Cymreig  goreu  a gyhoeddwyd 
yn  y cyfnod  hwn.  Nis  medraf  roi  mwy  o hanes  y cyfieithydd  nag  a geir  wedi 
ei  gofnodi  o dan  rif  10,  d.f.  1753.] 

7.  4 Welch  Piety  : or,  a fnrther  account  of  the  Circulating  Welch 
Charity  Schools,  from  Michaelmas  1750,  to  Michaelmas  1751.  To 
which  are  annexed  Testimonials  Relating  to  the  Masters  and  Scholars 
of  the  said  Schools.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Close,  m.dcc.lii.’ 

* Biog.  Brit. ; W.  Jones’s  Christ.  Diet. ; Stephen  Jones’s  Blog.  Diet. 

+ General  Biog.  Diet.;  Biog.  Brit.;  W.  Jones’s  Christ.  Biog.;  Maunder’s 
Biog.  Treasury. 


432 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


1752] 


8.  ‘ Some  Account  of  the  Welch  Charity  Schools  ; and  of  the  Rise 
and  Progress  of  Methodism  in  Wales,  through  the  Means  of  them, 
under  the  sole  Management  and  Direction  of  Griffith  Jones,  Clerk, 
Rector  of  Llanddowror,  in  Carmarthenshire,  in  a short  History  of  the 
Life  of  that  Clergyman  as  a Clergyman. 

Goddaith  a roir  mewn  Eithin 
Gwanwyn  Crâs,  trwy’r  Gwynnon  Crîn ; 

Anodd  fydd  ei  ddiffodd ; 

Ac  Un  Dyn  a’i  hennyn  Hi.  i.e. 

One  Sinner  destroyeth  much  Good. 

’Mortg  these,  there  was  a Politician 
With  more  Heads  than  a Beast  in  Vision  ; 

And  more  Intrigues  in  Every  one 
Than  all  the  Whores  of  Babylon ; 

And,  in  his  Dark  Pragmatick  Way, 

As  busy,  as  a Child  at  Play. 

London  : Printed  in  the  Year  1752.’ 

Awdwr  y llyfr  uchod  ydoedd  y Parch.  J ohn  Evans,  person  Eglwys 
Gymmun,  ger  Llanddowror.  Yr  oedd  yn  elyn  mawr  i Mr.  G.  Jones, 
a’r  diwygiad  drwyddo.  Y mae  ei  lyfr  yn  cynnwys  pob  cableddau  ar  y 
gwr  da  hwnw,  y rhai,  os  gwir,  a’i  gwna  y dyn  gwaethaf  yn  y byd. 
Y cyhuddiadau  ydynt : — 

1.  ‘Y  gallesid  meddwl,  wrth  ddull  G.  J.  yn  rhoi  hanes  ei  gate- 
ceisio  yn  yr  Eglwys,  rhwng  y llithoedd,  yn  1738,  mai  Catecism  Eglwys 
Loegr  ydoedd  yn  ei  arferyd,  pan  mewn  gwirionedd  mai  Catecism 
Matthew  Henry  a arferai  !* 

2.  1 Ei  fod  yn  cydnabod  fod  ŵyn  gwerthfawr  Crist  ym  mhlith  yr 
amrywiol  sectau ! 

3.  1 Ha  fu  Mr.  Jones  erioed  yn  gymmodlawn  ag  Eglwys  Loegr — ei 
chanonau,  homiliau,  &c. ! 

4.  4 Mai  Mr.  Jones  oedd  yr  unig  athraw  Methodistaidd  yn g 
Nghymru  am  flynyddau ! 

5.  1 Bod  yn  debygol  mai  efe  oedd  yr  offeryn  mawr,  a’r  penaf,  i 
sefydlu  Methodistiaeth  yn  Lloegr  ! 

6.  ‘ Mai  efe  a wnaeth  Howel  Harris  yn  Fethodist ! 

7.  ‘ Ei  fod  yn  dysgu  fod  yr  un  hawl  gan  bobl  i ddewis  eu  gweinid- 
ogion  ag  i ddewis  eu  meddygon ! 

8.  1 Ei  fod  yn  casglu  eglwys  allan  o’r  Eglwys,  ar  egwyddorion  yr 
Ajmibynwyr  a’r  Ailfedyddwyr ! [Anabcvptists  yw  y gair  a ddefnydd- 
ir.] 

* Yr  hwn  a gyhoeddasid,  ef  allai  o ddeutu  y pryd  hyn  ; ond  gan  nad  oes 
amseriad  wrtho,  y mae  wedi  ei  rodd  yn  rkif  7,  d.f.  1743,  gyda  nod  o ammheu- 
aeth  (?).  Ymddengys  fod  Mr.  G.  Jones,  heb  ddechreu  cyhoeddi  ei  Gatecism  ei 
hun  yn  1738,  gan  mai  yn  1741  y daeth  y rhan  gyntaf  allan. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


433 


1752] 


9.  4 Fod  ei  athrawiaeth  o’r  areithfa  yn  Antinomaidd — fod  hyny  yn 
gwneyd  ei  ddilynwyr  mor  hynod,  fel  os  dywedid  wrth  ddyeithr  fod  y 
dyn  y byddai  yn  myned  i yrnfasnachn  ag  ef  yn  Jonesiad , y deallid  yn 
ebrwydd  ei  fod  i gadw  gocheliad ! 

10.  ‘ Bod  ganddo  fic  tnag  at  yr  offeiriaid  rheolaidd ; — os  beient 
hwy  ef  am  bregethu  teithiol,  efe  a’i  galwai  hw-y  yn  ddreliaid  dioglyd ; 
— os  cyhuddid  ef  o fod  yn  annysgedig,  efe  a haerai  nad  oedd  dim  i’w 
ddysgu  yn  y prifysgolion  ond  yfed  ac  ysmocio  ! 

11.  ‘ Mai  yn  durnor  llestri  coed  y cafodd  ei  ddwyn  i fyny,  a’i  fod 
yn  arfer  y gwaith  hwnw  wrth  ei  bleser  pan  yn  berson  Llanddowror. 

12.  4 Bod  y bobl  yn  ei  ddilyn  i gyfarfodydd  nos,  ac  mewn  canlyniad, 
fod  dennaw  cwpl  wedi  priodi  mewn  nn  flwyddyn,  o’r  rhai  a gyrchent  i’r 
cyfarfodydd  hyny,  ac  yn  en  plith  oil  nid  oedd  ond  nn  heb  fod  yn 
feichiog  fawr  ! 

13.  4 Bod  Mr.  Gr.  Jones  wedi  cael  personiaeth  Llanddowror  trwy 
ddichell  ammhriodol,  yn  ystod  bywyd  yr  hen  berson,  sef  Mr.  John 
Jones ! 

14.  * Ei  fod  yn  dyeithro  y bobl  oddi  wrth  en  gweinidogion,  nes  y 
byddai  offeiriaid  a gwardeiniaid  pleidiol  iddo  yn  ei  gyhoeddi  i bregethn 
yn  yr  eglwysi  ar  hyd  y wlad ; ac  os  na  chai  allweddan  yr  eglwys* 
nen  ffordd  i fewn  trwy  y ffenestr,  er  gwaethaf  yr  offeiriaid,  yr  esgynai 
i ben  nn  o’r  coed  yn  y fynwent  i bregethn ; ac  y galwai  yr  offeiriaid 
rheolaidd  yn  weision  cyflog,  cwn  mndion,  &c. ! 

15.  4 Mai  pan  wysiwyd  ef  ger  bron  y Parch.  D.  Howard,  capelwr 
yr  Esgob  Bnll,  a changhellwr  llys  yr  esgob,  am  ei  afreolaeth,  iddo 
haern  nad  oedd  yn  myned  i blwyf  nac  eglwys  neb  heb  ei  genad  ; ond 
nad  oedd  ganddo  namyn  myned  yn  fnd,  pan  ddaeth  offeiriaid 
y cyfryw  blwyfan  i’w  wyneb ; ac  y mae  y rheswm  pa  ham  yr 
aeth  i blwyfan  ereill  wedi  addaw  na  wnelai,  oedd,  ei  fod  wedi  addaw 
o’r  blaen  fyned,  cyn  addaw  peidio,  a’i  fod  yn  ystyried  ei  hnn  yn 
gydwybodol  rwym  i’r  addewid  gyntaf ! 

16.  4 Mai  dyfais  Mr.  Jones  i lenwi  ei  eglwys  oedd  addaw  torth 
geiniog  i bob  gwr,  gwraig,  a phlentyn,  a’i  cyfarfyddai  ef  nnwaith  yn 
y mis,  ac  a adroddent  ryw  adnod  o’r  Ysgrythyr  yn  yr  eglwys,  y 
Sadwrn  cyn  Snl  y Cymmnndeb ; ac  wedi  en  cael  felly  i gymmeryd  y 
cynnygiad  cyntaf,  y rhoddai  ail  ammod — fod  yn  rhaid  iddynt  ddyfod 
i’r  eglwys  y Sabbath  hefyd  am  y dorth  geiniog ! 

17.  ‘Iddo  daenn  ar  led  fod  y cythranl  w*edi  marchogaeth  yn  ei 
ysgil  ryw  noswaith  dy well,  pan,  wedi  cryn  ymddyddan  rhwng  y ddan 
elyn  â’n  gilydd,  i’r  cythranl  gyfaddef  nad  oedd  arno  ofn  yr  nn  gweinid- 
og  yn  Eglwys  Loegr  ond  Mr.  Jones  ei  hnn ! 

18.  1 Ei  fod  yn  gwneyd  casgliadan  yn  yr  Eglwys  y Snlian  Cymmnn- 
deb, heb  roi  dim  cyfrif  i’r  gwardeiniaid;  ac  ar  yr  nn  pryd  yn  cyfodi  treth 
flynyddol  i daln  am  yr  elfenau,  a johocedu  y casgliad  iddo  ei  hnn  ! 

19.  4 Ei  fod  yn  derbyn  tâl  am  bregethn  ar  hyd  y wlad,  tra  yr  oedd 
yn  cael  cynnorthwy  i gyflenwi  ei  Eglwysi  ei  hnn,  yn  ei  absennoldèb, 

55 


4:34  LLYFRYDDIAETH  Y CYMllY.  [1752 

yn  rliad ; — ei  fod  ei  Imn  yn  cael  hanner  coronan  yng  nghil  ei  ddwrn 
gan  amryw,  ac  yn  dysgwyl  en  cael  yn  rlieolaidd ! 

20.  ‘ Ei  fod  yn  eyfnewid  y Litani,  ac  yn  gadael  allan  ddarnan 
cyfain  o’r  gwasanaeth,  er  mwyn  prynn  yr  amser  i bregethu  a gweddio 
yn  hir  ei  bnnan  Î 

21.  ‘ Bod  yn  rhaid  i bwy  bynag  a brynai  Feibl  gan  Mr.  Jones  am 
45.  brynu  befyd  ei  Gatecism  am  2s. ; ac  mai  trwy  y ddyfais  hòno  yr 
oedd  yn  gwertbu  miloedd  o bonynt ! ’ 

Pallai  lie  i fyned  dros  yr  boll  lyfr  hynod  hwn  ; a rhoddwyd  cym- 
maint  o hono,  o blegid  na  welsom  ddarfod  i neb  o fywgraffwyr  Mr.  Jones 
wneyd  sylw  o’r  cybnddiadan.  Ymddengys  mai  offeiriad  o egwyddor- 
ion  eglwysig  uchel  oedd  yr  awdwr ; a mynai  i’w  ddarllenwyr  gredu  mai 
cbwiwgi  cyfrwys  oedd  Mr.  Jones — yn  offeiriad  mewn  dicbell — yn 
Iesuitiad  Ymneilldnol  yn  yr  Eglwys — wedi  dyfod  iddi  i gael  mantais 
i’w  dinystrio,  ac  i lesäu  Ymneilldnaetb  yn  fwy  effeitbiob 

Yr  unig  ysgrifenydd  sydd  yn  cyfeirio  at  y gwrtbwynebiadan  byn  i 
Jones  Llanddowror,  yw  y Parcb.  E.  Evans  (y  Prydydd  Hir),  yn  ei 
gyflwyniad  o’i  gyfrolan  Pregethau  i Syr.  W.  W.  Wynn.  Yno,  wedi 
crybwyll  am  ddiffygion  gweinidogion  yr  Eglwys  yng  ngbyflawniad 
en  dyledswyddau,  efe  a ddywed  wrtb  Syr  Watkin: — £Yn  awr  y 
pwnc  yw,  Pa  betb  a ddylai  gweinidog  ffyddlawn  yr  efengyl  ei  wneyd 
yn  y cyfryw  amseroedd  peryglns  P Yr  wyf  yn  eitbaf  sicr  fod  rbai 
gweinidogion  cydwybodol  yr  efengyl  wedi  dyoddef  yn  greulawn  yn  y 
blynyddau  diweddaf  dan  yr  esgobion  arglwyddiaethus  byn — y rbai 
oedd  ganddynt  fwy  o sel  dros  anrbydedd  Duw,  a cbynnaliad 
gwir  grefydd  a rbinwedd,  nag  oedd  ganddynt  bwy.  Ycbydig,  rbaid 
cyfaddef,  oedd  rbifedi  y cyfryw  bersonan  baelfrydig,  ac  arferwyd  pob 
dub  a modd  i’w  bangbefnogi  a’u  digaloni.  Os  ammbeuir  yr  hyn  yr 
wyf  yn  ei  baeru  yma,  mi  a appeliaf  at  ysgrifeniadau  y diweddar 
dduwiol  a gwir  barcbedig  Mr.  Griffith  Jones,  o Landdowror,  yr  bwn 
a ddyoddefodd  bob  fustleiddiwcb  offeiriad  bwgr-wobrwyol,  yr  bwn  a 
gyflogwyd  gan  yr  esgobion  i’w  faeddu,  er  ei  fod  ef,  trwy  neillduol  ras 
Duw,  beb  frycbeuyn  na  cbrychni,  ond  yr  byn  a welai  malais  a gwallgof- 
rwydd  yn  dda  ei  daflu  arno.’  Goroesodd  Mr.  J ones  ei  hob  wrthwyneb- 
iadau;  ac  y mae  ei  waitb  a’i  goffadwriaeth  mewn  bri  gan  Eglwyswyr  ac 
Ymneibduwyr,  tra  y mae  gwaitb  ac  enw  ei  wrthwynebwr  ‘ wedi  ei 
golb  fel  ei  dom.’ 

9.  ‘ Esponiad  byr  ar  Gatecism  yr  Eglwys.  Sef,  Holiadau  ac  Atteb- 
ion  Ysgrytburol  ynghylch  Egwyddorion  a dyledswyddau  ’r  Grefydd 
Gris’nogol.  Yn  Bum  Phan. 

Llundain : Argrapbwyd  gan  loan  Olffr,  ym  Martbolomy  Olôs,  ger 
llaw  Smitbfield  Gorllewinol.  1752.’ 

[Gweler  rhif  10,  d.f.  1753,  am  iawn  amseriad  ‘ Undeb  mewn  Gwlad,  ’ a osodwyd 
yma  gan  yr  awdwr.] 

10.  ‘Drycb  y Dyn  Maleisus,  neu  Bregetb  yn  dangos  yspryd 
chwerw  ffyrnig  y dyn  maleisus  yn  y Byd  bwn,  a’i  gyflwr  gwael 


1752] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


435 


truenus  dan  Feddiant  Satan  yn  y byd  arall.  O Waith  T.  Evans 
Yicar  Llangammarch. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Tbos.  Durston.’ 

11.  ‘ Llyfr  Caniadau. 

Mwythig.  1752/ 

12.  ‘ Pregeth  ynghylch  Rhodio  gyda  Dnw.  O Waith  y Parchedig 
Mr.  George  Whitfield.  A.B.  Wedi  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg  er 
Bûdd  i’r  Cymru. 

Argraphwyd  ym  Mristo,  gan  Ffelics  Ffarley,  1752.’ 

13.  f 1 Collection  of  Welsh  Travels  and  Memoirs  of  Wales.’ 

Nid  oes  amseriad  iddo,  a chyfansoddiad  dychymmygol  ydyw.* 

14.  1 Yr  Angenrheidrwydd  o ddyfod  i’r  Eglwys,  ac  iawn  gyflawniad 
o’r  addoliad  sanctaidd  yno.  Gwedi  ei  ddangos  a’i  ddodi  ar  ddull 
ymddyddanion,  nen  ymresymiadau  Cyfeillgar,  a ’Sgrifenwyd,  ac  a 
fwriadwyd  er  mŵyn  y rhai  sydd  absennol  o’r  Eglwys  ; Etto  yn  parhâu. 
ac  yn  sefyll  ynghymmundeb  Eglwys  Loegr.  Gan  wir  Aelod  o’r  un- 
rhyw ; ac  a gyfieithwyd  er  hyfforddiad  a Llessâd  pôb  Cristion.  Gan 
L.  Owen,  Person  Llan  Eugrad  yn  sir  Fôn ; at  yr  hyn  y chwanegwyd 
Pregeth  yn  dangos  y ffurff  a’r  drefn  weddns,  ardderchogrwydd,  a 
Llesioldeb  y Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thos.  Durston.  1752.’ 

Yr  oedd  Mr.  Owen  wedi  cael  personiaeth  Llan  Eugrad,  Gorpli. 

24,  1739.  t 

15.  ‘ Genuine  Account  of  the  Life  and  Transactions  of  Howell  ap 
David  Price,  Gentleman,  of  Wales,  exhibiting  a Series  of  the  most  re- 
markable Occurrences  during  his  Seven  Years  Travels  Abroad,  five 
of  which  were  spent  with  a Lady  he  had  released  from  Slavery. 
With  further  particulars  since  his  return  with  her  to  England. 
Written  by  Himself. 

London  Printed  for  T.  Osborn  in  Grays  Inn.  mdcclii.’ 

16.  * An  Account  of  the  Convincement,  Exercises,  Services,  and 
Travels  of  that  Ancient  Servant  of  the  Lord,  Richard  Davies,  with 
some  Relations  of  Ancient  Friends,  and  the  Spreading  of  the  Truth 
in  North  Wales,  &c.  The  Second  Edition.^ 

* J.  R.  Smith’s  Old  Book  Circular. 

+ Rowlands’s  Mona  Aivtiqua. 

Î Gwel  rhif  3,  d.f.  1705. 


436  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1753 

London : Printed.  Philadelphia  : Reprinted,  and  sold  by  James 
Chattm,  the  next  door  to  the  Church  Alley,  m,dcclii.’ 

1753. 

1.  ‘A  Plan  of  the  Waste  or  Common  and  adjoining  Freehold  in  the 
upper  parcel  in  the  parish  of  Gwnws,  in  the  Manour  of  Mevenith,  in 
the  County  of  Cardigan,  with  the  Mines  of  Esgair  y Mwyn,  situate 
on  the  said  Waste  or  Common,  taken  by  virtue  of  an  Order  of  the 
Court  of  Exchequer,  dated  the  11th  day  of  July;  1753,  by  Edward 
John  Eyre,  Surveyor.’ 

2.  ‘ Salmau  Dafydd  : Wedi  eu  cyfansoddi  yn  ol  jaith  y Testament 
Newydd.  Ac  wedi  eu  cymhwyso  i Stad  ac  Addoliad  Cris’nogol.  Yn 
Saesnaeg  gan  I.  Watts,  D.D.  Ac  a gyfîeithwyd  i’r  Gymraeg  allan 
o’r  Pumthegfed  Argraphiad.  Gan  D.  Jones,  o Gayo. 

Llundain : Argraphwyd  gan  loan  Olifer,  yn  Martholomew-Close, 
ger  llaw  Smithfield  Gorllewinol.  m.dcc.liii.’ 

Rhyw  lyfryn  fel  plygiad  24  ydyw.  Y mae  y xxxii  tudalen  blaenaf 
yn  cael  eu  rhifo  ar  wahan  oddi  wrth  gorff  y llyfr,  ac  yn  cynnwys  3|  tu- 
dalen o ragymadrodd  y cyfieithydd,  yn  cynnwys  annogaeth  yr  awdwr  i 
ganu  mawl,  a rhesymau  am  gyfieithu  y gwaith.  Yn  gyssylltiol  hefyd  y 
mae  cymmeradwyaeth  i’r  gwaith  gan  y Parch.  Philip  Pugh,  yr  hwn 
oedd  weinidog  Ymneillduol  cynnulleidfaoedd  yn  y rhan  uchaf  o sir 
Aberteifì,  ger  Llangeitho,  yn  yr  oes  hòno,  olynwr  yr  hwn  oedd  Thomas 
Grey  o Abermeurig,  dan  weinidogaeth  yr  hwn  yr  aeth  y rhan  fwyaf 
o honynt  hwy  a’u  gweinidog  at  y Methodistiaid  Calfinaidd,  ac  felly  y 
maent  hyd  heddyw.*  Y mae  hefyd  ‘ Rai  Cyfarwyddiadau  i’r  Dar- 
llenydd,’  gan  y Dr.  Watts;  a chymmeradwyaeth  rhyw  ‘Rhys  Efan, 
Argraffydd,’  yr  hwn,  mae  yn  debyg,  ydoedd  Gymro  yn  swyddfa  yr 
argraffydd  Seisonig  yn  Llundain. 

David  Jones  a anwyd  yn  1711,  mewn  lie  o’r  enw  Cwm  Gogerddan, 
ym  mhlwyf  Caio,  yn  sir  Gaerfyrddin ; a bu  yn  byw  wedi  hyny  yn 
Hafod  Dafolog,  ym  mhlwyf  Llanwrda  [yn  agosi  Lanymddyfri],  ynyr 
un  sir,  lie  yr  oedd  yn  trin  amaethyddiaeth,  ac  yn  ymfasnachu  mewn 
anifeiliaid.  Ei  brif  waith  yw  ei  gyfieithiad  o’r  Salmau  [a  Hymnau 
Watts].  O ran  ei  dybiau  crefyddol,  yr  oedd  yn  Ymneilldüwr,  ac  yn 
aelod  ogymdeithas  neu  eglwys  Annibynol.  Bu  farw  Awst  30,  1777, 
yn  66  oed,  a chladdwyd  ef  wrth  Gapel  Crug  y Bar.f 

3.  ‘ Hanes  am  Ddychrynllyd  gyflwr  Ffrancis  Spira.  Gwedi  ei 
gyfieithu  i’r  Gymraeg  er  Lies  i’r  Cymru. 

Argraphwyd  ym  Mristo,  gan  F.  Farley,  yn  y flwyddyn  mdccliii. 
[Pris  Tair  Ceiniog].’ 

4.  ‘ Cydymaith  yr  Allor.  Yn  dangos  Hatur  ac  Angenrheidrwydd 
Ymbaratoad  i’r  Sacrament,  &c. 

* Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 
t Williams’s  Eminent  Welshmen ; Adolygydd , 1852,  t.  472. 


1753] 


LLYFIIYDDIAETH  Y CYMRY. 


437 


AroTaphwvd  yn  y Mwythîg,  ac  ar  wertli  yno  gan  Tîiomas  Durston. 
1753.  Prîs  6d.’ 

Yr  oedd  hWn  yn  ail  argraffiad  o leiaf,  a’r  cyfieitLydd  ydoedd  Mr. 
Moses  Williams.* 

5.  1 Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  &c. 

Argraphedig  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Thomas  Durston, 
Gwerthwr  Llyfrau.  1753.’ 

6.  * Antiquse  Linguae  Britannieae  Thesaurus  : Being  a British,  or 
Welsh-English  Dictionary : Containing  Some  Thousands  of  British 
Words  more  than  any  Welsh  Dictionary  hitherto  published.  All  the 
Authorities  or  Examples  which  the  learned  Dr.  Davies  gives,  in  his 
British-Latin  Dictionary,  from  ancient  Poets,  Historians,  &c.  are 
inserted  in  This,  as  they  are  accurate  Proofs  of  the  Significations 
assign’d  to  those  Words ; and  the  Words  which  are  added,  are  often 
exemplifyed  in  the  same  Manner.  And  to  make  this  Work  more 
compleat,  besides  the  Explications  and  Etymologies  of  Words,  many 
valuable  British  Antiquities  are  interspersed  through  all  the  Parts  of 
it.  To  which  is  prefix’d  a Compendious  Welsh  Grammar,  with  all 
the  Rules  in  English.  {Up0  Besides  the  Author’s  Collections  from 
his  own  Reading  and  Observations,  and  what  is  contain’d  in  Dr. 
Davies’s  British-Latin  Dictionary,  This  Work  hath  been  greatly  Im- 
proved out  of  Mr.  Edward  Lhwyd’s  Archceologia  Britannica,  Dr.  Wot- 
ton’s  Glossary , &c. — And  there  is  likewise  added,  A Large  Collection 
of  British  Proverbs.  By  Thomas  Richards,  Curate  of  Coychurch. 

Bristol : Printed  and  sold  by  Felix  Farley,  in  Small  Street.  Sold 
also  in  London,  by  Messrs.  Knapton,  Innys,  Hilch,  Davies,  Clarke, 
Owen,  &c.  By  R.  Raikes  in  Gloucester,  W.  Williams,  Bookseller,  in 
Monmouth,  and  by  all  the  Booksellers  of  the  Principality  of  Wales. 
MDCCLin.f  [Price  6s.]  ’ [8vo.] 

Thomas  Richards  ydoedd  enedigol  o sir  Forganwg ; a bu  yn  gwas- 
anaethu  curadiaethau  plwyfau  Llangrallo];  a’r  Coetty,  yn  y sir  hòno 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1715. 

+ [Y  mae  rhai  o’r  adluniau  wedi  ea  hamseru  1759  ; ac  y mae  an  o’r  cyfryw 
ÿn  awr  ar  fy  mwrdd  ; ond  nid  argraffiad  newydd  mo  hono,  namyn  yr  argraffiad 
cyntaf  gyda  gwyneblen  newydd,  yn  amrywio  rhyw  ychydig  bach,  oddi  wrth  yr 
an  a roddir  nchod.  Ni  elwrr  mo  hono  yn  ail  argraffiad.  Yr  argraffiad  cyntaf 
ar  ol  an  1753,  sef  yr  ail  argraffiad  gwirioneddol,  ydyw  yr  an  a ymddangosodd 
o wasg  Trefriw  yn  1815,  8plyg,  gycla  rhai  chwanegion,  ac  yn  ea  plith  ‘ Rheolaa 
Barddoniaeth  Gymraeg.  ’ Daeth  y trydydd  argraffiad  allan  yn  Nolgellan 
ychydig  ar  ol  hyny  ; a’r  pedwerydd,  megys  y mynegir  achod,  ym  Merthyr 
Tydfil.  Gweler  rhif  25,  d.f.  1759.] 

Î [Coychurch  (ar  y ddalen  enwol)  yw  yr  enw  Seisonig  am  Langratto,  yr  hwn 
sy  blwyf  nid  neppell  o Ben  y Bont  ar  Ogwyr.] 


438 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1753 


am  40  mlynedd.  Yr  oedd  hefyd  yn  aelod  gohebol  o Gymdeithas  y 
Cymmrodorion,  Llundain  ; a’r  hon,  yn  yr  oes  hòno,  yr  oedd  agos  holl 
lenorion  a cliarwyr  llenyddiaetli  Gymreig  yn  gyssyllteqig  â hi.*  Bn 
yn  briod  ddwy  waith,  a bn  iddo  ddan  o blant.  Bn  mab  iddo  fyw  i wth 
o oedran,  ond  yn  orphwyllog.  Bn  farw  Mawrth,  20,  1790,  yn  80 
oed.f  Ymddengys  y cyhoeddwyd  pedwar  argraffiad  o’r  gwaith  hwn, 
a’r  pedwerydd  yn  1838,  ym  Merthyr  Tydfil,  a dywedir  ei  fod 
wedi  ei  helaethn  yn  fawr. 

7.  ‘ Hosanna  i Fab  Dafydd,  nen  Gasgliad  cT  Hymnan,  o waith 
William  Williams.  Yr  Ail  Ban.J 

Argraphwyd  yn  Mristo,  gan  E.  Farley,  yn  y Flwyddyn  1753.’ 

Y mae  yr  hysbysiad  canlynol  ar  gefn  y rhagddalen : — £ Yr  wyf  yn 
meddwl  printio  Llyfr  bychan  oddentn’r  nn  Faintioli  a Hwn,  a’i  Enw 
“ Bnddngoliaeth  yr  Efengyl,”  ynnn  Gan,  yn  cynnwys  weditri  chant 
o Wersi.  W.  W.’  Hi  ddarfn  i Mr.  Williams  fyth  gyflawni  y bwriad 
hwn  o’i  eiddo ; ac  yr  ydys  yn  tneddn  i gredn  mai  yr  hyn  a drodd 
allan  yn  £ Olwg  ar  Deyrnas  Crist  ’ mewn  cychwyniad  ydoedd  y Gân 
hon. 

8.  £ Welch  Piety : or,  A Farther  Acconnt  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1752,  to  Michaelmas 
1753,  &c. 

London:  Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew- Close,  mdccliii.’ 

9.  1 Tour  through  Great  Britain.  2 Yols. 

London,  Printed.  1753. ’§ 

10.  [£Undeb  mewn  Gwlad,  nen  Bregeth  ynghylch  y Newidiad 
diweddar  a wnaed  yn  y Flwyddyn,  yn  eglurhau’r  Peth  ac  yn  dangos 
y Rhesymmau  am  hynny,  tn  ag  at  ddwyn  Pobl  i iawn  farnn  yn  y 
Matter  ymma ; ac  i gadw  Dydd  Nadolig  a Gwylian  eraill,  ar  yr  Am- 
seran  y maent  yn  awr  wedi  en  happwyntio  i’w  cadw.  Ac  ynghylch 
yr  Amser  y mae  cadw  Gwyl  Cyssegriad  Eglwysydd,  yr  hon  a elwir 
yn  gyffredin  Gwyl  Mabsant.  A osodwyd  allan  yn  Gymraeg,  gan 
Josna  Thomas,  Offeiriad  yr  Eglwys  Newydd  yn  Hhir  Abad. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Thos.  Dnrston.  1753.’  12plyg  : 
24  tudalen.] 

Josua  Thomas  ydoedd  enedigol  o Penpes,  ym  mhlwyf  Llanlleonfel, 
yn  sir  Frycheiniog.  Cafodd  guradiaeth  Tir  Abad  yn  1739,  ac  ym- 

* Gw  el  Bhestr  o Gymdeithas  y Cymmrodorion,  am  1759,  1762. 

t Ei  Feddargraff  ym  Mynwent  Llangrallo  ; a Llythyr  y Parch.  J.  Evans, 
Curad  Coetty. 

Î Gwel  rhif  4,  d.f.  1751. 

§ Warrington’s  History  of  South  Wales,  second  edition,  note.  pp.  451-2. 


1754] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


439 


ddengys  ei  fod  yn  gwasanaethu  ei  blwyf  genedigol  liefyd,  a bn  yn  eu 
gwasanaethu  byd  1751  o leiaf.* 

[Yr  oedd  Mr.  Thomas  hefyd  yn  ficar  Llanbister  a Merthyr  Cynog,  fel  y 
gwelir  wrth  gymharu  rhif  6,  d.f.  1752  ; canys  diau  mai  yr  un  oedd  awdwr  y 
bregeth  hon  â chyfieithydd  y ‘ Fuchedd  Gris’nogol.’  Ni  wyddai  yr  awdwr  pa 
flwyddyn  yr  argraffwyd  y ‘ Bregeth  ’ hon,  ac  am  hyny  cyfleodd  hi  dan  y 
flwyddyn  1752  : ond  nid  oes  dadl  nad  yn  y flwyddyn  hon  yr  ymddangosodd.] 

1754. 

1.  ‘ Mer  Difeinyddiaeth  Iachus,  Mewn  Ffordd  o Ymddiddan.  A 
gyfleithwyd  gynt  o’r  Saes’neg,  ac  ynawr  wedi  ei  ddiwygio  o aneirif  o 
o Feiau  ac  oedd  yn  yr  Argraphiad  cyntaf. 

Argraphwyd  ym  Mristo,  gan  E.  Farley,  yn  y Flwyddyn  1754.’ 

Argraffiad  newydd  a chyfieithiad  diwygiedig  o ‘ Fadrnddyn  y Dif- 
inyddiaeth  diweddaraf,’  yr  hwn’bedd  lien  gyfieithiad  o ‘Marrow  of 
Modern  Divinity’  gan  ‘Edward  Fisher. Y cyhoeddydd  a diwyg- 
iwr  y cyfieithiad  ydoedd  nn  Morgan  Jones,  J yr  hwn  oedd  weinidog 
yr  Ymneilldnwyr  yng  ISTghefn  Arthan,  o leiaf  hyd  y fl.  1774 ; canys 
derbyniodd  gynnorthwy  y flwyddyn  hòno  o’r  Drysorfa  Bresbyter- 
aidd.§ 

2.  ‘ Llaw  Lyfr  yw  Ddarllen  i’r  Cleifion,  gyda  Myfyrdodan  peraidd 
a gweddiau  i’w  harfer  yn  amser  Clefyd,  o waith  yr  Esgob  Andrews. 
Ac  a gyfleithwyd  i’r  Gymraeg  gan  Edward  Roberts,  Ciwrat 
ynghappel  St.  Garmon,  yn  Sir  Ddinbech,  yn  y flwyddyn  o oedran 
Crist  1671.  Angenrhaid  i fôd  gan  bob  Tenln. 

A brintiwyd  yn  awr,  Tros  Cadwalader  Davies,  o blwy  Gwyddel- 
wern,  yn  Sir  Feirionydd,  yn  y flwyddyn  1754.’ 

Ymddengys  i’r  llyfryn  by  chan  hwn  4fod  83  o flynyddoedd  mewn 
flawy sgrif,  cyn  ei  argraflii.  16  o dudalenau  18plyg  yw  ei  faint,  ac 
nid  oes  enw  argraflydd  wrtho. 

3.  ‘ Gwirionedd  y Grefydd  Grist’nogol : a dull  y Farn  Fawr. 
Mewn  tairPregeth  o waith  diweddar  Barchedig  Mr.  Richard  Rees, 
Gweinidog  yr  Efengyl  yng  Nghwm  y Glo. 

Bristol : Argraphwyd  gan  S.  Farley,  yn  y Flwyddyn  mdccliv.’ 
[12plyg.] 

Richard  Rees  (neu  Rice)  oedd  enedigol  o’r  Gwernllwyn  Uchaf, 
ym  mhlwyf  Merthyr  Tydfil,  yn  sir  Forganwg,  lie  y saif  yn  awr  ran  o 

* Jones’s  Breconshire. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1651. 

Í [Ceir  yn  y dechreu  lythyr  ‘ At  y Darllenydd  ’ wedi  ei  arwyddo  ‘Morgan 
Jones  Mai  22,  1754,’  oddi  wrth  ba  un  yr  ymddengys  fod  hwn  wediei  gymharu 
â’r  nawfed  argraffiad  Seisoneg  a’i  fawr  ddiwygio.  ] 

§ Y sgrif au  yn  Llyfrfa  y Dr.  Williams,  yn  Llundain. 


440 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1755 


dref  a gweitliiau  haiarn  Dowlais.  Efe  ydoedd  perchenog  y lie  hwn, 
yng  nghyd  a g amryw  leoedd  ereill  yn  y gymmydogaeth.  Efe  a ym- 
unodd  yn  ienanc  â chynnulleidfa  o Ymneilldnwyr  nen  Bresbyteriaid 
yn  y gymmydogaeth,  a gyfarfyddent  i addoli  mewn  capel  bychan  yng 
Nghwm  y Grlo,  yr  hwn  sydd  le  yn  ymyl  y fan  y mae  y ffordd  haiarn 
o Ferthyr  i Gwm  ISTedd  yn  cymmeryd  y mynydd,  a’r  hwn  oedd  addoldy 
cyntaf  yr  Ymneilldnwyr,  a’r  ammod-rwym  a gawsant  gan  y Cadben 
David  Jenkins,  o Hensol.  O’r  cwch  hwnw  yr  heidiodd  holl  hen 
Ymneilldnwyr  y wlad  hòno,  yr  rhai  a adwaenir  yn  awr  wrth  yr  enw 
Undodiaid,  ac  ereill  a ystyrir  yn  uniongred.  Yn  amser  y gwr  hwn 
yr  ymrwygodd  y gynnulleidfa,  ac  yr  adeiladwyd  capel  Ariaidd  ac 
Undodaidd  Cefn  Coed  y Cymmer  ac  Aberdar.  Dywedir  mai 
Arminiad  ydoedd.  Bn  farw  yn  1749.#  Cyhoeddwyd  y pregethan 
hyn  wedi  marwolaeth  en  hawdwr,  gan  Mr.  Philip  Charles,  ei 
olynydd  yn  y weinidogaeth.f  Efe  a ordeiniwyd  yn  1738,  wedi 
cael  ei  ddysgeidiaeth  dan  Mr.  Parrot,  yng  Nghaerfyrddin ; ac  fpl 
y rhan  fwyaf  o efrydwyr  y gwr  hwnw,  troes  allan  yn  Arminiad 
nen  Ariad. 

4.  i Difyrwch  y Pererinion,  o Fawl  i’r  Oen,  yn  cynnwys  Hymnau 
ar  amryw  Destnnan  o’r  ysgrythyr  lân.’ 

Yr  awdwr  oedd  Mr.  David  Jones,  o Gaio,  cyfieithydd  Salman 
Watts.  J ' 

5.  ‘ Llythyr  Difrifol  at  Bechadnr,  ynghylch  Cyflwr  ei  Enaid.  A 
gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  er  Bndd  i’r  Cymru. 

Argraphedig  ym  Mristo,  gan  E.  Farley,  yn  y flwyddyn  1754.’ 

6.  £ Hosanna  i Fab  Dafydd,  neu  Gasgliad  o Hymnan.  O Waith 
W.  Williams. 

Argraphedig  ym  Mristo  gan  E.  Farley,  yn  y Flwyddyn  1754.’ 

[‘  Tebygol  mai  trydedd  ran  o’r  Hymnau  dan  yr  enw  * Hosanna  i Fab  Dafydd,  ’ 
ydoedd  yr  un  a nodiryma.  Cyhoeddasid  y lhan  gyntaf  yn  1751,  a’r  ail  yn 
1753,  fel  y gwelir  dan  y blynyddoedd  hyny.  Gan  nad  oes  yr  un  llyfr  dan  yr 
enw  hwn  yn  yr  argraffiad  o holl  Emynau  yr  awdwr  yn  1811,  yr  ydys  yn  tybied 
mai  yr  hymnau  a elwir.  ‘ Caniadau  y rhai  sydd  ar  y Môr  o Wydr,  &c.,  i 
Frenin  y Saint,  ’ oedd  y rhai  hyn,  a darfod  argraffu  y tair  rhan  yng  nghyd, 
gyda  chwanegiadau,  dan  yr  enw  diweddaf.  Cynnwysai  y tair  rhan  o’r 
‘Hosanna,’  &c.,  yr  hymnau  o 243  hyd  329  o’r  argraffiadau  presennol. ’§] 

7.  ‘ Life  of  Dr.  Francis  Mansell,  Principal  of  Jesus  College, 
Oxon.  Bj  Sir  Leonel  Jenkins.’ 

1755. 

1.  4 Prif  Addysc  y Cristion.  Y rhan  Gyntaf,  sy’n  cynnwys,  I. 
Cyngor  Difrifol  i Rieni  faethn  en  Plant  yn  ofn  ac  Addysg  yr  Arglwydd 
* Y Beirniad,  1862,  t.  245-6. 

+ Y Beirniad , 1862,  t.  246. 

Î Gwel  rhif  2,  d.f.  1753. 

§ Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


441 


1755] 


ii.  Ysponiad  Byrr  ar  y Catechism,  ill.  Ychwaneg  o Eglurad 
ynghylch  Sacrament  y Bedydd.  rv.  Addysc  ferr  ynghŷlch  Conffir- 
inasiwn,  neu  Fedydd  Esgob.  v.  Eglurhad  Sacrament  Swpper  yr 
Arglwydd,  &c.  Yr  ail  ran,  sydd  yn  cynnwys,  i.  Annogaethen  difrifol  I 
Gadw  yn  sanctaidd  a chrefyddol  Ddydd  yr  Arglwydd.  n.  I fynŷch 
Gymnno.  hi.  I ymddwyn  gyda  pharchedig  ofn’n  Nhŷ  Dduw,  sef  yr 
Eglwys.  iy.  I arfer  Enw  Dnw  gŷda  pharch  yn  ein  hymddiddanion 
cyffredin.  v.  Cyngor  yn  erbyn  y Pechod  o feddwdod.  vi.  Yn  erbyn 
dywedyd  celwydd.  vn.  I ymarfer  y mawr  Ddledswydd  o weddio 
•mewn  Tenluoedd,  mewn  dull  o amryw  Lythyrau  oddiwrth  Weinidog 
Eglwys  Loegr  at  êi  Blwyfolion.  O gyfieithiad  Edward  Wynne, 
Curad  Llanaber. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  J.  Cotton,  a J.  Eddowes. 
M.DCC.Ly.,  [8plyg.] 

Awdwr  hwn  oedd  drydydd  mab  i Elis  Wynn,  ac  y mae  yn  ei 
ddiwedd — ‘ Hymnan  a Charolau,  o waith  Mr.  Elis  Wynne,  o Lâs- 
ynỳs.’ 

[Gwaith  Elis  Wynn  hefyd  yw  yr  ‘ Esponiad  byrr  ar  y Catecism,’  t.  16 — 43.] 

2.  ‘Welch  Piety:  or,  A Further  Account  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1754,  to  Michaelmas  1755. 
To  which  are  annexed  Testimonials  Relating  to  the  Masters  and 
Scholars  of  the  said  School.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  By  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Close.  MDCCLV., 

3.  ‘ Catechism  Byrr  a Bnddiol.  Wedi  ei  gymmeryd  (gan  mwyaf) 
o’r  Saesoneg. 

Argraphwyd  ym  Mristo,  gan  E.  Farley,  yn  y Flwyddyn  1755.’ 
25  tudalen  12plyg. 

4.  ‘ Gwasanaeth  Cyhoedd  Eglwys  Loegr ; Wedi  ei  addurno  â liy  o 
Ddarluniadau.  Newydd  Ystoriawl : A Ddychymygwyd  gan  S.  Wale ; 
ac  a Dorrwyd  ar  Efydd,  gan  Ravenet,  Grignion,  Scotin,  Canot, 
Walker,  a Ryland. 

Llundain : AFwriadwyd  gan  Risiart  Morys,  LL.C.C.  Ac  i’w  cael 
ganddo  ef,  yn  y lie  a elwir  y Navy  Office  1755.’ 

Er  bod  y parotoad  hwn  wedi  ei  wneyd  y flwyddyn  hon,  buwyd  wrthi 
am  bymtheg  mlynedd  cyn  i’r  Llyfr  Gweddi  hwn  gael  ei  gyhoeddi,  yn 
cynnwys  yr  holl  bethau  a gyhoeddid  gynt  gyda’r  Llyfr  Gweddi 
cyflawnaf,*  ac  yr  oedd  yn  werth  dau  gini,  wedi  ei  rwymo  yn  hardd.f 

5.  % ‘Marwnad  er  Coffadwriaeth  am  y Parch.  Griffith  Jones. 
Gan  B.  Francis.’ 

* Gwel  rhif  12,  29,  a 34,  d.f.  1770. 
t Catalogue  of  Books  in  vol.  ii.  of  Cmnbnan  Register. 

56 


442 


LLYFR  Y DDT AETH  Y CYMRY, 


[1755 


Y Griffith  Jones  hwn  oedd  wr  a anwyd  yn  yr  Allt  Fawr,  ym 
mhlwyf  Llannon,  yn  sir  Gaerfyrddin,  ac  a fu  yn  weinidog  i’r  Bedydd- 
wyr  ym  Mhen  y Fai  a Hengoed ; ond  a symmndodd  i America,  Re  y 
bn  farw  yn  1754,  yn  59  oed.# 

6.  ‘ Proposals  for  Enriching  the  Principality  of  Wales.  By 
Giraldns  Cambrensis.  1755.’ 

[Y  mae  Gwallter  Mechain,  yn  ei  gyfrolau  Seisonig  ar  Amaethyddiaeth  Cymru, 
yn  mynych  ddyfynu  y gwaith  hwn,  ac  yn  llefaru  yn  uchel  am  dano.] 

7.  ‘ Gosodedigaethau  Anrhydeddus  Gymdeithas  y Cymmrodorion 
yn  Llundain.  Dechreuedig  ym  mis  Medi,  1751.  A ail  drefnwyd, 
a Guttunwyd  arnynt  yn  unfryd,  ac  a Sicrhawyd,  gan  yr  Anrhydedd- 
us y Penllywydd,  a’r  holl  Swyddogion  eraill,  gyda’r  rhan  fwyaf  o’r 
Cyfeillion,  mewn  llawn  Gynnulleidfa,  yn  eu  Cyfarfod  misawl,  yn 
Nhafarn  Carreg-Lundain  yn  Cannon-street,  Ebrill.  4.  1753,  ac 
hefyd  yn  Nhafarn  yr  Hanner-Lleuad  yn  Cheapside,  Mai  7.  1755. 

Ich  Dien 

Undeb  a Brawdgarwch 

Llundain:  Printiedig  i Wasanaeth  y Gymdeithas,  gan  John 
Oliver  yn  Bartholomew-Close,  mdcclv.  [Pris  Swllt.]  ’ 

Y mae  hefyd  ragddalen  Seisonig  fel  hyn  : — 

4 Constitutions  of  the  Honourable  Society  of  Cymmrodorion  in 
London.  Begun  in  the  Month  of  September,  1751.  Be  vised, 
unanimously  Agreed  upon,  and  Confirmed,  by  the  Honourable  the 
Chief  President,  and  all  the  other  Officers,  and  Majority  of  Members, 
in  full  Assembly,  at  their  general  Monthly  Meeting,  at  the  London 
Stone  Tavern  in  Cannon-street,  April  4,  1753,  and  also  at  the  Half- 
Moon  Tavern  in  Cheapside,  May  7,  1753. 

Ich  Dien 

Undeb  a Brawdgarwch 

London : Printed  for  the  use  of  the  Society,  by  John  Oliver  in 
Bartholomew- Close,  mdcclv.  [Price  One  Shilling.]  ’ 

Llyfryn  4plyg  o 52  tudalen  yw  yr  uchod,  gyda  Chymraeg  ar  un 
tu  a Seisonaeg  ar  y tu  arall,  hyd  t.  14.  0 t.  15  hyd  26  Seisonaeg  : 

t.  27  Cymraeg : t.  28  hyd  37  Cymraeg  a Seisonaeg,  fel  yn  y 
dechreu : t.  28  hyd  40  Cymraeg.  Y gweddill  a gynnwys  enwau  yr 
Aelodau.f 

[8.  * Gweledigaetheu  y Bardd  Cwsc.  Y Bhann  Gyntaf. 

Hwn  ydy w yr  ail  argraffiad  o’r  ‘Bardd  Cwsg’  (rhif  6,  d.f.  1703).  Cam- 
syniodd  yr  awdwr  yn  gryn  hell  wrth  ei  osod  d.f.  1720  ; a gellirbarnu  nas  gwel- 
odd  ef  gyfargraff  cyfan  o hono  ; canys,  megys  y canfyddir,  y mae  y flwyddyn 
ar  ei  ddalen  enwol.  Gweler  yr  ‘ Hysbysiad  ’ o flaen  argraffiad  Caerfyrddin, 
1865  ; a chymharer  rhif  24,  d.f.  1759.] 

* Thomas,  Hanes  y Bedyddivyr,  t.  206. 

t Llallawg. 


443 


1756]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 

Argraphwyd  yn  Mwythig  gan  Thomas  Durston,  1755.’  16plyg. 

1758. 

1.  1 Bhesymmau  Protestant,  Pa  ham  na  fyddai  yn  Babist,  mewn 
ffordd  o Gwestiwn  ac  Atteb.  Gwedi  ei  gyheithu  o’r  seithfed  Ar- 
graphiad  ar  hugain  yn  Saesoneg,  er  Budd  i’r  Cymru. 

Argraphedig  ym  Mristo  gan  E.  Pfarley,  yn  y flwyddyn  1756.’ 

2.  ‘A  Treatise  on  the  Medicinal  Waters  of  Llandrindod,  in 
Eadnorshire,  South  Wales;  with  some  remarks  on  Mineral  and 
Possil  Mixtures,  in  their  native  Veins  and  Beds ; at  least  as  far  as 
respects  their  influence  on  Waters.  By  Diederick  Wessel 
Linden,  M.D. 

London : Printed  by  J.  Everingham  and  T.  Eeynolds,  for  the 
Author.  And  Sold  by  W.  Owen,  at  Homer’s  Head,  Temple  Bar. 
1756.’  [8vo.j 

[Dyn  pur  nwythig  ydoedd  awdwr  y traethawfl  hwn,  a fferyll  yn  ol  urdd  y 
Rhosgroesogion  ; a gorchwyl  anhawdd  yn  fynych  yw  dyfalu  beth  yw  ei  feddwl 
gyda  golwg  ar  rinweddau  iacbaol  y dyfroedd  y mae  yn  ysgrifenu  yn  eu  cylch. 
Cyhoeddodd  lyfr  arall  ar  ddyfroedd  Llangybi,  yn  Eifionydd,  yr  hwn  a gofnodir 
d.f.  1767,  rhif  19.] 

3.  ‘ Hyfforddiadau  Eglur  i’r  jeuaingc  a’r  Anwybodus;  yn  cynnwys 
Eglurhâd  hawdd  a chryno  o Gatecism  yr  Eglwys  ; wedi  ei  Gymhwyso 
i ddeall  a choffadwriaeth  y Bhieni  o’r  synwyr  salaf : Gan  Esgob 
Synge.  Ac  wedi  ei  gyfleithu  o’r  seithfed  Argraphiad.  Gan  L. 
Anwyl,  Vicar  Abergele. 

Mwythig : Argraphwyd  gan  T.  Durston.’ 

4.  ‘ Y Sacrament  a’r  Aberth  CristionogoL* 

Ef  allai  mai  nid  yma  y dylai  hwn  fod,  nid  oes  rhagddalen  i’r  un 
sydd  ym  meddiant  yr  ysgrifenydd.  Deallwnwrth  y rhagymadrodd 
mai  gwaith  Danie  1 Brevint,  D.D.,  ydyw.  * Bhydd  y Parch.  John 
Wesley  ganmoliaeth  uchel  i’r  gwaith  bychan  hwn. 

[Y  mae  y llyfr  hwn  wedi  ei  ragamseru  bedair  blynedd.  Yr  un  ydyw  â 
rhif  16,  d.f.  1760,  lie  y gwelir  ei  enw  yn  gyflawn.] 

5.  If  ‘Cyfoeth  i’r  Cymru,  &c. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thos.  Durston.’ 

Ymddengys  y rhaid  i hwn  fod  y pedwerydd  argraffiad  o’r  llyfr 
efengylaidd  uchod.* 

6.  Welch  Piety : or,  A Further  Account  of  the  Welch  Charity 
Schools,  Prom  Michaelmas  1755,  to  Michaelmas  1756.  To  which 
are  annexed,  Testimonials  relating  to  the  Masters  and  Scholars  of 
the  said  Schools.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Close,  mdcclvi.’ 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1688  ; rhif  3,  d.f.  1706  ; rhif  9,  d.f.  1714  ; a hwn  yma. 


444  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1756 

7.  1 Golwg  ar  Deyrnas  Crist,  Neu,  Grist  yn  bob  Petb,  ac  ymbob 

Peth,  &c.  0 Waitb  W.  Williams. 

Argrapbedig  ym  Mristo  gan  E.  Farley,  yn  y flwyddyn  1756/ 

Gwelsom  o’r  blaen*  fod  Mr.  Williams  yn  bwriadu  cyhoeddi  llyfr 
o’r  enw  ‘ Buddugoliaetb  yr  Efengyl,  yn  un  gân  yn  cynnwys  wedi 
tri  cbant  o wersi/  Nid  oes  ammheuaeth  mai  y gân  bòno  wedi 
ei  belaetbu  yw  y gwaith  bwn,  a’i  gyhoeddi  o dan  enw  arall  a 
gwell. 

8.  ‘ Testament  Newydd  ein  Harglwydd  a’n  Hiacbawdwr  Iesu 
Grist. 

Argraphwyd  yn  y flwyddyn  mdcclyi/ 

Nid  oes  enw  argraffydd,  ond  y mae  liysbysiad  tu  fewn  i’r  clawr, 
am  swyddfa  ‘ J.  Eddowes,  Gwertbwr  Llyfr au,  ac  Argraphydd,  yn  yr 
Heol  a elwir  High  Street,  yn  y Mwythig/  Nid  oes  gynnwysiad  yn 
blaenori  y pennodau  ynddo. 

9.  1 Cynhwysiad  byr  o Feddyliau’r  Eglwys  a ymgorpholodd  dan 
y drefn  hon,  yn  Sir  Fonwy.  Pa  un  sy’n  ymgyfarfod  yn  bennaf,  yn 
y Neuadd,  yn  y Pant-têg,  ger  flaw  Pont-y-pool : yn  agos  i’r  modd 
y Proffeswyd  hwynt  ar  Ddydd  ein  Hordeinassiwn,  sef  Dydd  llun  y 
Sulgwyn,  1756. 

Argraphwyd  yn  y Bala  gan  John  Howlands/ 

Y mae  yn  amlwg  mai  nid  amseriad  argraffu  y llyfryn  hwn  yw  yr 
uchod,  gan  nad  oedd  John  Howlands  yn  argraffu  yn  y Bala  hyd 
flynyddau  ar  ol  hyn  ; ac  mai  amseriad  ‘ Ein  Hordeinassiwn  ’ ydyw, 
neu  gorfforiad  yr  Eglwys,  neu  y gynnulleidfa  ymneillduedig  yn  y 
Pant  Teg. 

10.  ‘ Mjffyrdodau  ar  y Pedwar  peth  Diweddaf  Sef  Angeu,  Barn, 
Nêf,  ac  Uffern.  Gan  y Parchedig  Mr.  John  Morgan,  M.A., 
Periglor  Matchin,  yn  Essex.  Y Trydydd  Argraphiad. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Thomas  Durston,  Tros  William 
Hughes/ 

Dichon  fod  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad.f  Yr  oedd  Mr. 
Morgan  wedi  bod  yn  gwasanaethu  curadiaeth  Llanfyllin,  ac  fel 
arwydd  o barch,  y mae  yr  argraffiad  hwn  wedi  ei  gyflwyno  i drigol- 
ion  plwyf  Llanfyllin.  • 

11.  VA  Short  History  of  the  Crown  Manor  of  Creuthyn,  in 
the  County  of  Cardigan,  Soùth  Wales.  By  Lewis  Morris.  1751/ 

Y mae  iddo  gyflwyniad  ‘ humbly  presented  to  the  Bight  Hon. 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1753. 

t Gwcl  rhif  1,  d.f.  1707  ; rhif  3,  d.f.  1714  ; rhif  5,  d.f.  1745  ; a hwn  yma. 


1757]  LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY.  415 

Arthur  Herbert,  Earl  of  Powis,  by  L.  M.  Dec.  1756,’  yr  hyn  a 
ddengys  iddo  fod  bum  mlynedd  heb  ei  argraffu  ar  ol  ei  ysgrifenu. 

12.  ‘ Pfurf  Gweddi,  I’w  harfer  ym  mhob  Eglwys  a Chapel  o fewn 
y Bhann  honno  o Brydain  Eawr  a elwir  Lloegr,  Tywysogaeth 
Cymru,  a Thref  Berwic  ar  Twid,  ar  Ddydd  Gwener  y Chweched  o 
Chwefror  nesaf ; yr  hwn  a ordeiniwyd  trwy  Broclamasiwn  i fod  yn 
ddydd  Ympryd  a Darostyngiad  Cyífredinol : I ymbil  am  Fendith 
oddi  wrth  yr  Hollalluog  Dduw  ar  Lyngesau  a Byddinoedd  Ei  Fawr- 
hydi  yn  y cyflwr  presennol  hwn  o Negeseuon  Cyifredin  ; ac  hefyd  i 
ymostwng  ein  hunain  ger  ei  fron  Ef,  mewn  dwys  ystyriaeth  o’i 
ddiweddar  Gofwyad  gan  Ddaeargryn  ddychrynllyd  ac  Êstynedig,  a 
deimlwyd  yn  neillduol  mewn  rhai  gwledydd  cymmydogol  y sydd  yn 
heddychol  a chariadus  a ni,  ac  mewn  radd  fechan  gennym  ein 
hunain  hefyd : ac  yn  ganlynol  er  cael  Maddeuant  o’n  Pechodau 
gwaeddfawr  ni,  i clroi  ymaith  ei  Earnedigaethau,  ac  er  Parhaad  o’i 
Drugaredd  Ef,  .yn  Nodded  y Grefydd  Brotestanaidd  a’nBreiniau  ni, 
yn  Ffynniant  ein  Gwlad  ac  er  Llesaad  y Brenhin  a’r  Frenhinol 
Deulu.  Trwy  Orchymyn  hyspysol  ei  Eawrhydi. 

Llundain:  Argraphwyd  gan  Tomas  Bascett  Argraphydd  i Ar- 
dderchoccaf  Fawrhydi’r  Brenhin;  a chan  Wrthrychiaid  Ehobert 
Bascett.  1756.’ 

4plyg  by  chan  ydyw,  ac  yn  y llythyren  ddu.  Cynnwysa  drefn  y 
gwasanaeth  boreuol,  a gwasanaeth  y cymmun,  ac  o ddeutu  16  tu- 
dalen.* 

13.  ‘ Description  of  the  Great  Eoads  and  cross  Eoads  of  England 
and  Wales.  1756.’ 

1757. 

1.  ‘ Tystiolaeth  y Credadyn  am  ei  hawl  i’r  Nefoedd,  neu,  Gynnig 
byr  tuag  at  Gysur  Cristnogol,  Neu  lawenydd  ysprydol.  Ymlia  un 
y dichon  y Cristion  wneuthur  ei  hawl  i’r  Etifeddiaeth  Nefol,  &c. 
A gyfieithwyd  gan  Josuah  Thomas. 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin,  gan  E.  Powell,  yn  y flwyddyn 
1757.’ 

Yr  oedd  y llyfr  yn  Seisonaeg  wedi  ei  gyhoeddi  yn  1743  ; ond  heb 
enw  awdwr  nac  argraffydd  iddo,  ac  yr  oedd  hwnw  y trydydd  argraff- 
iad,  gyda  chwanegiad. 

Jostjah  Thomas  ydoedd  fab  i Thomas  Morgan  Thomas,  amaethwr, 
ac  a anwyd  yn  y Ty  Hen,  ym  mhlwyf  Caio,  yn  sir  Gaerfyrddin, 
Chwefror  22,  1718.  Efe  a rwymwyd  yn  egwyddorwas  i fasnachwr 
yn  Henffordd.  Efe  a briododd  foneddiges  yn  Llanllieni,  yr  hon 

* Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 


446 


LLYFIIYDDIAETH  Y CYMÍtY. 


[1757 


ydoedd  yn  un  o’r  Bedyddwyr ; ac  yntau  a ymunodd  â'r  un  gynnull- 
eidfa,  ac  a drochwyd  yn  1740,  pan  yn  22  oed.  Bu  farw  ei  wraig 
gyntaf,  a phriododd  eilwaith,  pryd  y sefydlodd  yn  y Gelli,  yn  sir 
Frycheiniog,  ac  yr  ymunodd  â chynnulleidfa  Maes  y Berllan.  Yno 
y dechreuodd  bregethu,  yn  1749,  pan  yn  31  oed;  ac  ordeiniwyd  ef 
yn  gynnorthwywr  i’r  hen  weinidog.  Yn  1754,  pan  yn  36  oed,  efe  a 
gafodd  ac  a dderbyniodd  wahoddiad  i gymmeryd  gofal  y gynnull- 
eidfa  o Fedyddwyr  yn  Llanllieni.  Gwelir  iddo  gyhoeddi  y llyfryn 
hwn  ym  mhen  rhyw  dair  blynedd  ar  ol  ymsefydlu  yno  , ond  ei  brif 
waith  yw  ‘ Hanes  y Bedyddwyr  ym  mhlith  y Cymry.’  Gadawodd 
hefyd  lawer  o ysgrifeniadau  ychwanegol,  o’r  un  natur,  y rhai  sydd 
yn  cael  eu  cadw  yn  Llyfrfa  Coleg  y Bedyddwyr  yn  Bristol.  Bu 
farw  yn  Llanllieni,  yn  sir  Henffordd,  Awst  25,  1797,  yn  79  oed.* 

2.  * Y Garreg  Wen.  Pregeth  ar  2 Pedr  i.  10.  Gan  Timothy 
Thomas.’ 

Timothy  Thomas,  brawd  ydoedd  i’r  Josuah  Thomas  nchod,  ac  a 
anwyd  yn  1720,  ac  felly  jn  rhyw  ddwyflwydd  yn  ieuangach  na’i  frawd. 
Daeth  yntau  yn  bregethwr  gyda’r  Bedyddwyr,  ac  ymsefydlodd  fel 
gweinidog  yn  Aberduar,  ym  mhlwyf  Llan  y Byddar,  yn  sir  Gaer- 
fyrddin.  Yr  oedd  yn  awdwr  amryw  draethodau,  a bu  farw  Tach- 
wedd  12,  1768,  yn  48  oed.f 

3.  ‘Welch  Piety:  Or,  A Further  Account  of  the  Circulating 
Welsh  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1756,  to  Michaelmas 
1757.  To  which  are  annexed,  Testimonials  Relating  to  the  Masters 
and  Scholars  of  the  said  Schools.  In  a Letter  to  a Friend. 

London  : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew- Close,  mdccluii.’ 

4.  ‘ Y Gwir  Ddoethineb,  Neu,  Bregeth,  &c.  Gan  Theophilus 
Evans,  P.  Llanddulas  Abercressin,  &c. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Thos.  Durston.’ 

5.  ‘ Gwersi  i Blant  a Dynion  jeuaingc,  Mewn  Dau  Gatecism.  i. 
Catecism  Athrawiaethol  yn  fyrr,  mewn  Chwech  o Wersi.  n. 
Catecism  Athrawiaethol  ac  Ymarferol,  yn  gryn  helaeth,  mewn 
Chwech  o Rannau.  Gy  da  Rhagymadrodd  yn  dangos  yr  Angen- 
rheidrwydd  o Grefyddol  Addysg.  Gan  Samuel  Bourn.  Wedi  ei 
gyfìeithu  i’r  Cymraeg,  o’r  Ail  Argraphjad  yn  Saesonaeg  gan 
Edward  Evan. 

Caerfyrddin  : Argraphwyd  gan  Evan  Powel  yn  m,dcc,lvii.’ 

S.  Bourn  a anwyd  yn  Derby,  yn  1648.  Cafodd  ei  addysg  yng 
N ghaergr awnt.  Ymunodd  â’r  ÌPresby  teriaid,  ac  ymsefydlodd  yn  Cain, 
yn  sir  Wilts,  yn  1679.  Yn  1695,  efe  a symmudodd  i Bolton,  ac 

* Seven  Gomer,  1825  ; Hanes  y Bedyddwyr,  gan  D.  Jones. 

+ Williams’s  Eminent  Welshmen ; a Seven  Gomer  am  Ionawr  a Chwefror, 
1823. 


LLYFR  YDDIAETH  Y CYMRY. 


447 


1757] 

wedi  hyny  i Turly,  ger  Wigan,  yn  sir  Lancaster.  Bu  farwyn  1715, 
yn  67  oed.  Y cyfieithydd — 

Edward  Evan-  ydoedd  fab  i grydd  o’r  enw  Sion  Bhys  Ifan  Sion 
Hywel  Gwyn,  o Nant  y Gerdmen  [ger  Aberdâr],  yn  y fl.  1716. 
Ymunodd  yn  ieuanc  a’r  Ymneillduwyr  yng  Nghwm  y Glo,  ger 
Merthyr  Tydfil,  lie  yr  oedd  y capel  cyntaf  a adeiladwyd  yn  yr  ardal 
hòno,  a’r  hwn  a adawyd  yn  hollol  i syrthio  yn  adfeilion,  pan  adeil- 
adwyd hen  gapel  Aberdâr,  yn  1751,  a chapel  Cefn  Coed  y Cymmer 
wedi  hyny.  Gan  ei  fod  ef  yn  anneddu  yr  ochr  arall  i’r  mynydd,  yn 
Llwydgoed,  efe  a symmudodd  ei  aelodaeth  i Aberdâr,  wedi  bod 
wyth  mlynedd  yn  aelod  yng  Nghwm  y Glo.  Yn  fuan  daeth  yn  ddyn 
cyhoeddus,  ac  i arferyd  ei  ddawn  mewn  pregethu,  a galwyd  ef  i 
weinidogaethu,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  1772.  Efe  oedd  y trydydd 
gweinidog  yno.  Yn  ei  farn  yr  oedd  yn  Galfinaidd  ar  y cyntaf,  ond 
wedi  hyny  cofleidiodd  Arminiaeth,  ac  efe  oedd  un  o’r  rhai  cyntaf  i 
alw  ei  hun  yn  Arminiad.  Cymmerodd  fferm  o’r  enw  Ton  Coch,  yn 
y plwyf  hwnw,  i’w  alluogi  i gynnal  ei  deulu ; canys  nid  oedd  addewid 
ei  gynnulleidfa  iddo  ond  8p.  yn  y flwyddyn.  Bu  yno  yn  gweinid- 
ogaethu  25  mlynedd,  sef  hyd  ei  farwolaeth  yn  1 797,*  yn  7 1 oed.  Am 
ei  ymdrafodaeth  â chyfieithu  a chyhoeddi  y llyfr  hwn,  dywed  ei  fab, 
Bhys  Evans,  yr  hwn  sydd  yn  awr  (1858)  yn  78  oed,f  ddarfod  i’w 
dad  weled  hysbysiad  S.  Bourn,  mewn  rhywle  y pryd  hyny,  y 
rhoddai  efe  10^.  i bwy  bynag  a gymmerai  arno  gyfieithu  a chy- 
hoeddi ei  Gatecism  ef.  Mr.  Edward  Evan,  yn  gweled  y cynnygiad 
yn  haelionus,  gan  fod  y byd  yn  gwasgu  arno,  y teulu  yn  fawr,  a 
phobl  ei  ofal  yn  gwneyd  ond  ychydig  iddo,  a ymgymmerodd  ryw  hir 
nos  gauaf  â chyfieithu  y llyfr,  ac  aeth  ag  ef  i Gaerfyrddin  i’w  ar- 
graffu.  Pum  cant  ydoedd  y rhif  a argraffwyd.  Gan  ei  fod  wedi  ei 
argraffu  yn  wallus  ac  aflêr  iawn,  ni  werthwyd  ond  ychydig  o honynt, 
a bu  Mr.  Edward  Evan  yn  golledwr  o 7p.  ar  yr  anturiaeth,  Dr  ei  fod 
wedi  cael  10^.  gan  yr  awdwr  i ddechreu.  Dylesid  dywedyd  hefyd 
fod  Mr.  Evan  yn  fardd,  wedi  ei  gyhoeddi  a’i  farnu  yn  ben-bardd 
mewn  Gorsedd  yn  1780  ; ac  yr  oedd  yn  meddu  galluoedd  barddonol 
cyfrifol,  yn  barchus,  ac  o ymddygiad  moesol  a chrefyddol. 

6.  1 Gweledigaethau  y Bardd  Cwsg. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  Thos.  Durston.’ 

Yr  oedd  hwn,  ef  allai,  yn  ail  argraffiad.}: 

[Yr  ail  argraffiad  oedd  yr  un  a ymddangosodd  yn  1755  (rhif  8,  d.f.  1755); 
a’r  trydydd  yw  rhif  24,  d.f.  1759.  Ni  bu  un  argraffiad  yng  nghorff  y flwyddyn 
1757.] 

7.  Bhai  Hymnau  a Chaniadau  Duwiol  ar  Amryw  Ystyriaethau. 
Gan  William  Williams. 

Argraphedig  yng  Nghaerfyrddin,  gan  Evan  Powel,  1757.’ 

* [Yn  ol  y Newyddiadur  Qwladgarwr  (am  Fedi,  1867),  ar  y dydd  hwvaf  o’r 
fl.  1798  y bu  farw.] 

t [Bu  farw  Rhys  Evans  ar  yr  ail  o Fedi,  1867,  wedi  gorphen  yr  88fed 
flwyddyn  o’i  oedran.] 

$ Gwel  rhif  6,  d.f.  1703  ; rhif  6,  d.f.  1720  ; a hwn  yma. 


448 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1758 


8.  ‘ Yr  Addoliad  Cristnogol  neu  dair  Pregeth  am  fuddiol  wran- 
dawiad  y Gair,  uno  mewn  Gweddi,  a chanu  Moliannau  i Dduw,  &e. 
Gan  J ob  Orton.  Cyfìeithwyd  gan  Evan  Evans.’ 

Yr  Evan  Evans  hwn  ydoedd  y Prydydd  Hir,  tybygid.  Ef  allai 
mai  ym  mbellach  ym  mlaen  o gryn  lawer  o flynyddau  y dylai  yr 
ucbod  fod . 

9.  [‘  Llyfr  Gweddi-GyfFredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  a 
Chyneddfau  a Ceremoniau  eraill  yr  Eglwys,  yn  ôl  Arfer  Eglwys 
Loegr ; A Psalmau  Dafydd,  Fel  eu  maent  bwyntiedig  i’r  Darllain 
a’i  Oanu  yn  yr  Eglwysydd.  Yngbyd  a Nam  yn  un  deugain 
Ertbyglau  Orefydd. 

Argrapbedig  yn  y Mwythig,  ac  ar  Werth  yno  gan  Tliomas 
Durston,  Gwerthwr  Llyfrau,  1757.’  8plyg  bycban.] 

1758. 

1 . 1 Pererindod  ysprydol  o’r  Aipht  i Ganaan,  tan  rith  Breuddwyd. 
0 Gasgliad  y Pererin  o waith  bunan-ymholiad,  yn  Nyifryn  ystyr- 
iaeth. 

Argrapbwyd  tros  y Parcb.  David  Jones,  o Bont-y-Pwl. 

Caerfyrddin.’ 

David  Jones  a anwyd  yng  Ngbwm  Aman,  sir  Gaerfyrddin,  yn 
1741.  Aetb  i weithio  ei  gelfyddyd  i sir  Fynwy,  a thueddwyd  ef  at 
ystyriaetbau  crefyddol  trwy  weinidogaetb  Mr.  Howel  Harris.  Efe 
a ymunodd  â’r  Bedyddwyr  ym  Mben  y Garn,  ger  Pont  y Pwl,  a 
decbreuodd  bregetbu  yn  ieuanc,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  weinidog 
iddynt  yn  1773.  Wedi  bod  yn  gweinidogaetbu  yno  o ddeutu  deng 
mlynedd,  efe  a briododd  Mrs.  Hannab  Jones,  o’r  Ddôl  Gocb,  ger 
Castell  Newydd  yn  Emlyn,  ac  aetb  yno  i fyw,  ac  am  byny  y gelwir 
ef  wedi  byny,  ac  yn  yr  amrywiol  farwnadau  am  dano,  yn  Dafydd 
Jones  o’r  Ddôl  Goch.  Yr  oedd  ef  yn  ddyn  o ysbryd  duwioldeb  a 
dawn  rbagorol.  Bu  farw  yn  ddedwydd  iawn  Ionawr  21,  1792,  yn 
51  oed,  a cbladdwyd  ef  ym  Mynwent  Troed  yr  Aur,  yn  sir  Aber- 
teifi.* 

2.  1 Dull  Priodas  Mab  y Brenin  Alpha.  Dull  Priodas  ysprydol 
rbwng  Silob  a Sion,  yn  dangos  Tragwyddol  gariad  Silo,  Mab  y 
Brenin  Alpha,  at  fercb  yr  hen  Amoriad.  Sef  ail  ran  o’r  Pererindod 
ysprydol  o’r  Aipht  i Ganaan. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig,  Tros  Evan  Ellis,  o Blwyf  Llanfi- 
bangel,  yn  sir  Ddinbecb,  gan  J.  Cotton  a J.  Eddowes,  1758.’ 

3.  1 Hanesion  yr  hen  oesoedd,  sef,  i.  Decbreuad  y Byd ; n.  Ym- 
ddiddanion  o’r  Cynfyd;  hi.  Pbwng  Duw  ac  Adda;  iv.  Ehwng 

* Hanes  y Bedyddioyr,  argraffiad  cyntaf,  t.  250-1  ; Hanes  y Bedyddwyr , gan 
D.  Jones,  t.  694  ; Great  y Bedyddioyr,  Ionawr,  1860. 


1759] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


449 


Satan,  y Sarph  ac  Efa  ; v.  Rhwng  Duw  a Noah.  0 waith  Thomas 
Williams,  Merchant  Taylor,  o Dal  y Bont,  yn  agos  i fangor. 
Ehif.  1. 

Printiedig  yn  Llundain.’ 

4.  ‘Welch  Piety:  Or,  A Further  Account  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools,  From  Michaelmas  1757,  to  Michaelmas 
1758.  To  which  are  annexed  Testimonials  Relating  to  the  Masters 
and  Scholars  of  the  said  Schools.  In  a Letter  to  a Friend. 

London : Printed  by  J.  Oliver,  in  Bartholomew-Close.  MDCCLVIII., 

5.  ‘Aleluwia,  Neu  Gasgliad  o Hymnau.  0 waith  William 
Williams,  Gweinidog  o Eglwys  Loegr.  Y Drydedd  Argraphiad.* 

Argraphwyd  ym  Mristo,  gan  E.  Ffarley  a’i  Mab,  yn  y flwyddyn 

M,DCCL,VIII.’ 

6.  ‘ Lloffion  Prydyddiaeth,  Sef  ynghylch  chwech  a deugain  o 
Ganiadau  duwiol.  0 waith  Mr.  Rees  Prichard,  Gynt  Ficcer 
Llanymddyfri. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  Joan  Olifer.  MDCCLVIII., 

Golygydd  a chasglydd  y ‘ Lloffion  ’ hyn  ydoedd  Mr.  G.  Jones, 
Llanddowror.f 

7.  ‘Catecism  Byrraf.  A Gyflwynwyd  gan  y Gymmanfa  o 
Ddifynyddion  yn  Westminster,  i’r  Ddau  Dy  o Barlament,  a chwedi 
ei  Gymmeradwyo  ganddynt,  Yn  cynnwys  Egwyddorion  y Grefydd 
Gristnogol.  Ynghyd  a Phrofiadau  Ysgrythyrol. 

Argraphwyd  yn  Llundain  yn  y Flwyddyn  mdoolviii.’ 

8.  ‘ Yr  Amonjad,  a’i  Lwynog  Wedi  ei  ddal,  mewn  byr  Draeth- 
awd  ar  Neh.  iv.  Bennod.  iii.  Adnod.  Gan  John  Morgan  gynt 
Gweinidog  yr  Efengil  yn  Llanwenarth  yn  Sir  Fynwy. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prŷs,  Gwerthwr  Llyfrau, 
tros  Hugh  Evans,  1758.’ 

9.  ‘ A Catalogue  of  the  Estate  of  the  Duke  of  Powis,  with 
Plans.  1758.’ 

1759. 

1 . ‘ Dewisol  Ganiadau  yr  Oes  hon,  yn  ddwy  rann,  y rhann  gyntaf 
sydd  yn  cynnwys  Englynion,  Cy wyddau  ac  Awdlau,  a waith  yr  Awdur- 
iaidGoreuynyr  oesBresennol.  Yr  ail  ran.  Car  olau  Ply  gain  aCherddi 
Newyddion  na  fuont  yn  argraphedig  erioed  o’r  blaen;  o waith 
* Gwel  rhif  5,  d.f.  1744  ; rhif  7,  d.f.  1745  ; rhif  4,  d.f.  1746  ; a rhif  3,  d.f.  1747. 

+ Yr  ail  argraffiad  yw  o’r  ‘ Pigion  ’ hyn  ; gwel  rhif  9,  d.f.  1749. 

57 


450  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1759 

Llawer  o Feirdd  Cymru.  A gasglwyd  ac  a Gyfansoddwyd  gan 
Hugh  Jones,  Llangwm. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig.’ 

Dywedir  y bu  tri  argraffiad  o’r  llyfr  hwn.  Yr  oedd  Hugh 
Jones,  o Langwm,  Dafydd  Jones,  o Drefriw,  ac  Elis  Roberts,  y 
cooper , yn  gyfoeswyr,  ac  yn  gyfeillion  gwresog.  Crach-brydyddion 
oedd  y tri,  a hoff  iawn  o gwmni  Syr  John  Heidden ; a’r  tri  yn  fath 
o ddigrifwyr ; canent  yn  ddigrifol  a chellweirus,  yn  ol  fel  y byddai  y 
cwmni,  ac  yn  ami  gwnaent  wawd  o bethau  crefyddol.  Y mae  eu 
gwaith  yn  gymmysg  o bob  athrawiaeth,  a llawer  o sawr  Pabaidd 
ar  garolau  Hugh  Jones.  Yr  oedd  yn  ei  amser  goreu  o’r  fl.  1740  i 
1780  * 

2.  1 Y Prif  Feddyginiaeth,  sef  Physigwriaeth  yr  Oesoedd  gynt, 
neu  Ffordd  hawdd  a Naturiol  i Jachau  y rhan  fwyaf  o Glefydau. 
Wedi  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg,  allan  o’r  pummed  argraphiad  yn 
Saesoneg,  er  lies  i’r  Cymru. 

Argraphwyd  yn  y Mwythyg  ac  ar  werth  yno  gan  Stafford  Prys 
Gwerthwr  Llyfrau  1759.’ 

Wrth  y rhaglythyr  y mae  1 J.  E.,’  h.y.  John  Evans,  o’r  Bala, 
ac  wrth  y rhagymadrodd  y mae  ‘ J.  W.,’  h.y.  John  Wesley; 
canys  cyfieithiad  ydyw  o’r  llyfr  a elwir  ‘ Wesley’s  Primitive 
Physick,’  wedi  ei  gyhoeddi  a’i  gylch-daenu  yng  Nghymru  trwy 
offerynoliaeth  y Methodistiaid  Calfinaidd  ac  yn  eu  plith,  un  a deugain 

0 flynyddau  cyn  i ddilynwyr  John  Wesley  ddechreu  gweinidogaeth 
Gymraeg  yn  y Dywysogaeth.  Gan  nad  oedd  ond  llythyrenau  cyntaf 
enwyr  awdwr  wrtho,  nid  oedd  ond  ychydig  yn  gwybod  mai  Mr.  Wesley 
ydoedd  yr  awdwr ; ped  amgen,  y gallasai  rhagfarn  luddias  rhai  dall- 
bleidiol  i’w  ddefnyddio,  a pheri  iddynt  ofni  ei  gyfarwyddiadau  i’r 
corff,  yn  gymmaint  ag  yr  ofnent  ei  bethau  ysbrydol  i’r  enaid.  Yr 
oedd  y cyfieithydd  yn  adnabod  gor-ragfarn  y Methodistiaid  Cymreig 
yn  dda,  ac  am  hyny  efe  a gelodd  yr  enw  yn  llawn.  Felly  y gwnaed 
â’r  amrywiol  ddarnau  ereill  o’r  eiddoy  Mrd.  John  a Charles  Wesley, 
pan  y rhoid  enw  Mr.  Whitfield  yn  llawn  wrth  y darnau  hyny  o’i 
weithiau  ef  a gyhoeddwyd.f  Am  y cyfieithydd, — 

John  Evans,  ganwyd  ef  yng  Nglan  yr  Afon,  ym  mhlwyf  Gwrec- 
sam,  yn  1723;  ondei  rieni  a symmudasant  ynfuan  i Adwy’r  Clawdd, 
yn  yr  un  plwyf.  Dangosodd  hoffder  mawr  mewn  darllen  yn  ieuanc 
iawn.  Gosodwyd  ef  yn  13  oed  i ddysgu  gwëyddiaeth.  Dygwyd  ei 
feddwl  dan  argraffiadau  crefyddol,  yn  benaf,  trwy  ddarllen  ‘ Saith 
Bregeth  Robert  Russell.’  Yn  1741,  aeth  rhyw  amgylchiadau  ag  ef 

1 breswylio  i’r  Bala,  lie  yr  arosodd  hyd  ei  farwolaeth,  ac  adwaenid 

* Y Gwyliedydd,  Mai,  1827,  t.  149,  a Chwefror,  1828,  t.  59 ; Williams's 
Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 

t Gw#l  rhif  14,  d.f.  1750  ; rhif  3,  d.f.  1751 ; a rhif  14,  d.f.  1752. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


451 


1759] 


ef  wrth  yr  enw  ‘ John  Evans  o’r  Bala.’  Priododd  Margaret,  merch 
Morris  ab  Bobert,  nn  o’r  Ymneillduwyr  Presbyteraidd  oedd  yn  y 
Bala.  Ymnnodd  â’r  Methodistiaid,  a dechreuodd  bregethu  tua’r 
flwyddyn  1765,  pan  yn  42  oed,  tybygid.  Yr  oedd  yp  ddyn  o ddeallt- 
wriaeth  cryf,  ac  o wybodaeth  gyffredinol  helaethach  na  nemawr  o 
gynghorwyr  Methodistaidd  yr  oes  hòno.  Yr  oedd  wedLgwrteithio 
adnabyddiaeth  dda  o’r  iaith  Seisoneg,  fel  ag  i allu  gwneyd  defnydd 
o lyfrau  yr  iaith  hòno,  a chyfeillachu  ynddi.  Yr  oedd  ei  olwg  a‘i 
ymddygiad  yn  syth,  hardd,  a boneddigaidd.  Yr  oedd  hefyd,  o 
blegid  ei  wybodaeth  helaethach,  yn  llawer  mwy  haelfrydig  ei 
feddwl,  a mwy  diragfarn  na  chyffredin  o sectwyr  ei  "oes.  Bn  yn 
offerynol,  gyda  chynnorthwy  ei  gymmydog  cyfoethocach,  ond  o’r  nn 
argraff,  sef  Mr.  T.  Ffonlkes,  i gyfieithu  a chyhoeddi  Pregethau 
Charles  Wesley,  a 1 Eheolau  yr  Unol  Gymdeithasau,’  &c.* 

3.  1 Ffurf  Gweddi  i’w  Harfer  ym  mhob  Eglwys  16  Chwef.  1760. 

Llundain.  mdcclix.’| 

4.  ‘Y  G-arreg  Wen,  Neu  Draethawd  bychan,  ymherthynas  i 
Sicrwydd ; ymha  nn  yr  amlygir,  1 . Fod  Sicrwydd  yn  Gyrhaeddadwy 
yn  y bywyd  hwn.  2.  Sicrwydd  o ba  beth  sydd  gyrhaeddadwy.  3. 
Yr  angenrheidrwydd  i ymofyn  am  dano,  a’r  budd  o’i  gael.  4.  Pa 
fodd  i’w  gael.  Gan  Timothy  Thomas.’ 

Tybygir  mai  y bregeth  ar  2 Pedr  i.  10,  Í wedi  ei  helaethu  i draeth- 
awd, yw  hwn. 

5.  1 Gwagedd  Mebyd  a Jeuengtyd,  yn  yr  hwn  y dangosir  Natur 
lygredig  pobl  jeuangc,  ac  y cynhygir  y moddion  er  en  Diwygiad. 
Sef  Ehai  Pregethau  a bregethwyd  yn  Hand  Alley,  yn  Llundain,  ar 
Ddymuniad  amryw  o rai  jeuaingc.  Gan  Daniel  Williams,  D.D. 
Y drydydd  Argraphiad.§ 

Llundain  Argraphwyd  yn  ol  cyfarwyddiad  Ewyllys  Diweddaf  yr 
Awdwr.  1759.’ 

6.  t Blodeugerdd  Cymru,  sef  Casgliad  o Ganiadau  Cymreig  gan 
amryw  Awdwyr  o’r  oes  ddiweddaf.  Yr  hwn  a gynnwys  draethiadau 
Duwiol,  a Diddanol ; y rhai  na  fuont  yn  gyhoeddedig  mewn  Argraph 
o’r  blaen.  O gynnulliad  David  Jones  o Drefriw. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  ac  ar  werth  yn  gan  Stafford  Prys, 
Gwerthwr  Llyfrau.  ggf0  Bydded  hysbys  i’r  Cymru,  fod  Llyfr 
Dewisol  Ganiadau  yr  oes  Hon,  yn  awr  yn  yr  Argraphwasg,  ac  a 
fydd  yn  barod  ynghylch  Gwyl  Mihangel,  1759.  Pris  3s. ’|| 

* Methodistiaeth  Cymru , cyf.  i.  t.  482,  &c. 
t Llythyr  Mr.  Ben.  Davies. 

Î Gwel  rhif  2,  d.f.  1757- 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1739  ; ni  welais  ond  y ddau  hyn  o’r  tri. 

||  Gwel  rhif  1,  dan  y flwyddyn  hon. 


452  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  ~r*  [1759 

F e allai  y dylasai  bwn  fod  flwyddyn  yn  ol : nid  oes  genyf  ond  yr 
bysbysiad  ucbod  i amseru  y ddau  y flwyddyn  bon. 

7.  Siccrwydd  Ffydd,  wedi  ei  agoryd  a’i  gymbwyso  ; Sef,  Sylwedd 
amryw  Bregethau  ar  Heb.  x.  22.  Gan  y Parcbedig  Ebenezer 
Erskine.  Atbro’r  Oelfyddydau.  Gweinidog  yr  Efengyl  yn 
Sterling,  yn  Scotland.  Gan  William  Williams,  Gweinidog  o 
Eglwys  Loegr. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  Evan  Powel,  yn  Heol  y Prior,  yn 
y Flwyddyn,  1759/  130  tudalen  8plyg. 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  Hymn  gan  D.  B.,  sef  Daniel  Bowlands, 
Llangeitbo,  yn  ddiau,  yr  hwn  a gyd-weithredai  â’r  cyfìeitbydd,  ac  ai 
cefnogai,  sef  Bardd  Pant  y Oelyn,  yng  ngbyboeddiad  y llyfryn  bwn. 
Yr  awdwr, — 

Ebenezer  Erskine  a anwydym  mbentref  Dryburgb,  yn  Scotland, 
yn  1680,  o’r  lie  y diarddelasid  ei  dad  am  Anghydffurflaetb 
yn  1662.  Cafodd  ei  ddysgu  yn  Edinburgh,  ac  yn  1705  efe  aym- 
sefydlodd  fel  gweinidog  plwyf  Portmoak,  lie  y bu  28  o flynyddoedd, 
ac  ymsymmudodd  i Stirling  yn  1733.  Yna  ymwabaniaetbodd  yn 
yn  ei  opiniynau  oddi  wrtb  lysoedd  eglwysig  Scotland,  yr  hyn  a der- 
fynodd  yn  ei  waitb  yn  cydsynio,  ac  yn  cydweitbredu  ag  ereill  yn 
sefydlu  Presbyteriaetb  Ymwabanol.  Bu  farw  yn  1756,  yn  76  oed.* 

8.  1 Traetbiad  am  y Wisg-Wen  Ddisglair,  Gymmwys  i fyned  i 
Lys  y Brenhin  Nefol ; sy’n  cael  ei  gwisgo  am  y dyn  noetb  truenus : 
neu  Amlygiad  o ddirfawr  driieni  Dŷn,  trwy  becbod ; ac  o’i  waredig- 
aetb  gyflawn,  a’i  jecbydwrjaetb  arddercbog  ef,  trwy  Jesu  Grist:  lie 
y dangosir,  yn  belaeth,  am  Gyfìawnbâd  a Sancteiddbâd,  yn  ol  yr 
Ysgrytburau.  Yn  gyttunol,  fwyaf  i gyd,  â Chyffes-ffydd,  a osod- 
wyd  allan  yn  y FI.  1689;  â Cbatecism  y Gymmanfa;  ac  â’r  rban 
atbrawiaetbol  o Ertbyglau  Eglwys  Loegr.  Gan  Timotby 
Tbomas . 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  tros  yr  Awdur,  Gan  E.  Powel  1759/ 
[18plyg : 368+12  = 380  tudalen.] 

[Y  mae  yn  y dechreu  lytkyr  ‘ At  Eglwys  Iesu  Grist  yr  hon  sydd  yn  cyfarfod 
yngkyd  ar  brydiau  yn  Aberduar,  Penycoed,  Betbel  aBwlcbj^rbiw/  dyddiedig  yn 
y ‘Maes,  ym  Mhencarreg,  Ion.  1.  1756/] 

Argraffwyd  hefyd  ail  argraffiad  yn  ‘ Dolgelleu  : gan  T.  Williams, 
gwertb  2s.  6ch/  tua  1800. 

9.  ‘ Pererindod  ysprydol  o’r  Aipht  i Ganaan,  Tan  ritb  Breuddwyd 
O Gasgliad  y Pererin,  allan  o waitb  Hunan-ymboliad,  yn  Nyffryn 
ystyriaetb. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  Stafford  Prys,  tros  Evan  Ellis, 
o’r  Bryn-caled,  Ymblwyf  Llangwm,  yn  Sir  Ddimbecb.  mdcclix/ 

* Encyclopaedia  Britannica. 


1759] 


LLYFJRYDDIAETH  Y CYMRY. 


453 


Ail  argraffiad  ;*  hwnw  yn  y Deheu,  a hwn  yn  y Gogledd.  Mae 
yn  debyg  mai  llyfrwerthwr  teithiol  oedd  Evan  Ellis,  yr  hwn  oedd  y 
ltynedd  yn  byw  ym  mhlwyf  Llanfiliangel  Glyn  Myfyr,  ond  erbyn 
eleni  wedi  symmnd  i blwyf  Llangwm. 


10.  ‘Myfyrdod  y Claf,  o waith  y Parchedig  Peter  Williams. 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  Evan  Powell.’ 

11.  ‘ Egwyddorion  y Grefydd  Grist’nogawl  yn  Gymraeg  Er  Lles- 
had  Ieuengctid  Cymru.  Megis  y gosodwyd  hwynt  allan  mewn 
Catechism  Byr,  gan  y Parchedig  Gymanfa  oDdifynyddion  yn  West- 
minster, 1647.  Oddieithr  rhai  Pyngciau  yn  y Dechreu  ; A Bedydd 
gwedy  ei  eglurhay  trwy’r  yscrythyrau  yn  ol  Barn  y rhai  a Gam- 
henwir  yr  Ailfedyddwyr.  Wedi  eu  Dosparthu  yn  byngciau  ar 
Wahan,  ai  profi  trwy  eglur  a phenderfynol  Leoedd  o’r  Scrythyrau 
mewn  cyflawn  eiriau  fel  y rhannodd  y parchedig  Mr.  W.  E.f 
hwynt. 

Ym  Mristol,  Argraphwyd  gan  John  Grabham.  1759.’ 

Catecism  y Gymmanfa  ydyw,  wedi  ei  gyfaddasu  i’r  Bedyddwyr, 
trwy  gyfansoddi  darn  newydd  ar  fedydd,  yn  lie  yr  un  gwreiddiol 
sydd  yn  pleidio  bedydd  babanod.  Cyfaddaswr  yr  argraffiad  hwn  at 
wasanaeth  y rhai  arddelent  fedydd  trwy  drochiad  noeth,  ydoedd 
Abel  Morgan,  meddir,  sef  mab  i Abel  Morgan,  awdwr  ‘ Cordiad 
yr  Ysgrythyrau.’ 


12.  ‘History  of  Modern  Enthusiasm.  By  T.  Evans.'  [8vo.] 


Hwn,  meddai  eiŵyr,  Theo.  Jones,  awdwr  ‘ History  of  Breconshire,' 
wrth  Syr  Samuel  P.  Meyrick,  awdwr  ‘ History  of  Cardiganshire ,' 
ydoedd  gwaith  diweddaf  awdwr  ‘ Drych  y Prif  Oesoedd.’ 

[Nid  cywir  hyn,  canys  ymddangosodd  y Bregeth  ar  y Pechod  yn  erbyn  yr 
Ysbryd  Glân,  yn  1760.  Gweler  rhif  2,  dan  y flwyddyn  bòno.] 


13.  ‘ Constitution  of  the  Old  Cymmrodorion  Society,  with  List  of 
Members,  1759.’  4to. 

14.  ‘ A Plain  Disquisition  on  the  indispensable  Necessity  of 
fortifying  and  improving  Milford  Haven  ; containing  likewise  an 
attempt  to  demonstrate  the  advantages  that  will  arise  from  it  to  this 
nation,  with  some  hints  on  the  prosecuting  schemes.  To  which  is 
annexed  an  exact  Map  of  the  harbour,  drawn  after  a very  late 
Survey.  Addressed  to  a patriotic  member  of  Parliament. 

London,  1759.’  8vo. 


15.  ‘ History  of  Great  Britain  from  the  first  inhabitants  thereof, 
* Gwel  rbif  1 a 2,  d.f.  1758. 
t Gwel  rhif  2,'  d.f.  1707. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


454 


[_1759 


till  the  death  of  Cadwalader,  last  King  of  the  Britains,  &c.  By- 
John  Lewis,  Esq.  Barister  at  Law.’  Folio. 

16.  1 Catecism,  nen  Egwyddorion  Crefydd.  Wedi  eu  haddasn  at 
G-yrhaeddiad  Pobl  ieuaingc  a Phlant ; gyda  Phrofìadau  Ysgrythurol. 
Gan  Henry  Head. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol  Awst,  tros  y 
Parch.  Mr.  Josia  Pees,  o Gelli-onnen  ; Ac  ar  WerthganMr.  Jones, 
Gwerthwr  Llyfrau,  yn  Aberhonddu ; a Mr.  Phyddero,  Gwerthwr 
Llyfran,  yng  Nghaerfyrddin.  (Pris  Dwy  Geniog.)  ’ 

17.  ‘ Cofrestr  o Gymdeithas  y Cymmrodorion  yn  Llundain: 
Gwyl  Dewi,  1759.  A Sylfaenwyd  Fis  Medi  1751,  Er  anrhydedd  eu 
Gwlad  a’u  Hiaith,  cynnyddiad  Cyfeillgarwch  yn  eu  plith  eu  hunain, 
a Gwybodaeth  Anianol  ym  mhlith  y Cymry  yn  gyffredinol : Ac  a 
ymgyfarfyddant  yn  Nhafarn  yr  Hanner-Lleuad  yn  Cheapside,  yn  yr 
hwyr,  y Mercher  cyntaf  o bob  mis  trwy'r  Flwyddyn. 

Argraphwyd  yn  Llundain : Gan  William  Poberts,  Printiwr  y 
Gymdeithas.  m.dcc.l.ix.’ 

18.  ‘Aceldama  neu  Faes  y Gwaed.  Sef  Hanes  alaethus  o’r 
Anghyfanedd-dra  gressynol  sy’n  amgylchu  Trigfannau  Phyfel. 
Gwedi  ei  gymmeryd  allan  o Ddau  Lythyr  a Scrifennwyd  yn  gyntaf 
yn  y Jaith  Germanaidd  (neu  Dutch)  gany  Parchedig  Mr.  Sorge  yn 
Shilberg,  yn  Newmark  ar  y 13  a’r  14  o Hydref,  yn  y Flwyddyn 
1758,  at  ddau  o’i  Gyfeillion.  Wedi  ei  gyhoeddi  yn  Saesonaeg  gan  y 
Parchedig  Mr.  George  Whitfield.  A’i  gyfjaethu i’r  Gymraeg  gan 
y Parchedig  Mr.  Daniel  Powland.  Ac  ar  werth  gan  y Parchedig 
Mr.  Peter  Williams. 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin,  gan  Evan  Powell,  yn 
Flwyddyn  1759." 

Y mae  ei  gyfarchiad  at  ei  ‘ Anwyl  Gydwladwyr,’  gan  y Parch.  P. 

Williams. 


19.  ‘Gwybodaeth  o Iechydwriaeth  yn  werthfawr  yn  awr  Angeu. 
Gwedi  ei  wirio  mewn  Pregeth.  A bregethwyd  Jonawr  4,  1759. 
ar  farwolaeth  y Parchedig  Mr.  James  Hervey,  A.M.  Periglor 
Weston  Favel  yn  Sir  Northampton.  Gan  W.  Pomaine,  A.M. 
Gvveinidog  St.  Dunstans  Orllewinol  yn  Llundain.  A Gyfieuth- 
wyd  i’r  Gymraeg  gan  J.  Thomas,  yr  hwn  a chwanegodd  chwech  o 
Hymnau. 


Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prŷs  Gwerthwr  Llyfrau. 
1759.’ 


1759] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


455 


John  Thomas  ydoedd  enedigol  o Fyddfai  [ger  Llanymddyfri], 
yn  sir  Gaerfyrddin.  Dechreuodd  grefydda  gyda’r  Methodistiaid. 
Bu  beth  amser  yng  Ngholeg  Trefecca,  tan  nodded  Arglwyddes 
Huntingdon.  Ymunodd  â’r  Ymneillduwyr,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  y 
Cae  Bach,  ger  Llandrindod,  sir  Faesyfed  ; a gweinidogaethai  hefyd 
yn  Rhaiadr  Gwy.  Teithiai  lawer  trwy  Gymru;  bu  farw  yng 
Nghaerfyrddin.  Cyhoeddwyd  ei  Hunan-Fywgraffiad,  ym  mben 
llawer  o flynyddoedd  wedi  ei  farw,  o dan  y teitl  canlynol : — 

‘ Rhad  Ras  neu  Lyfr  Profiad,  Mewn  byr  Hanes  am  Ddaioni  yr 
Arglwydd  tuag  at  ei  wael  wasanaethwr  loan  Thomas  (Awdwr 
Caniadeu  Sion)  o’i  febyd  hyd  yma.  Deuwch  chwi  y rhai  a ofnwch 
Dduw  a mynychaf  yr  hyn  a wnaeth  efe  i m henaid.  Psal. 

Abertawy,  Argraphwyd  gan  J.  Voss.  Lie  yr  argreffir  pob  matho 
lyfrau  am  bris  rhesymol.  1 810P 

20.  1 Hosanna  to  the  Son  of  David ; or,  Hymns  of  Praise  to 
God,  For  our  Glorious  Redemption  by  Christ.  Some  few  translated 
from  the  Welsh  Hymn-Book,  but  mostly  composed  on  new  Subjects. 
By  William  Williams. 

Bristol.  Printed  by  John  Grabham,  in  Narrow-Wine-Street. 
1759/ 

[Hwn  ydyw  Llyfr  Hymnau  Seisoneg  Cyntaf  W.  W.  Y mae  yn  cynnwys 
51  o Hymnau  ; a dy wed  Charles  mai  yn  ei  ddyddiau  boreuol  y cyfansoddodd  yr 
awdwr  hwynt.  *] 

21.  ‘ An  Account  of  the  Conversion  of  Edward  Lee,  a Malefactor, 
Who  was  executed  at  Haverford-West,  in  Wales,  for  a Robbery. 
In  a Letter  from  Mr.  Cennick  to  his  Friend  in  London.  The 
Second  Edition. 

London,  Printed  and  Sold  by  M.  Lewis  in  Paternoster-Row,  near 
Cheapside.  1759.’ 

22.  ‘ Social  Religion  Exemplify d,  in  an  Account  of  the  first 
Settlement  of  Christianity  in  the  City  of  Caerludd.  By  Matthias 
Maurice. 

London.  1759/ 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  69  o enwau  Cymreig,  a grybwyUir  yn  yr 
ymddyddanion. 

23.  ‘A  Plain  Disquisition  on  the  indispensable  Necessity  of 
Fortifying  and  Improving  Milford-Haven.  1759.’ 

Y mae  ynddo  ddarlunlen  fawr  a chywir  o’r  llongfa  hòno. 

[Yr  un  yn  ddiammheu  â rhif  14,  dan  y flwyddyn  hon.] 

24.  Gweledigaetheu  y Bardd  Cwsc.  Y Rhann  Gyntaf. 

Argraphwyd  yn  Mwythig  gan  Thomas  Durston,  1759/  16plyg. 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 


456 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1760 


Y trydydd  argraffiad  o rif  6,  d.f.  1703.  Y mae  yr  argraffiad  hwn  ac  un 
1755  ‘ yn  cyfateb  yn  gwbl  i’w  gilydd  ym  mbob  peth,  oddi  eitbr  y flwyddyn  ar 
y tudalen  cyntaf,  yng  nghyd  â rhyw  ychydig  bach  o wahaniaeth  argraffwaith 
yn  y tudalen  diweddaf,  lie  y crybwyllir  am  “ Y Llyfrau  a argraphwyd  ac  sydd 
ar  werth  gan  Tho.  Durst  on.”  Tebygol,  gan  hyny,  mai  yr  un  argraffiad  yw  y 
ddau,  ac  nad  oes  dim  newydd  yn  argraffiad  1759,  ond  yn  unig  dalen  yr  enw  a 
dalen  yr  bysbysiadau.  ’*] 

25.  [‘  Antiquse  Linguae  Britannicae  Thesaurus  : being  a British, 
or  Welsh-English  Dictionary  ....  By  Thomas  Richards,  Curate 
of  Coychurch. 

Bristol:  Printed  by  Pelix  Farley  in  Small-Street,  for  Benj.  Dod, 
at  the  Bible  and  Key  in  Ave-Mary  Lane,  near  St.  Paul’s,  London. 

M DCC  LIX. 

f§g§T  The  Welsh  Grammar  may  be  had  alone,  Price  Is.’  [8vo.] 

Yr  un  argraffiad  yw  hwn  â rhif  6,  d.f.  1753,  gyda  gwyneblen  newydd, 
ag  ynddi  beth  cyfnewidiadau  a rhai  chwanegion.  Yn  1753  yr  ymddangosodd 
y ‘ Thesaurus  ’ gyntaf  ; ac  ni  bu  ail  argraffiad  o hono  tan  y fl.  1815 ; ond  ceir, 
megys  yr  awgrymwyd,  ambell  gyfargraíf  â’r  fl.  1759  wrthynt ; ond  nid  oes  dim 
gwahaniaeth  arall.] 

26.  ‘ [Caractacus,  a Dramatic  Poem  : Written  on  the  Model  of 
the  Ancient  Greek  Tragedy.  By  the  Author  of  Elfrida.  The  Se- 
cond Edition.’ 

London,  mdcclix,  8vo. 

Yr  awdwr  ydoedd  y Parch.  William  Masox,  yr  hwn  ydoedd  fab  i wr  llên 
yn  swydd  Gaerefrog,  lie  y ganed  ef  yn  y fl.  1725.  Cafodd  ei  ddysg  ym  Mhrif- 
ysgol  Caergrawnt.  Ysgrifenodd  lawer  o ganau  heb  law  ‘Caractacus’  ac 
‘Elfrida;’  megys,  ‘Isis,’  ‘The  English  Garden,’  ac  ‘Ode  to  the  Naval  Officers 
of  Great  Britain ;’  ysgrifenodd  hefyd  gofiant  ei  gyfaill  y Bardd  Gray ; ac  amryw 
gerddi  dychan  dan  y flugenw  Mac  Gregor.  Yr  oedd  yn  beriglor  Aston,  yn  un 
o gaplaniaid  y brenin,  ac  yn  rhaggeiniad  Eglwys  Gadeiiiol  Caerefrog.  Bu 
farw  yn  1797.  Gweler  rhif  41,  d.f.  1774.] 

1760. 

1 . ‘ Y Gymraeg  yn  ei  Disgleirdeb,  neu  Helaeth  Eirlyfr  Cymraeg 
a Saesnaeg,  yn  Cynwŷs  llawer  mwŷ  o Eiriau  Cymraeg  nag  sŷdd  yng 
Eirlyfr  y disgawdr  Sion  Dafis  o gymraeg  a Lading.  Yn  gyntaf, 
yn  hysbysu  Meddwl  y gymraeg  ddieithr,  Drwŷ  Gymraeg  Mwŷ  cyn- 
nefinol : Yr  hŷn  sŷ  Gy  ileus,  a Deunyddiol  iawn  i bawb  a Ewŷllys- 
iont  ddeall  a ddarllennont  yn  gymraeg.  Yn  Ail,  yn  Dangos  y gwîr 
Saesnaeg  i Bob  gaîr  Cymraeg.  Ac  yn  ddilynol,  y modd  i Gysylltu, 
sef  i (ysbelio)  pôb  gair  yn  gywir  yn  y gymraeg  a’r  Saesnaeg.  Ag  a 
helaethwyd  ag  argraphyddol  henwau  gwledỳdd,  Gosgorddau,  a 
Dinasoedd,  Trefỳdd,  a mannau  (ym  Mrydain  fawr,  a rhai  Dros  y 

* [Hysbysiad  i argraffiad  Caerfyrddin,  1865.  Yr  wyf  yn  ddyledus  i 
syberwyd  y Parch.  Charles  Williams,  D.D.,  Penaeth  Coleg  Iesu,  Rhydychain, 
am  gydnabyddiaeth  â’r  argraffiad  hwn.] 


1760] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


457 


Môr:)  Yn  yr  Hen  Gymraeg,  a’r  Bresennol  saesnaeg.  At  yr  hyn  a 
chwanegwyd,  Eglŷr,  a hylaw  Athrawiaeth,  (i’r  Cymry)  am  gywir 
Adroddiad  y Saesnaeg ; Drwy  fŷrr  hyfforddiad  yn  yr  iaith  gymraeg. 
Gyda  phriodolder  ddeunydd  neu  Arwŷddoccaed  yr  Roll  orddiganau, 
a’r  Attalion ; sy’r  Awron  yn  Arferedig  yn  y gymraeg  a’r  saesnaeg : 
A g yn  Angenrheidiol  eu  Dealt  gan  Bob  Darllennŷdd.  A Gasglwyd 
ar  y Cyntaf,  Drwŷ  ddirfawr  boen,  a Diwydrwydd  Thomas  Jones, 
ac  yn  awr  a ddibennwyd,  gan  Richard  Morris,  o Lanmihangel, 
tre'r  Beirdd  yn  Sir  Fôn. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  tros  Llywelyn  ab 
Joan,  o blwŷ  Llan-ddona  yn  Ynys  Fôn,  1760.’  [16plyg,  neu  8plyg 
bychan  : o gylch  400  o dudalenau.] 

[Ar  y ddalen  gyferbyniol  ar  y llaw  dde,  cawn  yr  un  enwad  hirfaitli  yn  Seisoneg ; 
a’r  argraffeb  a red  fel  hyn  : — ‘ Shrewsbury  : Printed  by  Stafford  Prys,  for 
Lewis  Jones,  of  the  Parish  of  Llan-ddona,  in  the  Isle  of  Anglesea.  1760.’ 
‘ Richard  Morris,  of  Temple  St.  Mihangel  Town  ’ y gelwir  gorphenwr  y gwaith 
ar  y rhagddalen  Seisoneg.  Cynnwysa  y gwaith  hefyd  ‘ Henwau  (Physygawl) 
Lysiau’r  ddaear,  Coed,  a Ffrwythau  Coed,  yn  Gymraeg  a Saesnaeg  yr  hyn  ni 
chrybwyllir  ar  y ddalen  enw,  er  meithed  yw.  O ‘Botanologium’  y Dr.  Davies  y 
cymmerwyd  yr  ‘ henwau  ’ Cymreig  hyn,  ac  amcanwyd  gosod  eu  henwau  Seisonig 
i mewn  yn  lie  rhai  Lladin  y Doethor.  Lleinw  y ‘ Rhagymadrodd,’  yng  nghyd 
â’r  ‘ Achosion  am  drefn  y llyfr  hwn,  ’ 28  tudalen  ; ac  ar  y diwedd  tanysgrifa  y 
gorphenydd  ei  enw — ‘Richard,  ab  Morus,  ab  Rowlant,  ab  Robart.’] 

G-ellir  galw  hwn  yn  ail  argraffiad,  wedi  ei  ddiwygio  a chwanegu 
ato.* 


2.  * Pregeth,  yn  dangos  beth  yw  Natur  ac  Anian  y Pechod  yn 
erbyn  yr  Yspryd  Gian.  Gan  T.  Evans,  Yicar  Dewi,  yn  Aber- 
honddu. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Stafford  Prys, 
yn  y Flwyddyn  1760.’ 

Maint  hwn  yw  23  tudalen  [16plyg].  Ymddengys  y dylasai 
* History  of  Modern  Enthusiasm, ’f  fod  yn  ddiweddarach,  neu 
gwelir  mai  nid  hwnw  ydoedd  gwaith  diweddaraf  yr  awdwr. 

[Ail  gyhoeddwyd  y Bregeth  hon  yn  yr  Haul  am  1865,  t.  297.  Dyddir  y 
Rhagymadrodd — ‘At  y Darllenydd, r yn  ‘Llwyn-Einon,  yn  Llangammarch, 
o fewn  Gwlad  Fuellt.  Dydd  Calan  Mai  1759.’  Cynnwys  y llyfryn  24  o 
dudalenau,  ond  bod  dau  o honynt  yn  hysbysiadau,  a’r  trydydd  yn  wyn.] 

3.  1 Porthor  Ysprydol,  sef  Galwad  i bawb  i ymgeisio  a Duw. 
Gwedi  ei  osod  allan  gan  John  Prys. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  gan  R.  Marsh.’ 

Tebygol  mai  John  Prys  o Ial,  y Bardd  a’r  Almanaciwr,  ydoedd 
yr  awdwr  hwn.  Yr  oedd  yn  byw  ym  Mryn  Eglwys  yn  Ial,  yn  sir 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1688. 
t Gwel  rhif  12,  d.f.  1759. 


58 


458 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


[1760 


Ddinbych.  Bu  yn  cyfansoddi  ac  yn  cyhoeddi  Almanaciau  am  dros 
ddeugain  mlynedd.  Gwelais  ei  unfed  a deugain  argraffiad  am  1779, 
yr  hyn  a brawf  iddo  ddechreu  yn  1738.  Yr  enw  a roddai  iddynt 
ydoedd  < Deonglydd  y Ser,  neu  Almanac.’ 

4.  ‘ Agoriadau  Datuguddiad  Creadigaetb  y Nefoedd.  Gen.  i. 
viii.  v.  Ar  Angylion,  y Cerubiaid,  a’r  Seraphiaid.  E.  37.  7.  8.  9.  v. 
Esay  37.  16.  Gen.  i.  19.  Yspryd  Duw  yn  ymsymmud  ar  y Dyfr- 
oedd.  Ordinbad  yr  haul,  a’r  lleuad,  a’r  ser,  a’r  Goleuni  a’r  Tywyll- 
wch.  Y Trydydd  ’Scrifeniad  o waith  yr  Awdwr,  sef  Thomas 
Williams,  Merchant  Taylor,  Tal  y Bont,  Nesa  i fangor  fawr, 
yngwynedd. 

Bededeurn,  Argraphwyd.’ 

Er  y dywedir  fod  hwn  y ‘ Trydydd  ’Sgrifeniad’  neu  waith  o eiddo 
yr  awdwr ; dau  yn  unig  a allwyd  eu  cofrestru  hyd  yn  hyn.* 

2.  1 Ymbarottoad  tu  ac  at  Ddedwyddol,  a Thragywyddol  Wynfyd 
y Nefoedd.  Neu,  Myfyrdodau,  ar  bob  Dydd  o’r  Wythnos. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Stafford  Prys, 
Gwerthwr  Llyfrau,  1760.’  76  tudalen  12plyg. 

[16plyg  yn  hytrach  na  12plyg  yw  maint  y llyfryn.  Cynnwys  4 tudalen  o 
gynnwysiad,  a hysbysion  am  lyfrau,  heb  law  76  o gorff  y gwaith.] 

6.  ‘ Un  Ymadrodd  ar  bymtheg  ynghylch  Iesu  Grist,  a’n  Prynedig- 
aeth  trwyddo  ef ; Neu  ynghylch  ailErthyg  y Credo  : Allan  o bregeth- 
au  y Gwir  barchedig  Ordinary  y Brodyr  yn  Berlin,  yn  y flwyddyn 
1738.  O gyfieithiad  Evan  Williams.  (Cymharwyd  y cyfan  a’r 
Argraffiad  diweddaf  yn  yr  Almanaeg.)  Anghwanegir  hefyd  rai 
Hymnau. 

Llundain  Argraffwyd.’ 

7.  ‘ Llyfr,  Gweddi-Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau  a 
Chyneddfau  a Seremoniau  Eraill  yr  Eglwys,  Yn  ol  Arfer  Eglwys 
Loegr : A Salmau  Dafydd  fel  y maent  bwyntiedig  i’w  Darllain  a’u 
canu  yn  yr  Eglwysydd  ynghyd  a Nam  yn  un  deugain  Erthyglau 
Crefydd. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Stafford  Prys, 
Gwerthwr  Llyfrau,  1760.’  12plyg. 

[Ymddengys  i mi  mai  yr  un  argraffiad  ydyw  hwn  â rhif  9,  d.f.  1757,  gyda 
rhagddalen  yn  dwyn  enw  ‘ Stafford  Prys  ’ yn  lie  ‘ Thomas  Durston,’  a chyfnewid- 
iad  yn  yr  amseriad.  Y mae  hynodion  y rhagddalen  (megys  ‘nam  yn,’  yn  lie 
‘namyn,’  &c.)  yr  un  fath  yn  y ddau.  Ymddengys  fod  Thomas  Durston 
bellach  wedi  marw,  a Stafford  Prys  wedi  cymmeryd  ei  le.] 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1758. 


1760] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


459 


8.  *ff  ‘ Amddiffyniad  Bedydd  y Crediniol,  Gan  G.  Davies,  a D. 
Thomas.’ 

Achlysurwyd  y llyfr  nchod  gan  yr  hyn  a ysgrifenasid  gan  Mr. 
Griffith  Jones,  Llanddowror,  am  fedydd  plant  yn  ei  Gatecism.  Am 
yr  Awdwyr, — 

1.  Griffith  Davies,  ganwyd  ef  yn  1699,  o rieni  dnwiol  iawn  a 
Uettygar.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  dan  ofal  Mr.  Fosket  a Mr.  Evans, 
athrawon  Ooleg  y Bedyddwyr  ym  Mristol.  Ordeiniwyd  ef  fel  cyn- 
northwywr  gweinidogaethol  yn  1736:  a dewiswyd  ef  yn  fngail  yr 
eglwys  yn  Abertawy,  yn  1739,  pan  yn  llawn  ddengain  mlwydd  oed; 
a pharhaodd  i weinidogaethu  yn  ffyddlawn  a defnyddiol  hyd  ddiwedd 
ei  oes,  yr  hyn  a gymmerodd  le  Hydref  3,  1776,  yn  77  oed,  gan  adael 
archwaeth  da  ar  ei  ol  ym  mhlith  ei  gydnabyddion. 

2.  Gwr  o ger  llaw  Ffynnon  Henri  ydoedd  Mr.  David  Thomas,  a 
chodasid  ef,  a dechrenodd  bregethn  gyda’r  Presbyteriaid ; ond  cyf- 
newidiodd  ei  farn  ar  y pwnc  o fedydd ; trochwyd  ef,  a derbyniwyd  ef 
yn  aelod  yng  NghasteU  Newydd  yn  Emlyn.  Cafodd  ei  ordeinio  yno 
yn  1747 ; a bn  farw  yn  1784.*  Dywedir  fod  ‘teimladau  dadleuol 
wedi  codi  mor  nchel  rhwng  pobl  yr  Eglwys  Sefydledig  a’r  Bedydd- 
wyr  y pryd  hyny,  fel  y cymhellwyd  perchenog  y lie  y pregethent 
yno,  i’w  cau  allan  oddi  yno,  sef  o’r  Mŵr,  ym  mhlwyf  Llacharn.  Ofnir 
fod  gan  yr  offeiriad  law  yn  hyn.’f 

9.  4 Traethawd  Defnyddiol  am  Ben-Arglwyddiaeth  Dnw,  a’i 
Gyfiawnder  ynghyd  a’r  Pethan  Pwysfawr,  sy’n  tarddn  oddiwrth  ei 
Ben-arglwyddiaeth  ef,  sef ; Etholedigaeth,  Prynedigaeth,  Galwedig- 
aeth  effeithiol,  a Pharhad  mewn  Gras.  O waith  Mr.  Elisens  Cole, 
yn  Saesoneg. 

Bristo.  Argraphwyd  gan  John  Graeham  ac  William  Pine,  yn 
Heol  y Gwin,  1760.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  gystal  yn  gyfieithiad  newydd  ag  ydoedd 
yn  ail  argraffiad ;%  canys  y mae  yn  ei  ragflaenn  1 Annerch  at  y Dar- 
llenydd  ’ gan  4 Peter  Williams,’  lie  y dywed  ei  fod  o’r  wythfed  ar- 
graffiad Seisonig,  tra  yr  oedd  y Rail  o’r  chweched  argraffiad.  Y mae 
yn  dra  thebygol  mai  Mr.  Peter  Williams  hefyd  oedd  y cyfieithydd. 
William  Pine,  un  o’r  argraffwyr,  ydoedd  argraffydd  cyntaf  y Bristol 
Gazette.  Bn  farw  Chwefror  22,  1803,  wedi  bod  yn  argraffydd,  o 
leiaf  43  o flynyddoedd. 

10.  4 Archaeologia  Britannica.  By  Edward  Llwyd.* 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  D.  Jones,  t.  401. 

+ Hanes  y Bedyddwyr , gan  Thomas. 

X Gwel  rhif  2,  d.f.  1711  [a  rhif  4,  d.f.  1729.] 


460  LLYFRY DDI AETH  Y CYMRY.  [1760 

Dywedir  fod  hwn  yn  ail  gyhoeddiad,*  gyda  chwanegiadan  o amryw 
lythyrau  Mr.  Llwyd  ar  gloddiadan,  gan  J.  Hnddesfod,  1760. 

11.  T ‘Edwardii  Luidii  apnd  OxoniensesCimeliarchseAshmoleani 
Lithophylacii  Britannici  Iclmographia,  &c.  Edito  Altera. 

Oxonii,  E Typographeo  Clarendoniano,  Prostant  apnd  Bibliopolas 
Oxonienses ; J.  Rivington,  &c.  m dcc  lx.’ 

[Yn  y cofnodiad  o’r  argraffiad  cyntaf  o’r  gwaith  hwn  (rhif  7,  d.f.  1699,) 
dygwyddwyd  camargraffu  ‘Liuidii’  yn  lie  Luidii.  Gweler  yr  enw  yn 
llawn  dan  y flwyddyn  hòno.] 

12.  ‘Yr  Ymarfer  o Lonyddwch.  I gyfarwyddo  Cristion  pa 
fodd  i fyw  yn  Llonydd  yn  y Byd  trapherthus  hwn.  Gan  George 
Webb.  A gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan  Iago  ab  Dewi,  o’r  prim- 
med Argraphiad  yn  Saesonaeg, 

Argraphwyd  ym  Modedern  yn  Sir  Fôn,  gan  John  Rowland,  tros 
Ellis  Jones.’ 

Argraffwyd,  yn  ail  argraffiad,  o argraffiad  gwallus  Caeriyrddin,f 
heb  ddiwygio  y beian,  eithr  yn  llawer  mwy  gwaUus  na’r  argraffiad 
cyntaf  hwnw. 

13.  ‘ Rhai  Hymnan  : A gasglwyd  ynghyd  er  Annogaeth  a Diddan- 
wch  Tenlu  Sion. 

Argraphwyd  ’Modedern  yn  Sir  Fon,  gan  John  Rowland ; tros 
Richard  Jones,  a John  Roberts.’ 

Rid  oes  ar  liyn  o bryd  nnrhyw  hysbysiaeth  i’w  chael  am  y cyntaf  a 
enwir  fel  nn  o gyhoeddwyr  y llyfryn  nchod,  sef  Richard  Jones ; ond  am 
ei  gyd-gyhoeddwr  y mae  yn  bod  gryn  lawer  i’w  ddywedyd,  gan  iddo 
fod,  am  oes  hir,  yn  oracl  y Dywysogaeth. 

John  Roberts,  nen,  fel  yr  adnabyddid  ef  yn  well,  Sion  Rhobert 
Lewys,  Almanaciwr  Caergybi,  ydoedd  fab  i Rhobert  Lewys  o blwyf 
Llanaelhaiarn,  sir  Gaernarfon;  ac  a anwyd  yn  y flwyddyn  1731. 
Dangosodd  yn  ienanc  awydd  am  wybodaeth,  trwy  ei  lafnr  dybryd 
i gyrhaedd  yr  nnrhyw,  a hyny  yn  hollol  heb  ddim  cynnorth- 
wy.  Tneddwyd  ef  yn  foren  i ymwasgu  at  yr  ychydig  bobl  ddifrifolj 
oedd  yn  y wlad  y pryd  hyny,  trwy  eflaith  pregeth  a glywodd  gan  yr 
hyglod  Mr.  Howel  Harris,  o Drefecca,  ar  nn  o’i  deithian  trwy 
Wynedd.  Penderfynodd  adael  ei  fro,  a myned  ar  ei  ol,  i ymnno  â’r 
gymdeithas  a sefydlasai  y gwr  da  hwnw  yno,  yr  hyn  hefyd  a wnaeth, 
trwy  gerdded  ar  ei  draed  bob  cam  o Lanaelhaiarn,  yn  sir  Gaernarfon, 
i Drefecca,  yn  sir  Frycheiniog.  Ond  yn  rhywfodd,  nid  arosodd  yno 

* Gwelrhif4,  d.f.  1707.  [Nibu  erioed  ond  un  argraffiad  o’r  ‘ Archaeologia 
Britannica ac  amryfusedd  diamwys  oedd  cofnodi  y gwaith  yma.  Bu  ail  ar- 
graffiad o rif  1 1 ( ‘ Lithophylacii  Britannici  Ichnographia’)  yng  nghorff  y flwyddyn 
hon,  o dan  olygiad  J.  Huddesford  ; ac  nid  oes  dim  ammheuaeth  o barthed  y 
flwyddyn.] 

f Gwel  rhif  1,  d.f.  1730. 

Î [Pa  fodd  y gwyddai  ein  hawdwr  fod  pawb  yn  yr  oes  hòno  yn  plygu  eu 
gliniau  i Baal  ond  canlynwyr  Howel  Harris  yn  unig  ?] 


1760] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


461 


ond  ychydig  o wythnosan,  pan  y dychwelodd  yn  ol,  ac  yr  ymnnodd 
â chymdeithas  yr  ychydig  Fethodistiaid  oedd  yn  y wlad,  gan  y rhai 
y cyfodwyd  ef  i arferyd  ei  ddawn  i gynghori;  ond  ni  bu.  erioed  yn 
bregethwr  rbeolaidd.  Yr  oedd  ei  gynghorion  yn  fwy  o natnr  foesol 
ac  ymarferol  nag  athrawiaetbol ; ao  ni  pharbaodd  chwaith  i wneyd 
byny  yn  bir,  nac  i fod  mewn  nndeb  a’r  Metbodistiaid.  Ymosododd 
ar  y gwaith  o gadw  ysgol,  am  yr  hyn  y gwysiwyd  ef  i lys  esgob 
Bangor ; ond  gollyngwyd  ef  yn  rbydd  ar  ol  petb  ymddyddan. 

Cyboeddodd  amryw  lyfran,  enwau  y rbai  a geir  yn  y gwaitb  bwn, 
o dan  en  priodol  amseriadau.  Yr  oedd  befyd  yn  fardd  lied  rwydd, 
a bynod  o naturiol ; ond  ei  orchwyl  mwyaf  ydoedd  ei  1 Gyfeillion,’ 
nen  Almanaciau,  yn  y rbai  y dangosodd  ei  bnn  yn  arsyllydd  seryddol 
cywir.*  Bn  yn  cyfansoddi  ac  yn  cyboeddi  y rbai  hyn  bob  blwyddyn, 
yn  ddiattal  am  bedair  a dengain  o flynyddoedd,  a gwertbid  o honynt 
o bymtbeg  i ngain  mil  yn  flynyddol.  Yr  olaf  o’i  eiddo  oedd  am  y 
fiwyddyn  1804.  Gan  ei  fod  yn  byw  yng  Nghaergybi,  ym  Mon,  ar- 
greffid  bwy  yn  Dnblin.f  Ei  argraffwyr  yno  ydoedd  M’Cnlloch, 
Powell,  Bonham,  Downs,  ac  Elbot.  Bn  farw  y 19ydd  o Fedi,  1806, 
yn  75  oed.J 

14.  ‘ Llytbyr  oddiwrtb  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi. 

Argrapbwyd  yng  N gbaerfyrddin,  gan  E.  Powel  yn  Heol  y Prior. 
1760.’ 

Dywed  gobebydd  i’r  Gymro,  mai  ‘ dyma  y Llytbyr  argraffedig 
cyntaf  oddi  wrtb  Gymmanfa  Flynyddol  y Bedyddwyr  yng  Nghymrn 
at  yr  Eglwysi.’ 


15.  ‘ Yr  Amser  o Berygl,  a’r  Moddion  o Ddiogelwch,  at  ba  rai  y 
cbwanegwyd  Ffordd  Sancteiddrwydd.  Sef  Tair  Pregetb  a Bregeth- 

fwyd  yn  ddiweddar  ar  Ddyddian  Ympryd  Cyffredinol.  Yn  Saesonaeg 
gan  y diweddar  BarcbedigMr.  James  Herfey,  A.M. 

Argrapbwyd  yng  Nghaerfyrddin,  gan  Evan  Powel,  yn  y fiwyddyn 


Tair  pregetb  o eiddo  y Parch.  J.  Hervey  yw  yr  ncbod,  y rbai  a 
draddodwyd  ganddo  ar  ddyddian  gwyl  ac  ympryd  cyffredinol.  § 

fl6.  ‘ Y Sacrament  a’r  Aberth  Cristionogol.  Mewn  dnll  o Draeth- 
awd,  Myfyrdod,  a Gweddi,  ar  Natnr,  Rbannan,  a Bendithion,  y 

fCymmnn  Sanctaidd.  O waitb  Daniel  Brevint,  D.D.  Gynt  yn 
Ddeon  Lincoln.  A gyfieithwyd  allan  o’r  bedwaredd  Argrapbiad  yn 
Saesonaeg  Gan  W.  LI.  Gweinidog  Llandygai. 

* [Prin  y mae  eisieu  crybwyll  mai  nid  ffrwyth  ei  arsylliadau  ei  bun  ydoedd 
yr  amseroniau  a gyboeddid' ganddo.] 

t [Ymddengys  fod  rbeswm  arall  beb  law  cyfagosrwydd  Caergybi  i Ddulyn,  pa 
ham  yr  argrafi'ai  S.  Rh.  Lewys  ei  Amseroniau  yn  lie  olaf.  Yr  oedd  toll  drom 
yn  y dyddiau  hyny,  ac  byd  o gylch  y fl.  1830,  ar  amseroniau  a gyboeddid  yn 
yr  ynys  bon,  ond  nid  oedd  na  mâl  na  tbretb  arnynt  yn  yr  Ynys  Werdd.] 

Î Llythyr  Mr.  Owen  Roberts  ; a’r  Tracthodydd. 

§ Cofiant,  cyssylltedig  â’r  ‘ Myfyrdodau  ’ yn  Gymraeg,  t.  xi.  nodyn. 


462  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1761 

Ac  a Argraphwyd  yn  Llnndain  gan  Joan  Olfir,  yn  Bartholomew- 
Clôs,  yn  y Flwyddyn  1760.’  [12plyg : 144  tudalen.] 

Daniel  Brevint  ydoedd  frodor  o Jersey.  Cafodd  ei  ddysg  yng 
Ngholeg  yr  Iesn,  Rhydycliain,  lie  y gwnaed  ef  yn  A.C.  ac  yn  D.D. ; 
ac  wedi  hyny  cafodd  ei  godi  yn  ddeon  Lincoln.  Cyhoeddodd  y Parch. 
John  Wesley  dalfyriad  o’r  gwaith  hwn  o’i  eiddo,  i’w  ledaenn  ym 
mhhth  ei  ddilynwyr. 

1 7.  1 Casgliad  o Hymnan,  am  Grwymp  Dyn  yn  yr  Adda  Cyntaf,  a’i 
Gyfodjad  yn  yr  Ail : Neu,  Ddyn  wrth  Nat  nr  heb  ûn  Cyfiawnder,  a 
Christ  yn  bob  Pêth.  Gan  Morgan  Rhys. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  Rhys  Thomas  pi  Heol  Awst. 
Lie  gelHr  cael  argraphn  pôb  math  o Lyfran.  1760.  Pris  Dwy 
Geinjog.’ 

18.  ‘ Select  Remains  of  John  Ray,  with  his  Life  by  W.  Denham, 
and  Itineraries,  including  his  Itinerarie  through  Wales,  Account  of 
the  Curiosities,  Religious  Houses,  Priories,  Wells,  Customs,  Super- 
stitions of  the  Welsh.  1760.’ 

19.  % 1 Llewelin  and  his  Bards.  By  John  Walters.  1760/ 

[Y  mae  yr  awdwr  wedi  rhagamseru  y gwaith  hwn  ugain  mlynedd  gyfan. 
Gweler  rhif  15,  d.f.  1780.] 

Barddoniaeth  hanesol  gywrain,  ac  ymddengys  mai  argraffiad 
cyfrinachol  ydoedd. 

20.  % ‘ Edgar  and  Elfrida,  with  the  Defeat  of  Hoel,  Prince  of 
Wales.  By  T.  de  Monmouth.’ 

Argraffwyd  yn  gyfrinachol  o ddeutu  1760. 

1761. 

1.  1 Rheolau  a Threfniadau  yr  Unol  Gymdeithasau  a Sefydlwyd 
yn  Llundain,  Bristo,  &c. 

Bala,  Argraphwyd  gan  John  Rowland.’* 

Rheolau  cymdeithasau  y Methodistiaid  Wesleyaidd  yw  y rhai  hyn, 
wedi  eu  cyhoeddi  a’u  lledaenu  ym  mhlith  y Methodistiaid  Calfinaidd, 
89  o flynyddau  cyn  i’r  corff  Wesleyaidd  ymsefydlu  yn  Gymraeg  yn 
y Dywysogaeth.  Awdwr  efengylaidd  ‘ Methodistiaeth  Cymru  ’ a 
ddywed  wrth  son  am  y Mrd.  Foulkes,  a John  Evans  o’r  Bala,  ‘ Cy- 
hoerldwyd  ganddynt  tua’r  pryd  hyn,  sef  1759,  ddwy  bregeth  o 
eiddo  Mr.  Charles  Wesley,  a “Phrif  Physygwriaeth  yr  Oesoedd  gynt,” 

* [Yn  ol  y cyfargraif  a welais  i,  fel  hyn  y mae  y rhagddalen : — * Natur 
Bwriad  a Cyffredin  Rheolau  y Cymdeithasai  unedig  yn  Llyndain,  Bristol, 
Kingswood,  &c  Argraphwyd  yn  y Bala  gan  John  Rowland  yn  y Flwyddyn 
1761.’  Cynnwys  y llyfryn  16  o dudalenau  12plyg.  Ar  dudalen  13  ceir  llof- 
nodiad  John  Wesley  a Charles  Wesley.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


463 


1761] 


o waitli  y Parch.  John  Wesley  ; ac  yn  1761,  cyhoeddwyd  llyfr  arall, 
sef,  “ Rheolau  yr  Unol  G-ymdeithasau,  a sefydlwyd  yn  Llundain, 
Bristol,  a lleoedd  eraill.”  ’* 

2.  ‘ Byrr  Hanes  am  Fywyd  a Marwolaeth  Nathaniel  Othen,  yr  hwn 
a saethwyd  i farwolaeth  y’nghastell  Dover,  y 26  o hydref,  1757.  A 
gyfieithwyd  gan  J ohn  Evans. 

Argraphwyd  yn  y Bala,  gan  John  Rowland/ 

3.  ‘ The  Wandering  Jew,  neu’r  Crydd  o Gaersalem.’ 

4.  1 Coppi  o Lythyr  yr  hwn  a gafwyd  Tann  Garreg,  ymmha  un 
y mae  amry w Gynghorion  da  a bnddiol ; eithr  yn  fwyaf  enwedigol 
ynghylch  cadw  y Sabboth.’ 

5.  * Marwnad  y Parchedig  Mr.  Gryffydd  Jones,  Gweinidog  Llan- 
ddowror,  a Llandeilo-fach  ; yn  Sir  Gaerfyrddin.  Yr  hwn  a fn  Farw 
yr  8fed  o Ebrül,  1761.  Colled  pa  un  ddylai  fod  o fawr  Alar  i Bawb 
trwy  Gymru.  Ynghŷd  a Gair  o Annogaeth  i’r  Bendefiges  Anrhy- 
deddus  Madam  Bevans,f  i ddwyn  yr  achos  mawr  dajonns  yn  y blaen ; 
Sef  yr  Ysgolion  rhad.  Gan  William  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  Evan  Powell,  yn  Heol  y Prior, 
1761/ 

6.  ‘ Piety  the  Best  Portion.  By  W.  Herbert/ 

William  Herbert  oedd  yn  byw  ym  Mrechfa,  sir  Gaerfyrddin. 
Ymnnodd  â’r'Bedyddwyr  yn  Nhredwstan,  trwy  droch-fedyddiad  yn 
1731.  Dechreuodd  bregethn  yn  1736.  Ordeiniwyd  ef  i gynnorth- 
wy°  gweinidog  Maes  y Berllan  yn  1738.  Bn  farw  yn  1742,  yn  45 
oed,  a chladdwyd  ef  ym  mynwent  plwyf  Llyswen,  lie  y mae  careg 
ar  ei  fedd.  Fel  pregethwr,  dywedir  ei  fod  yn  wr  deallus  a doniol, 
a’i  weinidogaeih  yn  ddefnyddiol  a derbyniol.  Heb  law  y llyfryn 
uchod,  efe  a ysgrifenodd  draethodyn  yn  cymharu  crefydd  i ffon,  yn 
Seisonaeg,  o’r  enw  ‘ The  Spiritual  Staff,’  yr  hwn  a gyhoeddwyd  yn  y 
‘ Spiritual  Magazine,’  yn  yr  oes  hòno.  Cyhoeddwyd  hefyd,  ym 
mhen  blynyddoedd,  ac  wedi  ei  farwolaeth  fel  yr  un  uchod,  lyfryn 
Cymraeg  o’i  eiddo.  J Y mae  hwnw  wedi  ei  amseru  fel  hyn : — ‘ Wm. 
Herbert.  Llandefathew,  13eg§  o Fedi,  1732.’ 

* Methodistiaeth  Cymru,  gan  J.  Hughes,  cyf.  i.  t.  502. 

+ [‘Annogaeth  i’r  Ddwyfol,  a’r  Anrhydeddus  Madam  Bevans/  yn  fy  ad- 
ysgiifen  i.] 

X Hanes  y Bedyddwyr,  t.  97,  &c.,  a 382. 

§ [Yr  wyf  yn  ammheu  fod  y ffurf  wrthun  ‘13 eg’  yn  cael  ei  harfer  mor 
gynnar  a hyn.  Peth  pur  ddiweddar  yw  yr  ynfydrwydd  o chwanegu  -eg  ar  ol 
y rhifnodau  o ddeg  i ugain  ; ac  -ain  ar  ol  ugain  ac  uchod.] 


464 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1761 


7.  ‘ Marwnad  ar  ol  Mari,  Gwraig  Richard  Howel,  o Bryn-y- 
Deintir.  Yr  lion  a derfynodd  ei  Hoes  y 4o  Chwefror,  1761.  Gan 
William  Jones.  At  ba  un  y ’chwanegwyd  Hymn  Newydd,  &c. 

Argraphwyd  yng  1ST ghaerfyrddin,  gan  Rhys  Tomos,  yn  Heol  Awst, 

1761/ 

8.  ‘ Oofiadnr  Prydlon  Lloegr,  &c.  A gyfieithwyd  o’r  Saesneg  i’r 
Gymraeg,  gan  E.  Ellis,  Gweinidog  Eglwys  Rhos  a Llandidno. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys,  yn  y flwyddyn, 

1761.’ 

Hanes  ydyw  am  nn  Mr.  Richard  Brightley,  gweinidog  perthynol 
i’r  Eglwys  Sefydledig,  yr  hwn  a fu  farw  yn  ei  areithfa. 

9.  1 Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  at  yr  Eglwysi 
y Perthynant  iddynt. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd,  gan  Evan  Powel,  yn  Heol  y Prior, 
1761.’ 

10.  ‘ Trefn  Rhagluniaeth  yn  groes  i Naturiaeth.  a disgwyliad 
Dyn : yr  hwn  (yn  gyffredin)  a elwir  Golud. 

Ac  Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin  gan  Rhys  Tomos  tros  T. 
Williams.  1761.’ 

11.  t ‘ A Sketch  of  the  Life  and  Character  of  the  Reverend  and 
Pious  Mr.  Griffith  Jones,  late  Rector  of  Llanddowror  in  Carmarthen- 
shire, the  first  Projector  and  Conductor  of  the  Welch  Circulating 
Schools  throught  the  Principality  of  Wales. 

Printed  by  J.  Oliver,  London.’ 

12.  ‘ A Memorial  of  Ancient  British  Piety  : or  a British  Martyr- 
ology.  Giving  a short  Account  of  all  such  Britons  as  have  been 
renowned  for  their  extraordinary  Piety  and  Sanctity.  To  which  is 
annexed,  A Translation  of  two  ancient  Saxon  Manuscripts,  relating 
to  the  Burying  Places  of  the  English  Saints.  From  the  Library  of 
Bennet  College,  Cambridge. 

London : Printed  for  W.  Needham,  over  against  Gray’s  Inn  Gate 
in  Holborn.  1761.’ 

13.  £ Damnegion  Iesn  Grist  ar  Gan.  Gan  Joseph  John. 

Joseph  John  ydoedd  enedigol  o gymmydogaeth  y Mynydd  Bach, 
ger  Llandeilo  Fawr,  yn  sir  Gaerfyrddin,  ac  aelod  o’r  gynnulleidfa 
Ymneillduol  yng  Nghapel  Isaac.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Athrofa 
Caerfyrddin  dan  y Parch.  T.  Perrot.  Cyhoeddwvd  y gwaith  uchod 
wedi  ei  farwolaeth  gan  weinidog  Capel  Isaac,  y Parch.  T.  Williams, 
awdwr  yr  ‘ Oes-Lyfr.’  Bu  farw  Ebrill  2,  1752.* 

* Y Beirniad , 1862,  t.  247. 


1762] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


465 


1782. 

1.  ‘ Rhodd  oren  Rhieni  i’w  Plant.  I.  Yn  cynnwys  Catechism  yr 
Eglwys.  ii.  Holion  ac  Attebion,  allan  o’r  ysgrythyr  Lân.  in. 
Bnchedde’r  Eglwyswyr,  &c. 

Mwythig.  ’ 

2.  1 Pantheologia,  Nen  Hanes  Holl  Grefyddau’r  Byd,  &c.  At  yr 
hyn  y chwanegwyd  ISTodan  yn  rhoi  Hanesion  am  amrywiol  iawn  o 
wledydd  yn  Europe,  Asia,  Affrica,  ac  America ; en  sefyllfa,  en  mar- 
siandiaeth,  en  Ehangder,  ynghyda  moesan,  dysc,  arferion,  ymborth, 
a dull  gwisgoedd,  a threfn  bywyd,  en  Trigolion ; Wedi  ei  dynnn  allan 
o’r  awdwyr  diweddaraf,  Goren,  a Chywreiniaf,  Gan  W.  Williams, 
Gweinidog  o Eglwys  Loegr. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  Ey.  a Day.  Powell,  yn  Heol  y Prior, 
yn  y flwyddyn  1762.’ 

Y mae  y nodyn  canlynol  ar  waelod  tndalen  121 : — ‘ lUg0  Boed 

hysbys  i’r  Wlâd  argraphn’r  Llyfr  hwn  oddiyma  allan  gan  J.  Ross, 
yn  Nghaerfyrddin,  1763  ;’  ac  nn  arall  ar  waelod  t.  499  : — ‘ Ar- 

graphwyd o hyn  yma  allan  gan  E.  Evans,  yn  Aberhonddn.’  Bn  y llyfr 
dair  blynedd  ar  ddeg  yn  dyfod  o’r  wasg,  yn  rhanan  anghyfartal.  Y 
mae  yn  llyfr  trwchns,  yn  cynnwys  654  o dndalenan  12plyg. 

3.  ‘ Pnmtheng  Araith,  ar  Amryw  Destnnan  a osodwyd  allan  mewn 
Cymdeithas  gyhoedd  wrth  Arwydd-arf  y Erenhines,  yn  Heol  y Porth 
newỳdd  yn  Llnndain.  Gan  T.  Wet  her  all.  Wedi  ei  gyfieithn  er 
lies  i’r  Cymrn:  Gan  y Parchedig  Mr.  D.  Rowland:  Gweinidog  yr 
Efengyl  yn  Llangeitho. 

Argraphwyd  yng  N ghaerfyr ddin : gan  Rhys  Tomos,  yn  Heol 
Awst:  1763.’ 

Y mae  iddo  ragymadrodd  gan  y Parch.  Peter  Williams,  a hymn 
yn  ei  ddiwedd  ar  ‘ Wyrthian  Dnw.’ 

4.  ‘ Cerdd  o Alarnad  ar  ol  Mrs.  Gwen  Williams,  Gwraig  y 
Parchedig  Mr.  Evan  Williams  o Lannwchllyn  yn  Sir  Eeirionydd,  yr 
hon  a derfynodd  ei  Hoes  Hydr.  26.  1762.’ 

Ar  ei  ddiwedd  dywedir — ‘ William  Jones  ai  Cant,’  ac  1 Argraph- 
wr  John  Rowland  Bala.’ 

5.  ‘ Cofrestr  o Gymdeithas  y Cymmrodorion  yn  Llnndain : Gwyl 
Ddewi,  1762,  A Sylfaenwyd  Fis  Medi,  mdccli.  Er  Anrhydedd  en 
Gwlad  a’n  Hiaith,  Cyimyddiad  Cyfeillgarwch  yn  en  plith  en  hunain, 
a Gwybodaeth  anianol  ym  mhhth  y Cymry  yn  gyffredinol : Ac  a 
ymgyfarfyddant  yn  Nhafarn  yr  Hanner-Llenad  yn  Cheapside,  yn  yr 
Hwyr,  y Mercher  cyntaf  o bob  Mis  trwy’r  Flwyddyn. 

59 


466  LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY.  [1762 

Llundain : Argraphwyd  gan  William  Roberts,  Printiwr  y 

Gymdeithas,  m.dcc.lxii.’* 

6.  ‘ Dwy  Ffurf  o Weddi.  Gan  y Parchedig Mr.  Griffith  Jones, 
gynt  Periglor  Llanddowror,  yn  sir  Gaerfyrddin.  Yr  ail  Argraphiad.t 

Llundain,  Argraphwyd  gan  J.  a W.  Olifer,  1762.’ 

7.  ‘YMoro  Wydr.  Gan  W.  Williams.  1762.’+ 

[‘Tebygol  mai  yr  argraffiad  cyntaf  o’r  “Caniadau  ar  y Môr  o Wydr”  ydoedd 
hwn,  yn  cynnwys  yr  “Hosanna  i Fab  Dafydd,”  gyda  cbwanegiadau.  Gwel- 
som  gopi  o bono,  ond  yr  oedd  yr  wyneb-ddalen  yn  eisieu.  Cynnwysa  Rag- 
ymadrodd  mewn  rbyddiaitb,  a naw  o ganiadau  heb  law  yr  bymnau ; yn  yr  olaf 
o’r  caniadau  byn  y mae  “Ffydd  ac  Angbredinaeth,  Gras  a Sercbiadau  Natur, 
yn  cael  eu  darlunio  mewn  Cân  Benrydd.”§  Math  o alarnad  ydyw,  a’r  ymgais 
cyntaf  i gyfansoddi  yn  Gymraeg  ar  y mesur  anghyfawdl.  Oddi  wrth  Hysbysiad 
yn  niwedd  “Attebiad  Philo-Evangelius  i Martha  Philopur”  yn  1763,  ym- 
ddengys  fod  y llyfr  hwn  yn  dra  chymmeradwy,  gan  y dywedir  “y  gwerthwyd 
tros  ddeuddeg  cant”  o hono  ‘,‘mewn  ychydig  fisoedd,”  a bod  galwad  am  argraffiad 
newydd.  Method  yr  ysgrifenydd  gael  amseriad  yr  ail  a’r  trydydd  argraffiad, 
ond  daeth  y pedwerydd  allan  yn  1773,  a’r  pummed  yn  1795. 

Mae  y “ Môr  o Wydr”  yn  llai  llyfr  na’r  “ Aleluia,”  yn  cynnwys  yr  Hymnau 
o 243  hyd  383,  yn  argraffiad  1811  o holl  Hymnau  yr  awdwr.  Cyfieithiad  o 
hymn  Seisoneg  Williams  yw  yr  olaf,  gan  ei  fab,  y Parchedig  John  Williams, 
golygydd  yr  argraffiad  hwnw.  Gadawyd  yr  hysbysiad  hwn  allan  yn  argraffiad 
mawr  Mackenzie. 

Am  yr  hymnau  hyn,  dywed  yr  awdwr  yn  ei  Ragymadrodd  crybwylledig : — • 
“Nid  oes  yma  ond  ychydig  Hymnau  nas  gall  y gwanaf  yn  yr  eglwys  eu  canu, 
am  ei  bod  naill  ai  yn  y dull  o weddi  am  ry w rai  o roddion  y cyfammod  newydd, 
neu  achwyniad  am  bechod,  lie  mae  llawer  o’r  rhai  cyntaf  yn  ffaelu  cael  eu  canu 
gan  rai  o herwydd  y 11a wn  sicrwydd  ffydd  sydd  ynddynt  am  fywyd  tragwyddol. 
Fel  y maent,  byddent  er  can  bendith  trwy  bob  ardal  sydd  wedi  cadw’r  iaith 
Gymraeg  tan  eu  hadenydd.”  Ymddengys  wrth  hyn  ei  fod  yn  ymdrechu  ysgoi 
un  anfantais  oedd  yn  perthynu  i’w  lyfr  cyntaf,  sef  yr  “ Aleluia.  ”’]|| 

8.  ^[  ‘ Traethawd  Byrr  yn  dangos  beth-yw’r  Anedigaeth  Newydd 
Ynghyd  a difrifol  annogaeth  i ymofyn  am  dani  A gyfiaetbwyd  i’r 
Gymmraeg  er  Bndd  i’r  Cymru. 

Argraphwyd  yn  y Bala  gan  John  Rowland  tros  John  Roberts.’ 

Y mae  yn  terfynu — ‘ Dy  Gyfaill  yn  yr  Arglwydd  W.  A. ;’  a’i 
faint  yw  16  tudalen  12plyg.  Y cyhoeddwr  ydoedd  Sion  Rhobert 
Lewys,  Caergybi.§ ** 

* Gwel  rhif  17,  d.f.  1759. 

+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1737. 

X Coafint  Mr.  Williams , yn  y Drysorfa,  llyfr  ii.  gan  y Parch.  T.  Charles. 
[Fel  hyn  y saif  yr  enw  yn  argraffiad  cyflawn  Caerfyrddin,  1811  : — ‘ Caniadau  y 
rhai  sydd  ar  y Môr  o Wydr,  &c.  i Frenin  y Saint.’] 

§ Yn  yr  hen  argraffiad,  mae  y penawd  i’r  gân  hon  yn  llawn  fel  y canlyn: — 
‘Ffydd  ac  Anghrediniaeth,  Gras  a Serchiadau  Natur,  yn  cael  eu  darlunio, 
mewn  Can  Benrydd  : neu,  Galarnad  Eusebius,  yr  hwn  a gafodd  lawer  o groes 
ragluniaeth,  yn  enwedig  claddu  amryw  o’i  gyfnesafiaid. ’ — M.D. 

H Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 

**  Gwel  rhif  13,  d.f.  1760. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


467 


1762] 


9.  ‘The  Christian  Covenant,  or  the  Baptismal  Vow,  as  stated  in 
our  Church  Catechism,  &c.  By  the  late  Rev.  Mr.  Griffith  Jones. 
The  Second  Edition. 

London:  Printed  by  J.  and  W.  Oliver,  in  Bartholomew- Close, 
near  West  Smithfìeld.  mdcclxii.’ 

Ni  allodd  yr  ysgrifenydd  weled  yr  argraffiad  cyntaf  yn  Seisonaeg 
o’r  rhan  hon  o waith  Mr.  Jones. 

10.  ‘ The  Christian  Faith,  or  the  Apostles’  Creed  spiritually  ex- 
plained. By  Questions  and  Answers.  By  the  late  Rev.  Griffith 
Jones. 

London : Printed  by  J.  and  W.  Oliver,  in  Bartholomew-Close, 
near  West  Smithfield.  mdcclxii.’ 

11.  ‘ Cydymaith  yr  Allor,  yn  dangos  ISTatur  ac  Angenrheidrwydd 
o ymbaratoi  i’r  Sacrament,  mewn  trefn  i dderbyn  yn  deilwng  y 
Cymmun  Sanctaidd.  Ymmha  un  y Profir  fod  yr  holl  ofn  a’r  arswyd 
(ynghylch  Bwytta  ac  yfed  yn  anheilwng,  ac  i fod  yn  Euog  o Ddam- 
nedigaeth  i ni  ein  hunain  wrth  hynny)  yn  ddisail  ;"ac  yn  anwarantedig, 
&c.  Gwedi  ei  gyfieithu  i’r  Cymraeg,  gan  L.  E. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  Stafford  Prys.  1762.’ 

Y mae  hwn  yn  drydydd  argraffiad  o’r  ‘ Cydymaith  i’r  Allor.’* 
Arwyddir  ‘ Y Rhagymadrodd  ’ gan  W.  Y.  Arferid  ei  gydrwymo  â 
‘Llyfr  Gweddi-Gyffredin  ’ y Mwythig.  f 

12.  ‘ Y Drydydd  Ran  o Ganiadau  Sion ; neu  Hymnau  ac  Odlau 
Ysprydol.  Gan  John  Thomas. 

Bristol : Argraphwyd  gan  E.  Farley.  1762.  Pris  Tair  Ceiniog.’ 

13.  ‘ Sketch  of  the  Life  and  Character  of  the  Reverend  and  Pious 
Mr.  Griffith  Jones,  late  Rector  of  Llanddowror,  in  Carmarthenshire; 
The  first  Projector  and  Conductor  of  the  Welsh  Circulating  Schools 
throughout  the  Principality  of  Wales. 

London : Printed  and  Sold  by  J.  and  W.  Oliver  in  Bartholomew- 
Close,  mdcclxii.  [Price  Sixpence].’ 

14.  ‘ Llythyr  Martha  Philopur  at  y Parchedig  Philo  Evangelius  ei 
Hathro.  Yn  mynegu  iddo  ei  Phrofiad,  a’r  Testynau  hynny  o’r 
Ysgrythur  a ddaeth  i’w  Chôf,  i gadarnhau  y Gwaith  rhyfeddol  ac 
anghynefin  o eiddo’r  Arglwydd,  a ymddangosodd  ar  Eneidieu  Lluoedd 
o Bobl  yn  Sir  Aberteifi,  ac  sydd  yr  awrhon  yn  taenu  ar  lied  i Eglwysi 
Cymdogaethol.  Gan  W.  Williams. 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1715  ; rhif  4,  d.f.  1753  ; a hwn  yma. 
t Gwel  rhif  7,  d.f.  1760. 


468  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1763 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  E.  Powell,  yn  Heol-Prior.  1762.’ 

15.  ‘ Llais  y Durtur : Sef  Gwalioddiad  Grasol  Crist  ar  Bechadur- 
iaid.  Heu  Bregeth  a Bregetliwyd  yn  Llanddewi  Tach.  1.  1761.  Ar 
Dat.  iii.  20.  Wele,  yr  wyf  yn  sefyll  wrtli  y drws,  ac  yn  cnro,  &c. 
Gan  y parchedig  Mr.  D.  Howland.  Gweinidog  yr  Efengyl  yn 
Llangeitho. 

Argraphwyd  yn  1ST ghaerfŷr  ddin  tros  T.  Davies,  gan  Rhys  Tomos, 
yn  Heol  Awst.  1762.  Pris  dŵy  Geiniog.’ 

16.  % 1 Hyfforddiadau  i Ymarferiad  Defosiynol  yn  yr  Eglwys. 

Llundain.’  * 

17.  ‘Proposals  for  Enriching  the  Principality  of  Wales  : Hnmbly 
Submitted  to  the  Consideration  of  his  Countrymen,  By  Giraldus 
Cambrensis.  The  Second  Edition,  f 

Gloucester,  Printed  by  R.  Raikes,  and  J.  Millan,  in  London, 
m.dcc.lxii.  Price  one  Shilling  and  Sixpence.’  [8vo.] 

18.  ‘ The  Private  Act  of  Parliament  dividing  between  the 
Duke  of  Beaufort  (as  Lord  of  the  Manor  of  Swansea)  and  the 
Burgesses,  the  Waste  Grounds  called  Town  Hall  and  Burroughs, 
1762.’ 

19.  [‘The  Life  of  Richard  Hash,  Esq.  By  O.  Goldsmith.’ 
8 vo.  1762.] 

20.  [‘  Gorfoledd  ym  Mhebyll  Seion : neu  ychydig  o Destynau 
o’r  Yscrythyr  wedi  eu  tro,i  mewn  ffordd^o  Pawl,  yng  hyd  â Chân  o 
hanes  Pechod.  Gan  Dafydd  William,  o Blwyf  Llandeilo  fâch  yn 
Sir  Eorganwg,  ger  llaw  Pont  ar  Ddu-lâs. 

Argraphwyd  yn  Hghaerfyrddin  gan  Rees  Thomas,  yn  Heol  Awst. 
Lie  gellir  cael  Argraphu  pob  math  o Lyfrau.  Pris  tair  Ceiniog.’ 

Nid  oes  dyddiad  wrth  y llyfr  hwn  ; ond  tybir  mai  o gylch  y flwyddyn  hon  yr 
ymddangosodd  ; o leiaf  y mae  yn  ddilys  iddo  gael  ei  gyhoeddi  cyn  diwedd  y fl. 
1764  ; canys  canfyddir  iddo  gael  ei  argraffu  gan  Rys  Tomas,  ac  efe  eto  yng 
Nghaerfyrddin  ; ond  symmudodd  ef  i Lanymddyfri  yn  1764,  fel  y canfyddir  wrth 
fod  T'hai  o’i  lyfrau  y flwyddyn  hòno  yn  dwyn  argraffeb  Caerfyrddin,  ac  ereill 
un  Llanymddyfri.  Ail  argrafflad  o hwn,  y mae  yn  debyg,  yw  rhif  10,  d.f. 
1782,  ac  argrafliadau  diweddarach  yw  rhif  13,  d.f.  1797,  a rldf  13,  d.f.  1798.] 

1783. 

1.  ‘ Diddanwch  Teuluaidd ; y Llyfr  Cyntaf : yn  cynnwys  Gwaith  y 
Parchedig  Mr.  Goronwy  Owen,  Lewis  Morris,  Esq;  a Mr.  Huw 
Huws,  &c.  Beirdd  Mon  Mam-Gymru,  ac  Aelodau  o Gymdeithas  y 
Cymmrodorion.  O Gasgliad  Huw  Jones,  o Langwm,  C.C.C. 

* Llythyr  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 
t Gwel  rhif  6,  d.f.  1755. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


469 


1763] 


Lliindain : Argraphwyd  gan  Wiliams  Roberts,  Printiwr  y Gym- 
deitbas.  m.dcc.lxiii.  [Pris  Deunaw  yn  rhydd,  a Deuswllt  yn  rhwym.’] 
[12plyg:  38+266  = 804  tudalen.] 

Gronwy  Owen,  A.C.,  ydoedd  fab  i Owain  Gronwy,  o blwyf  Llan- 
fair  Matliafarn  Eithaf,  ym  Mon,  lie  y ganwyd  ef  Ionawr  1,  1722. 
Dyn  tlawd  yn  y byd  ydoedd  ei  dad ; ond  er  pob  anfanteision  daeth 
Gronwy  ym  mlaen  fel  ag  i fod  yn  allnog  i fod  yn  gynnortbwywr  yn 
Ysgol  Ramadegol  Pwllbeli  yn  bymtbeg  oed.  Cafodd  ei  ddysg  yn 
Rhydycbain,  trwy  haelioni  Mr.  Edward  Wynn  o Fodewryd,  lie  y 
cyrhaeddodd  ei  radd  o A.C.  Ordeiniwyd  ef  yn  ddiacon  yn  1745, 
pryd  y cafodd  guradiaetb  ei  blwyf  genedigol.  Wedi  byny  bn  yn 
gurad  yng  Hghroesoswallt,  lie  y priododd  yn  1747.  Symmudodd  i 
Donnington  yn  1746,  lie  yr  oedd  yn  cadw  ysgol  ac  yn  gwasanaetbn 
plwyf  TJppington.  Yn  1753  efe  a symmndodd  i Walton  [ger  Llyn- 
lleifiad],  yn  sir  Lancaster;  ac  yn  1755,  i ISTortbolt,  ym  Middlesecs. 
Gan  ei  fod  yn  metbn  cael  lie  i gynnal  ei  denln,  efe  yn  1757  a ofynodd 
ac  a gafodd  gynnortbwy  gan  Gymdeitbas  y Cymmrodorion  er  symmnd 
i America,  lie  y cafodd  swydd  mewn  coleg  yn  Wiliamsburg,  yn 
Virginia,  o Broffesor  yr  ieitboedd  dysgedig,  gyda  200p.  yn  y flwydd- 
yn  o gyflog.  Cafodd  wedi  byny  fywoliaeth  St.  Andreas,  yn 
Brunswig,  Virginia,  o’r  lie  y clywyd  ddiweddaf  oddi  wrtbo,  ar  yr 
28fed  o Orpbenaf,  1767.  Tybir  iddo  farw  yn  1770,  yn  48  oed.* 

Crybwyllasom  o’r  blaen  am  L.  Morris f a H.  Jones.  J Am 

Huw  Huws,  nëu  Hugh  Hughes  (y  Bardd  Cocb),  yr  oedd  yn  fab 
i Gruffydd  Hughes,  Llwydiartb  Esgob,  ger  Llanercb  y Medd,  ym 
Mon,  ac  yn  bercben  yr  etifeddiaetb  bòno,  yr  bon  a ddisgynasai  iddo 
oddi  wrtb  ei  bynafiaid,  y rbai  oeddynt  yn  deilliaw  oddi  wrtb  dylwytb 
Tegeryn  ab  Carwyd,  arglwydd  Tŵr  Celyn,  ym  Mon.  Ganwyd  ef 
Mawrtb  22,  1693.  Hid  yw  yn  ymddangos  iddo  dderbyn  dysg 
belaetb  pan  yn  facbgen  ; ond  trwy  ddiwydrwydd,  efe  a gyrbaeddodd 
radd  gymmesur  o wybodaetb  yn  y Gymraeg  a Seisonaeg,  fel  yr  ydoedd 
yn  cynnyddu  mewn  blynyddoedd ; yn  wir,  i’r  fatb  radd'au  ag  y gallai 
brydyddu  yn  y ddwy  iaitb  ucbod.  Heb  law  ei  lyfrau  a gofrestrir 
yma,  ceir  petb  o’i  waitb  yn  y llyfr  ucbod,  y ‘ Blodeugerdd,’§  a’r 
‘ Dewisol  Ganiadau.’  Am  y ‘ Diddanwcb  i’w  Feddiannydd,’  cyhoedd- 
wyd  ef,  meddir,  o dan  olygiad  Wm.  Griffith,  gynt  o Benmynydd, 
wedi  byny  o Gaergybi.  Gadawodd  lawer  o lyfrau  ar  ei  ol  mewn 
ysgrif,  yn  cynnwys  acbau,  caniadau,  hanesion,  a cbofion.  Bu  farw 
Ebrill  6,  1776,  yn  83  oed.|| 

2.  ‘ Troedigaetb  yr  Atheist,  neu  Lygaid  yr  Angrhedadyn  wedi  eu 
Hagor.  Gan  roddi  cyflawn  a Gwir  Hanes  Mr.  Wright,  Gwr  Bon- 
beddig,  yr  bwn  oedd  yn  byw  yn  Nhref  Guernsey,  efe  oedd  wir  atheist, 

* Williams’s  Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 
f Gwel  rbif  5,  d.f.  1735. 

Í Gwel  rbif  1,  d.f.  1759. 

§ Gwel  rbif  6,  d.f.  1752. 

H Williams’s  Eminent  Welshmen.  [Yn  ol  y gwaith  hwn,  yn  1722  y ganed  ef  ; 
sef  yn  yr  un  flwyddyn  â Gronwy  Owen  : ond  os  felly,  nis  gallasai  fod  yn  S3  yn 
yn  y fl.  1776,  yr  bon  yw  blwyddyn  ei  farwolaeth,  yn  ol  yr  un  awdurdod.] 


470 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1763 


ac  ni  chynhwrysan  ef  i nn  o’i  blant  i fyned  i’r  Eglwys,  gan  fynych 
adrodd  iddynt  fod  Pob  pèth  yn  dwad  wrtb  Natnr.  Yn  dangos  fel 
yr  ymddangosodd  Angel  i’r  Eneth,  yr  bon  oedd  ddeg  oed,  &c.  A 
gyfieitbwyd  gan  John  Vanghan. 

Dimbech  27  Mai,  Argraphwyd  yn  y fl.  1763.’ 

3.  1 Cyngor  Difrifol  i gadw  Dydd  yr  Arglwydd. 

Argraphwyd  yn  Llnndain,  ac  a wertbir  gan  Hngb  Jones,  o 
Langwm.’ 

4.  ‘ Coffadwijaetb  y Cyfiawn  a’i  Ddedwyddwcb ; nen  Farwnad 
Joseph  Thomas,  o’r  Dyffryn  ym  Margam,  yn  Sir  Forganwg.  Yr 
hwn  a ymadawodd  ar  Byd  hwn,  Mai  17, 1763,  &c.  A gyfansoddwyd 
gan  Dafydd  William. 

Caerfyrddin:  Argrapbwyd  gan  E.  Powell,  yn  Heoí-y-Prior,  1763.’ 

Dafydd  William  a ddechrenodd  bregetbu  mewn  cyssylltiad  â’r 
Metbodistiaid  Calfinaidd,  ac  a anfonwyd  i Forganwg  i gadw  nn  o 
Ysgobon  Rhad  Madam  Be  van  (nen  G.  Jones,  Llanddowror).  Ym 
mben  amser  ymnnodd  â’r  Bedyddwyr,  ac  yr  oedd  yn  nn  o aelodan,  a 
gweinidog  cyntaf  en  beglwys  yng  Nghroes  y Parc,  Llanbedr  ar  Fro, 
Morganwg.  Bn  farw  yn  1794.* 

5.  ‘ Diferyn  Dewisol  o Fel  o’r  Graig  Crist.  Yen  Air  byr  o Gyngor 
i Sainct  a Pbecbadnr.  Yn  Saeson-aeg  gan  T.  Wilcocs.  Yewydd 
Gyfieitbn  o’r  42  Argraphiad ; fe  wertbwyd  o bono  yn  Saeson-aeg, 
Cbwe  Ugain  Mil.  At  ba  nn  y ’chwanegwyd  Hymn  am  Gariad  Crist. 
Yewydd  Gyfieitbn  o waitb  Dr.  Watts. 

Argraphedig  gan  it.  Tomas  a J.  Boss,  ac  ar  werth  ganddynt  hwy 
yn  en  Hargrapbdy  Yewydd  yn  Heol  Awst,  a chan  Mr.  J.  Williams, 
vn  Heol  V Groes,  yng  Yghaerfyrddin : a chan  M.  Be  van:  yn  Abertawe. 
1763.  [Pris  Dwy  Geiniog].’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,  ac  ef  allai  yn  ail  gyfieithiad  befyd.f 

6.  ‘Difyrwcb  i’r  Pererinion  o Fawl  i’r  Oen.  Nen  Gasgliad  o 
Hymn  an  ar  amryw  Ystyriaetban  allan  o’r  Ysgrytbyr  Lan.  Gan 
Dafydd  Jones,  o Gayo. 

Caerfyrddin : Argrapbwyd  dros  yr  Awdwr,  gan  Ev.  Powell,  yn 
Heol-y-Prior.  1763.’ 

7.  ‘ Atteb  Pbilo-Evangelins  i Martha  Philopnr.  Gan  William 
Williams,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  D.  Jones,  t.  613,  617. 

+ Gwel  rhif  11,  d.f.  1740. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


471 


1763] 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  R.  Tomas  a J.  Ross,  yn  Heol  Awst, 
1763.  Lie  y dygir  Argraphyddiaeth  ym  mlaen  yn  ei  Loll  rannau  ar 
Lythyrenau  Newyddion  yn  y dull  mwyaf  cywrain.’ 

8.  ‘ Helaetlirwydd  o Ras  i’r  Pennaf  o Bechaduriaid,  Mewn  cywir 
Hanes  o Fywyd  a Marwolaeth  Jolm  Bnnyan.  Neu  Fyrr  Ddadcudd- 
iad  o ragorol  Drugaredd  Duw  yng  Nghrist  iddo  ef,  &c.  Wedi  ei 
ei  gyfìeithu  o’r  newydd  yn  ol  y nawfed  Argrapliiad  yn  Saesonaeg. 

Caerfyrddin : ArgrapTiwyd  yn  Heol  Awst,  ae  ar  werth  yno  gan  R. 
Tomos  a J.  Ross.  1763.  Pris  Swllt.’ 

Yr  oedd  hwn,  ymddengys,  yn  ail  gyfieithiad,  yn  gystal  ag  yn 
ail  argraffiad.# 

9.  1 Llythyr  oddiwrth  Gymanfa  o Weinidogion  at  yr  amryw  Eglwysi 
y Perthynant  iddynt. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  Ev.  Powell,  yn  Heol-y- Prior,  dros 
y Parchedig  Mr.  Timothy  Thomas.  1763.  ígg|P  Ac  yr  wyf  yn 
goheithio  y bydd  i bwy  bynnag  o Barchedig  gyfeillion  Mr.  T. 
Thomas,  ag  a fo  nn  peth  ganddynt  i’w  Argraphn,  adel  i mi  en  Gwas- 
anaethwr  gostyngedig  Evan  Powell,  gael  yr  anrhydedd  o’u  gwasan- 
aethn.’ 

10.  ‘Ffarwel  Weledig,  Groesaw  Anweledig  Bethan.  ISTeu  Rai 
Hymnau  o Fawl  i Dduw  a’r  Oen.  Y Rhan  Gyntaf.  Gan  W.  W illiams . 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  dros  yr  Awdw  gan  J.  Ross,  yr  unig 
Argraphydd  yn  y Parthau  hyn,  a ddugwyd  i fynn  yn  rheolaidd  i’r 
Gelfyddyd  honno.  Lie  gellir  cael  Argraphn  pob  math  o Lyfran  ar 
Lythyren  dda,  am  brîs  Gweddaidd.  m,dcc,lxiii.’ 

» 

Yr  amser  hyn  (ar  gefn  dalen  ddiweddaf  y llyfr  hwn)  y mynegir 
fod  ‘ yr  ail  ran  o Grefyddan’r  Byd’  ( = y Pantheologia),  ‘i’w  brintio  ar 
frys.’ 

[Yn  niwedd  y rhan  hon  oh  ‘Ffarwel  Weledig’  y mae  Marwnad  ‘Maria 
Sophia,’  ar  y mesur  diawdl,  neu  ‘gân  benrydd.’] 

11.  ‘ An  Act  obtained  by  Thomas  Hnghes,  Esq.  to  enable  him  to 
open  a Communication  ffrom  his  House  adjoining  Halkin  Mountain 
to  a House  at  Nant  y moch  in  Bagill,  Co.  Flint.  1763.’ 

12.  ‘ Rheol  o Addoliad  ac  Ymarfer  Duwioldeb  i’r  Hwsmon.  Neu 
Hyfforddiadau  y dichon  y rhai  Annysgedig  wybod  wrthynt  pa  fodd 
i’w  hymddwyn  eu  hunain  yn  eu  hamryw  D dyledswyddau  tuag  at 
Dduw  a phob  Dýn.  Gwedi  ei  gyfaddasu  at  synhwyrau  y cyffredin 
Bobl.  Gwedi  ei  gyfieithu  o’r  Saes’naeg  gan  Tho.  Jones,  Ficar 
Pennant.  1761. 


Gwel  rhif  6,  d.f.  1757. 


472  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [^64 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys,  yn  agos  i Farclmad 
y Garddwyr.  m.dcc.lxiii.’  70  tudalen  12plyg. 

13.  ‘ A Collection  of  Poems,  Principally  consisting  of  tlie  most 
Celebrated  Pieces  of  Sir  Charles  H anbury  Williams,  Knight  of 
the  Bath,  &e. 

London : Printed  for  Lynch,  near  Temple  Bar,  in  the  Strand, 

1763.  [Price  Two  Shillings  and  Sixpence.]  ’ 

Syr  Charles  Hanbury  Williams  ydoedd  ail  fab  i John  Hanbnry, 
Yswain,  o Bare  Pont  y Pwl,  yn  sir  Fynwy,  ac  a anwyd  Rhag.  8, 
1709;  ac  a fu  yn  A.S.  tros  Drefynwy.  Mabwysiadodd  y cyfenw 
Williams.  Bu  farw  Tachwedd  17,  1759. 

1784. 

1.  ‘ Bucheddau’r  Apostolion  a’r  Efengylwyr.  Mwythig.’  12plyg. 

Dyma  ail  argraffiad  o waith  yr  hen  Edward  Samuel*  ym  mhen 
trigain  mlynedd  ar  ol  y cyntaf. 

[Y  mae  yn  dyb  genyf  na  bu  ail  argraffiad  o’r  gwaith  hwn  nac  yn  y flwyddyn 
hon,  nac  mewn  un  flwyddyn  arall.  Cyffelybol  yw  mai  gwall  rhyw  ysgrifenydd 
neu  argraffydd  ydoedd  troi  1704  (y  flwyddyn  yr  ymddangosodd  gyntaf)  yn 

1764,  yr  hyn  a arweiniodd  i’r  camsyniad.  Y mae  diffyg  yr  argraffeb  yn  y cof- 
nodiad  yn  awgrymu  nas  gwelodd  ein  hawdwr  mo’r  llyfr ; ac  mai  ei  restru  a 
wnaeth  ar  awdurdod  rhywun  arall.] 

2.  ‘ Cyd  Gordiad  neu  Dremiad  ar  y Testament  Newydd,  Lie  y 
gwelir  ba  wirionedd  mae’r  Efengylwyr  a’r  Apostolion  yn  llefaru,  ar 
cwbl  yn  rhedeg  yn  ol  yr  Egwyddor,  A.  B.  C.  y deng  air  Deddf  ac 
Hymn  am  Waredigaeth  Pechadur  Trwy  Iesu  Grist.  Tros  Dafydd 
Lewis,  Caerfyrddin.’ 

Math  o lawlyfr  neu  nodlyfr  ydyw. 

3.  1 Tair  Pregeth  am  Dragywyddoldeb  ynghyd  a’r  Budd  a’r 
Fantais  o edrych  ar  Bethau  tragywyddol.  A bregethwyd  yn 
Saesoneg  gan  y Parchedig  Mr.  Job  Orton.  Ac  yn  awr  a gyfieith- 
wyd  yn  Gymraeg  trwy  ganiatad  yr  Awdwr,  gan  W.  Jones.  Yrail 
Argraphiad. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  J.  Cotton,  a J.  Eddowes, 
1764’ 

Kid  ydys  wedi  cael  yr  argraffiad  cyntaf.  Yr  awdwr — 

Job  Orton,  a anwyd  yn  y Mwythig,  yn  1717,  o rieni  duwiol. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth,  i ddechreu,  yn  hen  ysgol  rad  ramadegol  y 
lie,  ac  wedyn  gy da’r  Dr.  Charles  Owen,  o Warrington,  brawd  Mr. 
James  Owen  ; ac  yn  olaf  gyda’r  Dr.  Doddridge,  lie  y cymmerwyd  ef 
* Gwel  rhif  8,  d.f.  1704. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


473 


1764] 


yn  gynnorthwywr.  Yn  1741,  efe  a alwyd  i wasanaethu  y cynnull- 
eidfaoedd  Presbyteraidd  ac  Annibynol  yn  y Mwythig,  lie  y llafuriodd 
hyd  nes  i afiechyd  ei  orfodi  i beidio,  yn  1765.  Wedi  byny,  efe  a 
symmudodd  i Kidderminster,  lie  y bu  yn  nyehu  byd  ei  farwolaetb, 
yn  1783,  yn  66  oed.*  Kid  oes  gwybodaetb  ar  gael  pwy  oedd  y cyf- 
ieitbydd. 

4.  ‘ Anghyfreithlondeb  bwyta  Gwaed.  Wedi  ei  amlŷgu  trwy 
olwg  ar  yr  ystyriaetb  yr  oedd  y Oenbedloedd  Cristionogol  o’r 
decbreuad  yn  cynnal  eu  rbyddid  yng  Nghrist  oddiwrtb  jau  deddf 
Moses.  Gan  Mr.  Jobn  Glass.  At  ba  nn  y chwanegwyd,  rhai  o 
feddybau  Dr.  Delany  ar  yr  nn  ystyriaetb.  Wedi  i’u  Gyboedd  yn 
gymraeg  gan  J.  Popkin. 

Caerfyrddin  Argraphwyd.’ 

John  Glass.,  ydoedd  fab  i Alecsander  Glass,  gweinidog  Eglwys 
Sefydledig  Scotland,  ac  a anwyd  yn  Anchtermncbty,  yn  sir  FfeifF,  yn 
1695.  Cafodd  ei  jldysgeidiaetb  yn  Ysgol  Ramadegol  Perth,  ac  yna 
ym  Mhrifysgobon  St.  Andrew  ac  Edinburgh.  Ordeiniwyd  ef  yn 
weinidog  plwyf  Tealing,  ger  Dundee,  yn  1719  ; ond  ni  bu  yn  hir  yn 
weinidog  beb  ddangos  ei  fod  yn  gwahaniaethu  mewn  egwyddorion  a 
dysgyblaeth  eglwysig  oddi  wrtb  weinidogion  yr  Eglwys  Sefydl- 
edig yn  Scotland,  a gwnaeth  ei  wabaniadau  yn  gyhoeddus  trwy  y 
wasg,  yr  byn  a gynhyrfodd  ddadl  wresog  trwy  yr  boll  deyrnas. 
Efe  a wysiwyd  ger  bron  Cyngborfa  Angus  a Mearns,  gan  yr  bon  y 
diarddelwyd  ef,  yr  byn  a gadarnhawyd  gan  y Gymmanfa  Gyffredinol. 
Y canlyniad  a fu,  sefydlu  lluaws  o gynnulleidfaoedd  Annibynol ; ond 
yn  gwabaniaetbu  oddi  wrtb  Annibynwyr  ereill  yn  eu  trefn  o addoli 
a threfn  eglwysig,  yn  ol  yr  hyn  a elwir  yn  Lloegr  a Chymru  yn 
Sandemaniaeth,  oddi  wrtb  un  arall  o’r  enw  Robert  Sandeman.  Bu 
Mr.  Glass  farw  yn  1773,  yn  78  oed.f 

[Y  Dr.  Padrig  Delany  ydoedd  frodor  o Werddon,  ac  a anwyd  yng  nghylch 
y fl.  1686.  Derbyniodd  ei  ddysg  yng  Ngholeg  y Drindod,  Dulyn,  a cbafodd 
urddau  yn  yr  Eglwys.  Yn  1732  cyhoeddodd  waith  o’r  enw  ‘Revelation 
Examined  with  Candour ac  yn  hwn  y traetha  ei  lên  ar  anghyfreithlondeb 
bwyta  gwaed  ac  allan  o hono  y mae  y dyfyniadau  a geir  yn  y llyfr  Cymreig 
dan  ein  sylw  wedi  eu  cymmerwyd.  Ceir  dyfyniadau  helaeth  o hono  hefyd,  ar 
yr  un  pwnc,  yn  Esboniad  y Dr.  Adam  Clarke  ar  ddiwedd  Act.  xv.  Cyhoedd- 
odd y Dr.  Delany  amry w weithiau  ereill ; ac  3m  eu  plith,  Adfyfyrion  ar  Amlwr- 
eicaeth;  By wyd  Dafydd  Erenin;  a Sylwadau  ar  Nodiadau  Arglwydd  Orreri 
ar  Fywyd  ac  Ysgrifeniadau  y Deon  Swifft.  Bu  farw  yn  1768.] 

John  Popkin  a fu  bregethwr  gyda’r  Methodistiaid  yn  ardaloedd 
gorllewinol  sir  Forganwg,  ac  wedi  rbai  blynyddoedd  cofleidiodd  yr 
hyn  a elwir  Sandemaniaeth,  ac  ysgrifenodd,  cyfieitbodd,  a chyhoedd- 
odd  lyfrau  o blaid  ei  egwyddorion,  ac  yr  oedd  yn  llym  iawn  yn  erbyn  ei 
hen  gyfeillion  y Methodistiaid  ; yr  byn  a acbosodd  gryn  derfysg  yn  y 

* W.  Jones’s  Christian  Biography. 

+ W.  Jones’s  Christian  Biography. 


474 


LLYFR  YDDIAETII  Y CYMRY. 


[1764 


Deheudir  ar  y pryd,  am  yr  hyn  y cwyna  ei  haneswyr.*  Cyhoeddwyd 
hefyd  o’i  eiddo  yn  Seisonaeg,  1 Observations  on  the  Nature  of  the 
House  of  God,  his  Church — Christian  Knowledge — Church  Union, 
and  the  Unity  of  Christ’s  Disciples  ; occasioned  by  his  Lordship  the 
Lord  Bishop  of  St.  David’s  Address  to  the  Clergy  of  that  diocese,  on 
that  subject  at  Abergwilly-Palace,  October  23,  1804 ; in  which  Hia 
Lordship  directs  the  Clergy  of  that  Diocese  to  consider  a Parish 
House,  or  what  is  called  a Parish  Church,  to  be  the  house  of  Gods,  for 
such  House  grows  up  with  the  well-disposed  Persons  from  their 
youngest  years.  By  John  Popkin.  Swansea;  Printed  by.  T. 
Jenkins, f Windstreet.  1813.’ 

5.  £ Rhybydd  ofnadwy  i Blant  anraslon:  yn  rhoddi  cyflawn  a 
thrymllyd  hah.es  o un  William  J ohnson.  wr  Gieuangc  ynghylch  pump 
ar  hugain  oed,  yr  hwn  a anwyd  yn  Ninas  Lincoln,  ac  a Grogwyd  ar 
y Pedwerydd  dydd  o Fawrth  1763,  am  echryslawn  fwrdrad  a wnaeth 
efe  ar  ei  Dad  a’i  Fam  a’r  Forwyn,  gan  yspeilio’r  Tŷ  ai  roddi  ar  dân, 
ynghyd  a’i  dreial,  a’i  Gyfaddefiad,  ai  farn  yw  grogi  ai  sybedi,  ei 
ymadroddion  marwolaeth,  a’i  gynghor  i bobl  ieuangc,  Gweddi  a 
phregeth  ar  yr  unrhyw  achos,  Gan  y Parch.  Dr.  Wilkinson,  allan 
o Psalm  xxxvii.  22. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig.’ 

6.  £ Golwg  ar  Deyrnas  Crist.  Neu  Grist  yn  bob  peth,  ac  ymhob 
peth.  Sef  Caniad  mewn  dull  o agoriad  ar  Col.  iii.  11,  1 Cor.  xv,  20. 
Yr  ail  argraphiad,  J wedi  ei  ddiwygio  o amryw  feiau,  a chwedi 
ychwanegu  llawer  o bethau  ato,  nad  oedd  yn  yr  argraphiad  cyntaf. 
Gan  William  Williams. 

Caerfyrddin ; Argraphwyd  gan  J.  Ross,  oddieithr  v 24  tu  dalen 
cyntaf  o Gorph  y Llyfr.’ 

Y mae  yr  hysbysiaeth  a ganlyn  yn  gyssylltedig  a’r  uchod  : — 

£ Theomemphus  HHT  Am  fod  gwerth  swm  fawr  o lyfrau  o bryd  i 
bryd  wedi  sefyll  ar  ddwylo’r  Awdwr,  mae  efe  yn  meddwl  peidio 
printio  rhagor  o’r  llyfr  hwn  nag  a debygo  a ellir  werthu  yn  fuan,  am 
hynny  y sawl  sydd  am  dano  danfonant  eu  henwau  a swllt  o arian 
subscription  i’r  Awdwr  ei  hun,  neu  i ryw  rai  o’i  ffryns  ef,  y rhai  yw 
rhyw  ddynion  gonest  geirwir  ag  a dalo  iddo  yr  hyn  a dderbyniont 
pwy  bynag  a font.  A swllt  fydd  pris  y llyfr  heb  ei  feindio  i’r  rhain, 
ond  i’r  lleül  maen  bur  debyg  y cyst  ef  fwy,  ac  o bosib  nas  gellir  ei 
werthu  ef  am  15  ceiniog,  ond  nis  gwyddys  yn  iawn  am  hyn  am  nas 
gwyr  yr  Awdwr  pa  faint  yr  ymhelaetha  tan  ei  law  ef  wrth  ei  ail 
sgrifenu.’ 

* Drych  yr  Amseroedd , ail  argraffiad,  t.  145  ; Methodistiaeth  Cymru , cyf.  i.  t. 
409. 

t [Ai  nid  * D.  Jenkin  ’ a ddylai  hwn  fod  ? Dafydd  Jenkin  neu  Jencin  ydoedd 
argraffydd  cyntaf  Seren  Gomer.] 

$ Gwel  rhif  7,  d.f.  1756. 


1764] 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


475 


Yr  oedd  bardd  Pant  y Celyn  yn  deall  pa  fodd  i fasnachu,  yn  gystal 
a chanu  ; a da  pe  bnasai  llawer  bardd  a cbyhoeddydd  llyfrau  ar  ei  ol 
wedi  dilyn  ei  siampl  ef. 

7.  ‘Diferion  Gwybodaeth,  &c.  &c.  A draddodwyd  gan  Dafydd 
Jones,  o Drefrbyw,  C.C.C. 

Argrapbwyd  yn  Llundain  gan  William  Roberts,  ac  a werthir 
Yngbymru.  gan  Dafydd  Jones  o Drefrhyw.’  20  tudalen  12plyg. 

Diwedd  y rbagymadrodd  a ddywed  fel  hyn : — ‘ Annerch  wael 
oddiwrtb  dy  Grarwr.  Llundain,  Mawrtb  31,  1764.’  Ac  yn  niwedd  y 
llyfr  y mae  ‘ Diwedd  y Rhan  gyntaf eithr  ni  welais  yr  nn  arall. 

8.  ‘ Bywyd  a Marwolaetb  Tbeomempbns  o’i  Enedigaetb  i’w  Pedd. 
Gan  W.  Williams. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  Joan  Ross.  1764.’ 

9.  1"  ‘Llyfr  ar  Arddodiad  Dwylaw.  Gan  Timothy  Thomas, 
Aberduar.’ 

[Y  mae  yn  bur  ddilys  mai  rhif  24,  dan  y flwyddyn  hon,  ydyw  y llyfr  hwn. 
Ceir  ei  enw  yno  yn  gyflawn,  yng  nghyd  â’r  achlysur  o’i  gyhoeddiad.] 

10.  ‘ Mohant  i Ddnw ; Ren  ychydig  nifer  o Hymnan.  Wedi  en 
cyfansoddi,  a’u  gwneyd  yn  gyhoeddus ; mewn  difrifol  ddymnniad  o’u 
bod  yn  fuddiol  i ddynion,  er  clod  i Ddnw,  trwy  Jesn  Grist.  Gan 
Timothy  Thomas. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  Evan  Powell  yn  Heol-y-Prior. 
1764.’ 

Cynnwysa  y llyfr  nchod  126  o hymnan,  nen  yn  hytrach  caniadau, 
ar  108  o dudalenau,  heb  law  12  tudalen  yn  rhagymadrodd,  &c.  Ar 
gefn  y rhagddalen  y mae  y cynghor  bnddiol  a ganlyn : — ‘ R.B. 
Dylai  pob  ŷn  ddarllain  y llythyr  nen’r  rhagymadrodd  a fyddo  o flaen 
pob  llyfr  cyn  darllain  y llyfr.’ 

11.  n ‘ Cariad  Brawdol.  Gan  Timothy  Thomas,  Aberduar.’ 

12.  1 Golwg  o Ben  Nebo  ar  Wlad  yr  Addewid;  mewn  casgliad  o 
Hymnan,  am  gwymp  dyn  yn  yr  Adda  cyntaf,  a’i  gyfodiad  yn  yr 
Ail.  Yr  ail  argraphiad.  At  ba  nn  y chwanegwyd  Hymnau  ac 
Odlan  newyddion,  ar  amryw  Eesurau,  i’r  Pererinion,  sy’n  Teithio  o 
Ddinas  Distriw  i’r  Gaersalem  newydd.  Gan  Morgan  Rhys. 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin : Gan  Rhys  Tomas,  1764.  Lie 
gellir  cael  Argraphu  pob  math  o Lyfrau,  am  bris  gweddaidd.’  84 
tudalen  12plyg. 

Morgan  Rhys  a anwyd  yng  nghymmydogaeth  Llanymddyfri,  yn 
sir  Gaerfyrddin,  ryw  bryd  tna  dechreu  1700.  Ymunodd  â’rMethod- 
ietiaid  yng  Nghil  y Cwm  yn  foreu.  Yr  oedd  yn  preewylio  mewn 


476 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1764 


bwthyn  ar  dir  Cwm  Gwenyndy,  ym  mhlw}7f  Llanfynj^dd,  ac  yn  cadw 
ysgol  yng  Nghapel  Isaac,  ger  Llandeilo  Fawr,  yng  nghyd  â phregethu 
yn  deithiol  ym  mhlith  y Metliodistiaid  Calfinaidd.  Bu  farw  tuar 
flwyddyn  1776.* 

13.  ‘Y  Pedwerydd  Pan  o Gianiadau  Sion;  Neu  Hymnau  ac 
Odlau  Ysprydol.  Gran  John  Thomas.  Atyr  hyn  y chwanegwyd, 
Can  i Ienengctyd,  ar  ddymuniad  rhai  Pobl  Ivaingc,  gan  yr  un 
Awdwr. 

Bristol  Argrapbwyd  gan  E.  Farley.  1764.  Pris  4d.*  60  tudalen 

12plyg.f 

14.  ‘ Y Perl  Gwerthfawr ; neu  Bennau  o Wybodaeth  Iachus,  i 
Bechadur  am  ffordd  y Bywyd,  &c.  Wedi  ei  gyfieithu  i’r  Cymraeg, 
er  lies  i’r  Cymru. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Stafford  Prys,  Printiwr  a Gwerth- 
wr  Llyfrau.  m,dcc,lxiv.  Pris  4d/  44  tudalen  18plyg. 

Y mae  y rbagymadrodd  wedi  ei  arwyddo  gan  * David  James, 
Edward  Parry,  Thomas  Edwards — Henllan  May  29,  1764.’  Am  y 
rhai  a enwiruchod,  gellir  cofnodi  am 

(1.)  David  Jones,  mai  ysgolfeistr  yr  Ysgolion  Symmudol  o 
eiddo  Mr.  G.  Jones,  Llanddowror,  yng  nghymmydogaethau  Dinbych 
tua’r  fl.  1750,  ydoedd. 

(2.)  Edward  Parry  ydoedd  fab  i wr  mewn  sefyllfa  isel  a drig- 
fanai  yn  sir  Ddinbych.  Yr  oedd  yn  ei  ieuenctyd  yn  meddu  peth 
tueddiad  at  farddoniaethysgafn,  a choeg  chwareu ; yr  hyn  a wnaeth 
iddo  ymgyssylltu  â Thomas  Edwards  or  Nant,  ac  ereill  o’r  un 
tueddiad.  Tua’r  fl.  1747,  dwyseiddiwyd  ei  feddwl  trwy  bregethiad 
rhyw  un  o’r  teithwyr  Methodistaidd.  Dechreuodd  bregethu  yn 
1749.  Yn  yr  ymraniad  rhwng  Mr.  Howel  Harris  a’r  Methodistiaid, 
efe  a dueddodd  gyda’r  cyntaf,  gan  lyfrhau  yn  ei  ysbryd  defosiynol. 
Yn  1766,  aeth  i fyw  i le  a elwir  Bryn,  wrth  yr  hwn  le  y mae  ei  enw 
yn  cael  ei  adwaen.  Ail  ymunodd  â chorff  y Methodistiaid,  a phar- 
haodd  yn  llafurus  hyd  ei  farwolaeth.  J 

(3.)  Thomas  Edwards,  a grybwyllwyd  eisoes,  ydoedd  yr  hwn  a 
adwaenid  wrth  yr  enwad  Twm  or  Nant , ac  a anwyd  yn  Llannefydd, 
ger  Dinbych,  yn  1738.  Dangosodd  yn  ieuanc  athrylith,  yr  hyn  a 
wrteithiodd  heb  unrhyw  fanteision.  Cymmerodd  hyfrydwch  mewn 
cyfansoddi  a dynwaredu  caniadau  coeg-chwareuol,  a elwid  Interludes. 
Bu  flynyddoedd  yn  dilyn  yr  alwedigaeth  o gludydd  coed,  &c. 
Byddai  weithiau  yn  lied  dda  ei  sefyllfa,  a phryd  arall  yn  eithaf  isel. 
Cyfansoddai.yn  dda  os  mynai.  Bu  farw  yn  1810,  yn  72  oed.§ 

* Yr  Adolygydd , 1851,  t.  330  ; Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  ii.  t.  428,  450. 

+ Gwel  rhif  12,  d.f.  1762. 

Î Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  i.  t.  142-6. 

§ Y Great,  1805  ; Gwladgarwr,  1836  ; Williams’s  Eminent  Welshmen;  a 
Hanes  Turn  o’r  Nant,  gan  Humphreys. 


477 


1764]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 

15.  * Myfyrdod-dau  Duwiol  i’n  Cymhwyso  erbyn  Angau. 

Argrapbwyd  yn  y Mwŷthig  gan  Stafford  Prŷs  Grwerthwr  Llyfrau.* 
58  tudalen  18plyg. 

16.  1 Some  Specimens  of  the  Poetry  of  the  Antient  Welsh  Bards. 
Translated  into  English,  with  Explanatory  Notes  on  the  Historical 
Passages,  and  a short  Account  of  Men  and  Places  mentioned  . by 
the  Bards,  in  order  to  give  the  Curious  some  Idea  of  the  Taste  and 
Sentiments  of  our  Ancestors,  and  their  Manner  of  Writing.  By 
the  Revd  Mr.  Evan  Evans,  Curate  of  Llanvair  Talyhaern  in 
Denbighshire. 

London:  Printed  for  R.  and  J.  Dodsley  in  Pall-Mall.  M.DOC.LX^v., 
4to. 

[Y  mae  y gwaith  hwn  yn  gynnwysedig  o dair  rhan  : y rhan  gyntaf  yn  Seis- 
onaeg ; yr  ail  yn  Lladin  ; a’r  drydedd  yn  Gymraeg.  Y mae  dalen  enw  yn 
blaenori  pob  rhan  neu  ddosbarth.  Y gyntaf  yw  y Seisoneg,  yr  hon  yw  rhag- 
ddalen  yr  holl  gyfrol ; a’r  hon  a gofnodir  uchod.  Dechreu  y Lladin  ar  dudalen 
60  ;a  rhagddaleny  rhan  hòno  sy  fel  y canlyn  : — ‘ De  Bardis  Dissertatio  ; in  qua 
nonnulla  quae  ad  eorum  antiquitatem  et  munus  respiciunt,  et  ad  prsecipuos  qui 
in  Cambria  floruerunt,  breviter  discutiuntur.  Studio  et  Opera  Evani  Evans, 
Cereticensis.’  Gelwir  yr  holl  lyfr  yn  fynych  wrth  yr  enw  Lladin  hwn. 
Dechreu  y Gymraeg  ar  dudalen  95,  a rhed  yr  enwad  fel  hyn  : — ‘Ychydig 
Awdlau  o waith  yr  hen  Feirdd,  yn  amser  Tywysogion  Cymru,  wedi  eu  cyf- 
ieithu  i’r  Saesoneg ; Er  mwyn  dangos  ansawdd  ein  Prydyddiaeth  i wyr 
cywraint,  dysgedig,  anghyfiaith  : â nodau  byrrion,  i eglurhau  enwau  Dynion,  a 
Lleoedd,  a grybwyllir  ynddynt  ; a hanes  byrr  o honynt,  wedi  ei  gasglu  allan  o 
Drioedd  Ynys  Prydain,  a hen  Goffadwriaethau  eraill ; er  dywenydd  i’r  oes  hon, 
ac  er  adfer  ei  haeddedigawl  barch  i’r  hen  famiaith  Gymraeg,  ac  i’n  Gwlad ; a’u 
dyledus  glod  i’w  thrigolion  dewrwych  gynt.’  Nid  oes  argraffeb  ond  i’r  tudalen 
cyntaf  yn  unig.  Y drydedd  ran  a gynnwys  yr  ‘ Awdlau  ’ gwreiddiol ; yn  y rhan 
gyntaf  ceir  cyfieithiad  Seisonig  o honynt ; a’r  ail  ran,  neu  y dosbarth  Lladin, 
sy  draethawd  yng  nghylch  yr  hen  feirdd  a’u  barddoniaeth.  Gwelir  fod  Llan- 
fair  Talhaiarn  wedi  ei  gamsillebu  yn  ‘ Llanvair  Talyhaern  ’ ar  y ddalen  gyntaf. 
Rhisiart  Morys  oedd  golygwr  y gwaith  trwy’r  wasg  yn  Llundain.  Y mae 
11a wer  o gyfeiriadau  at  y gwaith  hwn  yn  llythyrau  y Prydydd  Hir.] 

Evan  Evans,  neu  a adwaenir  yn  well  gan  ei  gydwladwyr  wrth  ei 
enw  barddonol,  Ieuan  Brydydd  Hir,  a anwyd  yng  Nghynhawdref, 
ym  mhlwyf  Lledrod,  yn  sir  Aberteifi,  yn  y flwyddyn  1730.  Derbyn- 
iodd  elfenau  cyntaf  ei  ddysgeidiaeth  yn  Ysgol  Ramadegol  Ystrad 
Meurig,  yn  yr  un  sir,  o dan  yr  athraw  enwog  a sylfaenydd  yr 
athrofa  hòno,  Mr.  Edward  Richard.  Oddi  yno  symmudwyd  ef  i 
Goleg  Merton,  Rhydychain,  yn  1751.  Wedi  gadael  y brifysgol,  bu 
yn  gwasanaethu  fel  curad  mewn  amryw  leoedd  olynol,  megys 
Towyn,  yn  sir  Feirionydd,  Llanberis  a Llanllechid,  yn  sir  Oaernarfon, 
a Llanfair  Talhaiarn,  yn  sir  Ddinbych.  Dangosodd  yn  foreu  ym- 
lyniad  wrth  yr  awen  a hynafiaethau,  yr  hyn  a dynodd  sylw  prif 
lenorion  a gwladgarwyr  y Dywysogaeth  yn  yr  oes  hòno.  Bu  yn 
ddiwyd  iawn  i gasglu  ac  adysgrifenu  hen  ysgrifeniadau,  trwy  ym- 
weled  â’r  rhan  fwyaf  o’r  llyfrfaoedd  yng  Nghymru  y gwyddid 
fod  hen  ysgrifeniadau  ynddynt.  Bu  Syr  Watkin  W.  Wynn,  a'r 
Dr.  Warren,  esgob  Bangor,  yn  rhoddi  blwydd-dàl  iddo  dros  beth 


478 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1764 


amser,  i’w  alluogi  î fyned  ym  mlaen  gyda’i  lafur  hwnw.  Caniataodd 
Paul  Panton,  Ysw.,  o’r  Plas  Gwyn,  ym  Mon,  flwydd-dal  bychan  o 
20/?.  yn  y flwyddyn  iddo,  ar  yr  ammod  o gael  ei  boll  ysgrifeniadau 
ar  ol  ei  farwolaeth,  y rhai,  o ganlyniad,  byd  i gant  o gyfrolau,  a 
ddaetbant  i feddiant  y boneddwr  hwnw ; ac  yn  llyfrfa  y Plas  Gwyn 
y maent  eto.* * * §  Bu  farw  yng  Nghynhawdref,  Awst,  1789,  yn  59 
oed.f  Am  y cyboeddwyr — ■ 

Robert  a James  Dodsley,  yr  oeddynt  yn  frodyr  ac  yn  gymdeitb- 
ion  yn  eu  masnacb.  Yr  oeddynt  befyd  yn  awdwyr  o gryn  enwog- 
rwydd.  Ganwyd  Robert  ym  Mansffield,  Nottingham,  a bu  farw  yn 
Pall  Mall,  Llundain,  Medi  5,  1764,  tra  yr  oedd  y gwaitb  bwn  yn 
cael  ei  gyboeddi.  Dilynodd  James  y fasnacb  ym  mlaen  mor  llwydd- 
iannus,  fel  y daetb  i gael  ei  enwi  yn  sirydd  Llundain.  Yr  oedd  yn 
wertb  dim  llai  na  70,000/?.  pan  fu  farw,  yr  byn  a gymmerodd  le 
Cbwefror  19,  1797,  yn  74  oed.  Gadawodd  yn  eiewyllys  agosi400/?. 
i gwmpeini  y Safwerthwyr ; 1000/?.  bob  un  i George  Neal,  a’i  ben 
egwyddorwas  Jobn  Walter,  llyfrwertbwyr ; 4000/?.  i Jobn  Freeborn, 
yr  bwn  a fuasai  yn  ei  wasanaetb  lawer  o flynyddoedd  ; 1000/?.  i Mr. 
Webster,  ei  gyfreithiwr  ; 500/?,  i’w  forwyn ; 500/?.  a’i  gerbyd  a’i 
gefiylau  i’w  gerbyd wr ; a 200/?.  yn  y soddion  i dlodion  St.  Iago, 
Westminster;  yr  oil  yn  7,600 p.% 

17.  ‘The  Origin  of  Language  and  Nations,  Hieroglyfically, 
Etymologically,  and  Topographically  Defined  and  Fixed,  After  tbe 
Method  of  an  English,  Celtic,  Greek,  and  Latin  English  Lexicon. 
Together  with  an  Historical  Preface,  An  Hieroglyfical  Definition 
of  Characters,  A Celtic  General  Grammar,  and  Various  other 
Matters  of  Antiquity.  Treated  of  in  a Method  Entirely  New.  By 
Rowland  Jones,  Esqr;  of  the  Inner  Temple. 

London : printed  by  J.  Hughs,  near  Lincoln’ s-Inn-Fields  : 
mdccexiy.’  8 vo  (small). 

Rowland  Jones  ydoedd  fab  i John  Williams,  Bachellyn,  ym 
mhlwyf  Llanbedrog,  yn  Lleyn,  sir  Gaernarfon,  aca  anwydyn  1722.§ 
Pan  yn  lied  ieuanc  aeth  i Lundain,  lie  y bu  am  ryw  gymmaint  o 
amser  yn  ysgrifenydd  mewn  swyddfa  cyfreithiwr,  yr  hon  alwad  yr 
ymddengys  a arferasai  gyda’i  dad,  yr  hwn  yntau  a fuasai  yn  ysgrif- 
enydd gyda  Mr.  Parry,  o’r  Wern  Fawr,  un  o hynafiaid  teulu 
presennol  Madryn,  yn  y sir  uchod.  Pan  yn  Llundain,  daeth  am- 
gylchiad  neillduol  ag  ef  i adnabyddiaeth  â boneddiges  gyfoethog, 
yr  hon  a briododd,  trwy  yr  hyn  y daeth  yn  berchen  meddiannau 
lawer.  Yn  lied  ebrwydd  wedi  priodi,  aeth  yn  aelod  o’r  Demi 

* [Yn  hytrach  mewn  blychau  dan  glo  yn  rhai  o gelloedd  Mr.  Barton  Panton, 
ger  Caergybi,  y maent  yn  llwydo  ac  yn  pryfedu,  heb  i un  llygad  dynol  gael  cip 
arnynt.J 

+ Williams’s  Eminent  Welshmen ; Cambrian  Quarterly  Magazine , vol.  i.  p. 

133,  134,  373,  393  ; gwel  hefyd  rhif  9,  d.f.  1772  ; a rhif  2,  d.f.  1776. 

X Timperley’s  Dictionary. 

§ Cojlyfr  Eglwya  Llannor,  yn  Lleyn. 


1764] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


479 


Fewnol  ( Inner  Temple J,  yn  Llundain,  a daeth  yn  gynghorwr  yn  y 
gyfraith.  Bu  farw  yn  Llundain,  yn  nechreu  y flwyddyn  1774,  yn 
57  oed.  Bu  iddo  dri  o blant,  sef  dwy  ferch,  y rhai  afuont  feirw  yn 
ieuainc,  ac  un  mab,  sef  y diweddar  Howland  Jones,  o’r  Weirglodd 
Fawr,  ger  Pwllheli,  yr  hwn  a fu  farw  yn  ddibriod  yn  1856;  ac  a 
gladdwyd  yn  Llanbedrog,  Ehagfyr  2,  1856  ; a daeth  yr  etifeddiaeth 
i William  Jones,  o’r  Ysgubor  Hen,  Eifionydd,  yr  hwn  oedd  fab  i’w 
gefnder,  a thrwyddo  yntau  i’w  fab,  y presennol  feddiannydd,  John 
Lloyd  Jones,  o’r  Weirglodd  Fawr  ( Broom  'flail ) , ac  Uchel  Sirydd 
sir  Gaernarfon  yn  1859.* 

IS.  1 Hymnau  Newyddion,  Nad  oedd  yn  un  o’r  Ddau  Argraphiad 
cyntaf. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Eoss,  yr  unig  Argraphydd  yn  y 
Parthau  hyn,  a ddugwyd  i fynu  yn  rheolaidd  i’r  Gelfyddyd  honno. 
Lie  gellir  cael  Argraphu  pob  math  o Lyfrau  ar  Lythyren  dda,  am 
bris  gweddaidd.  1764.’ 

[‘  Ymddengys  mai  yr  ychwanegiadau  at  yr  argraffiadau  cyntaf  o’r  “Môro 
Wydr,”oeddyr  “Hymnau  Newyddion ” hyn,  yn  cael  eu  gwerthu,  ef  allai, 
wrthynt  eu  hunain  er  mwyn  y rhai  oedd  wedi  prynu  y rhanau  neu  yr  argraffiad- 
au cyntaf.  Yr  oedd  yr  hymnau  o 330  hyd  342  wedi  eu  chwanegu  at  yr  ail  ar- 
graffiad,  a 343  hyd  353  at  y trydydd,  yn  ol  eu  rhif  yn  argraffiad  1811; 
hymnau  sacramentaidd  o 354  hyd  365,  a’r  rhely w ar  destynau  cyffredinol.  ’]+ 

19.  ‘Crwydriad  Dychymmyg  i Fyd  yr  Ysbrydoedd;  Neu  Fyfyr- 
dodau  ar  Farwolaeth  y Parchedig  Mr.  Lewis  Lewis,  Gweinidog 
Eglwys  Loegr,  yr  hwn  a ymadawodd  â’r  Bŷd,  Meh.  9,  1764.  Gan 
William  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  Joan  Eoss,  tros  yr  Awdwr,  1764.’ 
[12plyg.] 

20.  ‘ Dwy  Farwnad,  Un  ar  ol  Mr.  Thomas  Lewis,  o Drefela  yn 
Llan-gwm.  Y llall  ar  ol  Mrs.  Eachel  Harrys ; gwraig  Mr.  Harrys, 
o Bont-y-pool ; yn  Sir  Fynwe.  Yr  hon  gyfnewidiwyd  y Dŷdd 
cyntaf  o Awst;  yn  y Flwyddyn  1763,  yn  y 25  o’i  Hoed:  Ac  a 
gladdwyd  yn  Llangyby ; Lie  hefyd  y claddwyd  ei  Mâb  William 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin ; Gan  Ehys  Thomas.  m,dcc,lxiv.’ 

21.  i Derchafiad  y Credadyn  mewn  Cyfiawnder  Cyfrifol.  Wedi 
ei  osod  aUan  mewn  Pregeth  gan  y Parchedig  Ebenezer 
Erskine,  M.A.  Ar  Salm  lxxxix.  16.  Newydd  Gyfieithu  yn  ofalus 
o’r  Saesoneg  i’r  Gymraeg. 

* Llythyr  y Parch.  D.  S.  Evans;  a’r  eiddoR.  Jones,  yn  y Drych  aW  Gwylied- 
ydd  (New  York). — [Gy da  golwg  ar  y gwaith  dychymmygol  hwn  o’r  eiddo 
Rowland  Jones,  a’r  defnydd  a wnaed  o hono  gan  y Dr.  0.  Puw,  cyfeirir  y dar- 
llenydd  at  erthygl  ar  y pwnc  yn  y Brython,  i.  35.] 

+ Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 


480 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1764 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  yno  gan  J.  Ross,  lie 
caniateir  Elw  mawr  i’r  rhei’ny  a’u  pryno  i’w  roddi  ymaitli,  neu  iw 
hail  werthu.  17ö4.  [Prîs  Dwy  Geiniog.]  * 

22.  * Dwy  folder  Beunyddiol  y Cristion ; ynghyd  a Chyfarwyddiad- 
au  pa  fodd  i rodio  gyda  Duw  ar  hyd  y Dydd. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  Ev.  Powell.  Yn  Heol-y-Prior. 
1764.’ 

23.  ‘ Llythyr  oddiwrth  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  E.  Powel.  Yn  Heol-y-Prior. 
1764.’ 

24.  1 Amlygiad  Byr  am  Arddodiad  Dwylaw ; A’r  Dderbyniad  o’r 
Yspryd  Gian  : Ar  y Dull  o Ymddiddan  rhwng  Ymofynwr  a Efydd- 
lon.  Gan  Timothy  Thomas.  Ac  a wnaethpwyd  yn  gyhoeddus 
ar  ddymuniad  Cymmanfa  o Weinidogion,  a gyfarfuant  yn  Rhyd- 
wilym,  Hydref  24.  1764. 

Caerfyrddin ; Argraphwyd  gan  E.  Powell,  yn  Heol-y-Prior. 
1764.  Pris  tair  Ceiniog.’ 

Yr  oedd  eglwysi  y Bedyddwyr  yng  Nghymru  yn  selog  iawn  dros 
arddodiad  dwylaw  ar  y bedyddiedig  o’r  Û.  1689  hyd  1737,  heb 
nemawr  o ddadl.  Yn  y flwyddyn  olaf  a enwyd,  yr  oedd  dyn 
ieuanc  yn  ymgeisydd  am  gymmundeb,  ac  wrth  ei  holi,  dywedodd 
nad  oedd  ei  feddwl  yn  glir  ar  y pwnc  hwnw.  Achlysurodd  hyny  i’r 
pwnc  gael  ei  chwilio  ; ac  achlysurodd  ddadleuon  blinion  rhwng  gwei- 
nidogion  ac  aelodau  a u gilydd  arno — rhai  drosto,  ac  ereill  yn  ei 
erbyn.  Bu  dadl  frwd  arno  yn  eu  heglwys  yn  Aberduar  yn  1743. 
Yr  oedd  y Parch.  T.  Thomas,  gweinidog  Aberduar,  yn  selog  dros 
yr  arddodiad.  Fel  ag  oedd  y ddadl  yn  lledaenu,  efe  a roddodd  yng 
nghyd  ychydig  o feddyliau  arno,  ac  mewn  cyfarfod  chwarterol  yn  y 
gymmydogaeth,  efe  a’u  darllenodd  i’r  gweinidogion  oeddynt 
bresennol ; ac  ar  gais  rhai  o honynt  efe  a’u  cyhoeddodd,  fel  uchod, 
gyda  rhai  hymnau  o’i  gyfansoddiad  ei  hun.ŵ 

25.  1 Ymddiddan  rhwng  Hen  Wr  dall  ac  Angau,  &c. 

Caerfyrddin  argraphwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Ross j a chan  Mr. 
Bevan  yn  Abertawe.  1764.  [Pris  Ceiniog.]  ’ 

Y mae  yr  hysbysiad  canlynol  ar  gefn  y rhagddalen  : — 

1 Hyn  sydd  i hysbysu  fod  John  Ross  Argraphydd  o Lundain  wedi 
gosod  i fynu  argraph-wasg  yng  Nghaerfyrddin,  lie  gall  boneddigion 
crefftwyr  ac  ereill  hyderu  cael  pa  beth  bynag  a fyddont  am  gael  ei 
argraphu,  wedi  ei  wneuthur  yn  lan,  yn  gywir  ac  yn  fuan,  am  Bris 
rhesymol. 

* Thomas’s  History  of  the  Baptist  Associations  in  Wales}  p.  48,  60. 


1764] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


481 


\*  Gran  mai  efe  yw  yr  unig  un  yn  y Parthau  113m  a ddugwyd  i 
fynu  yn  rheolaidd  i’r  Gelfyddyd,  wedi  gwasanaethu  saith  flynedd  yn 
Ben-gweithiwr  mewn  argraphdy  enwog  yn  Llundain : gwedi  cael 
oddiyno  yn  ddiweddar  lawer  iawn  o lythyrennau  newyddion,  a gwir 
argraph-wryf  ( Printing  Press)  wedi  ei  wneuthur  yno  gan  saer 
celfydd  enwog,  a chwedi  darparu  Golygwr  ar  ei  waith  Cymraeg ; 
gyda’r  manteision  hyn  y mae  yn  gobeithio  am  ffafr  y wladwriaeth, 
yr  byn  y bydd  iddo  byd  eitbaf  ei  allu  wneutbur  ei  oreu  i’w  fwynbau 
a’i  gynnal  trwy  ffyddlondeb,  diwydrwydd,  a gofal.’ 

26.  (Oongl  o’r  ddalen  wedi  ei  tbori  ymaitb.)  * Yr  bwn  a bun- 
odd  Meb.  9.  1764  gan  Morgan  Rhys. 

Caerfyrddin.H' 

27.  * Difyrwch  i’r  Pererinion  o Fawl  i’r  Oen.  Yr  ail  ran  :f  Neu 
Gasgliad  o Hymnau  ar  amryw  Destynau  allan  o’r  Ysgrytbur  lan ; 
iw  canu  yn  ddirgel  a cbyboeddys ; a rbai  o honynt  yn  gymmwys  iw 
barfer  wrth  F wrdd  yr  Arglwydd.  Gan  DafyddJoneso  Lanwrda, 
gynt  o Gayo. 

Argrapbwyd  yn  Llanymddyfri,  gan  Rys  Tomas.  1764.’ 

28.  1 Caniadau  y rbai  sydd  ar  y Môr  o Wydr,  &c.  i Frenhin  y 
Saint.  Yn  dair  rban,  1.  Hymnau  Ysprydol  ar  amryw  Destynau. 
11.  Hymnau  Sacramentaidd.  in.  Caniadau  Moesol,  ar  amryw 
Fesurau  ac  Ystyriaetbau.  Y drydedd  Argraphiad.  Gan  W. 
Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yr  unig  Argraphydd  yn  y 
Partbau  byn,  a ddugwyd  i fynu  yn  rbeolaidd  i’r  Gelfyddyd  bonno. 
Lie  gellir  cael  Argrapbu  pob  math  o Lyfrau  ar  Lytbyren  dda,  am 
brîs  gweddaidd.  m,dcc,lxiy  : Enter’d  according  to  Act  of  Par- 

liament, and  whoever  shall  presume  to  print  the  Whole,  or  any  Part 
hereof,  will  be  prosecuted.’ 

Y mae  yn  gyssylltedig  â bwn  y darnau  canlynol  o waith  yr  un 
awdwr : — 1 Ffydd  ac  Angbrediniaetb,  Gras  a Sercbiadau  naturiol, 
yn  cael  eu  darlunio  mewn  Can  Benrydd  ; neu  Galarnad  Eusebius,’ 
&c. ; ‘ Cân  newydd  am  Briodas,’  &c. ; ‘ Hymnau  Newyddion,  nad 
oedd  yn  un  o’r  Ddau  Argraphiad  Cyntaf.’  Hysbysir  befyd,  ‘ Fod 
800  0 Lyfrau  Siccrwydd  Ffydd,  Mr.  Erskine,  yn  sefyll  beb  wertbi,’ 
a bod  ‘ 'r  Ran  o Grefyddau’r  Byd,  wedi  eu  brintio.’  Y mae  y ddau 
bysbysiad  yn  belaetb  iawn,  yn  ol  dull  y bardd  o Bant  y Celyn  : y 
cwbl  yn  llyfr  o 160  o dudalenau  12plyg. 

29.  1 Life  and  Character  of  the  late  Lord  Chancellor  Jeffreys. 
1764.’ 


60 


Llythyr  Mr.  Ben.  Davies,  Ysgolfeistr. 
f Gwel  rhif  6,  d.f.  1763. 


r 


482  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1765 

30.  1 Dwyfolder  Beunyddiol  y Cristion  ; ynghyd  a Chyfarwydd- 
iadau  pa  fodd  i rodio  gyda  Duw  ar  hyd  y dydd. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  Ey.  Powell,  yn  Heol-y-Prior. 
1764.’ 

[Yr  un  yn  ddiau  â rhif  22,  dan  y flwyddyn  Ron.] 

31.  [‘Diferyn  dewisol  o Pel  o’r  Graig  Crist.  Neu  Air  byrr  o 
Gyngor  i Seintiau  a Phechaduriaid.  Yn  Saeson-aeg  gan  T. 
Wilcocs.  Y Try  dydd  Argraphiad,  gyda  Diwygiad  o amryw 
Peiau  yn  yr  Argrapliiadau  cyntaf.  At  ba  nn  y rbag-cbwanegwyd 
Odl,  Am  ddirgelwch  Enwau,  dwy  Anian,  a Swyddau  Crist.  Newydd 
gyfieithu  allan  o’r  Llyfr  enwog  bwnnw,  elwir  Gospel  Sonnets,  a 
’scrifennwyd  yn  Saeson-aeg,  gan  Kalph  Erskine,  M.A. 

Caerfyrddin : Argrapbwyd  gan  Joan  Boss,  tros  Lewis  Wiliam. 
1764.  [Pris  Dwy  Geiniog.’]  [24plyg.] 

32.  [‘  Carwr  y Cymru  yn  anfon  ychydig  Gymmortb  i bob  Tad  a 
Mam,  &c.  neu  Ymddiddan  Ysbrydol  rbwng  Ehieni  a Phlant. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  tros  Pobert  Lloyd,  yr  bwn  a roes  y 
Perl  Gwerthfawr  allan.  1764.’*' 

1765. 

1.  ‘ Y Pbedegwr  Ysbrydol:  Neu  Bortreiad  o’r  Dyn  ag  sydd  yn 
rbedeg  i’r  Nefoedd : Ynghyd  a’r  Pfordd  y mae  yn  rhedeg  ynddi, 
y Nodau  y mae  yn  myned  heibio  iddynt : Hefyd  rhai  Cyfarwydd- 
iadau  i redeg  fel  y eaffaer  gafael,  Ar  Cor  ix.  24.  Pelly  rhedwch  fel 
y caffoch  afael.  At  yr  hyn  y chwanegwyd  Llythyr  at  bob  Dynion 
Diog  a Diofal ; ac  y’chwanegwyd  Carchar-Pyfyrdodau,  ’sgrifenwyd 
1665.  Wedi  eu  cyfeirio  at  galonnau  Saint  yn  dioddef  a Phechadur- 
iaid yn  teyrnasu.  Gan  John  Bunyan.  Newydd  eu  cyfieithu  o Ail 
Lyfr  un-plyg  yr  Awdwr  a argraphwyd  ynJLlundain  1737,  tan  Olygiad 
y Parch.  Samuel  Wilson. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  yno  gan  J.  Eoss.  1765. 
[Pris  4d]  Gyda  Elw  rhesymol  i’r  rhainy  a bryno  lawer.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.  Y mae  yn  gamgymmeriad  dy- 
wedyd  yma  ei  fod  o gyfieithiad  Mr.  S.  Wilson, f canys  Sais  ydoedd 
ef,  a golygydd  argraffiad  Seisonig  o holl  waith  yr  awdwr. 

2.  ‘ Cyssondeb  y Pedair  Efengyl : Gyd  ag  Agoriad  Byrr,  a Nodau 
Athrawus,  ar  yr  hyn  a dybir  dywyllaf  ac  anhawsaf  ynddynt.  Yn  y 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1738  ; Traethodydd  ix.  t.  149. 

+ [Ni  ddywedir  hyny  ar  y tudalen  hwn.  Yr  hyn  a fynegir  ydyw,  cael  o’r 
gwaith  ei  gyfieithu  o ail  lyfr  unplyg  yr  awdwr,  yr  hwn  lyfr  unplyg  a argraff- 
wyd  yn  1737  dan  olygiad  Samuel  Wilson.  Cymh.  rhif  5,  d.f.  1766.] 


1765]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  483 

blaen  y mae  hefyd  Bhagdraethawd  buddiol  yn  arwain  at  y Cysson- 
deb,  gan  osod  allan  Hanes  y wir  Grefydd  a’i  llewyrcbiad  fwy  fwy 
bob  oes  er  dechreuad  y Byd.  Chwanegwyd  hefyd  Bifres  yr  amser- 
oedd.  Gan  Jobn  Evans,  Atbraw  yn  y Celfyddydau. 

Argrapbwyd  yn  Mristo  gan  E.  Earley,  1765.’  [8plyg.] 

John  Evans  ydoedd  o deuluMeini  y Gwynion,  plwyf  Llanartb,  sir 
Aberteifi.  Yr  oedd  gweinidog  hefyd  o’r  enw  yn  gwasanaethu  yn 
eglwys  y plwyf  hwnw  yn  y dyddiau  hyny,  canys  y mae  ei  enw  ym 
mhlith  tanysgrifwyr  am  lyfrau  Cymreig  yr  oes  hòno  ; ond  gwahan- 
iaethir  hwn  oddi  wrth  hwnw  fel  tanysgrifiwr  am  ‘ Bregethan  ’ Ieuan 
Brydydd  Hir,  fel  hyn  : — ‘ Bev.  Mr.  John  Evans,  A.M.  Author  of 
the  Harmony  of  the  Four  Gospels .’  Yr  oedd  yn  cael  ei  alw  yn  sir 
Aberteifi  yn  ‘ Ffeiriad  Plymouth,’  am,  ef  allai,  ei  fod  wedi  bod  yn 
gweinidogaethu  yno.  Ymddengys  mai  efe  ydoedd  y John  Evans  a 
olygodd  argraffiad  o’r  Beibl  yn  17 69 ; ac  ei  fod  y pryd  hyny  yn  gapelwr 
i’r  brenin  yn  Whitehall,  Llundain.  Ceir  ei  enw  yng  Nghofrestr 
Cymdeithas  y Cymmrodorion,  am  1759-62,  fel  yn  enedigol  o sir  Gaer- 
lyrddin.  Yr  oedd  perthynasau  iddo  yn  byw  ym  Moeddyn,  ym 
mlilwyf  Llanarth,  hyd  yn  ddiweddar.  Efe  a gyfieithodd  hefyd  y 
‘Deddfau  Cristionogol,’ gan  Esgob  Gastrel.*  Cyfieithwyd  hefyd 
‘ Ymarferiadau  a Myfyrdodau  Sacramentaidd  ’ y Dr.  Earl,  gan  un 
‘ loan  Ifans  ;’f  ond  gall  fod  hyny  yn  rhy  foreu  i’w  briodoli  i gyfieith- 
ydd  gwaith  Gastrel.  Dyma  y cynnygiad  cyntaf  i roddi  i’r  Cymry 
esboniad  rheolaidd  ar  unrhyw  ranau  o’r  Ysgrythyrau,  bymthengj 
mlynedd'cyn  i Sylwadau  Mr.  Peter  Williams  ddyfod  allan  y waith 
gyntaf.  Bhoddwyd  argraffiad  arall  yng  Nghaerlleon,  gan  J. 
Hemingway,  yn  1804. 

3.  ‘ Annerch  difrifol  a charedig  at  y bobl  a elwir  Methodist- 

iaid. 

Argraphwyd  yn  Llundain,  gan  Siôn  a Wm.  Oliver,  Printwyr  i’r 
Gymdeithas  er  Helaethu  Gwybodaeth  Gristionogol,  yn  Bartholomew 
Close  yn  agos  i West  Smithfield.  1765.’ 

[Llyfryn  by  chan  ydyw,  Arminaidd  yn  ei  olygiadau.] 

4.  1 Pechadur  Jerusalem  yn  Gadwedig : Neu  Newydd  da  i’r 
gwaethaf  o Ddynion ; a Chynnorthwy  i’r  Eneidiau  Anobeithiol ; Gan 
Ddangos  y mynneu  Iesu  Grist  gynnig  Trugaredd  yn  gyntaf  i’r 
Gwaethaf  o Bechaduriaid,  &c.  Scrifennwyd  yn  Saesoneg  gan  Joan 
Bunyan,  Awdwr  Taith  y Pererin ; a gyfieithwyd  i’r  Cymraeg 
gan  Benjamin  Meredith. 

Caerlleon,  Argraphwyd  yn  y Elwyddyn  1765,  gan  W.  Bead  a 
Thos.  Huxley,  ac  a werthir  gan  Lewis  Jones,  tan  Gauad  am  Swllt 
i’r  Cynnorthwỳwŷr,  ag  i’r  Wlâd  am  Bumtheg  Ceiniog.’ 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1773.  [Gweler  y Great,  rhif  6.  t.  282.] 

+ Gwel  rhif  3,  d.f.  1735. 

Î [Yn  hytrach  pum  mlynedd ; canys  yn  1770  yr  ymddangosodd  argraffiad 
eyntaf  y Feibl  Peter  Williams.] 


t 


484  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1765 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.* 

5.  ‘ Eucharistia,  Neu  Draethawd  am  y Sacrament  Swpper  yr 
Arglwydd.  A scrifennwyd  gyntaf  yn  Lladin  mevn  Prydyddiaeth 
gan  y Dysgedig  Hugo  Grotius.  Newydd  ei  Gyfieithu  i’r 
Gymraeg,  Gan  Mr.  Dafydd  Jones,  o Lawenog.  At  ba  un  y 
chwanegwyd,  Agoriad  Byrr  o’r  Salm  37.  Ynghyd  â Gweddi’r 
Tywysog  Eugene. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  loan  Poss.  1765. 
(Pris  Chwe  Cheiniog.’)  [12plyg : 40  tudalen.] 

6.  ‘Pelydr  a tbywyniad  ysprydol,  neu  Bwysi  o Eyrr:  sef 
Dewisol,  a chyssirlawn  fyfyrdodau,  yn  adfywio,  goleuo,  a llonni’r 
Enaid.  Wedi  ei  ail  Brintio  yn  Saesonaeg  yr  lleg  fl.  o ddedwyddol 
Deyrnasiad  y Brenin  William  y Trydydd.  Imprimat.  Jos.  Caryl. 

Mwytllig., 

Mae  yn  debyg  mai  ail  argraffiad  yw  hwn.f 

7.  ‘ Llytbyrau  rbwng  Mr.  Samuel  Pike  a Mr.  Pobert  Sandeman 
mewn  Pertbynas  i’r  Llytbyrau  ar  Theron  ac  Aspasio.  Hefyd  rbai 
meddyliau  ar  Gristianowgrwydd.  Mewn  llytbyr  at  Gyfaill.  Gan 
Awdwr  y Llytbyrau  ar  Tberon  ac  Aspasio.  At  yr  byn  y ’cbwaneg- 
wyd, Troedigaetb  Jonathan  yr  Iuddew,  fel  pe  mynegasid  ganddo  ei 
bun.  Yngbyd  â rban  o’r  Diwedd-Glo  j’r  Llytbyrau  ar  Tberon  ac 
Aspasio.  Wedi  eu  cyboeddi  yn  Gymraeg  Gan  Jobn  Popkin. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd,  gan  Joan  Poss,  yn  Heol  Awst,  1765J 

Y mae  y rbagymadrodd  gan  ‘ William  Davies.’  Yng  ngbanol  yr 
18fed  ganrif,  ysgrifenodd  y Parcbedig  James  Hervey  lyfr  a gan- 
molid  yn  fawr  gan  Galfìniaid  yr  oes  bòno,  ar  natur  ffydd  gyfiawn- 
baol,  o’r  enw  ‘ Theron  ac  Aspasio,’  yr  byn  a ystyrid  fel  cilgwtbiad  i 
Arminiaeth  Mr.  J.  Wesley,  gan  ei  wrtbwynebwyr.  Ond  cyfododd 
gwrthwynebwyr  i’r  gwaitb  o blith  y Calfiniaid,  ym  Medyddwyr 
Sandemanaidd  Ysgotland,  y rbai  a sefydlasid  gan  Jobn  Glass. 
Pobert  Sandeman,  un  o’r  benuriaid,  a gyboeddodd  restr  o Lythyrau 
at  Mr.  Hervey,  yr  byn  a achlysurodd  ddadl  rbyngddo  a Samuel 
Pike,  gweinidog  Annibynol ; a’r  canlyniad  fu,  i Pike  gael  ei  ennill  i 
uno  â’r  Sandemaniaid  yn  Llundain.  I gynnyrchu  yr  'un  daliadau 
yng  Nghymru  y cyboeddwyd  y Llythj^rau  byn  yn  Gymraeg,  gan 
Mr.  Popkin,  yr  bwn,  ac  efe  yn  Eetbodistiad  Calfinaidd,  a ennill- 
wyd  i fod  yn  un  o bonynt.  Lledaenwyd  y tybiau  Sandemanaidd 
gryn  lawer  ym  mblitb  y Bedyddwyr  yng  Ngwynedd. 

8.  ‘Yr  Ymroddiad,  neu  Bapurun.  A gyfieitbwyd  i belpu’r 
Cymru  allan  o’r  bunan  a’r  drygioni.  At  ba  un  y cbwanegwyd  yn 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1721. 
t Gwel  rhif  5,  d.f.  1740. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


485 


1765] 


gyntaf  y Disgybl  a’r  Athraw  o newydd.* * * §  Ac  yn  drydedd  Gwyddor 
uchod,f  &c.  Gan  Morgan  Llwyd.  Wedi  ei  ddiwygio  yn  ofalus 
gan  I fan  Thomas,  Argraphydd. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  W.  Williams,  tros  Richard  Jones  o 
Ddyffryn  Clwyd.  m,dcc,lxv.’ 

Cynnwysa  62  tudalen  32plyg.  Hwn  oedd  y trydydd  argraffiad4 
Cynnwysa  yr  argraffiad  hwn  y tri  gwahanol  o’r  fl.  1657.§ 

Evan  Thomas  neu  Ifajst  Tomas,  ydoedd  fab  i John  Abel,  neu  John 
Thomas,  yr  hwn  oedd  yntau  yn  fab  i Thomas  Abel,  o’r  Wtra  Wen, 
ym  mhlwyf  Llanfair  Caereinion,  yn  sir  Drefaldwyn,  lie  y derbynid 
ac  y pregethai  Mr.  Howel  Harris,  a phregethwyr  cyntaf  y Method- 
istiaid  hyny.||  Arferai  John  Abel  deithio  i bregethu  ar  hyd  y wlad 
o dan  yr  enw  John  Thomas,  a dichon  fod  y mab  Evan  wedi  bod 
hefyd  yn  arferyd  ei  ddawn  yn  ei  ieuenctyd ; canys  gelwid  ef,  mewn 
gwawd,  gan  ei  gyfoedion  yn  ‘ Barchedig  Evan  Thomas,’  naill  ai  am 
iddo  fod  yn  arfer  siarad  yn  gyhoeddus,  neu  am  ei  fod  o dalent  a 
gwybodaeth  helaethach  na  hwynt.  Dygwyd  ef  i fyny  i’r  gelfyddyd  o 
argraffu,  ac  yr  oedd  yn  gyssodwr  da  a chyflym,  yn  ysgolhaig  Cymraeg 
da,  yr  hyn  a’i  gwnai  yn  wasanaethydd  gwerthfawr  mewn  swyddfäu 
argraffwyr  Seisonig,  lie  yr  argreffid  llyfrau  Cymraeg,  megys  yn  yr 
Amwythig,  &c.  Fel  cyssodydd  a golygydd,  ac  nid  fel  awdwr,  y 
mae  ei  enw  wrth  y llyfrau  y ceir  ei  enw  yn  gyssylltedig  â hwynt. 
Symmudodd  i Gaerlleon  yn  1765  ; ac  i Gaerfyrddin  tua’r  fl.  1767-69, 
lie  y bu  rai  blynyddau ; ond  erbyn  y flwyddyn  1781,  yr  oedd  yn 
cyssodi  yn  swyddfa  Mr.  T.  Wood,  argrafiydd  cyntaf  y Shrewsbury 
Chronicle.  Yr  oedd  yn  briod  â merch  i deulu  cyfrifol  o*r  Cae  Ceirch, 
ger  Dolgellau,  yr  hon  oedd  chwaer  i Mrs.  Erasmus  Evans,  o Lan- 
fyllin,  ac  i Mr.  Richards,  tad  y Barwn  Richards,  o Gaerynwch. 
Troes  allan  yn  ddyn  ofer  ei  fywyd,  a hoff  iawn  o ymyfed.  Yr  oedd 
wedi  gadael  argraffu  a throi  yn  serydd,  daroganwr,  a dewin,  i'r 
neb  a wrandawai  arno.  Cyhoeddodd  Almanac,  wrth  ei  enw  ei  hun, 
o bris  chwecheiniog.  Yr  oedd  hefyd  yn  fardd  lied  dda,  a’r  enw 
barddonol  a gymmerai  arno  ei  hun  ydoedd  Ieuan  Fardd  Du.  Yr 
oedd  cyn  diwedd  ei  oes  wedi  myned  yn  grwydryn  mor  dlawd  a di- 
amgeledd,  fel  na  wyddai  ym  mha  le  i gael  ei  bryd  bwyd  nesaf,  nes 
y darfu  i furiau  Nawdd-dy  yn  y Mwythig  ei  dderbyn,  lie  y bu  farw 
Ionawr  12,  1814,  yn  80  oed.** 

* [*  Gwaith  Morgan  Llwyd  oedd  hwn,  ac  nidhenlyfr  y Dr.  Rosier  Smith.’ — 

M.D.] 

+ [‘  Gwaith  Morgan  Llwyd  oedd  hwn  hefyd;  ac  ar  gân  y mae.  Yr  oedd  M.  LI. 
yn  credu  egwyddorion  serddewiniaeth,  sef  bod  gan  y planedau  ddylanwad  ar 
ddyn  yn  ei  gyflwr  diadgenedledig,  ond  wedi  ei  gyfnewid  trwy  ras,  ei  fod  wedi  ei 
ddyrchafu  uwch  law  y dylanwadau  hyny.  Rhywbeth  felly,  dybygwn,  oedd  ei 
olygiadau  ar  hyn.’ — M.D. — Ymddengys  gan  hyny  fod  nodyn  yr  awdwr  ar  rif 
3,  d.f.  1657,  yn  anghywir  o barthed  y ddau  lyfryn  hyn.] 
î Gwel  rhif  1,  2,  3,  1657. 

§ Gwel  rhif  1,  2,  3,  a 6,  y flwyddyn  hòno. 

||  Methodistiaeth  Cymru , cyf.  ii.  t.  392. 

**  Y Traethodydd , 1848,  t.  165,  364. 


486 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1765 


9.  ‘Marwnad  Eobert  Davies,  Gwr  Duwiol  o BlwyfMachen.  Yn 
Sbir  Fynwau.  Yr  hwn  a fu  Farw  y Burned  ar  Ygain,  o Fis  Awst, 
1763,  &c.  Gan  Evan  Thomas.  m,dcc,lxv.’ 

10.  ‘ Bugeilgerdd.  Gan  Edward  Eichard,  Ystrad  Meurig.’ 

Edwaed  Bichaud  ydoedd  fab  i Thomas  Eichard,  dilledydd  a 
thafarnwr  yn  Ystrad  Meurig,  sir  Aberteifi,  lie  y ganwyd  ef  yn  1714. 
Cafodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  gan  ei  frawd,  Abraham,  yr  hwn  a 
ddygasid  i fyny  yn  ysgolion  gramadegol  Henffordd  a Ohaerfyrddin, 
ac  wedi  hyny  yn  Ehydychain ; a chadwai  ysgol  yn  yr  eglwys 
pan  ddeuai  adref  rhwng  y termau.  Aeth  Edward  hefyd  i’r  un 
ysgol  i Gaerfyrddin,  yr  hyn,  gyda  chynnorthwy  nn  Mr.  Pugh,  o 
Lanarth,  a’i  dygodd  yn  ddigon  o ysgolhaig  i allu  sefydlu  ysgol  ei 
hun  yn  Ystrad  Meurig  yn  1734,  pan  yn  20  oed.  0 dan  yr  ystyr- 
iaeth  o’i  analluogrwydd  i wneyd  cyfiawnder  a’i  ysgolorion,  efe  a 
roes  ei  ysgol  i fyny,  gan  lafurus  ymgynnyddu  trwy  gynnorthwy  Mr. 
Evan  Evans  (Ieuan  Brydydd  Hir J*  dros  ddwy  flynedd.  Ail  agorodd 
ei  ysgol  yn  1745.  Cafodd  ei  benodi  yn  athraw  yr  Ysgol  Ead  yn 
Lledrod.  Gan  ei  fod  yn  gynnil  ac  ammhriod,  gallodd  arbed  peth 
cyfoeth,  a phenderfynodd  sefydlu  ysgol  ramadegol  yn  Ystrad  Meurig, 
ar  gost  tyddyn  a brynasai,  ac  yn  1757  sicrhaodd  ef  i’r  dyben  hyny. 
Sefydlodd  lyfrfa  yno  yn  1769.  Yn  1771  sicrhaodd  amrai  dyddynod 
bychain  ereill  tuag  at  gynnal  yr  ysgol.  Yn  1774  gwnaeth  weithred 
newydd  ar  y cwbl.  Bu  farw  Chwefror  28,  1777,  yn  63  oed,  a 
chladdwyd  ef  yn  eglwys  Ystrad  Meurig.  f 

u.  u ( Atteb  i Lyfr  Mr.  Thomas  ar  Arddodiad  Dwylaw.’ 

Dadl  oedd  hon  a ffynai  y pryd  hyny  yng  nghorff  y Bedyddwyr, 
ac  a ddygwyd  ym  mlaen  gyda  brwdfrydedd  niweidiol  i’r  achos 
mewn  llawer  o fanau  yn  y Deheubarth.J 

12.  ‘Drych  i ddwfr  Cleiflon,  I’w  cynnorthwyo  i ddeall  Achos, 
Natur,  a Chanlyniadau  eu  Clefydau,  &c.  At  yr  hyn  y chwanegwyd, 
rhai  Dyfr-arwyddion  o waith  Hên  Feddygon  Myddfai;  y rhai  o 
herwydd  eu  gwerthfawrogrwydd,  a gadwyd  o law  i law  mewn 
ysgrifen  534  o Flynyddau,  &c. 

Caerfyrddin;  Argraphwyd  gan  loan  Boss,  tros  Dafydd  E fan,  o 
Ffynnon-nedd,  gerllaw  Bont  ar  Gothi,  ac  ar  werth  ganddo  yn  ei  dŷ 
ei  hun,  ac  yn  yr  Argraph-Dŷ  yn  Heol  Awst.  1765.  [Pris  Dwy 
Geiniog.]  ’ 

Meddygox  Myddfai.  Yr  oedd  y lie  hwn  yn  y 13  ganrif  yn  cael 
ei  fynychu  gan  feddygon,  un  o ba  rai  oedd  Ehiwallon,  yr  hwn, 
mewn  cyssylltiad  â thri  ereill,  ei  feibion,  tra  yr  oeddynt  yma,  a 
enwogasant  eu  hunain  trwy  ysgrifenu  traethawd  ar  yr  ymarferiaeth 

* [Yr  oedd  Ed.  Richard  16  flynedd  yn  hŷn  na’r  Prydydd  Hir.] 

+ Hanes  ei  Fywyd,  yn  gyssylltiol  â’r  Eos,  1811;  Meyrick's  Cardiganshire ; 
Williams’s  Eminent  Welshmen',  Yr  Haul,  am  Dachwedd,  1848. 

Î Gwel  rhif  9 a 24,  d.f.  1764. 


1765] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


487 


feddygol,  yr  hwn  oedd,  os  nad  yw  eto,  yn  cael  ei  gadw  ym  mlilitli 
Llawysgrifau  Cymreig  yr  Ysgol  Bad  Gymreig,  yn  Llundain. 

[Argraffwyd  gwaith  Meddygon  Myddfai,  gyda  chyfieithiad  Seisoneg,  dan 
nawdd  Cymdeithas  y Llawysgrifau  Cymreig,  yn  Llanymddyfri  yn  1861.] 

13.  ‘ Ymofyniad  Byrr  pa  un  a ydyw  y ddwy  ddefod  o Arddodiad 
dwylaw  ar  Bersonau  Bedyddiedig  fel  y cyfryw  yn  Ordinhad  o 
Grist. 

Argraphwyd  gan  S.  Farley.  m,dcc,lxv.’ 

14.  ‘Crist  Bywyd  y Cristion.  Wedi  ei  osod  allan  mewn  dwy 
Bregeth  ar  Phil.  i.  21,  &c.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr.  At 
yr  hyn  y chwanegwyd  Dwy  Hymn,  ar  yr  un  Ystyriaeth. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  loan  Boss,  yn  Heol 
Awst,  tros  yr  Awdwr.  1755.  (Pris  Tair  Ceiniog.)  ’ 

15.  * Charter  for  the  Borough  of  Carmarthen. 

Carmarthen,  Printed  by  J.  Boss.  1765.’ 

‘ This  Charter  has  been  principally  repealed  by  the  1st  W.4th.’ 
—MS. 

16.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  at  yr  amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  perthynu. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss.  17  65.’ 

17.  1 Cyfaill  i’r  Cymro  ; neu,  Lyfr  o Ddiddanwch  Cymhwysol,  Ei 
dowys  Dyn  ar  Ffordd  o Hyfrydwch : Yn  Ganeuon,  a Charolau,  ag 
Englynion  hawdd  yw  deuall.  0 waith  Prydyddion  Sir  y Flint,  a 
Sir  Ddimbech.  0 Gasgliad  W.  Hope,  o Dre  Fostyn. 

Caerlleon  : Argraphwyd  gan  W.  Bead  a T.  Huxley  yn  y Flwydd- 
yn  1765 ; ag  ar  werth  gan  W.  Hope,  yn  Sir  y Flint.’ 

Yr  awdwyr  ydynt — ‘Dafydd  Jones,  o Lanfair  Tal  Haiarn 
‘Hugh  Boberts,  o Fagillt;’  William  Hope,  o Dre  Fostyn;’ 
‘Edward  Barnes,  o Lanelwy;'  ‘Thomas  Edwards,  o Nant 
Henllan;’  ‘Thomas  Jones,  o Buabon;’  ‘Daniel  Jones,  o 
Buabon;’  ac  ‘Edward  Thomas,  o Lan  Bhydwen  yn  gwneyd 
llyfryn  o 148  tudalen  18plyg. 

18.  ‘An  Account  of  the  Convincement,  Exercises,  Services  and 
Travels  of  that  Ancient  Servant  of  the  Lord,  Bichard  Davies.  With 
some  Delations  of  Ancient  Friends,  and  the  Spreading  of  the  Truth 
in  North  Wales,  &c.  The  Second  Edition.* 

London,  Printed  and  Sold  by  Luke  Hinde,  at  the  Bible  in  George- 
Yard,  Lombard  Street.  1765.’ 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1705. 


488 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY. 


[1766 


Yr  oedd  hwn  mewn  gwirionedd  yn  drydydd  argraffiad ; ond  ef  allai 
na  wyddai  cyhoeddwr  yr  argraffiad  Ilwii  am  yr  argraffiad  American- 
aidd,  yr  hwn  hefyd  a elwir,  ac  y mae  yn  debyg,  oedd  yr  ail  ar- 
graffiad.*1 

1766. 

1 . ‘ Crist  yn  y Cymmylau  yn  dyfod  i’r  Farn,  sef  PregetL.  ar  Ym- 
ddattodiad  pob  peth.  Lie  y dangbosir  ail  ddyfodiad  Crist  i Farn, 
hefyd,  y treual  a’r  barnedigaetb  ecbryslon  a Gyhoeddir  yn  erbyn  yr 
boll  Becbaduriaid  anycbweledig.  Yngbyd  a gwynfydedig  a gogon- 
eddus  Gyflwr  Pob  un  a edifarbaodd  ; ac  a ddewisodd  Grist  o flaen 
dim. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig  gan  W.  Williams,  tros  Evan  Ellis, 
1766/ 

2.  1 Gogoneddus  Ddjrgelwch  Trugaredd  Duw  ; Neu  Wertbfawr 
Feddyginiaetb  i Eneidiau  lluddedig,  wedi  ei  osod  allan  mewn 
Traethawd,  lle’r  agorir  dau.  ddirgelwch  mawr.  i.  Dirgelwch  rbad 
ras  dadguddiedig  yn  yr  Efengyl.  ii.  Dirgelwcb  yr  Efengyl  yn 
gynnwysedig  yn  y Gyfraith.  Fe  brofir  befyd  ynddo,  fod  y Gyfraith 
Frenbinol  yn  rbeol  o ufudd-dod  Efangylaidd,  &c.  Ysgrifenwyd 
yn  Saesonaeg  gan  Jobn  Brisco, f Gweinidog  yr  Efengyl  yn 
Tbomas,  Southwark. 

Argrapbwyd  yn  Llundain  yn  1647.  Yn  Gymraeg  gan  J.  M. 
Caerfyrddin,  Argrapbwyd,  gan  Joan  Boss.  1766.  [12plyg.] 

Mae  yn  debyg  mai  Jobn  Morgan,  o Gynwyl,  oedd  y J.  M.  hwn.j 
Yr  awdwr — 

.John  Brisco  neu  Briscoe  ydoedd  fab  i Eobert  Brisco,  o High 
Wycomb,  yn  sir  Buckingbam,  lie  y ganwyd  yntau,  a chafodd  ei 
ddysgeidiaetb  yn  Ebydy chain,  lie  y cymmerodd  ei  B.O.  Dechreu- 
odd  bregethu  yn  sir  Bercs,  yn  nechreu  y Weriniaeth,  gan  yr  bon 
lywodraetb  y cafodd  weinidogaetb  St.  Tbomas,  Southwarc,  ac  hefyd 
ei  benodi  yn  un  o Brofwyr  cymhwysderau  ymgeiswyr  am  y weinid- 
ogaetb. Ycbwanegwyd  iddo  befyd  ofal  St.  George,  Southwarc. 
Pan  ddaetb  Siarl  ii.  i’r  orsedd,  efe  a drowyd  allan,  o blegid  ei 
Anghydffurfiaetb.  Wedi  byny  bu  yn  gweinidogaetbu  lie  y caffai; 
ac  o’r  diwedd  ymsefydlodd  yn  ei  le  genedigol,  lie  y bu  farw  yn 
nechreu  mis  Mebefin,  1679. ’§ 

* Gwel  rhif  18,  d.f.  1752. 

t [ Bisco  a ddylai  yr  enw  fod  ; ond  yr  wyf  yn  meddwl  mai  ‘ Brisco,  ’ fel  y 
mae  ein  hawdwr  wedi  ei  roddi,  ac  fel  y mae  yn  fy  nadysgrif  innau,  sydd  ar 
wyneblen  yr  argraffiad  hwn.] 

Î Gwel  rhif  4,  d,f.  1744. 

§ Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  p.  474  ; Hysbysiad  yn  flaenorol  i’r  ail  argraff- 
iad ucbod  ; gwel  rhif  1,  d.f.  1796. 


1766] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


489 


3.  1 Ffarwel  Weledig,  Groesaw  Anweledig  Bethau,  neu  rai  Hymn- 
au  o Fawl  i Dduw  a’r  Oen.  Yr  ail  Ban.  Gan  Wm.  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr,  gan  J.  Boss.  1766.’ 

4.  1 Bhai  Meddyliau  am  Berson  Crist.  Wedi  ei  gymmeryd  allan  o 
waith  John  Glass.  Yol.  ii.  tu  dalen  1 — 5.  Hefyd,  Llythyr  oddi- 
wrtli  S.  Pike atB.  Sandeman.  Gyd  â Chyffes  S.  Pike,  o flaen  yr 
Eglwys  yn  St.  Martin’s  le  Grand,  yn  Llundain,  a wnaed  Bhagfyr 
22,  1765. 

Argraffwyd  yng  Nghaerfyrddin.’ 

5.  ‘ Ocheneidiau  o Uffern:  Neu  Biddfannau  Enaid  damnedig. 
Yn  dangos  cyflwr  galarus  y Damnedigion,  mewn  ffyddlon  Esponiad 
ar  Ddammeg  y Gwr  Goludog  a Lazarus,  Luc  xvi.  19  i’r  31.  Fe 
ddickon  hefyd  jawn  wasanaethu  fel  Gair  o Bybudd  i Bechaduriaid, 
hên  ac  jeuaingc,  trwy  Ffydd  yn  Iesu  Grist,  i ochelyd  y lie  poenus 
hwnw.  Ynghyd  â Dadcuddiad  o ddefnyddioldeb  yr  Scrythurau, 
fel  ein  diogel  Gyfarwyddyd  i ochelyd  Poenau  Uifern.  Gan  John 
Bunyan.  Newydd  ei  gyfieithu  i’r  Cymraeg  yn  ol  yr  Argraphiad 
Saesoneg  tan  Olygiad  y Parchedig  Mr.  Samuel  Wilson,  1737. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Boss.  Pris  Swllt 
wedi  ei  rwymo,  8 geiniog  heb  hynny,  gyd  ag  Elw  rhesymmol  i’r  rhai 
a bryno  amryw  ynghyd.  m,dcc,lxvi.’  [12plyg:  168  tudalen.] 

6.  ‘ Ocheneidiau  o Uifern,  wedi  eu  rhoddi  mewn  Pregeth  oddi- 
wrth  Ddammeg  Difas  a Lazarus.  Gan  ddifeunydd  Parchedig.  A 
Chyfieithiad  J.  T. 

Caerlleon,  Argraffwyd  gan  Thos.  Huxley,  yn  agos  i’r  Eastgate, 
neu  Borth  y Dwyrain.’ 

Hynod  oedd  i ddau  waith  ar  ‘ Ddammeg  y Goludog  a Lazarus,’ 
o’r  un  enw,  gael  eu  cyhoeddi  yn  yr  un  flwyddyn,  gan  wahanol  ar- 
graffwyr,  ac  eto  nid  yr  un  awduriaeth  ydynt,  er  yr  un  enw. 

7.  ‘Achos  Babanod  yn  cael  ei  amddiffyn.  Gan  Edward 
Hitchin.  Cyfieithwyd  o’r  ail  Argraffiad  yn  Saesoneg,  ac  a gy- 
hoeddwyd  gan  Aelodau  o Gymdeithas  a gyfarfyddai  yn  y Shop, 
Plwyf  Cilmaenllwyd,  yn  Sir  Gaerfyrddin. 

Argraffwyd  yng  Nghaerfyrddin  gan  J.  Boss.’ 

Edward  Hitchin,  A.C.,  a alwyd  i’r  weinidogaeth  ym  mlilith  yr 
Ymneillduwyr  o ddeuto  1743,  fel  cynnorthwywr  i'r  Parch.  B.  Bowlin, 
gweinidog  hen  gynnulleidfa  Annibynol  Fetter  Lane,  Llundain. 
Wedi  hyny  efe  a symmudodd  i weinidogaethu  i Artillery  Lane, 
Bishopsgate  Street.  Yn  1755,  adeiladwyd  caj)el  White  Bow,  i’r 


490  LLYFRYDDTAETH  Y CYMRY.  [1766 

hwn  y symmudodd  y gynnulleidfa,  a lie  y parhaodd  yntau  i lafurio 
hyd  1774,  pan  y bu  farw,  yn  49  oed.* 

8.  * Drych  y Cristion,  neu  Gadwedigol  Ffydd,  wedi  ei  Datguddio 
mewn  Ymddiddan,  &c. 

Dublin,  Argraffwyd  gan  S.  Powell  a’i  Fab.  MDCCLxyi.’j- 

9.  ‘ Adgyfodiad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  wedi  ei  broil,  mewn 
Pregetb,  a bregetbwyd  ar  Ddydd  Sul  y Pasg.  Gan  y diweddar 
Barchedig  Mr.  Samuel  o Langar. 

Argrapbwyd  tros  William  James.’ 

Ni  ddywedir  ym  mba  le,  er  yr  ymddengys  mai  gan  S.  Prys, 
Mwythig,  yr  argraffwyd  ef.  Y mae  rbestr  o lyfrau  S.  Prys  ar  ei 
ddiwedd. 

10.  1 Mona  Antiqua  Pestaurata.  An  Archaeological  Discourse  on 
the  Antiquities,  Natural  and  Historical,  of  the  Isle  of  Anglesey,  the 
Ancient  Seat  of  the  British  Druids.  In  Two  Essays.  With  an 
Appendix,  containing  a Comparative  Table  of  Primitive  Words,  and 
the  Derivatives  of  them  in  several  of  the  Tongues  of  Europe ; with 
Remarks  upon  them.  Together  with  Some  Letters,  and  Three 
Catalogues.  By  Henry  Rowlands,  Yicar  of  Llanidan,  in  the  Isle 
of  Anglesey.  The  Second  Edition,  J Corrected  and  Improved. 

London  : Printed  for  J.  Knox,  near  Southampton- Street  in  the 
Strand,  mdcclxvi.’  [4to.] 

Golygydd  a diwygiwr  y gwaith  hwn  ydoedd  y Dr.  Henry  Owen, 
yr  hwn  a orphenodd  ddwyn  yr  argraffiad  cyntaf  o’r  wasg,  Y mae 
rhagymadrodd  o’i  waith  yn  ei  ragflaenu.§ 

1 1 . ‘ Y Ffigys-bren  anffrwythlon  : neu  Farn  a Chwymp  y Proffeswr 
diffrwyth.  Yn  dangos  y Dichon  Dydd  Gras  ddarfod  arno,  yn  hîr 
cyn  darfyddo  ei  Fywyd.  Hefyd  yr  Arwyddion  wrth  ba  rai  y gellir 
adnabod  y cyfryw  Ystrueiniaid  marwol.  Gan  John  Bunyan. 
Newydd  ei  gyfieithu  o Ail-Lyfr  unblyg  yr  Awdwr,  a argraphwyd  yn 
Lluudain,  1737,  tan  Olygiad  y Parch.  Mr.  Sam.  Wilson. 

Caerf}rrddin,  Argraphwyd  tros  y Cyhoeddwr  gan  J.  Ross.  1766.’ 
[12plyg:  84  tudalen.] 

* Congregational  Magazine , 1826,  p.  136. 

+ Gwel  dan  y flwyddyn  1677.  Cynnwysa  hwn  yr  holl  fân  lyfrau  hyny, 
‘Carwr  y Cymro,’  &c.,  a gyhoeddwyd  y flwyddyn  hòno.  Cyhoeddwyd  y 
gwaith  y tro  hwn  o dan  olygiad  Mr.  John  Roberts,  neu  SionRhobert  Lewys,  yr 
Almanaciwr,  tybygid. 

$ Gwel  rhif  3,  d.f.  1723. 

§ Gwel  rhif  9,  d.f.  1748. 


1706] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


491 


12.  ‘ Anfeidrol  Werthfawrogrwydd  Enaid  Dyn,  ac  anrhaethadwy 
ifolineb  y dyn  a fo  diofal  am  dano  : Ynghyd  ag  Annogaeth  ddifrifol 
i bechaduriaid  i droi  at  Dduw,  a derbyn  Jechydwriaeth  i’w  Heneid- 
iau.  Gan  Evan  Thomas,  argrapliydd. 

Caerlleon,  Argraphwyd.’ 

13.  ‘ Hymnau,  neu  Ganiadau  er  Mawl  a Gogoniant  i Dduw.  Yn 
cynnwys  ocheneidiau,  griddfanau,  ymdrechiadau,  a buddugoliaeth.au 
y Pererinion,  wrth  ymdeithio  tua’r  bywyd.  Gan  John  Iioberts.*' 

14.  ‘Ymddiddan  rhwng  yr  Iesu  a’r  Publican,  yr  hwn  sydd  er 
addysg  a chysur  i’r  Cristion  gwan.  Trydydd  argraphiad. 

Caerlleon.’ 

15.  1 Helaethrwydd  o Pas  i’r  Pennaf  o Bechaduriaid.  Sef  cywir 
hanes  o Fywyd  a Marwolaeth  John  Bunyan.  0 gyfieithiad  Evan 
Thomas. 

Caerfyrddin,  argraffwyd.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad.f 

16.  ‘ Cydymaith  Diddan.  Yn  ddwy  ran.  Y rhan  gyntaf  sydd.yn 
cynnwys  crynodeb  o Araithyddiaeth  yr  hen  Frutaniaid  yn  mysgu 
Brythonaeg  i’w  gilydd.  Yr  ail  ran  sydd  yn  adrodd  mewn  euraid 
odlau  di-rif,  afieithus  ddifyrwch  Brodorion  Cymry.  Digon  o Grwth 
a Thelyn,  medd  yr  Gyrys  o Iâl,  1216.  Gan  Dafydd  Jones  o 
Drefriw,  C.  C. 

Caerlleon,  argraffwyd  gan  Elizabeth  Adams,  &c.’ 

17.  ‘Myfyrdodau  difrifol  ar  y pedwar  peth  diweddaf,  sef,  Angeu, 
Barn,  Nef,  ac  Uffern.  Gan  John  Bunyan. 

Caerfyrddin,  argraffwyd.’ 

18.  ‘Esponiad  byrr  ar  Gatecism  yr  Eglwys,  sef  Holiadau  ac 
Attebion  ysgrythyrol  ynghylch  Egwyddorion  a Dyledswyddau’r 
Grefydd  Grist’nogol.  Yn  bum  rhan.  Gan  y Parchedig  Mr.  Griffith 
Jones,  gynt  Person  Llanddowror,  yn  sir  Gaerfyrddin.  Y drydedd 
argraffiad.J 

Llundain,  argraffwyd  gan  J.  a W.  Olifer,  ym  Martholomew  Clôs, 
gerllaw  Smithfield  orllewinol.’ 

* Hen  Almanaciwr  Caergybi  [Sion  Rhobert  Lewis]. 

+ Gwel  rhif  6,  d.f.  1737  ; a rhif  8,  d.f.  1763. 

Î Gwel  rhif  1,  d.f.  1743  ; rhif  2,  d.f.  1749;  a hwn  yma.  Daeth  argraffiad 
arall  allan  gan  un  David  Oliver,  o Wrecsam,  yn  y rhan  gyntaf  o’r  ganrif  hon. 
Dichon  fod  y D.  Oliver  hwnw  yn  deilliaw  o’r  Oliferiaid,  y rhai  a argraffasant 
agos  holl  weithiau  efengylydd  Llanddowror. 


492  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1766 

19.  ‘ Canwyll  y Cymru,  sef  gwaitli  Mr.  Rees  Prichard,  gynt 
Picer  Llanddyfri,  y trydydd  argraphiad  ar  ddeg. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys.  1766.’ 

Gelwir  liwn  yn  drydydd  argraffiad  ar  ddeg  ; ond  ni  chafwyd  eto 
ond  naw  o honynt,  oddi  eithr  y Pigion  a gyhoeddwyd  ddwywaithA 
Y mae  iddo  wyneb-ddalen  Seisoneg  hefyd. 

20.  1 Salmau  Dafydd,  wedi  eu  cyfansoddi  yn  ol  iaith  y Testament 
Newydd.  A’u  cymliwyso  i stât  ac  Addoliad  Crist’nogol.  Yn 
Saesneg  gan  I.  Watts,  D.D.  Ac  a gyfieitliwyd  i’r  Gymraeg  gan 
D.  Jones  o Lanwrda,  gynt  o Gayo.  Yr  ail  argraphiad,  t gyda 
diwygiad  o lawer  o feian.  At  ba  un  y chwanegwyd  12  o Salmau 
newyddion. 

Llanymddyfri,  argrapbwyd  gan  Rys  Tomas,  mdcclxyi.’ 

21.  ‘ Amddiffyniad  i Lyfr  cyntaf  Mr.  Thomas  ar  Arddodiad 
Dwylaw.’J 

22.  ‘Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  at  yr  amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  perthynu. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol  Awst,.  1766.’ 

23.  ‘Y  Catecism  Byrraf.  A gyflwynwyd  gan  y Gymanfa  o 
Difynyddion,  yn  Westminster,  i’r  ddau  dŷ  o Barliament,  a chwedi  ei 
gymmeradwyo  ganthynt.  Yn  cynnwys  Egwyddorion  y Grefydd  Grist’- 
nogol,  ynghyd  â Phrofiadau  Ysgrythyrol. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd,  ac  ar  werth  gan  J.  Ross,  yn  Heol  Awst. 
1766.  [Pris  Dwy  Geiniog,  neu  2s.  6d.  y Cant.]  ’ 

Y mae  i’r  llyfryn  hwn  ragymadrodd  helaeth  a chywrain,  yn  gwrth- 
wynebu  golygiadau  Sandeman  a Popkin  (yng  Yghymru),  wedi  ei 
arwyddo  ‘ John  Griffith,  Pant  Saeson,  Mai  12.  1766.’ 

24.  1 Hanes  Llwyddiant  yr  Efengyl,  a rhyfeddol  waith  Duw  ar 
Eneidiau  pobl  yn  North  America ; mewn  Llythyr  oddiwrth  y Parch- 
edig  Mr.  Briel  o East  Hampton,  at  y Parchedig  Mr.  Barton.  At  yr 
hyn  y chwanegwyd  Can  am  Werthfawrogrwydd  y Bibl.  Gan 
William  Williams. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  tros  yr  awdwr,  gan  J.  Ross.  1766.’ 

* G-’vvol  rhif  1,  d.f.  1646  ; rliif  2,  d.f.  1670  ; rhif  6,  d.f.  1672  ; rhif  1,  d.f. 
1681  ; iliif  12,  d.f.  1714 ; rhif  1,  d.f.  1721  ; rhif  6,  d.f.  1727  ; rhif  14,  d.f.  1740  ; 
a hwn  yma. 


+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1753. 

Gwel  rhif  9,  d.f.  1764  ; a rhif  12  a 14,  d.f.  1765. 


1766] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


493 


25.  ‘ Rhwymyn  P orffeithr  wy  dd , neu  Frawdgarwch  Parhaus  ; 
Wedi  cael  ei  drîn  yn  ffyddlongan  Timothy  Thomas,  Gweinidogyr 
Efengyl  yn  Aberduar,  swydd  Gaerfyrddin,  Awdwr  y “ Wisg  Wen.” 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  J.  Ross.  1766.’ 

Cynnwysa  y llyfr  hwn  112  o dndalenan. 

26.  ‘Gwaedd  yng  Hghymru  yn  wyneh  pob  Cydwybod.  Gan 
Morgan  Lloyd  o Wynedd.  At  yr  hyn  y rhagchwanegwyd  ei 
Lythyr  i’r  Cymru  cariadus.  Ynghyd  a Hanes  ei  Fywyd  ysbrydol  a 
ysgrifenwyd  ganddo  ei  bun. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol  Awst.  1766. 
[Pris  dwy  geiniog.]  ’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad.*  Golygydd  yr 
argraffiad  hwn  ydoedd  y Parch  T.  Williams,  Mynydd  Bach.f 

27.  ‘ Y Cristion  mewn  Gwirionedd.  Wedi  ei  osod  allan  mewn 
Llytbyr  oddiwrth  Gaiffer  at  Aly-ben-hayton.  Yr  hyn  a wyddom  yr 
ydym  yn  ei  lefaru.  Wedi  ei  gyfieithu  allan  o’r  Saesoneg. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol- Awst.  1766.’  24 

tudalen  12plyg. 

28.  ‘ Interesting  Family  Papers  printed  for  Lady  Mary  Herbert 
and  Arthur  Lord  Herbert,  of  Chirbury  (Earl  Powis)  concerning  the 
disposal  of  the  Family  Estates  at  Oswestry,  Salop,  and  in  Mont- 
gomery, Radnor,  and  Carmarthen.’ 

Y mae  iddo  attodiadau,  yn  rboddi  tystiolaetbau  y tystion.  Ar- 
graffwyd  yn  angbyboedd,  i ddybenion  cyfreithiol,  1766. 

29.  * Private  Act  of  Parbament  introduced  and  passed  to  enable 
Tbos.  Kymmer  to  make  a Canal  from  Little  Gwendraeth  River,  near 
the  Town  of  Kidwelly,  to  the  Great  Forest  and  Pwll  Llygod. 

Carmarthen  1766.’ 

30.  ‘Particulars  of  the  Manor  of  Dolgelley,  with  the  Freehold 
Estates  of  Hugh  Vaughan,  Esq.,  the  Seat  called  Hengwrt.  1766.’ 

Gwnaed  y ‘Particulars’  pan  oedd  yr  etifeddiaeth  ar  wertb  y 
flwyddyn  ucbod. 

31.  ‘An  Essay  on  the  34  Coins  of  Cunobelin  [Cynfelyn]  King 
of  Britain,  A.D.  15.  Wherein  this  noble  set  of  Coins  is  classed,  and 
appropriated  to  our  British  King  upon  rational  grounds.  The  coins 
are  illustrated,  in  a short  commentary,  By  Samuel  Pegge,  A.M. 
1766.’ 

* Gwel  rhif  10,  d.f.  1653  ; rhif  1,  d.f.  1739  ; rhif  1,  d.f.  1750  ; a hwn  yma. 

+ Gwel  rhif  3,  d.f.  1724  ; a rhif  6,  d.f.  1727. 


494 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1767 


[Bu  y Dr.  Samuel  Pegge  yn  ymohebu  twysged  â Lewis  Morys  mewn  per- 
thynas  i hynafiaethau  Prydeinig,  ac  y mae  amryw  o lythyrau  Lewis  Morys  ato 
ef  wedi  ei  hargraffu  yn  y gyfrol  gyntaf  o’r  Cambrian  Register.  Ganwyd  ef  yn 
Chesterffield  yn  1704,  a gorphenodd  ei  addysgiaeth  yng  Ngholeg  St.  loan, 
Caergrawnt.  Yn  1731  cydwynwyd  ef  i fywoliaeth  Godme  rsham,  yng  Nghaint, 
ac  yn  1751  i Whittington,  yn  swydd  Stafford.  Ei  brif  weithiau,  heb  law  yr  un 
a grybwyllir  yma,  ydyw,  ‘ Dissertations  on  Anglo-Saxon  Remains  ‘ The  Life 
of  Robert  Grossetete,  Bishop  of  Lincoln  ac  ‘ Anonymiana.’  Bu  farw  yn  1796. 
Mab  iddo  ef  oedd  Samuel  Pegge,  awdwr  y ‘ Cunialia,’  ac  ‘Anecdotes  of  the 
English  Language,’  yr  hwn  a fu  farw  yn  1800  ; ac  ŵyr  iddo  ydoedd  Syr 
Christopher  Pegge,  D.M.,  Cadeirdraw  Meddyginiaeth  ym  Mhrifysgol  Rhyd- 
y chain,  yr  hwn  a fu  farw  yn  1825.] 


1767. 

1.  ‘ Crocodil  Afon  yr  Aiplit,  Wedi  ei  weled  ar  fynydd  Seion,  sef 
Cenfigen  wedi  ei  olrhain  trwy’r  Byd  a’r  Eglwys.  Gan  W.  W illiams . 

Caerfyrddin,  argraplnvyd  dros  yr  awdwr  gan  J.  Boss.  1767.’ 

2.  4 Yr  Abcrth  Cymmeradwy : nen,  Bagoriaetli  Calon  Ddrylliog. 
Yn  dangos  Natur,  Arwyddion,  ac  Eifeithiau  priodol  Ysbryd  Dry  11- 
iedig.  Gan  y Gwâs  enwog  hwnw  o eiddo  Crist  Mr.  John  Bunyan. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol  Awst.  mdcclxyii. 
[Pris  chwe’  cheiniog.]  ’ 100  tndalen  12plyg. 

3.  4 Atteb  i Lyfr  Mr.  Edward  Hitchin,  a elwir,  Achos  Babanod 
yn  cael  ei  ddadlcn,  ei  eglnrhan,  a’i  amddiffyn,  &c.  Gan  y diweddar 
Barchedig  Mr.  Samuel  Ewer,  o Hamstead,  ger  llaw  Llnndain. 
Wedi  ei  gyfieithu  gan  Josuah  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss,  yn  Pleol  Awst,  1767. 
[Pris  swllt.]  ’*  268  tndalen  12plyg. 

4.  4 Hynmaii ; nen  Ganiadan,  er  Mawl  a Gogoniant  i Ddnw.  Yn 
cynnwys  Ocheneidian,  Gryddlhnau,  Ymdrechiadan,  a Byddygoliaeth- 
an,  y Pererinion ; wrth ymdeithio  tu’r  Bywy d.  Gan  John  Bober  ts.f 

Caerlleon  : argraphwyd  gan  J.  Harvie.  m,dcc,lxyii.’ 

5.  4 Tyred  a Chroesaw  at  Iesn  Grist.  Sef  Ymddiddan  rhwng  yr 
Iesn  a’r  Publican.  Yr  hyn  sydd  er  addysg  a chysur  i’r  Cristion 
gwan.J  Y trydydd  argraphiad. 

Caerlluon : Argraphwyd  gan  loan  Harfie,  tros  Peter  Morris.  1767.’ 

6.  4 Annogaeth  i Bobl  Ieuangc  cyn  dyfod  i’w  Conffirmio.  Gan 
y Gymdeithas  er  Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol.  Pris  2d.’ 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1766.  Darfu  i Mr.  Thomas,  heb  law cyfieithu,  chwanegu 
hefyd  rywfaint  ato. — Hanes  y Bedyddwyr , gan  J.  Thomas,  t.  409. 

t Sef  Sion  Rhobert  Lewis,  Almanaciwr  Caergybi;  gwel  rhif  12,  d.f.  1760. 

X Gwel  rhif  14,  d.f.  1766. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


495 


1767] 


7.  ‘ Helaethrwydd  o Ras,  i’r  Pennaf  o Becliadnriaid.  Sef  Cywyr 
Hanes  o Fywyd  a Marwolaeth  loan  Bunian  : nen  Fyrr  Ddatcnddiad 
o Ragorol  Drugaredd  Dnw  iddo  êf,  yn  enwedigol,  yn  ei  gymeryd  êf 
o’r  dommen,  a’i  ddychwelyd  i Ffýdd  ei  Fendigedig  Fâb,  Iesn  Grist. 
Lie  danghosir  hefyd  yn  neilldnol,  pa  Olwg  ar,  a plia  Ofid  am  Bechod 
a gafodd ; hefyd,  pa  amrywiol  Brofedigaethau  a’i  cyfarfu,  a plia  fodd 
y dygodd  Duw  ef  trwyddynfc  oil.  Wedi  ei  gyfìeitliu  o newydd  gan 
Ifan  Tomas,  Argraphydd. 

Caerlleon : argraphwyd  gan  loan  Harfie,  tros  Bedr  Morns  o Lan- 
rwst.  1767.  Prisswllt.’  [16plyg.] 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  lytliyr  o eiddo  ‘ Ifan  Thomas  ’ at  y dar- 
llenydd.  Y mae  yn  llyfr  bychan  tlws  o 162  tndalen  18plyg.  Ym- 
ddengys  fod  hwn  yn  bedwarydd  argraffiad  o liono.*  Argraffwyd  ef 
hefyd  gan  T.  Williams,  yn  jNTolgellau,  yn  1803. 

8.  ‘ Bbyfeddod  y Rbyfeddodan,  neu  y Gair  a wnaethpwydyn  Gnawd. 
Wedi  ei  osod  allan  mewn  Cân  Dduwiol.  Gan  William  Robert. 
Aelod  o’rEglwys  sy’n  ymgynnnll  gerllaw  y Felin,  ymhlwyf  Llanelli, 
yn  sir  Gaerfyrddin. 

Llanymddyfri : argrapbwyd  gan  Rees  Thomas.  1767.’ 

9.  ‘ Remains  of  Japhet : being  Historical  Enquiries  into  the 
Affinity  and  Origin  of  the  European  Languages.  By  James 
Parsons,  M.D.  Member  of  the  College  of  Physicians,  and  Fellow  of 
the.  Royal  and  Antiquary  Societies  of  London. 

London  : printed  for  the  Author.  m,dcc,lxvii.’ 

\ 

[James  Parsons,  meddyg  enwog  ac  ysgrifenydd  cyfrifol,  a anwyd  yn  Barn- 
stapl,  Dyfnaint,  yn  y fl.  1705,  ac  a fu  farw  yn  1770.  Y mae  meddyginiaeth, 
difyniaeth,  hanes  anianol,  a hynafiaethau  yn  ddyledus  i’w  fedr  a’i  ddiwyd- 
rwydd  am  ddarganfod  llawer  o wirioneddau  pwysig  yn  dwyn  cyssylltiad  â 
hwynt,  Cynnwys  y gwaith  hwn  o’r  eiddo  dros  bedwar  cant  a hanner  o dudal- 
enau  4plyg  ; ac  ym  mhlith  petliau  ereill  y mae  ynddo  Daflen  o Eiriau  Gwyddel- 
eg  a Chymraeg,  lie  y dangosir  en  perthynas  â’u  gilydd,  er  bod  cryn  wahaniaeth 
rhyngddynt  o ran  ymddangosiad.] 

10.  ‘ Agoriad  i Athrawiaeth  y Ddau  Gyfammod,  dan  yr  enwau 
Deddf  a Gras ; yn  dangos  Hatur  pob  un  o honynt,  pa  beth  ydynt  fel 
y maent  yn  ddau  Gyfammod  : Hefyd,  pwy,  a pha  beth  yw  Cyflyrau 
y rhai  sydd  dan  bob  un  o honynt,  &c.  Gan  y gwas  enwog  hwnw  o 
eiddo  Crist  Mr.  John  Bunyan. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol  Awst.  1767. 
[Pris  swllt.]  ’ [12plyg : 242  tudalen.] 

Dywedir  i Edward  Parry,  o’r  Bryn  Bygad,  yn  sir  Ddinbych, 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1737  ; rhif  8,  d.f.  1763  ; rhif  15,  d.f.  1766 ; a hwn  yma. 


496 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1767 


gyfieithn  y 1 Traethawd  ar  y Ddau  Gyfammod,’  trwy  gynnorthwy 
Dafydd  James,  athraw  ysgol  yn  Llansannan,  ìm  o athrawon  Ysgolion 
Symmudol  Mr.  Jones,  Llanddowror,  mae  yn  debyg.  * 

11.  ‘Myfyrdodau  Difrifol  ar  y Pedwar  Petb  diweddaf:  sef  Angan, 
Barn,  Nef,  ac  Uffern.  Gran  y Gwâs  enwog  bwnw  o eiddo  Crist  Mr. 
John  Bnnyan. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst.  m,dcc,lxyii. 
[Pris  tair  Ceiniog.]  ’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.f 

12.  1 Barnedigaethan  ofnadwy  Duw  ar  Blant  Creulawn,  drwg  ac 
annfndd  i’w  Rhieni.  Wedi  ei  gyfieithu  i’r  Cymry.  Gan  I fan 
Thomas. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  tros  Lewis  Jones.  1767.’ 

13.  ‘ Rhybndd  teg  mewn  pryd  da ; sef  Dadlan  Pechadnriaid  gwedi 
en  gostegn  trwy  fnddngoliaethan  y gwirionedd.  Mewn  Ymddiddan- 
ion  rhwng  Gweinidog  o Eglwys  Loegr,  ag  amryw  Bechadnriaid,  sef 
Meddwyn,  Tafarnwr,  Bragwr,  Coegddigrifwr,  Cerddwr,  Dawnsiwr, 
Tyngwr,  Celwyddwr,  a’r  Twyllwr.  Gan  Rhys  Rhydderch.J 

Caerlleon. : argraffwyd  gan  Joan  Harfie,  tros  B.  Morris.  1767.’ 

14.  ‘ Gweledigaethan  y Bardd  Cwsg.  Yn  cynnwys,  I.  Gweledig- 
aeth  Cwrs  y Byd.  n.  Gweledigaeth  Angen.  hi.  Gweledigaeth 
Uffern.  Y Rhan  Gyntaf. 

Caerfyrddin  : Argraffwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst.  m.dcc.lxvii.’ 

Yr  oedd  hwn  y trydydd  argraffiad.§  [12plyg.] 

[Y  pedwerydd  argraffiad  ydyw  hwn.  Ymddangosodd  yr  argraffiadau  ereill  yn 
1703,  1755,  a 1759.  Ar  ol  yramseriad,  chwanegir  : — ‘ Lie  y gellir  caely  Llyfrau 
rhagorol  hyn  sydd  yn  canlyn, 

Agoriad  i Athrawiaeth  y ddau  G-yfammod,  dan  yr  Enw  Deddf  a Gras.  Prist 
Swllt. 

n.  Myfyrdodau  ar  y Pedwar  Peth  diweddaf  : sef,  Angeu,  Barn,  Nef,  ac 
Uffern,  ar  Eesur  Cerdd.  Pris  3c. 

in.  Yr  Aberth  Cymmeradwy : Neu,  Ragoriaeth  Calon  ddrylliog.  Yn 
dangos  Natur,  Arwyddion,  ac  Effeithian  priodol  Ysbryd  drylliedig.  Pris  6c. 

Y tri  uchod  gan  Mr.  J obn  Bunyan. 

IV.  Gogoneddus  ddirgelwch  Trugaredd  Duw  ; neu  werthfawr  Feddyginiaeth 
i Eneidiau  lluddedig,  &c.  Pris  9c.  Gan  Mr.  John  Bisco. 

v.  Crist  ym  Mreichiau’r  Credadyn,  gan  Mr.  EbeneezerErskine:  A Dadl 
Ffydd  ar  Air  a Chyfammod  Duw,  gan  Mr.  Ralph  Erskine.  Pris  6c. 

vi.  Gwaedd  yng  Nghymru,  gan  Mor.  Lloyd,  Pris  2g. 

vn.  Catecism  byrraf  y Gymmanfa,  Pris  2g.’ 

Hyna  oil,  air  a llythyren,  yng  nghysswllt  ag  argraffeb  y rhagddalen!] 

* Goleuad  Cymru. 
f Gwel  rhif  17,  d.f.  1766. 

X Gwel  rhif  6,  d.f.  1714. 

§ Gwel  rhif  6,  d.f.  1703 ; rhif  6, 4.f.  1720 ; a hwn  yma. 


1767] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


497 


15.  * LI yfr  Ecclesiastes  : neu’r  Pregethwr,  Wedi  ei  gyfansoddi  ar 
fesur  Cywydd.  Gan  Edward  Evan,  o Aberdâr  a Lewis  Hopkin, 
o Lynogwr,  yn  Sir  Forganwg. 

Bristol : Argrapbwyd  gan  S.  Farley.  176'/.’ 

Y mae  llytbyr  ‘ At  y Darllenydd  ’ iddo  gan  y Parch.  Edward 
Evan,*  yr  hwn  a ddywed  : — 

‘Dygwyddodd  i wr  Ienangc  o Sir  Aberteifi  a’i  enw  Dafydd 
Thomas,  ddyfod  i wared  i Forganwg  o ddeutu’r  Flwyddyn  1727.  Un 
ydoedd  o berchen  cynheddfan  natnriol  cryfion ; a chwedi  cael  cyfran 
weddol  o fawnteision  gwybodaeth.  Efe  a dderbyniwyd  yn  Aelod  i 
Gymmlleidfa’r  Parchedig  Rhys  Prys,  ’or  Ty’n  Tonn.f  Yr  oedd 
ganddo  Dalent  o Awen,  a rhwyddineb  ymmadrodd.  Efe  a ymosod- 
odd  iAidysgu  Rheolau  Grammadeg  o iawn  ysgrifenyddiaeth  o ddeutu’r 
Flwyddyn,  1730  : ac  a ddaeth  yn  gryn  gyfarwydd  a dych’mygfawr 
mewn  Barddoniaeth  Gymreig — Efe  a briododd ; ond  ni  chafodd  ef 
nemmor  o hyfrydwch  oddiwrth  y cyflwr  hyny  Ei  ddyddian  diweddaf 
a drenliodd  gyda  Dafydd  Martin  yn  Ystrad  Tyfodwg.  Efe  a or- 
phennodd  ei  yrfa  yn  y Flwyddyn,  1735  ; ac  wrth  chwilio  ac  edrych 
ar  ei  yscrifeniadau  ef,  mi  gefais  y Bennod  gyntaf  o Lyfr  y Pregethwr, 
wedi  ei  chyfansoddi  ar  fesur  cywydd ; yr  hyn  a’m  cynhyrfodd  i ofyn 
cynnorthwy  Lewys  Hopkin,  i orphen  a chyflawnu  Bwriad,  yr  hwn 
oedd  wedi  ei  attal  gan  farwolaeth.’ 

Gwelir  fod  y llyfr  bychan  tlws  hwn,  yr  hwn  a gynnwys  50  o du- 
dalenau  32plyg,  yn  waith  tri  awdw*r.  Y bennod  i.  gan  y D.  Thomas 
uchod;  pen.  ii.  v.  vii.  ix.  a xi.  gan  Mr.  E.  Evan;  a’r  pen.  iii.  iv.  vi. 
viii.  x.  xii.  ac  ‘Englynion  at  y Cymry,’  gan 

Lewis  neu  Lewys  Hopkin,  yr  hwn  oedd  frodor  o Hendref  Ifan 
Goch,  ym  mhlwyf  Glynogwr,  yn  sir  Forganwg.  Cyhoeddwyd  llyfr 
o’i  weithiau  a adawodd  ar  ei  ol,  yn  cynnwys  ei  weithiau  ef,  a lluaws 
o weithiau  rhai  ereill  o feirdd  y ,Deheudir,  o’r  enw  Fel  Gafod>  gan 
John  Miles,  o Bencoed,  Llanilid,  Morganwg. 

. 16.  ‘Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  at  yr  amryw 
Eglwysi ; i ba  rai  y maent  yn  perthynu. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol  Awst.  1767.’ 

17.  1 Cyfiawnhad  Pechadur,  Heu  fod  yr  Etholedigion  wedi  eu 
Cyfiawnhau,  a’u  rhyddhau  oddiwrth  gosp  pechod  trwy  Grist : Pan 
ddygodd  Gospedigaeth  ein  Heddwch  ni  ar  y Pren,  &c.  Gan 
Samuel  Richardson. 

Llanymddyfri : Argraphwyd  gan  Rhys  ap  Tomas.  1767.’ 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1767. 

t Rhys  Prys,  neu  Rees  Price,  ydoedd  weinidog  y gynnulleidfa  o Ymneilldu- 
wyr  Presbyteraidd  yn  Ty’n  Ton,  ger  Pen  y Bont  ar  Ogwyr,  yn  sir  Forganwg, 
brawd  y Parch.  Samuel  Price,  a thad  i Thomas  Price,  o Lundain.  Cafodd  ei 
ddysgeidiaeth  yn  Attercliff,  sir  lore,  o dan  Mr.  Jollie.  Sosiniaeth  a bregethir 
yn  awr  yno. — Ysgrifau  yn  Llyfrfa  y Dr.  Williams,  yn  Llundain. 

61 


498 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1767 


18.  ‘Pumtheng  Araith  ar  Amryw  Destyn.au  a Osodwyd  allan 
mewn  Cymdeithas  gyhoedd  wrth  Arwydd-arf  y Prenhines,  yn  Heol 
y Porth  newŷdd,  yn  Llundain.  Gan  J.  Wetherall.  Wedi  ei 
Gyfiaethu  er  Lies  i’r  Cymru : Gan  y Parcliedig  Mr.  D.  Rowland; 
Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llangeitho. 

Argrapliwyd  yng  1ST ghaerfyrddin,  gan  Rhys  Tomas  yn  Heol  Awst. 

1767.’* 

19.  ‘ An  Experimental  and  Practical  Enquiry  into  the  Ophthalmic, 
Antiscrophulous,  and  Nervous  Properties  of  the  Mineral  Waters  of 
Llangybi,  in  Carnarvonshire.  To  which  is  annexed,  An  Essay  on 
the  Prize  Question,  proposed  by  the  Royal  Academy  of  Bourdeaux, 
for  the  year  1767,  on  the  Subject  of  Analizing  Mineral  Waters.  By 
Diederick  Wessel  Linden,  M.D. 

London : Printed  by  J.  Everingham ; and  sold  by  C.  Morgan,  under 
the  Piazza,  Covent-garden ; W.  Williams,  Bookseller,  in  Shrewsbury ; 
J.  Bulkeley,  Bookseller,  in  Chester ; P.  Titley,  Apothecary,  in  Llan- 
rwst ; H.  Jones,  Mercer,  in  Carnarvon ; and  R.  Griffith,  Merer,  in 
Pwllhely,  1767.  [Price  Two  Shillings.]  ’ 

Cyflwynir  y gwaith  i ‘ William  Price,  Esq ; of  Rhiwlas  in  Merion- 
ethshire, Fellow  of  the  Royal  and  Antiquarian  Societies a thanys- 
grifir  y llythyr  cyflwyniadol  fel  hyn  : — ‘ D.  W.  Linden.  April  20. 
1767.  Llangybi,’ — Cynnwys  y rhan  o’r  gwaith  sydd  yn  dwyn  cyssyllt- 
iad  â Ffynnon  Llangybi  66  o dudalenau.  Y mae  y llyfr  a’r  ffynnon 
a ddarlunir  ynddo,  yn  teilyngu  llawer  mwy  o sylw  nag  y mae  yr  olaf 
wedi  ei  gael  er  ys  oesoedd.  Bernir  fod  rhinweddau  y ffynnon  yn  gyfartal 
i rinweddau  ffynnonau  Maesyfed  a Brycheiniog ; a phe  na  buasai 
wedi  bod  mor  anffodus  a tharddu  yng  Nghymru,  diammheu  y buasai  ei 
rhagoroldeb  heddyw  yn  hysbys  i’r  rhan  fwyaf  o wledydd  Ewrop.f 

20.  % 1 Taith  y Pererin,  gan  John  Bunyan.  Yr  ail  Ran.  0 
Gyfieithiad  John  Edwards  o Glynn  Ceiriog. 

Mwythig.’ 

21.  ‘ Golwg  ar  Ddull  y Byd  hwn  yn  myned  heibio,  a Thragwydd- 
oldeb  o Happusrwydd  yn  nessau,  i holl  Waredigion  Seion;  sef, 
Perffaith  Ryddhad  i’r  Carcharorion  gobeithiol ; neu  ddedwydd 
Eynediad  Priodas-ferch  yr  Oen  i Dragwyddol  Deyrnas  ei  Harglwydd 
a’i  Hachubwr  Jesu  Grist. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  J.  Ross.  1767. 
[Pris  Dwy  Geiniog.]  ’ 

Cynnwysa  36  tudalen  24plyg.  Nid  oes  enw  awdwr  ar  yr  wyneb- 

* [Onid  oedd  Rhys  Tomas  wedi  ymadael  o Gaerfyrddin  cyn  y flwyddyn  hon, 
ac  ymsefydlu  yn  Llanymddyfri  ?] 

t Ysgrif  y Parch.  D.  S.  Evans. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


499 


1767] 


ddalen,  eithr  yn  gyssylltiol  â’r  hymn  ddiweddaf  dywedir  : — c Hyn  yn 
fyr  (ac  fe  allai’r  diweddaf)  oddiwrth  eich  cyd-bererin  i’r  byd  arall, 
Morgan  Rhys.’ 

22.  ‘ Considerations  on  the  Illegality  of  Presenting  Such  as  are 
Unacquainted  with  the  Welsh  or  British  Language  to  Ecclesiastical 
Benefices  in  those  Parts  of  Wales  where  that  Language  is  in  general 
Use  and  Understood.  By  a Gentleman  of  Wales. 

London : Printed  for  W.  Harris,  1ST0  70,  the  North  side  of  St. 
Paul’s  Church-yard ; And  sold  by  H.  Jones,  at  Caereinion,  North 
Wales,  mdcclxvii.’  [8vo.] 

Y mae  nodyn  mewn  llawysgrif  yn  yr  un  a welais  yn  dywedyd  mai 
yr  awdwr  ydoedd  ‘John  Jones,  M.A.  Fellow  of  Queen’s  College, 
Rhydy  chain.’* 

23.  ‘ Traethawd  ar  Fywyd  Ffydd,  Gan  W.  Romaine,  M.A. 
Periglor  y Fonach  ddu  (Black  Fryars,)  a Lecturer  St.  Dunstan’s,  yn 
Llundain.  A Gyfieithwyd  gan  Joan  Tomas,  trwy  ganiatad  yr 
Awdwr. 

Liverpool : Argraphwyd  yn  Heol  y Morfa,  m,dcc,lxvii.’ 

24.  [‘Anfeidrol  werthfawrogrydd  Enaid  Dyn,  ac  Anrhaethadwy 
Ffolineb  y Dyn  a f’o  Di-ofal  am  dano.  Ynghyd  ag  Annogaeth 
Ddifrifol  i Bechaduriaid  droi  at  Dduw,  a derbyn  Iechydwriaeth  yw 
Heneidiau.  Gan  If  an  Tomas,  Argraffydd. 

Caerlluon : Argraphwyd  gan  loan  Harfie,  yn  Heol  porth  y Gog- 
ledd.  1767.’  12plyg : 16  tudalen. 

Yr  wyf  yn  tybied  mai  yr  un  yw  y llyfr  hwn  â rhif  12,  d.f.  1766,  ac  nad  ym- 
ddangosodd  un  argraffiad  o hono  y flwyddyn  hòno.  Yynae  y flwyddyn  1767  ar 
argraffeb  hwn.] 

25.  ‘ Meddyliau.  Presennol  Mr.  Samuel  Pike,  ar  Gatecism  byrraf  y 
Gymmanfa,  mewn  Llythyr  at  Gyfaill,  ag  y bu  Rhagymadrodd  Mr. 
John  Griffith  at  ei  Argraphiad  Newydd  o’r  Catecism  hwnnw,  yn 
achlysur  o honno.  Wedi  ei  gyhoeddi  yn  Gymraeg,  gan  John 
Popkin. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross  yn  Heol-Awst.  1767.’ 

26.  ‘ Dihuniad  Cysgadur.  Sef,  Y Bardd  Cwsg,  yr  ail  rhann  Yn 
dangos  mewn  Breuddwyd  Gweledigaeth  Ryfeddol  y Bardd  Cwsg ; 
A’r  ymddiddan  a fu  rhyngddo  efe  a Chydwybod,  Ffydd,  Gobaith, 
Cariad,  Gwirionedd,  Gostyngeiddrwydd,  Gonestrwydd,  Sobrwydd, 
Haelioni,  Cywirdeb,  Gwirionedd,  &c.  Ynghylch  Llygredd  y Byd, 

* [Am  rai  tybiau  o barthed  i awdwr  y IB  fr  hwn,  gweler  y Brython,  iii.  370, 
433  ; a chymharer  rhif  23,  d.f.  1768.] 


500  LLYF RYDDI AETH  Y CYMRY.  [1768 

yngbyd  ag  ycbydig  Annogaetb  yn  erbyn  Swyngyfaredd,  Dewiniaetb, 
a’r  Cyffelyb. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys,  tros  Dafydd 
Gryffydd,  1767.’ 

Ail  argraffiad,  gwel  rbif  3,  d.f.  1723-4. 

27.  % [‘  Jecbydwriaetb  wrtb  y Drws : nen  Grocb  lef  o’r  Kef  ar 
Becbadnriaid  diadgenedledig  ar  y Ddaear,  &c.  At  ba  nn  y cbwaneg- 
wyd  Hymn-Gynghor,  ar  Col.  iii.  2,  gyda  Phregeth  fer  ar  Dad.  iii.  20. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig  gan  Stafford  Prys,  tros  Hngb  Evans.’ 

Wytb  tudalen  ydyw,  ac  y mae  yr  englyn  canlynol  ar  yr  wyneb-ddalen  : — 

‘ Prynwcb,  darllenwch,  boed  llês — o’r  llyfr, 

Mae’r  llafur  yn  gynbes  ; 

Hyd  fy  eitbaf  cyfieithes, 

Yn  y geiriau  gorau  ge’s.’*] 

1768. 

1.  ‘ Cyfarwyddyd  i Weddio,  (A  Drefnwyd  i Esgobaetb  Baddon). 
Gan  y Gwir  Barcbedig  Dad  yn  Knw  Tbomas  Kenn. 

Llnndain : Argrapbwyd  gan  J.  a W.  Olfir,  ym  Martbolomey-Clôs ; 
ger  llaw  Smitbfield  Gorllewinol.  mdcclviii.’ 

Cyhoeddwyd  bwn  ar  dranl  y 1 Gymdeitbas  er  Taenn  Gwybodaetb 
Gristionogol ;’  a gwertbid  ef  am  5c.  i’r  aelodan.  Yr  awdwr, — 

Thomas  Ken  nen  Kenn,  a anwyd  yn  Berkbamstead,  yn  sir  Hert- 
fford,  yn  1637.  Daetb  yn  gapelwr  i Siarl  ii  ; ac  wedi  byny  yn  esgob 
Batb  a Wells.  Gwrtbwynebodd  Iago  II.  i ddwyn  Pabyddiaetb  i 
mewn  i’r  deyrnas ; ac  yr  oedd  yn  nn  o’r  saith  esgob  a garcbarwyd  yn 
y Tŵr,  am  wrtbwynebn  y teyrn  bwnw.  Yr  oedd  yn  awdwr  pregetb- 
an,  prydyddiaeth,  &c.,  y rbai  agyboeddwyd  gan  ei  nai,  gyda’i  banes, 
yn  4 cyfrol.  Bn  farw  1711,  yn  74  oed.f 

2.  •[[  ‘ Trefn  am  Ddnwioldeb  ar  Ddydd  yr  Arglwydd,  cymmwys- 
edig  i’r  rbai  gwaelaf  en  deall.  Gan  Wm.  Asbeton,  D.D.  Person 
Beckenham,  yn-ngbent,  a gyfieitbwyd  gan  B.  Lloyd,  Person 
Hurnant. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig.’ 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argraffiad,  tybygid,J  ym  mben  deng 
mlynedd  a tbrigain  ar  ol  yr  argraffiad  cyntaf.  Cafodd  yr  awdwr, — 

William  Ashton,  ei  ddysgeidiaetb  yng  Kgboleg  Brasenose,  Rbyd. 
ycbain,  lie  y cyrbaeddodd  ei  B.C.  ar  Ebrill  11,  1662.§  Am  y cyf- 
ieitbydd, 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies, 
t Maunder’s  Biographical  Treasury. 

Î Gwel  rhif  4,  d.f.  1698. 

§ Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  ii.  pp.  215-823. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


501 


1761] 


R.  Lloyd,  A.C.,  nid  oes  hanes  ar  gael.  Nid  oes  beddfaen  iddo  yn 
Hirnant,  ac  ni  wyddys  pa  un  ai  yno,  ai  yn  rhyw  le  arall  y claddwyd  ef ; 
ac  nid  oes  dim  son  am  dano  yn  y Coflyfr  Eglwysig  amgen  nag  a ganlyn  : 
— ‘ 1730.  A memorable  year,  wherein  I am  oppressed  and  injured  by 
certain  persons,  whom  I freely  forgive.  However  I made  of  this 
Parish  this  y*  4 Score  pounds.  All  Glory  to  God  alone.  R.  Lloyd.’* 
Yniddengys  iddo  gael  y lie  hwn  gan  yr  Esgob  Wynn,  yn  1717,  ac  ei 
fod  yn  dra  hen  pan  ysgrifenodd  yr  uchod,  ac  ei  fod  hefyd  yn  berson 
Eglwys  Fach  Gian  Conwy. f 

3.  ‘ Oes  Lyfr.  Yn  dair  rhan.  Yn  cynnwys  i.  Côf  Lyfr  ysgrythyr- 
ol.  ii.  Am  Frenhinoedd  y Brutaniaid,  a Thywysogion  Cymru,  iii. 
Am  Frenhinoedd  a Brenhinesau  Lloegr  er  y Concwest,  i deyrnasiad 
Sior  iii.  Yn  rhoddi  hanes  am  y pethau  mwyaf  rhyfeddol  a ddigwydd- 
odd  yn  eu  Teyrnasiad  hwynt;  sef  Rhyfeloedd,  Plâ,  a Heintiau, 
Daear-grynfeydd,  Mellt  a Tharannau  dychrynllyd,  Llifogydd  mawr- 
ion,  Tân  yn  anrheithio  Trefydd  ac  Eglwysydd,  ac  amryw  Bethau 
eraill,  na  buont  yn  argraphedig  o’r  blaen  yn  Gymraeg.  Gwedi  eu 
casglu  allan  o’r  Awdwyr  goreu  â ysgrifenasant  ar  y Testynau  hynny, 
Gan  Thomas  Williams. 

Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yng-Nghaerfyrddin.  mdcclxviii.  [Pri3 
chwe’  cheiniog.]  ’ 

Ail  argraffiad  ydoedd  hwn.J  Y mae  y rhagymadrodd  wedi  ei 
amseru,  ‘ O’m  llyfrgell  ar  y Mynydd  bach,  yn  Llandeilo  fawr,  Awst 
18.  1768.’ 

4.  ‘ Y Credadyn  Bucheddol : ISTeu  Fannau  Credo’r  Apostolion. 
Wedi  eu  gosod  allan  yn  gymmwys  i hyweddu  pob  Dyn  i Fuchedd 
Dduwiol  a Christianogol.  Yn  Ddwy  Ran.  A ysgrifenwyd  yn  Sais- 
neg,  Gan  y Parchedig  Mr  John  Kettlewell,  Ficar  Coles-Hill,  yn 
Sir-Warwic,  ynghylch  y Flwyddyn  1689.  Ac  a gyfieithiwyd  o’r 
trydydd  Argraphiad  Seisnig,  Gan  Risiart  ap  Robert,  Athraw 
Ysgol  Llanrhaiadr  yng  Nghinmerch,  yn  Sir  Ddinbych,  yn  y Flwydd- 
yn 1763. 

Llundain  ; Argraphwyd  gan  Sion  a Wiliam  Olifer,  yn  Bartholomew- 
Close.  mdcclxviii.’  [8plyg:  394+20=414  tudalen.] 

J ohn  Kettlewell  a anwyd  yn  North  Allerton,  sir  lore,  Mawrth 
10,  1653.  Cafodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn  ysgol  rad  y dref  hòno, 
a’i  anfon  i Rydychain  yn  1670,  pan  yn  17  oed.  Cafodd  gymmrodiaeth 
yng  Ngholeg  Lincoln,  a chapeliaeth  Iarlles  Bedfford  ; ac  yn  1685,  pan 
yn  29  oed,  cafodd  ficeriaeth  Coleshill,  yn  sir  Warwig.  Pan  ddaeth 

* Llythyr  y Parch.  T.  Rowland,  Person  Pennant  Melangell. 

+ Edwards’s  Willis’s  St.  Asaph. 

+ Gwel  rhif  4,  d.f.  1724. 


502 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1768 


William  in.  i’r  orsedd,  efe  a wrthododd  gymmeryd  llw  o ymostyng- 
iad  iddo  ef  a Mari,  am  yr  hyn  y cymmerwyd  ei  fywoliaeth  oddi  arno, 
pryd  y daeth  i Lundain,  ac  yr  ymgymmerodd  â llenoriaetli.  Yr  oedd 
yn  Iacobydd  diysgog.  Bu  Nelson  yn  llawer  o gymhorth  iddo  yn  ei 
adfyd,  yr  liwn  oedd  yntan  yn  Iacobydd  ; ond,  fel  gwrthddrych  ein 
sylw,  yn  ddyn  da,  a diarebol  o baelionus.*  Casglwyd  ac  argraffwyd 
ei  waith  yn  1718,  yn  4 cyfrol  unplyg.  Bn  farw  Ebrill  15,  1695,  yn 
42  oed.f 

[Y  mae  ‘ Y Credadyn  Bucheddol  ’ yn  well  ac  yn  gywirach  gwaith  na’r  rhan 
amlaf  o lyfrau  yr  oes  yr  ymddangosodd  ynddi.  Cydnebydd  y cyfieithydd  ei 
rwymedigaethau  am  gynnorthwyon  yn  ei  orchwyl  i’r  Parch.  W.  Wynn,  Ieuan 
Brydydd  Hir,  a Rhisiart  Morys,  yr  hwn  a’igolygodd  trwy  y wasg.  Dywed  y 
Prydydd  Hir,  mewn  llythyr  at  Risiart  Morys,  dyddiedig  Meh.  28,  1767,  iddo 
ef  gymmeryd  cryn  drafferth  gyda’r  cyíieithiad,  a chyfnewid  a diwygio  cryn 
lawer  arno,  er  nad  oedd  yn  y diwedd  yn  gwbl  wrth  ei  fodd.] 

5.  ‘ Catechism  o’r  Ysgrytbyr,  yn  nbrefn  Gwyr  y Gymmanfa,  a 
’sgrifenwyd  gan  y Parch.  Mathew  Henry.  Yn  Gymraegi  ddangos 
i’r  Cymro  nn-jaitb,  I.  Y Pethau  a ddylau  efe  gredu.  n.  Y dyled- 
swyddan  a ddylan  ei  cyflawni  tnag  at  Ddnw  a dynion.  m.  Y 
Cyfryngau  nen’r  moddion  a ddylan  efe  en  Harfer.  yi.  Y Pethau  a 
ddylai  efe  ei  Gofyn  gan  Ddnw  mewn  Gweddi,  a byny  allan  o air 
Duw  ei  bnn.  Wedi  ei  Gyfìeithu  gan  Iago  ab  Dewi. 

Yr  ail  argrapbiad.  Yng-ngbaerfyrddin.’ 

Yr  oedd  bwn  mewn  gwirionedd  yn  bedwerydd  argraffiad,  tybygid, 
ac  yn  drydydd  o gyfìeithiad  Iago  ab  Dewi.J 

6.  ‘ Taitb  y Pererin  tan  Rith  Breuddwyd. 

A Gwir  Prenddwyd  Ysprydol, 

Nid  Rliitb.  ond  Sylweddol. 

Yn  yr  hwn  y dangosir,  Cycbwyniad  llaweroedd  ar  Bererindod  allan 
o Ddyffryn  y Distryw  tna  Mynydd  Sion,  ond  o’ch  en  maent  yn  y 
Nôs  yn  gwrtbgilio’n  fìnteoedd  i’w  bên  gartref,  Etto  fe  gafodd  rbai 
nerth  i fyned  yn  en  blaen,  ac  a gyraeddasant  ben  en  Taith,  a bynny 
gyda  llawer  Dramgwyddiadan  ar  byd  y ffordd.  Y Drydedd  Rann. 
0 Waitb  John  Bunyan.  A Gyfieithwyd  gan  Jobn  Edwards, 
yng  Nglynn  Ceiriog,  allan  or  27  yn  Saesonaeg. 

Caerlleon : Argrapbwyd  gan  JoanHarfìe,  tros  Ddafydd  Llwyd,  o’r 
Bala.  1768.’ 

Dyma  drydydd  argraffiad,  a cbyfieitbiad  newydd.§  Y cyfìeitbydd, 
* Gwel  rhif  6,  d.f.  1711  ; a rhif  4,  d.f.  1712. 

+ W.  Jones’s  Christian  Biography ; Wood’s  Athen.  Oxon.  vol.  ii.  pp.  867,  868. 

Î Gwel  rhif  2,  d.f.  1708  ; rhif  5,  d.f.  1717  ; rhif  7,  d.f.  1743  ; a hwn  yma. 

§ Gwel  rhif  2,  d.f.  1688  ; rhif  1,  d.f.  1699  ; a hwn  yma. 


1768] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


503 


John  Edwards,  neu  fel  eillysenwid,  1 Sion  y Potiau,’  aanwyd  tna’r 
flwyddyn  1700,  yng  Nglyn  Ceiriog,  yn  sir  Ddinbych.  Gwëydd 
ydoedd  wrth  ei  alwedigaeth,  ac  am  hyny  a elwid  gan  yr  hen  bobl, 
‘ Sion  y Gwëydd.’  Yr  oedd  ei  drigfa  nwch  law  eglwys  Llan  Sant 
Ffraid  Glyn  Ceiriog,  lie  cryno,  a’r  gerddi  wedi  en  hamgylchu  â choed 
bocs,  ac  ywen  wedi  ei  thrwsio  i Inn  ceiliog  y coed,  ac  adarwr  yn  yr 
ywen  arall  yn  cyfeirio  dryll  at  ý ceiliog.  Dywedir  iddo  adael  ei 
deulu,  a bod  saith  mlynedd  yng  ngwasanaeth  llyfrwerthwr  yn  Llun- 
dain,  ac  felly  y cyrhaeddodd  yr  ychydig  ddysg  a gwybodaeth  oedd 
ganddo  yn  fwy  na’r  cyffredin.  Y pryd  hyn  canodd  Jonathan 
Hughes  iddo  broest,  a’r  llinellau  hyn  ynddo, — 

‘ Brawd  doeth  fardd,  bryd  doi  i’th  fwth  ? 

Briw  ydyw  i’th  fun  briodi’th  fath.’ 

Yr  oedd  yn  brydydd  lie  dda,  ac  yn  deall  y mesurau  caethion  yn 
weddol,  fel  y profa  ei  Awdl  i Eglwys  Llangollen.  Yr  oedd  iddo  ddau 
fab,  o’r  enw  Cain  ac  Abel,  am  y rhai  y dywedai  y rhigymwyr, 

‘ Cain  ac  Abel,  cŷn  ac  ebill, 

Abel  a Chain,  ebill  a chŷn.’ 

Mab  i’r  Abel  hwnw  oedd  y Parch.  Abel  Jones,  diweddar  weinidog  y 
Bedyddwyr  ym  Merthyr  Tydfil.  Bu  Cain  yn  cyhoeddi  Almanaciau  am 
flynyddoedd,  ac  yr  oedd  yn  aelod  a blaenor  y canu  gyda’r  Bedyddwyr 
yn  y Glyn,  a mab  i hwnw  oedd  Sion  Cain  Jones,  y prydydd,  a fu  farw 
yn  1820 ; ac  yr  oedd  merch  i hwnw,  gorwyres  i John  Edwards,  o’r 
enw  Leah  Evans,  yn  brydyddes  awenyddol,  yng  Nglyn  Ceiriog. 
Cafodd  J.  E.  hefyd  fab  ordderch  yn  ei  henaint,  yr  hwn  a alwodd 
Pilat,  a bu  yn  aelod  gyda’r  Wesleyaid  tuag  Abergele.  Ymddengys 
nad  oedd  J.  E.  mor  bleidiol  i’r  Bedyddwyr  a’i  ddisgynyddion ; canys 
dywedir  iddo  rigymu  gogan  iddynt  pan  oeddynt  yn  bedyddio. 
Gofynai  unwaith,  wrth  glywed  clul  cloch  y llan,  i ryw  ferch,  ‘Bessi,  i 
bwy  mae’r  passing  bell  ? ’ ac  atebai  hithau  yn  ddifeddwl,  ‘ I ferch 
hyna’  Nathaniel,’  o blegid  merch  hynaf  Mr.  Nathaniel,  o Lechrodau, 
oedd  wedi  marw.  Yr  oedd,  fel  agos  holl  lyfrwyr  yr  oes  hòno,  yn 
ymgiprys  ag  ysbrydion.  Dywedir  i ysbryd  ystranciog  ei  gario  oddi 
wrth  ei  dŷ  dros  gwm  dwfn  Nant  y Weniar,  a’i  osod  i lawr  yn 
esmwyth  ar  ael  bryn ; ac  yr  oedd  yn  cael  ei  adrodd  fel  diareb  yn  y 
wlad;  ‘Ysbryd  Allt  y Badau  yn  pwtian  Sion  y Potiau.’  Ystyrid  ei 
ddisgynyddion  yn  rhagori  ar  y cyffredin  mewn  talent  i brydyddu  a 
chanu,  ond  eu  yn  bod  dra  thueddol  i fynychu  tafarndai ; eto  yr  oedd  ei 
feibion,  Cain  ac  Abel,  yn  sefyll  yn  uchel  eu  cymmeriad  a’u  crefydd. 
Parotôdd  J.  E.  ei  gareg  fedd  ei  hun,  a rhoddodd  1 Cor.  xv.  52,  yn 
Lladin  ar  y gareg.  Bu  farw  yn  1776.* 

8.  ‘ Arithmetic : Mewn  Trefn  Hawdd  ac  Eglur.  I wneuthur  y 
Rheolau  Canlynol,  yn  y Ffordd  Cyffredin,  Degrannau;  ac  wrth  y 
Sliding  Rule,  &c.  Gyda  chyfarwyddid  i gael  arwynebiad,  ac  Eang- 
fesur  amryw  luniau,  megis  Tiroedd,  muriau  Tai,  a’u  pennau, 

* Y Tyst  Apostolaidd,  1850,  t.  136,  137  ; Ysgrif  y Parch.  R.  Ellis, 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


504 


[1768 


Llofftydd,  byrddau,  Gwydr,  Plangciau,  Coed  ysgwar  a cbrynion, 
Llestri  a Llongau,  &c.  0 Gasgliad  John  Roberts.* 

Dublin,  Argraffwyd  gan  S.  Powell,  Dame  Street,  tros  yr  Awdwr. 

MDCCLXVIII.’ 

9.  1 Y Ffigisbren  anffrwytblon  : ISTeu  Farn  a Chwymp  y Proffeswr 
DifFrwytb.  Yn  dangos  y dichon  Dydd  Gras  Ddarfod  arno  yn  bir  cyn 
darfyddo  ei  fywyd.  Hefyd  yr  arwyddion  wrtb  ba  rai  y gellir  adna- 
bod  y cyfryw  drneiniaid  marwol.  Gan  y Gwas  enwog  hwnw  o 
eiddo  Crist,  Mr.  John  Bunyan.  Wedi  ei  gyfieitbu  o Ail-Lyfr  un- 
plyg  yr  Awdwr,  a argrapbwyd  yn  Llundain  1737,  tan  olygiad  ,y 
Parcb.  Mr.  Samuel  Wilson. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  ac  ar  wertb  gan  J.  Ross,  1768.  [Pris 
Pedair  Ceiniog.]  ’ 

Ymddengys  fod  bwn  yn  ail  argraffiad.f 

10.  ‘Ymddiddan  rbwng  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  a’r  Pbarisead 
bunan-gyfiawn,  yr  bwn  sydd  yn  pwyso  ar  ei  weitbredoedd  ei  bun. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  Joan  Ross,  yn  Heol  Awst,  tros 
Peter  Morris,  yn  y Flwyddyn  1768.’  12  tudalen  12plyg. 

11.  ‘HanesBywyda  Marwolaetb  Tri  Wyr  o Sodom  a’r  Aipbt,  y 
fan  befyd  y croesboeliwyd  ein  Harglwyddni,  sef  Afaritius,  yr  Awydd- 
us;  Prodigalis , yr  Afradlon;  a Fidelis , y Cristion.  Mewn  dull  o 
Ymddiddan  rbwng  Cantator  y Bardd  a Pben-Cantator,  yr  Holiedydd. 
At  ba  un  y cbwanegwyd  Marwnad  i bob  un  o’r  tri,  &c.  Gan  Wm. 
Williams. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  J.  Ross,  tros  yr  Awdwr.  mdcclxyiii.’ 

12.  ‘ Nodau  ’Sgrytbyrol  y Gwir  Gristion,  yngbyd  a Rbai  Diferion 
o Laetb  a Mel,  wedi  eu  cyfieitbu  o’r  Saesonaeg.  Hefyd,  Gwaedd  ar 
Fynydd  Sion  yn  gwabadd  Proffeswyr  Crefydd  o bob  Barn,  at  eu 
Dyledswydd  o berwydd  y Terfysg  presenol  sy’n  y Deyrnas  bon. 
Gan  J.  T. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross  yn  Heol  Awst  1738/ 

13.  ‘ Llytbyr  at  Holl  Drigolion  F ymru : a Elwŷr  y Tair  Ysgol  i’r 
Hefoedd.  Wedi  ei  sylfaenu  ar  y Tair  Egwyddorion,  neu  Sylfaenau 
yr  Efengyl,  ac  a gynbwysir  dan  y pennau  byn,  Bywyd  Rbesymmol, 
Ffydd  Rbesymmol,  Gobaitb  Rbesymmol.  Oddiwrtb  eu  Brawd 

* Sion  Rbobert  Lewis,  Almanaciwr  Caergybi. 

+ Gwel  rbif  11,  d.f.  1766.  [Tebycacb  mai  ei  gamgyflëu  a gafodd  yma,  ac 
mai  argraffiad  1766  ydyw.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


505 


17681 


Thomas  Edwards,  Gweinidog  o Eglwys  Loegr  fwy  na  Deg mlynedd 
ar  hugain  mewn  urddau.  At  ba  un  y chwanegir  Tair  Pregeth : Un 
ar  yr  Ail  Enedigaeth,  neu’r  Enedigaeth  Newydd.  Un  ar  y Sacra- 
ment, ac  nn  ar  Iechydwriaeth  a Dedwyddwch  Tragwyddol  trwy 
Grist.  A ffordd  gyflens  i arfer  Borenol  a Phrydnhawnol  Weddi 
mewn  Tenlnoedd. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Bead  a Huxley.’ 

14.  4 Gweledigaetheu  y Bardd  Cwsc.  Y Rhan  Gyntaf. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  J.  Eddowes. 
MDCCLXVIII.’  [lbplyg.] 

Yr  oedd  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad  o Elis  Wynn.* 

15.  4 An  Historical  Account  of  the  British  or  Welsh  Versions  and 
Editions  of  the  Bible.  With  an  Appendix  containing  the  Dedications 
prefixed  to  the  first  Impressions.  By  Thomas  Llewelyn,  L.L.D. 
Pro  Patria. 

London,  Printed  by  Richard  Hitt,  &c.  mdcclxyiii.’  [8vo.] 

Thomas  Llewelyn,  LL.D.,  a anwyd  ym  Mhenalltau  Isaf,  ym  mhlwyf 
Gelligaer,  sir  Forganwg,  rywbryd  tua’r  flwyddyn  1720.  Yr  oedd  ei 
rieni  yn  perthyn  i hen  gynnulleidfa  y Bedyddwyr  yn  Hengoed,  lie  y 
bedyddiwyd  yntau  yn  1738.  Cafodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn 
Nhrosnant,  Pont  y Pwl,  o dan  un  John  Matthews,  ac  wedi  hyny  yn 
Athrofa  y Bedyddwyr  ym  Mristol.  Yna  symmudodd  i Lundain,  lie 
y bu  dan  ofal  ac  addysg  amryw  ddysgedigion.  Pan  yr  oedd  yn 
Llundain,  ymunodd  mewn  cymmundeb  â Samuel  Wilson,  yr  hwn 
oedd  y pryd  hyny  yn  weinidog  y Bedyddwyr  yn  Heol  Prescot,  lie  y 
cafodd  alwad  i bregethu.  Wedi  hyny  sefydlodd  athrofa,  mewn  cys- 
sylltiad  â chymdeithas  o Fedyddwyr,  er  hyfforddi  gwŷr  ieuainc  i’r 
weinidogaeth.  Y pryd  hyn  anrhegodd  Prifysgol  Aberdeen  yn 
Scotland  ef  â’r  radd  o A.C.,  ac  wedi  hyny  â D.C.  (neu  LL.D.)  Efe 
hefyd  ydoedd  un  o brif  sefydlwyr  Cymdeithas  y ( ’ymmrodorion, 
Llundain.  Ym  mhen  blynyddau  dychwelodd  i Gymru,  gan  wasan- 
aethu  ei  genedl  ym  mhob  modd  ag  y gallai.  Bu  farw  yn  1783.’f 

16.  ‘Llyfr  y Weddi  Gyffredin,  &c.  [Llyfr  Gweddi  Gyffredin.] 

Printiedig  gan  Mark  Baskett,  Printiwr  i Ardderchoccaf  Fawrhydi’r 
Brenin,  &c.  m,dcc,lxviii.’  Unplyg. 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1703  ; rhif  6,  d.f.  1720  ; rhif  14,  d.f.  1767  ; a hwn  yroa. 
[Y  mae  hwn  yn  bummed  argraffiad  o’r  ‘Bardd  Cwsg.’  Ar  ei  ddiwedd  ceir 
cofres  yn  cynnwys  ‘ Llyfrau  a Argraphwyd  ag  sydd  ar  werth  gan  J.  Eddowes, 
yn  y Mwythig,’  y sawl  sydd  ugain  o rifedi.] 

f Hanes  y Bedyddwyr , gan  Thomas,  t.  207  ; Hanes  y Bedyddwyr , gan  Jones, 
t.  573,  &c. ; gwel  hefyd  Seren  Gomer , Medi  a Hydref,  1855,  lie  y mae  hanes  ei 
fywyd  yn  helaeth,  gan  y Parch.  W.  Roberts,  Blaenau. 


506 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1768 


Y mae  yn  gyssylltiol  â hwn,  ‘Llyfr  y Salmau,’  &c.  Drwy  Waith 
Edmund  Prys,  Archddiacon  Meirionydd.’  ‘ Printiedig  yn  Llun- 
dain : gan  Mark  Baskett,  &c.  m,dcc,lxviii.’ 

17.  ‘Llythyr  oddiwrth  Gymanfa  o Weinidogion,  at  yr  amryw 
Eglwysi  i ba  rai  y maent  yn  pertbyn. 

Caerfyrddin  : Argraffwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst.  1768.’ 

18.  4 Hieroglyphic  : or.  A Grammatical  Introduction  to  an  Universal 
Hieroglyfic  Language;  Consisting  of  English  Signs  and  Voices. 
With  a Defination  of  all  the  Parts  of  the  English,  Welsh,  Greek,  and 
Latin  Languages ; Some  Phisical,  Metaphysical,  and  Moral  cursory 
Remarks  on  the  Nature,  Properties  and  Rights  of  Men  and  Things. 
And  Rules  and  Specimens  for  Composing  an  Hieroglyfic  Vocabulary 
of  the  Signs  and  Figures,  as  well  as  the  Sounds  of  Things,  upon 
rational  and  Philosophical  Principles,  and  the  Primitive  Meaning  of 
Names.  By  Row.  Jones. 

London : printed  by  John  Hughs,  near  Lincoln-Inn-Fields.  Of 
whom  may  be  had,  the  Origin  of  Languages  and  Nations;  price 
5s.  and  his  Proscripts  Is.  in  Sheets.  1768.’  Small  8vo. 

19.  4 Hymnau  cymmwys  i Addoliad  Duw,  0 waith  y Diweddar 
Barchedig  Mr.  Jenkin  Jones.*  At  y rhai  y chwanegwyd,  Caniad- 
au  o Waith  yr  un  Awdwr,  Ynghyd  a’i  Farwnad,  Gan  Evan 
Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst,  dros  Stephen 
Jones.  HDCCLXYIII.’ 

20.  % 4 Yr  Hen  Lwybr.  Newydd  ei  gyfieithu  o’r  Saesonaeg. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd,  ac  ar  werth  gan  J.  Ross,  am  Ddimmau 
bob  yn  un,  neu  ddau  Swllt  y Cant.’ 

21.  4 Taith  y Pererin,  tan  gyffelybiaeth  Breuddwyd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross  (Pris  naw  ceiniog.)’ 

Yr  oedd  hwn  yn  bedwerydd  argraffiadf  o’r  holl  lyfr,  ac  yn  bummed 
argraffiad  o’r  drydedd  ran. 

22.  4 The  Character  and  Conduct  of  Ecclesiastics  in  Church  and 
State ; from  the  First  Plantation  of  this  Island,  to  the  Accession  of 
the  Royal  House  of  Hanover  to  the  Crown  of  Great  Britain.  In 
Five  Parts.  Containing,  i.  The  Conduct  of  the  Pagan  Ecclesiastics^ 

* Gynt  gweinidog  Llwyn  Rhyd  Owen  ; gwel  rhif  1,  d.f.  1720  ; rhif  1,  d.f.  1723  ; 
a rhif  3,  d.f.  1727. 

■f  Gwel  rhif  2,  d.f.  1688  ; rhif  1,  d.f.  1693 ; rhif  20,  d.f.  1767  (mewn  cyssyllt- 
iad  â rhif  6 a 7,  d.f.  1768) ; a hwn  yma. 


1769] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


507 


II.  The  Conduct  of  the  British  and  Saxon  Clergy,  hi.  From  the 
Conquest  to  the  Reformation,  iy.  From  the  Reformation  to  the 
Revolution,  v.  From  the  Revolution  to  King  George  i.  Taken 
from  the  Manuscript  of  Dr.  Charles  Owen,  of  Warrington.  To 
which  is  added  An  Appendix.  Giving  a Short  Account  of  the 
English  Historians. 

Shrewsbury,  Printed  by  J.  Eddowes,  near  the  Market  House. 

MDCCLXVIII.’ 

Charles  Owen  ydoedd  frawd  i James  Owen.  Efe  a gyfieithodd 
lyfr  ei  frawd  ar  Fedydd  Babanod,*  o dan  yr  enw  ‘ The  Infant  Ark 
ond  ni  chafodd  ei  gyhoeddi.  Cafodd  ei  werthu  yn  1860  gyda  llyfrau 
cywrain  Mr.  E.  Edwards  o’r  Mwythig,  am  5s.  6c. 

23.  ‘ Consideration  on  the  Illegality  and,  Impropriety  of  preferring 
Clergymen,  who  are  unaquainted  with  the  Welsh  Language  to 
Benefices  in  Wales,  &c.,  by  John  Jones,  A.M.  Fellow  of  Queen’s 
College,  Oxon.  1768.’f 

24.  % [‘  Rhyfeddol  Brophwydoliaeth  Myrddin  yr  hwn  a Brophwyd- 
odd  er’s  canoedd  o flynyddoedd  am  amrywiol  o Arwyddion  a Rhyfedd- 
odau  sydd  yn  bresenol,  ac  yn  ganlynol  i’r  helbulus  ddyddiau  sydd  ar 
ddyfod.  Wedi  ei  Gyfansoddu  ar  Fesur  Cerdd  yn  y Flwyddyn  68. 
Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr.’ 

Llyfryn  bach  o 8 tudalen  ydyw.  Nid  oes  iddo  argraffeb  o fath  yn  y byd  ; ac 
o hervvydd  hyny  nis  gellir  gwybod  pa  bryd,  pa  le,  na  chan  bwy  y cafodd  ei 
argrafiu  : ond  gellir  meddwl  mai  wrth  ‘y  Flwyddyn  68’  y golygir  1768 ; ac 
ymddengys  hyn  yn  amlycach  ond  ei  gymharu  â’r  pennill  diweddaf,  yr  hwn  sy 
fel  y canlyn  : — 

‘ Un  mil  a saith  cant  cyfan  a thrigen  mlwydd  ag  wyth 
Oedd  oedran  Crist  ein  prynwr  pam  wnaethpwyd  hyn  o fwyth, 

I gael  rhybiddio’r  Cymmru  a chyffro  pawb  or  byd 
I alw  ar  LJuw’n  garedig  i attal  hyn  o 1yd.’ 

Cwyna  ein  hawdwr  wrth  gofnodi  y trydydd  argraffiad  (rhif  20,  d.f.  1778)  na 
fedrodd  gael  gafael  ar  y ddau  argraffiad  blaenorol  : ymddengys  mai  hwn  yw  yr 
argraffiad  cyntaf ; ac  argraffiad  anghywir  a gwael  truenus  ydyw.  Nichynnwys 
dalen  yr  enw  cldim  ond  a grybwyllir  uchod,  gyda  dyfyniad  o Gen.  xix.  17  (a 
gam-argreffir  ‘ ix.  17  ’)  : — ‘ Biangc  am  dy  einioes  : nac  edrych  ar  dy  ol,  acna  saf 
yn  yr  holl  wastadedd,  diangc  ir  mynydd  rhag  dy  ddyfetha.’] 

1769. 

1.  ‘ Camni  yn  y Goelbren  ; neu,  Datguddiad  o’r  Modd  y mae  Pen- 
arglwyddiaeth  a Doethineb  Duw  yn  trefnu  Cystuddiau  Dynion, 
Ynghyd  â’r  Modd  y dylai  Crist’nogion  ymddwyn  tanynt.  Gwedi  ei 
osod  allan  mewn  Pregeth  oddiwrth  Preg.  vii.  13.  Edrych  ar  Orchwyl 
Duw,  canys  pwy  a all  unioni’r  Peth  a gammodd  Efe  ? At  ba  un  y 
chwanegwyd,  Pregeth  arall  ar  Diar.  xvi.  19.  Gwell  yw  bod  yn 
* Gwel  rhif  7,  d.f.  1693. 
t [Gwel  rhif  22,  d.f.  1767.] 


508 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1769 


ostyngedig  gyd  â’r  gostyngedig  na  rhannu’r  Yspail  gyd  â’r  Beilch- 
ion.  Gan  y diweddar  Barchedig  a Dysgedig  Mr.  Thomas  Boston, 
Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Etric  yn  yr  Alban.  ISTewydd  ei  Gyfiaithn 
yn  Gymraeg. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Ross,  dros  T.  Davies,  o Sir 
Benfro.  1769.’ 

Cynnwysa  hwn  78  o dndalenan.  Yr  oedd  cynnygiad  am  ei  ar- 
graffu  yn  gyssylltedig  â Phregeth  y Parch.  D.  Rowlands  er  y fl. 
1762,*  lie  y mae  enwau  lluaws  o weinidogion  o bob  enwadan,  a 
phregethwyr  Methodistaidd,  fel  rhai  a dderbynient  enwan  am  dano. 
Ym  mhlith  y Methodistiaid  yn  y Gogledd,  y mae  ‘Mr.  John  Evans 
o’r  Bala,  Mr.  Charles  Marc  [?]  a Hnw  Tomas  yn  Linn,  ac  hefyd  John 
Rowland  gerllaw  Llanycil,’  yr  argraffydd,  mae  yn  debyg.  Rhoddid 
hysbysiad  y bwriedid  ‘ argraphu  llyfr  arall  o’r  nn  Meintioli  a hwn,  o 
Waith  yr  nn  Awdwr,  ar  Ostyngeiddrwydd — mewn  amryw  Bregethan;’ 
ond  tebyg  na  chafwyd  cefnogaeth  ddigonol.  Yr  awdwr, — 

Thomas  Boston,  a anwyd  yn  Duns,  Scotland,  yn  1677.  Cafodd 
ei  ddysgeidiaeth  yn  Edinburgh.  Yn  1699,  cafodd  weinidogaeth 
plwyf  Simpren  ; ac  yn  1707,  efe  a symmndodd  i Ettric.  Cyhoedd- 
wyd  gw7eithiau  ereill  o’i  eiddo  yn  Gymraeg  yn  y 19fed  ganrif.  Bu 
farw  yn  1733,  yn  56  oed.t 

Y cyfieithydd,  mae  yn  debygol,  ydoedd  y Parch.  Daniel  Rowlands, 
Llangeitho. 

2.  * Duwioldeb  Rhydychain : Neu  Hanes  Cyflawn  a Diduedd  am 
chwech  o Ysgolheigion  a fwriwyd  allan  o Neuadd-golegol  St. 
Edmunds,  yn  Rhydychain.  Gyda  Llythyr  Cyflwyniad  at  yr  An- 
rhydeddus  Iarll  Litchfild,  Canghellor  y Brif-Ysgol  honno.  Gan 
Athraw’r  Celfyddydau  o Brif-ysgol  Rhydychain. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  Joan  Ross,  tros  Joan 
Tomas  o Lanfihangel,  gerllaw’r  Gelli  Aur.  mdcclxix.  [Pris  Chwe’ 
Cheiniog.]  ’ 

Dywedir  mai  awdwr  campus  y llyfryn  grymus  hwn  ydoedd 

Syr  Richard  Hill,  mab  Syr  Rowland  Hill,  a brawd  hynaf  y Parch. 
Rowland  Hill,  yr  hwn  a anwyd  yn  Hawkston,  sirMwythig,  yn  1733. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  Rhydychain,  lie  y cyrhaeddodd  ei  A.C. 
Wedi  bod  ar  daith  trwy  Ewrop,  efe,  pan  ddaeth  yn  ol,  a hynododd  ei 
hun  trwy  ei  ymlyniad  wrth  y Methodistiaid  Calfinaidd,  yr  hyn  a ar- 
ddangosodd  wrth  ysgrifenu  y llyfr  uchod,  yn  yr  hwn  y mae  yn  ymosod 
yn  llym  ar  yr  awdurdodau.  Atebwydef  gan  y Dr.  Newell,  o Rydych- 
ain,  ac  atebodd  yntau  hwnw  yn  ol  gyda  llymder  mwy  fy th.  Bu  hefyd 
mewn  dadl  wresog  â Wesley,  Fletcher,  ac  ereill  o’r  Methodistiaid 
Arminaidd,  mewn  amddiffyniad  i Galfiniaeth.  Ar  farwolaeth  ei  dad 

* Gwel  rhif  15,  d.f.  1762. 

+ Encylopcedia  Britannica. 


1769] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


509 


daeth  i’r  etifeddiaeth,  ac  yn  aelod  o’r  Senedd  dros  sir  y Mwythig. 
Yr  oedd  yn  siarad  llawer  yn  y Senedd,  a chan  mwyaf  ar  amgylchiad- 
an  cyssylltedig  â chrefydd.  Byddai  weithiau  yn  pregethn  mewn 
capeli ; ac  adeiladodd  gapel  ger  Raw  ei  dŷ.  Bn  farw  yn  1808,  yn  75 
oed.* 

8.  ‘ Dirgelwch  Babel  Fawr,  Mam-Bntain  yr  holl  Ddaear ; Neu 
Gywir  hanes  o lawer  o Greulonderau,  a Chyfeiliornadan  Eulun- 
addolgar  Eglwys  Bhnfain ; Wedi  ei  nodi  allan  o’r  awdwyr  Gorau,  er 
Res  i’r  Cymru.  Gan  John  Hughes,  Drefaes,  yn  Llûn. 

ArgrafFwyd  yn  Llanymddyfri.’ 

4.  ‘ CyfaiR  i’r  Cymro : neu  Lyfr  o Ddiddanwch  Cymhwysol,  er 
dowys  Dyn  ar  Efordd  o Hyfrydwch : yn  Ganeuon,  a Charolau,  ar 
Englynion,  hawdd  yw  deuall,  o waith  Prydyddion  sir  y Flint,  a sir 
Ddimbych.  O gasghad  W.  Hope,  o Dre  Fostyn. 

Caerlleon : Argraphwyd  gan  W.  Read  a F.  Huxley  yn  y flwyddyn 
1769,  ag  ar  werth  gan  W.  Hope,  yn  sir  y Flint. ’f 

5.  ‘ Cyngor  Gweinidog  o’r  Wlad  i’w  Blwyfohon,  yn  enwedig  i’r 
rhai  ieuaingc  o honynt.  Yn  dangos  Beth  a ddylent  Gredu  a 
Gwneuthur  fel  y b’ont  gadwedig. 

Argraphwyd  yn  Llundain  i’r  Gymdeithas  er  cynnyddu  gwybod- 
aeth  Gristnogol.  mdcclxix.’  78  tudalen.J 

6.  ‘ Ffarwel  Weledig,  Groesaw  Anweledig  Bethau  : Neu  rai  Hymn- 
au  o Fawl  i Dduw  a’r  Oen.  Y Drydedd  Ran.§  Gan  William 
Williams. 

Llanymddyfri : argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  Rys  Tomas. 
M,DCC,LXIX.’ 

Cynnwysa  84  o dudalenau  12plyg.  Y mae  y ddwy  ddalen 
ddiweddaf  yn  cynnwys  hysbysiad  helaeth  a hynod  o eiddo  yr  awdwr, 
am  ei  ‘ Pantheologia  ’ oedd  yn  cael  ei  gyhoeddi  yn  rhanau  y pryd 

hyn. 

7.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-lan,  Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Printiedig  gan  Mark  Basket,  printiwr  i ardderchoccaf  fawrhydi’r 
brenin,  a chan  wrthrychiaid  Robert  Basket,  1769.’ 

Beibl  8plyg  ydoedd,  ar  draul  y Gymdeithas  er  Taenu  Gwybodaeth 
* Gentleman's  Magazine. 

t [NaiR  ai  y mae  hwn  yn  ail  argraffiad  ai  yn  gamgyiiead  o rif  17,  d.f.  1765.] 

Î [Fel  hyn  y saif  yr  argraffeb  yn  y cyfargraff  sydd  o’m  blaen  : — ‘ Llundain  : 
A argraphwyd  i J.  Rivington,  Gwerthwr  Llyfrau  i’r  Gymdeithas  er  cynnhyrchu 
Gwybodaeth  crist’nogol,  ym  Monwent  St  Paul,  No  62.  m dcc  lxix.’  Ni 
chynnwys  ond  48  o dudalenau  12plyg,  a’r  olaf  o honynt  yn  wyn.] 

§ Gwel  rhif  3,  d.f.  1766. 


510 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1769 


Gristionogol.  Argraffwyd  20,000  o gopiau.*  Golygydd  yr  argraff- 
iad  hwn  oedd  y Parch..  John  Evans,  awdwr  ‘ Cyssondeb  y Pedair 
Efengyl,’  tybygid.f  Dywedir  y dilynwyd  orgraff  Beibl  yr  Esgob 
Lloyd  yn  hwn,  am  yr  hyn  y mae  Mr.  Richard  Morris  yn  ceryddu  y 
y golygydd  yn  llym,  mewn  llythyr  ato,  dyddiedig  ‘ Tvvr  Gwyn,  2 
Chwefror,  1768.’J  Cafodd  y Dr.  Thomas  Llewelyn,  Bedyddiwr  o 
sir  Forganwg,§  gany  Gymdeithas  argraffu  rhai  miloedd  yn  ychwaneg 
na’n  bwriad  ar  y cyntaf,  er  mwyn  cyflenwi  diffygion  yr  Ymneilldu- 
wyr.  Bhoddodd  nn  Mr.  Marlow,  o Lanllieni,  gant  ac  ngain  o Feiblau 
yr  argraffiad  hwn  i’r  Bedyddwyr ; i’w  rhoddi  ar  en  pnlpndan  yr  oedd- 
ynt,  y rhan  fwyaf.  Darfu  i’r  Parch.  Benjamin  Evans,  gweinidog  yr 
Ymneilldnwyr  yn  Llannwchllyn,||  gael,  ym  mhen  chwe  blynedd,  500 

0 honynt,  trwy,  ac  o rodd,  fel  y tybir,  Mr.  Sporton,  masnachwr 
cyfoethog  a haelionns  iawn  yn  ei  ddydd,  yn  Llnndain,  fel  y prawf  y 
llythyr  canlynol  o’i  eiddo  at  gyfaill  yng  ISTghaerlleon,  dyddiedig  yn 
‘ Clapham,  5medMehefm,  1775  — £ Gyda’r  nn  llong  chwi  a dderbyn- 
iwch  200  o Feiblau  i’r  Parch.  Benjamin  Evans,  o Lanuwchllyn,  yr 
hwn  a ysgrifena  atoch  ym  mha  foddy  dymuna  iddynt  gael  eu  hanfon 
ym  mlaen,  a rhaid  i mi  grefu  arnoch  dalu  y cludiad,  a phob  gofyniad- 
au  dyledus  ar  y 200  hyn,  a’r  800  gweddill  a anfonir.  Mi  a ad-dalaf 

1 chwi  yn  y modd  y mynoch,  mor  fuan  ag  y mynegoch  i mi  y swm.’*# 

Dywed  y diweddar  Barch.  Evan  Evans  (Ieuan  JBrydydd  HirJ  fel 
hyn  am  yr  argraffiad  hwn  : — 

‘ Ond  i mae  bai  arall  sydd  waeth  na’r  cwbl  a grybwyllwyd  uchod,’ — 
sef  yn  lie  ynghyngor , ynghynnulleidfa , ynqolwg , ysgrifenu  yng  nghyngor , 
yngnghynnulleidfa,  yng  vgolwg , — ‘ag  sydd  yn  argraphiadau  diweddaf  y 
Bibl  Cyssegrlân  drwy  nawidio  ag  anffurfio  enwau  dynion  a lleoedd 
drwy  holl  gorph  yr  yscrythur  lân,  gan  datlu  y llythyren  Ch  gymraeg 
allan  o’r  geiriau  hynny,  lie  ir  oedd  y Groegiaid  a’r  Hebreaid  yn 
arfer  y llythyr  Chi  a Chaph  Hebräeg,  ag  arfer  C yn  ei  He,  megis 
yn  y geiriau  canlynol:  Acis,  Nebucodonosor , Aristarcus , Tycicus , 
Acaia  ; ynlle  Achis,  Nebuchodonosor , Aristarchus , Tychichus  ag  Achaia. 
Chwith  iawn  a fyddai  yscrifennu  y geiriau  canlynol,  Ilgwarch , Cyn- 
farch  yn  Gymräeg,  yn  y wëdd  lygredig  hon,  Llyicarc , Cynfarc.  Nid 
llai  chwithig  ynteu,  i’r  sawl  a ddeallont  y iaith  wreiddiol,  yw  troi 
Achis , Nebachodonosor , Aristarchos,  Tuchicos , Achaia, j-f  yn  Acis, 
Nebucodonosor,  Aristarcus,  Tycicus  ag  Acaia,  o ran  fod  y Saeson  yn 
eu  llafaru  felly,  a’n  heglwyswyr  seisnigaidd  ninnau  yn  eu  dilyn  yn 
eu  llygredig  lafariad. 

‘Nidwyf  fiyndywedydmo  hyn  er  gwarthruddio  neb,  oherwyddnad 
eill  neb  ond  a alio.  I mae  gennyf  fi.  a phob  gwir  Gymro  ddyladwy 

* Dywedwyd  mai  10,000  oeddynt,  yn  y Dysgedydd,  Gorph.  1828,  t.  196. 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1765. 
í Y Great,  1806,  t.  282. 

§ Gwel  rhif  15,  d.f.  1768. 

||  [Gwedi  hyny  yn  y Dref  Wen,  ger  Castell  Newydd  Emlyn.] 

**  Congregational  Magazine,  1842,  p.  823. 

+ + [ Y mae  y pum  enw  hyn  mewn  llythyrenau  Groeg  gan  y Prydydd  Hir  ; ond 
gan  nad  oes  llythyrgyff  Groeg  yn  swyddfa  yr  argraffydd,  yr  ydys  yn  gorfod 
arfer  y llythyren  gyffredin.] 


1769] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


511 


barcli  a chariad  i’r  sawl  a olygasant  yr  argraphiadau  diweddar  y 
Bibl  Cyssegrlân  yn  Gymräeg,  o herwydd  eu  bod  yn  deall  iaith  ein 
gwlâJ  yn  odidog.  Ond  da  i gwnaethent  liwy  yn  y peth  hwn  yn  fy 
marn  i,  ae  i bawb  a ddelo  ar  en  hoi  Invent,  i olygu  argraphiad  yr 
yscrythur  Ian,  ddilyn  orgraph  neu  ddull  yscrifenniad  y dyscedig  a’r 
parchedig  Esgob,  Risiart  Dairy , a’r  Doctor  Davies  o Fallwyd  yn 
argraphiadau  y Bibl  Cyssegrlân,  a ddaethant  allan  yn  y flwyddyn 
1620  a 1630  ; gwŷr  a oeddynt  yn  deall  iaith  eu  gwlàd  yn  rhagorol, 
a chanddynt  gariad  iw  gwlâd  a’u  hiaith,  ag  i eneidiau  dynion. 
Nid  fel  y gormesiaid  seisnigaidd  yn  ein  dyddiau  drwg  ni,  y rhai  ni 
fedrant,  ag  ni  fynnant,  wneuthur  yr  hyn  a weddai  i Fugeiliaid 
ffyddlon.  Duw  yn  ei  drugaredd  a s}7mmudo  ymmaith  ei  farnedig- 
aethau  oddiarnom,  ag  a ganiattao  ini  gannwyllbren  ei  air  sanctaidd 
yn  ein  iaith  ein  liunain,  ac  escobion  a fedront  yscrifennu,  pregethu, 
a darllen  Cymräeg.  Amen.’* 

8.  ‘ An  Account  of  some  Remains  of  Roman  and  other  Antiquities 
in  and  near  the  county  of  Brecknock,  in  South  Wales:  By  John 
Strange,  Esquire.  Addrest  to  the  President,  Council,  and  Fellows 
of  the  Society  of  Antiquaries.  Read  at  the  Society  of  Antiquaries, 
April  13.  and  20,  1769. 

London  : Printed  by  W.  Bowyer  and  J.  Nicholas,  mdcclxix.’ 

9.  ‘ Historical  and  Critical  Remarks  on  the  British  Tongue  and 
its  Connection  with  other  Languages  Founded  on  its  State  in  the 
Welsh  Bible.  By  Thomas  Llewelyn,  LL.D. 

London,  Printed  for  J.  Buckland,  in  Paternoster  row,  &c. 
m.d.cc.lxix.  [Price  Two  Shillings.]  ’ [8vo.] 

10.  1 Offeiriadgrefft  wedi  Ymddiffyn.  Pregeth  yn  achos  Bwrw 
allan  Chwe’  gwr  leuangc  Boneddigaidd  o Brif-Ysgol  Rhydychen. 
Am  Weddio,  Darllain  ac  Ysponio  yr  Ysgrythurau.  Wedi  ei 
Gostyngedig  gyilwyno  i Mr.  Prif  Gangellor  a Phenaethiaid  y Tai. 
Gan  eu  Gostyngedig  Was’naethwr,  Y Shaver.  Wedi  ei  gyheithu 
Cymraeg. 

Dublin : Argraphwyd  gan  S.  Powel,  in  Dame-Street,  opposite  to 
Townes’s  Street.  m,dcc,lxix.> 

Awdwr  y llyfryn  hwn  ydoedd 

Y Parch.  John  Macgowan,  A.C.,  yr  hwn  a anwyd  yn  Edinburgh, 
yn  1726.  Dechreuodd  ei  yrfa  grefyddol  ym  mysg  y Trefnyddion 

* ‘ Rhybudd  i’r  Darllenydd,’  yn  ei  ‘ Anghwanegiadau,’  yn  niwedd  Llyfr  ii. 
[t.  324]  o Gasyliad  o Bregethau  y Parch.  Evan  Evans.  [Yn  ol  y Greal  (rhif  6, 
t.  282),  a Gwallter  Mechain  (Gwaith,  iii.  259),  yn  1770  yr  ymddangosodd  yr  ar- 
graffiad  hwn  o’r  Beibl  Cymraeg.  Amlwg  yw  nas  gwelodd  yr  awdwr  mwy  na’r 
g°lygydd  mo  hono.  Ni  ddywed  y Prydydd  Hir  ym  mha  flwyddyn  y daeth 
allan  ; ond  sonia  Gwallter  Mechain  (11.  c.)  am  dano  fel  yr  argraffiad  cyntaf  o 
fewn  ei  gof  ef,  yr  hyn  a ddengys  ei  fod  yn  gydnabyddus  ag  ef.  Ond  hwyrach 
bod  iddo  ddau  amseriad,  yn  gyffelyb  i argraffiad  Moses  Williams,  1717-18.] 


512 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1769 


Wesleyaidd.  Yn  y cyfundeb  hwnw  hefyd  y dechreuodd  arfer  ei 
ddawn  fel  pregethwr.  Ar  ol  peth  amser  mabwysiadodd  olygiadau 
Calfinaidd,  ac  ymunodd  â’r  Bedyddwyr  Neillduol ; a buam  ychydig 
amser  yn  weinidog  i gynnulleidfa  o honynt  yn  Bridgnorth,  yn  sir 
Mwythig.  Ni  ddilynwyd  ei  lafur  yno  â nemawr  o lwyddiant.  Yn 
1766,  ymsefydlodd  yn  weinidog  i’r  gynnulleidfa  yn  Devonshire 
Square,  Llundain,  lle'y  bu  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gymmerodd 
le  Tach.  25,  1780,  yn  55  oed.  Yr  oedd  yn  awdwr  amryw  lyfrau 
poblogaidd,  yn  enwedig  ei  1 Dialogues  of  Devils.’* 

11.  ‘ Galarnad  ar  Farwolaeth  Mr.  W.  Bead : o Bont  y Moel,  yn 
ymmyl  Pont  y Pool : Physygwr,  Meddyg,  ac  Apothecary  : Yr  hwn 
a ymadawodd  ar  byd  ym  Mis  Mawrth,  19,  1769,  yn  y 53,  o’i  oed. 
Ac  a adawodd  ar  ol  Wraig  a gyfenwid  Mary,  a dwy  Ferched,  Mary 
ac  Anne,  ac  etifeddiaeth  luosog  iddynt.  Ynghyd  a Llythyr  wedi  ei 
ddychymygu  o Fyd  yr  Ysbrydoedd  at  ei  wraig  a’i  ddwy  ferched.  A 
Hymn  hefyd  wedi  ei  chyfansoddi  ar  awr  o Gystudd  a Gweudid.  Gan 
W.  Williams. 

Argraphwyd  yn  Llanymddyfri,  Gan  B.  Thomas.  1769.’ 

12.  * Marwnad  ar  Farwolaeth  y Parchedig  Timothy  Thomas,  yr 
hwn  a ymadawodd  â’r  byd  Tachwedd  12,  1769. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr,  gan  J.  Boss,  yn  Heol 
Awst,  1769.’ 

Awdwr  y Farwnad  hon  ydoedd  frawd  y gwrthddrych,  ac  i awdwr 
‘Hanes  y Bedyddwyr,’  sef 

Y Parch.  Zacharia  Thomas,  yr  hwn  ydoedd  fab  ieuangaf  Mr. 
John  Morgan  Thomas,  o Esgair  Ithri.  Dechreuodd  bregethu  yn 
1757.  Galwyd  ef  i’r  weinidogaeth  fel  cynnorthwywr  ei  frawd  yn 
Aberduar  tua’r  fl.  1762  ; ordeiniwyd  ef  i gyflawn  waith  y weinidog- 
aeth yn  1 77 1 , f lie  y bu  yn  gweinidogaethu  yn  ffyddlawn  hyd  ei  farw- 
olaeth, Ionawr  16,  1816,  yn  89  oed,  ac  wedi  bod  yn  pregethu  59 
o flynyddoedd.J 

13.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  at  yr  Amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  perthynu. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol  Awst.  1769/ 

14.  * The  Philosophy  of  Words  in  Two  Dialogues  between  the 
Author  and  Crito,  containing  an  Explanation  with  various  Specimens 
of  the  First  Language  and  thence  of  all  its  Dialects  and  the  Prin- 
ciples of  Knowledge : a Lexicon  of  difficult  Names  and  Passages  in 

* Llytfryr  y Parch.  T.  Rees, 
f Hanes  y Bedyddwyr , gan  Thomas,  t.  392,  407. 

Î Hanes  y Bedyddwyr , gan  Jones,  t.  329. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


513 


1770] 


the  Bible  and  Ancient  Authors;  and  a Plan  for  an  Universal 
Language.  By  Row.  Jones. 

London  : printed  by  John  Hughs.  1769.  Of  whom  may  be  had 
by  the  same  author — The  Origin  of  Languages  and  Nations,*  price 
5s.  his  Proscript,  Is ; and  his  General  Grammar, f 2s.  6d.’ 

15.  ‘Darluniad  Byrr  o’r  Briodas  Ysprydol,  tan  yr  enw  Shilo, 
sef  Crist,  a Merch  yr  Hen  Amoriad,  sef  Pechadur  DiadgenedledigJ 

16.  ‘ Articles  for  Kilbebill  Society. 

Carmarthen,  Printed  by  J.  Eoss,  in  Lammas-Street.  m.dcc.xix.’ 


1770. 


1,  ‘Y  Beibl  Sanctaidd : Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd, 
gyda  Nodau  a Sylwadau  ar  bob  Pennod. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  dros  y Parch.  Peter  Williams.  1770.’ 

[4piyg-] 

Cynnwysa  hwn  yr  Apocrypha,  a Salmau  Can  yr  Archddiacon 
Prys ; ond  yr  oedd  i’ w gael  hefyd  heb  yr  Apocrypha  i’r  rhai  a ddewis- 
ent  ei  gael  felly.  Dyma  y waith  gyntaf  i’r  Beibl  gael  ei  argraffu 
yng  Nghymru.  Ehoddodd  Mr.  Eichard  Morris,  o Lundain,J 
brawd  Lewis  a William  Morris  o Pon,  ddwy  barthlen  i’w  harddu, 
fel  y gwnaethai  Mr.  William  Jones,  § tad  Syr  William  Jones,  â 
Beiblau  y blynyddau  1742  a 1752.  Argraffwyd  8000  o honynt,  a 
gwerthid  hwynt  am  bunt  yn  rhwym ; ac  felly  yn  iselbris  iawn.  Nid 
Peter  Williams  oedd  y cyntaf  i esbonio  yr  Ysgrythyrau  yn  Gymraég ; 
canys  yr  oedd  ‘ Cyssondeb  y Pedair  Efengyl,  gan  John  Evans, 
Athraw  yn  y Celfyddydau,’  yn  cynnwys  nodau  byrion  ar  adnodau, 
yn  gyhoeddedig  er  y flwyddyn  1765.||  Ond  rhaid  addef  mai  P.  W. 
oedd  y cyntaf  a wnaeth  ‘ sylwadau  ar  bob  pennod.’  Yr  ydys  yn 
tybio  mai  sylwadau  Ostervald  a ddilynodd  ef  fwyaf,  yr  hwn  oedd 
Almaenwr,  a g waith  yr  hwn  a gyfieithasid  ac  a gyhoeddasid  yn 
Seisonaeg  yn  yr  oes  hòno. 

[Yr  oedd  Ieuan  Brydydd  Hir  hefyd  wedi  dechreu  ar  gyffelyb  orchwyl  o gylch 
yr  un  amser  ; ond  ni  chafodd  ef  byth  mo’i  argraffu.  Y mae  cyfrolau  o hono  ar 
gadw  mewn  llawysgrifen  yn  y G-ywreinfa  Brydeinig  yn  Llundain. 

IoanFfrederic  Ostervald,  oedd  frodor  o Neuffshatel  yn  Switserland,  lie 
y ganed  ef  yn  y fl.  1663,  ac  y bu  farw  yn  1747.  Treuliodd  ei  oes  fel  gweinidog 
Protestanaidd  yn  ei  dref  enedigol.  Yr  oedd  yn  awdwr  amryw  lyfrau  defnydd- 
iol  yn  eu  dydd,  yn  yr  iaith  Ffrengig  ; ac  y mae  rhai  o honynt,  fel  y dywed  ein 
hawdwr,  wedi  eu  cyfieithu  i’r  Seisoneg  ; megys  ei  * Arguments  and  Reflections 
on  all  the  Books  of  the  Bible,’  i’r  hwn  y mae  ‘ Sylwadau  ’ Peter  Williams  i 
raddau  helaeth  yn  ddyledus.  O’r  un  gwaith  hefyd  y tynodd  y Prydydd  Hir 
y rhan  luosocaf  o’i  nodiadau  yntau.] 

* Gwel  rhif  17,  d.f.  1764. 

+ Gwel  rhif  18,  d.f.  1768. 
t Gwel  rhif  2,  d.f.  1690 ; a rhif  1,  d.f.  1760. 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1746. 

||  Gwel  rhif  2,  d.f.  1765. 


62 


514 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1770 


2.  1 Trysorfa  Gwybodaeth,  neu  Eurgrawn  Cymraeg.  [Pris  tair 
ceiniog  yn  unig]  y hi.  Phan,  0 ddydd  Sadwrn,  Mawrth  17,  hyd 
Sadwrn,  Mawrth.  31,  1770. 

1.  Wyth  tu-dalen  o Hanes  Cymru,  o amser  Cadwaladr  Brenhin 
Prydain,  hyd  at  Lewelyn  y diweddaf  o Dywysogion  Cymru,  a 
’sgrifenwyd  gan  Caradog  o Lancarfan,  dan  yr  enw,  Brut  y Tywysog- 
ion. — Yr  ystori  hon  a drefniryn  y cyfrywfodd  agy  gellir  ei  rhwymo 
wrth  ei  hun,  pan  ei  gorphenir. 

2.  Wyth  tu-dalen  arall  sydd  yn  cynnwys  Ymresymiadau  ar  am- 
rywiol  Destunau,  sef,  Y modd  i wellhau  tir  yn  diweddu — Llythyr  a 
gyfieithwyd  allan  o’r  Spectator — Hanes  ferr  o’r  terfysg  a gyfododd 
yn  y deyrnas  hon  yn  amser  Bisiart  ii.  gan  un  Wat  Tyler — Hanes  y 
Buioed,  math  o Seirph  o faintioli  rhyfeddol,  i’w  gweled  yn  ami 
mewn  rhai  mannau  yn  America — Y modd  i gryfhau’r  llygaid. 

3.  Wyth  tu-dalen  o Brydyddiaeth,  yn  cynnwys,  Salm  lxlviii  o 
gynghaneddiad  y Parchedig  Mr.  Elis  Wynne,  awdwr  y Bardd  Cwsg 
— Cerdd  i feibion  ac  i ferched — Deuddeg  englyn  unodl.  union— Y 
98  Salm  wedi  ei  chyfansoddi  ar  lafar  cerdd — Hanes  ymryson  a fu 
yn  ddiweddar  rhwng  dau  blwyf  &c. 

4.  Wyth  tu-dalen  o Newyddion  cartrefol  a phellennig — Atteb  y 
brenhin  i ddinasyddion  Llundain — Cyfarchiad  y ddau  dŷ  o 
Barliament  i’r  Brenhin — Atteb  grasusol  ei  Eawrhydi  — hanes 
ryfeddol  o’r  modd  y gorchymynodd  ymherawdwr  y Twrciaid  i’w 
ddeiliaid  gadw  diwrnod  o ympryd  a gweddi,  &c. — Hanes  am 
lofruddiaeth  ganol  dydd  yn  Sir  Forganwg ; byr  hanes  o eisteddfod 
Henffordd  ar  lofruddion  &c.,  &c.,  &c. 


Argraphwyd  gan  I.  Boss ; ac  ar  werth  gan  B.  Bhydderch,  yng 
Nghaerfyrddin ; Mr.  Williams,  o Fleet- Street,  Llundain ; Mr.  Cadel, 
ym  Mristo  ; Mr.  Eddowes,  yn  y Mwythig ; Mr.  Thomas  Bowen,  yn 
Llanfair-muallt ; Mr.  I.  Hughes,  yn  Niwbwrch,  sir  Fon ; Mr.  W. 
Jones,  yn  y Bala ; Mr.  C.  Lloyd,  yn  Aberystwyth ; Mr.  Bogers,  yn  y 
Eenni;  Mr.  Jones,  yn  Aberhonddu;  Mr.  Savus,  yngNghaerdûdd;  Mr. 
Beedles,  Pont-y-pŵl ; Mr.  Bees,  yng  Nghastell  Nedd  ; Mr.  Awbry, 
yn  Abertawe ; Mr.  Wright,  a Mr.  B.  Jones,  yn  Hwlffordd ; Mr. 
Harris,  yn  Aberteifi;  Mr.  N.  Watkins,  yn  Llanymddyfri ; Mr. 
Edwards,  yn  Llandeilo-fawr ; Mr.  I.  Jones,  Bhwymwr  Llyfrau,  yng 
Nghaernarfon  ; Mr.  Pughe,  yn  Llanrhwst,  sir  Hdinbych  ; dan  lun  y 
Llew  Gwynn,  ym  Machynlleth,  sir  Drefaldwyn  ; Mr.  Bees,  New-Inn ; 
Mr.  D.  Evan,  Henllan-am-Goed ; a loan  Efan,  Carriwr  o Gaer- 
fyrddin  i Aberteifi.’ 

i Fe  ddeisyfir  ar  y c.yfryw  Eoneddigion,  ac  eraill,  sydd  yn  medd- 
iannu  hen  Law-’egrifeniadau  Cymraeg,  ac  yn  ewyllysio  eu  cael  yn 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


515 


1770] 


gyhoeddus,  eu  hanfon  at  Gyhoeddwr  yr  Eurgrawn  Cymraeg,  i ofal 
y Parchedig  Mr.  Josiah  Pees,  o’r  Grelligron,  gerllaw  Castell-Nedd  ; 
E.  Ehydderch,  Gwerthwr-Llyfrau ; neu  I.  Eoss,  Argraphydd,  yng 
Nghaerfyrddin.’ 

Yr  oedd  y cyhoeddiad  cyfnodol  Cymraeg  cyntaf  hwn  yn  dyfod 
allan  unwaith  bob  pytbefnos,  pob  rhifyn  yn  32  o dudalenau  8plyg 
bychan,  o wertb  tair  ceiniog  y rbifyn.  Yr  oedd  pob  rbifyn  yn 
bedwar  dosbartb  a pbob  dosbartb  yn  wytb  tudalen,  wedi  eu  rbifnodi 
ar  wahan  ; yr  hyn,  erbyn  rhwymo  y llyfr,  a wnai  bedwar  o lyfrau 
o 120  tudalen  bob  un,  yn  ol  prif  benau  neu  ddosbartbiadau  y cy- 
hoeddiad; 120  o’r  Brut  y Tywysogion,  120  o Ymresymiadau  ar  amryw - 
iol  Destynau,  120  o Brydyddiaeth , a 120  o Newyddion  Cartrefol  a Phell- 
enig.  Cyhoeddwyd  y rbifyn  cyntaf  ddydd  Sadwrn,  Mawrth  3,  1770  ; 
a’rolaf  ddydd  Sadwrn,  Medi  15fed,  yr  un  flwydclyn.  Felly  pymtheg 
rbifyn  a ddaetbant  allan  o bono,  pryd  y rboddwyd  ef  i fyny  o ddiffyg 
cefnogaetb  ddigonol.* 

Grolygwyr  yr  Eurgrawn  oeddynt  y Parcb.  Peter  Williams,  ac 
Evan  (neu  Ifan)  Tomas,  argraffydd;f  ac  yr  oedd  Mr.  Eliezer 
Williams,!  y pryd  byny  yn  facbgen  ieuanc,  yn  cymmeryd  cryn 
ran  ynddo  ;§  ac  ymddengys  fod  rban  o’r  olygiaeth  ar  y Parcb. 
Josiab  Eees,  gweinidog  y Presbyteriaid  yn  y Grelli  Onen,  ar  ol 
cynlluniad  a tbraul  yr  bwn  y cerid  ef  ym  mlaen  ;||  ac  ymddengys 
befyd  wrtb  ryw  englynion  gan  Ifan  Tomas  i’r  Cyboeddwr  antur- 
iaetbus,  John  Eoss,  ei  fod  yntau  wedi  dysgu  y Cymraeg  mor  dda, 
er  ei  fod  yn  Sais,  neu  yn  bytracb  yn  Scotiad,  tybygid,  fel  ag  yr  oedd 
yn  gallu  cymmeryd  rban  yn  yr  olygiaetb.*'* 

* [Canfyddir  mai  cynnwysiad  amlen  y trydydd  rhifyn  a roddwyd  uchod  ; 
gan  na  welodd  y golygydd  mo  amlen  y rhifyn  cyntaf,  ac  nid  ymddengys  fod  yr 
awdwr  chwaith  yn  gydnabyddus  â hi.  G-ellir  gweled  cynnwysiad  yr  ail  rifyn 
yn  Nhraethodau  Llenyddol  y Dr.  Edwards,  t.  507. 

f Gwel  rhif  8 a 9,  d.f.  1767  ; rhif  11  a 15,  d.f.  1766  ; a rhif  7 a 12,  d.f.  1767. 

Í [Nid  yw  debyg  fod  llaw  yn  y byd  gan  Eliezer  Williams  ynddo,  canys  nid 
oedd  efe  y pryd  bwn  ond  16  oed.] 

§ Cambro- Briton,  i.  452. 

||  Rees’s  Historical  Description  of  Glamorganshire  ; Beauties  of  England  and 
Wales. 

**  Y Traethodydd,  1848,  t.  362-365.  [Dywedir  weithiau  fod  y Parch.  Evan 
Evans  (Ieuan  Brydydd  Hir)  ym  mhlith  gohebwyr  y greal  hwn  ; ond  er  bod 
genyf  gyfargraff  lied  gyflawn  o’r  cyhoeddiad,  yr  wyf  yn  methu  canfod  dim  o’i 
waith  ef  ynddo.  Y mae  y Dr.  Lewis  Edwards  wedi  cyhoeddi  yn  y Traethod- 
ydd, a’i  adgyhoeddi  yn  ei  Draethodau  Llenyddol,  ‘ Gywydd  Methiant,’  yr  hwn 
a argraffwyd  yn  yr  * Eurgrawn  ’ hwn,  o waith  Ieuan  Brydydd  Hir  Hynaf  yr 
hwn  oedd  yn  ei  flodau  o gylch  y fl.  1450,  a’i  briodoli  i Ieuan  Brydydd  Hir 
Ieuaf,  sef  y dywededig  Evan  Evans,  neu  ‘ Ieuan  Fardd  ac  OfFeiriad,  ’ fel  yn 
gyffredin  y galwai  efe  ei  hun.  Gwnaed  yr  un  camgymmeriad  gan  ysgrifenydd 
yn  y Brython  (cyf.  iv.  t.  34) ; ond  dangoswyd  mewn  rhifynau  ereill  o’r  un 
cylchgrawn,  tu  hwnt  i’r  ehwythryn  lleiaf  o ammheuaeth,  mai  gwaith  bardd  y 
bymthegfed  ganrif  ydyw  ; ac  ym  mhlith  profion  ereill  crybwyllwyd  fod  darnau 
helaeth  o’r  cywydd  yn  argraffedig  yn  Flores  Poetarum  Britannicorum,  yr 
bwn  a gyhoeddwyd  yn  y fl.  1710,  ugain  mlynedd  cyn  geni  y Prydydd  Hir  o 
Geredigion.  Gwelais  y cywydd  hwn  befyd  mewn  casgliad  o farddoniaeth  law- 


516 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1770 


3.  1 Tjred  a Groesaw  at  Iesu  Grist : neù  Draetbawd  eglur  a 
buddiol,  ar  loan  vi.  37.  Yn  dangos  Achos,  Gwirianedd,  a Dull 
dyfodiad  Pechadur  at  Iesu  Grist,  a’i  dderbyniad  dedwydd,  a’i 
groesaw  bendigedig  ef.  A ’sgrifenwyd  yn  Saes’neg  gan  John 
Bunyan.  Ac  yn  Gymraeg  gan  Iago  ab  Dewi.  Yn  ol  argrapbiad 
un-plyg  yr  Awdwr  a argrapliwyd  yn  Llundain  1737,  tan  olygiad 
Was  ffyddlon  i Grist  Mr.  Samuel  Wilson, 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  ac  ar  wertb  gan  J.  Boss,  yn  Heol 
Awst.  M,DCC,LXX.’ 

4.  1 Teml  Solomon  wedi  ei  bysbrydoli ; Neu  Oleuni’r  Efengyl 
wedi  ei  gyrcbu  allan  o’r  Demi  yn  Jerusalem,  i’n  barwain  yn 
bawsacb  i mewn  i Ogoniant  Gwirioneddau  y Testament  Newydd. 
Gan  Jobn  Bunyan. 

ArgrafFwyd  Yngbaerfyrddin.’ 

5.  ‘ Cydymaitb  i’r  Allor.  Gwedi  ei  gyfieitbu  i’r  Oymraeg  gan 
L.  E. 

Argraffwyd  yn  y Mwytbig,  gan  Stafford  Prys.’ 

Yr  oedd  bwn  y pedwerydd  argraffiad  o bono.*' 

6.  1 Cywydd  Llyntegid,  sef  y Prydydd  yn  cyffelybu  Tonnau’r 
Llyn  i Dragwyddoldeb.’f 

7.  1 Seion  yn  ei  galar,  neu  Hymnau  o fawl  i Dduw. 

Argrapbwyd  yn  y Elwyddyn,  1770.’ 

8.  ‘ Ymddiffyn  Cristionogol : sef,  Coppi  o Lythyr  at  wr  urddasol, 
a anfonodd  ei  Was  i aflonyddu  addoliad  Crefyddol  ar  Ddydd  yr 
Arglwydd. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  loan  Eoss,  dros  Dafydd  Lewys. 
1770.’ 

Awdwr  y llytbyr  ydoedd  Mr.  E.  Jones,  Eboslan,  yn  sir  Gaer- 
narfon ; a daetb  allan  wedi  byny  o dan  yr  enw  ‘ Lleferydd  yr 
Asyn.’ 

9.  1 Dedwyddol  ymadawiad  y cyfiawn,  Neu  Marwnad  y Parcbedig 
Mr.  William  Evans,  Gweinidog  yr  efengyl,  o blwyf  Llan-Giwc,  yn 
Sir  Eorganwg,  yr  bwn  a’ymadawodd  a’r  byd  presennol  Ebrill  23,  yn 
y flwyddyn  1770,  yn  54  oed,  yr  bwn  oedd  ddiwid  a llafyrus  a 
defnyddiol,  &c.  Gan  Dafydd  William. 

ysgrifol  a wnaed  ar  bwys  dau  gan  mlynedd  yn  ol.  O ran  hyny,  y mae  y cywydd 
yn  dwyn  digon  o brofion  mai  cyfansoddiad  gwr  yn  dyoddef  pwys  henaint  a meth- 
iant  ydyw  ; tra  nad  oedd  Evan  Evans  ond  rhyw  ddeugain  oed  yr  amser  y cy- 
hoeddid  yr  ‘ Eurgrawn.  ’] 

* Gwel  rbif  3,  d.f.  1715  ; rbif  4,  d.f.  1753  ; rbif  11,  d.f.  1762  ; a hwn  yma. 
[Cyfieithiad  Moses  Williams  yw  rhif  4,  d.f.  1715;  a rhif  4,  d.f.  1753;  ond  cyf- 
eitbiad  L.  E.  yw  rbif  11,  d.f.  1762,  a bwn  yma.] 

+ Awdwr  y Cywydd  bwn  ydoedd  Morys  ab  Robert  o’r  Bala. 


1770] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


517 


Pontfaen  : Argraffwyd  dros  yr  Awdwr  yn  y flwyddyn  mdcclxx.’ 

Dafydd  Williams  oedd  enedigol  o gymmydogaeth  Llanymddyfri. 
Ymunodd  yn.  foreu  â’r  Methodistiaid,  gyda’r  rliai  y dechreuodd 
bregethu,  ac  ar  gymhelliad  y Parch.  Daniel  Rowlands,  Llangeitho, 
daeth  i Porganwg  i gynnal  un  o Ysgolion  Phad  Mrs.  Bevan,  ac  i 
bregethu.  0 blegid  bod  un  arall  o’r  enw  Dafydd  Williams,  wedi 
dyfod  i Porganwg  o gymmydogaeth  Llandyfaelog,  ac  yntau  hefyd 
yn  pregethu  gyda’r  Methodistiaid,  ac  wedi  ei  ordeinio  yn  Aberddin, 
ger  y Bont  Paen,  gwahaniaethid  hwynt  yn  eu  henwau  ym  Morgan- 
wg,  trwy  alw  hwn  yn  Ddafydd  William  Dafydd,  a’r  bardd  yn 
Ddafydd  William  Rhys.  Wedi  treulio  cryn  amser  felly,  efe  a 
ymadawodd  â’r  Methodistiaid,  ac  a ymunodd  â’r  Bedyddwyr  yng 
Nghroes  y Parc,  Bro  Morganwg,  ar  ffurfìad  cyntaf  yr  Eglwys  hòno, 
gyda’r  rhai  y bu  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gymmerodd  le 
Hydref  1,  1794,  yn  82  oed,*  ac  a gladdwyd  ym  Mynwent  Llan- 
bedr  y Fro,  lie  y mae  careg  gerfiedig  ar  ei  fedd. 

10.  * Marwnad  ar  y Parchedig  Mr.  H.  Davies  Chaplain  i’r  Wir 
Anrhydeddus  Countess  Walsingham,  yr  hwn  a fu  farw  y 13,  o Ion- 
awr,  1770,  yn  y 53  flwyddyn  o’i  oed. — An  English  Elegy  on  the 
Rev.  Mr.  H.  Davies  Chaplain  to  the  Right  Hon.  Countess  of 
Walsingham,  who  departed  this  life  January  13th,  1770,  in  the 
53d  year  of  his  age,  who  was  likewise  a pastor  of  four  large  Con- 
gregations in  Pembrokeshire.  By  Mr.  W.  Williams. 

Llanymddyfri : Argraphwyd  gan  R.  Tomas  tros  yr  Awdwr. 
1770.’  [12plyg.] 

11.  ‘Marwnad  ar  y Parchedig  Mr.  G.  Whiteffleld,  Chaplain  i’r 
Wir  Anrhydeddus  Iarlles  Huntingdon ; yr  hwn  a fu  farw  y degfed 
ar  hugain  o Pedi,  1770.  yn  Newbury  yn  Lloegr  Newydd.  Gan 
W.  Williams.  Ynghyd  a Llythyr  Capten  Jacobson,  o Boston,  ar 
Achos  ei  Farwolaeth. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  I.  Ross.  m,dcc,lxx.’ 
[12plyg.] 

12.  ‘ Marwnad,  neu  Goffadwriaeth  o ddedwydd  Farwolaeth  rhai 
o Weinidogion  ffyddlon  yr  Efengyl ; a ymadawodd  â’r  byd  hwn  yn 
ddiweddar,  yn  Neheudir  Cymru : sef  y Parchedig  Mr.  Howel 
Davies,  yn  Sir  Benfro ; Mr.  William  Richard,  yn  Sir  Aberteifl ; a 
Mr.  Sion  Parry,  yn  Sir  Gaerfyrddin,  ynghyd  ag  amryw  eraill  o’r 
Saint  fu  yn  cyd-addoli  Duw  gyda  rhai  o honom  yn  y Byd  presennol, 
sydd  heddyw  yn  holl-iach  yn  y Byd  tragwyddol.  Gan  Morgan 
Rhys. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross.  1770.’ 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  Thomas  a Jones;  Yr  Adolygydd,  1851,  t.  334- 
339 ; Mèthodistiaeth  Cymru,  cyf.  i.  t.  487. 


518 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1770 


13.  ‘The  Scourge  for  the  Assirian  the  great  Oppressor,  according 
to  the  Slaughter  of  Midian,  by  the  Anointing,  Esai.  10,  26,  27. 
Collected  out  of  the  Works  of  Ancient  Authors. 

Salop  : Printed  by  W.  Laplain.’ 

Gwaith  Wm.  Erbury  yw  y llyfr,  gyda  llythyrau  Wm.  Erbury  a 
Morgan  Llwyd,  gyda  ‘ Poem,  made  by  John  Cenick,  found  in  his 
Pocket  Book  after  his  Decease.’  Y cyhoeddwr  ydoedd 

Thomas  Meredith,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yng  Nghoed  y Phos, 
Mochdref,  ger  y Dref  Newydd,  yn  sir  Drefaldwyn,  ac  a ymunasai  yn 
foreu  iawn  â’r  Methodistiaid  ; ac  efe  a osodwyd  fel  math  o gynghor- 
wr  a blaenor  arnynt  yn  y gymmydogaeth,  tua’r  fl.  1745.  Pan  ym- 
ranodd  y Methodistiaid  â Howel  Harris,  ymlynodd  T.  Meredith 
wrth  Harris,  ac  aeth  ato  i Drefecca,  lie  y bu  am  beth  amser,  lie  y 
gwyrodd  at  egwyddorion  y Cyfrinwyr,  ac  ymneillduodd  gyda 
rhyw  nifer  o dan  arweiniad  Thomas  Sheen  ac  ereill,  a phan 
ddaeth  yn  ol,  gwnaeth  ymdrech  a fu  yn  gryn  lwyddiannus  i dynu 
dysgyblion  ar  ei  ol  yn  sir  Drefaldwyn  ac  i’r  dyben  o ledaenu  yr 
egwyddorion  hyny,  yr  ymddengys  y cyhoeddwyd  y llyfryn  uchod, 
gan  eu  bod  yn  benthyca  llawer  oddi  wrth  Erbury,  Llwyd,  &c. 

14.  ‘ Gorchestion  Beirdd  Cymru  neu  Bigiadau  dewisol  o waith  y 
Prydyddion  o’r  amrywiol  oesoedd.  Gan  Pice  Jones,  or  Blaenau, 
yn  Sir  Feirionydd.’ 

Pice  Jones  ydoedd  fab  hynaf  John  Jones,  Ysw.,  o’r  Blaenau, 
Llanfachraith,  ger  Dolgellau,  yn  sir  Eeirionydd,  lie  y ganwyd  ef  yn 
y fl.  1713.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  hen  Ysgolion  Gramadegol 
Dolgellau  a’r  Mwythig,  gyda  bwriad  iddo  arferyd  y gyfraith ; ond  gan 
i’w  dad  farw  pan  oeddyn  18  oed,  efe  a benderfynodd  aros  gartref,  lie 
y treuliodd  ei  oes  fel  boneddwr  gwledig.  Cyhoeddwyd  llyfr  o’i 
Weddillion  Barddonol  yn  1818  gan  ei  ŵyr.  Yr  oedd  yn  un  o’r 
beirdd  enwocaf  yn  ei  amser.  Ei  fai  oedd  ei  ysgafnder.  Bu  farw 
Chwefror  14,  1801,  yn  88  oed.f 

15.  1 Difyrrwch  i’r  Pererinion  o Fawl  i’r  Oen  : yn  cynnwysHymn- 
au  ar  amryw  Destynau  o’r  Ysgrythur  lân ; ac  Ymddiddanion  rhwng 
Y Pererinion  Gwyr  a Gwragedd.  Y Drydedd  ran.J  Gan  mwyaf 
wedi  eu  cymmwyso  i’w  canu  mewn  Cymdeithasau  Crefyddol.  Gan 
David  Jones,  o Lanwrda. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd,  tros  yr  Awdwr,  gan  J.  Poss. 
M,DCC,LXX.’  [12plyg.] 

16.  ‘Y  Seren  Foreu,  neu  Ganwyll  y Cymry.  Gan  Phys 
Pritchard,  A.M.  Gynt  Ficar  Llanymddyfri.  At  yr  hyn  y chwan- 
egwyd  ynghylch  359  o Benillion  a gymerwyd  allan  o Scrifen-Law 

* Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  ii.  t.  373-4 ; Drych  yr  Amseroedd,  t.  138-145. 

*t*  Williams’s  Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 

t Gwel  rhif  6,  d.f.  1763  ; a rhif  27,  d.f.  1766. 


1770] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


519 


yr  Awdwr  ei  hun,  pa  un  nas  Cyhoeddwyd  yn  yr  Argraphiadau 
Cyntaf. 

A gyhoeddwyd  ac  a Argraphwyd  yn  Llanymddyfri  gan  E . Tomas. 
[Fris  3s.  6c.  bound.}  m,dcc,lxx.’ 

Yr  oedd  hwn  y pedwerydd  argraffiad  ar  ddeg,  o leiaf,  er  na 
chofrestrwyd  eto  ond  naw,  oddi  eithr  y ‘ Pigion  ’ a gyhoeddwyd 
ddwywaith.*'  Y mae  i’r  argraffiad  hwn  Eagymadrodd  gan  Ehys 
Tomas,  ac  i hwnw  Olysgrifen,  yn  dywedyd : — 

1 Fy  Nghydwladwy,  Trefnodd  Duw,  Awdwr  pob  Daioni  i ’scrifen- 
iadau  yr  Awdwr  Duwiol  hwn  gael  eu  rhoddi  i mi  i wneuthyr  y 
gorau  o honynt,  ac  wrth  eu  chwilio,  deallais  mai  ei  Bregethau  oedd 
y rhan  fwyaf  o honynt,  pa  rai  a gadwyd  yn  ei  Lyfr-gell  ef  yn  Llan- 
ymddyfri, er  dydd  ei  Farwolaeth  hyd  nes  iddynt  ddyfod  i’m  Llaw. 
Ac  os  rhydd  Duw  i mi  amser,  anturiaf  gynnig  rhai  o honynt  i’m 
Cyd-Wladwyr  yn  Argraphedig ; gan  hyderu  nas  cant  lai  derbyniad 
genych,  nag  a roddasoch  i’w  Garolau.  Y Llyfr  cyntaf  fydd  gwerth 
Is.  Pwy  bynnag  a’i  chwenycho  anfonant  eu  Henwau  ymma  yn 
ddi-draul,  fel  y gwybyddwyf  y Ehifedi  a allwyf  Argraphu  ; y hyn  a 
fydd  yr  un  Llythyren  a Phapur  a hwnn.  E.  Tomas.’ 

Ond  ymddengys  na  chafwyd  cefnogaeth  ddigonol,  ac  felly  y 
xnaent  yn  wir  wedi  eu  hollol  ddinystrio.f 

17.  1 Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  at  yr  amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  perthynu. 

Llanymddyfri:  Argraphwyd  gan  Eys  Tomas,  1770.’ 

18.  ‘ Defnyddiol  Hymnau  i Breswylwyr  y Graig.  Gan  Morris 
Griffiths,  ger  llaw  Hwlffordd. 

Trefecca,  Argraphwyd  dros  yr  Awdwr.  m,dcc,lxx.’ 

Morris  Griffith  ydoedd  o Gaerbyddyn,  yn  agos  i Langybi,  yn 
Effionydd,  sir  Gaernarfon.  Dechreuodd  gyda  chrefydd  gyda’r 
Ymneillduwyr  yn  y Glasfryn  Fawr.  Symmudodd  Wm.  Prichard, 
oedd  yn  byw  yno,  o Fon,  o blegid  yr  erlidigaeth,  a symmudodd 
yntau  gydag  ef,  fel  gwasanaethwr,  ac  mae  yn  debyg  mai  yno  y 
dechreuodd  bregethu.  Symmudodd  i sir  Benfro,  lie  y bu  gryn 
amser  mewn  cyssylltiad  â’r  Methodistiaid.  Yr  oedd  yn  byw  yn 
Prendergast,  ger  Hwlffordd.  Ymunodd  â’r  Bedyddwyr  cyn 
diwedd  ei  oes,  ac  ordeiniwyd  ef  fel  cynnorthwywr  gweinidogaethol. 
Bu  farw  yn  1805. 

19.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau, 
a Chynneddfau  a Seremoniau  eraill  yr  Eglwys,  yn  ol  Arfer  Eglwys 
Loegr:  Ynghyd^  â’r  Sallwyr,  neu  Salmau  Dafydd,  Wedi  eu  nodi 
megis  ac  y maent  i’w  canu  neu  i’w  dywedyd  mewn  Eglwysydd. 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1646  ; rhif  2,  d.f.  1670  ; rhif  6,  d.f.  1672  ; rhif  1,  d.f. 
1681  ; rhif  12,  d.f.  1714  ; rhif  1,  d.f.  1721  ; rhif  6,  d.f.  1725  ; rhif  14,  d.f.  1740  ; 
rhif  19,  d.f.  1766  ; a hwn  yma. 

t Rhagymadrodd  y Proffesor  R.  Rees  i argraffiad  Rees  o Ganwyll  y Cymry. 


520  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1770 

Caer-Grawnt : Printiedig  gan  J.  Archdeacon,  Printiwr  i’r  Brif- 
Ysgol.  M.DCC.LXX.’ 

Y mae  hwn  yn  llyfr  8plyg  hardd,  yn  wir  yn  un  o’r  llyfrau  liarddaf 
a gyhoeddwyd  yn  y ganrif  hòno.  Nid  ydys  wedi  gweled  dim  o 
weithiau  yr  oes  hòno  yn  dlysach  na  chywirach  na  hwn.  Yr  oeddei 
wneuthuriad  yn  gostus  iawn ; canys  y mae  yn  cynnwys  a ganlyn : — 
Ceir  fel  addurn  rhagddalenol,  Arf-arwydd  Cymdeithas  y Cym- 
mrodorion,  o blegid  ymddengys  mai  dan  ei  nodded  hi,  pan  oedd 
Bichard  Morris,  o Swyddfa’r  Llynges,  yn  llywydd,  y cafodd  ei  gy- 
hoeddi,  ac  yn  ddiau  o dan  ei  olygiad  ef,  er  gwasanaeth  personol  a 
theuluaidd  boneddigion  ag  oeddynt  yn  aelodau  o’r  Gymdeithas 
hòno.  Nid  oeddynt  o fewn  cyrhaedd  y cyffredin,  ac  felly  an  ami 
iaẅn  y gwelir  cyfargraff  o honynt.  Ceir  ynddo  yr  ‘ Hyiforddiadau  i 
Ymddygiad  Defosiynol,’*yna  gwyneb-ddalen  gerhedig  hardd,  yn  cael 
ei  hamgylchynu  gan  golofnan  addurnedig  â dail,  ac  ar  y pen 
uchaf  pais  arfau  Tywysog  Cymru,  ac  yn  agos  ti’r  gwaelod  pais 
arfau  y deyrnas.  Oddi  fewn  y mae  teitl  fel  hyn : — ‘ Gwasanaeth 
Cyhoedd  Eglwys  Loegr ; Wedi  ei  addurno  â liv  o Ddarluniadau 
Newydd  Ystoriawl : A Ddychymygwyd  gan  S.  Wale  ; ac  a Dorrwyd 
ar  Efydd,  gan  Bavenet,  Grignion,  Scotin,  Canot,  Walker,  a 
Byland. 

Llundain : A Ewriadwyd  gan  Bisiart  Morys , LL.C.C.  Ac  i’w 
cael  gantho  ef,  yn  y Lie  a el  wir  y Navij  Office.  17 55.’ 

Y mae  rhai  o’r  cerfluniau  yn  ardderchog,  yn  enwedig  rhif  i.  sy’n 
gwynebu  yr  wyneb-ddalen.  Y mae  yr  arlun,  fel  y traethir  dano, — 
‘ Y Wraig  mewn  gweddus  wisgiad,  a’i  brenhinol  Goron,  a arwyddocâ 
Eglwys  Loegr ; Pen  pa  un  yw’r  Brenhin.  Mae  hi  yn  sathru  ar 
Gleddyfau,  Cadwyni,  &c.  i ddangos  mor  ffiaidd  ganthi  Erlidigaeth  : 
a’r  Gangen  Olewydd  a ddengys  ei  hoffder  i Heddwch.  Mae  ei  llaw 
ddehau  yn  cyfeirio  at  y Bibl  agored  (a  gynhelir  gan  Blant  angyl- 
aidd  â Chap  Bhj^ddid).  i ysbysu  ei  chariad  i’r  Gwirionedd,  a’r 
rhyddid  y sydd  i’r  holl  Aelodau  i chwilio  ’r  Ysgrythyrau.  Y Mitr 
a’r  Goron,  a ddengys  ei  Llywodraeth  Esgobawl ; a’r  Bara  a’r  Gwin, 
y Sacrament  a roddir  yn  y ddau  ryw  i’r  Llygion.  Bist.  Morys  a’i 
’sgrifennodd.’  Y mae  gwyneb-ddalen  arall  i’r  1 Llyfr  Gweddi  Gy- 
ffredin,  ’â’i  amseriad  yn  ‘ m.dcc.lxx. ’f  Blaenorir  hyn  gan  yr  ‘ Act  am 
Unfíurfìad,’  a’r  ‘ Calendar,’  yn  dechreu  yn  1752.  Wedi  ffurfiau  y 
gwasanaeth  cyhoeddus,  ceir  yr  ‘ Erthyglau  Crefydd,’  yng  nghyd  â 
1 Gosodedigaethau  a Chanonau  Eglwysig.’  Yna  y mae  wyth  tudalen 
o donau,  er  esiampl  i ganu  y Salmau  ; ar  eu  pen  uchaf  y mae  y nod 
hwn  : — ‘Noda,  yn  lie  ch,  dd,  if,  11,  ng,  ph,  rh,  th,  oranPrinderlle,’ 
h.y.  yn  y geiriau  sy’n  cydredeg  a’r  nodau,  ‘ darllenwch  c,  d,  f,  1,  n, 

3 3 3 3 3 

p,  r,  t.’|  Ar  y gwaelod  dywedir,  ‘ Y Psalmau  gweddiau  a ddylyd  eu 

3 3 3 

* Gwel  rhif  29. 
t Gwel  rhif  26,  d.f.  1770. 

Î [Math  o nodyn  nid  annhebyg  i’r  ffugren  3 sydd  o dan  y llythyrenau  hyn  ; 
ond.  nis  gellir  ei  arddangos  yn  gywir  heb  fwrw  llythyrenau  i’r  perwyl  hwnw.] 


1770] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


521 


canu  ar  y Peroriaethau  lleddfon : a’r  Psalmau  mawl  ar  y Peror- 
iaethau  Crason  ac  ar  y diwedd  dywedir,  ‘ Yr  8 diweddaf  o Gyfan- 
soddiad  Ifan  Wiliam.’  Diweddir  gyda  chyfansoddiad  y Salmau 
gan  Edmund  Prys.* 

Bu  argraffydd  yr  argraffiad  tlws  hwn,  J.  Archdeacon,  farw  yn 
Hemingiford  Abbots,  Medi  10,  1795,  yn  70  oed.f 

20.  If  * Catecism,  neu  Egwyddorion  Crefydd.  Wedi  eu  haddasu 
at  Gyrhaeddiad  Pobl  ieuaingc  a Phlant ; Gyda  Phrawfiadau  Ysgry- 
tburol.  Gan  Henry  Head.  Wedi  ei  gyfieitbu  allan  o’r  Saesoneg. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol-Awst,  tros  y 
Parch.  Mr.  Josia  Pees,  o Gelli-onnen  : Ac  ar  werth  gan  Mr.  Jones, 
Gwerthwr-Llyfrâu  yn  Aberhonddu ; a Mr.  Phyddero,  Gwerthwr- 
Llyfrau,  yn  Gaerfyrddin.  (Pris  Dwy  Geiniog).’ 

Ymddengys  mai  y cyfieithydd  a chyhoeddwr  ydoedd  y Parch. 
Josiah  Pees,  yr  hwn  oedd  fab  i’r  Parch.  Owen  Pees,  J o Gefn  Arthen, 
ger  Llanymddyfri,  ac  wedi  hyny  o Aberdâr.  Yr  oedd  yn  byw  yn  y 
Gelli  Gron,  lie  a brynasid  gan  ei  ail  fab,  Owen  Pees,  yr  hwn  oedd 
gyfranog  â Longman  a’i  Gyf.  fel  llyfrwerthwyr  yn  Llundain  ; ac  yr 
oedd  yn  weinidog  y Presbyteriaid  yn  y Gelli  Onen,  lie  sydd  yn  awr 
ym  meddiant  y Sosiniaid.  Ei  fab  hynaf  oedd  y Dr.  Thomas  Pees, 
awdwr  y rhanau  o’r  ‘Beauties  of  England  and  Wales  ’ ag  sydd  vn 
cynnwys  siroedd  Deheudir  Cymru,  yn  ddwy  gyfrol.  Cyhoeddodd 
bregeth  o’i  gyfieithiad  yn  1805,  o waith  un  Pyle,  ar  ‘ Ddrwg  Fuch- 
eddau  dynion  fel  achos  o Anghrediniaeth,’  mewn  cyssylltiad  â dwy 
bregeth  gan  y Parch.  John  Davies,  person  Llanddetty,  ym  Mrych- 
einiog. 

21.  ‘Marwnad  i’r  Parchedig  Mr.  Lewis  Lewis,  Gweinidog  yr 
Efengyl  gynt  yn  Pencadair,  ym  Mhlwyf  Llanfih angel.  Yr  hwn  a 
ymadawodd  â’r^  Byd  y 27  Dydd  o Eis  Gorphenhaf,  yn  y Elwydd- 
yn  1770.  At  ba  un  y chwanegwyd,  Odl  am  Lwyddiant  yr  Efengyl. 
A gyhoeddwyd  ar  ddymuniad  amryw  o Aelodau  yn  perthyn  i Gyn- 
nulleidfaoedd  y rhagddywededig  Mr.  Lewis  Lewis.  Gan  Stephan. 
Ifans. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr,  gan  I.  Poss,  yn  Heol- 
Awst,  Lie  mae  ar  werth  ychydig  nifer  o’r  Llyfrau  rhagorol  a eiwir 
Achosion  Cydwybod.  1770.’ 

Yr  oedd  Mr.  Lewis  yn  byw  yn  y Ddôl  Wen,  Llanfihangel  ar  Arth, 
yn  sir  Gaerfyrddin.  Ychydig  o flynyddoedd  y bu  yn  y weinidog- 

aeth.§ 

* Gwel  rhif  34,  d.f.  1770. 

+ Timperley’s  Dictionary. 

t [Yn  rhif  11,  d.f.  1771,  dywedir  mai  mab  i’r  Parch.  LeWis  Rees,  a brawd  i’r 
Dr.  Abraham  Rees,  ydoedd  Josiah  Rees,  o’r  Gelli  Onen.] 

§ Hanes  yr  Ymneillduwyr , gan  Morgan. 


522 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1770 


22.  ‘Hanes  Gywir  o Drial  William  Spiggot  neu  Spicket,  John 
Spiggot  neu  Spicket  William  Morris  William  Thomas  neu  Blink 
David  Morgan,  neu  Eurych  Diog  William  Walter  Evan,  Charles 
David  Morgan  a’i  Eat>  Llywellin.  Pa  rai  a driwyd  ar  Ddydd 
Mercher  yr  28  o Eawrth  1770  yn  Henffordd  o flaen  yr  anrhydeddus 
Mr.  Baron  Perrot,  a Mr.  Justice  Yates,  am  y Galanastra  Annynol  y 
wnaethant  ar  William  Powell  o Lanaraeth  yn  Sir  Gaerfyrddin, 
Pendefig. 

Llanymddyfri : Argraphwyd  gan  E.  Tomas,  1770.’ 

4plyg  bychan  ydyw.  Ar  gefn  y fyneglen  y mae  ‘ At  y Cymry/ 
gan  ‘ Daniel  Tomas  Argraphydd,’  yn  yr  hwn  yr  hysbysa  mai  efe  a’i 
cyfìeithodd,  y grwgnach  o herwydd  diffyg  amgeledd  a ga  y Gymraeg, 
ac  y crybwylla  yn  barchus  am  y ‘ Cymmrodorion  Society.'*  Ehoddwyd 
yr  hanes  hefyd  yn  rhifynau  ‘ Trysorfa  Gwybodaeth,  neu  Eur- 
grawn  Cymraeg.’f  Cyhoeddwyd  yr  unrhyw  yn  Seisonaeg  hefyd,  yn 
dwyn  y teitl  canlynol : — 

‘ The  Trial  of  William  Spiggot,  alias  Spickett,  John  Spiggot, 
alias  Spickett,  Wm.  Thomas,  alias  Blink,  David  Morgan,  alias 
Lacy,  Wm.  Walter  Evans,  Cha.  David  Morgan,  Wm.  Charles,  and 
David  Llewellin,  Eor  the  Murder  of  Will.  Powell,  Esq;  of  Gian  - 
areth,  in  the  Parish  of  Llangaddock,  in  the  County  of  Carmarthen ; 
At  the  Assizes  held  at  Hereford,  On  Wednesday  the  28th  of  March, 
1770  ; Before  Sir  Joseph  Yeats,  Knt. 

Glocester,  Printed  by  E.  Eaikes  ; and  sold  by  S.  Bladon,  in 
Paternoster-Eow ; C.  Badham  and  M.  Davies  in  Hereford ; P. 
Davies  in  Leominster  ; H.  Berrow  in  Worcester  ; J.  Evans  in  Car- 
marthen ; the  Booksellers  in  Bath  and  Bristol ; and  by  the  Distribut- 
ors of  the  Several  Newspapers,  &c.  &c.’ 

Y mae  yn  hwn  arlun  teg  or  llofruddiaeth. 

23.  ‘ The  Christian  Covenant,  or  the  Baptismal  Yow,  as  Stated 
in  our  Church  Catechism,  Scripturally  explained  by  Questions  and 
Answers.  With  Account  of  the  Creation  and  Fall  of  Man,  the 
Covenant  of  Works.  The  Third  Edition.  J By  a Minister  of  the 
Church  of  England. 

London  : Printed  by  J.  and  W.  Oliver,  in  Bartholomew-Close* 
Printers  to  the  Society  for  Promoting  Christian  Knowledge. 

MDCCLXX.’ 

* Llythyr  y Parch.  W.  Thomas,  Bwlch  Newydd. 

+ Gwel  rhif  2. 

£ Gwel  rhif  9,  d.f.  1762. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


523 


1770] 


24.  If  ‘ Aleluia  Drachefn  : Neu,  Dair  Bhan  o’r  Hymnau  a Gryf- 
enwid  Efarwel  Weledig,  &c.  Wedi  eu  hargraphu  yn  un  Llyfr,  a’u 
Diwygio.  Gan  W.  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  dros  yr  Awdwr  gan  loan 
Daniel.* 

25.  ‘ Letters  from  Snowdon:  Describing  a Tour  through  the 
Northern  Counties  of  Wales.  Containing  the  Antiquities,  History, 
and  State  of  the  Country : with  the  Manners  and  Customs  of  the 
Inhabitants. 

London,  Printed  for  J.  Pidley,f  in  St.  James’s  Street ; and  W. 
Harris,  N<>  70  St.  Paul’s  Church-Yard,  mdcclxx.’  [8vo.] 

Dywedir  mai  Jos.  Craddock,  Ysw.,  F.E.S.,  oedd  ysgrifenydd  y 
Llythyrau  hyn.  Cyhoeddwyd  argraffiad  o honynt  yn  Dublin  yr  un 
flwyddyn. 

26.  ‘ Cicero’s  Brutus,  or  the  History  of  the  famous  Orators  ; also 
his  Orator,  or  Accomplished  Speaker.  Now  first  translated  into 
English,  &c.’ 

London,  1770,  8vo.  6s. 

Y cyfìeithydd  ydoedd  E.  Jones,  Bardd  y Brenin. 

[Nid  oes  mo’r  berthynas  leiaf  rhwng  y gwaith  hwn  a Chymru  a’i  llenoriaeth, 
oddi  eithr  ei  fod,  fel  yr  ymddengys,  yn  waith  rhyw  Gymro  : ond  yr  wyf  o’r 
fam  fod  ein  hawdwr  wedi  camgymmeryd  yr  amseriad,  ac  wedi  priodoli  y cyf- 
ieithiad  i wr  cyfenw  i’r  un  a gymmerodd  y boen  wrtho.  Nid  oedd  Edward 
Jones  (Bardd  y Brenin),  yr  hwn  a aned  yn  1752,  y pryd  hwn  ond  18  oed  ; a 
diau  mai  nid  gwaith  llencyn  o’r  oedran  hwnw  ydyw  cyfieithiad  mor  rhagorol. 
Dywed  y Dr.  Adam  Clarke,  £ mai  yn  1776,  chwech  mlynedd  yn  y blaen,  y 
cyhoeddwyd  y gwaith,  pryd  yr  oedd  Bardd  y Brenin  yn  24  oed,  ac  wedi  bod 
yn  Llundain  yn  chwareu  ei  delyn  yng  nghylch  dwy  flynedd.  Nid  oes  ond 
ychydig  o ammheuaeth  yn  fy  meddwl  mai  Edward  Jones,  o’r  Demi  Fewnol, 
awdwr  ‘ Index  to  Records,’  2 gyfrol  unplyg,  1795,  a ‘ Chyfraith  PI  wyf,  ’ 12plyg, 
1794,  ydyw  y cyfieithydd  gwirioneddol.  Am  ansawdd  y gwaith, 
dywed  y Dr.  Clarke  ei  fod  yn  gyfieithiad  o fwy  teilyngdod  na  chyffredin,  a’i 
fod  yn  ffyddlawn,  yn  hoewych,  ac  yn  eglur.] 

27.  ‘Anti-Pamela,  or  Memoirs  of  James  Parry  and  Parthenissa. 
2 Yols.  3rd  Edition.  1770.’ 

28.  ‘ Hyfforddiadau  i Ymddygiad  Defosiynol  a Gweddus  yng 
Ngwasanaeth  Duw  ; Yn  fwy  enwedigol  yn  yr  Arferiad  o’r  Weddi 
Gyffredin  a appwyntiwyd  gan  Eglwys  Loegr. 

Caer-grawnt : Printiedig  gan  J.  Archdeacon,  Printiwr  i’r  Brif 

* [Ymddengys  mai  yn  y flwyddyn  hon  y dechreuodd  loan  Daniel  argraflu: 
ond  gweler  rhif  19,  d.f.  1784.] 

+ Cafodd  Joseph  Ridley  wobr  o 42 p.  yn  1795,  gan  y Gymdeithas  er  Cefnogi 
y Celfyddydau,  am  wneyd  gwellâd  yn  yr  argraffwasg. — Timperley’s  Diction- 
ary. 


Î Bibliographical  Miscellany , i.  44. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


524 


[1770 


Ysgol,  tros  Edward  Eyland  : Ac  ac  worth  gantho  yn  ei  Dy,  N°  67 
yn  yr  Old  Bailey,  Llundain,  mdcclxx.’ 

29.  ‘ Eglurhad  o Ddawn  yr  Yspryd ; sef  Sylwedd  Pregeth  yn 

Ebenezer,  yn  Sir  Benfro,  y deufed  dydd  ar  bymtheg  o Eagfyr, 
1769.  Yn  cael  ei  gwneuthyr  yn  gyhoeddus  fel  hyn,  er  mwyn  y 
Gynnulleidfa  yno,  ar  eu  Dymuniad.  Gan  W . W . 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr,  gan  I.  Boss,  yn  Heol- 
Awst.  MDCCLXX.’ 

William  Williams  ydoedd  fab  i William  ac  Ann  Williams,  o’r 
Dref  Each,  LI  an  Nant  Gwyn,  yn  sir  Benfro,  lie  y ganwyd  ef  yn  1732. 
Cafodd  ddysgeidiaeth  gyffredin  dda,  gyfaddas  i lenwi  ei  gylch  fel 
boneddwr  gwledig.  Ymbriododd  yn  1751  â Miss  Bowen,  Llwyn  y 
Gwair  [ger  Trefdraeth] , yn  sir  Benfro;  ac  eilwaith  ag  un  Miss  Morgan; 
a thrydedd  waith  yn  1784,  â Miss  Lewis,  o Lwyn  y Grawys,  yn  yr  un 
sir.  Bedyddiwyd  ef  yng  Nghilfywyr,  Mawrth  2,  1760,  pan  ydoedd 
yn  28  oed,  a dechreuodd  bregethu  yn  fuan ; ac  ordeiniwyd  ef  yn 
gynnorthwyol  i weinidog  Blaen  y Waen,  yn  1766.  Yn  1774-5 
daeth  i fyw  i dref  Aberteifi,  a bu  yn  offerynol  i godi  achos  y 
Bedyddwyr  i gyfrifiaeth  a phoblogrwydd  mawr  yno.  Gwnaed  ef 
hefyd  yn  Ustus  yr  Heddwch  dros  siroedd  Penfro  ac  Aberteifi,  yr 
hyn  oedd  dra  rhyfedd,  pan  oedd  gweithredoedd  y Test  and  Corporation 
Act  mewn  grym,  yn  gofyn  i bob  un  a lanwai  swydd  o anrhydedd 
neu  elw  dan  y llywodraeth,  gymmeryd  Swper  yr  Arglwydd  yn  yr 
Eglwys  Sefydledig,  cyn  pen  blwyddyn  ar  ol  ei  osodiad  yn  ei  swydd, 
ac  unwaith,  o leiaf,  bob  blwyddyn  ar  ol  hyny,  dan  boen  o ddirwy 
drom,  a cholli  ei  swydd.  Bu  Mr.  Williams  er  hyny  yn  y swydd 
dros  lawer  o flynyddau  heb  ymostwng  unwaith  i’r  prawf  hyny  o 
gydymffurfiad  ag  Eglwys  Loegr.  Dichon  ei  fod  yn  gallu  gwneyd 
hyn  o dan  gysgod  yr  Act  of  Indemnity , yr  hon  oedd  yn  diogelu 
swyddogion  rhag  cosp  am  y cyfryw  droseddau,  yn  y flwyddyn  a aeth 
heibio.  Yr  oedd  yr  ardal  ag  yr  oedd  yn  byw  ynddi  yn  llai  erlidgar 
nag  ardaloedd  ereill,  ac  yntau  ei  hun  o gymmeriad  uchel  fel  gwr 
boneddig,  yr  hyn  yn  ddiau  a wnaeth  lawer  yn  ei  ffafr.  Byddai  yn 
cael  y flaenoriaeth  yng  nghyfarfodydd  yr  Ustusiaid,  ac  yn  gadeir- 
iwr  y Brawdlys  Trimisol.  Bu  farw  Awst  13,  1799,  yn  76  oed,  a’r 
32fed  o’i  weinidogaeth.* 

30.  ‘ Y Bummed  Ean  o Ganiadau  Seion ; neu  Hymnau  ac  Odlau 
Ysbrydol.  Gan  John  Thomas,  Gweinidog  yr  Efengyl  gerllaw’r 
Efynhonnau,  ac  yn  Ehaiadr  Gwy,  Sir  Faesyfed. 

Trevecca  : Argraphwyd  yn  y Elwyddyn  mdcclxx. ’j- 

31.  1 History  of  the  Gwydyr  Family.  By  Sir  John  Wynn.’î 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  Jones,  t.  79-85*,  240. 
f Gwel  rhif  12,  d.f.  1762  ; a rhif  13,  d.f.  1764. 

+ Gwel  rhif  41,  d.f.  1781.  Rhoddwyd  hefyd  argraffiad  arall  gan  Angharad 
Llwyd  yn  1827.  [Gesyd  yr  awdwr  nod  ammheuaeth  (II)  o fiaen  dyddiad  yr 
argraffiad  hwn  ; ond  nid  oes  ammheuaeth  nad  y flwyddyn Jhon  y cyhoeddwyd.ef. 
Ei  golwynydd  ydoedd  yr  Anrh.  Daines  Barrington.] 


1771]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMBY.  525 

32.  If  ‘ Some  Observations  on  Passages  of  Scripture  ; and  Letters 
by  Thomas  Meredith. 

Salop  Printed  by  W.  Laplain.’* 

33.  ‘ Llyfr  y Salmau,  Wedi  eu  Cyfieithu,  a’u  Cyfansoddi  ar 
Fesur  Cerdd,  yn  Gymraeg.  Trwy  Waith  Edmund  Prys,  Arch- 
ddiacon  Meirionydd. 

Caer-grawnt : Printiedig  gan  J.  Archdeacon,  Printiwr  i’r  Brif- 
Ysgol.  M.DCC.LXX.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  gyssylltedig  â Llyfr  Gweddi  Gyffredin  y flwydd- 
yn  hon.f 

1771. 

1 . ‘ Gweledigaethau  Dirnadwy ; neu  Ddehongliad  i’r  Breuddwyd- 
ion  o amryw  ystyriaethau,  wedi  eu  casglu  allan  (gan  mwyaf)  o 
Scrifeniadau  gwerthfawr  yr  hên  Gyinry. 

Caerfyrddin.” 

2.  ‘ Gloria  in  Excelsis.  Neu  Hymnau  o Fawl  i Dduw  a’r  Oen. 
Y rhan  gyntaf.  Gan  Wm.  "Williams. 

Llanyrnddyfri.’’ 

3.  ‘ Hunan- Adnabyddiaeth : neu  Draethawd,  yn  dangos  Natur  a 
Mantais  y cyfryw  Wybodaeth  Bwysfawr,  a’r  Ffordd  i’w  Chyrhaedd- 
yd : ynghymmysg  ag  amryw  o Ystyriaethau  ar  y Natur  Ddynol. 
Gan  John  Mason,  A.M.  Wedi  ei  Gyfieithu  yn  Gymraeg  gan 
Josiah  Pees. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  dros  y Cyfieithydd  gan  J.  Eoss  : 1771. 
Ar  werth  hefyd  gan  Dafydd  J ones,  Aberhonddu ; Dafydd  Morgan, 
Castell  Nedd;  E.  Ehydderch,  Gwerthwr-Llyfrau,  yng  Nghaer- 
fyrddin,  a — Jenkins,  Gwerthwr-Llyfrau,  Bontfaen'.  [Pris  Swllt 
heb  ei  rwymo].’  [12plyg.] 

4.  If  1 Canwyll  y Cymry,  gan  Eees  Prichard.’ 

Yr  oedd  hwn  y pymthegfed  argraffiad,  er  na  restrwyd  eto  ond  un 
ar  ddeg,  heb  law  y 1 Pigion  ’ a gyhoeddwyd  ddwy waith.  J 

5.  ‘Welsh  and  English  Dictionary,  gan  W.  Evans. 

Carmarthen.’ 

* Gwel  rhif  13. 

+ Gwel  rhif  19,  a 28. 

Î Gwel  rhif  1,  d.f.  1646  ; rhif  2,  d.f.  1670  ; rhif  6,  d.f.  1672  ; rhif  1,  d.f. 
1681  ; rnif  9,  d.f.  1700  ; rhif  1,  d.f.  1721  ; rhif  14,  d.f.  1740  : rhif  19,  d.f.  1766  : 
rhif  16,  d.f.  1770 ; a hwn  yma. 


526 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1771 


Gwnaeth  y Parch.  T.  Richards,  Llangrallo,  welhadau  yn  yr  ar- 
graffiad  hwn.# 

[Pwy  oedd  y Parchedig  William  Evans,  awdwr  y Geirlyfr  hwn  ? Nid  oes 
cymmaint  a gair  am  dano  yn  neb  o’n  coifaon ; ond  eto  yr  oedd  yn  awdwr 
Geiriadur  Seisoneg  a Chymraeg  nid  anghyfrifol.  ‘A  Welsh  and  English 
Dictionary,’  medd  ein  hawdwr  ; ond  ‘An  English  and  Welsh  Dictionary’ 
a ddylasai  fod  ; canys  y Seisoneg  sy  ilaenaf  ynddo.] 

6.  c Gweinidog  wedi  marw  yn  llefaru  eto,  sef  cynnwysiad  Dwy 
Bregeth  a bregethwyd  Tachwedd  11,  1770,  ar  farwolaeth  y Parch- 
edig Go.  Whitfield,  A.M.  gyn  o Goleg  Penbro  yn  Rhydychen, 
Chaplain  yr  Anrhydeddns  Iarlles  Huntingdon.  Gan  y Parch.  Mr. 
David  Edwards.  A Gyfieithiad  i’r  Gymraeg  y Parch.  Mr.  P. 
Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  y Cyfieithydd  gan  J.  Ross.  1771. 
[Pris  Dwy  Geiniog.]  ’ 

7.  ‘ Trysorfa  Auraidd  i Blant  Duw,  trysor  y rhai  sydd  yn  y ISTefoedd ; 
yn  cynnwys  Testynau  dewisedig  o’r  Bibl,  a Sylwadau  ysbrydol  a 
phrofiadol,  am  bob  dydd  yn  y flwyddyn.  Ysgrifenwyd  gan  C.  H. 
Y.  Bogatsky.  Ynghyd  a Hymnau  a ddewiswyd  at  bob  un  o 
honynt,  o waith  y Dr.  Watts. 

Trefecca,  Argraphwyd  dros  y Cyfieithydd,  yn  y flwyddyn  1771.’ 

Y mae  hwn  yn  lyfr  trwchus,  dros  360  o dudalenau,  ac  yn  agor  yn 
ei  dalcen,  fel  llyfrau  canu.  Y cyfieithydd  a*’r  cyhoeddydd  ydoedd  y 
Parch.  John  Thomas,  gynt  gweinidog  yr  Ymneillduwyr  yn  Rhaiadr 
Gwy,  Cae  Bach,  &c.,  yn  sir  Eaesyfed ; ond  y mae  rhagymadrodd  byr, 
o dan  y peniad  o 1 Y Cyfieithydd  at  y Darllenydd,’  wedi  ei  arwyddo 
a’i  amsern  fel  hyn:  ‘ J.  T.’  ‘ Manafon,  Sir  Drefal.  Medi  3.  1771.’ 

8.  ‘ Llewyrchiadau  Gras  o dan  yr  hen  Oruchwyliaeth,  mewn 
Hymnau  ar  Destynau  Ysgrythyrol.  Hefyd  Lloffion  o Hymnau’r 
Dr.  Watts,  yn  perthyn  i’r  llyfr  Trysorfa  Auraidd,  &c.f  Gan  J.  T.J 

Trefecca;  Argraphwyd  dros  yr  Awdwr.  M DCC  lxxi.’ 

9.  ‘ Pregeth  ar  Farwolaeth  y Parch.  G.  Whitfield,  A.M.  Gyda 
pheth  o hanes  ei  fywyd.  Gan  J.  Wesley,  A.M.  Cyfaill  (gynt)  o 
Brif-Ysgol  Lincoln,  yn  Rhydychen,  a Chapelwr  y wir  anrhydeddus 
Iarlles  Waddolog  Buchan. 

Pontfaen,  Argraphwyd  gan  Rhys  Thomas,  tros  y cyfieithydd 
Henry  Lloyd.  1771.’ 

Ymddengys  fod  y cyfieithydd  a’r  cyhoeddydd, 

* Titlepage  of  Edition  1832.  [1812  ?] 
f Gwel  rhif  7. 

î Y Parch.  John  Thomas  uchod. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


527 


1771] 


Henry  Lloyd  neu  Harri  Llwyd,  yn  frodor  o Rydri,  ger  Caerphili, 
yn  sir  Forganwg.  Ymunodd  â Mr.  Wesley,  a dechreuodd  bregethu 
yn  fuan.  Bychan  oedd  ei  ddonian,  ond  yr  oedd  yn  ddyn  duwiol, 
gonest,  a da.*  Gran  ei  fod  yn  alluocacli  i bregethn  yn  Gymraeg  nag  yn 
Seisonaeg,  trenliodd  ei  holl  amser  yn  teithio  yn  Neheubarth  Cymru, t 
oddi  eithr  unwaith  yr  anfonodd  Mr.  Wesley  ef  i Gernyw ; lie  y 
cyfarfu  ag  erlidigaeth  orwyllt,  a phan  oedd  yr  erlidwyr  yn  ei  faeddu, 
yn  eu  cynddaredd,  efe  a droes  i wedd'io  yn  Gymraeg,  yr  hyn  a newid- 
iodd  agwedd  yr  holl  dorf ; meddyliasant  ei  fod  yn  rhywbeth  goruch- 
naturiol,  a chafodd  lonyddwch.  Bu  ynllafurio  lawer  o fiynyddoedd ; 
a bu  farw  yn  dangnefeddus,  mewn  oedran  teg,  wedi  treulio  ei  gyfan- 
soddiad  allan  yn  llwyr,  lawer  o fiynyddoedd  cyn  sefydlu  yr  achos 
Wesleyaidd  Cymreig  yn  y Dywysogaeth.J 

10.  4 The  Circles  of  Gomer,  or,  an  Essay  towards  an  Investigation 
and  Introduction  of  the  English,  as  an  Universal  Language,  upon  the 
first  Principles  of  Speech,  according  to  its  Hieroglyfic  Signs,  Argrafic 
Archetypes,  and  superior  Pretensions  to  Originality ; a retrieval  of 
original  Knowledge ; and  a re-union  of  Nations  and  Opinions  on  the 
like  Principles,  as  well  as  the  Evidence  of  ancient  Writers ; with  an 
English  Grammar,  Some  Illustrations  of  the  Subjects  of  the  Author’s 
late  Essays, § and  other  interesting  Discoveries.  By  Bow.  Jones, 
Esq. 

London,  Sold  by  S.  Crowder,  in  Pater-noster  Bow ; Bichardson, 
and  Urquhart,  at  the  Boyal  Exchange  ; P.  Elmsley,  in  the  Strand  ; 
and  J.  Almon,  in  Piccadilly.  1771.’ 


11.  4 Bhai  Bheolau  a Chyfarwyddiadau  a gynnygiwyd  er  cynnyddu 
Cyfeillach  Grefyddol  ym  mhlith  Crist ’nogion,  ynghyd  a Hymn  ar 
Dymmer  Lonydd.  0 waith  y Parchedig  Mr.  Lewis  Bees. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss.  1771.’ 

Y Parch.  Lewis  Bees  ydoedd  fab  i Bees  Edward  Lewis,  o’r  Glyn 
Llwydrew,§  ymmhlwyf  Glyn  Corwg,  ynsir  Forganwg,  lie  y ganwyd 
efMawrth2,  1710.  Yr  oedd  ei  daid  yn  offeiriad  plwyf  Penderyn, 
yn  sir  Frycheiniog,  ond  ei  rieni  yn  aelodau  gyda’r  Presbyteriaid  ym 
Mlaen  Gwrach.  Cafodd  ei  addysg  o dan  ofal  Mr.  Davies,  yr  hwn 
oedd  y pryd  hyny  yn  gweinidogaethu  ym  Mlaen  Gwrach,  ac  ymunodd 
â’i  gynnulleidfa.  Bu  wedi  hyny  dan  ofal  Mr.  Simons,  gweinidog  Chwar- 
elau  Bach,  ger  Castell  Nedd,  a Mr.  Price,  Ty’n  Ton,  gweinidog  Pen  y 

* Atmore’s  Methodist  Memorial , p.  243. 

+ Pregethai  yn  lied  fynych  yn  nhy  Mr.  B.  Isaac,  ar  y Man  Moel,  ym  mhlwyf 
Bedwellty  ; y rhai  a berthynent  i gynnulleidfa  wreiddiol  y Bedyddwyr  Cyffred- 
inol  yng  Nghraig  y Fargod,  ym  mhlwyf  Gelligaer,  sir  Forganwg. 

Î Yr  Eurgravm  Wesleyaidd,  1848,  t.  65,  nodyn. 

§ Gwel  rhif  18,  d.f.  1668  • a rhif  15,  d.f.  1769. 

H [‘  Glynrhywdre ,’  yn  ol  y Cojiant  gan  Roberts.] 


528 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1771 


Bont  ar  Ogwy.  Oddi  yno  aeth  i Ysgol  Ramadegol  Mr.  Y.  Griffith, 
Maes  Gwyn.  Ar  annogaeth  neillduol,  aeth  gydag  Edmund  Jones, 
Pont  y Pwl,  i’r  Gogledd,  yr  hyn  a derfynodd  yn  ei  ordeiniad  ym 
Mlaen  Gwrach,  Ebrill  13,  1738,  pan  yn  28  oed,  er  mwyn  gweinidog- 
aethn  yn  y Gogledd,  yn  neillduol  yn  Llan  Bryn  Mair.  Priododd  yn 
1740  â merch  i foneddwr  o’r  enw  Penry,  o sir  Frycheiniog,  a bu 
iddynt  chwech  o blant — Josiah,  a fu  wedi  hyny  yn  weinidog  Gelli 
Onen;  Abraham,  yr  enwog  Ddr.  Abraham  Bees,  o Lundain;  Mary, 
Isaac,  Jacob,  ac  Ebenezer.  Yn  1745,  symmudodd  i Faes  yr  Onen, 
lie  y bu  hyd  1759,  pan  y symmudodd  i Dŷ’r  Dwncin,  Morganwg. 
Wedi  marwolaeth  ei  wraig  yn  1794,  symmudodd  i Abertawe  ; ac  yn 
olaf  i Lansamlet,  at  ei  ferch  a’i  fab  yng  nghyfraith,  y Parch.  J. 
Davies,  lie  y bu  farw  Mawrth  21,  1800,  yn  90  oed,  wedi  bod  yn  y 
weinidogaeth  70  mlynedd.* 

12.  ‘ A Dissertation  on  the  Welsh  Language,  Pointing  out  it’s 
Antiquity,  Copiousness,  Grammatical  Perfection,  with  Remarks  on 
it’s  Poetry  ; and  other  Articles  not  foreign  to  the  Subject.  By  John 
Walters,  Rector  of  Landough,  Glamorgan-shire. 

Cowbrjdge,  Printed  to  the  Author,  by  R.  and  D.  Thomas. f 
m,dcc,lxxi.’  [8vo.] 

Y Parch.  John  Walters  a anwyd  mewn  ty  by  chan  ger  llaw  y 
Fforest,  ym  mhlwyf  Llanedi,  yn  sir  Gaerfyrddin,  yn  1721.  J Cafodd 
ei  ddysg  yn  Rhydychain,  lie  y cyrhaeddodd  radd  A.C.  Wedi  cael 
urddau,  cafodd  bersoniaeth  Llandocheu,  ger  y Bont  Faen,  yn  sir 
Forganwg,  a phrebendariaeth  yn  Llandaf ; ac  yr  oedd  hefyd  yn  ficar 
St.  Hilari,  yn  yr  un  sir.  Bu  farw  Mehefin  1,  1797, § yn  77  oed.|| 

13.  1 Taith  y Pererin,  tan  Gyffelybiaeth  Breuddwyd,  &c.  Wedi 
ei  gydmaru  oil  yn  ffyddlon  a’r  argraphiadau  goreu  yn  Saesoneg,  a’i 
ddiwygio  o amryw  feiau  anafus  ; ynghyd  à Rhagymadrodd  a Diwedd- 
glo  yr  Awdwr,  y rhai  na  buont  erioed  o’r  blaen  yn  Gymraeg. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Ross,  yn  Heol  Awst. 
Ar  werth  hefyd  gan  Mr.  Allen,  yn  Hwlffordd,  a Mr.  W.  Jones,  yn  y 
Bala.  1771.  [Pris  naw  ceiniog,  gyda  elw  da  i brynwyr  amryw.]  ’ 

* Yr  Adolygydd,  1852,  t.  201-206.  [Gweler  hefyd  Ychydig  o Hanes  y 
■diweddar  Barchedig  Lewis  Rees:  gan  John  Roberts,  Llanbrynmair.  Caerfyrddin, 
1812,  12plyg.] 

f Rhys  a Daniel  Thomas,  gwel  rhif  22,  d.f.  1770. 

Î [Yng  Rghoflyfr  Bedyddiadau  plwyf  Llanedi,  cofnodir  ei  fedydd  ef  yn  y 
geiriau  canlynol : — ‘ Johannes  filius  Johannis  Walterii  22  Augusti  1721.’* 
Pentref  bychan,  neu  dwr  o deios,  yw  y Fforest,  ac  yn  un  o’r  tai  hyn,  yn  ol 
traddodiad  yr  ardal,  y ganed  y geirlyfrwr.  Ymddengys  mai  rhai  o Landdewi 
Brefi,  yng  Ngheredigion,  ydoedd  y Waltersiaid  yn  eu  dechreuad  ; ac  y mae  yr 
enw  yn  gyffredin  yn  y parthau  hyny  hyd  heddyw,  er  ei  fod  wedi  diflanu  yn 
Llanedi  a’r  cwmpasoedd.  Y mae  cangen  arall  o’r  un  Waltersiaid  wedi  ymsefydlu 
yn  Llanymddyfri  a’r  gymmydogaeth.] 

§ Williams’s  Eminent  Welshmen. 

||  Y Brython,  1863,  t.  208. 

* Llythyr  j Parch,  D.  Williams,  B.D. 


1771] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


529 


T mae  rhagymadrodd,  neu  1 Gair  at  y Darllenydd,’  yn  ei  ragflaenu, 
gan  yr  argraffydd,  yn  hysbysu  pa  gyfnewidiadau  a gwelliadau  a 
wnaed  yn  yr  argraffiad  hwn,  ac  yn  sicrhau  ei  fod  y goren  a ddaetliai 
allan  hyd  hyny.  Gellir  ystyried  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad  o 

leiaf.* 

14.  ‘The  Welshman’s  Candle:  or  the  divine  Poems  of  Mr.  Rees 
Prichard,  sometime  Vicar  of  Llandovery,  in  Carmarthenshire. 
Now  first  translated  in  English  verse.  By  the  Rev.  William 
Evans,  Vicar  of  Lanhaden. 

Carmarthen,  printed  by  J.  Ross.  m,dcc,lxxi.’  [8vo.] 

15.  ‘ Pregeth  a bregethwyd  gan  y Parchedig  Mr.  George 
Whitefield,  yn  y Tabernacle  yn  Llnndain,  Awst  30,  1769,  ar  ei 
ymadawiad  i Georgia.  Cyfieithwyd  gan  y Parchedig  Mr.  John 
Rowlands. 

Llanymddyfri,  argraphwyd  gan  Rhys  Tomas.  m,dcc3lxxi.’ 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  ychydig  o hanes  marwolaeth  Mr.  Hervey. 

[Testyn  y Bregeth  yw  loan  x.  27,  28  ; ac  amcan  ei  thraddodiad  ydoedd  cael 
tanysgrifion  neu  gasgliadau  at  yr  achos  yn  America.  Llyfryn  12plyg  o 24  tu~ 
dalen  ydyw.] 

16.  1 Pob  Dyn  ei  Physygwr  ei  hnn.  Yn  Ddwy  Ran.  Yn  cynnwys 
i.  Arwyddion  y rhan  fwyaf  o glefydan  ag  y mae  Dyn  yn  ddaros- 
tyngedig  iddynt,  ynghyd  â Chynghorion  rhagddynt,  a gasglwyd  o 
waith  prif  Physygwyr  en  Hoesoedd.  Gan  Dr.  Theobald,  aca 
gyhoeddwyd  yn  Saesneg  trwy  orchymyn  ei  ddiweddar  Uchelradd 
Wiliam  Duwc  o Cumberland;  at  yr  hyn  y chwanegwyd  amryw 
Gynghorion  at  yr  un  rhyw  glefydau,  allan  o ’Sgrifeniadau  hen 
Awdwr  profedig.  II.  Yn  cynnwys  Cynghorion  rhag  y rhan  fwyaf  o 
glefydau  ag  y mae  Ceffylau,  Ychen,  Gwartheg,  Lloi,  Wyn,  a Moch 
yn  ddarostyngedig  iddynt : Gwedi  eu  casglu  allan  o waith  Awdwyr 
profedig:  Y cwbl  yn  cynnwys  pethau  isel  bris  a hawdd  eu  cael. 
Ynghyd  a Thabl  at  bob  Rhan.  Tra  chymmwys  ac  angenrheidiol 
ym  mhob  Teulu  ac  i bob  Trafaeliwr.  Newydd  ei  gyfiaethu  i’r 
Gymraeg. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  a werthir  gan  I.  Ross.  1771.’  [Pris 
chwe  cheiniog  heb  ei  rwymo.]  ’ 

17.  ' Cynghorion  Tad  i’w  Eab.  Yn  rhoddi  iddo  gyfarwyddiadau 
pa  fodd  i ymddwyn  ei  hunan  yn  y Byd  presennol. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  I.  Ross ; ac  ar  werth 
hefyd  gan  y Parch.  Tomas  Wiliam,  Mynydd  bach.  m,dcc,lxxi.’ 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1688  ; rhif  1,  d.f.  1699  ; rhif  6 a 7,  d.f.  1768 ; a hwn  yma. 

63 


530 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1771 


18.  4 Taith  y Pererin. 

yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  J.  Eddowes. 

Yr  oedd  hwn  yn  bummed  argraffiad  o leiafl*  Mynycb  y cyfar- 
fyddir  â dau  argraffiad  yn  yr  un  flwyddyn  o’r  hen  lyfrau  Cymreig — 
un  yn  y Deheudir,  a’r  Hall  yn  y Mwythig  i’r  Gogledd. 

19.  ‘Marwnad  ar  Farwolaeth  y Parch.  Mr.  Morgan  Jones  o 
Blwyf  Blaenau- Gwent,  Gweinidog  yr  Eglwys  ymgynnulledig  yn  y 
Neuadd,  ym  mhlwyf  Pant-teg,  Sir  Fynwy ; yr  hwn  a ymadawodd 
a’r  fuchedd  hon  Ionawr  11,  1771.  Yn  y 55  flwyddyn  o’i  Oedran. 

Argraphwyd  yn  y Bont  Faen,  gan  R.  Thomas.’ 

20.  4 Y Catecism ; hynny  yw,  Athrawiaeth  i’w  dysgu  gan  bob  un, 
cyn  ei  ddwyn  i’w  conffirmio  gan  yr  Esgob.  Gy  da  ag  Ysgrythyrol 
Testynau  perthynasol. 

Argraphwyd  yn  Llundain  yn  y flwyddyn  M,DCC,LXXI.’ 

21.  4 Llythyr  oddi  wrth  Gymmanfa  o Weinidogion  at  yr  amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  perthynu. 

Llanymddyfri,  Argraphwyd  gan  Rhys  Tomas.  1771.’ 

22.  4 Caniadau  Dwyfol ; wedi  eu  hamcanu  mewn  iaith  esmwyth 
er  budd  a gwasanaeth  i Blant  yn  Saisneg  gan  Isaac  Watts,  D.D. 
Ac  a gyfleithwyd  i’r  Gymraeg  gan  Dafydd  Jones,  o Lanwrda. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  Werth  gan  I.  Ross,  yn  Heol-Awst, 
ac  ar  werth  gan  Mr.  R.  Rydderch,  Gwerthwr  llyfrau,  yng  Nghaer- 
fyrddin ; Mr.  Allen,  yn  Hwlffordd ; Mr.  D.  Morgan,  yng  Nghastell 
Nedd ; Mr.  Beadles,  yn  Mhont  y pwl ; a Mr.  Jones,  yn  Aberhonddu. 
m,dcc,lxxi.  Pris  Chwe’  Cheiniog  wedi  ei  rwymo.’ 

Cynnwys  hwn  45  o dudalenau  8plyg.  Hid  oes  iddo  ragymadrodd ; 
ond  cyfieithiad  o ragymadrodd  y Doctor  ar  ddygiad  plant  i fyny.  Y 
mae  yn  cynnwys  talfyriad  o’r  Deg  Gorchymmyn  ar  Gân,  a wehr 
mor  fynych  mewn  llyfrau  egwyddori  plant ; ond  ni  chydnabyddir  eu 
bod  yn  waith  Watts,  ac  o gyfìeithiad  D.  Jones. 

28.  4 The  Contemplative  Man,  or  the  History  of  Christopher  Crab» 
Esq;  of  North  Wales.  Yol.  i.f 

London : Printed  for  J.  Whiston,  Fleet- Street.  MDCCLXXI., 

24.  4 An  Account  of  the  Convincement,  Exercises,  Services,  and 
Travels,  of  that  Ancient  Servant  of  the  Lord,  Richard  Davies.  With 

* Gwelrhif  2,  d.f.  1688;  rhif  1,  d.f.  1699;  rhif  6 a 7,  d.f.  1768;  rhif  13, 
uchod  ; a hwn  yma. 

+ Yr  wyneb-ddalen  yr  un  modd  i’r  ail  gyfrol. 


Argraphwyd 

1771.’ 


1771] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


531 


Relation  of  Ancient  Friends,  and  the  Spreading  of  Truth  in  North 
Wales,  &c.  The  Third  Edition. 

London : Printed  and  Sold  by  Mary  Hind,  at  N°  2.  George- Yard, 
Lombard- Street.  1771.’* 

25.  ‘ A Vindication  of  the  Conduct  of  the  Associated  Ministers  in 
Wales : with  some  Remarks  on  the  late  Declaration  and  Protest. 
By  a Member  of  the  Association. 

Carmarthen,  Printed  by  J.  Ross,  for  R.  Rhyddero,  Bookseller  and 
Stationer  in  the  Market  Place.  m,dcc,lxxi.  [Price  Six-pence.]  ’ 

Llyfr  y w hwn  ar  pynciau  mewn  dadl  rhwng  y Calfiniaid  a’r  Pelagiaid 
ym  mhlith  yr  Ymneillduwyr  yn  Neheubarth  Cymru,  yn  erbyn  llyfr  a 
gyhoeddasid  gan  y Dr.  Jenkins,  ac  a ysgrifenasid,  tybygid,  gan  y 
Dr.  B.  Davies. 

26.  ‘ Golwg  ar  y Ddinas  Noddfa ; Mewn  Casgliad  o Hymnau,  i 
Ddifyrru  y Pererinion,  sydd  yn  teithio  trwy  Lyn  Wylofain,  i’r 
Breswylfa  lonydd.  Ynghyd  â Marwnad,  Ester,  Gwraig  Wiham 
Sion,  o’r  Llawelau,  ym  Mhlwyf  Lansawel,  yn  Sir  Gaerfyrddin : Hi  a 
fu  briod  ag  ef  19  o Flynyddoedd.  Gorphennodd  ei  Gyrfa  yn  55  oed; 
Chwefror  5.  1770.  Gan  Morgan  Rhys. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Ross,  tros  yr  Awdwr,  17 — ’ 
[Congl  y ddalen  ar  goU.]  [‘  Pris  Dwy  Geiniog,]  ’ 

27.  ‘A  Letter  to  certain  Dissenting  Ministers  in  Wales  occasioned 
by  their  forming  an  Association  and  Subscribing  to  certain  Articles 
of  Faith.  With  a Postscript,  containing  Remarks  on  a late  Vindica- 
tion of  their  Conduct.  By  a Layman. 

Carmarthen,  Printed  for  the  Author  by  J.  Ross  ; and  sold  by  T. 
Rhydero.  Bookseller  and  Stationer,  near  the  Town  Hall.  1771. 
[Price  Sixpence.]  ’ 

28.  [‘  Llythyr  at  bob  Cymro  Ewellysgar  a garo  ffyrdd  y gwir- 
ionedd,  wedi  sylfaenu  ar  un  gair  hynny  ydiw  Cofia  Pregethwr  xn 
Pennod  ar  gair  cynta  or  adnod  gynta  Cofia.  O Waith  Ellis 
Roberts,  Cowper. 

Argraphwyd  yn  Warrington  gan  William  Eyres,  Printiwr  a 
Gwerthwr  Llyfreu  Tros  Moses  Evans  o Llanddoged  yn  agos  i Llan- 
rwst.  (Pris  Tair  Ceiniog.).’  12plyg  : 28  tudalen. 

Yn  anffodus  anghofiodd  ‘ Elis  y Cowper  ’ osod  y flwyddyn  yr  argraffwyd  ef 
ar  lawr  ; ond  gan  i’w  ‘ Ail  Lythyr  ’ (rhif  20,  d.f.  Ì772)  ymddangos  yng  nghorff 
y flwyddyn  nesaf,  y mae  yn  debygol,  mai  o gylch  yr  amser  hwn  y gwnaeth  y 
* Llythyr  ’ yma  ei  ymddangosiad.  Duwinydd  digrif  o’r  fath  ddigrifaf  ydoedd 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1657  ; a rhif  3,  d.f.  1705. 


532 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1772 


Elis  ; a dyma'r  tro  cyntaf  iddo,  medd  efe,  ysgrifenu,  neu  o leiaf  gyhoeddi,  dim 
mewn  iaith  rydd  : ond  y mae  dernynau  yma  ac  acw  ar  hyd  y gwaith  nad 
ydynt  ryddiaith,  a tliebyg  ddigon  fod  Elis  yn  medru  gwneuthur  barddoniaeth 
o bonynt.  Y mae  yr  iaith  yn  garbwl,  glogyrnaidd,  werinaidd,  ac  yn  wallus  i’r 
eithaf . Dyma  yr  hyn  a eilw  yr  arddnnol  fardd  yn  Ilhagymadrodd — 

‘ Dyma’r  llythyr  cyntaf  iw  osod 
A neis  i erioed  heb  fod  ar  draethod  ; 

Derbyn  hwn  y Cymro  mwynlân, 

O law  dyn  gwael  fel  di  dy  hunan. 

Gymerwch  bawb  fi  yn  Esgysodol, 

O ran  nad  wy  na  doeth  na  duwiol ; 

Pedfawn  medru  gwneud  daioni ; 

Ee  fydde  gan  waith  yn  dda  gan  i.’ 

Ar  y tudalen  olaf,  dywed  y Cylchwr  wrth  y ‘ Cymro  caredig,  ’ er  ei  gysur  a’i 
adeiladaeth,  ‘ Ond  bydded  hysbys  i ti  ac  i bob  dyn,  sydd  yn  hoffi  y gwaeledd 
ddawn  a dderbyniais  i fod  Llyfr  y soniais  i am  dano  yn  dyfod  allan  ar  fyr 
Damunad  i ti  hysbysu  i bob  Cymro,  a garo  Newydd  glod  i Dduw,  o Garolau  a 
Cherddi  ar  amryw  fesurau.’ 

Tebygol  mai  hwn  yw  yr  unig  lyfr  Cymreig  a gafodd  ei  argraffu  yn 
Warrington;  a pha  beth  a barodd  i’r  pastynfardd,  neu  yn  hytrach  i’w  gyhoedd- 
wr  Moses  Evans,  fyned  yno  i argraffu  ei  gynnyrchion,  sy  beth  nad  ydyw  hawdd 
ei  ddyfalu.  0 gylch  canol  y ganrif  dan  sylw,  agorwyd  athrofa  gyfrifol  gan  yr 
Ymneillduwyr  Henaduriaethol  yn  Warrington,  a bu  amryw  o wýr  enwog  yn 
athrawon  ynddi.  Pan  oedd  yr  athrofa  yn  ei  bri,  gosodwyd  i fyny  yno  argraff- 
wasg,  a daeth  allan  o honi  amryw  lyfrau  o deilyngdod,  mewn  rhyddiaith  a 
barddoniaeth.  Ond  prin  y mae  yn  debygol  mai  enwogrwydd  gwasg  Warring- 
ton oedd  yr  achos  i’r  llyfryn  hwn  gael  ei  gargywain  yno  i’w  argraffu.] 

1772. 

1.  ‘ Eglwys  yn  y Tŷ : nen  Bregeth  am  Grefydd-denluaidd.  Gan  y 
Parcli.  Mathew  Henry',  Awdwr  Esponiad  ar  y Bibl.  At  ba  nn  y 
cbwanegwyd  Pregetb  arall  yn  atteb  yr  Esgusodion  yn  erbyn 
Crefydd-deuluaidd.  Gan  y Parcb.  Job  Orton.  Wedi  eu  cyfieitbn 
i’r  Oymraeg  gan  Samuel  Philips. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  J.  Eddowes.  m,dcc,lxxi.’ 

2.  ‘ Pum  Pregetb  ar  y Testunau  canlynol : Luc  xxiii.  42.  Rhad 
Ras  yn  wir.  Rbuf.  viii.  28.  Happusrwydd  y Duwiol.  Dat.  in.  20. 
Llais  y Durtur.  Judas  9.  Trecb  yw’r  Gostyngedig  nâ’r  Balcb.  1 
Pedr  ii.  2.  Llaetb  ysbrydol.  At  ba  un  y cbwanegwyd,  Amryw  o 
Hymnau.  Gan  y Parchedig  Mr.  Daniel  Rowland,  Gweinidog  yr 
Eglwys  Newydd,  gerllaw  Llangeitbo. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  T.  Davies,  gerllaw  Hwlffordd,  yn 
Sir  Benfro,  gan  J.  Ross.  1772.  [Pris  Swllt.]  ’ [12plyg.]* 

* [Cynnwys  gofres  bur  helaeth  o danysgrifwyr,  a phob  un  o honynt  yn  cym- 
meryd  cryn  nifer  o lyfrau  ; ac  yn  eu  plith  y mae — ‘ Rev.  Peter  Williams  editor 
of  the  Welch-Bibles  with  Notes,’  am  gant  : ond  y mae  rhai  yn  cymmeryd  cym- 
maint  arall  a hyny ; ac  nid  oes  enw  neb  am  lai  na  deuddeg.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


533 


1772 ] 


Ymddengys  fod  yr  hen  Fethodistiaid,  nen’r  Diwygwyr  Method  - 
istaidd  Eglwysig,  yn  hwyrfrydig  i gael  en  hystyried  yn  amgen  nag 
Eglwyswyr,  er  en  diarddel  o’r  Eglwys.  Pan  adeiladwyd  capel  i’r 
Methodistiaid,  sef  i Rowlands  a’i  bleidwyr,  yn  ymyl  Llangeitho, 
wedi  i’r  gwr  da  hwnw  gael  ei  gan  allan  o’r  Eglwys,  ymddengys  na 
fynent  ei  alw  yn  gapel,  na  thy  cwrdd,  rhag  cael  en  hystyried  yn  Ym- 
neiUdnwyr,  eithr  yr  ‘ Eglwys  Newydd,’  ger  llaw  Llangeitho. 

3.  ‘ Tair  Pregeth  a bregethwyd  yn  yr  Eglwys  Newydd  gerllaw 
Llangeitho,  I.  Newydd  da  i’r  Cenhedloedd.  Matt.  ii.  8,  9...H. 
Crist  oil  yn  oil.  Heb.  i.  rhan  olaf  o’r  nawfed  adnod...m.  Cerydd  a 
Chariad  Brawdol.  Matt,  xviii.  12.... Gan  y Parchedig  Mr.  Daniel 
Rowland.. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  T.  Davies,  gerllaw  Hwlffordd,  yn 
sir  Benfro,  gan  I.  Ross.  1772.  [Pris  chwe’  oheiniog.]  ’*  [12plyg.] 

Gwerthwyd  tnag  8000  o bregethan  Mr.  Rowlands  yn  Gymraeg,  a 
thros  8000  yn  Seisonaeg. 

4.  ‘ Pregeth  ar  yr  achlysnr  o Chwythiad  arswydns  Powdwr  gwnn 
yng  Nghaerlleon  gawr.  Gan  Jos.  Jenkins  o Wrexham,  M.A. 
Cyfieithwyd  gan  Benjamin  Evans  o Lannwchlyn. 


Gwrexham : argraffwyd  gan  R.  Marsh.’ 

Joseph  Jenkins,  D.D.,  ydoedd  fab  i’r  Parch.  Evan  Jenkins, 
gweinidog  y Bedyddwyr  yng  Ngwrecsam,  yr  hwn  a ddaethai  yno  o 
sir  Fynwy.  Cafodd  elfenan  ei  addysg  yn  Llundain,  dan  ofal  nn  Dr. 
Walker,  hyd  1761 ; yna  aeth  i Brifysgol  Aberdeen,  yn  Scotland,  lie 
y cyrhaeddodd  ei  A.C.,  ac  wedi  hyny  ei  D.D.f  Yr  oedd  y pryd  hyn 
yn  tueddu  at  y Presbyteriaid,  a dechreuodd  bregethn  gyda  hwy. 
Pan  yn  athraw  teuluaidd  yn  Llnndain,  ymunodd  â’r  Bedyddwyr,  a 
bedyddiwyd  ef  gan  y Dr.  Stennet  yn  1766.  Galwyd  ef  i’r  weinidog- 
aeth  yno,  lie  y bn  hyd  1769,  pan  y dychwelodd  i Wrecsam.  Bnbeth 
amser  yn  gweinidogaethu  yng  Nghaerlleon,  ond  ar  farwolaeth  ei  dad, 
gwahoddwyd  ef  i gymmeryd  ei  le  yn  17/34 

[Y  cyfieithydd  ydoedd  Benjamin  Evans,  gweinidog  yr  Annibynwyr  y 
pryd  hwnw  yn  Llanuwchllyn,  ac  wedi  hyny  yn  y Dref  Wen,  Ceredigion.] 

* Argraffwyd  deuddeg  Pregeth  y Parch.  D.  Rowlands,  gyda’u  gilydd,  gan  S. 
Williams,  Aberystwyth,  yn  1814. 

+ Thomas’s  History  of  the  Baptist  Associations  in  Wales , p.  52. 

Î Hanes  y Bedyddwyr , gan  Thomas,  t.  155-157.  Efe  a gyhoeddodd  hefyd  : — 
‘A  Calm  Reply  to  the  first  part  of  De  Courcy’s  Rejoinder,’  8vo.  1778;  ‘Dis- 
courses on  Select  Passages  of  Scripture  History,’  2 vols.  12mo.  1779  ; ‘The 
Inconsistency  of  Infant  sprinkling  with  Christian  Baptism,’  12mo.  1784  ; ‘The 
Beauties  of  Believer’s  Baptism,’  12mo.  1778;  ‘A  Defence  of  the  Baptists, 
against  Peter  Edwards,’  12mo.  1795  ; ‘The  Love  of  the  Brethren  proceeding 
from  a perception  of  the  Love  of  God,  a Sermon  on  the  Death  of  the  Rev. 
Samuel  Stennett,  D.D.,’  8vo.  1795  ; ‘The  Personality  and  Deity  of  the  Holy 
Ghost,  a Sermon,’  8vo.  1805. 


534 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1772 


5.  ‘ Llyfr  y Weddi  Gyffredin. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys.’ 

6.  ‘ G-loria  in  Excelsis,  nen  Hymnan  o Fawl  î Ddnw  a’r  Oen.  Gan 
W.  Williams  Yr  ail  argraphiad.  * 

Caerfyrddin;  Argrapliwyd  gan  J.  Ross.  1772.’ 

7.  ‘ Gorfoledd  y Cristion,  mewn  Pregeth  allan  o’r  Gal.  vi.  14.  A 
gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  Gan  Gnrat  yn  Nehenbarth,  allan  o 
Seisonaeg  y Parchedig  J.  Hervey,  Periglor  Weston-Pavel,  yn 
Sir  Northampton.  At  ba  nn  y ’chwanegwyd  Pregeth  arall  gan  y 
Cyfìeithydd;  1 Pedr  i.  15. 

Trefecca : Argraphwyd  dros  y Cyfieithydd.  m,dcc,lxxii.’ 

James  Hervey,  A.C.,  ydoedd  fab  i offeiriad  yn  Hardingston,  ger 
Northampton,  lie  y ganwyd  ef  yn  1714.  Wedi  derbyn  elfenan  ei 
ddysg  yn  Ysgol  Ramadegol  Northampton,  efe,  pan  yn  18  oed,  a an- 
fonwyd  i Goleg  Lincoln,  Rhydychain,  lie  y gwnaeth  gynnydd 
cyfrifol  yn  ei  ddysgeidiaeth ; a thrwy^  ddyfod  yn  adnabyddns  â’r 
Parch.  John  Wesley,  daeth  yn  ystyriol  o bwysfawrogrwydd 
crefydd : ond  wedi  hyny  efe  a ymlynodd  yn  fwy  wrth  y blaid  Galfin- 
aidd.  Wedi  cyrhaedd  yr  oedran  cyfaddas,  nrddwyd  ef  yn  gurad 
Dnmmer,  yn  sir  Hamp.  Bn  wedi  hyny  yn  gwasanaethn  lleoedd 
ereill ; ac  yn  1750,  ar  farwolaeth  ei  dad,  daeth  ifeddiant  o fywoliaeth- 
an  Weston  Favel  a Collingtree.  Ei  brif  waith  yw  ei  ‘ Fyfyrdodan,’ 
y rhai  a gyfieithwyd  ac  a gyhoeddwyd  yn  Gymraeg  yn  1828.  Bn 
farw  ar  Ddydd  Nadolig,  1758,  yn  44  oed.f 

8.  1 Oaniadan  ar  amryw  Destynan.  Wedi  en  cyfansoddi  ar  fesnr 
Cerdd.  Gan  Sion  Llewelyn,  o Goed  y Cymmer,  yn  y Faenor,  sir 
Frycheiniog,  &c.  Yr  ail  argraffiad,  J gyda  diwygiad  o amryw  feian: 
at  ba  nn  y chwanegwyd  rhai  caniadan  newyddion. 

Aberhonddn;  argraffwyd  gan  E.  Evans,  yn  y Coleg,  1772.  [Pris 
chwe’  cheiniog]., 

Gôf  oedd  Sion  Llewelyn  wrth  ei  alwedigaeth ; ac  aelod  o’r 
hen  eglwys  Ymneilldnol  Bresbyteraidd  ar  Gefn  Coed  y Cymmer. 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1771.  [Ai  nid  yr  ail  ran  a ddylasai  hwn  fod?  Cyhoedd- 
wyd  y ‘ Gloria  in  Excelsis  ’ mewn  dwy  o ranau  : y mae  y gyntaf  yn  cynnwys 
yr  hymnau  689  hyd  717  ; a’r  ail,  o 718  hyd  810  [o  argraffiad  1811],  Nid  oes 
dim  yn  y rhaniadau  hyn  yn  effeithio  ar  ansawdd  yr  hymnau,  ond  yn  unig 
dangos  y modd  eu  cyhoeddwyd  ar  y cyntaf,  fel  yr  oedd  yr  awdwr  diwyd  a 
llafurus  yn  gallu  eu  cyhoeddi,  ym  mhlith  lluaws  o orchwylion  pwysig  ereill.  ’ — 
Morris  Davies .] 

+ Cofiant  y Parch.  J.  Hervey , yn  gyssylltedig  â’r  ‘ Myfyrdodau,  ’ gan  y 
Parch.  D.  MacNichol,  yn  Gymraeg  gan  D.  Wilhams,  1828. 

X [Ni  chofnodir  mo’r  argraffiad  cyntaf  yn  y gwaith  hwn.  Ni  welodd  y gol- 
ygydd  mo  hono,  ac  nis  gŵyr  pa  iiwyddyn  yr  ymddangosodd.] 


1772] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


535 


Yr  oedd  yn  un  o’r  rhai  cyntaf  i wyro  yn  ei  farn  yn  yr  hyn  a derfyn- 
odd  yn  yr  hyn  y proffesant  en  bod  yn  bresennol,  sef  Undodiaid. 

9.  ‘ The  Love  of  onr  Country.’ 

Barddoniaeth  Seisonaeg  ydyw,  gan  y Parch.  Evan  Evans  (y 
Prydydd  Hir).* 

10.  ‘Dwy  Bregeth  ar  Ezec.  xxxiii. — 11.  Y Gyntaf  yn  cynnwys 
taer  annogaeth  i edifeirwch  neu  ddychweliad  at  Dduw.  Yr  Ail  yn 
haeru,  a thrwy  ’Scrythurau  eglur  a rhesymmau  di-ymad  yn  profi, 
na  dderyw  i Dduw,  trwy  un  arfaeth  neu  ordinhâd  gyn-amserol, 
luniaethu  neb  yn  an-ochel  i ddinystr  neu  farwolaeth  dragywyddol. 
At  y rhai’n  y ’chwanegwyd  Dau  Ymofyniad  neu  YmchwiHad.  Y 
Cyntaf,  Am  farn  Eglwys  Loegr  ynghŷlch  cyrhaeddiad  y Brynedig- 
aeth  Gristianogol,  neu  rinwedd  marwolaeth  Crist.  Yr  Ail,  Am 
feddwl  St.  Pedr,  yn  yr  hyn  a ddywed  efe,  yn  y drydedd  Bennod  o’i 
ail  Epistol,  ynghỳlch  Ysgrifennadau  St.  Paul.  Gan  loan  Wallter, 
Person  Llandocheu. 

Pont — y — Fon : Argraphwyd  gan  R.  Tomas.  m,i>cc,lxxii.’  [8plyg : 
44  tudalen.] 

Cyfieithwyd  a chyhoeddwyd  y pregethau  hyn  yn  Seisonaeg  yn  y 
fl.  1783;  a daeth  argraffiad  Cymraeg  o honynt  allan  yn  nechreu  y 
19fed  ganrif,  o dan  olygiad  y Parch.  J.  Hughes,  awdwr  yr  Hone 
Britannicce. 

11.  ‘ Golwg  ar  Weinidogaeth  Epaphras,  &c.  Neu  Farwnad  y 
Parchedig  Mr.  Lewis  Jones,  gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llanedi, 
yn  sir  Gaerfyrddin,  a chwedi  hynny  yn  y Cas  newydd,  Pen  y bont,  yn 
sir  Forganwg,  lie  y bu  yn  llafurio  yn  y weinidogaeth  yn  ddiwyd  ac 
llwyddiannus,  defnyddiol,  ac  offerynol ; yn  llaw’r  Hollalluog  i ddwyn 
llawer  o Eneidiau  o’r  Tywyllwch  i’w  ryfeddol  Oleuni  ef.  Cafodd  ei 
symmud  gan  Ragluniaeth  Duw  wedi  hynny  i le  a elwir  Rhosan,  yn 
Lloegr,  hyd  nes  galwodd  ei  Arglwydd  am  dano  i dderbyn  ei  Wobr 
yn  y flwyddyn  1772.  A gyfansoddwyd  Gan  Dafydd  William. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  tros  yr  awdwr  gan  J.  Ross,  gerllaw  yr 
Eglwys.  1772.’ 

12.  c Catecism  neu  Hyfforddiad  Byrr  yn  Egwyddorion  y Grefydd 
Grist’nogol ; er  lleshâd  Ieuengctid  Cymru,  &c. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Ross.  1772.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad,  mae  yn  debygol.f 

* Gwel  rhif  16,  d.f.  1764 ; rhif  7,  d.f.  1769  ; a rhif  2,  d.f.  1770. 
t Gwel  rhif  2,  d.f.  1707 ; rhif  11,  d.f.  1759 ; a hwn  yma. 


536 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1772 


13.  ‘ Hanes  Bywyd  a Marwolaeth  y ParcRedig  Mr.  Fafasor 
Powel,  y Gweinidog  a’r  Milwr  dewrwycli  Rwnnw  o eiddo  Iesu  Grist. 
YmRa  nn  y gosodir  allan,  Ei  Droedigaeth  neilffcuol,  ei  WeinidogaetR 
lafurus,  a llwyddiannns,  ei  Ymarweddiad  rRagorol.  Cyffes  ei  Ffydd, 
Ymadroddion  gwerthfawr.  Profiadau  dewisedig,  yr  amrywiol 
GarcRaran,  &c,  &c,  a ddioddefodd,  a’i  AtteRion  calonnog  ger  brort 
Brawdleoedd.  Gyd  a Llawer  o BetRan  Rynod  eraill  a ddigwyddasant 
yn  ei  Fywyd  a’i  FarwolaetR.  YngRyd  a rRai  Hymnan  melus. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd,  ac  ar  wertR  gan  I.  Ross,  yn  Heol  y 
Prior,  gerllaw’r  Eglwys.  m,dcc,lxxii.’ 

CyfieitRiad  yw  y llyfr  Rwn  o nn  a gyRoeddwyd  yn  Seisonaeg.  Y 
cyfieitRydd  ydoedd  nn  ‘D.  Risiart.’  Cynnwysa  oil  200  tndalen 
12plyg.  Y mae  Refyd  Rysbysiad  yn  gyssylltedig  â Rwn,  yn  mynegu 
y bwriedid  argraffn  o waitR  Mr.  F.  Powel,  lyfr  a elwir  ‘ Godidowg- 
rwydd  Crist  ar  Moses,  nen  Ogoniant  Seion  ar  Seina,  Mewn  ffurf  o 
GatecRism;’  ond  nid  ydys  wedi  cael  y cyflawnwyd  y bwriad  da 
Rwnw. 

14.  ‘ LlytRyr  oddiwrtR  Gymmanfa  o Weinidogion  at  yr  amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  perthynn. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  S.  Davies,  gan  J.  Ross.  1772.’ 

15.  ‘ LlofryddiaetR  (Cân  ar)  FarwolaetR  HnmpRrey  Jenkins. 

Caerfyrddin.’* 

16.  ‘ Gloria  in  Excelsis,  nen  Hymnan  o Fawl  i Ddnw  a’r  Oen. 
Gan  W.  Williams.  Yr  Ail  Ran. 

Caerfyrddin,  ArgrapRwyd  dros  yr  Awdwr  gan  I.  Ross  ger  llaw  yr 
Eglwys.  1772.’f 

17.  [‘Gloria  in  Excelsis;  or  Hymns  of  Praise  to  God  and  tRe 
Lamb.  By  W.  Williams. 

Carmarthen,  Printed  for  tRe  AntRor,  by  JoRn  Ross,  removed  to 
Priory  Street,  near  tRe  CRnrcR.  m,dcc,lxxii.’ 

[‘  Hwn  ydoedd  ail  lyfr  Hymnan  Seisoneg  yr  awdwr.  Cynnwysai  72  o du- 
dalenau,  a 70  neu  71  o hymnau.  Mae  yr  argraffiadau  diweddaf  yn  cynnwys 
72,  drwy  chwanegu  hymn  arall  o waith  Williams,  sef,  ‘ Guide  me,  0 Thou 
Great  Jehovah,’  cyfieithiad  o’rGymraeg,  ‘ Arglwydd,  arwain  drwy’r  anialwch,’ 
a ddaeth  allan  yn  gyntaf  yng  Nghasgliad  Hymnau  Whitfield,  yn  1774.  Nid 
ydys  yn  sicr  ai  yr  awdwr  ei  hun  a’i  cyfieithodd,^ynte  W.  Evans,  cyfieithydd 
‘ Llyfr  y Ficer  ’ i’r  Seisoneg,  gan  fod  y cyfieithiad  yn  dwyn  arno  lawer  o’i 
ddelw  ef.’]i 

* Llythyr  Mr.  Ben.  Davies,  Ysgolfeistr.  [Felly  y cofnodir  y gwaith  ; ond 
dilys  yw  bod  yma  ryw  gamgymmeriad.] 

+ Ysgrif  Mr.  Ben.  Davies,  Ysgolfeistr.  Gwel  rhif  2,  d.f.  1771  ; a rhif  6,  uchod. 

Î Llythyr  Mr.  Morris  Davies, 


1773] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


537 


18.  ‘ Britannia,  or  a Chorographical  Description  of  Great  Britain 
and  Ireland.  By  William  Camden. 

London.  1772.’  2 cyfrol  unplyg.* 

19.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Saeramentau, 
&c.  a’r  Sallwyr,  nen  Salman  Dafydd.  1772.’ 

20.  1 Ail  Lythyr  Hen  Bechadur  at  ei  gyd  Frodyr ; Wedi  sylfaenn 
ar  y geirian  liyn,  ‘ Gwrando  ferch  a gŵel,’  wedi  Cymmeryd  allan  o’r 
burned  Psalm  a dengain,  a’r  ddegfed  adnod  gan  Ellis  Roberts. 

Argraphwyd  yn  y Mwytbig  gan  J.  Eddowes  tros  Peter  Morris, 
yn  y Flwyddyn,  1772.’ 

Y mae  cbwecb  o englynion  ar  yr  wyneb-ddalen ; y rbagymadrodd 
yn  2 dndalen,  ac  yna  y llyfr,  oil  yn  16  tndalen  12plyg.f 

21.  £ An  Essay  on  tbe  Hew  Description  of  England  and  Wales. 
1772.’ 

1773. 

1.  ‘ Diddanwcb  i’w  Feddiannydd,  nen  Ganiadan  Defosiynol,  ar 
Amryw  Destynau,  a Mesnran,  gan  mwyaf,  Am  Fywyd,  Marwolaetb, 
Dioddefaint,  a Haeddiant  Crist.  Gan  mwyaf  o waitb  Mr.  Hngb 
Hngbes,  &c. 

Dublin : Argraffwyd  gan  S.  Powel,  Tros  Gwilim  ab  Gryffyth. 

M,DCC,LXXIII.’ 

Cynnwysa  y llyfryn  bycban  liwn  waitb  barddonol,  beb  law  gwaith 
Hugb  Hughes,  yr  eiddo  Gwilim  ab  Gryffyth,  y cyhoeddwr,  Robert 
Hughes  (Caint  Bach),  a Gwilym  ab  loan  (Wm.  Jones,  Bardd  Mon). 

2.  1 Y Deddfau  Cristianogol,  neu  Ddidwyll  Air  Duw.  Sef  Ffydd 
a Dyledswyddau  Cristion  yn  Gyfan  ac  yn  Gryno,  Wedi  eu  dos- 
parthu  wrth  Drefn  a Cbymbwysder  Rbeswm,  a’u  gosod  i lawr 
Yngeiriau’r  Ysgrytbur.  Gan  y Gwir  Barcbedig  Dad  yn  Huw, 
Francis  Gastrel,  yr  bwn  yn  ddiweddar  oedd  Esgob  Caerlleon.  Ac 
wedi  eu  gosod  allan  yn  Gymraeg,  yn  ol  y cyfieitbiad  cyffredin,  Gan 
John  Evans,  A.M. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  dros  yr  Awdwr  gan  J.  Ross,  gerllaw’r 
Eglwys.  1773.’ 

3.  ‘ Rbybŷdd  Cyfr-drist  j’r  diafol  a’r  difraw  : Heu  gywir  hanes  am 
gyfiawn  farn  Duw,  a oddiweddodd  ystafellaid  o ynfydion  anystyriol 
yn  ninas  Caerlleon ; y rbai  ar  ganol  eú  difurwch  a chwytbwyd  i’r 

* Gwel  d.f.  1602  ; rbif  4,  d.f.  1603  ; a rhif  2,  d.f.  1604. 
t [Gweler  rhif  28,  d.f.  1771.] 


538 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1773 


awyr  gan  Bowdwr  Gwnn,  a’r  Tŷ  lie  yr  oeddynt  a wnaed  yn  gyd 
wastad  a’r  llawr.  At  yr  hyn  y chwanegwyd  Pregeth  oddiwrtli  y 
geiriau  hynny,  Eithr,  o nŷd  edifarliewcli,  chwi  a ddifethir  oil  yn  yr  un 
modd,  Lnc  xiii.  3.  Gan  y Parch.  Evan  Evans*,  Cnrat  [Tywyn]. 

Argraphedig  Ynghaerfyrddin  gan  J.  Ross,  yn  Heol-y-Prior,  ger 
llaw  yr  Eglwys.  1773.  [Pris  dwy  geiniog].’ 

4.  ‘ Udgorn  dydd  Grâs,  ac  ndgorn  Dydd  Barn. — Pregeth  ar  yr 

achlysnr  o’r  Ddaergryn,  a fu  yreilfed  Dydd  arhngain  o Ebrill,  1773, 
mewn  amryw  Eannan  o ogledd  Cymrn ; Wedi  ei  chymmeryd  allan  o 
Mat.  xxiv.  7.  “ A Daeargrynfan  mewn  mannau.”  Gan  y Parchedig 

Mr.  Joan  Morgan,  gynt  Curat  Lledrod  a Gwnnws  yn  Swydd 
Geredigion,  ond  yn  bresennol  Curat  Llanberis  yn  Swydd  Gaernarfon. 
At  yr  hwn  y chwanegwyd  Cerdd,  ar  yr  un  Achosion,.  gan  Evan 
James,  Gwerthwr  y Llyfr  hwn. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  J.  Eddowes.  1773.’ 

‘ Daeth  un  John  Morgan,  o’r  Deheudir,  yn  Gurad  i Lanberis; 
byddai  cryn  lawer  yn  cyrchu  i wrando  arno  : ac  er  nad  oedd  ei  wybod- 
aeth  na’i  ddoniau  yn  ardderchog,  eto  gellir  barnu  fod  ei  amcan  am 
ddyrchafu  Crist,  ac  achub  pechaduriaid.  Ymddangosodd  yn  fwy 
amlwg  gyda  chrefydd  yn  ei  hen  ddyddiau.  Mae  yn  debyg  y cafwyd 
ynddo  beth  daioni  tuag  at  Arglwydd  Dduw  Israel.’* 

Ymddengys  mai  gwr  o Lanfachraith,  ym  Meirionydd,  ydoedd  Evan 
James. 

[Cynnwys  y llyfryn  16  o dudalenau  12plyg.  Ar  ddiwedd  y gerdd,  gyda’r 
hon  y terfyna’r  llyfryn,  ceir — ‘ Evan  James,  o blwy  Llanfachraith,  a’i  cant, 
yn  Sir  Feirionydd.  ’] 

5.  ‘ Gorchestion  Beirdd  Cymru,  neu  Elodau  Godidawgrwydd  Awen. 
Wedi  eu  lloffa,  a’u  dethol,  allan  o waith  rhai  o’r  Awduriaid  ardderch- 
occaf.  a fu  erioed  yn  yr  Iaith  Gymraeg.  O Gasgliad  Rhys  Jones 
o’r  Tyddyn  Mawr  yn  y Bryniach,  ym  mhlwyf  Llanfachreth,  yn 
Swydd  Eeirion. 

. Argraphwyd  gan  Stafford  Prys,  yn  y Elwyddyn  m,dcc,lxxiii.’ 

[4p!yg-] 

6.  ‘ Deddfau  Moesoldeb  Yaturiol.  Wedi  ei  gyfieithu  gan  Hugh 
ab  Hugh.’f 

7.  ‘Ffordd  y Bywyd  wedi  ei  datguddio,  a Efordd  Marwolaeth 
wedi  eglurhau : Ym  mha  un  y mynegwyd  cyflwr  happus  Dyn  cyn  y 
Cwymp,  a’i  gyflwr  truenus  yn  y Cwymp ; a’r  Ffordd  o Ddychwehad 

* Drych  yr  Amseroedd , gan  It.  Jones,  ail  argraffiad,  t.  190. 
t Gwel  rhif  1,  d.f.  1763. 


1773] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


539 


allan  o’r  Cwymp,  i Ddelw  Duw  dracliefn,  ymha  un  yr  oedd  Dyn  cyn 
y Cwymp.  Ac  hefyd  i gae  Llwybrau,  Ffyrdd  ceimion,  Dichellion, 
Rhwydau  a Phrofedigaethau  gelyn  Enaid  Dyn  wedi  ei  eglurhau,  y 
gawl  sy’n  myned  o amgylch  megis  Llew  rlmadwy,  yn  ceisio  bagln  a 
llyngcu  y cyfryw  ac  ydynt  mewn  rbyw  fesur  yn  adnabod  gwaredig- 
aetb  allan  o Efyrdd  Marwolaeth  a Dinystr.  Gan  Charles  Marshal. 
A gyfieithwyd  i’r  Cymraeg  er  mwyn  y Cymry. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  y Prior* 

M,DCC,LXXIII.’ 

Y mae  i hwn  1 Annerch  i’r  Cymro,’  wedi  ei  arwyddo  * J.  Lewis,* 
Hwlffordd,  y 6fed  or  bedwaredd  Mis  1778.’  Ymddengys  fod  cam- 
gymmeriad  yma  yn  enw  yr  awdwr,  ac  y dylasai  fod  yn 

Stephen  Marshal,  B.D.,  yr  hwn  a anwyd  yn  Godmanchester,  yn 
sir  Huntingdon,  ac  a gafodd  ei  ddysg  yng  1ST ghaergrawnt . Bu  am 
beth  amser  yn  weinidog  yn  Wethersffield,  yn  Essecs,  ac  yna  yn 
Fflinchingffield,  o’r  lie  y diswyddwyd  ef,  o blegid  ei  Anghydffurfiaeth, 
hyd  1640,  pryd,  rywfodd,  y cafodd  le  arall.  Yn  1641,  gwnaed  ef  yn 
gapelwr  i fyddin  Iarll  Essecs.  Bu  ganddo  law  helaeth  yn  nherfysg- 
oedd  amseroedd  Siarl  I.  Bu  farw  yn  1655. f 

8.  * Egwyddorion  o’r  Gwirionedd,  neu  pethau  ynghylch  athraw- 
iaeth  ac  addoliad,  &c.  Gan  John  Crook.  A gyfieithwyd  i’r 
Cymraeg  gan  John  Lewis. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  y Prior. 
M,DCC,LXXIII.’ 

Yr  oedd  yr  enw  Crook  ym  mhlith  awdwyr  Crynyddol  er  amser 
y Siarhaid,  a’i  waith  yn  Gymraeg.J 

9.  ‘ Welch  Piety : Or  a Further  Account  of  the  Circulating  Welch 
Charity  Schools,  from  Michaelmas  1772,  to  Michaelmas  1773. 

London  Printed.’ 

Rhoddwyd  200  o’r  uchod  yn  anrheg  i’r  Gymdeithas  er  Taenu 
Gwybodaeth  Gristionogol,  gan  Syr  John  Thornold,  Barwnig,  yr  hwn 
oedd  yn  gefnogwr  mawr  i ymdrechiadau  y Parch.  Griffith  Jones, 
gyda’r  Ysgolion  Symmudol. 

10.  * Sylfaen  Buchedd  Sanctaidd,  neu’r  Ffordd  trwy  ba  un  y daeth 

llawer  o rai  ag  oeddynt  yn  Baganiaid  i fod  yn  Grist ’nogion  enwog, 
&c.  Gan  Hugh  Thurford.  g 

* [Ymddengys  mai  un  o’r  Crynwyr  ydoedd  y cyfieithydd,  J.  Lewis,  sef  yn 
ddiau  yr  un  gwr  ag  a gyfieithodd  rif  8.] 

+ Brooks’s  Lives  of  the  Puritans , vol.  iii.  pp.  241-254.  [Yid  yw  debygol  mai 
gwaith  ‘ Stephen  Marshal  ’ yw  y llyfr.  Prin  y gallasai  neb  wneuthur  cam- 
gymmeriad  mor  ddybryd  a throi  ‘ Stephen  ’ yn  ‘ Charles  ’ ar  gynddalen  llyfr.] 

î Gwel  rhif  1,  d.f.  1660. 


540 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1773. 


Caerfyrddin  : argraffwyd  gan  John  Ross.  1773.’ 

11.  ‘ Mynegeir  Ysgrythurol : nen  Ddangoseg  Egwyddorol  o’r  toll 
Ymadroddion  yn  yr  Hen  Destament  a’r  Hewydd,  Yn  Ddwy  Ran.. 
Y Rhan  gynfcaf,  yn  cyfarwyddo  at  y Llyfr,  y Bennod,  a’r  Adnod,  lie 
y cynhwysir  Prif  Eirian  pob  Ymadrodd  : Ynghyd  âg  Arwyddoccâd 
Gfeirian  angbyfiaitb.  Yr  ail  Ran,  yn  cyfarwyddo  at  Enwan  priodol 
Dynion,  Llefydd,  &c.  gydâ’u  Harwyddoccâd.  yn  y Ieitboedd 
gwreiddiol,  a ba  rai  y maent  yn  deilliaw.  Gan  y Parcbedig  Peter 
Williams. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdnr,  gan  J.  Ross,  yn  Heol-y- 
Prior,  gerllaw’r  Eglwys.  m,dcc,lxxiil’  [4plyg.] 

Dywed  yr  awdwr  am  y ‘ Mynegeir  i’r  Bibl,  sef  Concordance — nid 
oedd  nn  i’w  gael  yn  Gymraeg,  namun  un  a argraffwyd  yn  Pensyl- 
vania,*  a hwnw  a ddilynais;  eitbr  gorfu.  i’m  ddiwygio  petb,  a 
cbwanegn  llawer.’t  Ond  y gwabanol  ystyr  sydd  i eirian  mewn 
gwabanol  fanan  o’r  Ysgrythyran,  yn  ddiau  a gymmerodd  efe  o 
Crnden’s  ‘ Concordance ,’  heb  en  cydnabod;  a’r  rhai,  gan  en  bod  yn 
cynnwys  golygiadan  atbrawiaetbol  dadlenedig,  yn  briodol  iawn  a 
adawyd  allan  o’r  Mynegair  bycban  diweddar.  Yr  oedd  yn  ei  fwriad 
ei  ddwyn  allan  yn  llawer  cynt,  ac  yn  helaethach;  ond  bn  orfod 
hysbysn,  na  cbaed  ‘ cynnifer  o enwan  at  y Mynegair  Ysgrythyrol, 
nen  Concordans  Cymraeg,’  ag  oeddid  yn  ei  ddysgwyl ; a chan  farnn 
fod  y bobl  gyffredin,  er  mwyn  pa  rai  yr  amcanwyd  ef  yn  bennaf,  yn  ei 
weled  yn  rhy  ddrnd,  £ Hyn  sydd  i hysbysn  i’r  cyffredin,  ein  bod  yn 
bwriadn  argraphn  yn  llai  nag  y soniwyd  o’r  blaen,  ac  etto,  os  bydd 
bosibl,  ei  wnenthnr  yn  agos  mor  fnddiol,  sef  trwy  nodi  (nid  pob  gair 
yn  y Bibl,  eithr)  y geirian  pennaf  ym  mhob  ymadrodd,  ac  felly  ei 
gynnwys  mewn  ynghylch  tair  nen  bedair  Rhan,  deg  Papnrlen  ym 
mhob  rhan,  a’i  wertlii  am  swllt  y Rhan  : ac  mi  a allaf  sicrhan  i’r 
pwrcaswyr,  y bydd  felly  yn  rhagorach  o lawer  na’r  Concordans  a ar- 
graphwyd  yn  Pensylfania.’ f Rhoddwyd  argraffiad  yn  18 — , gan 
fab  yng  nghyfraith  yr  awdwr,  Mr.  D.  Humphreys,  lie  y dywed  ei 
fed  yn  gyflawnach  o ddwy  nen  dair  mil  o eirian  na’r  cyntaf  hwn,  sef 
trwy  chwanegn  yr  hyn  a adawyd  allan,  fel  y dywedir  nchod.  Daeth 
argraffiad  8plyg  allan  hefyd  yn  fwy  diweddar,  cyn  y rhai  bychain 
presennol. 

12.  ‘ Deial  Ahas,,  wedi  ei  hysbrydoli.  Gan  Wr-llug  o’r  Wlad; 
Wedi  ei  olygu  a’i  ddiwygio  gan  y Parch.  P.  Williams,  gweinidog 
yr  Efengyl.  A gyfieithwyd  i’r  Cymraeg  gan  Hnghab  Hngh.J 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol  y Prior,  mdcclxxiii.’ 
* Gwel  rhif  1,  d.f.  1730. 

t Dalen  gyssylltiol  â Phregeth  y Parch.  D,  Edwards,  ar  Farwolaeth  Mr.. 
Whitfield.  Gwel  rhif  6,  d.f.  1771. 

J Gwel  rhif  1,  d.f.  1763  ; a rhif  6,  uchod. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


511 


1773] 


Yr  awdwr  ydoedd  Dafydd  Tuccer,  gwneuthurwr  Deialau. 

13.  ‘ Manteision  ac  Anfanteision  y Cyflwr  Priodasol,  fel  yr  ydys 
ynddo  gyda  dynion  crefyddol  neu  ddigrefydd,  &c.  Gran  y Parchedig 
a’r  Enwog  Mr.  J.  Johnson  o Liverpool.  Wedi  ei  gyfieithu  i’r 
Cymraeg  gan  Gwilym  Rhysiart. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Ross,  ger  llaw  yr  Eglwys.  1773/ 

Y mae  y rhagymadrodd  £At  y Darllenydd,’  yn  arwyddedig  gan 
'‘Gwilym  Rhysiart,  Pencoed,  yn  ymyl  Meidrim,  y 27  o Fawrth, 
1773.’  Rhoddwyd  allan  argraffiadau  o hono  hefyd  yn  y ganrif  hon. 

14.  ‘ Caniadau  y rhai  sydd  ar  y Môr  o Wydr,  &c.  i Frenin  y 
Saint,  &c.  Y pedwerydd  argraphiad,  gyda  chwanegiad  o Hymnau 
newyddion  nad  oeddynt  yn  un  o’r  argraphiadan  o’r  blaen.  Gan  W. 
Williams. 

Aberhonddn,  argraphwyd  tros  yr  awdwr  gan  E.  Evans,  yn  y 
Coleg.  Lie  gellir  cael  argraphu  pob  math  o lyfrau  ar  lythyren  dda, 
am  bris  gweddol.  m,dcc,lxxiii.’ 

Nid  ydys  yn  deall  fod  argraffiad  o’r  blaen  wedi  bod  o Hymnan 
Williams,  dan  yr  enw  nchod,  er  ei  fod  yn  galw  hwn  y pedwerydd 
argraffiad ; gan  hyny,  y meddwl  yw,  mai  y pedwerydd  argraffiad  o’i 
Hymnau  ydyw,  dan  unrhyw  enw. 

15.  ‘ The  genuine  History  of  the  Britons  asserted  against  Mr.  Mac- 
pherson.  By  the  Rev.  Mr.  Whitaker,  author  of  the  History  of 
Manchester.  1773.’  8vo. 

[Yn  y fl.  1772  yr  ymddangosodd  y gwaith  hwn. 

Yr  awdwr,  y Parch.  John  Whitaker,  a aned  ym  Manchester  o gylch  y fl. 
1735,  ac  a efrydodd  yn  Rhydychain,  lie  y cymmerodd  radd  Athraw  Celfydd- 
ydau  yn  1759,  a Baglor  Dwyfyddiaeth  yn  1767.  Yr  oedd  hefyd  yn  Gym- 
mrawd  o Góleg  Corff  Crist.  Ysgrifenodd  a chyhoeddodd  lawer  ; ond  ei  brif 
waith  yw  ei  ‘History  of  Manchester,’ yr  hwn  a gyhoeddwyd  yn  1771.  Bu 
farw  yn  ei  bersondy  yn  Ruan  Langhorn,  yng  Nghernyw,  ar  y 30fed  o Hydref, 
1808.] 

16.  ‘ Golwg  o ben  Nebo  ar  Wlad  yr  Addewid,  mewn  casgliad  o 
bigion  o Hymnau,  ar  Gwymp  Dyn  yn  yr  Adda  cyntaf,  a’i  Gyfodiad 
yn  yr  ail  Adda.  Wedi  eu  trefnu  a’u  diwygio  allan  o’r  ail  argraffiad,* 
ynghyd  a rhai  Caniadau  Newyddion,  na  buont  argraffedig  o’r  blaen. 
Gan  Morgan  Rhys. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  y Prior.  1773/ 

17.  ‘ Cynneddfau  a Dyledswyddau  Gweinidogion,  dan  yr  Enwau 
Tadau  a Phrophwydi,  yn  cael  eu  hystyried,  a’u  Marwolaeth  ei 

* Gwel  rhif  12,  d.f.  1764. 


542 


IXYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1773 


Defnyddio. — Mewn  Pregeth  a Bregethwyd  mewn  Cymmanfa  o 
Weinidogion  a Chennadon,  o Amryw  Eglwysydd  Cymru : Gwedi 
cyfarfod  yn  Bethesda,  yn  Sir  Ponwy,  ar  y 9ed  o Fehefin,  1773. 
Gan  Hugli  Evans,  M.A.  Ac  a gyhoeddwyd  ar  Ddymuniad  y 
Gymmanfa. 

Bristol:  Argrapliwyd  ac  ar  werth  gan  William  Pine,  1773.  Ac 
ar  werth  gan  Cadel,  Ward,  Beet,  Edwards,  a Norton.  A chan  G. 
Keith,  J.  Buckland,  yng  Nghaerludd. 

Yn  y flwyddyn  hon  yr  oedd  y Parch.  D.  Thomas,  o Gilfywyr,  i 
bregethu  yn  y Gymmanfa,  ond  efe  a fu  farw  yn  ddisymmwth,  cyn  yr 
amser.  Yr  oedd  y bregeth  uchod  yn  gyfaddasol  iawn  i’r  amgylchiad, 
a deisyfid  ar  iddi  gael  ei  hargraffu  yn  ddwy  iaith.* 

Hugh  Evans,  A.C.,  ac  wedi  hyny  a raddiwyd  yn  D.D.,  ydoedd 
fab  i Caleb  Evans,  o sir  Frycheiniog,  ac  ŵyr  i Thomas  Evans,  yr  hwn 
hefyd  oedd  yn  pregethu  yn  foreu  gyda’r  Bedyddwyr.  Cafodd  ei 
ddysg  o dan  Mr.  Price,  o’r  Llwyn  Llwyd;  yr  hwn  oedd  yn  cadw 
athrofa,  ac  yn  pregethu  gyda’r  Presbyteriaid  ym  Maes  yr  Onen. 
Yr  oedd  modryb  iddo,  chwaer  ei  dad,  yn  byw  ym  Mristol,  ac  yn 

1730,  hi  a wahoddodd  ei  nai  yno,  ac  yno  y bedyddiwyd  ef.  Tu^’r  fl. 

1731,  dechreuodd  bregethu.  Yn  1734,  cafodd  alwad  i gyflenwi  lie 
Mr.  Arnold,  a fuasai  farw,  ond  dewisodd  aros  ym  Mristol,  yn  cyn- 
northwyo  Mr.  Fosket,  fel  athraw  yr  athrofa,  ac  yn  ei  le  wedi  ei 
farwolaeth.  Bu  farw  yn  1781,  yn  69  oed.f 

18.  ‘ Pregeth  ar  Ymffrost  yng  Nghrist  Iesu.  Newydd  ei  chyf- 
îeithu  i’r  Cymraeg. 

Trefecca : argraffwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,lxxiii.’ 

Dichon  mai  cyfieithiad  newydd,  ac  ail  argraffiad  o Bregeth  Mr. 
Hervey  ydyw  hon.  J 

19.  1 lawn  Ddefnydd  o Farnedigaethau  Duw.  Pregeth  ar  Achos  o 
Chwythiad  dychrynllyd  y Powdr  Gwnn  yng  Nghaerlleon : Trwy  ’r 
hyn  y cafodd  Torf  o bobl  ymgynhulledig  mewn  Poppet  Shew,  eu 
chwythu  i’r  awyr ; fel  y lladdwyd  llawer,  ac  y briwyd  eraill,  Tach- 
wedd  5ed,  1772.  Wedi  ei  chyhoeddi  drwy  Ddeisyfiad.  Gan 
Joseph  Jenkins.  A.M. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol-yPrior,  gerllaw  yr 
Eglwys,  1773.  [Pris  dwy  geiniog].’ 

Darfu  i neillduolrwydd  yr  amgylchiad  beri  i’r  argraffiad  cyntaf  o’r 
* Thomas’s  History  of  the  Baptist  Association , p.  65. 

+ Hanes  y Bedyddwyr , gan  D.  Jones,  t.  838-840. 

'X  Gwel  rhif  7,  d.f.  1772. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


543 


1773] 


bregeth  lion  gael  ei  werthn  yn  fnan,  a dyma  alwad  am  ail  argraffiad 
i’r  Dehendir.* 

20.  ‘ Golwg  ar  Madewiad  y Cyfiawn.  Ar  ddnll  Gweledigaeth, 
neu  farwnad  Mary  John,  Merch  Lewlin  John,  o Lantrisant,  yn  sir 
Forganwg,  yr  hon  a gafodd  y fraint  gan  yr  Arglwydd,  o effeithiol 
alwad  i’w  Hyfryd  winllan  yn  12  mlwydd  oed  cafodd  ei  Derbyn.  Yn 
Aelod  o’r  Gymdeithas  wythnosol  hynny  a gedwir  yn  mysg  y Bobl 
dwymon  Hynny  a elwir  Methodists,  yn  Hardd  yn  ei  Bywyd  a’i 
Rhodiad  yn  wresog  yn  ei  Hysbryd  yn  ddiwyd  mewn  gweddi  a haul 
Dnw  yn  tewynu  ar  ei  phabell  nes  daeth  yr  hyfryd  Alwad,  arni  i 
dderbyn  ei  choron  a gorphen  ei  gyrfa  yn  14  oed,  yn  mis  Gorphen- 
haf  6 dydd  yn  y flwyddyn,  1773.  A gyfansoddwyd  gan  Dafydd 
William. 

Brnste : Argraphwyd  tros  yr  Awdwr,  gan  T.  Co — .’  [Congl  y 
ddalen  wedi  ei  dryllio.] 

21.  ‘ Cynneddfan  a Dyledswyddau  Gwladwyr,  &c.  Mewn  Pregeth 
a bregethwyd  mewn  Cymmanfa  o Weinidogion  a Chenadon  o amryw 
Eglwysydd  Cymrn,  gwedi  cyfarfod  yn  Bethesda,  yn  sir  Fonwy,  ar  y 
9fed  o Fehefin  1773.  Gan  Hugh  Evans,  M.A. 

Bristol,  Argraphwyd  gan  William  Pine.  1773.’ 

[Yr  un  yn  ddilys  ydyw  y gwaith  hwn  â rhif  17  o dan  y flwyddyn  hon,  os  na 
bu  dau  argraffiad  o fewn  yr  un  flwyddyn,  yr  hyn  nid  yw  debygol.] 

22.  ‘ Geir-lyfr  Ysgrythnrol : nen  Egwyddor,  yn  Dangos  Arwydd- 
occad  y Rhan  fwyaf  o Eirian,  ac  Ymadroddion  caled,  a Nattnriaeth.au 
Creadnriaid,  a Gynnhwysir  yn  yr  hen  Destament  a’r  Newydd.  Yn 
gyttnnol  a Lityrgi,  Erthyclau,  a Homihan,  Eglwys  Loegr.  Wedi  ei 
Dalfyrn,  gan  mwyaf  allan  o Eirlyfr  y Parchedig  Mr.  Wilson,  &c. 
Gan  John  Roberts. 

Argraphwyd  yn  Nnlyn  gan  S.  Powell.  m,dcc,lxxiii.’ 

Awdwr  y ‘ Geirlyfr  Ysgrythnrol  ’ nid  oedd  neb  llai  na  John 
Roberts,  yr  Almanaciwr,  nen  1 Sion  Rhobert  Lewis.’  Hwn  ydoedd 
y Geirlyfr  nen  y Geiriadnr  Ysgrythyrol  cyntaf  i’r  Cymry.  Y mae 
yn  ei  ragflaenn,  ‘ At  y Darllenydd  ’ o dri  thndalen,  yng  nghyd  â 
‘ Rhagymadrodd  i’r  Llyfr  hwn,  ar  fesnr  cerdd,’  o ddenddeg  ar 
hngain  o Bennillion,  ar  ‘ Ardderchawgrwydd  yr  Ysgrythyr  Lân.’  Y 
mae  yn  llyfr  o 141  o ddalenan,  nen  282  o dndalenan  12plyg.  Yr 
oedd  y cyfryw  waith  yn  newydd  i’r  wlad,  a bnan  y gwasgarwyd  yr 
argraffiad,  nes  bod,  ym  mhen  pymtheng  mlynedd,  sef  yn  1788, 
gefnogaeth  i roi  hysbysiad  am  ail  argraffiad,  lie  y dywedir : — ‘ Os  bydd 

* Gwel  rhif  4,  d.f.  1772. 


544 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1773 


i’r  Llyfr  uchod  gael  ei  roddi’n  yr  Argraffwasc ; yr  wyf  yn  meddwl 
cael  gan  Wŷr  diduedd , fwrw  golwg  ofalus  trosto  ef  yn  gyntaf,  Rhag  fy 
mod  i wedi  casglu  Tywys  gweigion , wrth  hynny  gwnenthnr  ei  sŵm 
yn  fwy  na’i  sylwedd ; nen  lloffa  llawer  o Dywys  jpydron ,.  y rhai  a wna 
liwiau  drwg  ar  y gwirioneddau  disgleiriaf ; neu  gasgln  llawer  o ŷd 
meddw,  i lenwi’r  pen  a sŵn,  yn  hyttrach  nac  archolK  calon  iâeh ; neu 
gasglu  Tywys  afiach,  a bwyso  ar  gyRa  rhai  gweiniaid,  yn  Re  ad- 
newyddu  eu  grym,  Fe  gynnwys  y llyfr  ynghylch  300  o Ddalenau 
wyth-blyg  ehelaetb : ei  bris  o bedwar  swRt  i bump.  Os  daw  galwad 
am  Fil  o bonynt  Argreffir  Siampl  (Specimen)  o bono  yn  ei  ddull : 
ac  enway  ewyRyswyr  da,  a f’o  barod  i dderbyn  cynbortbwy  tu  ag 
atto  ef.’ 

Deallir  oddi  wrth.  hyn,  y bwriedid  i’r  ail  argraffiad  fod  yn  helaeth- 
ach  dair  gwaith,  o leiaf,  na’r  cyntaf.  Ond  cyn  iddo  allu  cwblhau  y 
bwriad  uchod,  yr  oedd  y Parch.  T.  Charles,  o’r  Bala,  yn  llafurio  yr 
un  modd.  Pa  un  ai  clywed  a ddarfu  Mr.  Charles,  fod  John  Roberts 
yn  casglu  neu  yn  parotoi  tuag  at  chwanegu  a chyhoeddi  ei  Firlyfr , 
ai  ynte  darfod  i John  Roberts  ymgynghori  â Mr.  Charles,  yn  ol  ei 
addewid  o ‘ gael  gwyr  dysgedig  i edrych  trosto,’  nid  ydys  yn  alluog 
i benderfynu.  Pa  fodd  bynag,  cafodd  ymgynghorfa  ei  chynnal 
rhyngddynt,  a’r  canlyniad  a fu,  i John  Roberts  roddi  i fyny  ei 
fwriad  o ail  gyhoeddi  yr  eiddo  ef,  a gwerthu  ei  hoR  ysgrifeniadau 
parotöedig  tuag  at  y Geirlyfr  i Mr.  Charles,  am  5 swRt,  medd 
traddodiad.  Nid  yw  Mr.  Charles  yn  crybwyR  dim  am  Eirlyfr  John 
Roberts,  nac  am  ei  ysgrifeniadau,  o blegid  yr  hyn  y teimlai  rhai  o’r 
teulu  yn  anfoddlawn  a thramgwyddus,  gan  ystyried  llafur  J.  R.  yn 
4 gynsaR  Geiriadur  Charles.’  Pa  ddefnydd  a fu  ysgrifeniadau  J.R.  i 
Mr.  Charles,  neu  pa  ddefnydd  a wnaeth  efe  o honynt,  y mae  yn  an- 
hawdd  dyfalu,  gan,  os  defnyddiodd  hwynt  o gwbl,  eu  bod  wedi  eu 
cydweithio  ag  ereiR  helaethach ; er  y gellir  meddwl  mai  fel  gwaith 
John  Roberts,  neu  ryw  un  arall,  y dechreuwyd  cyhoeddi  Geirlyfr 
Charles  ; canys  daeth  y rhan  gyntaf  aRan  heb  enw  Mr.  Charles,  na 
neb  araR,  fel  awdwr ; ond  dywedai  y cyhoeddwr,  W.  C.  Jones, 
CaerReon,  y dysgwyhd  y byddai  iddo  gael  ei  olygu  gan  Mr.  Charles 
neu  Mr.  T.  Jones..  Yr  ydys  wedi  gweled  clawr  y rhan  gyntaf  o’r 
argraffiad  cyntaf  o Eiriadur  Charles.  Y mae  yn  cynnwys  88  tu- 
'dalen,  o 4 A ’ i 4 Barnu,’  a’i  gwyneb-ddalen  sydd  fel  hyn : — 

4 Geirlyfr  Ysgrythyrol.  Rhan  I.  Pris  SwRt.  Y mae  ’r  llyfr  hwn 
yn  cynnwys  ynddo  arwyddocâd  y geiriau  anghyfiaith  a geir  yn  yr 
Ysgrythyr  Lan;  ynghyd  ag  amryw  feddyliau,  ac  ystyriaethau, 
geiriau  ac  ymadroddion  cyfieithedig,  wedi  eu  casglu  gan  mwyaf  allan 

0 Eirlyfrau  Mr.  Wilson,  Mr.  Bagwel,  Mr.  Simson,  Mr.  Bernard,  Mr. 
Brown,  Mr.  Cruden,  Mr.  Batton,  &c.,  &c.  Ac  hefyd  o Eirlyfr 
(Lexicon)  Groeg  a Saesonaeg  Mr.  Parkhurst.  Fe  aR  fod  yn 
ddefnyddiol  fel  Mynegair  ac  Eglurydd : Y mae’n  dangos  sefyllfa 
Mynyddoedd,  Dinasoedd,  a’u  hamgylchiadau;  naturiaethau  Creadur- 
iaid,  Coedydd,  a Meini ; cylchau’r  llu’r  nefoedd,  a’u  maintioli ; 
Aberthau,  Gwyliau,  a Seremoniau’r  Iuddewon ; ynghyd  a’u  cyfeiriad 

1 ddangos  pethau  Efengylaidd. 


1773] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


545 


Ammodau. 

I.  Yr  ydym  yn  bwriadu  cario  ’r  gwaith  y’mlaen  o ran  dull,  trefn, 
a defnydd,  mor  agos  ag  y gellir  i’r  Ehan  lion. 

II.  Fe  gwbllieir  y gwaitb  mor  gryno  ag  y gellir  heb  fod  yn 
niweidiol  i gorpb  y matterion  sy’n  gynnwysedig  ynddo. 

III.  Yr  ydys  yn  bwriada  i’r  Coppi  oil  gael  myned  tan  olygiad 
Mr.  Charles  a Mr.  T.  Jones , cyn  ei  roi  yn  y Wasg ; o leiaf  un  o 
honynt,  os  na  bydd  cyfleustra  iddynt  ill  dau  i’w  olygu. 

IV.  Ehoddir  y ddalen  gyntaf  (Tittle  Page),  ynghyd  a’r  Ehagym- 
adrodd,  yn  y Ehifyn  olaf  o’r  llyfr. 

Siopwyr,  Ysgolfeistriaid,  neu  ryw  ddynion  cyffredin  a ewyllysio 
fod  yn  annogaetb  i’r  gwaith,  trwy  dderbyn  enwau ; a obrwyir  yn 
helaetb;  am  bob  12  hwy  a gan  2 am  eu  trafferth,  sef,  14  yn  y 
Dwsin , &c. 

Desgwylir  i bawb  a fyddo’n  derbyn  y Ebannau,  anfon  tal  am 
y Ehan  bon  cyn  y derbyniant  ddim  ychwaneg ; a dymunir  arnynt 
wneutbur  bynny  mor  fuan  ag  y gallont,  er  mwyn  rbwyddineb  i 
gario  ’r  gwaitb  y’mlaen. 

W.  0.  Jones,  Argraffydd,  Caerlleon.7 

Dyna  fel  y rboddwyd  allan  y rban  gyntaf  o’r  byn  a alwyd  wedyn 
yn  ‘ Eiriadur  Charles  ac  y mae  yn  amlwg,  gan  nad  pwy  by  nag 
oedd  awdwr  y rban  hòno,  nad  oed  gan  Mr.  Charles  yr  un  llaw 
ynddi — yn  unig  y bwriadai  Mr.  Jones,  yr  argraffydd,  gael  naill  ai 
Mr.  Charles  neu  T.  Jones  yn  olygydd  y gwaitb.  Pa  faint  o’r 
* Coppi  ’ ag  oedd  yn  llaw  yr  argraffydd,  a ddaetb  allan  fel  byn,  nid 
ydys  yn  gallu  penderfynu ; ond  ymddengys  y gwelodd  Mr.  Charles 
yn  angenrheidiol  wneyd  rbyw  gymmaint  o ycbwanegiadau  a 
cbyfnewidiadau  wrth  fyned  ym  mlaen,  fel  ag  y gwelwyd  yn  angen- 
rheidiol ystyried  a galw  Mr.  Charles  yn  awdwr,  ac  nid  golygwr. 
Y mae  yn  ammhëus  fod  gan  Mr.  Charles  na  Mr.  Jones  ddim  llaw 
byd  yn  nod  yng  ngolygiaetb  y rban  hon  o leiaf ; a sicr  dylesid 
cydnabod  yr  awdwr,  pwy  bynag  ydoedd,  byd  yn  nod  os  ‘ Sion 
Ehobert  Lewys,  Almanaciwr  Caergybi,’  ydoedd. 

Gellir  tybio,  oddi  wrtb  byn,  fod  y Geiriadur  yn  y wasg  pan  ym- 
gymmerodd  Mr.  Charles  ag  ef.  Buasai  yn  ddiau  yn  llawer  mwy 
boddhaol  pe  buasai  Mr.  C.  wedi  crybwyll  am  y ‘ cynsail  ’ bwn,  fel  y 
darfu  i’r  Parch.  P.  Williams  grybwyll  am  y Mynegair  a gyhoedd- 
asid  yn  America.*  Buasai  y cyfryw  addefiad  yn  attal  llawer  o 
deimladau  anhyfryd ; er  nad  anturir  rboddi  barn  ar  y dyben,  er  y 
buasai  yn  well,  tybiaf,  pe  gweitbredasid  betb  yn  wabanol. 

23.  1 Can  y Pererinion  Cystuddiedig  ar  eu  taitb  tua  Seion : neu 
ychydig  o Emynau  profiadol,  er  mawl  i Dduw,  a Chynnydd  i’r 
Cristion.  Gan  D.  Morys,  gerllaw  Lledrod. 

* Rhagymadrodd  Mynegeir  P.  Williams. 


64 


546  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  |~1773 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Eoss,  yn  Heol  y Prior,  ger- 
llaw  yr  Eglwys.  m,dcc,lxxiii.’ 

Dafydd  Morys  nen  Morris  a anwyd  yn  Lledrod,  yn  sir  Aber- 
teifi,  yn  1744.  Ynmnodd  yn  fuan  â’r  Methodistiaid,  a dechreuodd 
bregetbu  tua’r  fl.  1765,  pan  yn  21  oed  ; a daetb  yn  fuan  yn  un  o 
bregethwyr  grymusaf  ei  oes.  Teithiai  yn  fynych  i Dde  a Gogledd. 
Er  nad  oedd  wedi  derbyn  manteision  dysgeidiaeth,  eto,  cyrhaeddodd 
fesur  belaeth  o wybodaeth  dduwinyddol ; a deallai  awdwyr  Seisonig 
yn  dda.  Efe  a symmudodd  o Ledrod  i ardal  y Tŵr  G-wyn,  yn  yr  un 
sir,  yn  1774,  ar  gais  y G-ymdeithas  fecban  o Fethodistiaid  oedd  yno. 
Galwyd  ef  i roi  beibio  ei  alwedigaeth,  ac  ymroddi  yn  llwyr  i 
bregetbu,  ac  i gynnal  cyfarfodydd  eglwysig  wythnosol,  a chydna- 
byddid  ef  yn  flynyddol  am  ei  lafur.  Yr  oedd  yn  dad  i’r  Parchn. 
Ebenezer  a Tbomas  Bichard,*  gweinidogion  yng  Ngborff  y Metb- 
odistiaid,  ac  yn  daid  i’r  Parcb.  H.  Eicbard,  Capel  Marlborough, 
Llundain.  Bu  farw  Medi  17,  1791,  yn  47  oed.f 

24.  1 Tbe  Io  Triads : or,  tbe  Tenth  Muse,  wherein  the  Origin, 
Nature,  and  Connection  of  tbe  Sacred  Symbols,  Sounds,  Words, 
Ideas,  are  discovered,  &c.  By  Eowland  Jones,  Esq. 

London.  1773.  Is.’ 

25.  ‘Marwnad  ar  Farwolaetb  Howell  Harris,  Esq;  o Drefecca, 
yr  bwn  a ymadawoddd  o’r  Byd,  yr  21  o fìs  Gorphenâf,  1773.  Gan 
Henry  Lloyd. 

Trefecca,  Argrapbwyd  dros  yr  Awdwr,  M,DCO,LXXIII., 

26.  ‘ Amry w Hymnau  Dymunol  a Phrofiadol,  o Waitb  Harri 
Sion,  gerllaw  Pont-y-Pwl,  yn  Sir  Fynwy,  At  ba  un  y cbwanegwyd 
Pigion  o Hymnau,  o Waitb  yr  Awdwyr  bynottaf  yn  yr  Oes 
bresennol. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  dros  y Cyhoeddwr  gan  I.  Eoss. 

M,DCG,LXXIII. 

Cynnwysa  y llyfr  144  o dudalenau  24plyg,  er  nad  oes  ond  36  o 
bonynt  yn  waitb  H.  Sion  ; y lleill  sydd  waitb  W.  W.,  D.  J.,  J.  W., 
M.  Bh.,  a P.  W.  yn  Gymraeg  a Seisonaeg. 

Harri  Siox,  neu  Harri  John,  ydoedd  ben  wr  enwog  fel  crefydd- 
wr,  pertbynol  i’r  Bedyddwyr  yn  ben  eglwys  Pen  y Garn,  ger  Pont  y 
Pwl,  yn  sir  Fynwy,  yn  yr  banner  cyntaf  o’r  18fed  canrif.  Mewn 
marwnad  iddo  gan  y Parcb.  B.  Francis,  dywedir  mai  gwr  o Lan- 

* [Y  mae  yma  gamsyniad.  Tad  y Parch.  Ebenezer  Morris , yr  hwn  a fu 
farw  yn  1825,  ydoedd  Dafydd  Morys  ; ond  nid  oedd,  hyd  y gwyddys,  yn 
perthyn  o’r  nawfed  ach,  i’r  Parchn.  Ebenezer  a Thomas  Richard,  y rhai  oedd- 
ynt  frodorion  o swydd  Benfro.  Y mae  yn  debygol  mai  yr  enw  ‘ Ebenezer  ’ a 
ddarweiniodd  ein  hawdwr  i hyn  o amryfusedd.  Mab  y dywededig  Ebenezer 
Richard  (o  Dregaron)  yw  Mr.  Henry  Richard^  A.  S.] 

f Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  ii.  t.  29,  83-87. 


1773] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMBY. 


547 


hiddel  ydoedd.  Yr  oedd  yn  rhagori  mewn  crefydd  a duwioldeb. 
Yr  oedd  yn  brydydd  da,  sylweddol,  melus  iawn,  a chymmeradwy. 
Ymddengys  mai  ail  argraffiad  o’i  hymnau  yw  hwn,  ond  ni  welais  y 
cyntaf.  Bu  farw  yn  y flwyddyn  1754,  yn  90  oed.* 

27.  1 Marwnad  er  Coffadwriaeth  am  Mr.  Howel  Harris,  Yr  bwn 
oedd  Un  o’r  rbai  cyntaf  a ddechreuodd  y Diwygiad  mawr  yng 
Nghymru : A ymadawodd  a’r  Byd  bwn,  Gorphenhaf  y 2 1 , yn  y 
flwyddyn,  1773.  Yn  y driugeinfed  Flwyddyn  o’i  Oedran.  Gan  W. 
Williams. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  trcs  yr  Awdwr  gan  E.  Evans : Lie 
gellir  cael  argrapbu  pob  matb  o gopi'au  am  bris  rbesymol. 

M.DCC.LXXIII.  ’ 

28.  1 Llytbyr  oddi  wrtb  Gymmanfa  o Weinidogion  at  yr  amryw 
Eglwysi,  i ba  rai  y maent  yn  pertbynu,  &c.  &c. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol  y Prior. 

M,  DCC,  LXXIII . ’ 

29.  1 Pregetb  , yn  dangos  yn  eglur  Nad  oes  perffaith  Ddedwydd- 
wcb  iV  ddisgwyl,  byd  oni  cbyflawnir  Nifer  Etboledigion  Duw. 
Gan  y Parcbedig  Mr.  Samuel  Johnson,  M.A.  Ac  a gyfieitbwyd 
o’r  Saisneg,  gan  Hugb  Williams,  Atbraw  Celfyddydau,  Person 
Aberffraw,  ac  Aelod  o Gymdeitbas  y Cymmrodorion. 

Caerlleon : Argrapbwyd  gan  W.  Bead  a T.  Huxley.  m,dcc, lxxiii.* 

Hugh  Williams,  A.O.,  ydoedd  frodor  o sir  Gaernarfon.f  Cafodd 
bersoniaetb  Aberffraw,  ym  Mon,  Cbwefror  15,  17544  Ymunodd 
â Cbymdeitbas  y Cymmrodorion  ar  ei  sefydliad  yn  1751,  neu  ym 
inben  ycbydig  ar  ol  byny.  Ymddengys  ei  fod  yn  rhywle  ym  Mon 
cyn  byny,  ef  allai  yn  gurad  neu  ragflaenydd  y Parcb.  Thomas  Owen  ; 
canys  bu  rbyw  ymgom  am  ei  gymbwysderau  barddol  rbwng  Mr. 
Wm.  Elias,  Plas  y Brain,  a Gronwy  Owen ; canys  gorchymmyna  yr 
olaf  i Mr.  Bichard  Morris  ddywedyd  wrtb  y blaenaf — ‘ Tell  William 
EHas  that  I know  Hugb  Williams  better  than  be  does,  and  con- 
sequently what  sort  of  poet  be  was.’§  Ymddengys  mai  y gym- 
mwynas  agos  gyntaf  a wnaetb  â Gronwy,  ar  ol  cael  bywoliaetb 
Aberffraw,  ydoedd  anrhegu  Gronwy  â Gramadeg  Sion  Bbydderch, 
yr  byn  y mae  y derbynydd  yn  ei  gydnabod  mewn  llythyr  arall  at 
Wm.  Morris  yn  1754  : — ‘ Dyma  fy  ben  gyfaill  anwylaf,  y Parch.  Mr. 
Hugb  Williams  (yn  awr)  Periglor  Aberffraw  ym  Mon,  wedi  gyru  i mi 
Bamadeg  Sion  Bbydderch,  Fra  hyfforddio  yn  yr  ben  gelfyddyd.’ 

* Hanes  y Bedyddwyr,  gan  Thomas,  t.  219,  nodyn. 

+ Cofrestr  Cymdeithas  y Cymmrodorion,  1769. 

Î Lowlands’s  Hona  Antiq.  Best. 

§ Llythyr  Gronwy  Owen. 


548 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


[1774 


* Ai  byw  Huwcyn  Williams,  person  Aberffraw,’  meddai  Gronwy 
Owen,  Gorpbenaf  25,  1767,  yn  ei  lytbyr  o Brunswick,  at  Mr, 
Bichard  Morris,*  ac  ymddengys  wrtb  ei  ‘ Salmau  Cân,’f  y bu  fyw 
naw  blynedd  o leiaf  ar  ol  hyny.  Cyfansoddodd  rbywun  englyn 
Lladin  i Gronwy  Owen,  y bardd,  ac  y mae  cyfieithiad  neu  efelychiad 
o bono  gan  Mr.  Williams,  a dyma’r  ddan : — 

* Gronovius  Oenus  Anax — Clerum — 

Clams  est  et  sagax ; 

Cupio  sit  magis  capax — 

Splendescat  et  fiat  fax.’ 

Y cyfieitbiad — 

‘ Mab  Owen,  pen  llên  a’n  llyw, — Goronwy, 

Gwr  enwog,  call  ydy w ; 

Cynnydded,  er  däed  yw, 

Gwawried  yn  oleu  gwiw-ryw.’ 

30.  ‘ The  Depositions,  Arguments  and  Judgment  in  the  cause  of 
the  Church- Wardens  of  Trefdraeth,  in  the  county  of  Anglesea, 
against  Dr.  Bowles  ; adjudged  by  the  Worshipful  G.  Hay,  L.L.D. 
Dean  of  the  Arches : instituted  to  remedy  the  grievance  of  preferring 
persons  unaquainted  with  the  British  Language,  to  Livings  in 
Wales.  To  which  is  prefixed,  An  address  to  the  Bishops  of  Here- 
ford, Bangor,  Sfc.  David’s,  Asaph,  and  Llandaff.  Published  by  the 
Society  of  Cymmrodorion.  Own  mudion  ydynt  heb  fedru  cyfarth. 
Bugeiliaid  ydynt  ni  fedrant  ddeall.  Esay,  &c. 

London : Printed  for  William  Harris,  Nr  St  Paul’s  Churchyard. 
Mdcclxxii.’ 

31.  [‘Liber  Miscellaneorum,  Neu,  Lyfr  Amrywioldeb,  yr  hwn 
sydd  yn  ymadroddi  ar  laweroedd  o destynau  dieithr  ac  anghynefin 
heb  fod  erioed  o’r  blaen  mewn  Argraph-wasg,  etto  yn  angenrheidiol 
o’u  traddodi  i’r  Eglwys  y dyddiau  hyn. 

Llanymddyfri : argraphwyd  gan  Dan  Thomas  1773.’ J] 

1774. 

1.  ‘ Gwybodaeth  ac  Ymarfer  o’r  Grefydd  Grist’nogol,  Wedi  ei 
gymhwyso  at  Ddealldwriaeth  Pobl  annysgedig  : Neu  Gynhygiad  i 
Athrawiaethu’r  Indiaid.  Yr  hwn  a fydd  dra  gwasanaethgar  i 
bawb  oil  a elwir  yn  Grist’nogion,  ond  ni  ystyriasant  hyd  yn  hyn  mo 
Eeddwl  y Grefydd  y maent  ynbrofiesu  : Neu  y rhai  syddyn  proffesu 
eu  bod  yn  adnabod  Duw,  ond  yn  eu  Gweithredoedd  yn  ei  wadu  ef. 

* Gwyliedydd , 1833,  t.  180. 
t Gwel  rhif  12,  d.f.  1776. 

Î Llythyr  Mr.  J.  R.  K.  Jones. 


1774] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


549 


Mewn  Ugain  o Ymddiddanion  neu  Bennodau.  At  yr  hyn  y chwan- 
egir  Hyfforddiadau  a Gweddiau  I Bobl  ddi  gred,  I Athrawon,  I 
Ddisgyblion,  I Ddynion  neiUduol,  I Deuluoedd,  I Bieni  dros  eu 
Plant,  ar  Suliau,  &c.  Gran  y gwir  Barchedig  Dâd  yn  Nuw,  Thomas 
Wilson,  D.D.  Diweddar  Arglwydd  Esgob  Sodor  a Manaw.  A 
gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  allan  o’r  Nawfed  Argraphiad  yn  Sais’neg, 
Gan  Ddafydd  Elis,  Curad  Derwen  yn  Swydd  Ddinbych. 

Llundain,  Argraphwyd  gan  J.  a W.  Olfir,  ym  Martholomew-Clos, 
yn  agos  i West-Smithfield.  1774.’  [12plyg.] 

Dafydd  Elis  a anwyd  yn  Hafgd  y Meirch,  ym  mhlwyf  Dolgell- 
au, yn  1739.  Dygwyd  ef  i fyny  o dan  ofal  Mr.  Edward  Bichard,  o 
Ystrad  Meurig.  Urddwyd  ef  yn  ddiacon  yn  Llanelwy,  yn  1764,  ac 
yn  offeiriad  ym  Mangor,  yn  1765.  Y guradiaeth  gyntaf  a wasan- 
aethodd  ydoedd  Llanberis,  yn  sir  Gaernarfon ; oddi  yno  aeth  i Dder- 
wen,  yn  sir  Ddinbych ; oddi  yno  i Amlwch,  ym  Mon ; oddi  yno  cafodd 
bersoniaeth  fechan  Llanberis;  ac  yn  1790,  cafodd  bersoniaeth 
Criccerth,  yn  yr  un  sir.  Bu  farw  Ebrill,  1795,  yn  56  oed.  Gadaw- 
odd  amryw  roddion  yn  ei  ewyllys,  ym  mhlith  pethau  ereill,  200 p. 
tuag  at  ysgol  i dlodion  Criccerth,  Treflys,  ac  Ynys  Cynhaiarn,  tra 
fyddo  dwfr  yn  rhedeg.  Cydnabu  ei  ddiolchgarwch  i Ystrad  Meurig, 
trwy  roddiBowlands’s  1 Mona  Antiqua  ’ yn  anrheg  i’r  ysgol  hòno  ; a 
gadawodd  ei  holl  ysgriflyfrau  barddonol  i Mr.  D.  Thomas  ( Dafydd 
Ddu  Eryri).  Y mae  cerfiad  ar  gareg  ei  fedd  ym  mynwent  Criccerth, 
yn  dywedyd  am  dano  ei  fod  yn  ‘ Ieithydd  a Bardd  godidog  ; diwyd 
yn  ei  alwedigaeth  o Weinidog  yr  Efengyl ; gweniaith  a rhagrith 
oedd  gas  gan  ei  enaid;  ac  efe  a’i  ceryddai  yn  llym  yn  ereill.’ 
Terfyna  ei  feddargraff  â thri  englyn  gan  ei  gyfaill,  D.  Ddu  Eryri.* 
Cyhoeddwyd  y llyfr  uchod  o’i  gyfieithiad  ar  draul  y ‘ Gymdeithas  er 
Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol,’  a gwerthid  ef  am  Is.  9 c.  Y 
cyhoeddyddf — 

John  Biyington,  a fu  yn  cynnal  masnach  gryn  fawr,  fel  llyfr- 
werthydd,  ym  Mynwent  St.  Paul,  Llundain,  dros  fwy  na  hanner 
can  mlynedd,  lie  y bu  farw  Ionawr  16,  1792.  Dilynwyd  efynei 
fasnach  gan  ei  feibion,  Francis  a Charles  Bivington.  Bu  farw 
Francis  Bivington,  Hydref  18,  1822,  yn  77  oed,  gan  adael  ei  fab, 
John  Bivington,  yn  feddiannydd  y fasnach.  | Bu  y Bivingtons,  yn 
feibion,  wyrion,  a neiaint,  yn  y fasnach  tua  chant  a hanner  o flyn- 
yddoedd,  yn  llyfrwerthwyr  i’r  Gymdeithas  er  Taenu  Gwybodaeth 

* Greal  neu  Eurgrawn  Caernarfon,  Ion.  1800,  t.  25. 

+ [‘Llundain,  argraphwyd  gan  J.  Rivington,’ yw  yr  argraffeb  yn  llawysgrif 
ein  hawdwr  : ond  megys  uchod  y mae  yr  argraffeb  a’r  cyfan  o’r  wyneblen 
mewn  cyfargraff  sydd  yn  awr  ger  fy  mron.  Os  cywir  argraffeb  ein  hawdwr, 
rhaid  bod  rhai  o’r  cyfargraffion  yn  amrywio  yn  hyn  o beth.  Ond  gan  nad  yw 
efe  yn  rhoddi  y rhag  ddalen  yn  gyflawn,  y mae  lie  i dybied  nad  oedd  y 
gwaith  o fewn  cyrhaedd  iddo  pan  yr  ysgrifenai,  ac  mai  mewn  amryfusedd  y 
dygwyd  enw  Rivington  i mewn.  Ymddengys  mai  rhif  15  dan  y ffwyddyn  hon 
oedd  gan  yr  awdwr  o flaen  ei  feddwl.] 

+ Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and  Printing. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


550 


[1774 


Gristionogol,  ac  yn  cael  eu  cefnogi  gan  yr  esgobion  a’r  offeiriaid  o’r 
egwyddorion  a’r  gwaedoliaeth  uchaf.* 

2.  ‘ Llythyr  Rysiart  Dafies,  D.D.  Esgob  Tŷ  Ddewi,  at  y Cymry, 
Yr  hwn  Lytbyr  a ’sgrifennodd  efe  at  ei  Gyd-wladwyr,  o flaen  Cyf- 
ieitbiad  William  Salsbri  o’r  Testament  newydd,  i’w  hannog  hwy  i 
ddarllain  a defnyddio  Gair  Daw.  Y trydydd  Argraffiad.f 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol-y-Prior. 
m:,dco,lxxiv.’ 

Y Parch.  Peter  Williams  a gyhoeddodd  yr  argraffiad  hwn. 

3.  ‘ Cydymaith  i’r  Hwsmon,  neu  Lyfr  yn  cynnwys  ynddo  Fyfyr- 
dodau  ar  bedwar  TymmorTy  flwyddyn,  ac  ar  amryw  achosion  ereill ; 
ynghyd  ac  amryw  Ganiadau  ac  Englynion  cymmwys  i bob  Myfyr- 
dod,  i adfywio’r  gwaith,  a dyfyru’r  Darllenydd.  Gan  Hugh 
Jones  gynt  o Eaesglaseu. 

Llundain  : Printiedig  gan  T.  Davies,  Heol  St.  loan,  Maes  y Gof.J 
Yn  y flwyddyn  mdcclxxiv.’  8plyg. 

Hugh  J ones  a anwyd  yn  y Maesglasau,  ger  llaw  Dinas  Mawddwy, 
yn  sir  Eeirionydd,  tua’r  fl.  1750.  Cadw  Ysgol  Symmudol  yn  y 
cyffiniau,  ar  derfynau  siroedd  Meirionydd  a Threfaldwyn,  yr  oedd 
Hugh  Jones  ; a byddai  hefyd  yn  gwerthu  llyfrau  yn  y cymmydog- 
aethau  lie  y byddai,  tros  argraffwyr  a llyfrwerthwyr  y Mwythig. 
Gellir  yn  eithaf  priodol  ei  alw  yn  lienor ; canys  bu  o’i  febyd  i’w 
fedd  yn  ymdrafod  â llyfrau.  Bwriadai  ei  rieni  unwaith  ei  ddwyn  i 
fyny  yn  weinidog  i’r  Eglwys  Sefydledig,  fel  y dygasent  ei  frawd,  y 
diweddar  Barch.  D.  Jones;  ac  anfonwyd  yntau  i ysgol  barotoawl  i’r 
dyben  hyny : ond  gan  yr  ystyriai  ef  hyny  yn  ormod  o gaethiwed  ar 
ei  dueddfryd  naturiol,  efe  a roes  yr  ymgais  i fyny.  Cynnygiwyd 
iddo  lawer  sefyllfa  o elw  lawer  gwaith,  ond  gwrthodai  bob  amser 
bob  cynnygiad  o’r  fath,  fel  y gallai  fod  yn  rhyddach  i ymwneyd  â 
llenyddiaeth  Gymreig,  ac  i beidio  ag  ymdrafod  â therfysg  y byd, 
i’r  hyn  yr  oedd  ganddo  fawr  wrthwynebiad.  Yr  oedd  yn  nyddiau 
ei  ieuenctyd  yn  dra  hoif  o brydyddu,  a byddai  yr  holl  gymmydog- 
aethau  yn  adseinio  ei  bennillion.  Yr  oedd  yn  meddu  cryn  lawer  o 
chwaeth  i gyfaddasu  ei  gyfansoddiadau  i chwaeth  yr  oes,  pan  oedd 
y dull  chwareuol  yn  boblogaidd  yn  y Dywysogaeth.  Yr  oedd  hefyd 

* [Y  maent  hyd  heddyw  yn  dwyn  yr  unrhyw  fasnach  ym  mlaen,  ac  y maent 
ym  mhlith  y mwyaf  cyfrifol  o gyhoeddwyr  a llyfrwerthwyr  Llundain.] 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1567  ; nid  ydys  wedi  cael  ond  dau  eto.  [Ymddangosodd 
yr  ail  argraffiad  yng  nghysswllt  â’r  ail  argraffiad  o’r  ‘ Ffydd  DdifFuant  ’ yn 
1671 : gweler  rhif  1,  dan  y flwyddyn  hòno.  Nid  wyf  yn  meddwl  iddo  ym- 
ddangos  ar  ei  ben  ei  hun  erioed  cyn  y tro  hwn  ; canys  ymddengys  mai  yng 
nglŷn  â Thestament  Salsbri  yn  unig  yr  argraffwyd  ef  yn  1567,  er  bod  ein  hawdwr, 
ar  awdurdod  Moses  Williams,  wedi  ei  gofnodi  wrtho  ei  hun  megys  rhif  2 dan 
y flwyddyn  hòno.] 


St.  John  Street,  Smithfield. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


551 


1774] 


yn  hyrwydd  mewn  cerddoriaeth  eglwysig,  neu  rsalmyddiaetli.  Ond 
y rhan  fwyaf  o’i  lafur,  fel  y gwelir,  a fu  cyfieithu  a chyhoeddi 
traethodau  yn  G-ymraeg,  yn  benaf  traethodau  duwinyddol.  Ond  i 
goroni  ei  holl  lafur,  efe  a gyfieithodd  waith  Iosejohus  i’r  Gymraeg, 
a’r  hwn  a gyhoeddwyd.  Efe  hefyd  a gyfieithodd  gyfrol  helaeth 
8plyg  o ‘ Eeddyginiaethau  Teuluaidd’  Buchan.  Dechreuodd  hefyd 
gyfieithu  Esboniad  helaeth  y Parch.  Matthew  Henry,  ac  aeth  mor 
bell  a Lefiticus ; ond  o blegid  maint  y gwaith  a’i  oedran  mawr  yntau, 
bu  gorfod  iddo  roi  y gwaith  heibio.  Yr  oedd  ganddo  hefyd  mewn 
llaw  gyfieithiad  o’r  ‘ Byd  a Ddaw  ’ gan  y Dr.  Watts,  pan  y rhoes 
angeu  derfyn  ar  ei  einioes,  yn  Ninbych,  lleyrydoedd  fel  darllenydd 
yn  swyddfa  argraffu  Mr.  Gee,  yn  1825,  yn  75  oed ; a chladdwyd  ef 
ym  Mynwent  yr  Eglwys  Wen,  ger  y dref  hono.* 

4.  1 Pererindod  Ysprydol,  o’r  Aipht  i Ganaan.  Tan  Pith  Breu- 
ddwyd.  0 gasgliad  y Pererin,  allan  o Waith  Hun  an- Ymhohad,  yn 
Nyffryn  Ystyriaeth. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  y Parch.  Dafydd  Jones,  o Bont-y- 
Pwl,  Gan  loan  Boss.  m,dcc,lxxiy.’  [12plyg:  96  tudalen.] 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad.f 

5.  ‘Pregeth  a bregethwyd  yn  Eglwys  Plwyi  Llangynyw,  yn  sir 
Drefaldwyn,  ar  farwolaeth  Mr.  John  Nightingale,  ar  ddydd  Sul, 
Gorphenaf  10,  1774. 

Mwythig.’ 

6.  ‘ Cristianawgrwydd  Catholic,  neu  Draethawd  Byrr  tuag  at 
leihau  rhif  gwrthddadlau  ym  mhlith  Crist’nogion  ; yn  bur  addas  i’r 
dyddiau  presennol,  yn  enwedig  ymhlith  y Plwyfolion  hynny,  lie  i 
mae’r  Methodistiaid,  neu  Hoffwyr  Crefydd  y Goleuni  Newydd  yn 
cael  cynhwysiad.  Gan  Arch  Esgob  dysgedig. 

Mwythig.’ 

7.  ‘ Aurora  Borealis  ; neu  Y Goleuni  yn  y Gogledd,  fel  arwydd  o 
Lwyddiant  yr  Efengyl  yn  y dyddiau  diweddaf;  Neu  Shecinah’r 
Mil  Blynyddoedd : Mewn  Dull  o Lythyr  oddi  wrth  Ermeneus  y 
y Lladmerydd,  at  Agrupnus  y Gwyliedydd.  Gan  William 
Williams.  Yr  ail  argraphiad. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  yr  Awdwr  gan  E.  Evans. 
1774.’ 

8.  1 Pheolau  Bywyd  Dynol  a gyfieithwyd  o Serif en  yr  Indiaid, 
yr  hwn  a sgrifenwyd  gan  un  o’r  Philosophy ddion,  sef  y Braminiaid. 

* New  Monthly  Magazine , vol.  xviii.  p.  40. 

+ Gwel  rhif  1,  d.f.  1758. 


Ô52 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1771 


At  yr  liyn  y rhagosodwyd  Am  y dull,  a’r  modd  y dyallwyd  ac  yr 
amlygwyd  y ’Sgrifen.  0 gyfieithiad  Hugh  ap  Hugh.  Wedi  ei 
olygu  a’i  ddiwygio  gan  Wm.  Griffith. 

Dulun.’ 

9.  ‘ Cennadwri  a Thystiolaeth  ddiweddaf  Howel  Harris,  Yswaen. 
Gydag  ychydig  o ystyriaethau  ysprydol,  a bigwyd  allan  o wahanol 
fannau  yn  ei  ddydd-lyfr,  &c. 

Trefecca.’ 

10.  Addysg  Eerr  yng  Ngwasanaeth  Duw  a Disgyhlaeth  Eglwysig 
y Testament  Newydd,  mewn  ffordd  o Holiadau  ac  Attebion ; gydag 
Eglurhadau  a Chadarnhad  o’r  cyfryw  attebion. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Boss,  yn  Heol  y Prior. 
1774.’ 

[‘  Eglurhad  ar  Drefn  Eglwysig  gynnulleidfäol  ydyw,  neu  Annibyniaeth 
gymmedrol,  o’r  un  golygiadau  â’r  Dr.  Owen,  Matthias  Maurice,  â’r  Dr.  George 
Lewis.  Mae  y llythyrenau  ‘ J.  G.  ’ wrth  y Rhagymadrodd,  a thebyg  yw  mai  y 
Parch.  John  Griffith  oedd  y cyfieithydd.  Yn  fuan  ar  ol  hwn  cyfieithodd 
‘ Achosion  Cydwybod  ’ Pike  a Hayward,  a ‘ Dechreuad  a Chynnydd  Crefydd 
yn  yr  Enaid,  ’ gan  y Dr.  Doddridge.  ’*] 

11.  ‘Ystyriaethau  o anchwiliadwy  olud  Crist,  a gwahoddiad  i 
bawb  i’w  dderbyn  a’i  ddefnyddio,  mewn  Pregeth  a gyhoeddir  ar 
annogaeth  y rhai  a’i  clywsant  yn  y cyfarfod  o weinidogion  yn 
"Watford,  gerllaw  Caerffili,  Awst,  10,  1774.  Atbauny  chwaneg- 
wyd  dwy  hymn,  wedi  eu  troi  o’r  Sais’neg.  Gan  Solomon 
Harries. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  dros  yr  awdwr,  gan  J.  Ross.  1774’. 

Solomon  Harries  ydoedd  weinidog  yr  Ymneillduwyr  Henadur- 
iaethol  yn  Abertawy,  ac  a gafodd  ei  addysg  yn  Athrofa  yr  Ymneill- 
duwyr yng  Nghaerfyrddin,  dan  y Parch.  W.  Eyans.f  Bu  un 
flwyddyn  yn  athraw  yr  athrofa,  yr  hon  oedd  ac  sydd  yng  Nghaer- 
fyrddin, pan  ei  symmudwyd  o Gaerfyrddin  i Abertawy  er  mwyn  ei 
gyfleusdra.  Marwolaeth  a luddiodd  iddo  barhau.  ‘ Yr  oedd  yn 
foneddwr  o ddysg  a duwioldeb  mawr,  ac  yn  addurn  i’r  weinidogaeth 
Gristionogol.  Bu  farw  yn  Abertawy,  Awst  15,  1788. ’J 

12.  ‘ Crynodeb  o Salmau  Canu  : Sef  rhai  Salmau  Detholedig  yn 
gyfan  ; a’r  rhai  mwyaf  buddjol,  ac  eglus  eu  hystyriaeth,  o Salmau 
eraill,  a chynnulliad  o Adnodau  perthynol  i’w  gilydd  ar  amryw 
Destynau ; gyd  â’r  ystyr  o honynt,  yn  fyr,  o flaen  pob  Salm.  Wedi 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies, 
t Ysgrifau  yn  Llyfrfa  y Dr.  Williams,  yn  Llundain. 

X Gentleman's  Magazine. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


553 


1774] 


eu  cymwyso  i gymmorth  a cRyfarwyddo’r  Cymry  i garni  Mawl  i 
Dduw  yn  ddyallus,  er  mwy  o Barch  i’w  Enw  gogoneddus  Ef,  ac 
ycliwaneg  o felusder  ac  adeiladaeth  i’w  heneidjau  eu  Imnain.  Gan 
y Parchedig  Mr.  Griffith  Jones,  gynt  Person  Llanddowror  yn 
sir  Gaerfyrddin.  Yr  ail  argraphiad.* 

Llundain,  Argrapliwyd  gan  J.  a W.  Olfir,  ym  Martholomew-clôs, 
yn  agos  i West-SmitRfield.  mdcclxxiv.’ 

13.  ‘ Antinomiaeth,  BwbacR  y PR  an  ffurfiol  o‘r  Eglwys  Grist’ - 
nogol,  (Ar  ol  ei  Rela  trwy  Roll  Wledydd  Cred)  wedi  ei  ddal ; a 
ffeindio  allan  ei  fod  yn  gynRwysedig  yn  fwy  mewn  Ymarferion  nâ 
PRyngciau;  mewn  Proffes  wag,  ac  Ymarweddiad  penrydd,  nag 
unrRyw  Set  o Egwyddorion ; ac  felly  wedi  ei  eni  a’i  fagn  yn  y 
LlwytR  ncRod — Ym  Mywyd  y ParcRedig  Mr.  John  Hart,  Gweinidog 
yr  Efengyl  gynt  yn  Llundain : yr  Rwn  ar  ol  AdnabyddiaetR  o’r 
Arglwydd,  a syrtRiodd  ymaitR  i Eywyd  rRydd,  ond  a adferwyd 
dracRefn  i Gymmundeb  â Duw : ac  yn  ddiweddar  a hunodd  yn  yr 
Arglwydd.  Wedi  ei  ’sgrifennu  yn  Sais’naeg  a’i  Law  ei  Run,  yn 
RRagymadrodd  ei  Lyfr  Hymnau.  At  ba  un  y ’cRwanegwyd  RRai 
Hymnau  ar  Fesur  newydd.  Gan  W.  Williams. 

AberRonddu,  ArgrapRwyd  dros  y ParcRedig  Mr.  W.  Williams, 
gan  E.  Evans.  m,dcc,lxxiv.’  [12plyg:  24  tudalen.] 

14.  ‘Hanes  byr  o Fywyd  dycRlinaidd,  a dedwydd  EarwolaetR 
Morgan  NatRan,  yn  Llandeilo-fawr,  yn  sir  Gaerfyrddin.’ 

‘M.  R.’  (=Morgan  RRys)  ydoedd  yr  awdwr,  ac  ar  ganiad  y mae. 

15.  ‘Llaw-lyfr  o Weddiau  ar  AcRosion  Cyffredin ; Sef,  y Bore 
a’r  PrydnRawn,  0 flaen  ac  ar  ol  y Sacrament  Sanctaidd,  Yn  Amser 
Clefyd,  &c.  Gan  James  Merrick,  M.A.  Diweddar  Gyfaill  o Goleg 
y Drindod  yn  RRydycRen.  Wedi  ei  gyfieitRu  i’r  Gymraeg  gan 
David  Ellis,  Curad  Derwen  yn  sir  DdinbycR. 

Llundain : argrapRwyd  i J.  Rivington,  GwertRwr  Llyfrau  i’r 
GymdeitRas  er  cynRyrcRu  GwybodaetR  Cristianogol,  ym  Mynwent 
St  Paul  (No.  62.)  m dcc  lxxiv.  [Pris  dwy  Geiniog,  neu  14  Swllt  y 
cant.]  ’ [12plyg : 24  tudalen.] 

[Ymddangosodd  hwn  o flaen  rhif  1,  ond  o fewn  yr  un  ffwyddyn.  Yr  awdwr, 

James  Merrick,  A.C.,  a aned  yn  Reading,  swydd  Berc,  yn  1720  ; derbyn- 
iodd  ei  ddysg  ym  Mhrifysgol  Rhydy chain ; a bu  farw  yn  1769.  Ei  brif 
weithiau  yw — ‘ Poems  on  Sacred  Subjects;’  ‘Annotations  on  the  Psalms;’ 
‘Annotations  on  the  Gospel  of  St.  John;’  ‘ A Metrical  Version  of  the  Psalms;’ 
yng  nghyd  â chyfieithiad  o Tryphiodorus,  prydydd  Groeg  o’r  bummed  ganrif. 
Dyfynir  Merrick  ar  y Salmau  yn  fynych  yng  ‘ Ngeiriadur  Ysgrythyrol  ’ 
Charles.] 


Gwel  rhif  6,  d.f.  1743. 


554 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1774 


16.  1 Trydydd  Llythyr  Ren  BecRadur,  at  ei  gyd-frodyr,  &c.  Gan 
Ellis  Boberts,  o Landdoged,  yn  sir  DdimbecR.  At  yr  hyn  y 
cbwanegwyd  byrr  a chywir  Hanes  am  Ann  Williams,  gwraig 
feicbiog  o dref  Caerlleon,  yn  sir  Eynwe,  yr  bon  a aetb  ar  astyllen 
gyd  a’r  afon  12  milldir,  a tbrwy  Bagluniaeth  yr  Arglwydd  a ddaetb 
i dir  sycb,  megys  y daetb  Jona  gynt. 

Aberbonddu ; argrapbwyd  gan  E.  Evans,  tros  Peter  Morris. 
1774/ 

Am  hanes  belaetb  a manwl  am  yr  amgylcbiad  ncbod,  gellir  ei 
weled  yn  yr  awdwyr  sydd  wedi  ysgrifenu  ar  sir  Fynwy.*  Yr 
awdwr — 

Ellis  Pobehts=‘ Elis  y Cowper,’  oedd  yn  greadnr  bynod  yn  ei 
ddydd,  cymmysgedig  o annuwioldeb  a cbrefydd,  y tu  bwnt  i’r 
cyffredin  o feirdd  yr  oes.  Er  ei  fod  yn  ymyraetb  llawer  â’r  Awen, 
prin,  er  hyny,  yr  oedd  hi  a’i  chyfeillion  yn  ei  gydnabod.  Y mae  ar 
gael  ‘Englynion  i Ellis  Poberts  y Cowper ; Sef,  Atteb,  annercb 
a cbyngor  y Bardd  Cocb  o Fon,f  i Elisa  Gowper,  Pastynfardd, 
Llanrwst,  yn  cynnwys  atbrawiaetb  arbennig  i ganu’n  dincerddawl 
gymmeradwy,  yn  ol  rheol  ac  arfer  y Gofeirdd  godidocaf  o’r  oes ; 
ynghyd  â tbaflen  o enwau  yr  boll  drecc,  cêr,  oiler,  a pbeiriannau 
angenrbeidiol  i’r  Gelfyddyd,  na  cbeir  mo’r  fath  mewn  nn 
Gramadeg  a argraffwyd  erioed.’J  Gogan  ydyw  i waitb  bongler- 
aidd  ERis,  yn  ceisio  barddoni,  ac  yn  enwi  y petbau  angenrbeidiol, 
yn  ol  offer  celfyddyd  y cwperiaid  neu  gylcbwyr.  Eywedir  *mai 
creadur  birfain,  teneu,  gwargam,  â garan  crychydd  iddo, 
ydoedd  ef.  Yr  oedd  y Cowper  yn  hynod  o annnwiol,  er  ei  fod 
weithiau  yn  canu  ac  yn  ysgrifenu  llythyrau  a phregethau  difrifol. § 
Claddwyd  ef  yn  Llanddoged,  ger  Llanrwst,  Tachwedd  4,  1787. 

17.  ‘The  History  of  Wales.  Written  originally  in  British,  by 
Caradoc  of  Lbancarvan,  Englished  by  Hr.  Powell,  and 
augmented  by  W.  Wynne,  Fellow  of  Jesus  College,  Oxon.  To 
which  is  added,  A Description  of  Wales,  By  Sir  John  Price.  A 
new  Edition,  greatly  improved  and  enlarged,  with  Pedigrees  of 
Families. 

London : printed  for  T.  Evans,  at  No.  50,  in  the  Strand,  near 
York  Buildings,  mdcclxxiv.’  [8vo.] 

* Coxe’s  History  of  Monmouthshire ; a Manby’s  Historic  and  Picturesque 
Guide  from  Crofton,  through  the  Counties  of  Monmouth,  dec.  [Gelbr  gweled 
crynodeb  o’r  un  hanes  yn  Gymraeg  yn  y Cylchgrawn  (1834),  i.  12.] 

t Hugh  ab  Hugh,  neu  Hugh  Hughes  ; gwel  rhif  1,  d.f.  1763. 

t Diddanwch  Teuluaidd,  ail  arg.  t.  124.  [Gwaitb  Gronwy  Owain  yw  yr 
englynion  hyn,  a cheir  hwynt  yn  y Gronoviana,  t.  114.] 

§ Ysgrif  y Parch.  R.  Ellis. 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


555 


**  1774] 


Yr  oedd  hwn  y pummed  argraffiad.*  Am  y cyhoeddydd — 

Thomas  Evans,  aeth  i Lundain  yn  dlawd,  a chafodd  le  fel 
cludydd  i lyfrwertliydd,  a daeth  ym  mlaen  trwy  ei  ddiwydrwydd, 
nes  dyfod  yn  un  o’r  masnacliwyr  helaethaf  yn  Paternoster  Bow. 
Yr  oedd  yn  Gymro  o sir  Faesyfed,  ac  yn  ewythr  i T.  Evans  a fu. 
farw  yn  ddiweddar.  Bu  farw  yn  dra  chyfoethog,  Gorphenaf  2, 
1803.  Pymunodd  yn  ei  ewyllys,  fod  iddo  gael  ei  gladdu  heb  nac 
arch  nac  amdo,  ac  na  byddai  i’r  draul  fod  yn  fwy  na  deugain  swllt. 

18.  ‘ Marwnad,  er  Coffadwriaeth  am  Hugh  Williams,  o Gornwal, 
ym  mhlwyf  Llanfigen,  yn  sir  Erecheiniog,  yr  hwn  a ymadawodd  â’r 
byd  hwn,  y ddeufed  dydd  ar  hugain  o Eawrth,  yn  y flwyddyn  1774. 
Gan  William  Williams. 

Aberhonddu,  argraphwyd  gan  E.  Evans,  lie  y gellir  cael  argraphu 
pob  math  o gopiau  am  bris  rhesymol,  a chael  ar  werth  amryw 
lyfrau  Cymraeg  a Saisnaeg,  &c.  M,DCC,LXXIV., 

19.  ‘Cyfarwyddwr  ffyddlon  at  Orseddfaingc  y Gras:  sef,  ffurf  o 
Weddiau  i’w  harfer  mewn  Teuluoedd  foreu  a hwyr,  &c.  Gan 
Weinidog  Annheilwng  o Eglwys  Loegr.  Yr  ail  argraphiad.f 

Llundain,  Argraphwyd  gan  J.  a W.  Olfir,  ym  Martholomew-Clós, 
yn  agos  i West-Smithfield.  m dcc  lxxiv.’  [12plyg.] 

20.  1 Aleluia,  neu  Hymnau  perthynol  i Addoliad  cyhoeddus.  Gan 
Benjamin  Francis. 

Caerfyrddin:  argraffwyd  dros  yr  awdwr  gan  J.  Boss.  1774.’ 

Benjamin  Francis  ydoedd  fab  i’r  Parch.  Enoch  Francis, J 
gweinidog  y Bedyddwyr,  ac  a anwyd  ym  Mhencelli,  ger  Oastell 
Newydd  yn  Emlyn,  yn  1734.  Bedyddiwyd  ef  yn  1749,  yn  15  oed, 
a dechreuodd  bregethu  yn  19  oed.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  dan 
ofal  Mr.  Fosket  a Mr.  Evans,  yn  Athrofa  yr  enwad  ym  Mristol.  Bu 
ar  brawf  fel  gweinidog  ym  Mristol,  ac  yn  Sodbury ; ond  ni  sefydl- 
odd  hyd  y fl.  1757,  pryd  yr  aeth  i Horsley,  yn  sir  Gaerloew,  lie  yr 
ordeiniwyd  ef  yn  1758,  a lie  yr  arosodd  hyd  ei  farwolaeth.J 

21.  1 Gweledigaetheu  y Bardd  Cwsc.  Y Bhann  Gyntaf. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prŷs,  Gwerthwr  Llyfrau. 
mdcc  lxxiv.’  32plyg.  [24plyg.] 

Yr  oedd  hwn  y pummed  argraffiad.§ 

* Gwelrhif  1,  d.f.  1584;  rhif  1,  d.f.  1663  ; rhif  1,  d.f.  1697;  a rhif  4,  d.f. 
1702  ; a hwn  yma. 

t Gwel  rhif  2,  d.f.  1727  ; a rhif  3,  d.f.  1733. 

Î Hanes  y Bedyddwyr , gan  Thomas,  t.  249,  296,  387. 


556 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


L1T74 


[Y  mae  pob  tudalen  o’r  argraffiad  bwn  yn  cyfateb  i dudalenau  yr  argraffiad 
cyntaf  ; ac  y mae  camargraffion  bwnw  wedi  eu  badnewyddu  gan  mwyaf  oil  yn 
yr  argraffiad  bwn.  Hwn  ydoedd  y chweched  argraffiad  ; a’r  olaf,  hyd  yr  wyf 
yn  gwybod,  yng  ngborff  y 18fed  ganrif.  Y mae  o leiaf  bymtheg  argraffiad  wedi 
bod  o’r  ‘Bardd  Cwsg’  er  pan  yr  ymddangosodd  gyntaf  yn  1703  byd  y pryd 
bwn  (1868).  Y nesaf  at  bwn  yma  yw  argraffiad  Mertbyr  Tydfil  yn  1806.] 

22.  ‘ Y Catecism  Byrraf.  A gyflwynwyd  gan  Gymmanfa  o 
Ddifynyddion  yn  Westminster,  i’r  Ddau  Dŷ  o Barlament,  a cbwedi 
ei  Gymmeradwyo  ganddynt.  Yn  cynnwys  Egwyddorion  y Grefydd 
Grist’ nogol ; Yngbyd  a Pbrofiadau  Ysgrytbyrol. 

Aberlionddu,  argraffwyd  gan  E.  Evans,  yn  y ilwyddyn 

M,  DCC,  LXXI V . ’ 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argraffiad  o leiaf.*' 

23.  ‘ Llytbyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y flwyddyn  1774. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  loan  Boss,  yn  Heol  y Prior.  1774.’ 

24.  ‘Eight  Sermons  upon  Practical  Subjects,  preached  at  the 
New  Church  in  Llangeitho,  South  Wales : by  the  Bev.  Mr. 
Daniel  Bowland:  and  now  Attempted  to  be  Translated  from  the 
Original  or  British  Language.  The  Second  Edition. 

London : Printed  to  the  Editor  Thos.  Davies,  near  Haverfordwest, 
South  Wales  ; Price  Two  Shillings.  1774.’ 

Cyhoeddwyd  hwy  gan  ‘T.  Davies,  Hwlffordd,’  yr  hwn  oedd  yn 
un  o’r  cynghorwyr  Methodistaidd.  Y cyffeithydd  ydoedd  y Parch. 
John  Davies,  periglor  Sharncote,  yn  sir  Wilts,  aYhynt  o Bydych- 
ain.  Yr  oedd  yr  enwau  a gafwyd  fel  rhagdalwyr,  yn  cymmeryd 
2751  o lyfrau.  Cymmerodd  D.  West,  Ysw.,  Smithffeld,  Llundain, 
200  ; y Parch.  W.  Bomaine,  100  ; David  Jones,  Ysw.,  sirydd  Mor- 
ganwg,  100.  Ym  mhlith  y tanysgrifwyr  y mae  y Parch.  N. 
Bowlands,  am  10,  a’r  Parch.  P.  Williams,  am  15.  Y mae  ‘ Sarah 
Jones,  Bala  ’ (wedi  hyny,  Mrs.  Charles)  yn  eu  plith.  Dywedir  y 
gwerthwyd  tuag  8000  o’r  argraffiad  Cymreig.f 

25.  ‘ Lyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Argraffwyd  yn  y Mwythig,  gan  Stafford  Prys.  1774.’ 

26.  ‘ Tirion  Wahoddiad  i bob  Pechadur  ddyfod  at  Iesu  Grist. 
Gan  Thomas  Jones.’ 

Pregeth  ydyw  ar  Mat.  xi.  28. 

Yr  oedd  yr  awdwr,  y Parch.  Thomas  Jones,  yn  byw  yn  y Maes 
[ger  Pencareg,]  yn  sir  Gaerfyrddin.  Yr  oeddyn  foneddwr  neilldu- 
ol  barchus  gan  ei  genedl,  o blegid  amrywiol  ragoriaethau,  fel 

* Gwel  rbif  7,  d.f.  1758. 

+ Gwel  rbif  2 a 3,  d.f.  1772. 


1774] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


557 


Cristion  a gweinidog.  Cyhoeddodd  amrai  bregethau,  a rhai  marw- 
nadau  Cymreig.  Bufarw  yn  Peckbam,  Surrey,  Hydref  4,  1819,  yn 
60  oed.* 

27.  If  ‘Diary  of  a Journey  through  North  Wales  in  1774.  By 
Samuel  Johnson.’ 

28.  ‘ Duwiol  Goffadwriaethau : Neu  Fyrr  a Chywir  Hanes  am 
Amryw  o Ddifinyddion  dysgedig,  o wahanol  Farnau,  Pa  rai  a 
ddioddefasant  Ferthyrdod  er  mwyn  yr  Efengyl,  ar  Amryw  Amserau 
yn  yr  Oesoedd  a aethant  heibio.  Wedi  eu  casglu  oddiwrth  lawer  o 
Awdwyr  yr  hên  Oesoedd,  a’r  Oes  ddiweddar  hefyd.  Ynghyd  a’r 
Pethau  mwyaf  hynod  yn  eu  Bywydau,  eu  Hymarweddiadau,  a’u 
Dioddefiadau.  Wedi  eu  cyfieithu  i’r  Cymraeg,  gan  Thomas 
Jones.  Ac  na  bu  argraffedig  erioed  o’r  blaen  yn  yr  Iaith  hon. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  dros  yr  Awdwr  gan  I.  Boss,  yn  Heol  y 
Prior.  1774.’  270  o dudalenau  12plyg. 

29.  ‘Welch  Piety:  or  a farther  Account  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools  from  Michaelmas  1773,  to  Michaelmas, 
1774,  being  Testimonials  relating  to  the  Masters  and  Scholars  of 
the  said  Schools.  Together  with  a List,  shewing  where  each 
School  was  kept,  and  the  Number  of  Scholars  Taught  therein. 

London : Printed  by  J.  and  W.  Oliver,  in  Bartholomew-close. 

M,  DCC,  LXXIV. ’ 

30.  ‘ Cyngor  o Addysg  i Ddynion  Iefaingc  o Flaen  Conffirmasiwn. 

Llundain : A argraphwyd  i J.  Pivington,  Gwerthwr  Llyfrau  i’r 
Gymdeithas  er  cynnhyrchu  Gwybodaeth  Cristianogol,  ym  Monwent 
St.  Paul,  N°  62.  mdcclxxiv.’ 

31.  ‘Byrfynegauo  feddyliau  Ymneillduwyr  am  Natur  Eglwys 
Efangylaidd;  ynghyd  a rhai  Rhesymmau  am  eu  Hymneillduad 
oddi  wrth  yr  Eglwys  Sefydledig,  Ac  a elwir  yn  gyffredin  Eglwys 
Loegr.  Mewn  ffordd  o Holiadau  ac  Attebion.  Gan  Ymneillduwr. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Ross,  yn  Heol-y-Prior.  1774.’ 

32.  ‘ Calendars  of  the  Ancient  Charters  and  of  the  Welch 
and  Scottish  Rolls,  now  Remaining  in  the  Tower  of  London : 
Also  Calendars  of  all  the  Treaties  of  Peace  entered  into  by 
the  Kings  of  England  with  those  of  Scotland ; and  of  Sundry 
Letters  and  public  Instruments  relating  to  that  Kingdom,  now  in 
the  Chapter-house  at  Westminster.  Together  with  Catalogues  of 
the  Records  brought  to  Berwick  from  the  Royal  Treasury  at 

* Cambro- Briton,  vol.  i.  p.  160. 


558 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1774 


Edinburgh  : of  Such  as  were  transmitted  to  the  Exchequer  at 
Westminster,  and  of  those  which  were  removed  to  different  Parts  of 
Scotland  by  Order  of  King  Edward  i.  The  Proceedings  relating  to 
the  carrying  back  the  Eecords  of  Scotland  into  that  Kingdom ; and 
the  Transactions  of  the  Parliament  therefrom  the  15th  of  May  1639, 
to  the  8th  of  March  1650.  To  which  are  added  Memoranda  con- 
cerning the  Affairs  of  Ireland,  extracted  from  the  Tower  Pecords. 
With  Pour  Copper  Plates,  exhibiting  all  the  various  Hands  in 
which  the  several  Charters  have  been  written,  from  the  Eeign  of 
King  William  the  Conqueror  to  that  of  Queen  Elizabeth.  To  the 
Whole  is  prefixed  an  Introduction,  giving  some  Account  of  the 
State  of  the  Public  Pecords  from  the  Conquest  to  the  present  Time. 
By  Sir  Joseph  Ayloffe,  Bart.  Y.P.  A.S.  and  E.P.S. 

London  : Printed  for  Benjamin  White,  at  Horace’s  Head,  in 
Eleet  Street,  mdcclxxiv.’ 

33.  ‘ Can  Dduwiol,  i annog  Dynion  i Gariad  ac  Elusengarwch, 
Yn  y Dyddiau  oeraidd  hyn.  At  yr  hyn  y ’chwanegwyd  Can  arall 
yn  cynnwys,  Holiad  Dyn  dall  genedigol  yng  nghylch  yr  Haul,  a’r 
Goleuni. 

Aberhonddu,  Argraffwyd  gan  E.  Evans,  tros  Philip  Powel, 
Clochydd  Llangynidr,  yn  y Elwyddyn  1774.’ 

34.  ‘Taith  y Pererin.  Gan  Thomas  Dafydd,  o Sir  Gaer- 
fyrddin. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans.  Lie  y gellir  cael  Ar- 
graphu  pob  math  o Lyfrau  am  Brîs  rhesymmol.  1774.’ 

35.  f ‘ Y Frwydr  Ysprydol:  mewn  Casgliad  o Hymnau  Newydd, 
ar  amryw  Eesurau.  Gan  Morgan  Phys,  a Thomas  Dafydd.’ 

36.  1 Griddfannau’r  Credadyn  am  Berffeithrwydd  ac  Anllygred- 
igaeth;  ar  Eesur  newydd.  Gan  Morgan  Phys/ 

[‘  Llyfryn  o 12  tudalen,  heb  enw  argraffydd,  lie,  nac  amseriad  iddo.  Tebygol 
mai  tua’r  fi.  1773  ydoedd,  ac  mai  Jobn  Ross  oedd  yr  argraffydd,  gan  fod  ail 
argraffiad  Hymnau  yr  awdwr  wedi  ei  ddwyn  allan  ganddo  ef  yn  y fl.  bon.’*] 

37.  ‘ A Political  Survey  of  Britain,  being  a seris  of  Reflections  on 
the  Situation,  Lands,  Inhabitants,  Revenues,  Colonies,  and  Com- 
merce of  this  Island,  intended  to  show  that  we  have  not  as  yet 
approached  near  the  summit  of  improvement,  but  that  it  will  afford 
employment  to  many  generations  before  they  push  to  the  utmost 
extent  the  natural  advantages  of  Great  Britain.  By  John 
Campbell,  L.L.D.  In  two  volumes. 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies.  Y mae  rbif  36  a 35,  o ran  maint  ac  argraff- 
waith,  yn  bollol  yr  un  fath  â’u  gilydd,  ac  â rbif  15,  d.f.  1770 ; diau  mai  cynnyrcb 
yr  un  wasg  ydynt,  a tbebygol  mai  yn  1770  y cyhoeddwyd  y tri.] 


1774] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


559 


London,  printed  for  the  Author.  1770.’  [4to.] 

[Yr  awdwr,  y Dr.  John  Campbell,  ydoedd  ysgrifenydd  Ysgotig  diwyd  a 
galluog.  Ganed  ef  yn  Edindurgh,  Mawrth  8,  1708.  Pan  yn  bum  mlwydd  oed 
gadawodd  Ysgotland,  ac  ni  ddychwelodd  iddi  mwy.  Ysgrifenodd  lawer  iawn 
mewn  gwahanol  gangenau  o lenoriaeth,  heb  law  y gwaith  a gofnodir  yma.  Yn 
1754  anrhegwyd  ef  â gradd  Doethor  Cyfreithiau  gan  Brifysgol  Glasgow.  Bu 
farw  yn  Llundain,  Rbag.  28,  1775.] 

38.  ‘ Pregeth.  A bregethwyd  yn  Eglwys  Plwyf  Llangynew,  Tn 
Sir  Drefaldwyn  : Ar  Farwolaeth  Mr  Joan  Nightingale,  Ar  Ddydd 
Sûl  Gorphenaf  10,  1774.  Gan  y Parchedig  William  Jones,  B.A. 
Diweddar  Giwrate  Baschurch,  yn  Sir  y Mwythig,  ac  yrwan  yn 
Llangynew. 

Argraphwyd  (dros  yr  Awdwr)  gan  T.  Wood ; yn  y Mwythig,  ag 
a werthyr  gan  G.  Bobinson,  yn  Lyndain,  D.  Salmon  yn  y Trallwyn, 
a chan  pob  Gwerthwr  Llyfreu  mewn  Tref  a Gwlad.  [Pris  Chwe 
cheiniog.]  ’ 

39.  ‘ The  last  Message  and  dying  Testimony  of  Howell  Harris, 
Esqr;  late  of  Trevecka  in  Wales.  Pound  among  some  of  his 
Papers. 

Trevecka,  Printed  1774.’ 

40.  ‘Two  very  Interesting  and  Pull  Papers  relating  to  the 
Property  of  Sir  William  Morgan,  of  Tredegar,  and  Old  John 
Morgan,  of  the  same  Ancient  Mansion  in  the  Co.  of  Monmouth.’ 

Yr  oedd  Syr  William  Morgan  wed  priodi  merch  y Hug 
Dyfnaint,  ac  yr  oedd  ei  holl  etifeddiaethau  helaeth  wedi  eu 
cymmysgu  a’u  gwahanu.  Y mae  y papyrau  hvn  yn  traethu  pa 
fodd  y rhanwyd  hwy  ac  argraffwyd  hwynt  yn  anghyhoedd  yn  1774. 

41.  ‘ A Dramatic  Poem.  By  W.  Mason.’ 

Cynnwysa  116  tudalen.  Yr  olygfa  yw  Ynys  Mon.  Y mae  yn 
perthynu  i Caractacus,  brenin  y Deheubarth,  a’i  orchfygiad  gan 
Ostorius,  yr  hwn  a enciliodd  gyda’i  unig  ferch  i blith  y Derwyddon 
i Fon.  Cynnwys  lawer  o sothach  hynod  am  y Beirdd  Cymreig  a’r 
Derwyddon. 

42.  Catecism  Byrr  a Buddiol.  Yr  ail  waith  yn  argraffedig. 

Aberhonddu,  argraffwyd  dros  y Parchedig  Morgan  Jones,  y 
Parchedig  Mr.  Thomas  Lewis,  Bees  Pritchard,  Thomas  Watcin,  ac 
Evan  Morgan,  gan  E.  Evans,  m.dcc.lxxiv.’ 

‘ Llyfryn  o 48  tudalen  ydyw,  yn  cynnwys  rhagymadrodd,  a rhai  nodiadau  lied 
helaeth  ar  waelod  y ddalen  ar  rai  pynciau  pwysig  o athrawiaeth.  Calfinaidd 
yw  ei  gynnwysiad,  a thebygol  mai  Annibynwyr  oedd  y cyhoeddwyr.’*] 

* Llythyr  Mr.  M.  Davies. 


560 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1775 


1775. 

1 . ‘ Tair  Pregeth  ar  y Testunau  canlynol : Luc  xv.  5 ; loan  v.  6 ; 
Sal.  lxv.  5.  A bregethwyd  yn  ddiweddar  gan  y Parchedig  Daniel 
Bowl  and,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llangeitho ; a Caplain  i’r 
Duke  o Leinster.  Gloria  mea  Christus. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Boss,  tros  Thos.  Davies  o sir 
Benfro.  1775.  [Pris  chwe’  cheiniog.]  ’ [12plyg.] 

Dywedir  fod  y pregethau  hyn,  ac  ereill  o waitli  Mr.  Bowlands,  ar 
werth  gan  Mr.  John  Evans,  o’r  Bala ; Mr.  David  Williams,  Tre 
castell ; Mr.  Bethuel  Griffiths,  Castell  Nedd  ; a Thomas  Davies,  ger 
llaw  Hwlffordd. 

2.  1 Golwg  Eerr  ar  yr  Hanes  ysgrythurol  oil ; Gyda  Hanes  yr 
Eglwys  Iuddewig  o ddiwedd  yr  Hen  Destament  hyd  at  Grist.  A’r 
Prophwydoliaethau  pennaf  perthynol  iddo : Wedi  ei  hegluro’n 
ddigonol  mewn  Efordd  o Holiad  ac  Atteb.  Y Nghyd  ag  Amryw 
Nodau  ar  Hanes  a Chrefydd  y Patriarchiaid,  yr  Iuddewon  a’r 
Crist’nogion,  ac  ar  Ddeddfau,  Llywodraeth,  Sectau,  Defodau  a* 
Sgrifeniadau  yr  Iuddewon.  Gan  I.  Watts,  D.D.  A gyffeithwyd 
i’r  Gymraeg,  Gan  y Parchedig  E.  Griffiths.  At  yr  hon  y 
ehwanegwyd  Llechres  o’r  Amseroedd  yr  ysgrifenwyd  Llyfrau  yr 
Ysgrythur,  a’r  Pethau  hynottaf  o Ddechreuad  y Byd  hyd  Ddinystr 
Jerusalem.  Allan  o Waith  yr  Enwog  0 stervald. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  ac  ar  werth  gan  loan  Boss,  mdcclxxv.’ 

Evan  Griffiths  ydoedd  weinidog  yr  Ymneillduwyr  yng  Nghapel 
Seion,  ym  mhlwyf  Llanddarog,  yn  sir  Gaerfyrddin,  lie  yr  ordeiniwyd 
ef  yn  1752.  Arminiad  y dywedid  ei  fod  o barth  ei  olygiadau 
athrawiaethol,  er  y mynai  rhai  ei  gyhuddo  o Undodiaeth;  ond 
credir  nad  oedd  sail  i’r  cyhuddiadau  hyny.  Bu  yno  yn  weinidog 
llwyddiannus  hyd  ei  farwolaeth,  ysbaid  hanner  can  mlynedd  ; felly 
dechreuodd  weinidogaethu  yno  pan  oedd  ond  17  oed.  Bu  farw 
Ionawr  25,  1802,  yn  77  oed.* 

8.  ‘ Y Eodrwy  Briodas  yn  gymmwys  i’r  Bys,  Sef  Pregeth  a gy- 
hoeddwyd  mewn  Priodas  yn  St.  Edmunds,  yn  Llundain,  ger  bron  y 
Brenhinol  deulu.  Gan  y Parch.  W.  Seccer,  M.A.  Wedi  eichyf- 
ieithu  i’r  Gymraeg  er  Lleshad  cyffredinol. 

Argraffwyd  yn  Aberhonddu,  gan  E.  Evans,  yn  y Elwyddyn 
1775.’ 

Cyhoeddwyd  yr  uchod  ddwy  waith  o leiaf  yn  y ganrif  hon  hefyd. 
Yr  awdwr — 

* Hanes  YmneillduaetJi,  Morgan,  t.  484 ; Llythyr  y Parch.  W.  Thomas, 
Bwlch  Newydd. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


561 


1775] 


William  Secker,  oedd  yn  pregetbu  yn  Eglwys  All-Hallows, 
Llundain,  yn  amser  Cromwel.  Ef  allai  ei  fod  wedi  marw  cyn  yr 
Adferiad,  gan  nad  yw  yn  cael  ei  enwi  ym  mblitb  y rhai  a drowyd 
allan  ; neu  ef  allai  iddo  gydymffurfio.  Yr  oedd  ei  ddull  yn  bollol 
Buritanaidd.  Y mae  llyfr  bycban  arall  o’i  waith  yn  Seisoneg,  a 
elwir  Non- Such  Professor , yn  cael  ei  gyfrif  yn  dra  pboblogaidd. 

4.  ‘ Cofladur  Prydlon  Lloegr : nen  Bybuddion  o’r  Nefoedd,  sef 
Hanes  Mr.  Bicbard  Brigbtley,  &c.  A gyfieitbwyd  gan  Mr.  E.  Ellis, 
Gweinidog  Eglwys  Bbos,  &c. 

Mwytbig.’ 

Yr  oedd  bwn  yn  ail  argraffiad,  tybygid.*  Eglwys  Bbos,  yw 
Llandrillo  yn  Bbos,  ger  Conwy,  ar  derfynau  siroedd  Caernarfon  a 
Dinbycb.f 

5.  1 Hanes  Bywyd  a Marwolaetb  Matthew  Lee,  yrbwn  a grogwyd 
yn  Nheibryn,  yn  yr  ugeinfed  flwyddyn  o ’i  oedran.  Gwedi  ei  gyf- 
ieithu  o’r  Saesonaeg  er  budd  i’r  Cymry. 

Trefecca,  Aa-graffwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,lxxv.’ 

6.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y flwyddyn  1775. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol  y Prior.  1775.’ 

7.  ‘ Esponiad  ar  Ddammeg  y Pbarisead ar  Publican,  &c.  Gan y 
Parcbedig  Mr.  Jo.hn  Bunyan. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  ac  ar  wertb  gan  loan  Boss.  m,dcc,lxxv.’ 

8.  1 Catecism  yr  Ymneillduwyr  Protestanaidd.  Yn  cynnwys,  i. 
Hanes  Eerr  am  yr  Anghydffurfwyr.  ii.  Bhesymmau  am  yr  Ym- 
neillduad  oddiwrtb  yr  Eglwys  Sefydledig.  Gwedi  ei  fwriadu  i 
addysgu  a chadarnhau  Pobl  Ieuaingc  ymblitb  yr  Ymneillduwyr  yn 
Egwyddorion  Angbydffurfiad.  0 waitb  y Parcbedig  S.  Palmer. 
A gyfieitbwyd  allan  o’r  Trydydd  Argraffiad. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  y Cyfieitbydd  gan  Joan  Boss. 

M.DCC.LXXV., 

Dywedir,  yn  gydiol  a’r  rbagymadrodd,  fod  1 cyfeillion  haelionus 
yn  Llundain  wedi  cyfranu  swm  mawr  tuag  at  ei  draul,  yr  bwn  sydd 
yn  cael  ei  wertbu  mor  isel  ag  16s.  y cant,  fel  y gallo  y tlotaf  ei 
brynu.’  Yr  awdwr — 

Samuel  Palmer,  a anwyd  3m  Bedfford,  lie  yr  oedd  ei  dad  yn 
fasnacbwr.  Bwriadai  ei  dad  iddo  fod  yn  weinidog  yn  yr  Eglwys 
Sefydledig,  o’r  bon  yr  oedd  efe  yn  aelod  dieblynaidd ; ond  efe  a 
ddilynodd  egwyddorion  ei  fam,  yr  bon  oedd  yn  un  o’r  Ymneillduwyr; 
ac  yn  eu  pütb  bwy  y gorpbenodd  ei  ddysg  a ddeclireuasid  yn  yr 
* Gwel  rbif  8,  d.f.  1761. 
t Gwel  befyd  rbif  7,  d.f.  1750. 


65 


562 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1775 


Ysgol  Ramadegol  Eglwysig yn  Bedfford,  Yn  1762,  efe  a ymsefydlodd 
yn  weinidog  yn  Hackney.  Ysgrifenodd  gryn  lawer  yn  ei  oes,  o ba 
rai  y mae  llawer  ar  yr  ochr  Ariaidd  i’r  ddadl  ar  y Drindod.  Bu 
farw  yn  1801,  yn  70  oed.* 

9.  ‘ Llytbyr  Difrifol,  yng  ngbyd  a Gair  i Becbadur ; ynghylch 
cyflwr  ei  enaid,  &c. 

Trefecca  : argraffwyd  yn  y flwyddyn  M,DCC,Lxxy., 

10.  ‘ A Check  to  Enthusiasm,  or  an  Answer  to  John  Philade- 
phus. 

London,  1775.’ 

Yn  erbyn  y neidio  crefyddol  Cymreig  y mae  y llyfr  nchod,  yn 
ateb  i lyfr  Seisonaeg  yn  amddiffyn  hyny. 

11.  ‘Y  Catecism  ; Hyny  yw  Athrawiaeth  i’w  dysgu  gan  bob  un 
cyn  ei  ddwyn  i’w  Gonffirmio  gan  yr  Esgob,  &c. 

Llundain.’ 

12.  ‘ Golwg  o Ben  Hebo  ar  Wlad  yr  Addewid;  mewn  Casgliad  o 
Bigion  o Hymnau  am  Gwymp  Dyn  yn  yr  Adda  Cyntaf,  a’i  Gyfodiad 
yn  yr  Ail  Adda.  Wedi  eu  trefnn  a’u  diwygipallan  or  Ail  Argraphiad ; 
ynghyd  a rhai  Caniadau  Hewyddion,  na  buont  argraphedig  o’r  blaen. 
Gan  Morgan  Rhys. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol-y- Prior.  1775.’ 

Gan  hyny  yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad.  f 

13.  ‘ Patrwm  y Gwir  Gristion,  neu  Ddilyniad  Iesu  Grist.  Gan 
Thomas  à Kempis.  Gwedi  ei  gyfieithu  i’r  Cymraeg  er  ystalm  o 
amser  yn  ol  Editiwn  yr  Awdwr.  Gan  H.  O.  Gwenydeg  ym  Môn, 
Esq; 

Argraffwyd  yn  Ngwr exham,  gan  R.  Marsh.’  12plyg. 

Ymddengys  fod  hwn  yn  chweched  argraffiad ; J a’r  olaf  yn  y ganrif 
hon.  Cyhoeddwyd  argraffiad  tlws  iawn  o hono,  rai  blynyddau  yn  ol, 
gan  D.  Humphreys,  yn  Llanfair  Caereinion,  wedi  ei  gyfieithu  gan  R. 
Jones  (Bardd  Mawddach ),  o dalfyriad  Seisonig  y Parch.  J.  Wesley.  § 

* Congregational  Magazine. 

+ Gwel  rhif  12,  d.f.  1764  ; a rhif  16,  d.f.  1773  ; a hwn  yma.  [Yr  oedd  ar- 
graffiad y fl.  1764  yn  ail  argraffiad  ; ac  os  nid  yr  un  yw  hwn  yma  â rhif  16,  d.f. 
1773,  rhaid  bod  hwn  yn  4ydd  argraffiad.] 

t Gwel  rhif  2,  d.f.  1679  ; rhif  5,  d.f.  1684  ; rhif  4,  d.f.  1723  ; rhif  3,  d.f. 
1737  ; rhif  2,  d.f.  1744  ; a hwn  yma. 

§ [Ymddangosodd  argraffiad  yn  ddiweddar  o hono,  neu  o dalfyriad  o hono, 
ym  Mhont  y Pridd.  Cyfieithwyd  y gwaith  hefyd  yn  lied  agos  o newydd  gan  y 
diweddar  Hybarch  John  Jones,  B.D.,  Archiagon  Bangor,  ychydig  cyn  ei  farw- 
olaeth,  ond  ni  chafodd  hyd  yn  hyn  ei  argraffu.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


563 


1775] 


14.  ‘ Gwaedd-ddeffro  i fyd  cysgadlyd,  mewn  dwy  Bregeth,  wedi 
eu  cyfiaithu  o’r  Saesonaeg,  er  budd  i’r  Cymru.  Yngbyd  a Llythyr 
difrifol  at  Becbadur  yng  nghylcb  cyflwr  ei  Enaid. 

Trefecca:  Argraffwyd,  1775. 

###  Nid  yw’r  Llyfran  bwn  ar  wertb,  ond  Rhodd  Ewyllysiwr  da  i 
Grefydd  i’w  Gydwladwyr.’ 

Pregetbau  y Parch.  Charles  Wesley  ydynt.  Y mae  un  o honynt 
yn  ail  argraffiad.*  Y mae  ‘ W.  A.’  wrth  y ‘ Llythyr  ’ sydd  yn  gyd- 
iol,  yr  hwn  hefyd  a daenid  wrtho  ei  hun.f  Wrth  y Llythyr  yn 
Seisonaeg,  ymae  ‘ W.  Adams.  London,  April  21,  1740.’  Ymddengys 
mai  gweinidog  mewn  cyssylltiad  â’r  Parch.  G.  Whitfield  a’r  Ar- 
glwyddes  Huntingdon  ydoedd.  Bu  trwy  Gymru  ar  ei  daith  i’r 
Iwerddon,  yn  1752,^  ac  y mae  yn  debyg  mai  efe  ei  hun  a fynodd 
gyhoeddi  ei  Lythyr  yn  Gymraeg,  a’i  argraffu  yn  ISThrefecca,  i’w 
anrhegu,  ac  nid  i’w  werthu,  fel  ag  yr  oedd  yn  Seisonaeg. 

15.  ‘Yr  Act  am  Bwyso  Aur,  a osodwyd  allan  mewn  Trefn 
Ysprydol,  mewn  Dull  o Ymddiddan  ; ac  a fwriadwyd  er  mwyn  Budd 
i bob  un  ag  sydd  â dim  gantho  i wneuthur  ag  Arian  ; ac  er  Lleshad 
i’r  cyfryw  nad  y’nt  yn  ewyllysioi’w  twyllo  yn  y pethau  mwyaf  pwys- 
fawr.  Ym  mha  un  yr  amlygir  y Drefn  oreu  i adnabod  pob  Twyll, 
ac  i brofi  a sicrhau  Pris  cy wir  a chyfreithlon  Arian.  Gan  T.  C. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol-y- Prior.  1775.’ 
[12plyg:  t.  36.] 

Y mae  y rhagymadrodd§  wedi  ei  arwyddo  gan 

Rowland  Hill,  yr  hwn,  mae  yn  ddiau,  ydoedd  yr  awdwr,  yr  hwn 
oedd  fab  ieuangaf  Syr  Richard  Hill,  Barwnig,  o Hawkston,  yn  sir  y 
Mwythig,  a lie  y ganed  ef  Awst  9,  1744.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth 
yng  Ngholeg  Eton,  a Choleg  St.  loan,  Caergrawnt,  lie  y cyrhaeddodd 
ei  A.C.  gydag  anrhydedd.  Deffrowyd  ei  feddwl  i ystyriaethau 
crefyddol  trwy  i’w  frawd  hynaf,  Richard  (wedi  hyny  Syr  Richard) 
Hill, 1 1 ddarllen  un  o bregethau  yr  Esgob  Beveridge.  Pan  oedd  yn  y 
brifysgol,  daeth  yn  gyfeillgar  â’r  Parch.  C.  Simeon,  yr  hwn  oedd  y pryd 
hyny  yn  weinidog  eglwysig  efengylaidd  yng  Nghaergrawnt,  ac  â Mr. 
Robinson,  gweinidog  poblogaidd  perthynol  i’r  Bedyddwyr  yn  y ddinas 
hòno ; a dechreuodd  lafurio  ym  mhob  man  y caffai,  gan  bregethu  neu 
gynghori  mewn  capelau,  carcharau,  ac  annedd-dai,  yr  hyn  a dynodd 
* Gwel  rhif  3,  d.f.  1751. 
t Gwel  rhif  9,  uchod. 

X Evangelical  Register , 1835,  pp.  309,  &c. 

§ [Nid  y Rhagymadrodd,  ond  y Llythyr  ‘at  y Darllenydd,’  sydd  wedi  ei 
danysgrifio  gan  Rowland  Hill.  Y cyfieithydd  sydd  wedi  ysgrifenu  y Rhag- 
ymadrodd.  Os  R.  Hill  ydyw  yr  awdwr,  nid  annaturiol  gofyn  pa  ham  y 
dywedir  ar  ei  gynddalen — ‘ gan  T.  C.,’  fel  pe  gwaith  T.  C.  a fyddai ?] 

||  Gwel  rhif  2,  d.f.  1769. 


564 


IAYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1775 


arno  wg  ei  uchafiaid  yn  yr  Eglwys,  o blegid  yr  byn  a ystyrid  yn  afreol- 
aeth,  fel  y cafodd  chwecb  eu  gwrtbod,  cyn  cael  derbyniad  i weinidog- 
aetbu  yn  yr  Eglwys  Sefydledig.  O’r  diwedd  darfu  i esgob  Batb  a Wells 
roddi  iddo  urdd  diacon,  ond  nacaodd  archesgob  lore  roddi  iddo  ei 
nrdd  offeiriad,  neu  ei  gyflawn  urddau.  Bu  byn  yn  acblysur  iddo 
fyned  yn  fwy  Methodistaidd,  a dechreu  gweinidogaetbu  ym  mbob  lie 
y caffai.  Yn  1783,  efe  a ddeclireuodd  adeiladu  Oapel  Surrey,  yr 
hwn  a agorwyd  yn  1784;  ac  yno  y bu  yn  gweinidogaethu  ar  byd  ei 
oes  faitb  ; gan  ystyried  ei  bun  bob  amser  fel  gweinidog  Eglwys  Loegr, 
lie  y darllenid  y Litani ; ond  derbyniai  Ymneillduwyr  i’w  bulpud. 
Ysgrifenodd  amryw  ddarnau  ; ond  ei  waith  mwyaf  poblogaidd  yw  ei 
* Village  Dialogues,’  rhan  o ba  rai  a gyboeddwyd  yn  Gymraeg  rai 
blynyddoedd  yn  ol,  o dan  yr  enw  ‘ Y Pentref  mewn  Terfysg.’*  Bu 
farw  Ebrill  14,  1833,  yn  89  oed.f  Wrtb  y ‘ T.  C.’  y deallir  ueb  llai 
na’r 

Parcb.  Thomas  Charles  ; a dyma  y waitb  gyntaf  i gyfarfod  â’r  enw, 
yr  byn  oedd  pan  oedd  yn  ddyn  ieuanc  ugain  oed,  y flwyddyn  yr  aeth 
i’r  Brifysgol.  Mab  ydoedd  i amaetbwr  ym  mblwyf  Llanfìhangel,J 
yn  sir  Gaerfyrddin,  lie  y ganwyd  ef  Hydref  14,  1755.  Cafodd  elfenau 
ei  ddysgeidiaetb  a’i  egwyddorion  crefyddol  yn  Llanddowror,  ac  yn 
Atbrofa  yr  Ymneillduwyr  yng  Yghaerfyrddin.  Yn  1775,  aetb  i 
Bydycbain,  lie  y graddiwyd  ef  yn  B.C.  Yn  1778,  urddwyd  ef  yn 
ddiacon.  Y weinidogaetb  gyntaf  a gafodd  yn  yr  Eglwys  Sefydledig, 
ydoedd  curadiaetb  yng  Ngwlad  yr  Haf,  yna  Shawbury,  yn  sir  y 
Mwythig,  ac  yn  ddiweddaf  Llan  ym  Mawddwy,  yn  sir  Eeirionydd. 
Yr  oedd  mewn  undeb  â’r  Metbodistiaid  Calfinaidd  cyn  myned  i’r 
weinidogaetb  i’r  Eglwys  Sefydledig;  ae  yn  1785,  efe  a ail  ymunodd 
a’r  Metbodistiaid,  ac  ni  cbeisiodd  mwy  am  le  i weinidogaetbu  yn 
sefydlog  yn  yr  Eglwys,  ond  treuliodd  ei  oes  yn  llafurus  ym  mbbtb  y 
Metbodistiaid  Calfinaidd.  Y mae  ei  weitbiau  yn  eitbaf  adnabyddus. 
Heb  law  a gyboeddwyd  yn  yr  18fed  ganrif,  cyboeddwyd  ganddo  yn 
y 19edd  ganrif : — ‘ Y Drysorfa  Ysbrydol,’  am  1801  a 1811 ; argraffiad 
newydd  o ‘ Diffyniad  Efydd  Eglwys  Loegr,’  1808 ; argraffiad newydd  o 
waitb  Walter  Cradock;  ‘ A Vindication  oftbe  Welsh  Methodists,’  yn 
erbyn  gwaitb  y Parcb.  Mr.  Owen,  person  Llandyfrydog,  ym  Mon ; ‘ Yr 
Hyfforddwr,’  a llyfrau  ereill,  at  wasanaetb  yr  Ysgolion  Sabbotbol,  o ba 
rai  y cyboeddwyd  dim  llai  na  tbua  tbri  ebant  a banner  o filoedd;  y c Geir- 
iadur  Ysgrytbyrol,’  Prif  orcbwyl  ei  oes  oedd  sefydlu  Ysgolion  Dyddiol 
Cymreig  Symmudol,  yn  debyg  i gynllun  person  Llanddowror  o’r 
blaen,  ac  o’r  rbai,  fel  cangen  o’r  un  cynllun,  y sefydlodd  yr  Ysgobon 
Sabbotbol.  Efe  befyd  ydoedd  un  o sylfaenwyr  y Gymdeitbas  Beiblau 
Erytanaidd  a Tbramor ; a than  ei  olygiad  ef  y daetb  allan  ddau  ar- 

* [Y mddangosodd  o wasg  Abertawy  yn  1831,  gydag  ychydig  linellau  ‘at 
y Cyffredin,’  gan  y Parcb.  W.  Jones,  Pen  y Bont  ar  Ogwyr  ; ac  attodir 
Pregeth  Genadol  o waitb  y Parcb.  D.  Jones,  Llanganna.  Ymddengys  mai 
cyfieitbydd  y ddau  waitb  ydoedd  yr  argraffydd,  Mr.  E.  Griffiths,  Abertawy.  1 

+ Congregational  Magazine , 1833,  p.  315  j Evangelical  Register , May,  1833,  p. 
419. 

X [Sef  Llanfibangel  Abercywyn,  ger  tref  Sant  Claer,  ym  mbartb  isaf  sir  Gaer- 
fyrddin.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


1775] 


565 


graffiad  o’r  Beibl  Cymraeg,  sef  yn  1804  a 1814.  Bu  farw  yn  y Bala, 
Hydref  5,  1814,  yn  59  oed.# 


16.  ‘ A Treatise  of  Optics : containing  the  Elements  of  the  Science. 
In  two  Books.  By  Joseph  Harris,  Esq;  Late  His  Majesty’s 
Assay-Master  of  the  Mint. 

London,  Sold  by  B.  White,  at  Horace’s  Head,  Fleet  Street. 

MDCCLXXV.’ 


Yr  awdwr  ydoedd  frawd  i’r  enwog  Howel  Harris,  o Drefecca, 
sylfaenwr  y Methodistiaid  Calfinaidd  Cymreig. 

17.  ‘ Myfyrdodan  Bncheddol  ar  y Pedwar  Peth  Diweddaf ; Angan, 
Barn,  Hef,  ac  TJffera.  Gan  John  Morgan,  M.A. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh.  m,dCC,lxxv.’  24 
tndalen  12plyg. 

Tybygid  bod  hwn  yn  bummed  argraffiad.f  Y mae  y rhagymadrodd 
yn  gyfeiriedig  at  blwyfolion  Llanfyllin,  sir  Drefaldwyn ; a’r  amseriad 
o Matchin,  yn  Essecs,  y 6ed  o Fai,  1714. 

18.  4 Pregeth  ar  Helynt  Bresennol  America.  A Bregethwyd  yn 
Christ  Church,  Mehefin  y 28,  1775.  Ar  ddeisyfìad  Swyddogion  y 
Drydedd  Fyddin  o Ddinas  Philadelphia,  a Rhaglawiaeth  Southwark. 
Gan  William  Smith,  D.D.  Penadur  y Coleg  yn  y ddinas  honno. 

Brysto  : argraffwyd  gan  William  Pine,  1775.’ 

19.  * A Gentleman’s  Tour  through  Monmouthshire  in  Wales,  in 
1774. 

London  : Printed  for  T.  Evans.’ 

20.  ‘ Golwg  ar  Gynheddfau  Gwasanaeth  ao  Anrhydedd  Gwasan- 
aethwyr  Crist,  * mewn  Pregeth  a lefarwyd  o flaen  Cymmanfa  o 
Weinidogion  yn  y Href  Wenn  yn  gyfagos  i’r"  Castell  Hewydd  yn 
Emlyn  ar  y 19  o fis  Ebrill,  1775,  gyda  dwy  Hymn,  gan  Edward 
Evans. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  dros  yr  Awdwr  gan  loan  Ross.  1775. 
[Pris  dau  Swllt  y Ddysen,  i’r  cyfryw  Gyn’lleidfaoedd  a brynanknid 
Üai  na  thri  Dysen,  a thair  Ceiniog  bob  un  i eraill].’{ 

* Cofiant  Charles,  gan  T.  Jones;  Morgan’s  Life  of  Charles;  Williams’s 
Eminent  Welshmen ; Methodistiaeth  Cymru,  cyf . i.  t.  326-348. 

t Gwel  rhif  1,  d.f.  1707  ; rhif  3,  d.f.  1714  ; rhif  1,  d.f.  1745  ; rhif  10,  d.f. 
1756;  a hwn  yma. 

+ Gwel  rhif  5,  d.f.  1757  ; a rhif  15,  d.f.  1767.  [Yr  Awdwr  ydoedd  Edward 
Ifan,  gweinidog  yr  Henaduriaid  yn  Aberdâr,  a bardd  ac  athronydd  cyfrifol  yn 
ei  ddydd.  Gwel  rhif  5,  d.f.  1757.  Perthynai  addoldy  y Dref  Wen  gynt  i’r 
Henaduriaid,  ond  perthyn  weit&ŷm  i’r  Annibynwyr:] 


566 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1775 


21.  ‘Y  Cristion  mewn  Cyflawn  Arfogaeth;  Heu  Draethawd  am 
Ryfel  y Saint  yn  erbyn  Diafol : &c.  Y Rhan  Gyntaf.  Gan  William 
Gurnal,  B.D.  gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Lafenham,  yn  Sir 
Suffolc,  1656.  A ’Sgrifenwyd  yn  Gymraeg  er  bndd  i’r  Cymro 
anhyddysg  yn  yr  Iaitb  Saesonaeg.  1773. 

Aberhonddn : Argrapbwyd  dros  y Cyhoeddwr,  gan  E.  Evans. 
1775.  Lie  gellir  cael  Argraphu  pob  matb  o Gopian,  yn  hardd,  yn 
gywir,  yn  fnan,  am  bris  rhesymol.’ 

Y mae  y nodiad  canlynol  yn  ei  ddiwedd  : — 

‘ Hysbysiad. — Bydded  bysbys  i bawb  y del  y Traetbawd  hwn  iV 
Dwylaw,  fod  yr  Ail  Ban  o Waitb  yr  nn  Awdwr  wedi  ei  Gyfieitbu, 
ac  yn  barod  i’w  Argraphu,  os  bydd  Galwad  cyffredinol  am  dano  ; o 
blegid  mae  bwnw  mor  angenrbeidiol  i bob  Milwr  ysprydol  a’r  cyntaf 
— Gobeitbio  y bydd  i Awdwr  pob  Benditbion  rwygo’r  Gorcbydd 
oddiar  Feddwl  y Darllenydd  i weled  yr  Angenrbeidrwydd  o gael 
Soil  Arfogaeth  Duw  i sefyll  yn  y Dydd  drwg , a pbwy  bynnag  a gaffo’r 
Efafr  byn  ni  byddant  ddiffygiol  o nn  Cynnortbwy  a gynnygir  iddynt 
yn  y fatb  Erwydr  ddigyffelyb.  Boed  gwlitb  Benditb  yn  cyd-gerdded 
â pbob  Moddion  i gynnortbwyo  Milwyr  Sion,  i ymladd  tan  Faner 
Capten  ein  Iechydwriaeth,  ac  i gael  y Maes  ar  y Bwystfil,  ac  yn  y 
Diwedd  rannu’r  Yspail  gydâ’r  Cedyrn.  Hyn  yw,  a gobeitbio  a gaiff 
fod,  difrifol  Ddymnniad,  Eicb  anbeilyngaf  Frodyr, 

Robert  Jones,  John  Pierce.’ 

William  Gurnal,  B.D.,  awdwr  y gwaitb  ncbod,  ydoedd  fab 
Tbomas  ac  Etbelbrida  Gurnal,  o Walpol  St.  Petr,  yn  sir  Horffolc, 
lie  y ganwyd  yntau  yn  1617.  Pan  yn  15  oed,  derbyniwyd  ef  yn 
aelod  o Goleg  Emmanuel,  yng  Rghaergrawnt,  lie  y cyrbaeddodd  ei 
A.C.  yn  1639,  ac  y gwnaed  ef  yn  Gymmrawd.  Cafodd  yn  fuan  ei 
osod  i weinidogaetbu  yn  Lavenbam,  yn  sir  Suffolc,  gan  y Presbyter- 
iaid,  yr  bwn  le  a wasanaetbodd  felly  byd  farwolaetb  y person,  pryd  y 
cafodd  yntau  y bersoniaetb  yn  1644.  Ond  pan  ddaetb  Siarl  II.  i’r 
orsedd,  efe,  yn  bytracb  nag  ymadael  â pbobl  ei  ofal,  a gydymffurfiodd, 
gan  gymmeryd  ei  ail  ordeinio,  yn  esgobyddol,  ac  ail  sefydlwyd  ef  yn  y 
fywobaetb,  lie  y bu  byd  ei  farwolaetb,  Hydref  12,  1679,  yn  52  oed.# 

Dywedir  mai  cyfieitbydd  y gyfrol  bon,  a’r  ail,  a gyboeddwyd  yn 
1784,  er  nad  yw  ei  enw  wrtbynt,  ydoedd 

Thomas  Humphreys,  yr  hwn  oedd  amaetbwr  ammbriod,  yn  byw  ym 
Mben  y Bryn,  Edeyrn,  yn  Lleyn,  sir  Gaernarfon,  ac  yn  bercbenog  y lie. 
Gadawodd  y lie  i’w  wasanaetbyddes,  yr  bon  a briododd  â’r  Parcb. 
John  Jones,  gweinidog  y Metbodistiaid  Calfmaidd.  Adeiladwyd 
capel  cyntaf  y Metbodistiaid  yn  Edeyrn,  ar  dir  Pen  y Bryn,  ac  yn 
bollol  ar  draul  y percbenog,  Mr.  T.  Humphreys.  Yr  oedd  wedi  bod 
yn  fasnachydd  flynyddau  yn  Llundain,  ac  wedi  arferyd  gwrando 
llawer  ar  Whitfield,  Romaine,  ac  ereill.  Cyfieitbydd  anfedrus  iawn 
ydoedd,  fel  mai  prin  y gellir  gwneyd  allan  y synwyr  lawer  gwaitb, 

* Y Traetliodydd,  t.  392-3. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


567 


1775] 


gan  mor  glogyrnaidd  ydyw.  Darfu  i Mr.  Jones,  o Ddinbych,  gyfieithu 
yn  dda,  y drydedd  a’r  bedwaredd  gyfrol,  ac  ail  gyfieitbn  y gyntaf  a’r 
ail.*  Am  Robert  Jones  a John  Pierce,  ymddengys  mai  cyhoeddwyr 
y gwaith  oeddynt  hwy,  er  y gelwid  hwy,  ac  y tybid  en  bod,  yn 
gyfieithwyr. 

Am  y rhai  hyn,  y cyntaf, 

Robert  Jones,  ydoedd  fab  i John  a Margaret  Williams,  o’r  Sintur, 
plwyf  Llanystnmdwy,  yn  sir  Gaernarfon,  lie  y ganwyd  ef  Ionawr 
13,  1745.  Dangosodd  ddirfawr  syched  am  wybodaeth  yn  ienanc,  a 
gwnaeth  gynnydd  a ystyrid  yn  ganmoladwy,  er  na  chafodd  ond 
ychydig  o fantais  o nn  o ysgolion  Mr.  G.  Jones,  Llanddowror,  yr  hon 
a gynnelid  y pryd  hyny  yn  y gymmydogaeth  gan  nn  Thomas  Gongh. 
Ennillwyd  ef  yn  ieuanc  i ymnno  a’r  Methodistiaid  Calfinaidd.  Ar 
ddymnmad  Mrs.  Bevan,  o Lacharn,  sir  Gaerfyrddin,  efe  a ym- 
gymmerodd  â chadw  ysgol  ddyddiol  a gynnorthwyid  ganddi  hi.  A 
phan  oedd  wrth  y gwaith  hwn  y dechrenodd  bregethu.  Bn  yn  cadw 
ei  ysgol  yng  Nghapel  Cnrig,  sir  Gaernarfon ; Rhnddlan  a’r  Cwm,  yn 
sir  Filin  t;  a Bryn  8iencyn,  yn  sir  Fon.  Wedi.ymbriodi  â Magdalen, 
merch  Richard  Griffith,  o Gae’r  Tyddyn,  plwyf  Llangybi,  sir  Gaer- 
narfon, bn  yn  cadw  ysgol  yno  ac  ym  Mryn  Engan,  yn  yr  un  sir. 
Wedi  hyny  cymmerodd  dyddyn  bychan  o’r  enw  Tir  Bach,  Rhoslan, 
plwyf  Llanystnmdwy,  dan  ammodrwym  am  saith  mlynedd ; ac  am 
hyny  yr  adwaenid  ef  yn  well  ar  hyd  ei  oes,  a’i  enw  eto,  fel  1 Robert 
Jones,  Rhoslan.’  Wedi  hyny  cymmerodd  dyddyn  helaethach  o’r  enw 
Ty  Bwlcyn,  ym  mhlwyf  Llaniestyn,  yn  yr  nn  sir,  lie  y bn  fyw  hyd 
farwolaeth  ei  wraig  ; a chan  fod  nn  o hen  gapeli  y Methodistiaid  yn  y 
gymmydogaeth  hòno  o’r  enw  Dinas,  lie  yr  ystyrid  ei  gartref 
crefyddol,  gelwid  ef  cyn  diwedd  ei  oes  yn  ‘ Robert  Jones,  Dinas,’  nen 
■ Y Lôn  Fndr,’  enw  arall  ar  yr  nn  lie ; ac  mewn  ty  a adeiladwyd  iddo 
wrth  y capel  hwnw  y bn  farw,  Ebrill  18,  1829,  yn  84  oed.  Yr  oedd 
yn  ddyn  arafaidd,  ond  gwrol,  o synwyr  a gwybodaeth  wladol  a 
chrefyddol  helaeth.  Heb  law  cyhoeddi  y gwaith  nchod,  efe  a rodd- 
odd  allan  y llyfrau  canlynol : — 1.  ‘ Lleferydd  yr  Asyn  yn  gwahardd 
ynfydrwydd.y  Prophwyd;’  2.  ‘ Arweiniad  i’r  Anwybodns,’  yr  hwn 
oedd  sillebydd,  tebyg  i’r  spelling  boohs  Seisonig ; 3.  Crynodeb  o’r 
nnrhyw;  4.  ‘ Ymddiddan  rhwng  Dr.  Opinm,  Galio,  a Discipnlns,’ 
yr  hwn  oedd  gyfieithiad,  mae  yn  debyg ; 5.  ‘ Grawn-Sypian  Canaan,’ 
sef  Pigion  o Hymnan  W.  Williams,  Pant  y Celyn ; a’r  rhai  a arferid 
am  flynyddoedd  ar  bnlpndan  y Methodistiaid  yn  y Gogledd ; ond  a 
wrthodid  ac  a gondemnid  yn  fawr  gan  Fethodistiaid  y Dehenbarth, 
o blegid  iddo  gymmeryd  rhyddid  i gyfnewid  rhai  o honynt ; 6.  ‘ Drych 
yr  Amseroedd,’  sef  hanes  diwygiad  crefyddol  yng  Ygogledd  Cymrn, 
o’r  hwn  y daeth  allan  ddan  argraffiad.f  Am 

John  Pierce,  ymddengys  mai  genedigol  ydoedd  efe  o ardal  Bryn 
Engan  [ym  mhlwyf  Dolbenmaen,  yn  Eifionydd],  yn  sir  Gaernarfon  ; 
ac  iddo  deimlo  ystyriaethan  am  bethan  crefyddol  yn  ienanc,  a myned, 
fel  llawer  o’r  cyfryw  yn  yr  oes  hòno,  er  mwyn  manteision  crefyddol, 

* Y Traethodydd , iii.  t.  398,  nodyn ; Methodistiaeth  Cymry,  cyf.  ii.  t.  142-3. 

+ Cofiant  R.  Jones  ; Methodistiaeth  Cymru , cyf.  ii.  t.  186-191. 


568 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1775 


i ardal  Llangeitho,  yn  sir  Aberteifi,  a cbael  ei  dderbyn  fel  gwasan- 
aetbwr  mewn  rbyw  deulu  crefyddol  yno.  Yno  dechreuodd  bregethu. 
Gwnaetb  ymdrech  mawr  i gyrhaedd  gwybodaetb,  a chyrhaeddodd 
radd  ganmoladwy  yn  gwbl  trwy  ei  hunan-lafur.  Symnmdodd  wedi 
hyny  i Fryn  Engan,  ac  wedi  hyny,  trwy  briodas,  i Lanidloes.  Yr 
oedd  yn  ddyn  o dymmer  drymaidd  a phruddglwyfus.  Bn  farw 
Chwefror  1,  1793,  yn  49  oed.# 

22.  ‘ A History  of  the  Island  of  Anglesey,  from  its  first  Invasion 
by  the  Homans,  nntil  finally  acceded  to  the  Crown  of  England : 
together  with  a Description  of  the  Towns,  Harbonrs,  Villages,  and 
other  Remarkable  Places  in  it ; and  of  several  antiquities  relating 
thereto  never  before  made  public.  Serving  as  a Supplement  to 
Rowlands’ s Mona  Antiqua  Restaurata.  To  which  are  also  added 
Memoirs  of  Owen  Glendowr : Who  in  the  Reign  of  Henry  iv. 
claimed  the  Principality  of  Wales,  as  Heir  to  Llewelin  last  Prince 
thereof.  Translated  from  a M.S.  in  the  Library  of  Jesus  College, 
Oxford  : To  which  are  subjoined,  Notices  Historical  and  Illustrative. 
The  whole  collected  from  authentic  Remains. 

London  ; Printed  for  J.  Dodsley,  in  Pall-Mall.  MDCCLXXV.’f 

Priodolir  y gwaith  hwn  i’r  Parch.  HenryOwen,  M.D. , golygydd  yr 
ail  argraffiad  o’r  ‘Mona  Antiqua.’  Y mae  gwyneblen  arall  i — ‘ Memoirs 
of  Owen  Glendowr  : Being  a well- compiled  History  of  his  Transac- 
tions during  the  whole  War.  Originally  written  by  Mr.  Thomas 
Ellis,  Rector  of  Dolgelle,  in  Merionethshire ; and  now  faithfully 
copied  out  of  a Manuscript  in  the  Library  of  Jesus  College  in  Oxford. 
To  which  are  added,  Notes  Historical  and  Descriptive,  Collected  by 
the  Editor  from  Authentic  Remains.’ 

23.  ‘ Nodiadau  ar  Bregeth  Mr.  Abel  Francis,  yng  Nghwm  Wysg, 
gerllaw  Trecastell : Y Trydydd  Dydd  ar  Ddeg  o Awst,  1732.  Gan 
William  Herbert.  Wedi  eu  hail  ’Sgrifenu  a diwygio’r  Iaith. 
Gan  Josu ah  Thomas.  Atyr  hyn  y ’chwanegwyd  Myfyrdod mewn 
Cystudd,  ar  Gân.  Gan  J ohn  Morgan,  o Blwyf  Bedwellty. 

Aberhonddu : Argraphwyd  dros  John  Morgan,  gan  E.  Evans. 
Lie  gellir  cael  argraphu  pob  math  o lyfrau  am  bris  rhesymol.  1775.’ 

Testyn  y Bregeth  oedd  JEsec.  xviii.  32.  Traddodwyd  hi  pan  oedd 
y dadleuon  Arminaidd  yn  aflonyddu  y Bedyddwyr  yn  y Deheudir. 
Y pregethwr, 

Abel  Francis,  ydoedd  fab  Francis  Thomas  Francis,  yr  hwn  a fa 
weinidog  enwog  i’r  Bedyddwyr  yng  Nghastell  Newydd  yn  Emlyn, 
yn  sir  Gaerfyrddin.  Yr  oedd  yn  byw  yng  nghymmydogaeth  Pen- 

* Drych  yr  Amseroedd,  ail  arg.  t.  175,  217  ; Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  i.  t. 
218  ; cyf.  ii.  t.  360  ; cyf.  iii.  t.  143. 

t Gwel  d.f.  3,  1723  ; rhif  9,  d.f.  1743 ; a rhif  10,  d.f.  1766. 


1775] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


569 


careg  [ger  Llanbedr],  yn  y sir  hòno.  Dechreuodd  bregethu  gyda’r 
Bedyddwyr  yn  ieuanc.  Yr  oedd  y dadleuon  Arminaidd,  fel  eu 
gelwid,  yn  aflonyddu  y Presbyteriaid  a’r  Bedyddwyr  yn  y dyddiau 
hyny.  Yr  oedd  Mr.  Jenkin  Jones,  gweinidog  Presbyteraidd  Llwyn 
Rhyd  Owain,  yn  sir  Aberteifi,  wedi  mabwysiadn  ac  yn  pregethn  yn 
hyf  y tybian  byny,  a’r  blaid  arall  newydd  adgyboeddi  gwaith  Eliseus 
Cole.  Trodd  Abel  Francis  hefyd  yn  bleidiwr  cyhoeddns  a gwresog  i 
Mr.  Jenkin  Jones  a’i  dybian.  Gadawodd  Mr.  Francis  y Bedyddwyr 
tna’r  fl.  1735,  nen  ’36,  ac  ymunodd  â’r  Presbyteriaid.  Bn  farw  o 
gylch  1743.* 

Yr  ydys  eisoes  wedi  rhoddi  ycbydig  banes  am  W.  Herbert,  f 
Mae  diwygiwr  y ‘ Hodiadau,’  y diweddar  Barcb.  J.  Tbomas,  awdwr 
‘ Hanes  y Bedyddwyr,’  yn  dywedyd  yn  ei  lytbyr  ‘At  y Darllenydd,’ 
fel  byn  : — 

‘ Pan  fn’m  yng  Hghymru  yn  d diweddar,  J dangoswyd  i mi  Gopi  o’r 
Hodiadau  canlynol,  a dymnnwyd  arnaf  eu  ’Sgrifenu  o newydd,  gan 
farnu  y byddai  yn  fuddiol  eu  bargrapbu.  Y maent  yn  fy  meddiant  i 
ys  mwy  nag  ugain  mlynedd,  o waitb  llaw’r  Awdwr  ei  bun,  lie  mae 
efe  yn  dywedyd  na  ’Sgrifenodd  efe,  erioed  o’r  blaen,  gymmaint  o 
Gymraeg ; gan  bynny  yn  cydnabod  amberffeitbrwydd  yr  yspeliad  a’r 
iaitb.  Mi  a ddewisais  ei  ysgrifenu  o’i  waitb  ef  ei  bun  yn  bytracb  nag 
o un  copii§  Felly  beiau’r  iaitb,  eiddo  fi  ydynt,  oddieithr  fod  gwallau 
yn  yr  Ar graph.  Am  yr  Atbrawiaetb  eiddo  yr  Awdwr  ydyw.  Hi 
ddarfu  i mi  newid  na  gwyro  dim  arni,  ar  a wn  i. 

‘ Y mae’r  Pregetbwr  a’r  Hodiadwr  wedi  myned  i orpbwys  ys 
Rawer  blwyddyn.  Hid  eu  bamcan  bwy  oedd  i’w  gwaitb  gael  ei 
wneyd  yn  gyboeddus,  uwcblaw  deng  mlynedd  ar  bugain  ar  ol  eu 
marwolaetb.  Gan  hyny,  nid  yw  yn  weddus  yma  na’u  canmol  na’u  — ■ — 
Ond  er  eu  mwyn  bwy,  etto  byw  yw  athrawiaetb  y naill  a’r  llall.  Yr 
wyf  fi  yn  barnu  fod  y Hodiadau  canlynol  yn  iacbus,  yn  ddeallus,  yn 
ysgrutburol,  ac  yn  efengylaidd.  Os  gwel  Duw  yn  dda  eu  bendithio, 
nid  wyf  yn  ammau  na  byddant  yn  Uesiol,  yn  gynnortbwyol,  ac  yn 
adeiladol  i’r  DarHenydd  ystyriol. 

Llanllieni,  15 fed  o Ebrill , 1775.  Joshua  Thomas.’ 

24.  ‘ The  Head  of  the  Rock,  a Welsh  Landskip.  Being  a Prospect 
near  AbergwiUy  Palace,  the  Residence  of  the  Bishop  of  St.  David’s, 
in  the  neighbourhood  of  Carmarthen.  By  William  Williams  of 
Pembrokeshire,  late  of  St.  John’s  C'oUege,  Cambridge. 

London:  Printed  for  H.  Conant,  in  Fleet  St.  mdcclxxv.’ 

25.  ‘Amryw  Hymnau  Dymunol  a Pbrofiadol.  O Waitb  Harri 
Sion,  GerUaw  Pont  y Pvvl,  yn  Sir  Fynwy.  At  baun  y cbwanegwyd 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  J.  Thomas,  t.  378,  &c. 
t Gweler  rhif  6,  d.f.  1761. 

Î Yr  oedd  yn  cartrefu  yn  Llanllieni. 

§ Y mae  yn  debyg,  felly,  eu  bod  wedi  eu  lledaenu  gryn  lawer  ar  hyd  y 
wlad,  trwy  eu  hail  ysgrifenu,  y naill  gopi  o’r  llall,  cyn  eu  hargraffu. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


570 


[1775 


Pigion  o Hymnau,  o Waith  yr  awdwyr  hynottaf  ynyr  oes  bresennol. 
Y Trydydd  Argraffiad  Gydâ  Chwanegiadau. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  dros  y Cyhoeddwr  gan  J.  Ross. 
M,DCC,LXXV.’ 

26.  ‘ The  Worthines  of  Wales,  a Poem.  A true  note  of  the 
ancient  Castles,  Famous  Monuments,  goodly  Rivers,  fair  Bridges,  fine 
Townes,  and  Courteous  People,  that  I have  seen  in  the  Countrie  of 
Wales.  And  now  set  forth  By  Thomas  Churchyard. 

London,  Reprinted  from  the  Edition  of  1587,  for  Thomas  Evans, 
in  the  Strand,  London,  mdcclxxv.’* 

27.  ‘ Hymnau  a Chaniadau  Ysprydol.  Yn  Dri  Llyfr.  I.  Wedi 
ei  gasglu  o’r  Ysgrythyrau.  II.  Wedi  ei  gyfansoddi  ar  Destunau 
dwyfol.  ill.  Wedi  ei  barotoi  i Fwrdd  yr  Arglwydd.  Gan  Isaac 
Watts,  D.D.  Ac  a gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan  Dafydd  Jones, 
Cyfieithydd  y Salmau. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol-y-prior. 
m,dcc,lxxv.  [Pris  swllt  heb  ei  rwymo,  a 13c.  wedi  ei  rwymo.]  ’ 

28.  ‘ Caniadau  Kewyddion : sef  Carolau  Plygain,  a Cherddi  na 
buont  yn  Argraphedig  o’r  blaen. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  J.  Eddowes,  Gwerthwr  Llyfrau, 
wrth  y Ty-Marchnad.  MDCCLXxy.’ 

Y mae  iddo  ychydig  o linellau  blaenddodol  at  yr  ‘ Anwyl  Gymro,’ 
ac  wedi  ei  arwyddo  c Joan  Rhys.  Cefncoch  Chwefror,  20.  1775.’  Y 
mae  ‘ Joan  Rhys  ’ hefyd  ar  ddiwedd  pob  Cân  neu  Garol.  Gallwn 
dybio  mai  llyfr  lied  fychan  ydoedd,  o blegid  ni  ddaeth  un  cyfan  i’m 
llaw. 

29.  { Amddiffyniad  o’r  Eglwys  Grist’nogol  yn  Bedyddio  Plant 
Bychain : ynghyd  ag  Amlygiad  o’u  Hawl  Hwynt  i Gyfammod  a Duw 
ac  i Fedydd.  Yr  Ail  Argraffiad. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd,  gan  loan  Ross,  yn  Heol  Awst, 

M,DCC,LXXV.’ 

30.  ‘ Myfyrdodau  ar  Angau : neu  Alamad  am  Farwolaeth  Anghy- 
ffredin,  a ddigwyddodd  mewn  amryw  Fannau  o Gymru  y Blynyddau 
hyn  : Yn  mha  un  y desgrifir  Grym  Teimlad,  Cysuron  Rheswm,  a 
Buddugoliaeth  Ffydd.  Sef,  Teimlad  yn  gweithredu  Hiraeth  Cariad, 
Llwfrdra  a gwan  Obaeth ; Rheswm  yn  ceisio  bodloni  oddiwrth  Angen 
fod  Pethau  fel  y maent ; a Ffydd  hithau  yn  edrych  dros  y Cwbl,  a 
thrwy  ymddiried  yn  yr  Arglwydd,  yn  ymgysuro  ym  mhob  Cyflwr, 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1587. 


1776] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


571 


ac  yn  gwneud  Cyfeillach  o’r  Byw  a Marw.  Gan  William  Wil- 
liams. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Boss  yn  Heol-Awst,  lie  y gellir 
cael,  Pob  Dyn  ei  Physigwr  ei  hun.  Yr  ail  Argraffiad.  m,dcc,lxxv.’ 

31.  T 1 A View  of  Cader  Idris.  By  R.  Wilson.  1775.’ 

32.  ‘ Mesurwr  Cyffredinol,  &c.  Gan  Mathew  Williams, 
Philomath. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  Joan  Boss,  yn  Heol-y- Prior. 

M,DCC,LXXV.’ 

‘ At*  y Ddarllenydd  ’ o ‘ Langadock  Bhag.  22.  1774.’ 

33.  ‘ Account  of  Roman  Antiquities  in  Monmouthshire.  By 
John  Strange.  1775.’ 

Llyfryn  teneu  o 48  tudalen  4plyg  ydyw. 

34.  ‘ Observations  of  the  more  ancient  Statutes  of  the  Welsh 
and  other  Laws,  from  Magna  Charta  to  the  21st  James  1st,  with  an 
Appendix.  By  the  Hon.  Daines  Barrington,  Justice  of  the 
counties  of  Merioneth,  Carnarvon,  and  Anglesey,  1775.* 

35.  [‘  Egwyddorion  y Methodistiaid  : wedi  eu  tynu  allan  (air  yn 
air)  o Erthyglau  Eglwys  Loegr,  y rhai  ydynt  yn  cynnwys  athraw- 
iaeth  a ddylai  ^pawb  o aelodau’r  Eglwys  i gredu  ac  amddiffyn.  II. 
Nodau  i adnab'od  y Methodistiaid.  III.  Gweddi  dros  Aelodau  Eglwys 
Loegr. 

Oddiwrth  bob  Dallineb  calon,  gwared  ni,  Arglwydd  daionus.  Y 
Litani. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  yn  y Flwyddyn,  1775.’ 

‘ Llyfryn  12  tudalen  12plygj  ydyw.  Nid  ymddengys  ei  fod  yn  meddu  aw- 
durdod  Cymmanfa.’*] 

1776. 

1.  4 Histori  yr  Iesu  Sanctaidd,  yn  cynnwys  Hanes  byrr  o Enedig- 
aeth,  Bywyd,  Marwolaeth,  Adgyfodiad,  ag  Esgyniad  ein  Iachawdwr : 
Ynghyd  a Chasgliad  o Brophwydoliaethau,  Rhagddywediadau,  a 
Rhyfeddodau  perthynasol  iddo  ef,  a grybwyllir  am  danynt  yn  yr 
Ysgrythyr  Lan,  ac  yn  Ysgrifeniadau  y Cenhedloedd.  At  yr  hyn  y 
chwanegwyd,  Bucheddau  a Marwolaeth  yr  Efengylwyr,  &c.  Gan 
William  Smith,  A.M.  A gyfieithwyd  i’r  Iaith  Gymraeg,  allan  o’r 
ail  Argraphiad  yn  Saesonaeg,  ganDdafydd  Ellis,  Curat  Derwen, 
swydd  Ddinbych. 


Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 


572  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1776 

Trefiyw,  argraffwyd  gan  D.  Jones,  mdcclxxv.  Pris  Swllt.’  200 
tndalen  18plyg. 

2.  ‘Casgliad  o Bregethan,  ar  y Pyncian  mwyaf  sylweddol,  mewn 
Perthynas  i Fncliedd  ag  Ymarweddiad  Cristianogion.  Wedi  en  cyf- 
ieitlra  o waith  yr  Awduron  gorau  yn  saesoneg,  Gan  y Parchedig 
Evan  Evans,  Cnrad  Towyn  Meirionydd.  At  ba  rai  i cbwanegwyd, 
Annercb  i Bentenln,  yngbylcb  y Ddyledswydd  bwysfawr  o Addoliad- 
Tenlnaidd ; a Eforf  Weddi  i Denln,  o waith  P.  Doddridge,  D.D. 
Y Llyfr  I. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  J.  Eddowes.  Mdcclxxvi.’ 
Li2p!yg-] 

Y mae  rhagddalen  i’r  ‘Y  Llyfr  n/ yn  hollol  yn  yr  nn  geirian. 
Dyma  y gwaith  cyntaf  erioed  a gyhoeddwyd  yn  Gymraeg  yn  gyfrolan. 
Detholion  ydynt  o waith  Doddridge,  Watts,  &c.  Y mae  yn  nechreu 
‘ Y Llyfr  I.’  lythyr  Seisonaeg  o gyflwyniad  y Prydydd  Hir,  at  Syr 
W.  W.  Wynn,  yr  hwn  sy  ddernyn  cywrain  iawn;  ac  nid  yw 
ryfedd  na  chafodd  yr  awdwr  godiad  yn  yr  Eglwys,  gan  fel  y mae  yn 
cribo  mawrion  ac  nrddasolion  Seisonig  yr  Eglwys  Sefydledig  yng 
Hghymru.  Y mae  yr  nn  dnll  yn  cael  ei  arferyd  yn  yr  anerch  ‘ At  y 
Darllenydd  ’ yn  Gymraeg.  Cynnwysa  ‘ Y Llyfr  I.’  16  o Bregethan; 
a ‘Llyfr  n.’  12  o Bregethan;  yr  ‘ Annerch  i Bentenln;’  ‘Gweddian ;’ 
‘ Anghwanegiad,’  sef  dwy  bennod  o englynion,  ac  wrthynt  ‘ Evan 
Evans,  a’i  Cânt ;’  a ‘ Rhybndd  i’r  Darllenydd,’  yr  hwn  a gynnwys 
sylwadan  rhagorol  ar  orgraff  y Beibl  Cymraeg.*  Y mae  enwan  y 
tanysgrifwyr  yn  371,  yn  cymmeryd  474  o gopian. 

3.  ‘ Gardd  y Caniadan ; Ken  Lyfr  yn  cynnwys  ynddo  Garolan  a 
Cherddi  ar  amriw  Destnnan,  diddan  a difrifol.  Gan  Hngh  Jones, 
o Eaes-Glasen  ; Awdwr  y Myfyrdodan  ar  Dymhoran  y Flwyddyn.f 

Mwythig : Argraphwyd  gan  T.  Wood,  yn  y flwyddyn  1776. 
[Pris  6d.]  ’ 

Y mae  yn  cynnwys  84  o dndalenan  12plyg.J  Bn  T.  Wood  yn 
argraffydd  a golygydd  y Shrewsbury  Chronicle  am  29  o flynyddan. 
Bn  farw  yn  ddedwydd  Ebrill,  1801,  yn  55  oed. 

4.  * Fonr  cnrions  Private  Appeal  Cases  to  the  Honse  of  Lords 
relative  to  Llwynybrain  Estates  in  Carmarthenshire,  and  valuable 
Lands  in  Cardiganshire,  setting  forth  the  Clâims  and  Pedigrees  of 
various  members  of  the  Hughes,  Rice,  Griffith,  and  Howarth  families, 
with  the  decision  of  the  Judges  in  MSS.  1776.’ 

Y mae  yr  nchod  yn  werthfawr  i achyddion  Cymreig,  yn  perthynn 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1769. 

+ Gwel  rhif  3,  d.f.  1774. 
î Chçladgariur,  Awst,  1830,  t.  263. 


1776] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


573 


i diroedd  oddi  amgylch  Llanymddyfri,  yn  Reheudir  Cymru.  Ar- 
graffwyd  yn  anghyhoedd. 

5.  * Lleferydd  yr  Asyn  er  gwahardd  Ynfydrwydd  y Prophwyd. 
Sef  Copi  o lythyr  at  wr  urddasol,  a anfonodd  ei  was  i aflonyddu 
addoliad  Crefyddol. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans.  1776/ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.*  Yr  awdwr  ydoedd  Robert  Jones, 
Rhoslan.f  Y gwr  urddasol,  at  ba  un  yr  anfonwyd  yllythyr,  ydoedd 
rhyw  un  o foneddigion  Eifionydd,  ac  ar  y Rhoslan  y cynnelid 
y cyfarfod.  Atebwyd  y llythyr,  ond  barnwyd  yn  well  peidio  a’i 
gyhoeddi.J 

6.  ‘Casgliad  Byrr  o’r  Rbedegwr  Ysprydol,  a ysgrifenwyd  gan 
awdwr  Taith  y Pererin. 

Trefecca,  Argrapbwyd  yn  y flwyddyn  1776/ 

Cyboeddwyd  argraffiad  newydd  o hwn  yn  necbreu  y 19fed  ganrif, 
gan  un  Mr.  Hemingway  yng  Rghaerlleon,  a than  olygiad  Mr.  Thomas 
Roberts,  o Eonwm,  ger  Corwen,  a diweddar  o Lanelwy. 

7.  ‘ Y Creadur  ISTewydd  ynghrefydd  Crist : Gwedi  ei  osod  allan 
mewn  Pregeth.  Gan  William  Beferidge,  D.D.  gynt  Arglwydd 
Esgob  Llanelwy/ 

Trefecca:  Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  m,dcc,lxxvi. 

HJg13  Rid  yw’r  Llyfran  hwn  ar  werth,  ond  rhodd  ewyllysiwr  da  i 
grefydd  i’w  gydwladwyr/ 

8.  ‘ Dechreuad,  Cynnydd,  a Chyflwr  presennol  y Ddadl  rhwng  pobl 
America  a’r  Llywodraeth.  Gan  M.  D.  Gwedi  ei  gyfiaethu  er  budd 
i’r  Cymru. 

Trefryw.  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1776.  Pris  2 geiniog/ 

9.  i Dyledswydd  Dilys  ac  Anhepgor  Crist’nogion,  yr  Amser  en- 
bydus  hyn ; wedi  ei  ystyried  a’i  gymmell  mewn  cyfarchiad  gwresog. 
Gan  W.  Mason.  Ynghyd  â Rhagymadrodd  o Ganmoliaeth,  Gan  y 
Parchedig  Thomas  Coke,  L.L.D.  South  Petherton,  yug  Rgwlad  yr 
Hâf. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans,  1776.  [Pris  Dwy 
Geiniog,  neu  Ddeunaw  y Dwsin.]  ’ 

* Gwel  rhif  10,  d.f.  1770. 

+ Gwel  rhif  21,  d.f.  1775. 

Î Melhodistiaeth  Cymru , cyf.  ii.  t.  150. 


574 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1776 


Y mae  llythyr  o gymmeradwyaeth  yn  ei  ragflaenu,  gan  ‘ Thos. 
Coke,  South  Petherton,  Gwlad  yr  Hâf,  Chwefror  26,  1776  am  yr 
hwn,  gan  ei  fod  yn  Gymro,  y byddai  yn  briodol  crybwyll  yn  helaeth- 
ach.  Gan  hyny, 

Thomas  Coke,  LL.D.,  ydoedd  fab  i Bartholomew  Coke,  o Aber- 
honddu,  lie  y ganwyd  ef  Medi  9,  1747.  Ei  fam  ydoedd  Ann,  merch 
Thomas  Philips,  Ysw.,  o’r  Trosdref,  ychydig  i’r  tu  dwyreiniol  i’r  dref 
hòno.#  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  ysgol  ramadegol  neu  goleg  y 
dref  hòno,  ac  yng  Ngholeg  Iesu,  Rhydy chain,  lie  y cymmerodd  y 
radd  o LL.D.,  yn  1775,  pan  yn  28  oed.  Cafodd  guradiaeth  South 
Petherton,  lie  y bu  dair  blynedd,  pan  y daeth  yn  gefnogwr  gwresog 
i athrawiaethau  a threfn  deithyddol  Mr.  Wesley.  Yn  1782,  efe  a 
ddewiswyd  y waith  gyntaf  yn  llywydd  Cynnadledd  y Methodistiaid 
Wesleyaidd  yn  Iwerddon,  yr  hon  swydd  a lanwodd  am  tua  30 
mlynedd.  Yn  1784,  gwnaeth  ei  fordaith  gyntaf  i Ogledd  America, 
lie  yr  arosodd  hyd  1785,  yn  arolygu  cyfundeb  y Methodistiaid  Wes- 
leyaidd, o dan  yr  enw  o Esgob  yr  Eglwys  Eethodistaidd ; yng  nghyd 
ag  un  arall — Francis  Ashbury — a benodasid  gan  Mr.  Wesley  i’r 
swydd  ar  rym  ei  urdd  fel  offeiriad  neu  henuriad  o’r  Eglwys  Sefydled- 
ig ; a thrwy  y cyssylltiad  hwn,  a’r  drefn  o arolygiaeth  esgobawl  dros 
y Cynnadleddau  am  eu  hoes,  y mae  y cyfundeb  Wesleyaidd  yn  yr 
Unol  Daleithiau  yn  esgobawl,  o dan  yr  enw  ‘ Yr  Eglwys  Esgobawl 
Fethodistaidd.’  Yn  1786,  aeth  y Dr.  Coke  i’r  India  Orllewinol,  ac 
yna  croesodd  i Ogledd  America.  Gwnaeth  yn  y cwbl  naw  o for- 
deithiau  i sefydlu  ac  arolygu  cenadon.  Yn  1800,  efe  a sefydlodd 
genadau  Cymreig  Wesleyaidd  yng  Hghymru.  Yn  1801  efe  a dde- 
chreuodd  ei  Esboniad  ar  y Beibl,  yr  hwn  a orphenodd  yn  1807,  mewn 
chwe’  chyfrol.f  Dechreuwyd  cyhoeddi  talfyriad  o hono  i’r  Gymraeg 
yn  1804,  trwy  ganiatâd  y Doctor.  Y talfyrwyr  oeddynt  y Parchn. 
Owen  Davies  a John  Hughes,  awdwr  yr  4 Horae  Britannicae,’  a’r 
cyfieithydd  ydoedd  y Thomas  Roberts  [rhif  6]  a enwyd  uchod,  a’r  hwn 
oedd  yntau  y pryd  hyny  yn  weinidog  Wesleyaidd  ; a’r  argraffydd  oedd 
Mr.  Hemingway  o Gaerlledn,J  yr  hwn  a drodd  yn  fethdalwr  yn  ei 
fasnach,  wedi  ei  ddyfod  rywfodd  i ddiwedd  yr  Hen  Destament,  yn 
ddwy  gyfrol  4plyg.  Wedi  hyny  penododd  y Dr.  Coke  y Parch.  John 
Hughes  i’w  gyfieithu,  a’i  argraffu  yn  Llundain  gan  un  Paris,  o dan 
olygiad  Cymreig  un  Edward  Williams,  yr  hwn  oedd  ar  y pryd  yn 
argraffu  yn  Llundain  mewn  rhyw  swyddfa  Seisonig.  Hyd  ddiwedd 
yr  Efengylau  y cyfieithodd  Mr.  Hughes,  a chwech  rhifyn  yn  unig  a 
ddygwyd  allan  gan  Mr.  Paris.  Wedi  hyny  penodwyd  y Parch. 
David  Davies,  mab  y diweddar  Barch.  David  Davies,  Castell  Hywel, 
sir  Aberteifi,  yn  gyfieithydd,  a Mr.  John  Daniel,  Caerfyrddin,  yn 
argraffydd ; ac  felly  y daeth  allan  yn  rhywfodd,  yn  dair  cyfrol  4plyg.§ 

* Rhed  achau  y Dr.  Coke  fel  hyn  : — Thomas  Coke,  mab  Bartholomew  Coke, 
M.D.,  yr  hwn  oedd  y cyntaf  i sillebu  ei  enw  yn  Coke,  mab  Edward  Cooke, 
person  Llanfrynach,  ger  Aberhonddu,  mab  Henry  Cooke,  o Wern  Chwith,  yn 
sir  Faesyfed. — Jones’s  History  of  Breconshire. 

4 Eurgrawn  Wesleyaidd,  1817  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

Î Eurgrawn  Wesleyaidd,  1848,  t.  355. 

§ Eurgrawn  Wesleyaidd , 1849,  t.  164,  165,  194. 


1776] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


575 


Cyhoedodd  ‘ A Sermon  upon  Education,  preached  at  the  Anniversary 
of  a Public  School  at  Crewkern,  Somerset,’  1773;  ‘Address  to  the 
Inhabitants  of  Bristol  and  the  adjacent  Villages,’  1782  ; ‘ Ordination 
Sermon,  preached  at  Baltimore,’  1784;  ‘A  Sermon  on  the  Divinity 
of  Christ,  preached  at  Baltimore,’  yr  hon  a gyhoeddwyd  amryw 
weithiau  yn  Lloegr,  a chyfieithiad  o honi  a gyhoeddwyd  yn  Gymraeg; 

‘ A Discourse  on  the  Witness  of  the  Holy  Spirit ;’  ‘ Three  Funeral 
Sermons  on  the  death  of  Mr.  Wesley;’  un  ‘For  the  Rev.  Mr. 
Richardson ;’  ac  un  arall,  ‘ In  Memory  of  Mrs.  Hester  Ann  Rogers  ;’ 
‘Four  Sermons  on  the  Christian  Ministry,’  1798  ; ‘A  Discourse  on 
7th  Chapter  of  the  Epistle  to  the  Hebrews ;’  golygodd,  gyda  Mr. 
Ashbury,  y ‘ Book  of  Discipline  for  the  American  Methodist  Episcopal 
Church ;’  ‘ An  Address  to  the  Societies  in  England  on  the  Settle- 
ment of  Chapels,’  1795  ; ‘A  Statement  on  the  vexed  case  of  Dews- 
bury Chapel  in  Yorkshire,’  &c. ; ‘ Series  of  Letters  addressed  to  the 
Societies  against  the  Rev.  Melville  Horme,’  1810;  ‘Life  of  Wesley,’ 
yn  gyssylltiol  â Henry  Moore.  Golygodd  ail  argraffiad  diwygiedig 
o farddoniaeth  arwraidd  y Parch.  S.  Wesley  ar  ‘ Life  of  Christ;’ 

‘ History  of  the  West  Indies,’  yn  dair  cyfrol,  1808,  &c.  Dechreuodd 
weithiau  ereill ; ac  yn  wir  dechreuodd  argraffu  y ‘ Cottager’s  Bible ;’ 
ond  rhoddwyd  ef  i fyny  o eisieu  amser  a chefnogaeth.  Cyhoeddodd 
fynegiadau  cyfnodol  o amgylchiadau  y genadaeth  oedd  dan  ei  ofal  yn 
yr  India.  Ei  Attodiad  i’w  Esboniad  a gyhoeddodd  hefyd  yn  gyfrol 
ar  ei  phen  ei  hun,  o dan  yr  enw  ‘ The  Recent  Occurrences  of  Europe 
considered  in  Relation  to  such  Prophecies  as  are  now  fulfilling,  or 
remain  yet  to  be  fulfilled.’*  Bu  farw  y Dr.  Coke  ar  y môr,  ar  ei 
nawfed  fordaith  genadol,  yr  hon  oedd  i’r  India  Ddwyreiniol,  Mai  2, 
1814,  yn  67  oed.f 

10.  ‘Rhodd  Meistr  i’w  Brentis,  &c.  Wedi  ei  osod  allan  ar 
ddymuniad  y cywrain  a’r  dysgedig  Mr.  Lewis  Morris. 

Argraffwyd  yn  y Bala,  gan  John  Rowlands,  tros  William  Davies.’ 

11.  ‘ Pregeth  yn  erbyn  Enllib  a phob  Gogan-air.  Gan  Josiah 
Rees. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  dros  yr  awdwr  gan  J.  Ross.  1776. 
[Pris  Ceiniog.]  ’ 

12.  ‘Rhannau  Detholedig,  o’r  Salmau  Cân,  gyd  â’r  Ystyr  o 
honynt  o flaen  pob  Salm.  Wedi  eu  cymmwyso  i’w  canu  mewn 
Eglwysydd.  Gan  y Parch.  Hugh  Williams,  M.A.  Person  Aber- 
ffraw.  Y Salmau  Gweddiau  a ddylid  eu  canu  ar  y Peroriaethau 
Lleddfon ; a’r  Salmau  Mawl  ar  y Peroriaethau  Crason. 

Printiedig  gan  Peter  Hoey,  tan  lun  Mercury,  yn  Skinner-row,  ac 
ar  werth  gan  Mr.  Richard  Williams,  yng  Nghaernarfon.  1776.’£ 

* Dr.  Etherige’s  Life  of  Dr.  Coke. 

+ Life  of  Dr.  Coke , by  S.  Drew  ; Williams’s  Eminent  Welshmen.  [Am  yr 
Awdwr,  y Parch.  William  Mason,  gweler  rhif  26,  d.f.  1759.] 

Î Gwel  rhif  13,  d.f.  1773. 


576 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1776 


13.  ‘ Drych  Olwg  ar  Dir  Angof ; neu  Farwnad  y Pendefig  Mr. 
Philip  Williams,  Mab  y Pendefig  Mr.  John  Williams,  o Ben-arth,  yn 
Sir  Porganwg ; yr  hwn  a ymadawodd  a’r  Byd  hwn,  Awst  16  dydd, 
yn  17  oed,  yn  y flwyddyn  1775,  &c.  Gan  Dafydd  Williams,  o 
Sir  Forganwg, 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  yr  awdwr,  gan  E.  Evans. 
MDCCLXXVI.’ 

14.  * Ffarwel  Babel,  Groesaw  Ganaan  ; neu  Ychydig  o Hymnau  o 
Fawl  i Dduw  a’r  Oen,  ac  o Ddifyrwch  i Bererinion  Seion,  ar  eu 
Siwrneu  tuag  yno.  Gan  Rhys  Dafydd. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  yr  Awdwr,  gan  E.  Evans. 
M,DCC,LXXVL* 

Rhys  Dafydd  (=Rees  David)  oedd  bregethwr  ieuanc  a gyfododd 
gyda’r  Bedyddwyr  ym  Mhenyfai,  yn  sir  Forganwg.  Aeth  i Athrofa 
Bristol  yn  1772,  ac  yn  1775  aethi  wasanaethu  cynnulleidfa  yn  Lower 
Ormond,  yn  Iwerddon.  Yn  1776  dychwelodd  i Gymru;  wedi  hyny 
bu  yn  gwasanaethu  cynnulleidfaoedd  yn  Ffalmouth,  ac  yn  Ohace- 
water,  yng  Nghernyw,  ac  yn  fl.  1777,  efe  a ymsefydlodd  yn  Norwich, 
yn  sir  Norffolc,  lie  y bu  farw  yn  1788.* 

15.  ‘ Taith  y Pererin,  y Bummed  Ran ; neu  ychydig  Hymnau, 
o waith  Thomas  Dafydd,  yn  Sir  Gaerfyrddin.’ 

16.  f £Y  Frwydr  Ysprydol,  mewn  Casgliad  o Hymnau  Newydd, 
ar  amryw  Fesurau.  Gan  Morgan  Rhys,  a Thomas  Dafydd. 

Nid  oes  amseriad,  gwyneblen,  nac  enw  lie  ac  argraffydd  i’r  ddau 
uchod. 

[Nis  gall  fod  nemawr  o ammheuaeth  nad  yr  un  yw  hwn  â rhif  34,  d.f.  1774. 
Nid  oes  un  amseriad  wrtho ; ond  yr  wyf  o’r  farn  iddo  ymddangos  mor  gynnar 
a’r  fl.  1770.] 

17.  ‘Llythyr  y Gymmanfa  at'yr  Eglwysi,  yn  y flwyddyn  1776. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gàn  loan  Ross,  mdcclxxvi.’ 

18.  4 Hanes  Tair  Sir  ar  Ddeg  Cymru.  Yn  cynnwys  yspysiad 
helaeth  pa  fath  ydynt,  a pha  bethau  goreu  sy  ymhob  un  o honynt,  a 
pha  fath  bobl  sy’n  gwladychu  ynddynt,  a pheth  yw  Hyswiaeth  benaf 
Merched  ym  mhob  Sir ; pa  yd  a enllyn  sy  amla  a gorau  ymhob  un  o 
honynt,  a pha  le  mae’r  Ceffyleu,  Gwartheg,  Defaid,  Brethynoedd, 
Gweoedd,  Gwlaneni,  y Llieiniau  goreu  «ffcg  Nghymru,  &c.  At  yr 
hyn  y chwanegwyd  Tair  o Gerddi  Dwyniç  a Rhifedi  Plwyfydd  pob 
Sir  uwch  eu  Pennau. 

* Hanes  y Bedyddwyr , gan  J.  Thomas,  t.  313  ; Hanes  y Bedyddwyr , gan  D. 
Jones,  t.  555. 


1770] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


577 


Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh,  Gwerthwr  Llyfrau.’ 

Barddoniaeth  ydyw,  ac  yn  ei  ddiwedd  y mae  ‘ Dafydd  Thomas  ai 
Cant.’  Ymddengys  mai  wrth  yr  ail  argraffiad  hwn  y rhoddwyd  yr 
enw  fel  yna  yn  llawn,  gan  nad  oes  ond  ‘ D.  T/  wrtho  yn  yr  argraff- 
iad cyntaf.* 

19.  * Britannica  Antiqna  Illnstrata : or,  The  Antiquities  of  Ancient 
Britain  derived  from  the  Phenicians,  byAylett  Sammes  of  Christ 
Colledge,  Cambridge.  1776/ 

[Y  mae  yn  bur  ddilys  genyf  mai  argraffiad  1676 — can  mlynedd  gyfan  yn  ol 
— yw  yr  argraffiad  sydd  yn  cael  ei  gofrestru  yma.] 

20.  ‘ The  Worthiness  of  Wales,  a Poem.  A true  note  of  the 
Auncient  castles,  famous  monuments,  goodly  rivers,  fair  bridges,  fine 
townes,  and  courteous  people,  that  I have  seen  in  the  noble  countrie 
of  Wales,  and  now  set  forth  by  Thomas  Churchyard. 

London.  1776/  8vo. 

Ymddengys  y daeth  galwad  am  argraffiad  arall  o hwn  yn  fuan  ar 
ol  y Hall,  yn  gwneyd  y trydydd  argraffiad.  f 

21.  ‘ Pregeth  yn  erbyn  Enlhb  a phob  Gogan-air.  Gan  Josiah 
Rees. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  dros  yr  awdwr  gan  J.  Ross,  mdcclxxvi. 
[Pris  Tair  Ceiniog.]  * 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,  un  yn  nechreu  y flwyddyn,  yr  hwn 
werthwyd  yn  fuan,  a’r  Hall  cyn  diwedd  y flwyddyn.  J 

22.  ‘ Marwnad  Dafydd  John,  o BwH-y- March.  Yr  hwn  a ym- 
adawodd  â’r  Byd  EbriU,  1776.  Ac  hefyd,  Marwnad  John  Dafydd,  o 
Benhenrhyw,  ym  Mhlwyf  Llanwnio,  Yr  hwn  a ymadawodd  â’r  Byd 
Mai  1776.  Gan  William  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  Joan  Ross/ 

23.  ‘ Marwnad  Mr.  Evan  WiHiams  o Eaesgenffordd,  yn  agos  i’r 
Garth,  yn  Sir  Erecheiniog : Wr  onest,  cymmwynasgar,  a duwiol,  ae 
a foddodd  yn  yr  Afon  Gwy,  yr  11  o Fedi,  1776 ; o ddeutu  canol  oed : 
ac  a adawodd  ar  ei  ol  Wraig,  a Mamynghyfraith  hiraethlon  j roesaw- 
gar,  hefyd  a ffyddlon  i hoU  Eglwys  Dduw.  At  ba  un  y chwanegwyd 
Hymn,  ar  Don  newydd,  A gymmerwyd  o Synagog  yr  Iuddewon : 
Yr  Hymn  a genir  arni  yn  Satsoneg  sy’n  dechreu  fel  hyn,  “ The  God 
of  Abr’am  praise,  &c.”  Gam  William  Williams. 

* Gwel  rhif  6,  d.f.  1750. 

t Gwel  rhif  3,  d.f.  1587  ; rhif  26,  d.f.  1775 ; a hwn  yma. 

Î Gwel  rhif  11  uchod. 


66 


578  LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY.  fl776 

Aberhonddu,  Argraphwyd,  dros  yr  Awdwr,  gan  E.  Evans,  &c. 
MDCCLXXVI.’ 

Awdwr  yr  Hymn  ydoedd 

Thomas  Olifer  neu  Oliver,  yr  hwn  a anwyd  ym  mhlwyfTre- 
gynon,  yn  sir  Drefaldwyn,  yn  1725.  Efe  a ymnnodd  â Mr.  Wesley 
yn  ienanc.  Yn  1753  efe  a benodwyd  i’r  gwaitb  teitbiol,  nen  y 
weinidogaetb,  a bn  yn  llafnrio  lawer  o flynyddoedd  yn  Lloegr, 
Ysgotland,  a’r  Iwerddon.  Wedi  byny  sefydlwyd  ef  yn  Llnndain, 
fel  golygydd  y wasg.  Cyboeddodd  lnaws  o draethodan,  y rban 
fwyaf  o natnr  ddadlenol,  nn  o ba  rai  sydd  wedi  ei  gyboeddi  yn 
Gymraeg,  sef  ‘ Cyflawn  Wrthbrawf  i’r  Atbrawiaetb  o Barbad  Diam- 
modol  mewn  Gras.’  Bn  farw  yn  Llnndain  yn  1799,  yn  74  oed.* 

24.  ‘Canwyll  y Cymry;  sef  Gwaitb  y Parchedig  Mr.  Rees 
Prichard,  M.A.  Gynt  Eicer  Llanymddyfri.  Tbe  Welshman’s 
Candle:  or  tbe  Works  of  tbe  Reverend  Mr.  Rees  Pricbard,  M.A. 
Sometime  Vicar  of  Llandovery. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  Joan  Ross,  yn  Heol-y-Prior. 
MDCCLXXLVI.’ 

Dyma  y degfed  argraffiad  i’w  gofrestrn,  eryrbaid  eifod  yr  16fed,  o 
leiaf.f 

25.  ‘ Bngeilgerdd.  Yr  ail  yn  yr  Iaitb  Gymraeg.  Gan  Edward 
Richard. 

Argrapbwyd  yn  y Mwythig  gan  J.  Orm.  mdcclxxvi.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,  tybygid,  nen  yr  argraffiad  cyntaf  o’r 
ail  gerdd.J 

26.  ‘The  Lands  of  Reynoldstone,  Private  Appeals  of  Several 
Members  of  tbe  Phillips,  Allen,  and  Hancorn  Families,  concerning  a 
Mortgage  on  this  Estate,  with  tbe  decree  of  tbe  Ho.  of  Lords. 
1776.’ 

Argraffwyd  yr  ncbod  yn  gyfrinacbol. 

27.  [‘  Addysg  ynghylch  Bedydd-Esgob. 

Llundain : A argrapbwyd  i J.  Rivington,  Gwerthwr  Llyfran  i’r 
Gymdeithais  er  cynhyrchn  Gwybodaetb  Cristianogol,  ym  Monwent 
St  Paul,  H 62.  mdlxxvi.’ 

Traith  12plyg  o 16  tudalen  ydyw.] 

* Eurgrawn  Wesley aidd,  1811,  t.  3-9,  37,  74-89,  109-114 ; Williams’s  Eminent 
Welshmen. 

t Gwel  rhif  1,  d.f.  1646  ; rhif  2,  d.f.  1670  ; rbif  6,  d.f.  1672 ; rbif  1,  d.f. 
1681  ; rhif  12,  d.f.  1741 ; rhif  1,  d.f.  1721 ; rhif  25,  d.f.  1725  ; rhif  19,  d.f.  1766  ; 
rhif  16,  d.f.  1770  ; a hwn  yma. 

Í Gwel  rhif  10,  d.f.  1765. 


1777] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


579 


1777. 

1.  ‘Myfyrdodar  Ddamhegion,  a Gwyrthiau  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  &c.  Gan  Mr.  Hugh.  Jones,  o Faesglasau,  yn  agos  i Ddinas 
Mawddwy. 

Mwythig,  Llythyrwyd  gan  T.  Wood,  yn  y flwyddyn  1777.  [Pris 
6d.]  ’ 84  tndalen  8plyg. 

2.  ‘Goruahafiaetli  a Llawenydd  y Gwir  Gristion,  gan  Thos. 
Williams. 

Argraffwyd  yn  Nhrefriw.’ 

3.  ‘Y  Gyssylldiad  rliwng  Ffydd  aclmbol  a Gweithredoedd  da, 
mewn  Pregeth  ar  Titns  iii.  8,  Gan  y Parch.  John  Hallward, 
A.M.  Ficar  Shawbnry,  yn  Sir  y Mwythig,  &c. 

Mwythig  Argraphwyd.’ 

4.  ‘Duw-dod  Iesu  Grist,  hTen  Atteb  i’r  Gofyniad  a wehr  yn 
Matt.  xvi.  13,  14,  15.  a gynnwysir  mewn  Pregeth  ar  y geiriau  hynny. 
0 waith  y Parchedig  Evan  Hughes,  Curate  Llanfihangel  y Pennant, 
yn  Sir  Gaernarfon. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam,  gan  R.  Marsh  Gwerthwr  Llyfrau ; 
Lie  yr  argrephir  pob  math  o Lyfrau  &c.  yn  y môdd  mwya’  hardd  a 
buan,  ac  am  y Pris  issa.  1777.’  [16plyg:  32  tudalen.] 

[Yn  canlyn  y Bregeth  y mae  ‘ Hymn  gyfattebol  i’r  Athrawieth  a gynnwysir 
yn  y Text,  yn  dangos  allan  Dduw-dod,  Mawrhydi  a Gogoniant  ein  Harglwydd 
a’n  Iachawdwr  Iesu  Grist.’  Cynnwys  y llyfryn  32  tudalen  16plyg.] 

Gwr  o Ddeheubarth  oedd  Mr.  Hughes.  Yr  oedd  yn  ddyn  o 
faintioli  corfforol  mwy  na’r  cyffredin,  ac  am  hyny  adnabyddid  ef  wrth 
yr  enw  Hughes  Fawr.  Yr  oedd  yn  rhagori  llawer  yn  ei  ddawn  ar 
weinidogion  yr  Eglwys  yng  Ngwynedd  y pryd  hyny.  Ymddengys 
fod  llawer  o Fethodistiaeth  Llangeitho  yn  ei  ysbryd.  Pan  oedd  Mr. 
John  Edwards,  gynt  o Bias  yng  Nghaerwys,  awdwr  ‘ Y Cyfarwyddyd 
Profedig,’  mewn  trallod  crefyddol,  aeth  at  Mr.  Hughes,  i ofyn  iddo 
beth  a wnai,  efe  a’i  hannogodd  i ymuno  a’r  Methodistiaid.*  Yr  oedd 
un  o ysgolion  Mr.  G.  Jones,  Llanddowror  yn  ei  blwyf,  pan  oedd  yn 
Llanfihangel,  yn  cael  ei  chynnal  gan  un  Mary  Gough,  i’r  hon  y mae 
yn  rhoi  cymmeriad  da  fel  ysgolfeistres,  ac  yn  dymuno  am  barhâd  o’r 
ysgol,  mewn  llythyr  at  Mr.  Jones,  amseredig  Medi  27,  1773. 

5.  ‘ Ystyriaethau  ynghylch  Diwedd  Amser,  neu’r  Dychrynadwy 
arwyddion,  a rhyfeddodau  a fydd  yn  y dydd  diweddaf,  &c.  Gau 
Hugh  Jones,  Llangwm. 

Bala,  argraffwyd  tros  Wm.  Davies. 

* Goleuad  Cymru , 1826,  409. 


580 


LLYFRYD  DI AETH  Y CYMRY, 


[1777 


6.  ( Temphum  Experientise  Apertum ; Neu  Ddrws  Society  Profiad, 
wedi  ei  agor  o led  y pen,  fel  y gallo  y sawl  a chwennych  edrych  i 
mewn  : Mewn  saith  Dialog,  ar  ddull  o ymddiddan  rlrwng  Theophi- 
lus  ac  Eusebius.  Gan  Wm.  Williams. 

Aberbonddu,  Argraphwyd  dros  yr  Awdwr  gan  E.  Evans.  1777.’ 

7.  * Llytbyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y Flwyddyn  1777. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol-y-Prior. 

MDCCLXX  VII . ’ 

8.  1 Llytbyr  o annercb  at  Ieuengctyd  Cymru,  i geisio’r  Arglwydd 
tra  gellir  ei  gael  ef,  yn  awr  ym  mlodeu  eu  Dyddiau.  Lie  yn  fyr  y 
dangosir,  Yn  Gyntaf,  Am  fawr  drueni  y Bobl  ieuaingc  bynny  sy’n 
cael  eu  gadael  beb  eu  dal  yn  rbwyd  yr  Efengyl  yn  y dyddiau 
diweddaf  byn.  Yn  Ail,  Breintiau’r  Bobl  ieuaingc  y rbai  y mae  yr 
Arglwydd  ein  Duw  ni  yn  eu  galw  atto,  gan  eu  gosod  yn  ei  winllan 
ym  moreu-ddydd  eu  ieuengtyd.  Gan  loan  Tomas:  Gweinidog 
yr  Efengyl. 

Trefecca:  Argrapbwydyn Flwyddyn  1777.  (Prise*?.)’  [12plyg.] 

9.  ‘ Y Psalter,  neu  Psalmau  Dafydd,  yn  Gymraeg,  gyda’r 
Catechism,  &c. 

Argraffwyd  yn  Ngwrecsam,  gan  B.  Marsb.’ 

10.  ‘Drycb  y dyn  Maleisus,  neu  Bregetb  yn  dangos  yspryd 
cbwerw  ffyrnig  y dyn  maleisus  yn  y byd  bwn,  &c.  Gan  T.  Evans, 
Vicar  Llangamarcb. 

Mwythig.’* 

11.  * Cbweeb  ar  Hugain  o Lytbyrau  ar  Destynau  Crefyddol. 
Gan  Omicron.  Wedi  newydd  ei  gyfieitbu  o’r  Saesonaeg  i’r 
Cymraeg,  er  Budd  i’r  Cymry.  Gan  William  Davies.  At  ba  un 
y cbwanegwyd  ycbydig  Hymnau  ar  amryw  fesurau,  i’w  canu  yn 
gyboeddus. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Eoss,  yn  Heol-y-Prior. 
MDecLxxvn.’  208  tudalen  12plyg. 

[OmcRON,  awdwr  y Llythyrau  byn,  ydoedd  y Parcbedig  John  Newton,  o 
Olney,  cyfaill  mynwesol  y bardd  Cowper.  Ganwyd  ef  yn  Llundain  yn  1725  ; 
urddwyd  ef  ar  guradiaeth  Olney,  yn  swydd  Buckingham,  yn  1764  ; a bu  farw 
yn  rheitbor  St.  Mair  Woolnoth,  yn  Llundain,  yn  1807.  Pan  yn  gwasanaetbu 
Olney  daeth  yn  gydnabyddus  â’r  bardd  a nodwyd,  a cbyboeddasant  rhyng- 
ddynt  yr  Emynau  a elwir  yr  ‘ Olney  Hymns.’  Ym  mbbtb  ei  gyfansoddiadau 
ereill  gellir  nodi : — * Review  of  Ecclesiastical  History  ‘ Cardiphonia  ‘ The 
Messiah,’  a.r.c.] 


[Gwel  rbif  9,  d.f.  1747.] 


1777] 


LLY  FRYDDIAETH  Y CYMRY. 


581 


12.  ‘Casgbad  o’r  Galwad  i’r  Annychweledig.  Esaia  45.  22. 
Trowch  eich  wynebau  attaf  fì,  boll  gyrau’r  ddaear,  fel  y’ch 
achuber : — canys  myfi  wyf  Dduw,  ac  nid  neb  arall.  Ezeciel  18. 
21,  22.  Os  yr  anmrwiol  a ddychwel  oddi  wrtb  ei  boll  becbodau  y 
rbai  a wnaeth, — efe  gan  fyw  a fydd  byw, — Ni  cbofìr  iddo  yr  boll 
gamweddau  a wnaetb. 

Eutftccy : Argrapbwyd  yn  y Flwyddyn,  m,dco,lxxyii. 

fcT  Nid  yw  y Llyfran  bwn  ar  wertb,  ond  rbodd  Ewyllysiwr  da  i 
Grefydd  i’w  gyd-wladwyr.’ 

Yr  oedd  bwn  yn  drydydd  waitb  o gyboeddiad  y ‘ Galwad,  * &c.f 
gan  R.  Boston.* 

[Ai  Tre/ecca  a olygir  wrtb  y llythyrenau  cyfriniol  Eutftccy  ?\  Kid  oea  tin  ar- 

Sraffeb  ar  y diwedd,  na  rhagymadrodd  ar  y dechreu  ; ond  decbreua  y llyfryn  (yr 
wn  a gynnwys  36  tudalen  12plyg)  ar  gefn  dalen  yr  enw.] 

13.  ‘ Ymadroddion  Bucbeddol  yngbylcb  Marwolaetb.  0 Waitb 
Doctor  Sherlock.  A gyfieitbwyd  i’r  Gymraeg  gan  Tbomas 
Williams,  A.M.  Yr  ail  Argrapbiad,  Wedi  ei  ddiwygio  o amryw 
Feiau,  a cbam-yspeliadau  oedd  yn  yr  Argrapbiad  cyntaf. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  tros  J.  Evans,  gan  E.  Evans : Lie 
gellir  cael  argrapbu  pob  matb  o Gopiau  ar  Bapur  a Llytbyren 
newydd.  1777.’  [12plyg.j 

14.  * Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Argrapbwyd  yn  y Mwytbig,  gan  S.  Prys.’  12plyg. 

15.  ‘British  Remains;  or  A Collection  of  Antiquities  relating  to 
tbe  Britons : Comprehending,  i.  A Concise  History  of  the  Lords 
Marchers  ; their  Origin,  Power,  and  Conquests  in  Wales.  H.  Tbe 
Arms  of  tbe  Ancient  Nobility  and  Gentry  of  North  Wales,  m.  A 
Letter  of  Dr.  Lloyd,  Bishop  of  St.  Asaph’s  concerning  Jephrey  of 
Monmouth’s  History,  iv.  An  Account  of  tbe  Discovery  of  America, 
by  tbe  Welsh,  more  than  300  years  before  tbe  Voyage  of  Columbus, 
v.  A Celebrated  Poem  of  Taliesin,  translated  into  Sapphic  verse. 
Tbe  whole  selected  from  original  MSS.  and  other  authentic  Records. 
To  which  are  also  added,  Memoirs  of  Edward  Llwyd,  Antiquary. 
Transcribed  from  a Manuscript  in  tbe  Museum,  Oxford.  By  tbe 
Rev.  N.  Owen,  Jun.  A.M.  Sparsa  Coegi. 

London,  Printed  for  J.  Bew,  in  Pater-Noster-Row.  1777.*  [8vo.] 

Nicholas  Owen,  ieuangaf,  ydoedd  fab  i’r  Parcbedig  Nicholas 
Owen,  person  Llandyfrydog,  yn  sir  Fon.  Cafodd  fywoliaetb  Bot- 
twnog  a Mellteyrn,  yn  Lleyn,  sir  Gaernarfon,  tua’r  fl.  1799,  a bu  yn 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1677 ; rhif  1,  d.f.  1751 ; a hwn  yma. 


582 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1777 


ei  dal  hyd  ei  farwolaeth,  yn  1812,  yn  o ddeutu  65  oed.  Yr  oedd  yn 
byw  ym  Mangor,  yn  ammhriod,  ac  yn  talu  ymweliad  achlysurol  i’w 
blwyfau,  gan  gadw  cur  ad.  Cynnwysa  y llyfr  hanes  am  ddargan- 
fyddiad  America,  gan  y Madogiaid ; llythyr  ‘ Morgan  Jones,  the 
son  of  John  Jones  of  Bassaleg,  near  Newport,  in  Monmouthshire,1 
amseredig  yn  1 New  York , March  10,  1685-6  llythyr  Charles  Lloyd, 
Dolobran,  at  ei  gefnder,  amseredig  ‘ 8 M.  14  Day  yn  ol  dull  y 
Crynwyr,  un  o ba  rai  oedd  C.  Lloyd  ; ac  hefyd  ‘ Copy  of  Dr.  Plott’s 
Account  of  an  ancient  Discovery  of  America,  from  Wales.’  Y mae 
hefyd  ynddo  farddoniaeth  Taliesin,  gan  y Parch.  David  Jones, 
1 Yicar  of  Llanfair  Dyffryn  Clwyd,  in  Denbighshire.  A.D.  1580.’ 

16.  1 Cydymmaith  yr  Allor.  Cyfieithedig  gan  L.  E. 

Mwythig.  Argraffwyd  gan  Stafford  Prys.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  bummed  argraffiad.* 

17.  ‘ The  British  Language  in  its  Lustre,  Or  a Copious  Diction- 
ary of  Welsh  and  English.  Containing  many  more  British  Words 
than  are  in  Dr.  Davies’s  Antiqua  Linquee  Britannicee  Dictionaryum 
Duplex.  Eirst,  Explaining  the  hard  British  Words,  by  more 
familiar  Words  in  the  same  tongue,  very  useful  for  all  such  as  do 
desire  to  understand  what  they  read  in  that  Language.  Secondly, 
Shewing  the  proper  English  to  every  British  Word,  and  consequently 
The  true  Way  of  Spelling  all  Words  in  both  Languages.  Ampli- 
fied With  the  Geographical  Names  of  Countries,  Counties,  Cities, 
Towns  and  places  in  Great  Britain,  (and  some  beyond  Sea)  in 
Ancient  British  and  Present  English.  Whereunto  are  added,  Plain 
and  easy  Directions  to  Welshmen,  for  the  true  Pronouncing  of  the 
English  Tongue,  by  a Short  Introduction  in  the  British  Language. 
With  the  Proper  Use  or  Signification  of  all  Accents,  Points,  or 
Stops,  as  now  used  in  the  British  and  English ; being  Necessary  to 
be  understood  by  every  Deader.  Compiled  by  the  Great  Pains  and 
Industry  of  Thomas  Jones. 

Shrewsbury : Printed  by  Stafford  Prys,  Bookseller,  in  the  Year 

1777.’ 

Y mae  hwn  yn  ail  argraffiad. f Y mae  iddo  wyneb-ddalen 
Gymraeg,  yr  hon  sydd  yn  gyfargraff  o un  yr  argraffiad  cyntaf, 
gydag  ychydig  o wahaniaeth  dibwys,  gan  mwyaf  yn  waethygiad, 
lie  y dylasai  fod  yn  wellâd,  agos  i gan  mlynedd  ar  ol  yr  argraffiad 
arall.  Yr  ydys  wedi  cael  llawer  esiampl  o lyfrauyn  cael  eu  gwaeth- 
ygu  trwy  argraffiadau  diweddar,  rhagor  eu  hen  argraffiadau  boreuaf. 

* Gwelrhif  3,  d.f.  1715;  rhif  4,  d.f.  1752;  rhif  11,  d.f.  1762;  rhif  5,  d.f. 
1770  ; a hwn  yma. 

t Gwel  rhif  3,  d.f.  1688.  [Yn  hytrach,  trydydd  argraffiad;  yr  ail  yw  rhif 
1,  d.f.  1760.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


583 


1777] 


18.  ‘ Trial  of  the  Bishop  of  Bangor  for  a Biot,  &c.  Before  Mr. 
Justice  Heath  at  the  Assizes  at  Shrewsbury,  July,  1777.’  8vo. 

Yr  Esgob  More  oedd  y troseddwr  hwn. 

19.  ‘Pregeth  ynghylch  Rhodio  gyda  Duw.  0 Waith  yParchedig 
Mr.  George  Whitfield,  A.B.  Yr  Ail  Argraffiad.*  At  yr  hyn  y 
chwanegwyd  ychydig  o Hymnau  gan  Nathaniel  Williams,  o 
Lanwinio. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Eoss.  1777.’ 

20.  If  1 Prysur  wahoddiad  mewn  Crist’nogol  Gariad,  at  bawb  i 
droi  at  Yspryd  Crist  ynddynt  eu  hunain ; fel  ag  y delont  i iawn 
ddeall  Pethau  Duw,  a chael  eu  nerthu  i’w  wasanaeth  ef  yn  gym- 
meradwy,  &c.  Gan  Benjamin  Holmes. 

Caerfyrddin,  argraphwyd,  dros  y cyfieithydd  gan  J.  Daniel,  yn 
Heol-y-farchnad  isaf.’ 

Y mae  enw  ‘ Job  Thomas,’  wrth  ei  1 Eagymadrodd,’  fel  cyfieith- 
ydd, yr  hwn  oedd  Grynwr,  o Langadog,  sir  Gaerfyrddin.  Y mae 
yn  ail  argraffiad  ac  yn  ail  gyfieithiad.f 

21  ► ‘ Welch  Piety : or,  a further  Account  of  the  Circulating  Welch 
Charity  Schools,  from  Michaelmas,  1776,  to  Michaelmas,  1777.’ 

Ehoddwyd  100  o’r  uchod  yn  anrheg  i lyfrfa  y ‘ Gymdeithas  er 
Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol,’  gan  Mrs.  Bevan,  o Lacharn.  ^ 

22.  If  ‘ Gwin  i*r  Diffygiol,  o’r  Winwydden  oreu.  Neu  ychydig 
Hymnau  wedi  eu  cymeryd  allan  o’r  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  er 
diddanwch  i’r  pererinion  ar  eu  taith  tua  Mynydd  *Sion.  Gan 
Dafydd  William. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  loan  Daniel.’ 

[Yn  y wedd  ganlynol  y saif  yr  enw  yn  fy  adysgrif  i : — ‘ Gwin  i’r  Diffygiol, 
o’r  Wmwydden  Orau  : Neu,  Ychydig  o Hymnau,  wedi  eu  cymmeryd  allan  o’r 
Ysgrythurau  Sanctaidd,  er  Diddanwch  i’r  Pererinion  ar  eu  Taith  tu  a Mynydd 
Sion.  Gan  Dafydd  Wiliam.  Caerfyrddin,  argraffwyd  tros  yr  A wdwr,  gan 
John  Daniel,  yn  Heol  y Breni»,  lie  y gellir  cael  ar  Werth  (pris  3c.)  Hymnau  a 
Chaniadau  Efangylaidd  : o Waith  John  Sanders,  o Blwyf  Penbre  yn  Sir  Gaer- 
fyrddin.’ Llyfryn  o 12  tudalen  16plyg,  heb  ddyddiad,  ydyw.  Ymddengys  ei 
fod  wedi  ei  gynamseru  o gylch  deng  mlynedd  ; canys  gwelir  ei  gyhoeddi  ar  ol 
Hymnau  a Chaniadau  John  Sanders,  ac  nid  ymddangosodd  y cyfryw  dan  y fl. 
1786.] 

23.  1 Marwnad  o Goffadwriaeth  am  Farwolaeth  Mr.  David  Jones 
o’r  Hafod,  gynt  o Gayo  ; Cyfieithydd  Salmau  a Hymnau  Dr.  Watts. 
Yr  hwn  a ymadawodd  o’r  byd  hwn  y 30  o Awst,  yn  y flwyddyn  o 
oedran  ein  Harglwydd  1777.  Gan  J.  T.  Gweinidog  yr  Efengyl.’ 

* Gwel  rhif  14,  d.f.  1752. 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1746. 


584  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1777 

Y J.  T.  liwn  ydoedd  y Parch.  John  Thomas,  gynt  o Eaiadr  Gwy 
a’r  Cae  Bach,  yn  sir  Paesyfed. 

24.  ‘Marwnad  y Parchedig  Mr.  Miles  Harries,  o Drosnant,  ger- 
llaw  Pont-y-pwl,  yn  Sir  Pynwy.  Yr  hwn  a orphenodd  ei  Yrfa  y 
cyntaf  o fìs  Tachwedd,  yn  y Flwyddyn  1776,  yn  y 76  o’i  Oedran. 
Gan  David  Jones. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Eoss,  1777.’ 

25.  1 Ductor  Nuptiarum : neu  Gyfarwyddwr  Priodas.  Mewn 
dull  o ymddiddan  rhwng  Martha  Pseudogam,  a Mary  Eugamus,  ill 
dwyoedd  ar  y cyntaf  yn  proffesu  duwioldeb,  ond  y naill  wedi 
gwrthgilio,  yn  priodi  yn  ol  y Cnawd  ; a’r  Hall  yn  dal  at  Eym  Duw- 
ioldeb, yn  priodi  yn  Ofn  yr  Arglwydd.  Yn  dri  ymddiddan,  &c. 
Gan  W.  Williams. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  yr  Awdwr,  gan  E.  Evans ; lie 
gellir  cael  argraphu  pob  math  o Gopiau  ar  Bapur  da  a Llythyren 
newydd.  1777.’ 

26.  1 Traethawd  ar  Eywyd  Pfydd,  gan  W.  Eomaine,  Periglor  y 
Fonachlogddu  (Black-fry ars),  a Lecturer  St.  Dunstan,  yn  Llundam. 
A Gyfleithwyd  gan  loan  Tomas,  trwy  ganiatad  yr  Awdwr. 

Liverpool : argraphwyd  yn  Heol  y Morfa,  m,lcc,lxxvii.’ 

William  Eomaine  a anwyd  yn  Hartlepool,  Durham,  yn  1714. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Ngholegau  Hertfford  ac  Eglwys  Crist, 
yn  Ehydychain.  Bu  yn  Uafurio  beth  amser  yn  Bootle,  Cumberland. 
Yn  1748,  cafodd  ddarhthwriaeth  St.  Botolph,  Llundain  ; a’r  flwydd- 
yn ganlynol,  gwnaed  efyn  ddarlithydd  St.  Dunstan-in-the-West;ao 
yn  1750,  penodwyd  ef  ynbregethwr  yn  St.  George,  Hanover  Square. 
Yn  fuan  wedi  hyny  dewiswyd  ef  yn  Broffesor  Seryddiaeth  Gresham. 
Cafodd,  yn  1764,  fywoliaeth  St.  Ann,  Blackfriars,  lie,  gyda  St. 
Dunstan,  a wasanaethwyd  ganddo  hyd  ei  farwolaeth.  Y gwaith  uchod 
yw  un  o’i  brif  weithiau.  Yr  oedd  yn  nodedig  o boblogaidd  fel 
pregethwr,  ac  yn  gefnogydd  gwresog  i Mr.  Whitfield  a’r  Method- 
istiaid,  heb  droi  allan  o’r  Eglwys.  Ato  ef  yr  elai  Methodistiaid 
Calfinaidd  yr  oes  hòno  i gymmuno.  Bu  farw  yn  1795,  yn  81  oed.* 

27.  Samson’s  Hair,  An  Eminent  Eepresentation  of  the  Church  of 
God : in  two  parts.  To  which  is  added,  two  Sermons : First  Shew- 
ing, The  Evil  Nature,  and  Hurtfull  Effects  of  Unbelief.  Second,  of 
God’s  Subduing  and  Keeping  under  the  Strong  Corruptions  of  his 
People : And  Healing  them.  By  Edmund  Jones : Minister  of  the 
Gospel. 

Trevecka : Printed  in  the  Year  m,dcc,lxxvh.’ 

* Maunders  Biographical  Treasury. 


1777] 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMBY. 


585 


28.  ‘ Ymddiddan  rlrwng  Siopwraig  a gwraig  yr  Hwsmon.  Gan 
Thomas  Edwards.*  1777.’ 

29.  ^ ‘ Diferion  o Efynnon  Iachawdwriaeth  Hymnau  gan 
Dafydd  Williams. ’f 

30.  * Gorfoledd  ym  Mebyll  Seion.  Ail  Ban.  Neu  ychydig  o 
Hymnau  Efengylaidd,  Wedi  eu  cymmeryd  allan  o amryw  Destynan 
o’r  Ysgrythyrau  Sanctaidd.  Wedi  eu  hamcanu  i’r  Diben  o ddi- 
ddanu’r  gwan  Feddwl,  y sydd  ar  ei  Daith  tua’r  Jerusalem  Newydd, 
Gwir  Noddfa’r  Gwaredigion,  &c.  Gan  Dafydd  Wiliam,  gynt  o 
Landeilo  Tal  y Bont,  yn  Sir  Forganwg,  yn  y 59  o’i  oedran,  a thri 
Mis. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr  gan  J.  Boss,  yn  Heol  y 
Prior ; ac  ar  werth  gan  Thomas  Maurice.  1777.  [Pris  Dwy 
Geiniog.]  ’ 

Darfu  i’r  awdwr  wneyd  cyfansoddiad  neu  gyfieithiad  Seisonaeg 
o’r  uchod. 

81.  ‘ Casgliad  o Hymnau  neu  Crist  yn  Noddfa  y Crediniol  yn 
amser  trallod. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  Thomas  Dafydd,  gan  J.  Boss,  ger 
llaw  yr  Egl wy s.  1777/ 

Y mae  yn  gyssylltiol  â hwn  yr  hysbysiad  canlynol : — 

‘ Daliwch  Sylw,  Ar  Dydd  Sadwm,  yr  8fed  o Fis  Tachwedd,  y 
Cyhoeddir,  Pris  8c.  wedi  ei  wnio,  Almanac  Cymraeg  am  y Flwyddyn 

0 Oed  ein  Iachawdwr  1778.  Argraffwyd  ac  ar  werth  gan  Boss,  yng 
Nghaerfyrddin.’ 

32.  ‘ An  Account  of  the  most  Bomantic  Parts  of  North  Wales. 

London,  Printed  for  T.  Davies,  Bussel-Street,  Covent-Garden ; and 
T.  Cadell,  in  the  Strand,  mdcclxxvii.’ 

Y mae  y cyflwyniad  i ‘ Sir  Watkin  Williams  Wynne,’  gan 

1 Joseph  Cradock.’ 

33.  ‘ Dwy  o Gerddi  Newyddion.  Y gyntaf  ynghylch  Llofrydd- 
iaeth  a wnaeth  Gwr  yn  ymryfus ; ac  fel  y bwriwyd  y Weithred  ar  Wr 
arall  ac  fel  y Safodd  y Gwr  ai  lladdasai  ef  yn  Fforman  i achub  y 
Dyn  gwirion  ac  y bu  ef  15  mlynedd  yn  fyw  wedi  lladd  y Gwr,  ar 
peth  fynegodd  ir  Ustus  fel  y bu.  Yr  Ail  fel  y darfu  i Wr  yn  agos 
ir  Bala  dagu  ei  wraig  newydd  Briodi  ai  bwrw  i Afon  Dyfrdwy  hwn 
sydd  yn  (xarcharwr  i aros  i gyfiawn  Farnedigaeth  am  ei  Weithred. 


* Twm  o’r  Nant. 
t Gwel  rhif  27,  d.f.  1779. 


586 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1778 


Ni  Werth  Ddyn  prydferth  un  pryd : y Nefoedd 
Er  nwyf  ac  Ifienctid ; 

Siomedig  Benthyg  yw’r  Byd 

Ai  fonedd  ni  Sai  Funud.  Dewi  Fardd  cc. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.  1777.’ 

Enw  ‘ Ellis  Roberts  ’ sydd  wrth  y cerddi  hyn,  fel  awdwr. 

34.  ‘ Marwnad  Bridget  Roberts,  Gwraig  Weddw  Dduwiol,  » 
Lanbrynmair,  yn  Sir  Drefaldwyn,  yr  bon  a ymadawodd  a’r  Bywyd 
bwn  Rbag.  19.  1776,  yn  78  Mlwydd  Oed. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr  gan  J.  Ross,  mdcclxxyii/ 

Yr  awdwr  ydoedd  un  William  Jones. 

35.  [‘  Efurf  Gweddi  a Diolcbgarwch  i’r  Hollalluog  Dduw,’  &c. 

Llundain,  1777.*] 

1778. 

1.  * Bardd  a Byrddau,  Amryw  Seigiau,  Neu  Gasgliad  o Gyngban- 
edd,  sef  Carolau  a Cberddi  a Cbywyddau,  o waitb  Jonathan 
Hughes,  Pengwern  wrth  Llangollen,  yn  Sir  Ddinbycb. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys,  yn  y flwyddyn 
1778.’ 

Bu  Jonathan  Hughes  farw  Tacbwedd  25,  1805,  yn  84  oed,  a 
chladdwyd  efymMynwent  Llangollen,  ac  arno  y mae  ybeddargraff 
canlynol : — 

1 Am  ddawnus  gofus  gyfan, — wîr  sulwad 
A’i  sylwedd  doetb  gyngban ; 

Odid  fawr  yn  llawr  y llan, 

Bytb  nytba  bath  IonatbanJ 

T.  E.  neu  T.  Edwards,  o’r  Nant,  yw  awdwr  yr  englyn. 

2.  ‘ Carwr  y Cymru  yn  anfon  ycbydig  Gymmortb  i bob  Tad  a 
Mam,  &c. 

Mwythig.’  12plyg. 

3.  if  ‘Yr  Act  am  Bwyso  Aur,  a osodwyd  allan  mewn  Trefn 
Ysbrydol,  mewn  dull  o ymddiddan.’ 

Os  yw  y mynegiad  yn  gywir,  y mae  bwn  yn  ail  argraffiad.f 

4.  ‘ Traethiadau  ar  Gatecbism  Eglwys  Loegr : gyda  Pbregetb  ar 
Gonffirmasiwn.  Gan  Thomas  Seeker,  L.L.D.  Diweddar  Arch- 

'*  [Thomas  Arthur’s  Catalogue , Dec.  1868.] 
t Gwel  rhif  13,  d.f.  1775. 


1778] 


LLYFRYDDIAETH  Y OYMRY. 


587 


esgob  Caergaint.  A osodwyd  allan  o ’Sgrifen  Law  yr  Awdwr.  Gan 
Beilby  Porteus,  D.D.  a George  Stinton,  D.D.  Capelwyr  i’w 
Râs  ef.  Gwedi  ei  Gyfieithu  gan  Thomas  Jones  , Picar  Pennant. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  J.  Eddowes.  Mdcclxxviii.’ 

Y mae  hwn  yn  llyfr  8plyg  da,  o 433  o dudalenau,  ac  yn  gyfan- 
soddiad  cyfrifol  iawn,  yn  cynnwys  corff  o dduwinyddiaeth.  Y mae 
enwau  y tanysgrifwyr  yn  eyrhaedd  i 304,  ac  yn  cymmeryd  356  o 
lyfrau.  Yr  awdwr, 

Thomas  Secker,  LL.D.,  a anwyd  yn  Sibthrop,  sir  Nottingham, 
yn  1693.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  ar  fedr  bod  yn  weinidog  Ym- 
neillduol;  ond  tystiodd  na  allasai  gydsynio  a'r  athrawiaethau  a 
goleddid  gan  ei  deulu,  a chydffurfiodd  â’r  Eglwys  Sefydledig. 
Cafodd  yn  olynol  bersoniaeth  Houghton-le-Spring,  prebenduriaeth 
yn  Durham,  capeliaeth  i’r  Brenin,  a phersoniaeth  St.  Iago,  West- 
minster. Yn  1735,  dyrchafwyd  ef  i esgobaeth  Bristol,  ac  yn  1737  i 
esgobaeth  Phydychain,  ac  yn  1755  i archesgobaeth  Caergaint,  lie  y 
bu  hynod  fel  gweinydd  trefn  a diwygiwr  moesau.  Y mae  ei 
waith  yn  Seisonaeg,  yn  cynnwys  pregethau  gan  mwyaf,  yn  12 
cyfrol.  Bu  farw  yn  1768,  yn  75  oed.*  Am  y cyfieithydd, 

Thomas  Jones,  yr  oedd  wedi  cael  personiaeth  Llangynog,  gan  yr 
Esgob  Newcome,  yn  1762,  yr  hon  ymddengys  a gyfnewidiodd  yn 
1782  am  Bennant  Melangell.  Bu  farw  tua’r  fl.  1790. 

5.  ‘ Golwg  ar  Ddinas  Noddfa,  mewn  Casgliad  o Hymnau,  &c. 
Gan  Robert  Thom,as. 

Trefriw,  Argraffwyd.’ 

[Pa  Robert  Thomas  ydoedd  hwn?  Ai  nid  Robert  Thomas,  Clochydd 
Llanfair  Talhaiarn,  yr  hwn  oedd  yn  dal  y swydd  höno  pan  yr  oedd  Ieuan 
Brydydd  Hir  yn  gurad  yno  ?] 

6.  ‘ Dirgelwch  i rai  i’w  Ddeall,  ac  i eraill  i’w  Watwar,  sef  Tri 
Aderyn  yn  ymddiddan,  yr  Eryr,  a’r  Golomen,  a’r  Gigfran,  neu 
Arwydd  i Annerch  y Cymru.  Am  y flwyddyn  666. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  ac  ar  werth  yno  gan  R.  Marsh, 
Gwerthwr  Llyfrau.  1778.’  [8plyg  bychan : 174  tudalen.] 

Yr  oedd  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad,  o leiaf.f 

7.  ‘ Diferyn  Dewisol  o Eel  o’r  Graig  Crist.  Neu  Air  byr  o 
Gyngor  i Sant  a Phechadur.  Yn  Saesoneg  gan  T.  Wilcocs. 
Wedi  ei  gyfieithu  o’r  42  Argraphiad:  fe  werthwyd  o hono  yn 
Saesoneg  Chwe’  Ugain  Mil.  At  ba  un  y ’chwanegwyd  Hymn  am 
Gariad  Crist.  Newydd  gyfieithu  o Waith  Dr.  Watts. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  Rys  Dafis,  gan  E.  Evans.  Lie  y 
* Maunder’s  Biographical  Treasury. 

+ Gwel  rhif  13,  d.f.  1653  ; rhif  7,  d.f.  1714  ; rhif  1,  d.f.  1752 ; a hwn  yma. 


688  LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY.  [1778 

gellir  cael  argraphu  pob  math  o Gopiau  ar  Bapur  da  a llythyren 
newydd,  am  Bris  rhesymol.  1778.  [Pris  Dwy  Geiniog.]  * 

Hwn,  tybygid,  yw  yr  ail  argraffiad.* 

8.  ‘ Y Weinidogaeth  Lwyddiannus,  neu  Ymddiddan  ynghylch 
effeithioldeb  a llwyddiant  pregethu  ym  mhlith  Cristionogion  o 
wahanol  farnau. 

Llundain,  argraphwyd  ac  ar  werth  gan  T.  N.  Longman  ac  O. 
Bees,  ac  yng  Nghaerfyrddin  gan  J.  Boss  a «J\  Daniel.  (Pris  chwe- 
çheiniog)., 

Owen  Bees,  nn  o gyhoeddwyr  y llyfryn  uchod  yn  Llundain,  ydoedd 
Gymro,  ail  fab  i’r  Parch.  Josiah  Bees,  gweinidog  Undodaidd  y 
Gelli  Onen,  ger  Castell  Nedd.  Wedi  bod  yng  ngwasanaeth,  ac  yn 
gydranog  â Longman  a’i  Gyf.,  llyfrwerthwyr  yn  Paternoster  Bow, 
Llundain,  dros  ddeugain  o flynyddau,  ac  elwa  llawer  o gyfoeth,  efe 
yng  nghanol  haf  1837  a enciliodd  o’r  fasnach,  gan  feddwl  hir  fwyn- 
hau  gweddill  ei  ddyddiau  yn  Gelli  Gron,  lie  a brynasai,  ac  a addurn- 
asai  er  ys  blynyddau  gyda’r  bwriad  hwnw,  a lie  yr  oedd  ei  dad  yn 
anneddu.  Ond  efe  a fu  farw  yn  ddyn  ammhriod  Medi  5,  1837,  yn 
67  oed.f 

9.  ‘Hanes  y Bedyddwyr  ym  mhlith  y Cymry,  gan  Josuah 
Thomas. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  dros  yr  Awdwr,  gan  J.  Boss.  1778.' 

‘ Yr  oedd  cynnygiad  wedi  ei  wneyd  i’r  Awdwr  i ymgymmeryd  â’r 
gorchwyl  er  ys  30  mlynedd  o’r  blaen.  Nid  oedd  ganddo  nemawr 
feddwl  am  dano  y pryd  hynny.  Cyn  pen  hir,  cymmerodd  ei  sylw  yn 
achlysurol.  0 ddeutu  1725,  dechreuodd  gasglu  rhai  awgrymiadau, 
fel  y syrthient  yn  ei  ffordd.  Yn  1754,  efe  a symmudodd  iLanllieni, 
yn  sir  Henffordd.  Wrth,  fel  hyn,  adael  y Dywysogaeth,  bu  agos 
iddo  roddi  i fyny  bob  meddwl  am  y pwnc  ; ond  barnodd  yn  briodol 
roddi  yr  ychydig  ddarnau  a gawsai  mewn  rhyw  drefn,  ac  yna  eu 
hanfon  i Gymru  i’w  lledaenu  a’u  diwygio  cystal  ag  y gallent.  Efe 
a wnaeth  felly.  Edrychodd  un  drostynt,  a dywedodd  na  allai 
ef  chwanegu  dim : gwnaeth  un  arall  yr  un  modd.  Yr  oedd  yr 
Awdwr  yn  y Gymmanfa  yng  Nghymru,  yn  1 770,  pryd  yr  adgofiwyd  ef 
am  yr  Hanes.  Efe  a fynegodd  yr  hyn  oedd  ef  wedi  ei  wneyd,  a 
chymhellwyd  ef  i adgymmeryd  y gwaith.  Efe  a wnaeth  fath  o 
addewid  i wneyd  felly,  os  na  byddai  i neb  arall  ymgymmeryd  ag  ef. 

‘ 0 ddeutu  yr  amser  hwnw  yr  oedd  Mr.  Thomson  o Lundain  yn 
easglu  hanes  byr  am  yr  Ymneillduwyr  o’r  tri  enwad  trwy  Loegr  a 
Chymru.  Anfonwyd  llythyr  at  yr  Awdwr  i Lanllieni  ar  y pwnc,  yr 
hyn  a’i  tueddodd  i ymosod  ar  y pwnc  hir  ohiriedig  hwn.  Yr  oedd 
ei  feddwl  wedi  ei  roddi  arno  gyda  gradd  o benderfyniad — efe  a 
feddyliodd,  a adgofiodd,  a ysgrifenodd  lythyrau — mewn  gair,  a 

* Gwel  rhif  11,  d.f.  1740.  [Gweler  rhif  5,  d.f.  1763;  a rhif  31,  d.f.  1764. 
Rhaid  ei  fod  yn  bedwerydd  argraffiad  yn  y man  lleiaf.] 

+ [Os  bu  0.  Rees  farw  yn  1837  yn  67  mlwydd  oed,  nis  gallasai  fod  ond  8 
mlwydd  oed  yn  1768.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


589 


1778] 


wnaeth  gymmaint  ag  oedd  ei  sefyllfa  gaetli — pregethu  bedair  neu 
bump  o weithiau  yn  yr  wythnos,  a chadw  ysgol — yn  ei  ganiatäu.  Yn 
1776,  efe  agymmerodd  daithfer  trwy  Ddeheudir  Cymru.  Gwnaeth 
y Gymmanfaju  ei  ffordd,  a bu  oddi  cartref  o ddeutu  chwech  wythnos, 
äc  yn  casglu  defnyddiau.  Ar  ei  ddychweliad,  wrth  edrycb  dros  ei 
bapyrau,  gwelodd  yn  fuan  ddiffygion.  Efe  a ysgrifenodd  i’r  naill 
le  a’r  Hall,  am  chwanegiadau  ac  egluriadau,  gan  fyned  ym  mlaen 
gyda’r  gwaitb  yn  ddiwyd.  Yng  ngwanwyn  1777,  argraffwyd  rhai 
hysbysiadau,  a thaenwyd  hwy  ym  mhlitb  yr  eglwysi,  yn  eu  hysbysu 
X)  sefyllfa’ r gwaith,  gan  ddymuno  arnynt  ymgynghori  yng  nghyd  pa 
un  a elid  ym  mlaen,  ynte  a ollyngid  ef  i lawr  : ac  i roddi  eu  meddwl 
iddo  ef  yn  y Gymmanfa.  Yn  ganlynol  cafodd  fod  pob  eglwys  yn 
dymuno  i’r  Hanes  gael  ei  argraffu.  Yr  oedd  y rhifedi  y cytunwyd 
i’w  cymmeryd  o ddeutu  800,  athalwyd  Is.  o flaendal,  ac  argraffwyd 
1200. 

* Sylwodd  yr  Awdwr,  mewn  Llytbyr  at  y Darllenydd,  mai  gan 
fod  y gwaitb  y traethawd  cyntaf  ar  bwnc  dyrys,  na  allai  neb  yn 
briodol  ddysgwyl  iddo  fod  yn  berffaith ; ond  os  darganfyddid 
dim  camgymmeriadau,  y derbyniai  yr  bysbysiad  yn  ddiolcbgar.  Pan 
ledaenwyd  y llyfr,  gwnaed  sylwadau,  rbai  yn  gywir,  a rbai  yn 
angbywir ; rbai  mewn  ffordd  gyfeillgar,  ereill  ddim  yn  bollol  felly  ; 
ond  darfu  i’r  Ysgrifenydd  wneyd  cymmaint  o ddefnydd  ag  a allai  o 
bob  bysbysiad,  beb  ofalu  pa  un  a ddaetbent  oddi  wrtb  gyfaill  neu 
elyn.  Ym  mben  tuag  ugain  mis  printiwyd  18  tudalen  o Ddiwygiad- 
au  ac  Ychioanegiadau ,*  o’r  un  plygiad  â’r  llyfr,  a tbaenwyd  bwynt  yn 
rbodd,  fel  y gallai  y neb  a ddewisai  eu  cydrwymo.  Can  belled  a byn 
gwnaetb  yr  Ysgrifenydd  yr  hyn  a allasai .’f 

Dyna  banes  Mr.  Thomas  o’r  gwaitb.  Y mae  y llyfr  yn  468  o du- 
dalenau  8plyg,  beb  yr  18  tudalen  o’r  Diwygiadau.  Gwelir  nad  yw 
yn  ddiogel  dilyn  y gwaitb  beb  y diwygiadau  byny,  y rbai  yn 
anfynycb  a geir  wedi  eu  cydrwymo  â’r  gwaitb,  er  eu  bwriadu  i’r 
pwrpas  bwnw,  a’u  rboddi  yn  rbad  i’r  derbynwyr.  Heb  law  byny, 
cafodd  yr  awdwr  banes  ben  eglwys  neu  gynnulleidfa  Ilston,  yr  hwn 
a ddygasid  i America  gydag  ymfudwyr  cynnarol  pertbynol  i’r  Bed- 
yddwyr ; ac  yn  bwnw  gwelodd  dracbefn  rai  camgymmeriadau,  y 
rbai  a ddiwygiodd,  ond  yn  Seisonaeg,  yn  y llyfryn  a enwir  isod.J 
Yn  1839,  cyboeddwyd  * Hanes  y Bedyddwyr  yn  Neheubartb  Cymru, 
gan  David  Jones,  Caerfyrddin,’  yr  bwn  sydd  wedi  rboddi  y diwyg- 
iadau a’r  ycbwanegiodau  yn  eu  lleoedd  priodol. 

10.  ‘Welch  Piety:  or  a further  Account  of  the  Circulating 
Welch  Charity  Schools,  from  Michaelmas  1777  to  Michaelmas 
1778.’ 

Eboddodd  Mrs.  Bevan  banner  cant  o’r  ucbod  i’r  Gymdeitbas  er 
Lledaenu  Gwybodaetb  Gristionogol. 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1780. 

+ Thomas’s  History  of  the  Baptist  Associations  in  Wales,  p.  52.  An  Address 
to  the  Reader. 

Í Thomas’s  History  of  the  Welsh  Association  ; ‘ Explanations  and  Additions, 
(with  errors  of  the  Press  recitifyed)  Made  from  the  Second  Extracts,  sent  by 
the  Rev,  Mr.  Backus  of  Middeborough,  after  part  of  this  History  was  printed. 


590  ' 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1778 


11.  ‘Esponiad  byr  ar  Catecism  yr  Eglwys,  sef  Holiadau  ac 
Attebion  Ysgrytbyrol  ynghylcb  Egwyddorion  a Dyledswyddau’r 
Grefydd  Gristionogol,  yn  bum  rhan.  Gan  y Parchedig  Mr. 
Griffith  Jones,  gynt  Person  Llanddowror,  yn  Sir  Gaerfyrddin.  Y 
Pedwerydd  argraphiad.  * 

Llundain : argraphwyd  gan  William  Olifer,  yn  Bartholomew- Close, 
ger  llaw  West  Smithfield.  M,Dcc,LXXYIII., 

Nid  arferai  ‘ Person  Llanddowror 1 roddi  ei  enw  wrth  ei  waith  yn 
ei  fywyd,  dim  ond  ‘ gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr;’  eithr  ei  gyf- 
eillion  wedi  ei  farwolaeth  a newidiasant  hyny  am  ei  enw  yn  llawn. 

12.  1 Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  am  y flwyddyn  1778. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  loan  Boss,  yn  Heol-y-Prior.’ 

13.  Bhyw  lyfr  ar  y Drindod. 

Dywed  y Parch.  Josuah  Thomas,  am  Gymmanfa  y Glyn,  yn  sir 
Ddinbych,  1774: — ‘ Yn  flaenorol  i gyfarfod  y Glyn,  argraffwyd  y 
llyfr  yn  Gymraeg,  yn  cynnwys  rhai  pethau  o berthynas  i’r  Drindod, 
yr  hyn  a dybiai  llawer  yn  gyfeiliornus.  Yn  y llythyr  hwn,  tyst- 
iodd  y Gymmanfa  ei  hanfoddlonrwydd  iddynt,  gan  y tybid  mai 
Bedyddiwr  ydoedd  Awdwr  y llyfr. ’f 

14.  ‘ Llythyr  y gwir  Barchedig  Dad  yn  Nuw,  Pisiart  Davies, 
D.D.  Esgob  Ty  Ddewi,  at  y Cymry.  Yr  hwn  Lythyr  a ’sgrifenodd 
efe  at  ei  Gyd-wladwyr  o ilaen  Cyfieithiad  Wiliam  Salsbri  o’r 
Testament  Newydd,  i’w  hannog  hwy  i ddarllain  a defnyddio  Gair 
Duw.  Y pedwerydd  argraffiad.J 

Caerfyrddin : Argraffwyd  gan  John  Boss,  yn  Heol-v-Prior. 

M,DCC,LXXVIII., 

15.  ‘Caniadau  Preswylwyr  y Llwch,  neu  Hymnau  ac  Odlau  y 
Gwaredigion  o Wlad  yr  Aipht  i Gaersalem  Newydd.  Salm  cxvii.  2, 
&e. 

Argraphwyd  dros  Sion  Evan,  yn  y flwyddyn  MDCCLXXVIII., 

Y mae  arwyddion  mai  gwaith  Almanaciwr  Caergybi§  yw  y llyfr 
uchod.  Y maent  o bob  barn  athrawiaethol,  fel  gwaith  y gwr  hwnw 
yn  gyffredin  ; eto,  y maent  yn  hymnau  melusion,  a barddonol  iawn, 
gan  mwyaf.  Ymddengys,  oddi  wrth  hysbysiad  eyssylltedig  â’r 
llyfr  uchod,  am  gyhoeddiad  yr  ‘ Athrofa  Bad,’  gan  yr  un  gwr,  a’r 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1743  ; rhif  2,  d.f.  1749  ; rhif  18,  d.f.  1766  ; a hwn  yma. 
t History  of  the  Welsh  Association , p.  68. 

î Gẃel  rhif  2,  d.f.  1567  ; rhif  1,  d.f.  1772;  a hwn  yma.  Nid  ydys  wedi 
cael  ond  y tri  hyn.  [Cymharer  y nodyn  ar  rif  1,  d.f.  1772.] 

§ John  Roberts,  neu  Sion  Rhobert  Lewys. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


591 


1778] 


* Diferyn  Dewisol  o Pel,’  mai  F.  Huxley,  Caerlleon,  a’i  hargraffodd, 
oauys  efe  a argraffodd  yr  olaf. 

16.  ‘Eglurun  y Boreu  ; ar  Waith  y Nosweithieu ; sef  llyfr  De- 
hongliad  Breuddwydion  o amriw  ystyriaethau.  Ymha  un  y dangosir 
Gwahaniaeth  rhwng  Breuddwydion  Gwylltion  a Breuddwydion  o 
Bybydd,  yngbyd  a chywir  arwyddocad  arnynt.  Yr  ail  argrapbiad 
yn  llawnacb  nag  o’r  blaen. 

Argrapbwyd  yng  Ngwrecsam  gan  B.  Marsh,  Gwerthwr  Llyfrau, 
lie  yr  argrephir  pob  math  o lyfrau,  &c.,  yn  y modd  mwya’  hardd  a 
buan,  ac  am  y pris  issa.  1778.’ 

Nid  ydym  wedi  cael  yr  argraffiad  cyntaf,  a daeth  allan  argraffiadau 
o hono  yn  y 19fed  eanrif. 

17.  ‘Two  successive  Tours  through  the  whole  of  Wales,  with 
several  of  the  adjacent  English  Counties,  so  as  to  form  a compre- 
hensive View  of  the  picturesque  beauty,  the  peculiar  manners  and 
the  fine  antiquity  in  that  interesting  part  of  the  British  Island,  by 
Henry  Skerne,  Esq. 


London.  1778.’  8vo. 

18.  * Marwnad,  er  Coffadwriaeth  o Farwolaeth  y Parch.  W.  Owen 
Jones,  o Dredraeth ; a Thomas  Jones,  Aberteifi,  gynt  o Waingelod. 
Dau  Was  i Iesu  Grist,  a aeth  adref  o Fyd  o wai  i Fyd  o wynfyd, 
Ynghyd  a ’chydig  o Hymnau,  Ar  amrywiol  Destynau  o’r  ’Scrythur, 
ac  yn  brofiadol.  Gan  John  Evans,  gerllaw  Castell-Newydd. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Boss.  1778/ 

19.  ‘ Gosodedigaethau  Anrhydeddus  Gymdeithas  y Cymrodorion 
yn  Llundain.  Dechreuedig  yn  Mis  Medi  1751. 

Llundain  Printiedig  i Wasanaeth  y Gymdeithas.  m dco  lxxviii.* 

20.  ‘ Prophwydoliaeth  Myrddin ; Wedi  ei  chyfansoddi  ar 
Fesur  Cerdd  yn  y Flwyddyn  1668.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 
Y trydydd  Argraphiad.’ 

Nid  ydys  wedi  cael  gafael  yn  yr  argraffiadau  blaenorol. 

[Gweler  rhif  24,  d.f.  1768.  Diau  mai  yn  amryfus,  naill  ai  gan  argraffwr  y 
trydydd  argraffiad,  ai  gan  ein  hawdwr  wrtli  adysgrifenu,  y gosodwyd  y flwydd- 
yn ‘ 1668’  yn  lie  1768  ; canys  y mae  y pennill  diweddaf  yn  hysbysu  yn  ddi- 
amwys  mai  yn  1768  y cyfansoddwyd  y gerdd.] 

21.  ‘ Ymddiddan  rhwng  Swagrer  golygus  ag  Arlwyddes 
hawddgar,  yn  gosod  allan  y modd  y ceisiodd  ei  themtio  i Odineb,  ac 
fel  y darfuiddi  trwy  amryw  Besymmau  ei  wrthwynebu  a’i  orehfygu/ 


592 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1779 


22.  1 Gorfoledd  ym  Mbebyll  Seion.  Y Drydedd  Ean.  Neu 
Ycbydig  o Hymnau  Efangylaidd,  Wedi  eu  cymmeryd  allano  amryw 
Destynau  or  Ysgrytbyrau  Sanctaidd.  Wedi  eu  bamcanu  i’r  Diben 
o ddiddanu’r  gwan  feddwl,  sydd  ar  ei  Daitb  tu  a’r  Jerusalem 
newydd,  gwir  Noddfa'r  Gwaredigion,  &c.  A Gyfansoddwyd  gau 
Dafydd  William,  gynt  o Landeilo  Tal  y Bout,  yn  Sir  Forganwg. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  tros  yr  Awdwr  gan  E.  Evans,  1778. 
Xle  gellir  cael  agraphu  pob  math  o Gopiau,  ar  Bapur  da  a Llytbyr- 
en  newydd,  am  Bris  rhesymmol.  (Pris  Ceiniog)., 

23.  1 Gorfoledd  ym  Mhebyll  Seion.  Y Bedwerydd  Ban.  Gan 
Dafydd  William. 

Aberbonddu.’ 

24.  1 A Tour  in  Wales  mdcclxxiii. 

London  Printed  by  Henry  Hughes,  mdcclxxviii.’ 

i Wedi  amryw  deitbiau  dros  cbwe’  Sir  Gogledd  Cymru , yn  y rhai 
y cesglais  lawer  o ddefnyddiau  i wneyd  eu  banes,  mi  a’u  teflais  i 
ffurf  taitb,  a cbyboeddais  y gyfrol  gyntaf  yn  bedwarplyg,  gyda 
xxvi  o gerfluniau,  yn  1778.’*  Dyna  fel  y dywed  yr  awdwr  galluog, 
y teitbydd  a’r  bynafiaetbydd  enwog, 

Thomas  Pennant,  yr  bwn  oedd  fab  bynaf  David  Pennant,  Ysw., 
o’r  Downing,  ym  mhlwyf  Wbitfford,  sir  Fflint,  lie  y ganwyd  ef 
Mebefìn  14, 1726.  Cafodd  ei  ddysgeidiaetb  yng  Ngwrecsam  a Bbyd- 
ycbain.  Treuliodd  ei  boll  oes  yn  efrydu  banesiaetb  naturiol  a 
bynafiaetbol,  gan  deitbio  o’r  naill  wlad  i’r  llall,  i cbwilio  am  bob 
petb  bynod — flysiau,  mwnau,  anifeiliaid,  pysg,  ac  adar ; ac  befyd 
ben  weitbiau  celfyddyd,  ac  acbau  y Brytaniaid,  y rbai  a gyboedd- 
odd  mewn  ffurf  teitbiau ; ac  ym  mblitb  ereill,  teitbiau  trwy  Gymru, 
y rbai  ydynt  annbraetbol  wertbfawr,  o blegid  ei  sylw  o bob  bynaf- 
iaetb.  Daetb  ei  boll  waitb  i gryn  un  ar  bymtheg  ar  bugain  o 
gyfrolau.  Cydnabuwyd  ei  wertb  gan  Brifysgol  Bbydycbain, 
trwy  ei  raddio  yn  LL.D.  Bu  farw  Bbagfyr  16,  1798,  yn  72  oed.f 

25.  1 Galarnad  Ann  Pugb,  o Blwyf  Llangammarcb,  ar  ol  ei  Mab 
Bbys  Pugb,  Yr  bwn  a ymadawodd  â’r  Byd  yn  22  Oed,  yn  Necbreu 
y Elwyddyn  1778.  Ac  a roddodd  yn  ei  Ewyllys  diweddaf  ugain 
Punt  at  Gapel  Cefen  Gorwydd.  Gan  W.  Williams. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  gan  E.  Evans,  1778.’ 

26.  [‘Hyfforddwr  Cyfarwydd  i’r  Nefoedd.  Gan  J.  Alleine. 

Mwytbig,  1778,  12plyg.] 

* The  Literary  Life  of  the  late  Themas  Pennant , Esq.,  p.  26. 

t Literary  Life , &c.  ; History  of  Whitford  and  Llanasa  ; Parry’s  Cambrian 
Plutarch , p.  357. 


1779] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


Ô9S 


1779. 

1 . ( Hanes  Troedigaeth  rhyfedd  a hynod  y Parchedig  Thomas 
Goodwin,  D.D.  A ddygwyd  i fyny  yng  Nghamb ridge,  a weinidog- 
aethodd  yn  llwyddiannus  yno  a Lleoedd  eraill,  aeth  drosodd  i 
Holand,  a fu  yn  Fngail  ar  Gynnulleidfa  Saesoneg  yno,  a ddychwel- 
odd  i Lòegr,  ac  a fu  yn  un  o Aelodau’r  Gymmanfa  barchedig  yn 
Westminster,  lie  cyfansoddwyd  Catecism  y Gymmanfa,  ac  a 'sgrif- 
ennodd  amrywiol  o Lyfrau  bywiol  ac  ardderchog  mewn  Difinydd- 
iaeth.  Lie  dangosir  pa  mor  belled  y gall  Serchiadau  Natur,  Ar- 
gyhoeddiadau  cyffredin,  Oydwybod  naturiol,  a Chrefydd  hunan- 
gyfiawn  fyned,  heb  wir  Pas,  Adnabyddiaeth  o Dduw,  nac  un 
Egwyddor  union  o Sancteiddrwydd.  Yngkyd  a Hymnau  ar  Fesurau 
newyddion.  Gan  W.  Williams. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans.  Lie  gellir  cael  argraphu 
pob  math  o Lyfrau,  ar  Bapur  da,  a Llythyren  newydd,  am  Bris 
rhesymol,  1779.’ 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  hysbysiad  helaeth  am  y 1 Pantheologia,’ 
oedd  wedi  ei  gyhoeddi  er  ys  1 7 o flynyddoedd  yn  ol,*  a rhesymau 
drosto,  yn  erbyn  gwrthddadleuon  rhywrai. 

2.  ‘Pregeth  ar  Salm  cxix.  165.  Gan%Thos.  Jones,  Ficar 
Pennant. 

Aberhonddu/ 

3.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Caergrawnt.’  12plyg. 

Cyhoeddwyd  y 1 Llyir  Gweddi  ’ uchod  ar  draul  y Gymdeithas  er 
Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol,  a gwerthid  ef  am  10s.  10c. 

4.  1 Welch  Piety  : or  a Further  Account  of  the  Circulating  Welch 
Charity  Schools  from  Michaelmas  1778  to  Michaelmas  1779/ 

Phoddodd  Mrs.  Bevan  hanner  cant  o’r  uchod  i Lyfrfa  y Gym- 
deithas  er  Lledaenu  Gwybodaeth  Gristionogol. 

5.  ‘ Llun  Agrippa.  Y Cristion  o fewn  ychydig  wedi  ei  Ddadgudd- 
io:  Neu’r  Gau  Broffeswr  wedi  ei  Ohwilio  a’i  Holi,  yn  cael  ei  Fwrw 
ymaith.  Gan  Mathew  Mead.  Yr  ail  Argraphiad,f  Gwedi  ei 
Gymmharu  â’r  Saesonaeg,  a’i  ddiwygioo  amrywiol  o Feiau,  agoedd 
yn  yr  Argraphiad  cyntaf. 

Trefecca;  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1779.  Pris  9 ceiniog.* 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1762. 
t Gwel  rhif  16,  d.f.  1770. 

67 


594 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1779 


6.  ‘ Ychydig  o Eiriau  o Hymnau  Newydd,  o waith  Thomas 
Dafydd,  ar  ddymuniad  rhai  o’i  Efryns  Cristionogol,  a gafodd 
lawer  o fudd  wrth  eu  canu,  Ynghyd  a Marwnad  Elizabeth  Jones, 
o Dref  Llantrisaint,  ar  ddymuniad  pobl  Ieuaingc  na’s  cawsant  yr 
argraffiad  cyntaf.’ 

7.  ‘ Blodeu-gerdd  Cymry.  Sef  Casgliad  o Caniadau  Cymreig, 
gan  amryw  Awdwyr  o’r  Oes  ddiwaethaf.  Yr  hwn  a gynnwys 
draethiadau  Duwiol,  a Diddanol ; y rhai  ni  fuant  yn  gyhoeddedig 
mewn  Argraph  o’r  blaen.  0 G-ynnulliad  David  Jones  o Drefriw. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  ac  ar  werth  yno  gan  Stafford  Prys, 
gwerthwr  llyfrai. 

[jggf3  Bydded  hyspys  i’r  Cymru,  fod  Llyfr  Dewisol  Caniadau  yr  Oes 
Hon  yn  yr  argraphwasg,  ac  a fydd  yn  barod  ynghylch  Gwyl 
Mihangel  1779.  Pris  3s.’ 

Y mae  hwn  yn  llyfr  trwchus  o xxviii  a 544 = oil  yn  572  o dudal- 
enau  12plyg.  [Nid  oes  dyddiad  wrtho,  ond  yr  hyn  a awgrymii' 
uchod.] 

8.  ‘ Deonglydd  y Ser.’ 

9.  ‘Dewisol  Caniadau  yr  Oes  Hon.  0 waith  llawer  o Feirdd 
Cymru.  A gasglwyd  ac  a gyfansoddwyd  gan  Hugh  Jones, 
Llangwm. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys  yn  y flwyddyn 
1779.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  neu  yn  drydydd  o’r  tri  argraffiad  a gy- 
hoeddwyd  o hono.* 

10.  ‘ A Geographical,  Historical,  and  Eeligious  Account  of  the 
Parish  of  Aberystruth : in  the  County  of  Monmouth.  To  which  are 
added,  Memoirs  of  several  Persons  of  Note,  who  lived  in  the  said 
Parish.  By  Edmund  Jones. 

Trevecka:  Printed  in  the  Year  1779.’ 

11.  ‘ Seren  Tan  Cwmwl. 

Llundain.  1779.’ 

Awdwr  y llyfr  ydoedd 

John  Jones,  brodor  o Lan  y Gors,  ym  mhlwyf  Ceryg  y Drudion, 
yn  sir  Ddinbych  ; ac  o blegid  hyny  a adnabyddid  yn  weU  wrth  yr 
enw  ‘ Sion  o Lan  y Gors  ’ Bu  flynyddoedd  yn  cadw  tafarn,  a elwid 
King's  Head , yn  Heol  Ludgate,  Llundain.  Yr  oedd  ganddo  ddoniau 
anghyffredin  i gyfansoddi  barddoniaeth  ddigrifol,  fel  y prawf 

* Gwel  rhif  1,  d.f.  1759.  [Ymddangosodd  argraffiad  o’r  gwaith  yn  Nhre- 
ffynnon  yn  1823,  yr  hwn  a elwir  * Y Trydydd  Argraffiad.’] 


1779] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


595 


ei  gerddi,  ‘Die  Sion  Dafydd,’  ‘ Offeiriad  Aberteifi,’  ‘Bess  yn 
Teyrnasu,’  ‘ Sessiwn  yng  Nghymru,’  &c.  Pleidio  y Chwyldroad  yn 
Ffrainc  y mae  y llyfr  uebod.  Y mae  yn  cynnwys  y sylwadau  llymaf 
ar  freninoedd  a allai  iaith  ei  roddi ; er  y rliaid  cyfaddef  fod  am- 
gylchiadau  yr  amser  yn  gwneyd  petb  yn  gabldraith  y pryd  byny, 
na  ebyfrifasid  felly  ar  amserau,  a than  amgylcbiadau  ereill. 
Gwnaeth  y llyfr  gryn  gynhwrf  yn  y wlad  y pryd  byny  ; ac  ysgrifen- 
wyd  atebiad  iddo.  Mr.  Jones  oedd  yr  ysgrifenydd  mwyaf  llafurus 
a fu  yng  ngwasanaeth  Cymdeitbas  y Cymreigyddion.  Bu  farw 
Mai  21,  1821,  yn  52  oed ; a chladdwyd  ef  yn  Eglwys  St.  George, 
ger  St.  Paul,  Llundain. 

12.  ‘Hanes  Troedigaetb  un  o’r  Indiaid  digred  i’r  grefydd  Grist- 
ionogol.  Mewn  Llytbyr  at  Ffrynd. 

Aberbonddu,  argraphwyd  ac  ar  werth  gan  E.  Evans.  1779. 
[Pris  dwy  geiniog].’ 

Y mae  yn  dra  tbebygol  mai  un  o lyfrynau  ‘ Bardd  Pant  y Celyn  ’ 
yw  bwn. 

13.  ‘Ooppi  o Lytbyr,  yr  bwn  a gafwyd  tan  Garreg.  Y pedwer- 
ydd  argraffiad. 

Trefriw.  1779.’ 

Y mae  yr  bysbysiad  canlynol  ar  ddalen  ddiweddaf  y llyfryn 
uebod : — 

‘Bydded  hyspys  fod  John  Williams,  Dysgawdwr  Miwsic,  o 
Fodedeyrn,  yn  bwriadu,  trwy  help  ei  gydwladwyr  a pbawb  o’i 
ewyllyswyr  dâ,  gael  llyfr  i’r  print,  a elwir  (Cerddoriaetb  Seion)  yn 

dair  rban, 

1.  Yn  Egoryd  ar  (Gamut)  sef  Clorian  Peroriaetb,  ac  eglurbad 
belaetb  ar  bob  gradd  o’r  Tônau  amser  cyffredin  ac  amser  trefflyc. 

2.  Y Peroriaetbeu  ac  adnodau  o’r  Salmau,  yngbyd  a fo’n 
bertbynasol  i bob  un. 

3.  Hymnau  ac  Anthem  ar  amryw  acbosion,  yngbyd  a Geirlyfryn 
egoryd  ar  y geiriau  caledion  mewn  Miwsic  ; a’r  llyfr  a ddaw  allan 
gan  gynted  ac  y ceffir  digon  o gynnortbwywyr.  Ai  bris  a fydd 
2s.  6c.  mewn  papur  glas.’ 

Ni  wyddys  a gafwyd  y gefnogaetb  angenrbeidiol  i’w  gyboeddi. 
Nid  ydys  wedi  ei  weled  erioed. 

14.  ‘ Marwnad  Elizabeth  Jones  o Lantrisant,  yn  sir  Forganwg. 
Gan  Dafydd,  Williams. 

Aberbonddu,  argraphwyd  gan  E.  Evans.’ 

Pregethwyd  yn  ei  cbladdedigaetb  gan  yr  efengylaidd  Barcb.  D. 
Jones,  Llanganna.  Yr  oedd  bwn  yn  drydydd  argraffiad. 


596  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1779 


15.  ‘Testament  Newydd  ein  Harglwydd  a’n  Iacbawdwr  Iesu 
Grist,  &c. 

Argraffwyd  yn  y Elwyddyn  ein  Harglwydd.  M,DCC,LXXIX., 

Testament  byclian  tew  ydoedd  hwn,  a’r  llinellan  yn  croesi  y 
ddalen,  ac  nid  yn  golofnan.  Nid  oes  enw  argraffydd,  am  mai  cy- 
boeddiad  dirgelaidd  ydoedd,  gan  rai  o argraffwyr  y Mwythig, 
tybygid,  heb  yn  wybod  i argraffwyr  y Brenin  na’r  Prifysgolion,  gan  y 
rbai  yr  oedd  trwydded  i argraffu  yr  Ysgrytbyrau  beb  esboniad  na 
deongliad.  Ond  yr  oedd  parotoad  yn  cael  ei  wneyd,  yr  oedd  y 
Gymdeithas  er  Lledaenn  Gvvybodaeth  Gristionogol  yn  casglu  cyfran- 
iadau  er  ys  blynyddoedd  bellacb,  tuag  at  gyhoeddi  argraffiado’r 
Testament  a’r  Beibl  yn  Gymraeg,  a cbeir  y cyfrif  canlynol : — 


Derbyniwyd  tnag  at  y Beibl  Cymraeg, 
a’r  arian  am  Lyfrau. 


Talwyd  ar  gyfrif  y Beibl 
Cymreig. 


£ s. 

d. 

0 Ebrffl  1771 

i Ebrill  1772... 

167  2 

0. 

1773 

1774... 

225  6 

8. 

1775 

1776... 

166  3 

6. 

1777 

1778... 

2 2 

0 

1778 

1779... 

30  18 

0. 

1779 

1780... 

6 15 

0. 

£ s.  d. 
86  15  0 
172  4 2 
95  2 6 

17  11  6 

1 10  0 


Yn  y cyfraniadau  ncbod  ceir  enw  y Dr.  Sbipley  am  5p.  5s.  am  ddwy 
flynedd ; y Dr.  Lloyd,  deon  Bangor,  am  gini  y flwyddyn  dros  bum 
mlynedd ; Mrs.  Hngbes,  Bryn  y Pys,  sir  Pflint,  am  Sp.  8s. ; y Parch. 
Mr.  Williams,  fleer  Llanegwad,  sir  Gaerfyrddin,  am  4p.  4s.  am  ddwy 
flynedd ; Mr.  W.  Williams,  Caernarfon,  am  Sp.  3s.  am  ddwy  flynedd ; 
esgob  Bangor  am  2p.  2s. ; y Parcb.  W.  Tbomas,  cangbellwr  Llandaf, 
am  Ip.  Is. ; Jobn Ellis,  Ysw.,  Eyton,  sir  Ddinbycb,  am lp.  Is.;  y Parch. 
S.  Strong,  person  Marchwiail,  sir  Ddinbych,  am  lp.  Is. ; Mr.  Lloyd, 
ger  Gwrecsam,  am  lp.  Is. ; befyd  ceir  enw  nn  Mrs.  Sidney,  wedi 
rboi  6p.  tnag  at  lyfran  crefyddol  a thraethodan  i’w  banfon  i Gymm. 


16.  ‘ Byrr  Hanes  o’r  petban  mwyaf  bynod  ym  mywyd  James 
Albert  Ukawsaw  Groniasaw,  Tywysog  o Affrica : Eel  yr  adroddwyd 
ganddo  ef  ei  bnn. 

Aberbonddn,  argrapbwyd  dros  y Parcb.  Mr.  W.  Williams,  gan  E. 
Evans.  1779.’ 


Y mae  y ‘ Rbagymadrodd  at  y Darllenydd  ’ gan  W.  Sbirley ; ac 
yn  gyssylltedig  ag  ef,  rboddodd  Mr.  Williams  yr  bysbysiad  canlyn- 
ol 

‘ Bydded  byspys  i’r  Cyffredin,  fod  llyfr  yn  dyfod  allan  cyn  pen 
Amser  bir,  os  yr  Arglwydd  a ganiatta,  o waitb  cyfieitbydd  y llyfr 
bwn : ag  elwir  Gloria  Scripturarum , nen  Ogoniant  yr  Ysgrythyr  lân/ 
Yna  rbydd  ei  gynnwysiad,  ac  ycbwanega,  ‘ Er  mwyn  cael  prawf  o 
yspryd  y llyfr,  mi  roddais  rai  gwersi  o’i  ddeebreuad  ef  yma,  byd  i 
bedair  tu.  dalen.’  Hid  ydys  wedi  dygwydd  cael  gafael  arno,  na 


1779] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


597 


chlywed  ychwaneg  yn  ei  gylch,  os  cafodd  ei  gyhoeddi ; ac  yr  ydys  yn 
lied  benderfynol  na  chafodd,  ac  iddo  ei  gorffori  yn  yr  ail  argraffiad 
o’r  ‘ Golwg  ar  Deyrnas  Crist.’  Y mae  yr  esiampl  a roes  o hono  yn 
ei  brofi  yn  gystal  a dim  arall  o’i  eiddo. 

17.  ‘Llythyr  y Gymmanfa,  &c.  Mebefìn  1779,  yny  Glyn-Caerog, 
yn  sir  Ddinbych ; yn  arddel  Ffydd  o flaen  Bedydd.’ 

18.  1 Addewidion  Duw  yn  sylfaen  Ffydd  ac  yn  acbos  rbyfeddod  a 
id  awl  y saint.  Pregetb  ger  bron  Hennriaid,  Gweinidogion,  ac  eraill 
oedd  Genhadon  oddiwrtli  amryw  Eglwysi  y Bedyddwyr  yng 
Nghymru,  wedi  cyfarfod  mewn  Cymmanfa  yng  ISTglyn-Ceiriog,  yn 
Sir  Dinbych  ar  y 9fed  o Fehefìn  1779.  A bregethwyd  yno  yn  Saisnaeg 
Gan  Mr.  Samuel  Medley:  Wedi  ei  throi  i’r  Gymraeg,  a’i  Hargrapbu, 
er  lies  cyffredin  i’r  Cymry,  ar  Ddymyniad  rbai  a’i  clywsant. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  loan  Boss,  yn  Heol-yPrior,  ger- 
llaw’r  Eglwys.  mdcc,lxxix.’ 

Wrth  roddi  banes  y Gymmanfa  bon  o eiddo  y Bedyddwyr  yn  y 
Gogledd,  dywed  Mr.  J.  Tbomas, £ Pregetbodd  y brawd  John  Williams, 
Gweinidog  Llangloffan,  oddiwrtb  loan  i.  1 — 3.  a’r  brawd  Samnel 
Medley,  o Liverpool,  yn  Saesoneg,  oddiwrtb  Zecb.  ix.  16,  17,  a ail- 
ddywedwyd  yn  Gymraeg,  gan  y brawd  T.  Philips.’*  T.  Philips 
oedd  weinidog  y Bedyddwyr  yng  Nghaerlleon  ar  Wysg,  yn  sir 
Fynwy.  Mae  yn  debyg  mai  efe  a’i  cyfieitbodd  i’r  wasg  hefyd. 

19.  ‘Ycbydig  o Hymnan:  O Waith  John  Williams,  o Sir 
Frecheiniog. 

Argrapbwyd  yn  Abeíbonddn  gan  E.  Evans.  1779.* 

20.  ‘ Dedwydd  Ymadawiad  y Dnwiol : Nen  Farwnad  Elizabeth 
Jones,  o Dref  Llantrisant,  yn  Sir  Forganwg.  Yr  bon  a ymadawodd 
o’r  Byd  bwn,  i Fyd  yr  Ysprydoedd  Ebrill  18,  1779,  &c. 

Argrapbwyd  dros  Tbomas  Dafydd,  gan  E.  Evans,  yn  Aber- 
honddu.’f 

21.  * Y Catecism ; Hynny  yw,  Athrawiaeth  i’w  dysgn  gan  bob  nn, 
cyn  ei  ddwyn  i’w  Gonffirmio  gan  yr  Esgob.  Gyda  ag  Ysgrythyrol 
Testynan  pertbynasol. 

Argrapbwyd  yn  Llnndain  yn  y Flwyddyn  mdcclxxix.’J 

22.  ‘ Gweddian  Borenol  a Phrydnhawnol  o’r  Litani.’§ 

* History  of  the  Welsh  Associations , p.  68. 

t Dyma  yr  argraffiad  cyntaf  y cyfeirir  ato  yn  rhif  6 uchod,  yr  hyn  a ddengys 
y dylasai  hwnw  fod  ar  ol  bwn,  er,  ef  allai,  yn  yr  un  flwyddyn. 

X Gwel  rhif  11,  d.f.  1775. 

§ Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


598 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1779 


23.  4 Can  Dduwiol,  Ar  Ddull  Ymddiddan,  Rhwng  Proffeswr 
Hunan  Gyfiawn  a’i  Gydwybod,  Wedi  cael  ei  argyhoeddi.  Gan 
Dafydd  Jones,  gynt  o Gayo. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  Jolin  Daniel  yn  Heol  y B renin.’ 

24.  ‘ Bywyd  Duw  yn  Enaid  Dyn : nen,  Hatur  a Rbagoroldeb  y 
Grefydd  Grist’nogol.  Ynghyd  a’r  Modd  i gyrraedd  y Gwynfyd  agy 
mae  bi  yn  ei  Gynnyg.  Yn  Saesonaeg  gan  Henry  Scongal,  A.M. 
Ac  wedi  ei  droi  i’r  Gymraeg  gan  D.D. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross  yn  Heol-y-Prior,  gerllaw’r 
Eglwys.  m,dcc,lxxix.’  [12plyg : 120  tndalen.] 

Henry  Scougal  oedd  ail  fab  Patrick  Scongal,  esgob  Aberdeen. 
Ganwyd  ef  ym  Mehefin,  1650.  Yn  fnan  wedi  gorpben  ei  amser  yn 
y brifysgol,  dewiswyd  ef  yn  broffeswr  dnwinyddiaetb  yng  Hgholeg 
y Brenin,  Aberdeen.  Wedi  llanw  y swydd  bòno  yn  anrhydeddus  am 
dair  blynedd,  cymmerwyd  ef  yn  glaf  gan  y darfodedigaetb,  yr  bwn 
befyd  a roddodd  derfyn  ar  ei  fywyd  gwerthfawr,  Mebefin  13,  1678, 
ychydig  ddyddiau  cyn  cyrbaedd  28  mlwydd  oed.  Heb  law  y 
traetbawd  ncbod,  cyboeddwyd  naw  o’i  bregetbau  o’i  lawysgrifan 
wedi  ei  farwolaetb.* 

[Y  ‘D.  D.’  a droes  y llyfr  i’r  Gymraeg,  ydoedd  yr  byglod  Dafydd  Dafis, 
Castell  Hy  wel,  Ceredigion,  awdwr  ‘ Telyn  Dewi,  ’ yr  hwn  a anwyd  yn  y Goet- 
tref  Isaf,  plwyf  Llangybi,  ger  Llanbedr,  Ceredigion,  yn  y fl.  1745,  ac  a fu  farw 
Gorph.  3,  1827,  wedi  cyrbaedd  benaint  teg.  Dywedir  yn  y Dictionary  of 
Eminent  Welshmen , mai  o gylcb  y fl.  1743  y ganwyd  ef,  ac  mai  o gylcb  y fl. 
1826  y bu  ef e farw  ; ond  cymmerwyd  y dyddiadau  ucbod  allan  o’i  ‘ Gofiant  ’ 
gan  ei  olynydd  yn  y weinidogaetb,  yng  Nghilian,  y Parcb.  Thomas  Griffiths 
( Tau  Gimel),  yr  bwn  a ymddangosodd  o wasg  Caerfyrddin  mewn  llyfryn  12plyg 
yn  1828  ; ac  nid  oes  un  sail  i ammbeu  eu  cywirdeb.  Yr  oedd  y cofiannwr  a’r 
cofiannedig  yn  ddigon  adnabyddus  a’u  gilydd.] 

25.  ‘ Tonr  in  Wales  mdcclxxiii. 

Dublin,  Printed  for  Messrs.  Steater,  &c.  m,dcc,lxxix.’ 

26.  ‘ Dwy  o Gerddi  Hewyddion. 

Trefriw,  Argrapbwyd  gan  Dafydd  Jones.  1779.’ 

Gwaitb  ‘ Ebs  y Cowper  ’ ydynt. 

27.  1 Joy  in  tbe  Tents  of  Zion : Or  A Few  Gospel  Hymns,  Taken 
out  of  Several  Texts  of  tbe  Sacred  Scriptures.  Desined  to  Comfort 
tbe  Weak-bearted  on  bis  Journey  towards  tbe  Hew  Jerusalem,  tbe 
true  Refuge  of  tbe  Redeemed  ones,  &c.  By  David  Williams,  late 
of  Landeilo-Bridge-End,  in  Glamorganshire. 

Brecknock,  Printed  and  Sold  by  E.  Evans,  1779.’ 

Cyfieitbiad  yvv  yr  ucbod  o waitb  Cymraeg  yr  awdwr.  f 

* Llythyr  y Parcb.  T.  Rees, 
t Gwel  rhif  30,  d.f.  1777. 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY. 


599 


1780] 


1780. 

1.  ‘ Y pedwerydd  Llythyr,  Oddiwrth  eich  Cyfaill  a’ch  Carwr 
(Pechadurus)  sydd  yn  ymdrybaeddu  y’ngwynau  a’i  Chwantau,  fel  y 

I gwaethaf  o honoch.  Yr  ymadrodd  a gymmerais  allan  o’r  Ddeuddeg- 
fed  Bennod  o Lyfr  y Pregethwr,  (o’r  eiddo  Solomon)  ar  Bedwerydd 
I adnod  ar  ddeg,  &c.  0 waith  Ellis  Roberts,  Cowper.  Yr  AilAr- 

graphiad. 

Trefriw,  Argrapbwyd  gan  Dafydd  Jones,  1780.’  16  tndalen 

12plyg. 

2.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Argrapbwyd  yn  Llundain,  gan  C.  Eyre,  a W.  Stratham.’* 

Prynodd  C.  Eyre  y 30  mlynedd  o freintlytbyr  Newcome  a Hills,  fel 
argraffwyr  y brenin,  am  10,000p.,  a cbymmerodd  W.  Stratbam  yn 
gydranog,  wedi  byny  ei  fab  Andrew ; a bn  bwnw  farw  yn  wertb 
miliwn  o bnnau,  gan  adael  y fasnacb  i Spottiswood,  &c. 

3.  ‘ Dadl  dros  ddarllen  yr  Ysgrytbyran  mewn  cynnnlleidfaoedd 
crefyddol.  Gan  y Parcb.  W.  Richard  o Lynn.’ 

Traetbodyn  gwertbfawr  ydyw,  o tua  12  tndalen.  Argraffwyd  ef 
yn  Seisonaeg  befyd.  Yr  awdwr, 

William  Richards,  LL.D.,  ydoedd  fab  i Henry  Richards,  amaeth- 
wr  cyfrifol,  ac  a anwyd  ym  mhlwyf  Penrbydd,  ger  Hwlffordd,  yn  sir 
Benfro,  yn  1749.  Hi  cbafodd  ond  nn  flwyddyn  o ysgol,  er  byny, 
daetb  i alln  darllen  ei  Feibl  yn  y ddwy  iaitb,  a gwneyd  ei  bnn  yn 
gydnabyddns  â’r  awdnron  Seisoneg  goren,  erbyn  iddo  ddyfod  i’w  oed. 
Yn  1773,  pan  yn  24  oed,  efe  a aetb  i Atbrofa  y Bedyddwyr  ym 
Mristol,  lie  y bn  ddwy  flynedd,  ac  y daetb  yn  gynnorthwywr  y Dr. 
John  Ash,  gweinidog  cynnnlleidfa  o Eedyddwyr  yn  Pershor,  sir 
Caerwrangon.  Yn  1776,  derbyniodd  wahoddiad  oddi  wrtb  gynnnll- 
eidfa  o Fedyddwyr  yn  Lynn,  sir  Norffolc,  a’r  lie  y sefydlodd.  Heb 
law  llnaws  o lyfrynan  dadlenol  yn  yr  iaitb  Gymraeg,  o’r  bon  yr  oedd 
yn  neilldnol  hoff,  a selog  drosti,  a tbros  ei  wlad  a’i  genedl.  Efe  a gy- 
boeddodd  Eirlyfran  Cymraeg  a Seisonaeg,  a Seisonaeg  a Chymraeg,f 
y rbai  a welir  mor  fynycb  am  iselbris  ar  byd  y wlad,  yn  nwylaw  y 
werin.  Cyboeddodd  yn  Seisonaeg  amrywiol  weithian,  megys 
‘ History  of  Lynn,’  yn  ddwy  gyfrol  8plyg ; ‘ A Review  cf  the  Memoirs 
of  the  House  of  Cromwell;’  a ‘Welsh  Nonconformist  Memorial,’ a 
gyboeddwyd  wedi  ei  farwolaetb  gan  y Dr.  John  Evans.  Anrhegwyd 

* [ Strahan , y mae  yn  debygol,  a ddylai  y cyfenw  hwn  fod.] 

t [Ni  chyhoeddodd  y Dr.  Eicbards  un  Geiriadur  Cymraeg  a Seisoneg. 
Tebygol  iddo  fwriadu  gwneuthur  byny,  ond  ni  chwblhaodd  mo’i  amcan.  Yr 
unig  Eiriadur  a gyhoeddwyd  ganddo  yw  yr  un  Seisoneg  a Chymraeg , yr  hwn  a 
ymddangosodd  yn  y fl.  1798.  Gweler  rhif  3,  dan  y flwyddyn  hòno.  Tebygol 
i’r  awdwr  gael  ei  arwain  i’r  amryfusedd  hwn  gan  Williams’s  Eminent  Welshmen , 
yr  hwn,  yn  hyn  o beth,  sydd  anghywir.] 


600 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1780 


ef  â’r  radd  o LL.D.  gan  Goleg  y Bedyddwyr  yn  Ynys  Rhod, 
America,  i’r  lion  y cymmynroddodd  ei  lyfrfa  ra^orol.  Bn  farw  Medi 
13,  1818,  yn  69  oed.* 

4.  ‘ Hanes  y Byd  a’r  Amseroedd.  Er  hyfforddiad  rhai  o’r  Cymru. 
O waith  S.  T. 


Argrapliwyd  yn  y Mwythig  gan  Stafford  Prys,  yn  y flwyddyn 
1780.’ 


Ymddengys  fod  hwn  yn  bedwerydd  argraffiad.f 

5.  ‘ Rhai  diwygiadan  ar,  ac  ychydig  ycliwanegiadan  at  Hanes  y 
Bedyddwyr. 

Argraphwyd  yn  Hghaerfyrddin,  1780.’ 


Dernyn  gwerthfawr  yw  liwn,  ac  fel  y dywedwyd,J  nid  yw  ya 
ddiogel  dilyn  ‘Hanes  y Bedyddwyr,’  gan  y Parcb.  J.  Thomas,  heb 
fod  y ‘Diwygiadau  a’r  Ychwanegiadan  ’ hyn  wrth  law.  Y mae 
weithian  i’w  gael  yn  gydrwymedig  â’r  ‘ Hanes,’  os  amgen,  y mae  yn 
anhawdd  cael  gafael  arno. 


6.  ‘ Amddiffyniad  o’r  Eglwys  Gristionogol  yn  Bedyddio  Plant 
Bychain.  Ynghyd  ag  amlygiad  a’n  Hawl  hwynt  i Gyfammod  â 
Duw.  Ac  i Eedydd. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  y Prior,  ger 
llaw’r  Eglwys.  m.dcc.lxxx.’ 

Awdwr  y llyfryn  nchod  ydoedd  y Parch.  Howell  Howell,  hear 
Llanboidy,  sir  Gaerfyrddin.  Bn  ddengain  mlynedd  yn  hear  y plwyf 
hwnw,  a bn  farw  Mawrth  26,  1793,  yn  86  oed.§ 

Mae  yn  debyg  i’r  nchod  ddyfod  allan  yn  nechren  y flwyddyn  hon ; 
canys  cyn  ei  diwedd,  daeth  allan  y canlynol,  mewn  atebiad : — 

7.  ‘ Antigraphon  nen  W rthgraphiad  Sion  yn  achos  y camachwyn- 
iad  a gafodd  yn  ddiweddar  gan  awdwr  mewn  llyfr  a elwir,  Amddi- 
ffyniad o’r  Eglwys  Gristionogol  yn  bedyddio  plant  bychain.  Gan 
D.  Sannders,  Aberdnar. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol  y Prior,  gerllaw’r 
Eglwys,  tros  Dafydd  William,  Ffrynd  a Chyfaill  y Gwirionedd 
(Pris  Tair  Ceiniog).’ 

Dafydd  Saundees  ydoedd  fab  i Evan  Sannders,  o Aberduar,  sir 
Gaerfyrddin;  ac  ewythr  i’r  diweddar  Dafydd  Sannders,  Merthyr 
Tydfil.  Dechrenodd  bregethn  yn  1764.  Ordeiniwyd  ef  yn  Aber- 

* Memoir  of  Dr.  Richards,  by  Evans, 
t Gwel  d.f.  1,  1721  ; rhif  1,  d.f.  1724  ; rhif  1,  d.f.  1728;  a hwn  yma. 

Î Gwel  rhif  9,  d.f.  1778. 

§ Ei  ^eddargraíf  ym  Mynwent  Llanboidy. 


1780] 


LLYFRYDDIAJETH  Y CYMBY. 


601 


duar,  yn  1771.  Ym  mlien  amser  gadawodd  y Bedyddwyr  Neillduol, 
ac  ymunodd  â’r  Bedyddwyr  Cyffredinol.  Bu  farw  Ebrill  26,  1812, 
yn  81  oed.* 

8.  1 Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y flwyddyn  1780. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol-y- Prior.* 

9.  if  ‘ Dwy  o Gerddi  newyddion.  Cerdd  I.  ar  Hir  oes  i Fair.  Yn 
gosod  allan  yn  ol  gair  Duw,  y Poenan  sy*  wedi  eu  darpar  i’r  Annuw- 
iolion  diedifeiriol  yn  Uffern.  Cerdd  n.  Ar  doriad  y Dydd.  Yn 
dangos  fel  y mae  Gofid  yn  canlyn  pob  Dyn  o’i  Enedigaeth  byd 
Angan  ; ac  fel  y mae  Dyn  yn  cwynfan  rbagddo. 

Argrapbwyd  yn  Aberbonddn,  gan  E.  Evans.* 

Gwaith  Ellis  Roberts,  y Cowperf  ydynt,  a dyma  yr  unig  reswm 
dros  en  cyfleu  yma. 

10.  % ‘ A Relation  of  Apparitions  of  Spirits  in  Wales.’ 

11.  t ‘Marwnad  Mrs.  Grace  Price.  Gan  W.  Williams. ’J 

12.  * A Collection  of  Valuable  Tracts,  (viz.)  I.  Archbishop  Usher’s 
Charge  to  his  Clergy,  at  the  Ordination.  II.  Archbishop  Hort’s 
Instructions  to  the  Clergy  of  the  Diocese  of  Tuam,  abridged,  ill. 
The  Importance  of  the  Ministerial  Character : Written  in  Blank 
Verse,  by  a Clergyman  in  Virginia,  iv.  A Vindication  of  the  Free- 
dom of  Pastoral  Advice : By  the  Rev.  John  Smith,  A.B.  Rector  of 
Nantwich,  Cheshire,  v.  The  Life  of  the  Right  Reverend  Father  in 
God,  William  Cowper : Formerly  Lord  Bishop  of  Galloway.  Written 
by  himself.  Vi.  The  Life  of  Doctor  William  Beveridge  : Late  Lord 
Bishop  of  St.  Asaph,  vn.  A Summary  of  the  Life  and  Character  of 
the  Rev.  Mr.  Griffith  Jones  : Late  Rector  of  Llanddowror,  in  Car- 
marthenshire : The  first  Projector  and  Conductor  of  the  circulating 
Charity-Schools,  throughout  the  Principality  of  Wales. 

Printed  1780.’ 

• Hanes  y Bedyddwyr  yn  y Deheubarth,  gan  I).  Jones,  t.  130,  327,  329,  582. 
Ysgrifenodd  hefyd,  a chyhoeddodd  * Nodau  ar  y Llyfryn  a elwir  Traethawd 
Byr  ar  Undeb  a Phenaduriaeth  yr  Un  Duw  y Tad,  ac  Israddoliad  ac  Ymddi- 
byniad  ei  Fab  ef  Iesu  Grist,  Gan  It.  Wright,  yr  hwn  a gyfieithasid  i’r 
Cymraeg  gan  Wm.  Morgan,  Ysgolfeistr  yn  Nghaerfyrddin,  ’ 1816.  Cyfieithodd 
hefyd  dalfyriad  o ‘Draethawd  Abraham  Booth  ar  Deyrnas  Crist.’  Y mae 
hefyd  ar  gael  ‘ Ychydigo  Bennillion  Profiadol,  yn  cymiwys  Griddfanau  Hiraeth- 
lon  ar  ei  Ymadawiad  ag  Eglwys  Aberduar — a’i  symmudiad  i Sion,  Merthyr 
Tydfil,’  1815.  Hefyd  ‘Marwnad  er  Coffadwriaeth  am  y Parch.  Zechariah 
Thomas,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Aberduar.’ 

+ Gwel  rhif  16,  d.f.  1774. 

Î Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


602 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1780 


Llyfryn  teneu  o 42  tudalen  8plyg  ydyw.  Ymddengys  iddo  gael 
ei  gyhoeddi  gan  rai  o’r  offeiriaid  Methodistaidd  yn  yr  oes  hòno  yng 
Nghymru ; ond  yn  ddi  enw  awdwr,  cyhoeddydd,  nac  argraffydd. 

13.  ‘Difyrwch  diniwed  I blant  i’w  hystyried,  I’w  cannn  ar  gynnydd 
Mewn  deall  a G.  Sef  deunaw  o Ganiadau  Ar  amryw  destynau.  Gan 
Sion  Llewelyn,  o Goed-y-Cymmer,  yn  y Faenor,  sir  Frycheiniog. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Ross,  1780.  [Pris  Chwe- 
clieiniog.]  * 

Yr  oedd  liwn  yn  ail  argraffiad.* 

[Os  yrunywy  gwaith  hwn  â rhif  8,  d.f.  1772,  a bod  hwnw  yn  ail  argraffiad,. 
fel  y mae  yn  cael  ei  alw,  rhaid  bod  hwn  yma  yn  drydydd  argraffiad.] 

14.  [‘  British  Topography : or  An  Historical  Account  of  what  has 
been  done  for  illustrating  the  Topographical  Antiquities  of  Great 
Britain  and  Ireland.’ 

London,  1780,  2 vols.  4to.] 

15.  [Llewelyn  and  his  Bards.  By  John  Walters,  B. A.  Scholar 
of  Jesus  College,  Oxford.  1780.’  8vo. 

John  Walters,  B.C.,  ydoedd  fab  i’r  Parchedig  John  Walters,  A.C.,  Person 
Llandocheu,  Morganwg,  awdwr  y Geirlyfr  Seisoneg  a Chymraeg  (rhif  13,  d.f. 
1794).  Cafodd  ei  ddysg  yng  Ngholeg  Iesu,  Rhydy chain,  o’r  hon  gymdeithas  y 
dewiswyd  ef  yn  gymmrawd ; a chyfrifid  ef  yn  ysgolhaig  rhagorol.  Bu  yn 
gyntaf  yn  athraw  Ysgol  Pont  y Fon,  Morganwg,  ac  yn  1784  penodwyd  ef  yn 
brif  athraw  Ysgol  Rhuthyn.  Heb  law  y gwaith  hwn,  a ddaeth  allan  pan  oedd 
ef  o ddeutu  21  oed,  cyhoeddodd  Lythyrau  at  y Dr.  Priestley  ; ysgrifenodd  y 
Rhagymadrodd  i’r  ‘ Relics  of  the  Welsh  Bards  ’ gan  Edward  Jones  ; ac  adgy- 
hoeddodd  y ‘ Toxiphilus  ’ o waith  Roger  Ascham.  Bu  farw  Meh.  28,  1789, 
pan  nad  oedd  ond  deg  ar  hugain  oed,  a chladdwyd  ef  yn  y Fynechdid,  ger 
llaw  Rhuthyn,  lie  yr  oedd  yn  beriglor  y plwyf  ; ac  ar  ei  gofiech  y mae  beddlith 
Lladin  o waith’ ei  dad.f  Merch  iddo  ef  ydoedd  Hannah  Walters,  yr  hon  a gy- 
hoeddodd  y trydydd  argraffiad  o Eirlyfr  ei  thaid,  yn  Ninbych  yn  1828,  J gan  ei 
gyflwyno  i’r  Milwriad  W.  Lewis  Hughes,  wedi  hyny  Arglwydd  Dinorben,  yn 
nheulu  yr  hwn  yr  ydoedd  hi  yn  ddysgodres.] 

16.  [‘Berr  Hanes  o’r  pethau  mwyaf  hynod  ym  mywyd  Jamea 
Albert  Ukawsaw  Groniasaw,  Tywysog  o Affrica ; Fel  yr  adroddwyd 
ganddo  ef  ei  hun.  Yr  ail  argraphiad. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  y Parch.  Mr.  W.  Williams,  gan  E. 
Evans,  1780.]§  [12plyg.j 

1781. 

1.  ‘ History  o Rybydd  i Bechaduriaid  i edifarhau,  neu  ddisgrifiad 

* Gwel  rhif  8,  d.f.  1772.  Cyhoeddwyd  argraffiad  arall  yn  Abertawy  yn 
1814,  o dan  olygiad  ‘Tomas  Williams,  ŵyr  i’r  Awdwr.’ 

+ Williams,  Eminent  Welshmen  ; Newcome,  Memoirs  of  the  Goodmans . 

Í [Adargraffwyd  ef  dan  olygiad  Gwallter  Mechain.] 

§ Llythyr  Mr.  R.  Williams. 


1781] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


603 


rhyfeddol  fel  y cafwyd  dan  hennriaid  ynghoed  Ressington,  yn  agos  i 
Doncaster,  yn  sir  Gaer  Efrog.  0 gyfieithiad  Thomas  Morris  o’r 
Ysbyttŷ. 

Trefriw.’ 

2.  ‘ Galwad  gan  wyr  Eglwysig  at  bawb  ffyddlon,  i gydsynio  mewn 
Gweddi,  yn  enwedig  tra  parhao’r  rhyfel  presennol.  Gan  P. 
Williams.  Yr  ail  argraphiad.* 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Ross,  1781.’ 

3.  ‘ Dadl  dros  Grefydd  bnr  a Dihalog,  &c.,  gan  gyfaill:  mewn 
llythyr  at  y cyfaill  hwnw.  A gyhoeddwyd  gyntaf  yn  Saesonaeg,  yn 
y fl.  1741.  A gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  o’r  3ydd  lyfr,  o waith  Mr. 
J ohn  Glass. 

Argraffwyd  yn  Abertawy,  gan  D.  Evans.’ 

4.  ‘ Agoriad  i Athrawiaeth  y Ddan  Gyfammod : Dan  yr  Enwan 
Deddf  a Gras.  Yn  dangos  hTatnr  pob  nn  o honynt,  pa  beth  ydynt 
fel  ag  y maent  yn  y ddan  Gyfammod : hefyd,  Pwy,  a pha  beth  yw, 
Oyflyran  y rhai  sydd  dan  bob  nn  o honynt.  Ym  mha  nn  er  cyn- 
northwyo  Dyall  y Darllenydd,  y mae  amryw  Holiadan  yn  cael  en 
hatteb,  mewn  perthynas  i’r  Ddeddf  a Gras,  tra  hawdd  en  darllain,  ac 
mor  anha^dd  en  dyall,  gan  Eeibion  Doethineb,  Plant  yr  Ail  Gyfammod. 
Gan  John  Bnnyan,  Awdwr  Taith  y Pererin.  Yr  ail  argraphiad,f 
wedi  ei  ddiwygio  a’i  wellhan. 

Trefecca,  Argraphwyd  dros  y Cyhoeddwr,  m,dcc,lxxxi.  (Pris 
Swllt).’ 

Y cyhoeddwr  o’r  argraffiad  hwn  ydoedd  John  Richard,  o Fryniog, 
ger  Llanrwst,J  a’r  hwn  a ddywed  mewn  hysbysiad  yn  niwedd  hwn, 
ei  fod  yn  bwriadn  cyhoeddi,  mor  fnan  ag  y caffai  fil  o ragdalwyr, 
y ‘ Mêr  Difinyddiaeth  Iachns,’  a’r  hyn  hefyd,  fel  y gwelir,  a wnaeth 
y flwyddyn  nesaf. 

5.  ‘ Y Beibl  Sanctaidd,  gyda  Sylwadan  ar  bob  Pennod.  Gan  y 
Parch.  Peter  Williams,  &c. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd.’ 

Dyma  yr  ail  argraffiad.  § Yr  oedd  yn  cynnwys  Salman  Cân 
Watts,  1 1 ac  amseriad  en  hargraffiad  y flwyddyn  flaenorol,  sef  1780. 

* Nid  ydys  wedi  gweled  y cyntaf. 
t Gwel  rhif  10,  d.f.  1707. 

Î Gwel  rhif  3,  d.f.  1782. 

§ Gwel  rhif  1,  d.f.  1770. 

||  [Ai  nid  Salman  JEdmwnt  Prys  sydd  yn  yr  argraffiad  hwn,  fel  yn  yr  argraff- 
iadau  diweddarach?] 


604  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1781 

6.  *[[  ‘Y  Catecism  Byrraf,  a gyflwynwyd  gan  Gymmanfa  o Dduw- 
inyddion  Westminster  i’r  ddau  dỳ  o Barliament. 

Caerfyrddin,  Argrapliwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Ross.  Pris  dwy 
geiniog,  nen  12s.  a 6d.  y c/ 

Yr  oedd  liwn  yn  ail  argraffiad,  o leiaf.* 

7.  ‘Halsing,  nen  Gân  newydd  ar  Bdydd  Natolic.  Gan  John 
Williams,  o St.  Athan,  ym  Morganwg. 

Pontfaen:  Argraffwyd  gan  R.  Thomas.  1781/ 

[liaising  sydd  air  arferedig  yn  y Deheudir  yn  gyfystyr  â charol  (Nadolig) 
yng  Ngwynedd.  Byddai  canu  halsingau  yn  beth  cyffredin  iawn  yn  y parth 
hwnw  o’r  Dywysogaeth  yn  ystod  y ganrif  ddiweddaf.  Llygriad  yw  halsing  o 
aUain,  yr  hyn  yw  ei  ffurf  yng  ngwaith  em  bysgrifenwyr  henaidd  ; megys 

* Canu  alsain  mewn  drain  draw.  * 

Wiliam  Egwad,  i’r  Eos. 

* Yr  Eos  gynt  a ymfalch'iwys  yn  ddirfawr  herwydd  ei  pherlais,  a phob  edn  a*i 
gwenieithai,  ac  a’i  galwai  “Eleny  Glasgoed”  a “ Duwies  y Dail,”  ac  a roddynt 
iddi  lawer  iawn  o druth-barch ; a’r  fwyalchen  a ddaeth  i’w  cbaru,  ac  ef  a eirlun- 
iwys  ei  sercb  iddi  mewn  alseiniau  a cbarolau  melusgainc.  ’ — Ysgrijlyfraulolo,  175.] 

8.  ‘ Marwnad,  ar  farwolaeth  Mrs.  Grace  Price,  anwyl  wraig  y 
Capten  Price,  o Waterford,!  yn  sir  Forganwg : yr  hon  aymadawodd 
â’r  byd,  yr  16eg  o Dachwedd,  1780,  yn  y 87  flwydd  o’i  hoed.  Wedi 
bod  ynjbriod  â Mr.  Price  12  mlynedd.  &c.,  &c.  Yr  ail  argraffiad. £ 

Aberhonddn,  Argraffwyd  dros  yr  awdwr  gan  E.  Evans,  1781/ 

9.  ‘ Cyssnron  Dwyfol ; nen  Addewidion  Gwerthfawr ; er  Annog- 
aeth  i Gredinwyr;  gyda  Gair  o Gynghor.  Wedi  ei  gyfieithn  o’r 
Saesonaeg,  er  bndd  i’r  Cymrn. 

Mwythig  : Argraphwyd  gan  T.  Wood,  lie  gellir  cael  argraphn  pob 
math  o lyfrau  Cymraeg,  wedi  en . diwigio  yn  ofalns,  ac  am  bris 
gweddaidd.  m,dcc,lxxxi/  (Pris  Ceiniog  yr  nn.)  * 

10.  4 Atteb  i Bob  Dyn  a ofynno  Reswm  am  y Gobaith  sydd  ynom. 
Mewn  ffordd  o Holiad  ac  Atteb.  Gan  Joseph  Hnmphreys.  Gyd 
â Rhagymadrodd  canmoliaethol  gan  Parch.  Mr.  Whitfield,  yn  ddi- 
weddar  Caplan  i’r  Anrhydeddnsaf  Iarlles  Huntingdon. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  T.  Wood,  lie  gellir  cael  argraphn 
pob  math  o Lyfrau  Cymraeg  wedi  en  diwigio  yn  ofalns,  ac  ar  bris 
gweddaidd.  m,dcc,lxxxi/  ‘ [Pris  Ceiniog  yn  unig]/ 

Joseph  Humphreys  oedd  nn  o’r  pregethwyr  lleygol  cyntaf  a gyn* 
northwyodd  Mr.  Wesley  yn  1738.  Wedi  h yny  ef  a droes  yn  Galfin- 

* Gwel  rhif  2 a 3,  d.f.  1766. 
t [Watfford?] 

Í Gw«l  rhif  11,  d.f.  1580. 


1781] 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


605 


iad,  ymunodd  â Mr.  Whitfield,  ac  ysgrifenodd  yn  erbyn  y ddau 
Wesley  yn  y papyran  newyddion.  Ym  mhen  peth  amser,  efe  a 
adawodd  Mr.  Whitfield,  ac  a ordeiniwyd  yn  weinidog  Presbyteraidd. 
O’r  diwedd  efe  a ordeiniwyd  gan  esgob  yn  weinidog  yr  Eglwys 
Sefydledig.  Yna  efe  a ddirmygai  grefydd  y galon,  a phan  adgofid 
ef  o’i  brofiad,  yr  hwn  a gyhoeddasai — ei  fod  wedi  ei  berffeithio  mewn 
cariad,  a pharhan  felly  dros  ddenddeg  mis,  o leiaf — efe  a atebai, 
* Dyna  un  o’r  pethan  ffol  aysgrifenais  yn  amser  fy  ngwallgofrwydd.’* 
Y mae  ei  enw  yn  nn  o’r  pregethwyr  di-ur ddau  oedd  yn  y Gymdeith- 
asfa  gyntaf  a gynnaliwyd  yng  Nghymru,  sef  yn  Watfford,  yn  sir 
Forganwg,  yn  1743 ; ac  aelod  o’r  bwrdd  sylfaenol.f 

[Llyfryn  bach  o 16  tudalen  12plyg  ydyw  y llyfryn.  Ar  y tudalen  olaf  ceir 
yr  hysbysiad  canlynol  : — ‘ Gan  T.  Wood,  Gwerthwr  Llyfrau  yn  y Mwythig,  y 
gallir  cael  argraphu  pob  math  o lyfrau  yn  gywraint,  a chopiau  Cymraeg  wedi 
eu  diwigio  yn  ofalus  gan  I fan  Tomas,  cyssodydd  a diwigydd  yr  argraphiad 
cyntaf  o’r  Bibl  Cymraeg  yng  Nghaerfy  rddin,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn  byw  gyd 
a T.  Wood 

n.  ir  ‘ Difrifol  Fyfyrdod  am  Farwolaeth,  sef  y Pummed  Llythyr 
Ystyriol  am  Wellhad  Buchedd  y daearol  Bererindod;  cyn  dyfod 
Oennad  Pechod  i’n  cyrchu  i’r  Byd  anweledig  o Olwg  cnawdol.  A 
fyfyriwyd  gan  Ellis  Roberts,  Prydydd  o Landdoged.  Y Trydydd 
Argraphiad. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans,  dros  Hugh  Williams. 
178— .’Î 

12.  ‘Wele  y Chweched  Llythyr,  ar  ddull  Pregeth,  y testun  a 

gymerwyd  o Luc  xv.  18,  19.  0 waith  Ellis  Roberts,  Cowper, 

Llanddoged. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans,  dros  Hugh  Williams. 
1781. ’§ 

13.  ‘ Drych  y Flwyddyn  1781. 

Dublin  : Printed  in  the  year  M,dcc,lxxxi.’ 

Un  o almanaciau  cyntaf  John  Roberts  yw  hwn,  tybygid.  Mewn 
rhai  copiau  dywedir  iddo  gael  ei  argraffu  tros  H.  Owen. 

14.  ‘Memoirs  of  the  Gwydyr  Family,  &c.  By  Sir  John  Wynne. 

London.  1781.’||  4to. 

Yn  y Barrington  Miscellanies  y maé  hwn. 

15.  ‘A  Gentleman’s  Tour  through  Monmouthshire  and  Wales,  in 
the  month  of  June  and  July,  1774.  A new  Edition.**  To  which  is 

* Wesley’s  Journal,  Sept.  9,  1790  ; Atmore’s  Methodist  Memorial,  p.  202-3. 

+ Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  i.  t.  162. 

t Y llythyren  [y  rhifnod]  yn  anamlwg  yn  y cyfargraff ; gwel  rhif  1,  d.f.  1780. 

§ Gweler  rhif  1,  d.f.  1780  ; a rhif  11,  uchod. 

||  Gwel  rhif  13,  d.f.  1773  ; Cylchgrawn,  t.  87. 

**  Gwel  rhif  12,  d.f.  1780. 


606  LLYFRYDDIA ETH  Y CYMRY.  [1781 

added,  an  Account  of  a Journey  into  Wales.  By  George,  Lord 
Lyttleton. 

London : printed  for  T.  Evans.  m,dcc,lxxxi.’ 

Yr  awdwr  ydoedd  Mr.  Penruddock,  a’r  golygydd  ydoedd  H. 
Wyndham.*  Yr  oedd  y llyfr  yn  werth  3j ?.  13s.  6c.,  wedi  ei  rwymo  yn 
dda. 

16.  ‘ Llun  Agrippa.  Y Cristion  o fewn  Ychydig,  wedi  ei  Ddad- 
guddio : Neu’r  Gau  Broffeswr  wedi  ei  chwilio  a’i  Holi,  yn  cael  ei 
fwrw  ymaith.  Gan  Mathew  Mead.  Y drydydd  argraphiad.f 

Trefecca:  m,dcc,lxxxi.’  [12plyg : 152  tudalen.] 

17.  £ Llythyr  y Gymmanfa,  a gynhahwyd  yn  Llangloffan,  yn  y 
flwyddyn  1781. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Boss,  yn  Heol  Awst.’ 

18.  £ Two  Sermons,  First,  of  the  Creatures  going  into  Noah’s  Ark, 
typically  Representing  the  Salvation  of  God’s  elect  Church  in  and  by 
Jesus  Christ.  Second,  of  the  Creatures  going  out  of  the  Ark  to 
Mount  Ararat,  Typically  representing  the  Removal  of  the  Church 
Militant  out  of  the  state  of  Grace  into  the  State  of  Glory.  To  which  is 
added,  some  Briçf  Heads  upon  Joel  ii.  7,  8,  9.  And  Nahum  iii.  15, 
16,  17.  Of  God  Nature  and  Knowledge  of  the  manner  and  motion 
of  the  meanest  and  worst  of  his  Creatures.  By  Edmund  Jones, 
Minister  of  the  Gospel. 

Printed  in  the  Year  1781.’ 

19.  1 Ymddiddan  rhwng  Hen  Wr  Dali  a’r  Angau ; Lie  dangosir 
Dechreuad  Angau,  ynghyd  a’r  Buddugoliaethau  a ynnillodd  ar 
Ddynolryw  trwy  Gymmorth  Pechod,  a’r  Buddugoliaeth  yn  y Frwydr 
fawr  ar  Fynydd  Calfaria,  gan  Iesu  Grist : yn  cynnwys  amryw  Wir- 
ioneddau  pwysfawr  ac  angenrheidiol  i bawb  ag  y sydd  i wynebu 
Angau  i’w  deall  a’u  profi.  Gan  Henry  Evans,  o’r  Bedwellty. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  ac  ar  werth,  gan  E.  Evans,  1781.’ 

20.  £ British  Harmony,  being  a Collection  of  Ancient  Welsh 
Airs,  the  traditional  remains  of  those  originally  sung  by  the  Bards  of 
Wales.  Part  hi.  By  John  Parry. 

21.  £ Rhai  Hymnau  Newyddion,  ar  Fesurau  Newyddion : a gyfan- 

* [Dan  rif  22,  yn  y blaen,  dywedir  mai  yr  awdwr  ydoedd  Henry  Penrudd - 
cclce  Wyndham. 

f Gwel  rhif  1,  d.f.  1723  ; a rhif  5,  d.f.  1779. 

Î Gwel  rhif  7 a 8,  d.f.  1742. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


607 


1782] 


soddwyd  ar  gais  cynnulleidfaoedd  Sir  Aberteifi  a Sir  Gaerfyrddin. 
Gan  W.  Williams. 

Argraffwyd  yn  Aberbonddn,  gan  E.  Evans.  1781.’* 

22.  * A Tour  Through  Monmouthshire  and  Wales,  made  in  the 
Months  of  June,  and  July,  1774.  And  in  the  Months  of  June,  July, 
and  August,  1777.  By  Henry  Penruddocke  Wyndham.  The 
Second  Edition. 

Salisbury : Printed  and  Sold  by  E.  Easton.  mdcclxxxi.* 

23.  ‘Y  Dinasoedd  Noddfa  wedi  eu  priodoli  i Grist,  oddi  wrth 
Heb.  vi.  18,  19.  Mewn  Llythyr  at  Gymdeithas  Grefyddol.  Gan 
H.  Philips,  yn  Sarum.  Wedi  ei  gyfiaithu  i’r  Cymraeg  allan  o’r 
trydydd  Argraphiad  yn  Saisonaeg  er  lies  i’r  Cymru. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  [dalen  wedi  tori]  mdcclxxxi.’ 

Er  bod  y llyfr  hwn  wedi  ei  gyfansoddi  yn  Seisonaeg,  a’i  gyfieithu 
gan  ryw  law  anadnabyddus,  yr  oedd  yr  awdwr  yn  Gymro,  ac  yn 
deall  yr  iaith  Gymraeg,  fel  ag  i roddi  barn  gymmeradwyol  ar  y cyf- 
ieithiad ; canys  y mae  wedi  chwanegu  a ganlyn  yn  niwedd  hwn : — 
‘P.S.  ’Rwyf  gwedi  edrych  yn  fanol  dros  y llythyr  hwn,  ac  nid  wyf 
yn  gweled  achos  i gablu  na  beio’r  cyfieithiad.  ’Rwyf  yn  diolch  i’r 
cyfieithwr, 

Swum,  Gorphenhaf,  17,  1781.  ' H.  Philips.* 

24.  ‘ Dwy  o Gerddi  Newyddion,  &c. 

Treiriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.  1781.’ 

Gwaith  ‘ Ellis  y Cowper  * ydynt. 

25.  1 Journey  to  Snowdon.  By  Thomas  Pennant.  1781.’ 

1782. 

1.  * Tri  o Ymddiddanion  rhwng  Gweinidog  ac  Un  o’i  blwyfolion : 
ar  Gywir  Egwyddorion  Crefydd,  ac  Iechydwriaeth  i Bechaduriaid 
drwy  Iesu  Grist,  yr  unig  Waredwr  ac  Iachawdwr.  Gan  y Parchedig 
Thos.  Yivian,  A.B.,  Eicar  Cornwood,  Defon;  yn  ddiweddar  o 
Goleg  Exeter,  yn  Rhydychain.  A Gyfieithwyd  i’r  Cymraeg  allan  o’r 
Pedwerydd  Argraphiad  ar  ddeg  yn  Saisonaeg,  Gan  y Parchedig  W. 
Williams,  A.B.  Curat  Caergybi. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  T.  Wood,  lie  gellir  cael  argraphn  pob 
math  o lyfrau  Cymraeg  wedi  eu  diwigio  yn  ofalus  gan  Ifan  Tomas. 
M,DCC,LXXXII.’ 

* [‘  Cynnwysa  liwn  yr  hymnau  811  hyd  828  yn  argraffiad  1811.  12  tudalen 

ydoedd.  Gwelwn  fod  Williams  yn  cael  ei  annog  gan  yr  eglwysi  i gyfansoddi 
hymnau,  yn  unol  â’r  ddiareb,  “ Melus,  moes  eto.”  ’ — M.D.l 


608 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1782 


2.  c Cydymaitk  mewn  Cystndd ; nen  Hyfforddiwr  trwy  ddyffryn 
marwolaetli.  0 gasgliad  Peter  Williams,  gweinidog  yr  efengyl. 

Caerfyrddin,  Argrapkwyd  gan  Joan  Ross.  m,dcc,lxxxii.’ 

3.  ‘ Bywyd  a Marwolaetli  yr  Annnwiol  dan  enw  Mr.  Drygddyn, 
Wedi  ei  Annerck  i’r  Byd  mewn  Ymddiddan  cyfeillgar  Rhwng,  Mr. 
Doetkineb  a Mr.  Ystyriol.  Gan  Joan  Bunyan,  Awdwr  Taitk  y 
Pererin.  Wedi  ei  Gyfientkn  i’r  Gymraeg  gan  T.  Lewys  o’r  Pedwar- 
ydd  Argrapkiad  yn  y Saessnaeg.  At  yr  kyn  y Ckwanegwyd  Bywyd 
a Marwolaetk  Joan  Bnnyan  Yn  dangos  am  ei  Enedigaetk,  ei 
Ddygiad  i fynn  a’i  Pnckedd  ddrygionns  yn  ei  Ienengctyd  y Moddion 
tan  ba  rai  y cafodd  ei  Droedigaetk ; ei  Waitk,  ei  Ddioddefiadan,  ei 
Demptasiynan,  o koll  Helynt  ei  Pywyd  kyd  ei  Ymadawiad  or  Byd 
kwn. 

Lerpwl:  Argrapkwyd  gan  0.  Wosencroft,  yn  Cook- Street. 
m,dcc,lxxxii.’  [12plyg : 214  tndalen.*] 

Yr  oedd  kwn  yn  ail  argraffiad.f  Dywedid  mai  cykoeddwr  yr  ar- 
graffiad  kwn  ydoedd 

John  Prichard,  o’r  Bryniog  Uckaf,  ger  Llanrwst,  yr  kwn  oedd  wr 
o’r  Dehendir,  a’r  kwn  a ddaetkai  i’r  gymmydogaetk  kono  i arolygu 
Ysgokon  Rkad  Madam  Bevan,  a pkriododd  weddw  Jokn  Prickard, 
o’r  Bryniog,  yr  kwn  oedd  gyngkorwr  Metkodistaidd.  Yr  oedd  yr 
ail  Jokn  Prickard  kwn  yn  gyngkorwr  nen  bregetkwr  kefyd.  Sym- 
mndodd  i Rnddlan  cyn  diwedd  ei  oes,  a bn  farw  mewn  oedran  teg, 
yn  1812. Î 

4.  ‘ Afalan  Anr  i Bobl  Ifaingc  ; a ckoron  gogoniant  i k*en  Bobl : 
nen’r  Dedwyddwck  o fod  yn  dda  yn  Amserol,  a’r  Anrkydedd  o fod 
ken  Ddisgybl.  Hefyd,  Gwrtk-ddadlenon  y Gwr  ifangc  wedi  en 
dattod.  Gan  T.  Brooks,  Gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llnndain. 
Yr  Ail  Argrapkiad  yn  Gymraeg.  § 

Mwytkig,  Argrapkwyd  gan  T.  Wood,  lie  gellir  cael  argrapkn  pob 
matk  o Lyfran  Cymraeg  wedi  en  diwigio  yn  ofalns  gan  Ifan  Tomas. 
1782.’ 

* [Y  mae  ar  ddiwedd  y llyfr  (t.  215,  malpai)  yr  hysbysiad  canlynol,  yr  hwn 
a hynodir  gan  ei  wahannodiaetk  a many  lion  ereill : — ‘Bydded  Hyspys  i’r 
Cyffredin.  Fod-amryw  yn  ein  cymmell,  i argrapku’r  llyfr  gwerthfawr  hwnnw, 
a elwir,  marw  i’r  ddeddf  : cyn  gynted  ac  y caffom  til  o enway.  Arglwydd  a 
fendithio,  bob  moddion,  a breintiau,  er  mwyn  ckwanegu  gwybodaetk  browfiadol, 
a ckadwedigol,  o hono  ei  ban  ; yn  ein  plitk  : yr  kyn  yw  taer  ddeisyfiad  eich 
annhelawng  wasanaetkwyr.  John  Thomas , ac  Owen  Jones.’] 

+ Gwel  rbif  5,  d.f.  1731.  [Ymddengys  mai  kwn  ydoedd  y llyfr  Cymraeg 
cyntaf  a argraffwyd  yn  Lerpwl  neu  Lynlleifiad.] 

Î Drych  yr  Amseroeddy  t,  179  ; Coflyfr  Eglwys  Plwyf  Rkuddlan. 

§ Gwel  rkif  4,  d.f.  1732. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


609 


1782] 


Y mae  iddo  ‘ Gyflwyniad  ’ at  ei  ‘ Gydwladwyr,’  gan  1 Hugh  Jones, 
gynt  o Faes-Glasau,’  a ‘ Rhagymadrodd : neu,  Lythyr  Annerch  i’r 
Cymry,’  gan  ‘Evan  Williams,’  ac  yn  ei  ddiwedd,  ‘ Oyffes  y Cyhoedd- 
wr,’  ‘Hugh  Jones,’  lie  y dywed  mai  ‘ Gweinidog  ieuangc  o Eglwys 
Loegr’  ydoedd  y dywededig  ‘ Evan  Williams ;’  a dywed  hefyd  ei  fod 
yn  bwriadu  cyhoeddi  yr  ‘ Enw  yn  y Hefoedd,’  gan  M.  Mead.* 

5.  * Annerch  ir  Cymru,  iw  galw  oddiwrth  y llawer  ò hethau  at  yr 
un  peth  angenrheidiol  er  mwyn  cadwedigaeth  eu  heneidiau.  Yn 
enwedig  at  y Tlodion  annysgedig,  sef  y Crefftwyr,  Llafurwyr  a 
Bugeiliaid,  y rhai  o isel  radd,  o’m  Cyffelyb  f y hunan,  Hyn  er  eich 
Cyfarwyddo  i adnabod  Duw  a Christ,  (yr  hyn  y w bywyd  tragwyddol) 
yr  hwn  sydd  yn  Dduw  unig  ddoeth.  A Dyscu  ganddo  ef,  fel  y 
deloch  yn  ddoethach  nach  Athrawon.  0 Waith  Ellis  Pugh. 

Llundain:  Argraphedig  yn  gan  James  Phillips,  m.dcc.lxxxii.* 
[12plyg  bychan.] 

Ellis  Pugh  ydoedd  Grynwr,  o ymyl  Dolgellau,  a aethai  dros  For 
y Werydd  i Philadelphia. 

- [Yn  ol  ‘Hanes  yr  Awdwr,’  o flaen  yr  ‘Annerch,’  ‘Elis  Pugh  a anwyd  ym 
mhlwyf  Dolgellau,  yn  sir  Feirionydd,  yng  Nghymru,  yn  y chweched  mis  [sef 
yw  hwnw,  Mehefin],  yn  y flwyddyn  1656.’  Gwedi  ei  droi  at  Grynyddiaeth, 
hwyliodd  ef  a’i  deulu,  yng  nghyd  a g amryw  o’u  cydnabyddiaeth,  yn  1686,  dros 
yr  Atlantig  tua  Thaleithiau  Cyfunol  America,  gan  fwriadu  ymsefydlu  ym 
Mhennsilvania,  lie,  ychydig  cyn  hyny,  y planasid  brodoriaeth  Grynyddol  gan 
Wilym  Penn  : ond  yn  lie  cyrhaedd  yno,  buont  ar  y môr  y rhan  fwyaf  o’r  gauaf, 
a gyrwyd  hwynt  gan  y tymmestloedd  i Ynys  Barbadoes,  yn  yr  India  Orllewin- 
ol,  lie  y tiriasant  yn  Ionawr,  1687.  Yr  haf  canlynol  cychwynasant  oddi  yno, 
a chyrhaeddasant  Pennsilvania.  Gwedi  aros  yno  hyd  1706,  hwyliodd  Elis 
Pugh  i ymweled  â gwlad  ei  enedigaeth,  a dychwelodd  i America  yn  1708,  lie  yr 
arosodd  am  y gweddill  o’i  oes,  yr  hon  a derfynodd  ar  y 3ydd  o Hydref,  1718. 
Am  ei  nodweddiad,  dywedir  yn  yr  umhyw  ‘ Hanes:’ — ‘ Yr  oedd  ei  ymddygiad 
yn  ei  deulu,  yn  ei  gymmydogaeth,  ac  yn  yr  eglwys,  yn  addfwyn,  yn  hawdd- 
gar,  ac  yn  heddychol,  a’i  weinidogaeth  yn  fywiol,  ynllesol,  ac  er  adeiladaeth.’ 

Cynnwys  y llyfr  ddeg  o bennodau,  a 212  o dudalenau.  Cyfieithwyd  y gwaith 
i’r  Seisoneg  (yn  hir  cyn  ei  argraffu  yn  Gymraeg)  gan  un  R.  Ellis ; ac  ymddang- 
osodd  ail  argraffiad  o’r  cyfryw  gyfieithiad,  wedi  ei  ddiwygio  gan  D.  Llwyd,  yn 
1739,  Llundain,  12plyg.  Ymddangosodd  argraffiad  newydd  a ehywir  o’r  gwaith 
Cymreig  yn  Llundain,  mewn  cyfrolan  16plyg,  yn  1801.] 

Cyhoeddwyd  argraffiad  arall  yn  1802, f a chan  yr  un  argraffydd, 

James  Phillips,  am  yr  hwn  y dywedir,  ‘Y  mae  yn  hen  lane 
difrifol,  gwylaidd,  a dywedir  ei  fod  wedi  ymbriodi  â bywyd  sengl,  am 
yr  hyn  y mae  yn  rhyfedd  genyf,  canys,  diammheu  fod  natur  wedi  ei 
fwriadu  ef  i fod  yn  orchfygwr  calonau,  pan  y rhoddodd  iddo  y fath 
synwyr,  a’r  fath  dduwioldeb.  Y mae  iddo  fyw  cyhyd  yn  hen  lane 
yn  dangos  ei  natur  bur,  a’i  fod  yn  cam  marweiddiad  ynddo  ei  hun 
yn  gystal  ag  yn  ereill.  A phwy  bynag  a ystyrio  y cynnifer  cynnygion 
a gafodd  i briodi,  a fyddant  yn  barod  i feddwl  ei  fod  yn  meddu  cym- 
maint  o ddiweirdeb  ag  i brin  bechu  mewn  dymuniad.’J 
* Gwel  rhif  3,  d.f.  1789. 

+ [Ymddengys  mai  argraffiad  1801,  y sonir  am  dano  uchod,  yw  yr  un  a 
olygir.] 


68 


Î Dunton. 


610 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1782 


6.  4 Dwy  Bregeth ; y gyntaf,  am  y creaduriaid  yn  myned  i mewn  i 
Arch  Noah,  &c. ; yr  ail,  am  y creadnriaid  yn  myned  allan  o’r  Arch  i 
fynydd  Ararat,  &c.  Gan  Edmund  Jones,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Trefecca;  Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  1782J 

7.  4 Gwrthodedigaeth  yn  Brofedig : Neu’r  Athrawiaeth  o Ethol- 
edigaeth  Tragwyddol,  a Gwrthodedigaeth,  wedi  en  cyd-ystyried 
mewn  Unarddeg  o Ddosparthiadau.  Lie  y gwrthbrofir  y Dadleuon 
a arferir  gan  W rthwynebwy r yr  Athrawiaeth  hon,  y symmndir 
amryw  Amheuon,  ac  y penderfynir  llawer  o Ymofynion  Cydwybod. 
Gan  y duwiol  a’r  enwog  Was  hwnnw  o eiddo  Crist,  y Parchedig  Mr. 
John  Bunyan.  Wedi  ei  Gymreigio  yn  ofalns,  o’r  Argraphiad 
diweddaf  yn  Saesonaeg  Gan  John  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Daniel,  yn  Heol  y Brenin.  [Pris 
Chwe’-cheiniog.]  * 

Y mae  yn  ei  ddiwedd  ddan  dudalen  o farddoniaeth,  o dan  yr  enw 
* Ystori,  neu  Ddammeg,  Yr  Emprwr  o Judea  a’i  Eerch.  Gan 
DafyddWiliam.’  Hy  sby  sir  hefy  d a ganlyn : — 

4 N.B.  Y mae  Llyfr  arall  o Waith  Mr.  Bunyan  yn  llaw’r  Cyfieith- 
ydd,  a elwir,  Y Ty  yng  Nghoedwig  Lebanon;  ac  a roddir  yn  y Wasg 
mor  fuan  ag  y bo’r  Copi’n  barod.’  Ond  nid  ydys  yn  gwybod  iddo 
gael  ei  gyhoeddi  yn  y ganrif  hon.* 

8.  •Jf  4 Crist  yn  Iachawdwr  Cyflawn,  &c.  Gan  John  Bunyan.  At 
ba  un  y chwanegwyd  Nodau  Profiadol  ac  Ymarferol,  Gan  Wm. 
Mason  ac  eraill,  wedi  eu  Gymreigio  gan  y Parch.  John  Thomas. 

Argraffwyd  yng  Nghaerfyrddin,  gan  John  Daniel. 

9.  *|f  4 Llwybrau  Nefolaidd,  &c.  A gasglwyd  o Lyfr  a argraffwyd 
yn  y flwyddyn  1664,  fel  yr  ymddengys  trwy  gymmeradwyaeth  Dr. 
J.  Hall.  Wedi  ei  droi  i’r  Cymraeg  gan  J.  Davies. 

Argraffwyd  yng  Nghaerfyrddin,  gan  J.  Daniel.’ 

Yr  ydys  yn  tueddu  i briodoli  cyfleithiad  y llyfr  uchod — o ddiffyg 
gwybodaeth  sicrach — i naill  ai  J.  Davies,  gweinidog  Llwyn  Rhyd 
Owain,  yn  sir  Aberteifi,  ai  J.  Davies,  gweinidog  yr  Allt  Wen,  yn 
sir  Eorganwg.  Y Dr.  J.  Hall  ydoedd  benaeth  Coleg  Penfro, 
Bhydy chain,  ac  wedi  hyny  esgob  Bristol,  f 

* [Daeth  argraffiad  16plyg  o hono  allan  o wasg  Merthyr  Tydfil  yn  y fl.  1835; 
ond  ni  fynegir  yn  hwnw  pa  un  ai  argraffiad  cyssefin  ai  adargraffiad  ydyvv. 
Cynnwysa  110  o dudalenau.] 

t Wood’s  A then.  Oxon.  vol.  ii.  p.  801. 


1782] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


611 


10.  ‘ Gorfoleddd  ym  Mbebyll  Seion,  neu  ycbydig  o Hymnau 
Efengylaidd  a gyfansoddwyd  gan  Dafydd  Wiliam.  Argrapbwyd 
gynt  yn  bedair  rban,*  ond  yn  awr  a argrapbwyd  yn  un  llyfr. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  tros  yr  awdwr  gan  E.  Evans,  1782. 
(Pris  tair  geiniog.)  5 

11.  1 Mer  Difinyddiaetb  Iacbus.  Neu  Bortreiad  o’r  Cyfammod 
Gras  a’r  Cyfammod  Gweitbredoedd,  Yngbyd  â Defnydd  a Diben 
pob  un  o’r  Ddau  dan  Orucbwybaetb  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd : 
lie  y ceir  Eglur  Ddarluniad  o’r  Efordd  i Fywyd  Tragywyddol  trwy 
Iesu  Grist.  Mewn  Dull  o Ymddiddan  rbwng  JEJfangelista , Gweinidog 
yr  Efengyl.  Nomista , Gwr  yn  dal  yn  rby  bell  o Ocbor  y Ddeddf. 
Antinomista , Gwrtbwynebwr  y Ddeddf.  Neophiius,  Cristion  Ieuangc. 
Gan  Edward  Eisber.  A.C.  Y Trydydd  Argrapbiad,f  wedi  ei  Ddi- 
wygio  a’i  Gŷd-gymmbaru  â’r  Saes’neg. 

Trefecca;  Argrapbwyd,  dros  y Cyboeddwr.  1782.  (Pris  Swllt.)’ 
[12plyg:  172+8==  180  tudalen.] 

Dywedir  mai  John  Pricbard,  Bryniog  Ucbaf,  ger  Llanrwst,  oedd 
cyboeddydd  bwn. 

12.  ‘ Gair  yn  ei  Amser : neu  Lytbyr-annercb  i’r  cyflredin  Gymry, 
&c.  A ysgrifenwyd  er  tawelu,  llonyddn,  a gostegu  y cwynfanau 
sydd  ym  mbbtb  y Cymry  yn  y dyddiau  belbulus  byn ; a’u  cyfarwyddo 
at  yr  iawn  amddiffynfa  yn  nydd  trallod.  Gan  Hugb  Jones,  awdwr 
y Myfyrdodau  ar  Dymborau’r  Flwyddyn,  &c. 

Mwytbig,  Argrapbwyd  gan  T.  Wood  ; lie  y gellir  caelargrapbn  pob 
matb  o Lyfrau  Cymrae  g wedi  eu  diwigio  yn  ofalus  gan  Ifan  Tomas. 
1 782.  Pris  dwy  geiniog.* 

13.  ‘Llytbyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y flwyddyn  1782. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst.’ 

14.  ‘ Telynau  i Blant  yr  Addewid,  i’w  canu  ar  eu  taitb  o’r  Aipbt  i 
Ganaan  nefol : neu  ycbydig  o Hymnau  efengylaidd,  &c.  A gyfan- 
soddwyd gan  Dafydd  Williams. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  dros  yr  awdwr  gan  E.  Evans.  1782.’ 

15.  ‘ Rbai  Hymnau  newyddion,  ar  fesurau  newyddion.  Gan  W. 
Williams.  Yr  ail  argrapbiad.î 

* Gwel  rbif  3,  d.f.  1777  ; a rbif  22  a 23,  d.f.  1778. 
t Gwel  rbif  1,  d.f.  1751 ; a rbif  1,  d.f.  1754. 

t Gwel  rbif  7,  d.f.  1757 ; a rbif  21,  d.f.  1781.  [‘Mwy  tebyg  mai  ail  ran 
ydoedd,  yn  cynnwys  yr  bymnau  829  byd  846 ; ond  nis  gallaf  sicrbau,  gan  nas 
dygwyddodd  i mi  ei  weled.  Rbaid  bod  rhyw  12  tudalen,  tebyg  i’r  cyntaf 
ucbod,  wedi  eu  rboi  allangan  yr  Awdwr  rbwng  1781  a 1787.’ — Morris  Davies.] 


612 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1773 


Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans.  1782.’ 

16.  ‘ Tystiolaeth  o Efydd  ao  Ymarferiad  Eglwys  Crist,  yn  Carter- 
Lane,  Southwarc,  yn  Llundain;  tan  Ofal  Gweinidogaethol  Dr.  Jolin 
Gill : A ddarllenir  ac  a gydsynir  â lii  ar  dderbyniad  Aelodan.  A 
gyfieitbwyd,  ac  a gyhoeddwyd  ar  dranl  Dafydd  Hughes  o Lanelli, 
yn  Sir  Gaerfyrddin,  ar  ddymnniad  amryw  Ewyllyswyr  da. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans.  1782.  [Pris  Tair- 
ceiniog].  [12plyg : 36  tudalen.*] 

1 7.  ‘ Rhai  Geiriau  ar  ddull  Marwnad  ar  farwolaeth  yr  anwyl  a'r 
ffyddlon  frawd  John  Philip,  O Lwyn-gyferthwch,  ymhlwyf  Llanelli. 
Ynghyd  a rhai  Hymnau  newyddion. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  droa  John  Evans,  a Thomas  Dafydd, 
gan  E.  Evans.  1782.’ 

18.  % ‘Marwnad,  mewn  perthynas  iun  Letice Hash,  o Sir  Benfro, 
yr  hon  a ymadawodd  o’r  Byd  hwn  Rhagfyr  4,  1781,  yn  Hawn  60  oed. 
Ao  at  ba  un  y chwanegwyd  Ychydig  o ofyniadau. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Daniel,  yn  Heol  y Brenin.* 

19.  ‘Ychydig  Lythyrau  ar  Ystyriaethau  ac  Achosion  Ysprydol. 
Ynghyd  â Hymnau  am  Dduwdod  a Marwolaeth  ein  Iachawdwr.  Gan 
Mr.  Howel  Harris. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y Plwyddyn  m,dcc,lxxxii.’ 

20.  Y ‘ Pwy  o Gerddi  Newyddion. 

Aberhonddu. ’f 

21.  *[[  * Post-Chaise  Companion,  or  Traveller’s  Directory  through 
England  and  Wales.  By  — Bowles.  Two  vols.  1782.* 

22.  ‘ Observations  on  the  River  Wye,  and  several  parts  of  South 
Wales.  By  W.  Gilpin.  1782.* 

1783. 

1.  ‘Y  Testamentwr,  neu  Bregeth  ar  y 9 o Heb.  a’r  16,  17.  Gan 
y Parchedig  Mr.  J.  Morgans,  Ciwrat  Llanberis,  yn  Sir  Gaemarfon. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.  1783.* 

2.  ‘ Ffordd  anffaeledig  i Foddlonrwydd,  wedi  ei  Gymreigio  gan  y 
Parch.  Peter  Williams. 

* [Ary  diwedd  y mae  ‘Cân  ynghylch  Glanastra  Cenfigen,’  ac  ‘Ychydig 
Bennillion  a gyfansoddwyd  yn  Saisonaeg  gan  Ferch  foneddig  ieuang,  ychydig 
cyn  ei  hymadawiad  â’r  byd,’  yng  nghyd  â’r  cyfieithiad  Cymreig  o honynt.] 

t Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


1783]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  613 

Caerfyrddin.’ 

3.  ‘ Rhodd  i’th  Gymmydog;  neu  lawn  Adnabyddiaeth  o Dduw, 
ac  o honom  ein  Hunain;  wedi  ei  Agoryd  mewn  Modd  anlwg,  budd- 
iol,  a phrofiadol.  Gan  Sir  Richard  Hill,  Marchog.  0 gyfieithiad 
y Parch.  Thomas  Jones,  Cnrat  Loppington,  yn  sir  y Mwythig. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig,  gan  T.  Wood.* 

Y cyfieithydd  o’r  traethodyn  hwn  o eiddo  Syr  Richard  Hill,  ac  o’r 
hwn  y rhoddwyd  3000  i’w  dosbarthu  gan  Mr.  Charles  o’r  Bala, 
ydoedd 

Thomas  Jones,  a anwyd  yng  Nghefn  yr  Esgair,  yn  agos  i’r  Hafod, 
yn  sir  Aberteifi,  yn  1752,  lie  yr  oedd  ei  dad  yn  amaethwr  bychan. 
Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  dan  ofal  Edward  Richard,  yn  Ystrad 
Meurig.  Ordeiniwyd  ef  yn  1774,  pan  yn  22  oed,  i wasanaethn 
plwyfau  Llangynfelyn  ac  Eglwys  Each,  yn  sir  Aberteifi,  lie  y bn  hyd 
1779,  pan  y cymmerodd  gnradiaeth  Leintwardin,  yn  sir  Henffordd, 
o’r  lie  y symmndodd  yn  1780  i Longnor,  yn  sir  y Mwythig,  lie  yr 
oedd  yn  gwasanaethn  pedair  o eglwysi  am  40 p. ; ond  symmndodd  y 
flwyddyn  nesaf  i Groesoswallt ; ond  o blegid  ei  sel  a’i  bregethau 
efengylaidd,  efe  a daflwyd  oddi  yno  yn  1782.  Yna  cafodd  gnrad- 
iaeth Loppington,  ger  Wem,  yn  yr  nn  sir.  Yn  1785,  cafodd  gnrad- 
iaeth Creaton,  yn  sir  Northampton,  lie  y bn  yn  gwasanaethn  am 
ddengain  mlynedd,  y 35  mlynedd  cyntaf  fel  curad,  a’r  5 mlynedd 
diweddaf  fel  person  y fywoliaeth.  Pan  aeth  yn  rhy  hen,  rhoddodd  y 
lie  i fyny  yn  1833.  Bn  farw  Ionawr  7,  1845,  yn  93  oed.  Cyhoedd- 
wyd  llawer  o’i  weithian  yn  Seisonaeg  yn  y ganrif  hon,  megys, — 
‘Immanuel,  or  Scriptural  Views  of  Jesns  Christ,’  yr  hwn  a gyfieith- 
wyd  i’r  Cymraeg ; ‘ National  Gratitude  Expressed ;’  ‘ Scriptural 
Directory ;’  ‘ The  Welsh  Looking-glass ‘ Jonah’s  Portrait ;’  ‘ The 
Pair  Balance ;’  ‘ The  Prodigal  Pilgrimage,’  cyhoeddwyd  cyfieithiad  o 
hono  yn  y Gwyliedydd ; ‘Family  Prayers;’  ‘Twenty  Six  Sermons,* 
sef  cyfieithiad  o rai  Cymraeg  y Parch.  M.  Lloyd,  Yspytty  Ifan ; ‘ The 
true  Christian ;’  ‘ Sober  Views  of  the  Millenium ;’  ‘ The  Interpreter  ;* 
*An  Essay  on  Infant  Baptism ;’  ‘ The  Christian  Warrior  * An  Essay 
on  the  Idolatry  of  Nations  ‘ The  Fountain  of  Life  ‘A  Faithful 
Warning  to  Christian  Congregations  against  the  Oxford  Heresy 
cyfieithodd  hefyd  ‘ Christian  World  Unmasked,*  o waith  Berridge, 
yr  hwn  a gyhoeddwyd  yn  y Drysorfa  Ysbrydol,  o dan  yr  enw  ‘ Ym- 
ddyddanion  ynghylch  Ffordd  y Bywyd,  rhwng  Odegos  a Thuphlos,* 
yn  lie  ‘Doctor  and  Farmer.’  Cyfieithiad  o’i  eiddo  ef  yw  pregeth 
Scott  ar  farwolaeth  Thornton.  Cyhoeddwyd  hefyd,  yn  Seisonaeg 
bigion  o’i  bregethau  o dan  yr  enw  ‘ Basket  of  Fragments,*  y rhai  a 
ysgrifenwyd  gan  foneddiges  ag  a arferai  eistedd  o dan  ei  weinidog- 
aeth.  Yr  oeddynt  yn  boblogaidd  iawn  ym  mhlith  ei  ymlynwyr  yn 
yn  yr  oes  hono.f 

* Memoir , by  the  Rev.  J.  Owen,  of  Thrussington ; Williams’s  Eminent 
Welshmen. 

+ [Cyhoeddodd  wyth  neu  naw  o wahanol  lyfrau  yn  y Gymraeg,  ac  yn  eu 
plith,  ‘Tragwyddol  Orphwysfa’r  Saint,’  o waith  Baxter.] 


614  LLYFÍtYDDIAETH  Y CYMRY.  [1783 

4.  4 Ystyriaethau  ar  ddull  Pregeth,  gan  y Parch.  Wm.  Hughes, 
Person  Llanfihangel-glyn-y-Myfyr. 

Caerlleon,  argraffwyd  gan  Thomas  Huxley ; a anwyd  yn  Llanelwy, 
a’r  unig  argraffydd  yn  y parthau  hyn  sydd  yn  deall  yr  iaith 
Gymraeg.’ 

5.  ‘ Diferyn  dewisol  o Fel  o’r  Graig  Crist. 

Caerlleon,  argraffwyd  gan  T.  Huxley.’ 

Gellir  ystyried  hwn  fel  y trydydd  argraffiad  o’r  traethodyn  efengyl- 
aidd  uchod  o waith  T.  Wilcocs,*  er  nad  yn  benderfynol  pa  un  ai  yn  y 
lie  uchod,  ai  ynte  cyn  y flwyddyn  1765,  y dylasai  y ddau  lyfr  uchod 
fod.f  Bu  T.  Huxley  a W.  Read  yn  gyfranogion  rhwng  y flwydd- 
yn 1765  a 1783;  ond  argraffwyd  y rhai  uchod  gan  Huxley  ei  hunan, 
heb  Read.  Ymddengys  i’r  cyssylltiad  rhyngddynt  ddiweddu,  ac  nad 
oedd  Read  yn  Gymro,  ac  i’r  dyben  i dynu  ato  ei  hun  y gwaith 
Cymreig  y darfu  i Huxley  weled  yn  briodol  hysbysu  am  dano  ei  hun, 
ei  fod  yr  ‘ unig  argraffydd  yn  y parthau  hyn  ag  sydd  yn  deall  yr 
iaith  Gymraeg,’  rhag  i’r  Cymry  o dan  y gochl  o wybyddiaeth  o’r 
hen  gyfranogaeth  â Read,  roddi  eu  llyfrau  i’w  hargraffu  i’r  Sais 
hwnw,  yn  lie  iddo  ef,  ac  yntau  yn  Gymro,  4 a anwyd  yn  Llanelwy.’ 
Yr  ydys,  er  hyny,  yn  ei  chael  yn  lied  anhawdd  cyssoni  yr  ymffrost 
uchod  â ffeithiau  ereill.  Yr  oedd  Dafydd  Jones  yn  Hhrefriw,  ac  Ifan 
Tomas  yn  y Mwythig.  Hid  oedd  yr  olaf  ond  blaenor  yn  swyddfa  W ood  ; 
ac  nid  oedd  Dafydd  Jones  wedi  ei  ddwyn  i fyny  i’r  gelfyddyd,  eithr 
yn  cadw  swyddfa  fechan,  trwy  gyflogi  gweithwyr  ; os  felly,  yr  oedd 
ystyr  gywir  i ymffrost  Huxley. 

6.  ‘Hanes  Daeargryn  ofnadwy  a Ddigwyddodd  yn  Itali,  ac  a 
barhaodd  lawer  o Ddyddiau,  ym  Mis  Chwefror  diweddaf,  ne’s 
Llyngcu  Dinas  Messina,  a llawer  o Wledydd  a Threfydd  poblog : ym 
mha  Ddistryw  fe  gollwyd  gerllaw  Deugain  Mil  o Drigolion.  Gyda 
Marwnad  ar  yr  Achos.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  T.  Wood.  1783.’ 

Cyhoeddwr  hwn  oedd  Hugh  Jones,  o Paes  Glasau,  a’i  bris  oedd 
chwecheiniog. 

7.  4 Gogoniant  Enw  Duw  yn  Iesu  Grist,  Wedi  ei  osod  allan 
mewn  deuddeg  Pregeth  ar  Ecsod.  xxiii.  21.  Gan  y Parch.  Mr. 
Ebenez,er  Erscin,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Sterling  yn  Scotland. 
Hewydd  ei  gyhoeddi  yn  Gymraeg  gan  Dafydd  Hughes  o gerllaw 
Llanelli ; yn  sir  Gaerfyrddln. 

Argraffwyd  yn  y Bontfaen  gan  Rhys  Tomas.  Lie  y gellir  cael  ar- 
graffu  a rhwymo  pob  rhyw  lyfrau, ' 1787.’î 

* Gwel  rhif  12,  d.f.  1740  ; rhif  7,  d.f.  1778  ; a hwn  yma. 

+ [Y  mae  yn  bur  debyg  mai  rhif  31,  d.f.  1764  ydyw  yr  argraffiad  hwn.  Nid 
oes  dadl  am  gywir  ddyddiad  hwnw  ; canys  y mae  ar  ei  gynddalen.] 

X [Felly  yn  y gynysgrif  ; ond  ymddengys  mai  1783  o olygir.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


615 


1T6S] 


8.  ‘ Y Cwestiwn  Mawr ; sef,  Pa  fodd  y myn  Duw  gadw  dyn. 
Wedi  ei  egluro  mewn  pregeth,  ar  Phil.  ii.  12,  13,  &c.  Gan  E. 
Griffith,  G.E. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Ross.  1783.’  24  tndalen  12plyg. 


9.  ‘ Rhybydd  i Bechadnriaid,  neu  Hanes  rhyfeddol  am  nn  Samnel 
Whilby,  yr  hwn  a syrthiodd  mewn  Gweledigaeth  ar  y 15  dŷdd  o 
Ebrill,  1756 ; Wedi  ei  gyfieithn  yn  Gymraeg  ga  nn  a chwenyche  lesâd 
i lawer. 


Trefriw,  Argraffwyd  gan  Dafydd  Jones,  1783.’ 


10.  * Enterlnte  Newydd  ar  ddull  Ymddiddan  rhwng  Protestant  a 
Neillduwr.  Gan  Hugh  Jones  o Langwm/ 

11.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa,  at  yr  Eglwysi,  yn  y Flwyddyn  1783. 

Caerfyrddin ; Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst,  Lie  y mae 
pob  math  o lyfrau  ar  werth.’ 

12.  ‘ Marwnad  Elizabeth  James,  Casnewyddarwysg,  Sir  Fynwe. 
Gan  Dafydd  Wiliam. 

Aberhonddn,  Argraphwyd  gan  E.  Evans.* 

13.  4 Hyfryd  Goffadwriaeth  y Cyfiawn,  nen  Farwnad  i nn  Richard 
Jones,  mab  i Mr.  John  Jones,  o’r  Homri,  o blwyf  St.  Nicholas,  yn 
sir  Forganwg,  a gyfansoddwyd  gan  Dafydd  Wiliam. 

Trevecca,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr,  yny  flwyddyn  M.dcc.lxxxiii.* 

14.  ‘ Y Catecism  Byrraf.  A gyflwynwyd  gan  y Gymmanfa  o 
Ddifinyddion  yn  Westminster,  i’r  Ddan  Dỳ  o Barliament,  a chwedi 
ei  gymmeradwyo  ganddynt.  Yn  cynnwys  Egwyddorion  y Grefydd 
Gristionogol,  ynghyd  a Phrofiadau  ysgrythyrol.  Yr  Ail  Argraph- 

iad.# 


Caerfyrddin ; Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  I.  Ross.  1783.’ 

15.  ‘A  Tonr  in  Wales,  mdcclxx.  Yol.  n. 


London,  Printed  by  Henry  Hughes,  mdcclxxxiii.’ 

Teithiau  Pennant  ydyw. 

16.  ‘Afalau  Aur  i Bobl  Ifeingc;  a Choron  Gogoniant  i Hen 
Bobl ; Neu’r  Dedwyddwch  o fod  yn  dda  yn  Amserol,  a’r  Anrhydedd 
o fod  yn  hen  Ddisgybl.  Hefyd,  Gwrth-ddadlenon  y Gwr  ifangc 
wedi  eu  hatteb  ; ac  Amheuon  yr  hen  Wr  wedi  eu  dattod.  Gan  T : 

* Dylasai  hwn  fod  yn  drydydd  argraffiad,  o leiaf.  Gwel  rhif  23,  d.f.  1766  ; 
rhif  6,  d.f.  1781 ; a hwn  yma. 


616 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1783 


Brooks;  Gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llundain.  Gyd  â Bhag- 
ymadrodd  gan  y Parch.  E . Williams . Y Trydydd  Argraphiad yn 
Gymraeg.* 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  T : Wood,  lie  y gellir  cael  argraphu 
pob  math  o Lyfrau  Cymraeg  wedi  eu  diwigio  yn  ofalus,  gan  Ifan 
Tomas.  1783.’ 

Y mae  iddo  ragymadrodd  gan  E.  W.  ( — E.  Williams),  ao  olym- 
adrodd  gan  y cyhoeddwr,  ‘H.  J.,’  neu  Hugh  Jones,  Maes  Glasau. 

17.  * Two  Sermons  on  Ezekiel  xxxiii.  11.  The  Eirst  Containing  an 
earnest  Exhortation  to  Bepentance  ; or  A pressing  Invitation  to  re- 
turn unto  God.  The  Second  Asserting,  and  by  reasons  fairly  de- 
duced from  plain  Scripture  evincing,  that  God  has  not,  by  arbritrary 
Decree,  predestin’d  any  one  to  inevitable  Buin  and  Eternal  Death, 
&c.,  &c.  By  the  Bev.  John  Walters,  Bector  of  Landough, 
Glamorganshire.  And,  Translated  from  Ancient  Britishf  By  the 
Bev.  E.  Owen,  Curate  of  Studley  in  Warwick- Shire. 

Cowbridge,  Printed  by  B.  Thomas.  1783.’ 

18.  ‘Marwnad  ar  Earwolaeth  Llywelyn  Dafydd  o Blwyf  Tre- 
castell,  yn  Sir  Erecheiniog,  a ymadawodd  a’r  Byd  yr  20  o Pia 
Mawrth,  1783.  Gan  David  Morris. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss.  M,DCO,LxxxIII., 

19.  1 Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  a 
Chynneddfau  a Seremoniau  eraill  yr  Eglwys,  yn  ol  Arfer  Eglwys 
Loegr  : Ynghyd  â’r  Sallwyr,  neu  Salmau  Dafydd,  Wedi  eu  nodi 
megis  ac  y maent  i’w  canu  neu  i’w  dywedyd  mewn  Eglwysydd. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  ac  ar  werth  yno  gan  B.  Marsh, 
G werthwr  Llyfr au,  1783.’ 

20.  ‘ Y Llyfr  Plygain.  Yn  cynwys  llawer  o Weddiau  Duwiol. 
Ar  amryw  Achosion.  At  yr  hyn  y chwanegwyd  . . . er  hyffordd 
Athrawiaeth  i ddysgu  darllain  Cymraeg,  A’r  cwbl  mewn  gwell 
trefn  nac  erioed  o’er  blaen. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  P.  Broster.  Yn  y Elwyddyn, 
1783.’ 

Llyfr  bychan  ydyw  o 204  o dudalenau  48plyg.J  Y mae  yn  ei 
ragflaenu  ‘ At  y Darllenydd  ’ byr  o un  ddalen  ; ac  yn  ei  ddiwedd ' 

* Gwel  rhif  5,  d.f.  1732  ; rhif  4,  d.f.  1782 ; a hwn  yma. 
f Gwel  y wreiddiol  Gymreig,  rhif  10,  d.f.  1772. 

Í [Tebycach  mai  24plyg  ydoedd.  Byddai  48plyg  o’r  papyr  arferedig  yn  yr 
oes  dan  sylw  yn  fychanig  dros  ben.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


617 


1784] 


restr  o lyfrau  a nwyddau  oedd  ar  werth  gan  yr  argraffydd,  o dan 
arlun  by  chan. 

21.  U ‘ Copi  o Lythyr  yr  hwn  a gafwyd  dan  Garreg,  ym  mha  un 
y mae  amryw  Gynghorion  da,  a buddiol ; Eithr  yn  fwya  enwedigol 
ynghylch  cadw  y Sabbath. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley.’ 

22.  ‘ Dwy  o Gerddi  Newyddion. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.  1783.’ 

23.  If  ‘Amryw  Salmau a Hymnau  Profiadol,  perthynol'i  Addoliad 
Eglwysig  a Theuluaidd.  A gasglwyd  allan  o Waith  yr  Awdwyr 
hynottaf  yn  yr  oes  bresennol,  er  cynnorthwy  i’r  sawl  a foliannant  yr 
Arglwydd.  Gan  J.  Griffith,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Argraffwyd  yn  y Mwythig ; ac  ar  werth  yno  gan  J.  Edowes,  gan 
J.  Ross,  Ynghaerfyrddin,  W.  North,  yn  Aberhonddu,  a R.  Marsh, 
Yngwrecsam.’ 

24.  * The  Practical  Influence  of  Christianity  on  believing  minds : 
considered  in  a Discourse  on  1 Thessalonians,  ii.  13.  By  Solomon 
Harries. 

Shrewsbury  : Printed  by  J.  Eddowes ; and  Sold  by  J.  Buckland 
and  T.  Longman,  Paternoster-Row,  London : T.  Goodere  and  Co. 
Swansea : M.  Rhyddero  and  J.  Ross,  Carmarthen : and  W.  North, 
Brecon;  1783  : [Price  6d].’ 

1784. 

1.  ‘ Llythyr  o Gyngor  Difrifol  oddiwrth  Weinidog  yr  Efengyl  at 
ŵr  mewn  cyflwr  methiant  aflachus.  Gan  y Parch.  Mr.  De  Courcy. 
A gyfleithwyd  gan  Edward  Barnes. 

Mwythig,  Argraffwyd  gan  J.  Eddowes.’  „ 

Edward  Barnes  ydoedd  fardd  o Lanelwy.* 

2.  * Speculum  Terrarum  & Coelorum.  Neu  Ddrych  yDdaear  a’r 
Efurfafen,  &c.  Gan  Mathew  Williams,  Land  Surveyor. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Ross.’ 

3.  ‘Dull  Priodas  Ysbrydol,  rhwng  Siloh  a Sion,  yn  dangoa 
Tragywyddol  Gariad  Siloh  Mab  y Brenhin  Alpha,  at  Perch  yr  hen 
Amoriad:  sef,  Yr  Ail  Ran  o’r  Pererindod  Ysbrydol  o’r  Aipht  i 
Ganaan.j-  Gan  yr  un  awdwr,  sef  loan  Bunyan. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Ross.’  m,dcc,lxxxiv. 

* Gwel  rhif  17,  d.f.  1765. 

+ Gwel  rhif  2,  d.f.  1755. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


618 


1784] 

4.  1 Amser,  a Diwedd  Amser ; Yn  Ddau  Draethawd : Y cyntaf 
ynghylch  Prynnu’r  Amser.  Yr  ail  ynghylch  Ystyried  ein  Diwedd. 
A osodwyd  allan  gyntaf  yn  Saesonaeg  gan  John  Fox.  Ac  a 
gyfieithwyd  yr  awr  hon  i’r  Gymraeg  er  daioni  i’r  Cymru. 

Argraffwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh,  Gwerthwr  Llyfrau, 
1784.’ 

Yr  oedd  hwn,  ymddengys,  yn  drydydd  argraffiad  o’r  uchod.* 

5.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Dafydd  ab  loan,  y Pererin,  at  loan  ab 
Gwilym,  y Prydydd ; Yn  rhoddi  byrr  hanes  o fywyd  a marwolaeth 
y Parchedig  Mr.  Christopher  Basset,  Athraw  yn  y Celfyddydau,  o 
Aber  Ddawen,  yn  Sir  Forganwg. 

Trefecca  Argraffwyd,  1784.’ 

Y Dafydd  ah  loan  hwn  ydoedd  y Parch.  David  Jones,  Llangan  ; a 
loan  ab  Gwilym  ydoedd  Mr.  John  Williams,  St.  Athan,  Morganwg, 
yr  hwn  oedd  fardd  da.  Ei  gyfansoddiad  ef  y w yr  hymn,  ‘ Pwy 
welaf  o Edom  yn  d’od.’  Am  yr  awdwr,  Dafydd  Jones,  Llangan, 
ganwyd  ef  mewn  amaethdy  o’r  enw  Aberceiliog,  ym  mhlwyf  Llan- 
lleian,  yn  sir  Gaerfyrddin,  yn  y flwyddyn  1735.  Derbyniodd  ei 
addysg  athrofaol  yng  Nghaerfyrddin,  ac  yn  y fl.  1758,  cafodd  ei 
urddo  i guradiaeth  Llanafan  Fawr,  sir  Frycheiniog.  Symmudodd 
oddi  yno  yn  fuan,  a bu  am  ychydig  amser  yn  gwasanaethu  yn  y 
Gogledd.  Yn  y fl.  1760,  cawn  ef  yn  gwasanaethu  ym  mhlwyfau 
Trefethin  a Goldcliff,  yn  sir  Fynwy.  Cawn  ef  yn  nesaf  yn  agos  i 
Bristol,  ac  wedi  hyny  yn  swydd  Wilts.  Yn  y lie  olaf  daeth  i gyd- 
nabyddiaeth  â’r  Arglwyddes  Huntingdon.  A chan  fod  yr  Arglwydd- 
es  yn  gyfeillgar  â’r  Arglwyddes  Charlotte  Edwin,  perchenog  byw- 
oliaeth  Llangan,  llwyddodd  i gael  y íÿwoliaeth  hbno,  ym  mro  Mor- 
ganwg,  iddo.  Felly,  yn  y fl.  1768,  symmudodd  Mr.  Jones  i’r  fan  a 
anfarwolwyd  gan  ei  enw.  Bu  farw  ym  Manor  Owen,  ger  flaw 
Abergwaen,  yn  sir  Benfro,  Awst  12,  1810,  yn  75  oed.f 

6.  1 The  History  of  Wales.  Written  originally  in  the  British,  by 
Caradoc  of  Lhancarvan,  Englished  by  Dr.  Powell , and  augmented 
by  W.  Wynne,  Fellow  of  Jesus  College,  Oxon.  To  which  is  added, 
A Description  of  Wales , by  Sir  John  Price.  A new  edition , greatly 
improved  and  enlarged  with  Pedigrees  of  Families. 

London : printed  for  T.  Evans,  at  No.  50  in  the  Strand,  near 
York  Buildings,  mdcclxxxiv.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  chweched  argraffiad.  J Y mae  y geiriau  a rodd- 
wyd  mewn  llythyrenau  Italaidd  mewn  argraff  goch. 

* Gwel  rhif  3 a 7,  d.f.  1707. 

+ [Wyr  (fab  merch)  i’r  gwr  da  hwn  yw  y Tra  Pharchedig  Llewelyn  Llewellin, 
D.C.L.,  Deon  Ty  Ddewi,  a Phenaeth  Coleg  Dewi  Sant,  Llanbedr.] 

Î Gwel  rhif  1,  d.f.  1584;  rhif  1,  d.f.  1663;  rhif  1,  d.f.  1697;  rhif  4,  d.f. 
1702  ; rhif  17,  d.f.  1779  ; a hwn  yma.  Daeth  dau  argraffiad  o hono  allan  yn  y 
19edd  ganrif,  ym  Merthyr  Tydfil  yn  1812,  ac  hefyd  yn  1832,  gyda  sylwadau 
gan  un  Richad  Lloyd.  Y cyhoeddydd  ydoedd  Mr.  E.  Edwards,  o’r  Mwythig. 


1784] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


619 


7.  1 Hyfryd  Goffadwriaeth  y Cyfiawn,  neu  Farwnad  Elizabeth 
Tames,  o blwyf  Casnewydd  ar  Wysg,  yn  sir  Fynwe,  &c. 

Aberhonddu  argraffwyd  gan  J.  Evans,  dros  yr  awdwr  Dafydd 
William.’ 

Ail  argraffiad.*  Merch  ieuanc  ragorol  mewn  crefydd  ydoedd,  ac 
o deulu  parchus.  Yr  oedd  dau  ewythr  iddi  yn  weinidogion  yr 
efengyl  yn  yr  oes  hòno.  Bu  farw  yn  19  oed. 

8.  * Dull  o Ymddiddan  rhwng  Gweinidog  yr  Efengyl,  a Disgybl 
ieuanc  dan  holiad.  Gan  Morris  Griffiths,  gerllaw  Hwlffordd. 

Caefyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol-Awst.  m,dcc,lxxx,iv/ 

9.  ‘ Y Briodas  Ysbrydol ; sef  Pregeth  Fuddiol,  i bawb  a gariant 
3in  Harglwydd  Iesu  Grist  mewn  gwirionedd.  Ar  Esai.  liv.  5.  Dy 
Briod  yw  yr  hwn  a’th  wnaeth,  &c.  Ym  mha  un  y gosodir  allan 
Undeb  yr  Enaid  duwiol  â Duw,  a dedwydd  Gyflwr  y cyfryw  mewn 
Bywyd,  yn  Angeu,  ac  yn  y Farn.  Gan  P.  W.  Gweinidog  yr 
Efengyl. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Eoss.  1784.’ 

Ni  ellir  ammheu  mai  y Parch.  Peter  Williams  a feddylir  wrth  y 
P.  W.  uchod. 

10  1 A Tour  in  Wales.  Yol.  i.  and  n. 

London,  printed  for  Benjamin  White,  at  Horace’s  Head,  in  Fleet 
Street,  mdcclxxxiv.’ 

Teithlyfrau  Pennant  ydyw  yr  uchod. 

11.  1 Ymddygiad  Cristianogol ; neu  Ffrwythau  gwir  Gristianog- 
rwydd.  Yn  dangos  y gwraidd  o ba  le  y maent  yn  tarddu  yn  eu 
dwyfol  drefniad  yn  Nyledswydd  Perthynasau,  megis  gwyr,  gwrag- 
edd,  rhieni,  plant,  ineistriaid,  gweision,  &c.  Gyda  gair  o Gyfar- 
wyddyd  i Wrthgilwyr.  Gan  loan  Bunyan,  Carcharor  Gobeith- 
iol.  A gyfieithiwyd  o’r  ail  argraffiad  yn  Saesonaeg. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Eoss,  dros  P.  Williams, 

M,  DCC,  LXXXIV.  ’ 

12.  ‘Marwnad  ar  Farwolaeth  y Parchedig  Mr.  Christopher 
Basset,  yr  ieuangaf,  o Aberddawen,  yn  sir  Forganwg,  Athro  cel- 
fyddydau,  yr  hwn  a ymadawodd  a’r  byd  yr  8fed  o Chwefror,  1784. 
Yn  yr  3 lain  flwyddyn  o’i  oed,  ac  a gladdwyd  yn  Saint  Athans. 
Hwn  oedd  ŵr  duwiol  dysgedig  a rhinweddol,  yn  bregethwr  dwys, 
gwresog,  ac  awdurdodol,  yn  holl  athrawiaethau  yr  ysgrythyr  lân  ; 

* Gwel  rhif  12,  d.f.  1783. 


620 


LLTFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1784 


yn  arweinydd  goleu  i’r  pererinion  trwy  holl  hyfryd  lwybrau  ’r  bryn- 
edigaetb  yng  Nghrist ; a mawr  alar  sy  yr  awrhon  am  dano  trwy 
holl  ddeheudir  a gogledd  Cymru.  ’Eoedd  ganddo  ddiadell  o rai 
duwiol  yn  Mhorthcery,  yn  agos  i dŷ  ei  dad,  i’r  rhai  a bendithiodd 
Duw  ef.  Y rhai  sydd  yn  awr  yn  amddifad  oni  bai  gweinidogion 
ffyddlon  eraill,  y rhai  sy’n  gwneud  eu  gorau  am  edrych  atynt.  Gan 
W.  "Williams. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  tros  yr  awdwr  gan  J.  Evans.  1784.’ 

13.  ‘Musical  and  Poetical  Belies  of  the  Welsh  Bards,  preserved 
by  tradition  and  authentic  Manuscripts  never  before  published.  By 
Edward  Jones  (Bardd  y Brenin).’  2 vols.  folio.  [London.] 

Yr  Edward  Jones  hwn  oedd  frodor  o’r  Henblas,  Llandderfel,  yn 
sir  Peirionydd,  lie  y ganwyd  ef  yn  1752.  Daeth  i Lundain  yn  1774, 
drwy  gefnogaeth  amrai  wŷr  enwog,  lie  y cafodd  sylw  mawr,  ac  yn 
1783,  penodwyd  ef  yn  Pardd  i Dywysog  Cymru,  iwedi  hyny  Sior  rv. 
Casglodd  lawer  o lyfrau  prinion,  y rhai  y bu  gorfod  arno  ymadael  â 
hwynt,  er  cael  modd  i’w  gynnal  yn  ei  dlodi,  yr  hwn  dlodi  a leddf- 
wyd,  pan  ddaethpwyd  i wybod  ei  sefyllfa,  trwy  flwydd-dal  o 50^., 
oddi  wrth  Gymdeithas  Preninol  Cerddorion.  Bu  farw  Ebrill  18, 
1824,  yn  72  oed,  a chladdwyd  ef  ym  mynwent  Marylebone.  Gwerth- 
wyd  y gweddill  o’i  lyfrau  ar  gyhoedd,  a daethant  ag  elw  o 500jp., 
ac  yr  oedd  yntau  ei  hun  wedi  gwerthu  gwerth  300^.  o honynt  yn  ei 
gyfyngder.* 

14.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi  yn  y flwyddyn  1784. 

Trefecca,  Argraffwyd  yn  y Plwyddyn  m,dcc,lxxxiv.‘ 

15.  ‘Antiquities  of  England  and  Wales,  by  Francis  Grose,  10 
vols. 

London.  1784J  4to. 

16.  If  “‘Ti  fuost  ffyddlon  ar  ychydig,  dos  i mewn  i lawenydd  dy 
Arglwydd.”  Marwnad  er  Coffadwriaeth  o farwolaeth  Mr. 
Dafydd  Jones ; pregethwr  rhagorol  yn  perthyn  i gynnulleidfa 
Pentre-tŷ-gwyn,  yn  sir  Gaerfyrddin ; yr  hwn  yr  ymadawodd  a'r  byd 
hwn,  yn  y flwyddyn  1784.  Gan  John  Morgan  o blwyf  Bedwellty 
a’i  cant. 

Trefecca,  Argraffwyd.’ 

17.  ‘ Marwnad  Mr.  Christopher  Basset.  GanD.  William. 

Aberhonddu,  Argraffwyd  gan  J.  Evans.  1784.’ 

* Williams’s  Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 


1784] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


C21 


18.  ‘Y  Cristion  mewn  Cyflawn  Arfogaeth.  Gan  W.  Gurnall. 
Fhan  n.* 

Trefecca,  Argraffwyd.* 

Ni  ddywedir  pwy  oedd  cyfieithydd  na  chyhoeddwr  y gyfrol 
lion,  dim  ond  ei  bod  newydd  ei  chyfìeithu  i’r  Gymraeg.  Y mae  yr 
hysbysiad  gan  gyhoeddwyr  y gyfrol  gyntaf,  naw  mlynedd  yn  ol,  yn 
dweyd  fod  yr  ail  gyfrol  hon  yn  barod  i’r  wasg,  pan  gyhoeddwyd 
hòno.  Wrth  gymharu  y ddwy  gyfrol,  ymddengys  eu  bod  wedi  eu 
oyfieithu  gan  yr  un  llaw.f 

19.  ‘Marwnad  John  Price,  o Blwyf  Merthyr,  yn  Sir  Frycheiniog. 
A ymadawodd  a’r  byd  hwn,  i fyd  yr  ysbrydoedd,  yn  y flwyddyn 
1784.  Gan  Thomas  Dafydd. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  Awdwr,  gan  John  Daniel. * 

Dyma  y lie  cyntaf  i gyfarfod  ag  enw  John  Daniel  fel  Argraffydd, 
heb  y nod  (^)  o ansicrwydd  am  y flwyddyn,  a bu  yn  dwyn  ym 
mlaen  y gelfyddyd  hyd  1799,  ysbaid  pymtheg  mlynedd;  ond  os 
cymmerir  y flwyddyn  gyntaf  y mae  genym  ei  enw,  1770,  gwna  19 
mlynedd;  ond  bu  nn  flwyddyn,  neu  bu  yn  cyhoeddi  un  llyfr  yn 
1794,  mewn  cyssylltiad  â Mr.  Foss,  fel  pe  buasent  yn  gymdeithion 
yn  y gorchwyl ; beth  bynag,  argraffwyd  un  llyfr  felly ; ond  y mae 
yr  hanes  sydd  genyf  yn  wahanol. 

John  Daniel  ydoedd  fab  i amaethwr  bychan  yn  y rhan  isaf  o sir 
Gaerfyrddin,  ac  efe  ydoedd  unig  fab.  Efe  a rwymwyd  i’r  gelfyddyd  o 
argraffu  am  saith  mlynedd  gyda  Mr.  Foss,  yng  Nghaerfyrddin.  Ar 
derfyniad  ei  amser,  cynnygiodd  Mr.  Foss  iddo  ran  yn  y fasnach, 
ond  efe  a dewisodd  weled  mwy  o’r  byd,  ac  a aeth  i Lundain ; a chan 
ei  fod  yn  gyssodydd  neillduol  gyflym,  cafodd  waith  gydag  argraff- 
wyr  y brenin,  a bu  yn  gweithio  ar  fryslythyrau  y llywodraeth.  Yr 
oeddhyny  ym  mlwyddyn  terfysg  Gordon  [1780].  Wedi  iddo  briodiÿn 
Llundain,  dychwelodd  i Gaerfyrddin,  a dechreuodd  argraffu 
ar  ei  draul  ei  hunan  yn  1783.  Yn  1810,  efe  a sefydlodd  y ‘ Car- 
marthen Journal.*  Bu  farw  Ionawr  10,  1823,  yn  68  oed;  ac  y mae 
wedi  ei  gladdu  ym  mynwent  Eglwys  plwyf  Llangunnor,  lie  y mae 
gwyddfa  ar  ei  fedd  ef,  ac  ereill  o’i  deulu.J 

20.  * Ychydig  o Eiriau  a Hymnau  o Waith  Thomas  Dafydd. 
Ynghyd  a Chyffes  ddiweddaf  Mr.  Dafydd  Jones.  Cyfleithydd 
Salmau  a Hymnau  Watts.* 

21.  ‘Aurora  Borealis,  &c.  Y Goleuni  Gogleddol.  Gan  W. 
Williams. 

Aberhonddu.* 

* Gwel  rhif  21,  d.f.  1775. 
t Traethodydd,  iii.  t.  398. 

t Llythyr  oddi  wrth  ei  ferch,  Mrs.  George  Thomas,  at  Mr.  W.  Spurred. 


622 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1784 


Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad.* 

22.  ‘ Atteb  i Wr  Boneddig  a geisiodd  brydyddu  senn  i’r  yspryd  a 
ddisgynodd  ar  rai  gwrandawyr  bywiol  yn  diweddar,  ac  a’u  gwnaeth 
hwy  i ganu  a dyblu  canu  mawl  i Dduw  a’r  Oen ; i'e,  benditbio,  mol- 
iannu,  llawenhau,  llamu,  a neidio  o orfoledd  eu  iecbydwriaetb.  Yr 
atteb  bwn  a wnaeth  yr  awdwr,  nid  mewn  dull  o waradwyddo  y dyn 
hwnnw,  am  ei  anwybodaetb  o’r  Ysgrytbyrau,  a’i  anfedrusrwydd  i 
brydyddu,  ond  i roi  calondid  i ganlynwyr  Crist,  fel  na  lwfrhäont 
ganmol  eu  Duw,  er  gwrthwynebiadau  yr  anneallus  a’r  dibrofiad. 
Gan  William  Williams. 

Aberbonddu,  argraphwyd  dros  yr  Awdwr,  gan  J.  Evans.  1784.* 

[‘Tybia  rhai  mai  y Gwr  Boneddig  uchod  oedd  un  o’r  enw  William  Williams, 
oedd  yn  Weinidog  i’r  Bedyddwyr  yn  Aberteifi,  yr  bwn  hefyd  oedd  yn  Ynad 
Heddwch.  Nid  yw  yr  ysgrifenydd  yn  gwybod  dim  am  ei  gân,  ond  cyfieithwyd 
Sylwadau  o’i  eiddo  ar  Ddirywiaeth  mewn  Pregetbu  a Chanu,  gan  Morgan  ab 
loan  Rhys,  yn  1794.  Gwel  dan  y flwyddyn  hòno. 

Mae  pump  o Hymnau  yn  dilyn  yr  ‘Atteb’  uchod,  y rhai  ni  chynnwysir  yn  yr 
argraffiad  o holl  Hymnau  yr  Awdwr.  Maent  i’w  gweled  yn  argraffiad 
Mackenzie,  t.  742  a 743,  sef  rhif  xiii.  hyd  xvii.  Mae  y rhai  blaenorol  iddynt  i 
gyd  yn  argraffiad  1811.’+] 

23.  ‘ Yr  Hyfforddwr  Cymreigaidd,  &c.  Gan  Enoch  Dafydd. 

Caerfyrddin.’J 

24.  1 Cyfarwyddiad  i Fesurwyr  neu  Arfer  Cyffredin  o’r  ddwy 
Hroedfedd.  i.  Mesur  coed,  pa  un  bynag  ai  crynion  ai  yscwâr,  ai 
byrddau,  ystyllod  a pblangciau,  ac  hefyd  meini,  lloriau,  muriau, 
wenscot,  gwydr,  gwaith  y llifwyr,  gwaith  y gôf ; ac  amry w o bethau 
eraill  yn  arferol  o gael  eu  mesur  wrth  y Ddwy  droedfedd.  Yn  fuddiol 
i’r  Saer  coed  a maen,  ioiner,  gwydrwr,  llifwyr  a chludwyr  coed,  gwyn- 
galchwyr,  ysclaters  neu  faenodwyr,  a’r  peithynwyr.  n.  Tablau  o 
chwanegiad  trwy  gyfrifiad,  fel  y gellir  yn  haws  grynhoi  yr  un  swm 

0 droedfeddi  neu  lathenau  yr  hyn  a fesurir.  hi.  Byr  gyfarwyddiad 

1 fesur  tir.  iv.  Cyfarwyddid  i ddyall  mesurau  a phwysau  yscryth- 
urol ; llechres  barod  i fwrw  arian ; ac  amryw  o bethau  eraill  yn  dra 
buddiol  i bob  marchnadyddion.  Argraphiad  newydd,  gida  chwan- 
©giadau. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  gan  E.  Marsh.  1784.’ 

25.  ‘ Tour  in  Wales,  with  Journey  to  London.  2 vols.  By 
Thomas  Pennant.  1784.’ 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1774. 

+ Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 

Î Yn  ol  Ysgrif  Mr.  Benjamin  Davies. 


1785] 


LLYFRYDDiAETfl  Y CYMRY. 


623 


26.  If  1 The  Whole  of  the  Trial  of  the  King  versus  Bev.  Wm. 
Davies  Shipley,  Dean  of  St.  Asaph,  for  a Libel,  held  at  Wrexham, 
Co.  Denbigh.  1784.’ 

Y Deon  Shipley  ydoedd  fab  i’r  Esgob  Jonathan  Shipley.  Efe  a 
gyhoeddodd  anerchiad  ei  gâr,  Syr  William  Jones,  at  Bydd-ddeiliaid, 
mewn  amser  o gryn  gynhwrf  gwladwriaethol  yn  etholiad  aelod  senedd- 
ol,  yr  hwn  y ceisiwyd  ei  wneyd  gan  y blaid  arall  yn  fradwriaeth.  Yr 
oedd  y deon  wedi  priodi  merch  i Syr  John  Conwy  o Fodryddan,  yn 
sir  Flint.  Mabwysiadodd  ei  fab  yntau  y cyfenw  Conwy,  wrth  yr 
enw  llawn — William  Shipley  Conway. 

1785. 

1.  < Cyfiawnhad  Pechadur  : Neu’r  Arglwydd  Iesu  Grist,  yr  Ar- 
glwydd  ein  Cyfiawnder.  A draddodwyd  mewn  amryw  Bregethau, 
gan  Obadiah  Grew,  D.D.  Gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yng 
Nghofentri.  At  ba  un  y chwanegwyd  Traethawd  byrr  er  amddiffyn 
Bedydd  Plant  Bychain.*  Gan  y Parchedig  Mr.  Nathaniel 
Taylor. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y Elwyddyn,  mdcclxxxv.’  [12plyg.] 

Obadiah  Grew,  D.D.,  a ddewiswyd  yn  amser  Cromwel,  gan  faer 
a swyddogion  tref  Coventry,  yn  weinidog  plwyf  mawr  St.  Michael, 
yn  y dref  hòno.  Ond  cafodd  ei  droi  ymaith  pan  adferwyd  Siarl  n., 
o blegid  na  chydymffurfiai  â ffurfwasanaeth  esgobyddol.  Wedi 
hyny  bu  yn  cael  ei  erlid  o le  i le  am  weddio  a phregethu.  Yn  1665, 
yn  amser  y pla  mawr,  aeth  i Lundain  i bregethu,  ond  gyrwyd  ef 
oddi  yno  gan  y Senedd.  Yn  1672,  cafodd  ef  ac  ereill  beth  imyy  o 
ryddid,  a dychwelodd  at  ei  bobl,  lie  y bu  hyd  nes  y cyfyngwyd  eu 
rhyddid  drachefn  yn  1682,  pryd  y bu  raid  iddo  ymadael,  er  ei  fod 
yn  ddall.  Pan  ddaeth  y Tywysog  Orange  (William  hi.)  i mewn  i’r 
llywodraeth,  efe  a ddychwelodd  i’r  ddinas,  ac  a bregethodd  hyd  o 
fewn  mis  i’w  farwolaeth,  yr  hyn  a gymmerodd  le  yn  1689.f 

2.  ‘Esponiad  ar  Ddammeg  y Mab  Afradlon.  Gan  John 
Bunyan. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  Joan  Eoss.’ 

3.  * Myfyrdodau  Herfei,  y rhan  gyntaf,  o gyfieithiad  Iorjwerth 
Barnes. 

Caerlleon,  Argraffwyd  gan  J.  Monk.’ 

4.  1 Y Cwestiwn  mawr,  sef  Pa  fodd  y myn  Duw  gadw  Dyn  ? 
Wedi  ei  egluro  mewn  Pregeth  ar  Phil.  ii.  12, 13.  Gan  E.  Griffith, 
G.E. 

* [Ymaei’r  ‘Traethawd  Byr’  ddalen  enw  o’i  eiddo  ei  hun  ‘ Traethawd 

Byr  er  Ymddiffyn  Bedydd  Plant  Bychain.  Gan  y Parchedig  Mr.  Nat  haniel 
Taylor.  Trefecca:  1785.’  Attodir  ef  i’r  gwaith  blaenorol,  ond  rhifnodir  ei 
ddalenau  ar  wahan.  ] 

t Palmer’s  Calamýs  Non-Con.  Mem . vol.  iii.  p.  343. 


624 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1785 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss.  1785.’* 

5.  ‘ Darllen  Dwfr  a Meddyginiaeth.  Gan  Nathaniel  Wil- 
liams.’ 

Nathaniel  Williams  ydoedd  frodor  o gymmydogaeth  Meidrym, 
yn  sir  Gaerfyrddin,  a bu  am  beth  amser  yn  weinidog  cynnorthwyol 
ordeiniedig  i’r  Bedyddwyr  yn  Efynnon  Henri,  yn  yr  nn  sir.  Bu 
farw  o ddeutu  1815  neu  1816.f 

6.  if‘Goleuni  yr  Efengyl;  Pregeth  gan  Edmund  Jones, 
Ebenezer,  Pont-y-pool.’ 

7.  1 Gwaith  Prydyddawl  y diweddar  barchedig  Dafydd  Llwyd, 
Gweinidog  Eglwys  Llwyn  Ehyd  Owen,  yn  Sir  Aberteifi. 

Caerfyrddin  ; Argraphwyd  gan  J.  Eoss,  yn  Heol  Awst,  1785.’ 

Dajfydd  Llwyd,  neu  David  Lloyd,  fel  y dywedir  uchod,  ydoedd 
weinidog  Llwyn  Ehyd  Owain,  yr  hon  gynnulleidfa  oeddyn  cofleidio 
egwyddorion  Ariaeth  er  ys  blynyddau  cyn  hyn,  trwy  weinidogaeth 
Mr.  Jenkin  Jones,  a darfu  i Mr.  Llwyd,  fel  ei  ddilynydd,  gyhoeddi 
yr  un  egwyddorion,  a’u  lledaenu,  fel  yr  ystyrid  ef  yn  sylfaenydd  y 
cynnulleidfaoedd  Ariaidd  a Sosinaidd  [Undodaidd]  yn  sir  Aber- 
teifi. Cafodd  ei  ddysg  yn  y Coleg  Presbyteraidd  yng  Nghaerfyrddin, 
ac  ymadawodd  i waith  y weinidogaeth  yn  y 18fed  flwydd  o’i  oed,  o 
ddeutu  y fl.  1742,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  Llwyn  Ehyd  Owain,  yn  1745,  pryd 
y pregethwyd  gan  Mr.  G.  Palmer,  o Abertawy.  Yr  oedd  yn  ysgol- 
haig  enwog,  ac  yn  bregethwr  nerthol,  yn  fardd  o chwaeth  ragorol, 
ac  yn  ymlynol  iawn  wrth  yr  egwyddorion  mawrion  o ryddid  gwlad- 
ol  a chrefyddol.  Bu  farw  yn  y flwyddyn  1778,  yn  54  oed,  wedibod 
36  mlynedd  yn  y weinidogaeth.  Gwelir  mai  ym  mhen  saith 
mlynedd  wedi  ei  farwolaeth  y cyhoeddwyd  ei 1 Waith  Prydyddawl. ’J 

8.  1 Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y Elwyddyn  1785. 

Trefecca  ; Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,lxxxv.’ 

9.  ‘Mesurwr  Cyffredinol.  Gan  Mathew  Williams.  Ail  Ar- 
graphiad.’ 

10.  ‘ Llaw-lyfr  Ysgrythyrol,  neu  Ddarluniad  eglur  o’r  Ordinhad 
o Eedydd.  Wedi  ei  amcanu  er  budd  i bawb,  a ddymunant  atteb 
Cydwybod  dda  tu  ag  at  Dduw  ; a rhoddi  rheswm  dros  eu  Ffydd  a’u 
Hymarferiad,  gyd  ag  Addfwynder  ac  Ofn.  Gan  y Parchedig  Mr 
Samuel  Wilson.  Yrail  argraphiad  yn  Gymraeg;  a Gyfieith- 
wyd  o’r  Pedwerydd  Argraphiad  yn  Saesonaeg. 

* Ail  argraffiad,  gwel  rkif  8,  d.f.  1783. 

+ Hanes  y Bedyddwyr  yn  y Deheubarth , gan  D.  Jones. 

X Hanes  Crefydd  yng  Nghymru,  gan  Peter  ; a Llythyr  cyfrinacliol  oddi  .wrth 
y Parch.  Dr.  David  Lloyd,  Athraw  Ieithyddol  Coleg  Presbyteraidd  Caer- 
fyrddin, ac  ŵyr  i awdwr  y llyfr  uchod. 


1785]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  625 

Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  h,dcc,lxxxv.’  [I2plyg.] 

Cynnwysa  24  o dudalenau,  ac  heb  enw  argraffydd. 

11.  ‘Elegia,  neu  Eyfyrdodau  ar  Farwolaeth  Mary  Thomas,  o 
Drecastell,  yn  sir  Forganwg.  Gan  Thomas  Williams. 

Trefecoa,  1785.’ 

12.  ‘ Poems  on  several  occasions  (including  the  Complaint  of 

j Cambria,  done  into  English  from  the  Welsh  original),  By  E. 
' Lovi’bond.  1785.’ 

13.  ‘ Coffadwriaeth  o’r  Haf  Sych,  yn  y Flwyddyn  m,dcc,lxxxv. 
Wedi  ei  osod  allan  ar  Fesur  Cerdd,  gyd  ag  Adnodau  Ysgrythyrol ; 
Er  Cadarnhad  i’r  Gwirionedd,  Trwy  Ddymuniad  amryw  o Ewyllys- 
wŷr  da  i Lwyddiant  yr  Efengyl.  Y Trydydd  Argraphiad. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin,  Lie 
yr  argrephir  pob  math  o gopiau  am  Bris  rhesymol.’ 

14.  1 Siamplau  ofnadwy*  Duw  ar  Droseddwyr : neu  Wirioneddol  a 
neillduol  Hanes  am  John  Williams,  o Blwyf  Appledore,  yn  Sir 
Dyfneint,  neu  Devonshire,  yr  hwn  a lyngcwyd  i’r  Ddaear  hyd  ei 
ganol,  ar  y seithfed  dydd  ar  hugain  o fis  Mai  diweddaf.  A osodir 
allan  ar  ddymuniad  12  o wyr  Eglwysig,  er  rhybudd  i ddynolryw. 
Ynghyd  a Hanes  William  Peves,  yr  hwn  a Grogwyd  yn  Dorchester, 
Dydd  Mercher,  y nawfed  o Fawrth,  1785,  am  Ladd  ei  Wraig,  a 
Thri  o Blant. 

Mwythig,  Argraphwyd  tros  John  Lewis.  (Pris  Ceiniog.)  ’ 

15.  * Tair  Marwnad,  &c.  1.  D.  Thomas.  2.  Tim.  Thomas.  3. 

Dafydd  Thomas. 

Trefecca.’f 

16.  1 Myfyrdodau  ar  Farwolaeth  Thomas  Pees,  Esqr.  Llwynpiod. 
Gan  W.  Williams. 

Caerfyrddin. ’J 

17.  ‘ Darluniad  Gras  a Serchiadau  Natur  ; yn  gweithio  mewn 
Siomedigaeth,  Ofn,  a Hiraeth,  ym  mhrofiadau  Mrs.  Margaret 
Lloyd,  Gwraig  Mr.  William  Lloyd,  Pregethwr  yr  Efengyl,  ynachos 
Claddedigaeth  Mab  Bychan  iddi,  oddeutu  Deg  Mlwydd  Oed,  o’r 
Freeh  Wen,  yr  hwn  oedd  yn  Blentyn  Gian,  Call,  a Hawddgar,  ac 
yn  meddu  wrth  bob  arwyddion  Wirionedd  Gras,  ac  yn  dwyn  Tyst- 

•*  [0  farn  neu  farnedigaeth,  mae  yn  debyg.] 

+ Llythyr  Mr.  B.  Davies. 

Î Yn  ol  Ysgrif  Mr.  B.  Davies. 


69 


626 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1786 


iolaeth  i bawb  a’i  gwelai,  iddo  huno  yn  yr  Arglwydd  ym  Mis  Ebrill 

1783.  At  ba  un  y Chwanegwyd,  Phai  Gwersi  ar  Farwolaeth  John 
Evans,  Pregethwr  yr  Efengyl,  yr  hwn  a fu  Earw  ym  Mis  Mawrth, 

1784.  A Bhai  Gwersi  ar  Earwolaeth  William  John,  o Llywele- 
Mawr,  Pregethwr  yr  Efengyl,  yr  hwn  a ymadawodd  ar  Ddydd  Sul 
y 18fed  o Ebrill,  1785.  Gan  William  Williams. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  Wm.  a Geo.  North.’ 

18.  [‘  Myfyrdod  ar  Angau,  &c.  Gan  William  Williams. 

Caerfyrddin,  argraffwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol  Awst.  1785.’ 

‘Cân  alarnadol  ydyw,  o 85  o bennillion.  Gwel  argraffiad  Mackenzie,  t.  736.*] 

1786. 

1.  1 Marwnad  er  Coffadwriaeth  am  Janef  gwraig  Mr.  Thos. 
Eoulkes,  o’r  Bala.  A gladdwyd  Hydref  28,  1785.  Yn  yr  68  o’i 
hoedran.  Gan  William  Evans. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1786.’ 

Y gwrthddrych  ydoedd  wraigfgyntaf  Mr.  Foulkes,  a mam  gwraig 
y Parch.  T.  Charles,  o’r  Bala. 

WiujIam  Evans  ydoedd  o’r  Eedw  Arian,  ger  llaw  y Bala,  a’r  hwn 
oedd  yn  nn  o’r  ‘ Cynghorwyr  ’ cyntaf  ym  mhlith  y Methodistiaid  yn 
y cymmydogaethau  hyny,  ‘ ac  a fu  yn  llafurus  a diwyd  i gyhoeddi 
yr  efengyl  ar  hyd  conglau  tywyll  o’r  wlad,  nes  yr  anhwyluswyd  ef  gan 
y parlys,  yr  hwn  a ammharodd  ei  gof,  ac  a wanhaodd  ei  synwyrau 
amser  cyn  ei  farwolaeth. ’f 

2.  1 Histori  neu  Hanes  Bwystfil  rhyfeddol  a anwyd  o wraig,  mewn 
Pentref  a elwir  Meltham,  yn  agos  i Huddersfield,  yn  y flwyddyn 
1786. 

Trefriw,  Argraphwyd,  1786.’ 

3.  1 Ychydig  o Ymddiddan  difrifol  rhwng  dau  Ymdeithydd,  sef 
Gwr  Ifangc  yn  cwyno  tan  bwys  cydwybod  euog,  a Hên  Wr  yn  ceisio 
ei  gysuro.  Gan  Hugh  Williams. 

Trefriw,  Argraphwyd.’ 

4.  If  ‘Gwallt  Samson:  Pregeth,  &c.  Gan  Edmund  Jones, 
Pont-y-pool.’ 

5.  ‘ Ely  thy  r y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi.  1786. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,lxxxvi.’ 

* LVythyr  Mr.  Morris  Davies. 

+ Drych  yr  Amseroedd , ail  arg.  t.  175,  213. 


1786] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


627 


6.  ‘Immanuel.  Neu  Ddirgelwch  djfodiadMab  Duw  yny  Cnawd. 
Wedi  ei  Agor.  Gan  y gwir  Barchedig  DadynNuw,  James  Usher, 
Gynt  Arch-Esgob  Armagh,  yn  Iwerddon.  Newydd  ei  gyfieithu  i’r 
Gymraeg  gan  W.  Williams,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,lxxxyi.’ 

7.  ‘Marwnad  John  Thomas,  Gweinidog  Maesyberllan,  gan 
Benjamin  Francis. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Daniel.’ 

8.  ‘ Hymnau  a Chaniadau  Duwiol,  ar  fesurau  hen  a newydd : 
gyda  Phrofiadau  Ysgrythyrol,  er  cadarnhad  i’r  gwirionedd.  Gan 
loan  Sanders,  o Blwyf  Penbre,  yn  sir  Gadrfyrddin. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Daniel,  (Gwerthwr  Llyfrau, 
&c.)  yn  Heol  y Brenin,  Lie  yr  Argrefiir  pob  math  o gopiau,  yn 
gywir  ac  yn  hardd,  ac  am  bris  tra  rhesymol.  mdcclxxxyi.’ 

9.  ‘ Y chweched  Pan  o Ganiadau  Seion  : neu  Hymnau  ac  Odlau 
Ysprydol  gan  John  Thomas. 

Trefecca.  Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  mdcclxxxyi.’ 

Y mae  yr  awdwr  yn  arwyddo  y rhagymadrodd  o’r  ‘ Tŷ  Coch,  ger 
llaw’r  Ffynhonau  Plwyf  Llan  Drindod  Sir  Faesyfed.’ 

10.  ‘ Aleliwia ; neu  Hymnau  perthynol  i addoliad  cyhoeddus  a 
theuluaidd.  Yr  ail  Lyfr . Gan  BenjaminFrancis. 

Caerfyrddin : argraffwyd  ac  ar  werth  dros  yr  Awdwr  gan  J. 
Daniel.  1786.’* 

11.  ‘ Marwnad  ar  Farwolaeth  Eowland  Jones,  o Graian-Frynn,  ym 

Mhlwyf  Llanfigail,  yn  Sir  Fon,  Yr  hwn  a hunodd  gyda’i  Dadau 
Ebrill  10.  1785,  yn  llawn  37  oed.  Gan  Thomas  Morris.  At  ba 
rai  y chwanegwyd,  Ymddiddan  rhwng  y ddwy  Eglwys,  &c.  0 

waith  Dafydd  William. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Daniel.  m,dcc,lxxxyi.’ 

12.  ‘Bheolau  a Deddfau,  i’w  cadw  gan  Gymdeithas  o Foneddig- 
ion,  Llafurwyr,  Crefftwyr  ac  eraill,  Trigolion  Tref  y Castell-Newydd 
yn  emlyn,  A’r  Gym’dogaeth,  yn  Sir  Gaerfyrddin. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol-Awst. 
M.DCC.LXXXYI.  * 

13.  ‘Memoirs  of  Great  Britain  and  Ireland,  from  the  Dissolution 
of  the  Last  Parliament  of  Charles  n.  until  the  Sea  Battle  of  la 
Hogue,  by  John  Dalrymple. 

* Gwel  rkif  20,  d.f.  1774. 


628 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1786 


London,  W.  Strahan  1771  and  1786.’* 

William  Strahan,  yr  argraffydd,  a anwyd  yn  Edinburgh,  yn 
1715.  Wedi  cael  dysgeidiaeth  ieithyddol,  efe  a rwymwyd  yn 
egwyddorwas  gydag  argraffydd.  Wedi  dysgu  ei  gelfyddyd,  aeth  i 
Lundain  i weithio,  ac  mewn  eanlyniad,  i ymsefydlu ; a bu  mor  llwydd- 
iannus,  fel,  erbyn  y fl.  1770,  yr  oedd  yn  un  o’r  argraffwyr  helaethaf 
ei  waith  yn  Llundain,  a phrynodd  ran  o hawl-fraint  Mr.  Eyre  fel 
argraffydd  y brenin,  yn  yr  hyn  y parhaodd  hyd  ei  farwolaeth,  yr 
hyn  a gymmerodd  le,  Gorphenaf,  1785,  yn  71  oed.f  Yr  oedd  yn 
rhaid  fod  y llyfr  hwn  yn  y wasg  pan  fu  farw,  ond  heb  ei  gwblhau 
hyd  ddechreu  y flwyddyn  hon. 

14.  If  ‘ History  of  Wales,  Account  of  the  Ancient  Britons,  Wars 
between  the  Saxons  and  Welsh  &c.  ,to  the  entire  Conquest  of  Wales, 
and  Ancient  Memorials  of  Welsh  Princes.  By  the  Bev.  Wm. 
Warrington.  1786.’ 

[Nis  gall  yr  enw,  fel  ei  gosodir  yma,  fod  yn  gywir.  Diau  mai  ei  gymmeryd 
o ryw  gofrestr  llyfran  a wnaeth  yr  awdwr.  Cymh.  rhif.  17,  d.f.  1788.] 

15.  ‘ A Discourse  to  the  Distressed  Clergy  of  Carmarthen.  By 
the  Bishop  of  St.  Davids. 

Carmarthen,  Printed  1786.’}: 

Yr  esgob  oedd  y Dr.  Smallwell.  Y bregeth  a draddodwyd  i’r 
offeiriaid  yng  Nghaerfyrddin. 

16.  ^f  ‘The  Miscellaneous  Companions,  being  a short  Tour  of 
Observation  and  Sentiment  thro’  a part  of  South  Wales:  Maxims 
and  Thoughts,  On  Marriage,  Our  Last  Day,  Punishment,  World  of 
Spirits.  By  Wm.  Matthew.  In  m Volumes. 

Bath,  1786.’ 

Cynnwys  chwedlau  am  hysw’iaeth  gwragedd  Cymru,  glanweith- 
dra,  baw,  ac  am  dlysni  prydwedd  merched  y Cymry. 

17.  Galar  a Gorfoledd  y Saint : neu  Hymnau  cymmwys  a pher- 
thynol  i Addoliad  Cyhoeddus.  Gan  William  Lewis,  Llan- 
gloffan. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y Plwyddyn  m.dcclxxxvi.*  12plyg.] 

* Dictionnaire  BibliograpTiique,  yr  hwn  sydd  yn  waith  rhagorol  yn  yr  iaith 
Ffrancaidd,  yn  cynnwys  rhestr  o lawer  o filoedd  o lyfrau  hen  a phrin,  yn  am- 
rywiol  ieithoedd  Ewrop,  yn  bedair  cyfrol,  8plyg  ; ac  y mae  cyfargraff  da  o hono 
yn  llyfrfa  W.  Chambers,  Ysw.,  Hafod,  sir  Aberteifi,  i’r  hwn  y mae  y golygydd 
[yr  awdwr]  3m  rhwymedig  am  y parodrwydd  a ddangosodd,  iddo  gael  mynedfa 
mor  rhydd  i’w  lyfrfa  ragorol. 

+ Gentleman’s  Magazine , 1785,  pp.  638-640. 

Î Hottcn’s  Catalogue. 


1787] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMIiY. 


629 


18.  [‘  Ychydig  o Hymnau  a Chaniadau  Newyddion  ar  amrywiol 
achosion : pa  rai  ni  argraphwyd  erioed  o’r  blaen.  Gan  Gwilym  ab 

Elis. 

Trefecca : Argraphwyd,  tros  yr  awdw-r,  yn  y Flwyddyn. 

mdcclxxxyi.’  24  tudalep. 

Yn  hwn  y mae  yr  emyn  adnabyddus,  ‘ Nis  gallodd  angau  du  ddal  Iesu’n 
gaetb,’  &c.*] 

1787. 

1.  ‘ Marwnad  ar  y Parcbedig  Mr.  William  Davies,  o Gastell- 
nedd;  yr  hwn  a ymadawodd  a’r  Byd,  ddydd  Gwener  y 17  o Awst, 
1787.  Yn  y driugeinfed  flwyddyn  o’i  oed,  ac  a gladdwyd  ym 
Mynwent  Castell-nedd ; wedi  treulio  tros  30  o flynyddau  i bregethn 
Efengyl  Crist  ymhlith  y Methodistiaid : ynghyd  â rhai  gwersi  i 
eraill  a fuont  feirw  yn  yr  Arglwydd.  Gan  William  Williams. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  M,DCC,xxxvII.,  [16plyg: 
12  tudalen.] 

2.  ‘ Y Cyssylltiad  rhwng  Ffydd  Achnbol  a Gweithredoedd  da, 
mewn  Pregeth  ar  Tit.  iii.  8.  Gan  y Parchedig  John  Hallward, 
A.M.  Ficar  Shudbury,  yn  Sir  y Mwythig,  a Chyfaill  o Ysgoldy 
Caerwrangon  yn  Phydychen. 

Mwythig : Argraphwyd  gan  T.  Wood,  dros  y Gymdeithas,  yn  y 
flwyddyn  m,dcc,lxxxvii.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad.f 

3.  * Marwnad  ar  Farwolaeth  Mrs.  Ann  Parry.  Gan  y Parch.  T. 
Jones.  1787.’ 

Thomas  Jones,  a an wyd  yng  Nghaerwys  yn  1756.  Cafodd  beth 
dysgeidiaeth  ieithyddol,  gyda  bwriad  o fod  yn  weinidog  yn  yr 
Eglwys  Sefydledig ; ond  ymunodd  â’r  Methodistiaid  Calflnaidd,  ym 
mhlith  y rhai  y bu  yn  llafurio  fel  pregethwr  a gweinidog  yn  flydd- 
lawn  a defnyddiol  am  agos  deugain  mlynedd.  Ysgrifenodd  gryn 
lawer.  Ei  waith  mwyaf  yw  ei  ‘ Ferthyrdraith.’  Hynododd  ei  hun 
fel  amddiflynydd  y tybiau  athrawiaethol  a ystyrir  yn  Galfinaidd, 
mewn  gwrthwynebiad  i’r  Parch.  0.  Davies,  yr  hwn  a ysgrifenai  ar 
yr  ochr  arall,  a’r  hwn  ydoedd  yn  un  o’r  Wesleyaid.  Cyfieithodd 
hefyd  ‘Y  Cristion  mewn  Cyflawn  Arfogaeth,’  gan  Gurnal,  yn  4 
cyfrol.  Bu  farw  yn  Ninbych,  Mehefln  16,  1820,  yn  64  oed.J 

4.  ‘ Egwyddorion  y Grefydd  Gristnogawl  yn  gynhwysol  mewn 
Catechism  Byrr,  a ossodwyd  allan  gan  Gymmanfa  o Ddiflnyddion 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 

+ Gwel  rbif  3,  d.f.  1779. 

+ Cofiant  neu  Hanes  By  wyd  Thos.  Jones,  o dref  Dinbych ; Williams’s 
Eminent  Welshmen. 


630 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1787 


yn  Westminster,  yn  y flwyddyn  1647.  A Bedydd  gwedi  ei  eglur- 
hau  trwy’r  Ysgrythyrau  yn  ol  barn  y rliai  a gamenwir  yr  Ail- 
Fedyddwyr.  A’r  cwbl  a ddosparthwyd  yn  Byngciau  Gwahanol,  ae 
a brofwyd  trwy  eglur  a phertbynasol  Destynau  o’r  Ysgrythur.  Er 
Budd  i Ieuengctid  Cymru. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1787.  (Pris  Pedair 
Ceiniog).’  [12plyg : 60  tudalen.] 

1 Catechism  y Gymmanfa  ’ ydyw,  ond  wedi  ei  droi  ar  y pwnc  o 
o fedydd  yn  ffafriol  i drochiad,  at  wasanaeth  y Bedyddwyr.  Y mae 
rhagymadrodd  iddo  gan  Abel  Morgan. 

5.  Cynnadledd  Ymresymaeg  rhwng  Pleser-a  Gofid;  ar  ddull 
Interlude,  &c.  Gan  Thomas  Edwards. 

Caerfyrddin.’  12plyg.* 

6.  1 Testyn  y Traethod  yr  Wythfed  Llythyr,  a gymerwyd  o’r 
Littani.  0 waith  Ellis  Roberts,  Cowper. 

Trefriw,  Argraffwyd,  1787.’ 

7.  ‘Y  Chweched  Llythyr  ar  ddull  pregeth.  Gan  Ellis 
Roberts,  Cowper,  Llanddoged. 

Trefriw,  Argraffwyd.’ 

[Diau  y dylasai  hwn  fod  o flaen  rhif  6 ; canys  y mae  hwnw  yn  wythfed  a 
lythyrau  Elis  Gylchwr  ; tra  nad  yw  hwn  ond  y chweched.] 

8.  1 Marwnad  ar  farwolaeth  y Parchedig  John  Thomas,  Gynt  o 
Paes  y Dorglwyd,  &c.  Gan  B.  Francis. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  yn  1787.’ 

9.  1 Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  1787. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  yn  Heol-y-Brenm/ 

10.  i Can  Dduwiol,  &c. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  1787.’ 

11.  ‘ Rliai  Hymnau  Newyddion  ar  Fesurau  newyddion.  Gan  W. 
Williams. 

Trefecca:  Argraphwyd  yn  y Flwyddyn,  1787.’ 

[‘  Hymnau  olaf  “ Per  Ganiedydd  y Cymry  ” yw  y rhai  hyn,  yn  cynnwys  hymn 
847  hyd  860  yn  yr  argraffiadau  o’r  holl  waith.  Llyfran  bychan  ydoedd  o 12 
tudalen,  cyffelyb  i ddau  arall  a argraffesid  o’r  blaen.  Yn  y modd  hwn  y 
gorphenodd  ei  hymnau  gwerthfawr,  wedi  bod  yn  cyfansoddi  o 1743  hyd  1787?, 
pedair  a deugain  o flynyddoedd  ! Mae  yr  hymn  olaf,  sef  860,  yn  ddiweddglo 
tra  phriodol  i’r  cyfan,  ac  yn  gyflawn  o deimlad.  ’t] 

* Gwladgarwr , Mai,  1838,  t.  144.  [Thomas  Edwards  = Twm  o’r  NantJ 
t Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 


1788J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


631 


12.  1 Discourse  against  tlie  Jurisdiction  of  tlie  King’s  Bench, 
over  Wales,  by  Process  of  Latitat.’ 

Nid  ydys»  yn  dealt  i hwn  gael  ei  argraffu  wrtho  ei  hun,  ond  ym 
mhlith  traethodau  cyfreithiol  Hargraves,  yn  y flwyddyn  hon,  yn 
bedwar-  ac  yn  wyth-plyg.  Yr  awdwr  ydoedd  Charles  Pratt,  wedi 
hyny  Arglwydd  Ganghellydd  Camden.* 

13.  ‘The  History  of  Wales,  in  nine  Books:  with  an  Appendix. 
By  the  Pev.  William  Warrington,  Chaplain  to  the  Eight 
Honourable  the  Earl  of  Besborough. 

London : Printed  for  Johnson,  No.  72,  St.  Paul’s  Church-yard. 

MDLCCXXXVII.’f 

14.  ‘ Ychydig  o Eheolau  yw  derbyn  ai  harfer  gan  bob  Dyn,  ac 

eydd  am  fod  yn  Gristion  yn  ol  y Bibl.  Yn  ddwy  ran.  i.  Ehan  yn 
erbyn  Beiau  [ie  pob  Beiau]  yn  cael  eu  gwahardd,  mi  enwaf  rai ; ac 
y mae  Aelodau  Eglwysig  yn  dueddol  iddynt,  y rhai  a waherddir  yn 
eglur  yn  yr  Ysgrythyrau,  ac  y mae  Duw  yn  anfoddlon  iddynt.  n. 
Ehan  yn  cynnwys  amryw  ddyledswyddau  a orchmynir ; mewn  cyf- 
lawniad  cydwybodol  o honynt  y derbyn  Crist’nogion  amryw  fen- 
dithion,  &c.  0 Gasgliad  John  Eichards  Llwyngronw. 

Machynlleth : Argraphwyd  gan  T.  Evans,  1787.’ 

1788. 


1.  ‘Dechreuada  Chynnydd  Crefydd  yn  yr  Enaid.  A eglurwyd 
mewn  amryw  Gyfarchiadau  Difrifol  ac  ymarferol,  wedi  eu  cym- 
hwyso  at  bob  Math  ac  Amgylchiad  o Ddynion;  Gyda  Duwiol 
Fyfyrdod,  neu  Weddi,  Wedi  ei  ’chwanegu  at  bob  Pennod.  Gan 
P.  Doddridge,  D.D.  A gyfieithwyd  i'r  Gymraeg  allan  o’r  unfed 
ar  ddêg  Argraffiad  yn  Saes’neg,  er  lies  i’r  Cymru  un  Iaith,  Gan 
John  Griffith,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Yn  y Mwythig : Argraffwyd  ac  ar  werth  gan  J.  a W.  Eddowes, 
a chan  yr  Awdwr  yn  Abergafenny,  1788.  [Pris  2s.  mewn  papur 
glâs,  neu  2s.  6c.  wedi  ei  rwymo.]  ’ 


John  Geiffith  ydoedd  fab ac  a anwyd 

yn  1753.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn Neillduwyd 

ef  i’r  weinidogaeth,  i gynnulleidfa  o Ymneillduwyr  yn  Llanfyllin, 
yn  1780,  a symmudodd  i Gaernarfon  yn  1782,  ac  i Abergafenni  yn 
1784,  ac  i Gaernarfon  yn  1797.  Bu  yn  briod  ddwy  waith^y  tro 
cyntaf,  ag  Agnes  Meredith,  o ger  y Trallwng,  sir  Drefaldwyn,  a’r 
ail  waith,  a Mrs.  Griffith,  gweddw  o ger  Ehoslan,  Eifionydd,  yn  sir 


* 2 Harg.  Juris.  Excer.  301  ; and  Archceologia  Cambrensis,  vol.  i.  third  series. 

tGwelrhif  14,  d.f.  1786.  [Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad  o War- 
rington.] 


632 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1788 


Gaernarfon,  o’r  hon  briodas  y mae  wedi  deillio  dau  o weinidogion 
parchus  iawn  ym  mhlith  yr  Annibynwyr,  sef  y Parch.  W.  Griffith^ 
Caergybi,  ah  frawd,  y Parch.  John  Griffith,  Buckley.  Bu  farw 
Chwefror  13,  1818,  yn  65  oed,*  wedi  bod  yn  pregethu  40  mlynedd. 

2.  ‘ Yr  Athrofa  Pad,  &c.  0 gasgliad  a myfyriad  John  Boberts. 

M,DCC,LXXXVIII.’ 

Math  o silliadur  mawr  ydyw,  o waith  ‘ Almanaciwr  Caergybi,’ 
ag  iddo  ragddalen  farddonol  (heb  law  yr  un  uchod),  yn  ol  dull  ei 
* Gyfeillion,’  neu  ei  Almanaciau. 

3.  * Y Bibl  Sanctaidd,  gyda  Sylwadau  y Parch.  Peter  Williams. 

Argraphwyd  yn  Nhrefecca.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad.-f 

4.  1 Llyfr  Gweddi  Gyffredin  a Gweinidogaeth  y Sacramentau,  &c. 

Mwythig  ; Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  Ann  Prys.  MDCCLxxxvIII., 

Y mae  yn  debyg  fod  Stafford  Prys  wedi  marw  erbyn  hyn,  a bod  y 
fasnach  yn  awr  yn  cael  ei  ddwyn  ym  mlaen  gan  ei  weddw,  ac  mai  hi 
yw  yr  Ann  Prys  hon. 

5.  ‘ Esponiad  ar  y Deg  Pennod  gyntaf  o Genesis,  a rhan  o’r 
nnfed-ar-ddeg.  Gan  yr  enwog  a’r  Parchedig  John  Bunyan. 
JSTewydd  ei  gyfieithu  yn  ofalus  ac  yn  ffyddlon  i’r  Gymraeg,  o’r  Ar- 
graffiad  diweddaf  yn  Saesonaeg. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  John  Daniel.  (Pris  Swllt  heb  ei 
rwymo.)  ’ 

Cynnwysa  160  o dudalenau  wythplyg.  Argraffwyd  ef  hefyd  yn 
Llanrwst  yn  y 19edd  ganrif.  Yr  oedd  ym  mwriad  Mr.  Daniel  gy- 
hoeddi  holl  waith  Bunyan,  fel  y prawf  y nodiad  canlynol : — ‘ N.B. 
Gan  fod  Mr.  Daniel  wedi  cael  ei  siomi  mewn  perthynas  i’w  amcan  i 
argraffu  holl  waith  Mr.  Bunyan,  gan  na  ddaeth  cynnifer  o enwau  ag 
oedd  yn  angenrheidiol  mewn  trefn  i’w  annog  i ddwyn  yn  y blaen 
waith  mor  bwysig,  mae  yn  awr  yn  bwriadu  gosod  yn  y wasg  Espon- 
iad Mr.  Bunyan  ar  ran  fawr  o Genesis , o gylch  swllt  o bris.  Ac  os 
bydd  yn  gweled  parodrwydd  yn  ei  gydwladwyr  i gymmeryd  hwnnw 
yn  fuan  oddiar  ei  law,  y mae  yn  bwriadu  argraffu  y lleill,  bob  un,  yn 
gyfatebol  i’r  blys  a brofo  mewn  dynion  i’w  derbyn.’J 

6.  ‘ Caniadau  Seion  : neu  Hymnau  Ysgrythyrol  a phrofiadol,  i’w 
canu  yng  nghynnulleidfaoedd  y Saint,  ynghyd  â Marwnadau  ao 
Odlau.  Yr  ail  Argraphiad.  Gan  J.  Thomas,  Gweinidog  yr 

Efengyl. 

* Hanes  yr  Ymneillduwyr , gan  D.  Morgan,  t.  276-279. 
f Gwel  rliif  1,  d.f.  1770  ; rhif  5,  d.f.  1781  ; a hwn  yma. 

+ G waelod  dalen  olaf  ‘ Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi  [y  Bedyddwyrj, 
1789.’ 


1788] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


633 


Trefecca ; Argraphwyd,  ac  ar  werth  yno,  a clian  yr  Awdwr,  a chan 
Mr.  John  Thomas,  Siopwr  yn  Llannerch  y Medd,  Sir  Fon,  a chan 
Owen  Owens,  Caernarfon.  m,dcc,lxxxiii.’ 

Yr  oedd  yr  awdwr  wedi  cyhoeddi  ‘ Caniadan  Seion  ’ o’r  blaen  yn 
rhanan  achlysnrol,  hyd  i chwech ; ac  yn  awf  yn  en  cyhoeddi  yn  nn 
llyfr.  Y 3ydd,  y 4ydd,  a’r  6ed  yn  nnig  o honynt  a fedrais  en 
cofrestrn.* 

7.  4 Troedigaeth  Atheos  : Ei  fawr  Gahleddan  gynt,  a’i  gyfeiliornns 
Ddaliadan. — Yn  ymgyfarfod  a Theologns — Yn  ymddadleu  oddiar 
System  Epicurins,  ynghylch  y dechrenol  Achos,  a pha  fodd  y daeth 
yr  hyn  a welir  mewn  Bod. — Theologns  yn  ei  atteb ; bod  y Greadig- 
aeth,  Hanl,  Lloer,  Ser,  Planedan,  Tir,  a Môr,  yn  dangos  fod  Dnw,  ac 
mfll  efe  yw  Creawdwr  a Chynhaliwr  pob  Peth  gweledig  ac  anweledig. 
— Creadigaeth  yr  Angylion. — Rhyfel  yn  y N ef. — Creadigaeth  y Byd. 
— Rhai  yn  gwrthgilio. — Dedwydd  Gyflwr  Dyn. — Uffern  yn  ym- 
gynghori  pa  fodd  i’w  gwympo,  ac  yn  llwyddo. — Ei  alaethns  Gyflwr 
trwy’r  Cwymp. — Cyngor  Tri-yn  Un. — Crist  yn  rhoi  ei  hnn  yn  Iach- 
awdwr. — Ei  Ddyfodiad  i’r  Byd,  ac  ar  ol  gorphen  Gwaith  y Prynedig- 
aeth  yn  esgyn  at  y Tad. — Ei  ail  Ddyfodiad. — Y Farn  gyffredinol. — 
Dedwyddwch  y Dnwiol,  a Thrneni  yr  Annnwiol.  Lie  yr  ymddengys 
Doethineb,  Galln,  a Daioni  Duw,  mewn  Creadigaeth,  Rhaglnniaeth,  a 
Phrynedigaeth.  Hefyd,  Golwg  Fer  ar  y Diwygiad  diweddar,  Tystiol- 
aeth  Ffydd,  ac  Adlais  y Prophwydi. — Am  Gwymp  Anghrist,  Galwad 
yr  Inddewon,  Llwyddiant  yr  Efengyl,  a Gogoniant  yr  Eglwys  yn  y 
Dyddian  diweddaf.  Yn  Dair  Rhan. — At  ba  nn  y chwanegwyd  Hymn 
ar  Ddioddefaint,  Marwolaeth,  ac  Adgyfodiad  Crist.  Gan  J.  Owen, 
Machynlleth. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  dros  yr  awdwr,  gan  loan 
Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.  1788/ 

John  Owen  ydoedd  fasnachwr  ym  Machynlleth,  ac  yn  nn  o 
berchenogion  gwaith  mwn  y Dyfn-gwm.  Yr  oedd  yn  aelod  eglwys- 
ig  gyda’r  Methodistiaid  Calfinaidd.  Bn  farw  yn  Llangyndeyrn,  sir 
Gaerfyrddin,  yn  1830,  yn  72  oed.  Efelychiad  ydyw  y gwaith  hwn 
o 4 Theomemphus  ’ Williams  Pant  y Celyn. 

8.  4 Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  1788. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.  Lie 
y gellir  cael  ar  werth,  newydd  ei  droi  i’r  Cymraeg,  o waith  Mr. 
Bnnyan,  Esponiad  ar  y Deg  Pennod  gyntaf  o Lyfr  Genesis,  &c. 
Pris  Swll.  Elw  da  i Brynwyr  nifer  o honynt  ynghyd.’ 


Gwel  d.f.  12,  1762  ; rhif  13,  d.f.  1764 ; a rhif  9,  d.f.  1788. 


634 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1788 


9.  ‘ Marwnad,  neu  Dduwiol  Goffadwriaeth  am  y Parehedig  Mr. 
Thomas  Davies,  Gynt  Gweinidog  yr  Efengyl ; yr  hwn  a ymadawodd 
a’r  byd  hwn  Gorphenaf  26,  1788.  Gan  Rees  Lloyd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin,, 
1788.’ 

10.  ‘ Allwedd  Newydd  i Ddysgu  Darllain  Cymraeg ; yn  cynnwys 
Tablan  a Phennodan  cymhwysiadol  i’r  diben  hynny,  o Eirian  Dwy, 
Tair,  Pedair,  a Phnmp  Llythyren,  Hyd  at  Eirian  Pump  a Ohwech 
Sillaf.  At  ba  nn  y Chwanegwyd,  Traethawd  Byrr  ar  Gramadeg 
Cymraeg,  ynghyd  a Chatecism  Ysgrythnrol,  Mewn  Dull  Ymddiddan, 
Rhwng  Aradwr  a’i  Gathrenydd : Wedi  ei  amcann  er  Bndd  Cyffredin- 
ol,  ond  yn  fwyaf  neillduol  er  Addysg  Ysgolion  Cymraeg.  Gan  Owen 
Hughes,  Gerllaw  Trefdraeth,  yn  Sir  Benfro. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  yn  Heol-y-brenin,  ac  ar  werth  yno 
gan  loan  Daniel,  lie  yr  Argrephir  pob  math  o Gopiau  am  bris 
rhesymol.  [Pris  Chwe’  Cheiniog.]  * 

Math  o silhadur  mawr  ydyw,  tebyg  i ‘ Athrofa  Rad  ’ John 
Roberts,*  yn  cynnwys  elfenau  gramadeg,  catecismau,  &c. 

Owen  Hughes  ydoedd  fab  hynaf  i Erasmus  Hughes,  o Benlan,  Llan- 
ychlwydog  [ger  Trefdraeth],  yn  sir  Benfro,  ac  a anwydyno  yn  1754. 
Yr  oedd  yn  ewythr,  frawd  ei  dad,  i’r  Parch.  Joseph  Hughes  (Cam 
Ingli),  hear  Meltham,  sir  Gaerefrog.  Cafodd  ddysgeidiaeth  dda,  hyd 
i’r  Groeg  a’r  Lladin.  Ymsefydlodd  fel  ysgolfeistr  yn  Nhref  Dafydd, 
ger  ei  gartref,  lie  hefyd  yr  arferai  bregethu  mewn  capel,  a ystyrir  yn 
gapel  Eglwysig,  cyn  ymraniad  y Methodistiaid  oddi  wrth  yr  Eglwys 
Sefydledig.  Dywedir  iddo  gyhoeddi  rhai  pethau  ereill,  megys 
4 Marwnad  y Rhagrithiwr.’  Bu  farw  yn  1799,  yn  45  oed ; a chladd- 
wyd  ef  ym  mynwent  Llanychlwydog.f 

11.  ‘ Llythyrau  at  Gyfaill  ar  y Pwngc  o Fedydd.  Gan  y Parch- 
edig  B.  Evans. 

Caerfyrddin.  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst,  1788.’ 

Cynnwysa  naw  o lythyrau,  yn  gwneyd  llyfr  o 48  tudalen  12plyg. 
Dadleuon  ydyw  â’r  Dr.  W.  Richards,  o Lynn. 

[Yr  awdwr  ydoedd  y Parch.  Benjamin  Evans,  o’r  Dref  Wen,  Ceredigion.] 

12.  ‘ Thesaurus  Ecclesiasticus : An  Improved  Edition  of  the  Liber 
Yalorum;  containing  an  Account  of  the  Valuation  of  all  the  livings 
in  England  and  Wales ; their  Charge  in  the  King’s  Books,  respective 
Patrons,  &c.  With  Appendix  containing  I.  Certain  Papers  of  In- 
struction and  Direction,  relative  to  Ordination,  Institution,  Queen 

* Gwel  rhif  2. 

+ Yr  Haul , 1863,  t.  47-9.  [Cymh.  rhif  14,  d.f.  1788.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


635 


1788] 


Ann’s  Bounty,  &c.  n.  Substance  of  the  Act  for  promoting,  the 
Residence  of  the  Clergy,  by  faciliating  the  Building  of  Parsonage 
Houses,  hi.  The  Nature  of  Tithes  illustrated,  with  an  Account  of 
all  things  tithable,  and  the  Manner  of  collecting  them.  iv.  The 
Matter  of  Agistment  Tithe  summarily  explained,  in  a Statement  of  the 
case  of  the  Yicar  of  Holbeach.  By  the  Rev.  John  Lloyd,  A.B. 
Late  of  Jesus  College,  Oxon. 

London : Printed  for  Lockyer  Davis,  in  Holborn,  printer  to  the 
Royal  Society,  mdcclxxxviii.’ 

Y mae  yr  uchod  mor  briodol  i Gymru  a phe  buasai  yn  perthynu  ond 
i Gymru  yn  unig,  gan  fod  cymmaint  ynddo  o’r  ‘ Liber  Valorum  ’ ag 
sydd  yn  cymmeryd  i mewn  y pedair  esgobaeth  Gymreig. 

IS.  1 Marwnad  Mrs.  Mary  Morice,  gwraig  Mr.  David  Morice, 
Pregethwr  yr  Efengyl ; Yr  hon  a gafodd  ei  symmud  o’r  Byd  hwn  o 
ddeutu  Mis  Ebrill  1788.  At  ba  un  y chwanegwyd  Rhai  o Fyfyrdod- 
au  Mr.  David  Morice,  ar  cyfryw  Achos.  Diar.  10.  7.  Coffadwriaeth 
Cyfiawn  sydd  fendigedig,  ond  Enw’r  Drygionus  a bydra.  Gan 
William  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  J.  Ross,  yn  Heol-Awst,  m,dcc,lxxxvhi.*’ 
[12plyg : 8 tudalen.] 

14.  ‘ Marwnad  loan  Harri,  o Dref  Amlod.  Gan  Owen 
Hughes. 

Caerfyrddin.’* 

15.  ‘ Gweddi  i’w  harfer  tra  byddo  ei  Fawrhydi  dan  bwys  y 
dolur  presennol. 

Llundain.’ 

16.  ^ ‘Cyfoeth  i’r  Cymry.  Ymadroddion.  0 gasgliad  Top  lady. 
Cyfieithwyd  gan  Peter  Williams. 

Caerfyrddin.’ 

Mr.  Toplady  ydoedd  offeiriad  efengylaidd  o egwyddorion  uchel 
Galfinaidd,  pleidiol  i Fethodistiaeth  fel  ei  cefnogid  gan  yr  Arglwyddes 
Huntingdon.  Yr  oedd  hefyd  yn  olygydd  y Gospel  Magazine , yr  hwn 
oedd  gyhoeddiad  cyfnodol  y blaid  o Fethodistiaid  Calfinaidd  yn  yr 
oes  hòno.f 

* [Gweler  rhif  10,  dan  y flwyddyn  hon.J 

+ [Augustus  Montague  Toplady  a anwyd  yn  Ffarnham,  Surrey,  yn  y 
fl.  1740  ; cafodd  ei  ddysg  yn  Ysgol  Westminster,  ac  yng  Ngholeg  y Drindod, 
Dulyn  ; abu  farw  yn  ebrwyad  Broad  Henbury,  yn  Nyfnaint,  yn  1778.  Lleinw 
ei  ysgrifeniadau  chwech  cyfrol.] 


636 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1788 


17.  ‘ History  of  Wales,  in  nine  Books  : with  an  Appendix.  By  the 
Bey.  ^William  Warrington,  Chaplain  to  the  Right  Honourable 
the  Earl  of  Besborongh.  The  Second  Edition. 

London : Printed  fod  J.  Johnson,  No.  72  St.  Paul’s  Churchyard. 
MDCCLVXXXIH.’ 

[Y  mae  yr  awdwr  eisoes  (rhif  14,  d.f.  1786,  arhif  13,  d.f.  1787)  wedi  cofrestm 
dau  argraffiad.  Rhaid  gan  hyny  fod  hwn  yn  drydydd  argraffiad,  neu  ynte,  bod 
y trydydd  wedi  ei  gofnodi  yn  Ue  yr  ail  d.f.  1787,  a’r  ail  yn  y lie  y trydydd. 
A ganlyn  yw  rhagddalen  y trydydd  argraffiad,  yr  hwn  sydd  yn  awr  o’m  blaen  : — 

‘ The  History  of  Wales,  in  Nine  Books  : With  an  Appendix,  By  the  Rev. 
William  Warrington,  Chaplain  to  the  Right  Hon.  the  Earl  of  Besborough. 
In  two  Volumes.  The  Third  Edition. 

London : Printed  for  J.  Johnson,  N°.  72,  St.  Paul’s  Church-Yard. 
m dcc  lxxxviii.’  8vo. 

Nid  wyf  wedi  gweled  yr  ail  a’r  trydydd  argraffiad.  Sonia  yr  awdwr  ar 
ddiwedd  y Rhagymadrodd  i’r  argraffiad  hwn,  ei  fod  dan  rwymau  i ‘ Mr. 
William  Owen,  of  London,’  am  ddiwygio  llythyraeth  y geiriau  a’r  enwau. 
Cymraeg.] 

Diwygiwyd  llythyreniaeth  y geiriau  Cymreig  i’r  argraffiad  hwn 
gan  y Dr.  W.  Owen  Pughe,  ac  y mae  parthlen  o Gymru  ynddo,  gan 
yr  un,  yng  nghyd  ag  achau  Tywysog  Cymru.  Y mae  ynddo  gyf- 
ieithiad  Seisonaeg  o gywydd  Llywarch  Hen  ar  farwolaeth  Cynddylan, 
Tywysog  Powys,  gan  y Parch.  John  Walters,  awdwr  y ‘ Dictionary.’* 
Y mae  yr  awdwr  yn  cydnabod  hefyd  y cynnorthwy  a gafodd  gan  y 
Parch.  John  Lloyd,  gynt  o Gaerwys,t  yr  hwn  a fu  farw  yn  1814,  yn 
81  oed,  ac  ym  mhen  ychydig  wythnosau  ar  ei  ol,  Ann  ei  wraig,  yn  80 
oed,  a’r  hon  oedd  yn  ferch  David  Thelwall,  Ysw.,  o Elaen  Ial.  J 

18.  ‘ Coffadwriaeth  o Dir  Angof,  neu  Farwnad  y Parchedig  Mr. 
Evan  Davies,  gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Eglwys  Bethesda,  yn 
sir  Eynwe.  Ymadawodd  ar  Byd  Ebrill  22,  1788,  yn  79  oed.  Gan 
Dafydd  William. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Daniel.’ 

19.  ‘ Marwnad  o Goffadwriaeth  am  Mr.  John  Jones,  o Ferthyr- 
Cynnog,  yn  Sir  Frecheiniog. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin,  1788. 
Lie  gellir  cael  ar  werth,  newydd  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg,  Esponiad 
ar  y Deg  Pennod  Gyntaf  o Genesis,  o Saesonaeg  yr  enwog  Mr. 
Bunyan,  Pris  Swllt,  ynghyd  ag  Elw  da  i ail-werthwyr’ 

* [Nid  John  Walters  y geirlyfrwr  yw  y gwr  y cydnebydd  Warrington  ei 
rwymedigaethau  iddo,  ond  ei  fab,  o’r  un  enw,  athraw  Ysgol  Rhuthyn  : gweler 
rhif  15,  d.f.  1780  ; a rhif  21,  dan  y flwyddyn  hon.] 

+ Preface  and  note  to  page  504,  second  edition  [p.  312,  3rd.  Edit.]. 

t Gent.  Mar/,  vol.  lxxxiv.  part  i.  p.  523  ; gwel  rhif  14,  d.f.  1786  ; a rhif  13, 
d.f.  1787.  [Yr  oedd  Mr.  Llwyd  yn  dad  i’r  diweddar  foneddiges  wladgar 
Angharad  Llwyd.] 


637 


1788]  LLYFPvYDDIAETH  Y CYMRY. 

Y mae  hefyd  yn  gyssylltiol, 

20.  ‘ Can  Dduwiol : nen  Gyngor  i’r  Rhegwr,  y Tyngwr,  a’r  Mas- 
weddwr.  Gan  I fan  Dafydd,  o’r  Llan-Newydd.’ 

21.  ‘ Toxophilus,  the  Schole  of  Shootinge.  Written  by  Roger 
Ascham,  1544,  &c.  &c.  To  which  are  added,  a Dedication  and 
Preface.  By  the  Reverend  John  Walters,  M.A.  Master  of  Rnthin 
School,  and  late  Fellow  of  Jesus  College,  Oxford. 

Wrexham : Printed  by  R.  Marsh,  mdcclxxxviii.’  [12mo.] 

[Roger  Ascham  ydoedd  un  o wŷr  enwocaf  oes  dryfrith  o enwogion.  Ganwyd 
«f  Kirby  Wisk,  yn  agos  i North  Allerton,  yn  swydd  Gaerefrog,  yn  y fl.  1515  ; a 
gorphenodd  ei  ddysg  yng  Ngholeg  St.  loan,  Caergrawnt,  yr  hwn  oedd  yn  un 
o’r  rhai  mwyaf  brigog  3m  y brifysgol  y pryd  hwnw  yn  gystal  a’r  pryd  hwn. 
Bu  yn  athraw  ac  yn  ysgrifenydd  Lladin  l’r  Frenines  Elisabeth  ; teithiodd  ar 
Gyfandir  Ewrop  ; ac  ysgrifenodd  lawer  o lyfrau  dyddorol,  rbai  yn  Seisoneg,  a 
rhai  yn  Lladin  ; a bu  farw  yn  1568.  Yr  oedd  yn  hoff  iawn  o ymddifyru  mewn 
aaethyddiaeth  ; ac  i amddiffyn  y difyrwch  hwn  yr  ysgrifenodd  y ‘ Toxophilus,’ 
yr  hwn  a gyhoeddwyd  gyntaf  yn  1545.  Adargraffwyd  ef  wedi  hyny  yn  1571  a 
1589  ; ac  hyd  y gwyddys,  yr  argraffiad  a gofrestrir  yma,  gyda  rhaglith  o waith 
y Parch.  John  Walters  (mab  y geirlyfrwr  o’r  enw),  ydyw  yr  olaf.  Gwaith 
enwog  arall  o’r  eiddo  Ascham  a elwir  y ‘ Scholemaster,’  neu  draethawd  ar  y 
ffordd  oreu  i ddysgu  yr  iaith  Ladin,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  adargraffu  yn  fynych. 
Ysgrifenai  Ladin  yn  hynod  goeth.  Yr  oedd  Ascham  yn  wr  eglwysig  ; ond 
ni  ddyoddefodd  un  anghyfleusder  o herwydd  hyny  hyd  yn  oed  yn  nheyrnasiad 
Mari.  Nid  oes  un  berthynas  rhwng  y ‘ Toxophilus  ’ a llenoriaeth  Gymreig,  ond 
yn  unig  bod  rhagymadrodd  i’r  argraffiad  hwn  o hono  o waith  Cymro.] 

22.  ‘Eight  Sermons  upon  Practical  Subjects  preached  at  the  New 
Church  in  Llangeitho,  South  Wales;  by  the  Rev.  Mr.  Daniel 
Rowlands ; and  now  Attempted  to  be  Translated  from  the  Original 
or  British  Language. 

Hull : Printed  and  Sold  by  T.  Briggs,  in  Church-Lane. 

M.DCC.LXXXVIII.’ 

Yr  oedd  hwn  yn  drydydd  argraffiad  ;*  yn  yr  hwn  y mae  y ‘ To 
the  Reader  ’ wedi  ei  adael  allan,  yn  lie  yr  hwn  y mae  ‘ Advertisement/ 
ac  yna  ‘ To  the  Christian  Reader  ’ yn  llenwi  un  tudalen,  yn  cynnwys  un 
darn  yn  wreiddiol,  a’r  diweddaf  o ‘Address’  yn  1774,  wedi  ei  gyf- 
newid  beth,  ac  wrtho  ‘ T.  B.  Hull,  Feb.  19.  1788  ;’  sef  T.  Briggs,  yr 
argraffydd,  mae  yn  debyg.  Y mae  yr  argraffiad  hwn  yn  cynnwys 
pregethau  ix.,  x.,  xi.’  Dywed  Owen,  yng  Ngliofiant  Rowlands,  na 
chyfìeithwyd  y pedair  ddiweddaf,  yr  hyn  nid  yw  gywir,  o berthynas 
i’r  tair  uchod.  Cynnwys  y gyfrol  427  o dudalenau  12plyg ; ac  y 
mae  rhestr  o danysgrifwyr  yn  Hull,  Bridlington,  Beverley,  Barrow, 
Baton,  Feraby,  a Scarborough,  yn  cynnwys  yn  agos  i chwech  tudal- 
en yn  y dechreu.f . 

* Gwel  rhif  23,  d.f.  1774. 
f Llythyr  y Parch.  T.  James,  A.C.H.  (Llallawg). 


638 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1788 


23.  ‘ Nodau  y Gwir  Gristion,  Yn  cael  eu  profi  o’r  Ysgrythyrau. 
Yngliyd  â rhai  Lloffion  o Ddifinyddiaeth,  A gymmerwyd  allan  ar  y 
cyntaf  o’r  Iaith  Saesonaeg.  At  ba  un  y chwanegwyd  Dwy  Hymn, 
O waitb  y diweddar  Barchedig  Mr.  Davies,  o Gastellnedd. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin,  ac 
ar  werth  ym  Macbynlletb,  gan  I.  Owen.’ 

Er  nad  oes  amseriad  yma,  dywedir  mewn  hysbysiad  ar  gefn  y 
rbagddalen,  y cyhoeddid  ‘ Y Dinasoedd  Sanctaidd,  yn  gynnar  yn  y 
Elwyddyn  nesaf,  1789 felly  yn  1788  y cyhoeddwyd  bwn. 

24.  *]f  ‘ An  Essay  towards  an  History  of  tbe  English  Tongue,  of 
the  British  or  Welsh,  &c.  By  — Free.  1788.’ 

25.  1 Drych  i’r  Anllythyrenog,  &c. 

Trefecca  1788.’ 

Gwaith  Robert  Jones,  gynt  o Roslan,  Llanystumdwy,  ydyw. 

26.  [‘  Bendigedig  Goffadwriaeth  y Cyfiawn.  Heu  Ddwy  Earw- 
nad  i,  0 goffadwriaeth  am  y Parchedig  Mr.  Evan  Williams,  gweinid- 
og  yr  Efengyl  yn  y Bala,  yr  hwn  a orphenodd  ei  daith  lafurus, 
Ebrill.  29.  1786.  yn  65  Oed.  n.  O goffadwriaeth  am  y Parchedig 
Mr.  Rees  Harris,  gweinidog  yr  Efengyl  ym  Mhwllheli,  yr  hwn  a 
orphenodd  ei  daith  lafurus  Mai  26. 1788.  yn  50  Oed.  Ynghyd  a rhai 
Hymnau  newyddion.  Gan  William  Hughes. 

Trefriw  Argraphwyd.’  16plyg : 16  tndalen. 

Ni  fynegir  gan  bwy,  na  pa  bryd  y cafodd  y llyfryn  ei  argraffu.] 

27.  [‘  Llythyr  oddi  wrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  a gyfarfu  yn 
Llanbrynmair,  yn  Sir  Drefaldwyn,  Mai  21  a’r  22,  1738.  At  Eglwysi 
yr  Ymneillduwyr  Protestanaidd ; yn  Hghymru ; a elwir  yn  gyffredin 
Independiaid.  Yr  oeddynt  hwy  oil  yn  gyttun  yn  yr  un  lie.  Act.  2.  1. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y Elwyddyn  mdcclxxxviii.’  16plyg : 
12  tudalen. 

Dywedir  mai  y Parch.  Richard  Tibbott,  o Lan  Bryn  Mair,  a gyfansoddodd  y 
Llythyr  uchod.*] 

28.  [‘  Marwnad,  er  Coffadwriaeth  o Earwolaeth  y Parchedig  Mr. 
John  Harries,  o Sir  Benfro. 

Mae  Pererinion  ffyddlon  Cymru, 

Am  wel’d  Marwnad  i Shon  Harry  : 

Os  bydd  rhywddyn  yn  tramgcwyddo, 

Had  roed  hwnnw  help  i brinto. 

Gan  Tomos  Dafydd. 

* Llylhyr  Mr.  R.  Williams. 


1789] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


639 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin,  lle’r  ar-* 
grephir  pob  Math  o Gopian  am  Bris  rhesymol ; ac  y ceir  amryw  Fath 

0 Lyfrau  Ysgol,  newydd  ac  ail-law,  ynghyd  ag  elw  cymbedrol  i Siop- 
wyr,  &c  a bryno  Nifer  o bonynt  ynghyd.  MDCCLXXXYIII.,  16plyg : 12 
tudalen.*] 

29.  % [‘  Myfyrdod  Pererin,  Neu,  Ychydig  o Hymnan  Efangylaidd, 
Wedi  en  cymmeryd  allan  o Amryw  Destnnan  o’r  Ysgrythurau 
Sanctaidd,  a’n  hamcann  er  Diddanwch  Pererinion  Sion,  ar  en  Taith 
a’n  Rhyfeloedd  tn  a’r  Jerusalem  Yefol,  Heb.  xii.  22.  Gan  William 
Davies  o Gastell-nedd,  a chan  Dafydd  William,  A wdwr  Gorfoledd 
ym  Mhebyll  Seion. 

Y pennaf  peth  wy’n  ’mofyn,  a’r  werthfawroccaf  fraint, 
Adnabod  Crist  yn  briod,  a’m  henw  ymhlith  y Saint : 

A llwyddiant  bob  munudyn  i’r  ’Fengyl,  nefol  iaith 
A thitheu,  fy  Narllenydd,  boed  i ti  ddedwydd  daith. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin,  lle’r 
argrephir  pob  Math  o Gopiau  am  Bris  rhesymol ; ac  y ceir  amryw 
Fath  o Lyfrau  Ysgol,  newydd  ac  ail-law,  ynghyd  ag  elw  cymhedrol 

1 Siopwyr  &c.  a bryno  Mfer  o honynt  ynghyd. ’f  12plyg.] 

1789. 

1.  1 Crynodeb  o Egwyddorion  Crefydd,  neu  Gatecism  byrr  i blant 
ac  eraill,  i’w  dysgu.  Gan  y Parch.  T.  Charles,  A.B. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,lxxxix.’ 

Yr  uchod  ydoedd  yr  argraffiad  cyntaf  o ‘ Gatecism  ’ Mr.  Charles ; 
yr  hwn  a gyhoeddwyd  wedi  hyny  o dan  yr  enw  ‘ Hyfforddwr,’  ac  a 
fu  mor  boblogaidd  yn  Ysgolion  Sabbothol  y Methodistiaid  Calfin- 
aidd,  ac  ereill,  am  dros  drigain  mlynedd.  Un  bychan  32plyg  ydoedd 
y cyntaf  hwn. 

2.  1 Nodau  y Gwir  Gristion,  yn  cael  eu  profi  o’r  Ysgrythyrau,  &c. 

Caerfyrddin.’ 

[Ymddengys  mai  yr  un  yw  hwn  â rhif  23,  d.f.  1788  ; canys  ni  chrybwyllir 
fod  hwn  yn  ail  argraffiad.] 

3.  ‘ Enw  yn  y Hefoedd,  y sail  gywiraf  o lawenydd.  Ar  Luc  x.  20. 
A Gallu  Gras,  yn  diddyfnu’r  galon  oddiwrth  y Byd  ar  Salm  cxxxi.  2. 
Wedi  ei  gosod  allan  mewn  Dwy  Bregeth.  Gan  y diweddar  Barch- 
edig  Mathew  Mead,  Gweinidog  yr  Efengyl. 

Trefecca  : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  mdcclxxxix.’ 

* Llythyr  Mr.  It.  Williams. 

+ Llythyr  Mr.  R.  Williams. 


640 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1789 


4.  ‘ Difrifol  Ystyriaeth : sef  i.  Pa  beth  yw  dyn,  II.  A plia  beth  yw 
Duw.  At  ba  un  y chwanegwyd,  Hnnan-ymboliad  oddiwrth  Weddi 
yr  Arglwydd,  yngbyd  a rbai  o Hymnan. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  ac  ar  werth  gan  loan  Daniel,  a cban  I. 
Owen,  ym  Machynllath.’ 

Heb  law  yr  ncbod,  cynnwysa  y llyfryn  bychan  hwn  o 24  tndalen, 
* Carol  Plygain  Ddydd  Natolic,’  gan  ‘Richard  Powel a ‘ Marw- 
nad,  Ne i goffadwriaeth,  am  y Parchedig  ar  anhepgor  Athraw  Mr. 
Daniel  Rowlands,  Gweinidog  Llangeitho  yn  Swydd  Geredigion : 
iw  ganu  ar  Ymadawiad  y Brenhin.  Gan  Methnsalem  Dafydd 
Towyn.’ 

5.  ‘ Pfordd  i fod  yn  Happns  mewn  Byd  Trnenns. 

Caerfyrddin.  ’ 

6.  ‘ Y Ddinas  Sanctaidd,  nen’r  Jerusalem  Newydd,  &c.  Gan  y 
dnwiol  a’r  enwog  was  hwnw  o eiddo  Crist,  y Parchedig  Mr.  John 
Bnnyan.  Wedi  ei  gymreigio  yn  ofalns  ac  yn  ifyddlon,  er  bndd  y 
Cymry  nniaith,  gan  John  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  ac  ar  werth  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y- 
Brenin,  &c.  1789.  [Pris  Is.  wedi  ei  wnio,  a 2s.  6ch.  wedi  ei  rwymo 
gyda’r  esponiad  ar  y deg  pennod  gyntaf  o Genesis.’] 

Dyma  yr  ail  lyfr  o eiddo  Bnnyan,  a gyhoeddwyd  gan  Mr.  Daniel, 
er  ymdrechu  cyhoeddi  ei  fwriad  o gyhoeddi  ei  holl  waith. 

7.  ‘Amddiffyniad  yn  erbyn  y Cyhoeddiadan  a wasgarwyd  yn 
ddiweddar  gan  y Sosiniaid.  Ymha  nn  y dangosir  yn  amlwg  An- 
nnwioldeb  ac  Afresymoldeb  en  Hegwyddorion,  &c.  A osodwyd  allan 
gan  Wr  Eglwysig  at  ei  blwyfolion.  At  ba  nn  y chwanegwyd 
Pregeth  ar  y Drindod  yn  Undod.  Yr  Argraphiad  cyntaf  yn 
Gymraeg.’ 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-brenin, 

M,DCC,LXXXIX.’ 

8.  ‘ Pregeth  ar  yr  Adgyfodiad  Cyffredinol,  yn  Saesonaeg,  gan  y 
Parch.  Samnel  Davies,  diweddar  olygwr  ar  y Colledge  yn  Prince- 
ton, yn  Jersey  Newydd,  yn  America.  Wedi  ei  chyfieithn  i’r  Gymraeg 
gan  y Parch.  M.  Jones. 

Argraffwyd  yng  Nghaerfyrddin  gan  I.  Daniel.’* 

Mokgan  Jones,  cyfieithydd  y bregeth  ragorol  nchod,  ydoedd  fab 
Evan  ac  Ann  Jones,  o Droed  y Rhiw  Cwm  y Glyn,  ym  mhlwyf 
Llywel,  yn  sir  Erycheiniog,  lie  y ganwyd  ef  yn  1768.  Cafodd  ei 

* Cyhoeddwyd  y bregeth  ragorol  hon  yn  yr  Eurgravm  Wcsleyaidd , am  1812, 
t.  277,  332. 


1789] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


641 


ddysgeidiaeth  gan  weinidog  enwog  ym  mhlith  yr  Ymneillduwyr  yn 
yr  oes  hòno,  sef  y Parch..  J.  Griffith,  Glandwr,  ger  Abertawy,*  lie  y 
cyrhaeddodd  radd  o wybodaeth  o’r  ieithoedd  Seisoneg,  Lladin,  Groeg, 
a Hebraeg.  Ar  ei  ymadawiad  o’r  ysgol,  derbyniodd  alwad  i weinidog- 
aethu  i gynnulleidfa  Capel  y Graig,  Trelech,  lie  y bu  yn  weinidog 
llafurus  a defnyddiol  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gymmerodd  le 
Rhagfyr  23,  1835,  yn  67  oed.f 

9.  1 Caniadau  Preswylwyr  y Graig,  sef  Ychydig  Hymnau,  yn 
cynnwys  Ocheneidiau,  Ymdrechiadan,  a Buddugoliaethau ; Y Pererin- 
ion  wrth  ymdeithio  o’r  Aipht  ysprydol  tna’r  Ganaan  ISTefol.  Gan 
John  Williams,  Aberystwyth. 

Machynlleth  : Argraphwyd  dros  yr  Awdwr,  ag  ar  werth  yno  gan 
Titus  Evans.  Pris  dwy  geiniog.  M DCC  lxxxix.’ 

Titus  Evans  ydoedd  frodor  o’r  Deheudir,  a chyllidydd  wrth  ei 
alwedigaeth,  a thra  yr  oedd  yn  byw  ym  Machynlleth,  efe  a ymgym- 
merodd  â’r  gelfyddyd  o argraffu.  Priododd  â merch  Mr.  Jones,  Esgair 
Ifan,  yn  y gymmydogaeth  hòno.  Yr  oedd  hi  yn  chwaer  i wraig  y 
diweddar  Barch.  R.  Parry,  Eglwys  Fach  Gian  Conwy.  Yr  oedd  ei 
thad  yn  berchenog  ar  amryw  dyddynod,  yr  rhai  sydd  yn  awr  ym 
meddiant  gwahanol  gangenau  o’r  un  teulu,  megys  Cwm  By  chan 
Mawr,  a Chwm  Bychan  Bach,  ymmhlwyf  Darowain.  Yr  oedd  T.  E. 
yn  rhwymo  llyfrau  hefyd.  Cafodd  wedi  hyny  ei  ddiswyddo  o’r 
gyllidfa,  o blegid,  mae  yn  debyg,  iddo  gyssylltu  masnach  â’i  alwedig- 
aeth gyllidol.  Wedi  marwolaeth  ei  wraig  symmudodd,  ef  a’i  blant, 
trosodd  i America,  a öhymmerodd  ei  egwyddorwas,  Edward  Prichard, 
y gelfyddyd  o argraffu,  fel  ei  ganlyniedydd.  Yr  awdwr, 

John  Williams,  ymddengys,  ydoedd  frodor  o’r  Gogledd,  a’r  hwn  a 
ddaeth  yn  1788  i gymmydogaeth  Aberystwyth  i bregethu  ym  mhlith 
y Bedyddwyr,  ac  i gadw  ysgol.  Yn  1789,  efe  a ordeiniwyd  i gyflawn 
waith  y weinidogaeth  ar  y gynnulleidfa  a gyfarfyddai  yn  Aber- 
ystwyth a’r  Penryn  Coch.  Bu  yno  hyd  1790,  pryd  y symmudodd  i 
Abertawy  yn  1791.  Bu  wedi  hyny  mewn  rhyw  fath  o undeb  â’r 
Undodiaid  yn  Aberdâr.  Ymlygrodd  hefyd  yn  ffiaidd  yn  ei  ymar- 
weddiad ; ac  felly,  hyd  y gwyddys,  y terfynodd  ei  oes. 

10.  ‘ Llythyrau  at  Gyfaill  ar  y Pwngc  o Fedydd.  Ynghyd  ag  Am- 
ddiffyniad  o honynt,  mewn  ’chwanegol  Lythyrau.  Gan  y Parehedig 
B.  Evans. 

Caerfyrddin  : Argraffwyd  gan  I.  Ross,  yn  Heol-Awst.  1789.’ 

11.  ‘ Barddoniaeth  Dafydd  ab  Gwilym.  O Grynhoad  Owen 
Jones,  a William  Owen. 

* [Glandwr,  swydd  Benfro,  nid  y lie  o’r  enw  ger  Abertawy.] 

+ Hanes  Ymneillduaet\  gan  Morgan,  t.  453. 

70 


642  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1789 


Llundain,  Argraffwyd  gan  H.  Baldwyn,  yn  argraffdy  y St.  James’s 
Chronicle,  mdcclxxxix.’* 

Dafydd  ab  Gwilym  a anwyd  mewn  lie  a elwir  Bro  Gynin,  ym 
mhlwyf  Llanbadarn  Fawr,  yn  sir  Aberteifi,  o ddentu  y flwyddyn 
1340.  Mab  ydoedd  i Gwilym  Gam,  yr  hwn  oedd  fab  i Dafydd  ab 
Ienan  ab  Hywel  ab  Cynwrig  ab  Gronwy  ab  Meredydd  ab  Madog  ab 
Iorwertb  ab  Llywarch  ab  Brân,  yr  bwn  oedd  sylfaenwr  nn  o Bymtheg 
Llwyth  Gwynedd.  Ei  fam  oedd  Ardndfnl,  chwaer  i Llewelyn  ab 
Gwilym  Fycban,  o Emlyn,  yr  bwn  oedd  yn  bercbenog  ar  Emlyn  a 
Chryngae,  yn  sir  Benfro,  a Dôl  Gocb,  yn  sir  Aberteifi.  Trenliodd 
lawer  o’i  amser  yn  llys  Ifor  Hael,  o’r  Wenallt  a Gwern  y Clepa,  ym 
mblwyf  Maesaleg,  yn  sir  Fynwy.  Dyn  lied  drythyll  oedd  Dafydd  ;f 
ac  y mae  llawer  o’i  waith  yn  folawdlan  i’w  gariadan.  Dywedir  iddo 
nnwaitb  benodi  cyfarfod  a’i  gariadan  oil  ar  yr  nn'awr,  o dan  dderwen 
yn  y gymmydogaetb.  Aetb  ef  ei  bun  yno  yn  brydlawn,  a dringodd 
i frigan  y pren,  gan  ymgnddio  yng  ngbysgod  y cangenan,  i glywed  y 
canlyniad.  Yr  oedd  pob  nn  yno  yn  brydlawn,  a pbob  nn  yn  rbyfeddu 
gweled  yr  nn  fenyw  yno  ond  ei  bnnan.  Wrtb  weled  ei  fod  wedi 
chwaren  cast  â bwy,  penderfynasant  y lladdent  ef,  pan  y taflodd 
yntan  gipolwg  oddi  rbwng  y cangenan  nwcb  en  penan,  gan  draethn 
yr  englyn  bwn  : — 

‘ Y bntain  wen  fain  fwynaf — o honocb, 

I bòno  maddenaf, 

Tan  frig  pren,  a benlwen  baf 
Teg  antertb,  t’rawed  gyntaf.’J 

Bn  farw  ym  Mynacblog  Tal  y Llycban,  o ddentn  y flwyddyn  1400 ; a 
cbladdwyd  ef  yno.§  Dywed  y golygyddion,  i’r  gwaith  gael  ei  gym- 

* [Fel  hyn  y mae  yr  argraffeb  yn  fy  nghyfargraff  i : — ‘ Llundain  : Argraph- 
wyd  gan  H.  Baldwin  ; ac  ar  werth  gan  E.  a T.  Williams,  Strand  ; J.  Daniel, 
Caerfyrddin ; Morris  Davis,  Bala ; T.  Sandford,  Mwytbig.  mdcclxxxix.’ 
Splyg-l 

+ [Nid  oes  un  prawf  o hyn,  er  bodlluaws  mawr  o’i  gywyddau  wedi  eu  cyfan- 
soddi  ar  destynau  serch.  Ni  cheir  un  bardd  yn  Ewrop,  yn  yr  oes  yr  oedd  efe 
yn  byw  ynddi,  agos  mor  llednais  ag  ef.  O’i  gymbaru  â Sbakspear,  yr  hwn  oedd 
yn  byw  fwy  na  dau  gan  mlynedd  ar  ei  ol,  a’r  hwn  a addolir  gymmaint  gan  y 
Seison,  yr  oedd  yn  burdeb  ei  hunan.  Dafydd  ab  Gwilym,  yn  ddiau,  ydyw 
y bardd  ardderchocaf  a ymddangosodd  erioed  ym  mhlith  y Cymry,  a’r  unig  un 
o’r  beirdd  Cymreig  y gellir  gyda  phriodoldeb  ei  gymharu  â phrydyddion  mawr- 
ion  cenedloedd  ereill,  Haedda  D.  ab  Gwilym  lawer  mwy  o sylw  ac  edmygedd 
nag  y mae  wedi  ei  gael  hyd  yn  hyn  gan  y rhif  lluosocaf  o’i  gydwladwyr. 
Dylai’r  Cymry  fod  yn  fal  ch  o hono ; a dwyn  ei  waith  allan  mewn  diwyg 
teilwng  o’r  fath  fardd.] 

+ [Adroddir  cyffelyb  chwedl  am  IoanMeungneu  Meun  (Mean  neu  Mehan, — 
canys  sillebir  yr  enw  yn  amryfath),  bardd  Ffrengig,  a phrif  awdwr  ‘ Rhamant 
y Rhosyn,’  yr  hwn  a anwyd  o ddeutu  y fl.  1250,  ac  a fu  farw  yng  nghylch  1322. 
Geill  y chwedl  fod  yn  wir  am  y ddau  fardd  ; geill  fod  Dafydd  ab  Gwilym  wedi 
clywed  am  gast  y bardd  Ffrengig,  ac  iddo  wneyd  prawf  o hono  ei  hun  ; a gall 
tro  ystry wus  Meung  fod  wedi  ei  briodoli  i’r  ‘ Petrarc  Cymreig.  ’] 

§ Felly  y dywed  John  Bradfford,  allan  o lyfr  achau  Thomas  Jones,  o Dre- 
garon,  medd  Ysgrijlyfrau  Iolo,  t.  94.  [Nid  oes  fawr  o ammheuaeth,  i’m  tyb  i, 
nad  ym  Mynachlog  Ystrad  Fflur,  ar  lan  Teifi,  yng  Ngheredigion,  y claddwyd 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


643 


17891 


meryd  o ‘ Lyfrau  y brodyr  Lewys,  Rhisiart,  a Gwilym  Moras  o Fon,’ 
ac  nad  yw  y cynnulliad  yma,  er  ei  fod  yn  belaetb,  yn  cynnwys  fawr 
dros  hanner  gwaith  Dafydd  ab  Gwilym  ; ond  eto,  rhyfedd  fod  cyn- 
tiifer  wedi  ymachub  rhag  disgyn  i drigfanau  anghof.*  Y crynhowyr, 

Owen  Jones  a anwyd  yn  Llanfihangel  Glyn  y Myfyr,  sir  Ddinbycb, 
yn  1741.  Aetb  yn  ienanc  i Lnndain,  a cbymmerwyd  ef  i wasanaeth 
blew-fasnachwr,f  yn  Heol  y Tafwys,  a daetb  yn  ddilynydd  yn  y 
fasnach,  yr  hon  a [ddygodd  Jym  mlaen  hyd  ei  farwolaeth.  Talodd 
lawer  o sylw  i’w  wlad,  ei  genedl,  a’i  hiaitb,  trwy  gasgln,  mewn 
cyssylltiad  â William  Owen  (Pngbe),  ac  Edward  Williams  (Iolo 
Morganwg ),  gymmaint  ag  a allai  gael  o ysgrifeniadan  angbyhoeddedig 
Cymreig,  hyd  i 60  o gyfrolau  4plyg  o ysgrifau.  Yr  oedd  yn  nn  o 
sylfaenwyr  Cymdeithas  y Gwyneddigion,  Llnndain.  Bn  farw  Medi 
26,  1814.  Y llall, 

William  Owen,  a adnabyddir  yn  well  wrth  yr  enw  Dr.  W.  O. 
Pughe,  a anwyd  yn  Khy’n  y Bryn,  ym  mhlwyf  Llanfihangel  y Pen- 
nant, yn  sir  Feirionydd,  Awst  7,  1759.  Ymsefydlodd  yntan  yn 
Llnndain  yn  ienanc,  lie  y daeth  yn  adnabyddns  a’r  0.  Jones  nchod, 
ac  ereill  o aelodau  Cymdeithas  y Gwyneddigion,  y rhai  a gefnogent 
bob  athrylith  Gymreig.  Ei  brif waith  ydoedd  ei  Eirlyfr  mawr ; y Myvyr- 
ian  Archaiology ; y Cambrian  Biography ; Traetliawd  ar  Brin  Tir ; J go- 
lygodd  hefyd  y Cambrian  Register  a’r  Great , y rhai  a gyhoeddid  yn  Llnn- 
dain. Cyfieithodd  j Paradise  Lost , o dan  yr  enw  ‘ Coll  Gwynfa.’  Cyfieith- 
odd  hefyd  Heber’s  Palestine ; [Gray’s  Bard]  ; a llawer  o ddarnan  ereill 
o’r  Seisonaeg  i’r  Gymraeg,  ac  o’r  Gymraeg  i’r  Seisonaeg.  Etholwyd  ef 
yn  Gymmrawd  o Gymdeithas  yr  Hynafiaethwyr,  ac  anrhydeddwyd  ef 
gan  Brifysgol  Rhydy chain  â gradd  D.C.L.  Bn  farw  yn  ISTolydd  y 
Cae,  goris  Cader  Idris,  Mehefin  4,  1885,  yn  76  oed.§  Yr  argraflfydd, 

H.  Baldwin,  a fn  farw  yn  1813,  yn  oedranns  iawn.|| 

18.  ‘ Ychydig  o Reolan  yw  derbyn,  a’i  harfer  gan  bobdyn;  ac  a 
fydd  am  fod  yn  Gristion  yn  ol  y Bibl.  Yn  ddwy  ran.  O gasgliad 
John  Richard,  Llangronw. 

Machynlleth,  Argraffwyd  gan  T.  Evans.  1789.’ 

13.  ^[  ‘Ychydig  o Hymnan,  na  bnont  yn  argraffedig  o’r  blaen,  o 
waith  Edward  Parry,  o blwyf  Llansannan,  yn  sir  Ddinbych,  ac 
hefyd  o waith  William  Evan,  o Fedw  Arian,  ger  llaw’r  Bala,  yn 
sir  Feirionydd,  &c. 

ef.  Y mae  yr  hyn  a ddywedir  yn  Ysgrijlvfrau  Iolo  mewn  perthynas  i enedigaeth, 
bywyd,  a marwolaeth  y bardd,  yn  amlwg  ddigon  wedi  ei  dylino  gan  wŷr 
Morganwg,  gyda’r  amcan  o’i  wneuthur  ef  yn  un  o’u  cydwladwyr  hwynt  : ac  felly 
rhoddi  i Forganwg  yr  anrhydedd  a berthyn  yn  gyfiawnach  i Geredigion.  Nid 
ydyw  Ystrad  Ffun  ym  mhell  o Fro  Gynin,  genidfan  y bardd.] 

* Meyrick’s  Cardiganshire;  a rhagymadrodd  y llyfr  hwn. 
t [Masnachwr  pân,  ffwrw,  neu  fynfyr  ydoedd.] 

t [Cyfieithiad  yw  y llyfr  hwn  o waith  Seisoneg  Thomas  Johnes,  Yswain,  o’r 
Hafod.] 


§ Williams’s  Eminent  Welshmen. 

||  Timperley’s  Dictionary  of  Printers  and  Printing. 


644  LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY.  [1789 

Argraffwyd  tros  ddyn  tlawd  a elwir  William  Ellis,  trwy  ganiatad 
y brodyr  Ynghymanfa  Caerwys.’ 

14.  ‘ Ycliydig  Benbillion  er  Coffadwriaetb.  am  Robert  Ellis,  o’r 
Tŷ  yn  y Ddôl,  yn  agos  ir  Bala ; yr  hwn  a orphennodd  ei  yrfa  Rhagfyr 
31.  1788.  yn  33.  oed.  Ynghyd  a rhai  Hymnan  newyddion.  Gan 
Manrice  Davies. 

Trefriw  Argraphwyd.’’  [12plyg  : 16  tndalen.] 

Aelod  o’r  Gynnnlleidfa  Ymneilldnol  o dan  ofal  y diweddar  Barch. 
W.  Thomas,  Bala,  ydoedd  R.  Ellis. 

[Ni  ddywedir  gan  bwy  na  pha  bryd  y cafodd  ei  argraffu  ; ond  mae  yn  bur 
debyg  mai  yn  y flwyddyn  bon  nen’r  flwyddyn  o’r  blaen  yr  ymddangosodd.] 

15.  ‘ Atteb  Byrr  i Lyfr  y Parchedig  Mr.  Benjamin  Evans,  ar  y 
pwngc  o Fedydd.  Gan  loan  Rhys. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  I.  Daniel,  Heol  y 
Brenin  1789.  &c.  [Pris  Tair  Ceiniog.]  ’ 36  tndalen  12plyg.* 

16.  ‘Marwnad,  nen  Goffadwriaeth  o Ddedwydd  Ymadawiad  Mr. 
Miles  David,  Yr  hwn  a hnnodd  gyda’i  Dadan  yn  Wyth  a deugain 
Oed.  Gan  David  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.’ 

17.  1 Y Beibl  Cyssegr-lân,  &c.  Appwyntiedig  i’w  ddarllen  mewn 
eglwysi. 

Rhydy chain : Printiedig  yn  Argraffdy  Clarendon,  tros  y Gymdeithas 
er  taenn  Gwybodaeth  Gristionogol.  1789.’ 

Beibl  unplyg  mawr  i’r  eglwysi  ydoedd  hwn.  Y Parch.  Henry 
Parry,  ficar  Llanasa,  yn  sir  Eflint,  ydoedd  golygydd  yr  argraffiad 
hwn.j* 

[Argraffiad  lied  anghywir  ydyw  ; ac  ym  mhlith  pethau  trwstan  ereill  a welir 
ynddo,  ceir — ‘Epistol  Gyntaf  Paul  yr  Apostol  at  y Colossiaid.’] 

18.  ‘ Dioddefiadau  miloedd  lawer  o Ddynion  Dnon  mewn  caeth- 
iwed  trnenus  yn  Jaimaica  a lleoedd  eraill ; yn  cael  en  gosod  at  ystyr- 
iaethan  difrifol  y Cymry  hawddgar,  er  mwyn  ceisio  en  hennill  i 
adael  Siwgr,  Triagl,  Rnm.  Gan  Gymro,  gelynol  i bob  gorthrech.J 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  yno  gan  loan  Daniel,  yn 
Heol-y-Brenin ; Mr.  Ross,  yn  Heol-Awst ; Mr.  Tho.  Morgan,  wrth  y 
farchnad,  yn  Abertawe ; a Mr.  0.  Rees  ym  Mristo, — lie  gellir  cael  ar 
werth  Cân  yn  erbyn  arferyd  Siwgr.  Pris  Dimmen  (Pris  Ceiniog.) 

* Gweler  rhif  11,  d.f.  1788  ; a rhif  10,  uchod. 

+ Eoberts,  Tremeirchion,  Letter  to  the  Eev.  W . Dealtry,  p.  22. 

X [Yr  wyf  yn  barnu  mai  y Parch.  Ben.  Evans,  o’r  Dref  W en,  ydoedd  y 
Cymro  hwn  j ac  efe  hefyd,  ond  odid,  oedd  awdwr  rhif  36.] 


1789] 


LIT*  FRYDDIAETH  Y CYMRY. 


645 


19.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi.  1789. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-yBrenin,  lie 
yr  argrephir  pob  math  o gopiau  am  bris  rhesymol ; a lie  y gellir  cael 
ar  werth  Esponiad  ar  y deg  pennod  gyntaf  o Genesis,  o waith  Mr. 
Bnnyan.  Mae  yn  y wasg  lyfr  arall,  o waith  yr  nn  awdwr,  ac  o’r  nn 
faintioh  a elwir  y Ddinas  Sanctaidd,  neu’r  Jerusalem  Newydd.  Pob 
nn  o honynt  yn  werth  Swllt,  a’r  ddau  wedi  eu  rhwymo  ynghyd  fydd 
Hanner  Coron.  Elw  da  i’r  rhai  a bryno  nifer  o honynt  ynghyd.’ 

20.  ‘ Collection  of  Poems,  published  by  W.  Owen.  1789.’ 

Y casglydd  ydoedd  y Dr.  W.  0.  Pughe. 

, 

21.  ‘ Britannia,  or  a Chorographical  Description  of  Great  Britain 
and  Ireland.  By  William  Camden..  Continued  to  the  present 
time,  by  Richard  Gough. 

London.  1789.’ 

Y mae  hwn  yn  waith  mawr  o dair  cyfrol  unplyg. 

22.  1 Marwnad  ar  farwolaeth  Mrs.  Hannah  Williams*  o’r  Bont-hir, 
ym  mhlwyf  Llangatwg,  gerllaw  Caerlleon,  yn  sir  Fynwy,  yr  hon  a fu 
farw,  Rhagfyr  3.  1788,  yn  70  oed.  At  ba  un  y chwanegwyd  Hymn 
Newydd,  gan  Dafydd  William,  o Gaerfyrddim 

Caerfyrddin.  Argraphwyd  gan  I.  Daniel.  1789.’ 

Cristionoges  dda,  berthynol  i gynnulleidfa  y Bedyddwyr  yn  Hen- 
goed,  ydoedd  y wraig  hon. 

23.  ‘ Athrawiaeth  Bedydd  Dwfr  yn  cael  ei  Hamddiffyn,  a’i 
Llygriad  gan  Mr.  B.  Evans,  yn  ei  Lythyrau  diweddar  ar  y Pwngc 
o Eedydd  yn  cael  ei  brofi ; a’r  Bedyddwyr  yn  cael  eu  cyfiawnhau 
oddiwrth  amryw  Achwynion  camweddus  a ddygir  i’w  herbyn  yn  y 
Cyhoeddiad  hwnnw : Mewn  amryw  Lythyrau  at  Gyfaill.  Gan 
William  Richards. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin. 
mdcclxxxix.’  [12plyg  : 92  tudalen.] 

Yr  awdwr  ydoedd  y Dr.  W.  Richards,  o Lynn. 

24.  * Galarus  Hanes  am  Farwolaeth  44  o Bobl  a gollasant  eu 
bywydau  ar  yr  un  amser,  ar  y Nos  Fercher  diweddaf  o Fis  Medi 
1789,  &c. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.’ 

Pysgodwyr  ysgadan  sir  Aberteifi  oeddynt. 

25.  % ‘Marwnad  Catherine  Jones,  Trefddyn. 


646 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1789 


Caerfyrddin.’* 

26.  ‘ Ffurf  Gweddi,  &c.  i’w  Harfer Gwared  — Penllywvdd 

oddiwrth  y Clefyd. 

Llundain.’f 

27.  ‘Works  and  Life  of  the  Rev.  J.  Gambold.’  Unplyg. 

[Spiyg-] 

28.  ‘ Primitive  History  from  the  Creation  to  Cadmus.  By  W. 
Williams  Esqr.  Formerly  of  St.  John’s  College,  Cambridge. 

Chichester,  Printed  and  sold  by  J.  Seagrove.  1789.’ 

William  Williams  ydoedd  fab  Wm.  Williams,  Ysw.,  o Ivy 
House  (=Ty  Eiddew),  sir  Benfro.  Ei  fam  ydoedd  Elisabeth,  merch 
— Davies,  o’r  Cwm,  yn  sir  Gaerfyrddin.  Ganwyd  ef  yn  1738. 
Priododd  un  Miss  Jermyn.  Bu  unwaith  yn  sir  Benfro.  Treuliodd 
oes  hir  yn  efrydu  hynahaeth,  a chyfrifid  ef  yn  ysgolhaig  enwog, 
Yr  oedd  y llyfr  yn  cael  ei  gyhoeddi  trwy  danysgrifiad  o bp.  Is.  am  un 
wedi  ei  argraffu  ar  bapyr  tew,  a 10s,  6c.  am  y rhai  llai.J 

29.  ‘ Yr  Udgorn  Arian,  neu  Hyfryd  Swn  yr  Efengyl,  mewn 
ychydig  o Hymnau  Newyddion,  ar  amryw  Destynau  o’r  Ysgrythyr- 
au  Sanctaidd.  Wedi  eu  hamcanu  er  Budd  a Diddanwch  i holl 
ffyddlon  Ddilynwyr  yr  Oen  tua’r  Jerusalem  Newydd,  o Wlad  y 
Caethiwed  i Wlad  o Rydd-did.  Gan  Dafydd  Wiliam. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin. 
mdcclxxxix.  ’ 12  tudalen  I2plyg, 

30.  ‘ Marwnad : sef,  Coffadwriaeth  o ddedwydd  o Farwolaeth  y 
Parchedig  Mr.  James  Thomas,  O Ros-ychen,  yn  Plwyf  Trelech,  yn 
Sir  Gaerfyrddin,  a ymadawodd  o’r  Byd,  i Fyd  yr  Ysprydoedd,  Ebrill 
13,  1788,  yn  38  Oed.  Dechreuodd  bregethu  yn  20  MlwyddOed; 
dewiswyd  ac  ordeiniwyd  ef  yn  Weinidog  yr  Efengyl  yn  26  Oed,  yn 
y Pant-Teg  a Phçn-Pont-Llandysil : Lie  y bu  ef  yn  Weinidog 
defnyddiol,  llwyddiannus,  diwyd,  llafurus,  duwiol,  ac  ymdrechgar 
dros  ei  Arglwydd  ymhlaid  y Ffydd,  yr  hon  a roddwyd  i gadw  unwaith 
i’r  Saint,  Jude  Adnod  3,  hyd  oni  ddaeth  yr  Alwad  oddiwrth  ei  Waith 
at  ei  Wobr.  A gyfansoddwyd  gan  Dafydd  Wiliam. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-brenin. 
Lie  yr  argrephir  yn  ofalus  pob  math  o Gopiau  am  Bris  rhesymol.’ 

* Tsgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 
t Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 

£ Llythyr  J.  Joseph,  Yswain ; gwel  hefyd  yr  Archceologia  Cambrensis,  1859-. 


1789] 


LLYFRYDDiAETH  Y CYMJÜY. 


647 


31.  ‘Y  Rhybuddiwr  Christionogol ; yn  cynnwys  Annogaeth 
Ddifrifol  i Fuchedd  Sanctaidd : Gyda  rhai  Hyfforddiadau.  tu  ag  at  yr 
unrhyw.  Wedi  ei  hysgrifenu  mewn  ffordd  eglur  a hawdd,  i bob 
math  ar  bobl.  Wedi  ei  gyfìeithu  allan  o’r  deuddegfed  Argraphiad 
yn  y Saisonaeg. 

Llundain : Printiedig  gan  J.  F.  & C.  Rivington,  yn  Monwent 
Sanct  Paul,  mdcclxxxix.’ 

32.  * Observations  on  the  River  Wye,  and  several  Parts  of  South 
Wales.  By  W.  Gilpin.  The  Second  Edition.  1789.’* 

33.  4 The  Trial  of  Thomas  Phipps,  the  Elder,  Thomas  Phipps,  the 
Younger,  and  William  Thomas,  for  Forgery,  at  the  Assize  holden  at 
Shrewsbury,  for  the  County  of  Salop,  before  the  Hon.  Sir  Richard 
Perryn,  Knt.  One  of  the  Barons  of  his  Majesty’s  Court  of  Exchequer, 
Westminster.  (The  two  former  of  whom  were  executed  on  Satur- 
day the  5th  of  September,  1789.)  Third  Edition. 

Oswestry : Printed  and  Sold  by  J.  Salter.  Sold  also  by  Messrs. 
Robinson,  No.  25,  Paternoster- Row,  London ; Mr.  Wood,  Shrews- 
bury ; Mr.  Poole,  Chester  ; Mr.  Wright,  Whitechurch  ; Mr.  Hughes, 
Wrexham ; Mr.  Madox,  Ellesmere;  Mr.  0.  Jones,  Welsh-Pool ; Mr. 
Thomas,  Ludlow ; Mr.  Swinney,  Birmingham ; Mr.  Parker,  Hereford ; 
and  Mr.  Harries,  Leominster.  m,dcc,lxxx,ix.  [Price  One  Shilling.]* 

Llyfryn  4plyg,  o 22  tudalen  ydyw.  Yr  oedd  yr  amgylchiad  yn 
gwneyd  y fath  siarad  ar  y pryd,  a’r  fath  ymofyniad  am  hysbysiaeth 
o’r  amgylchiadau,  fel  y galwyd  am  dri  argraffiad  mewn  tri  mis. 

34.  [4  Rhodd  i’th  Gymmydog ; Neu,  lawn  Adnabyddiaeth  o Dduw, 
ac  o Honom  ein  Hunain ; Wedi  ei  Agoryd  mewn  Modd  Amjwg, 
Buddiol,  a Phrofiadol.  Gan  Sir  Richard  Hill,  Marchog.  O 
Gyfieithad  y Parchedig  Thomas  Jones,  Yr  Ail  Argraphiad,  allan 
o’r  ddwyfed  ar  bymtheg  yn  Saesneg. 

Mwythig  Argraphwyd  gan  T.  Wood.  m,dcc,lxxxix.*  12plyg: 
36  tudalen.f] 

35.  [‘Pregeth  ar  Ddihenyddiad  Moses  Paul,  Indian,  yr  hwn  a 
gafwyd  yn  euog  o Lofruddiaeth.  A bregethwyd  yn  New-Haven,  yn 
America,  Gan  Sampson  Occom,  Indian  Genedigol.  At  ba  un  y 
chwanegwyd  Hanes  Fer  o Lwyddiant  yr  Efengvl  ymhlith  yr  Indiaid, 
ynghyd  â Hanes  ryfedd  o Droedigaeth  Indian,  a elwir  Pagey,  ymlia 
un  y cynhwysir  Desgrifiad  ardderchog  o’r  anfeidrol  Un  yn  Dri,  a’r 
Tri  yn  Un,  gan  Iesu  Grist. 

* Gwel  rhif  22,  d.f.  1782. 
t Gwel  rhif  3,  d.f.  1783. 


648  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1790 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  "an  John  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin, 
1789.’  12plyg:  32  tudalen.] 

36.  % [‘  Achwynion  Dynion  Duon,  mewn  Oaethiwed  Trnenns  yn 
Ynysoedd  y Suwgr.’ 

Caerfyrddin. 

Papyryn  argrafFedig  ar  un  wyneb  i’r  ddalen  yn  unig  yw  y cwyn  uchod  ; ni 
fynegir  pwy  a’i  bargraffodd,  nac  ym  mlia  Üwyddyn  yr  ymddangosodd  : ond  y 
mae  yn  debygol  mai  gwaith  yr  un  awdwr  â rhif  18,  dan  y liwyddyn  hon, 
ydyw,  ac  mai  o gylch.  yr  un  amser  yr  argrafFwyd  ef.  Cynnwysa  12  pennill 
o wyth  linell  bob  un,  ar  y my  dr  saitb  a chwech.] 

1790. 

1.  ‘ Tragywyddol  Orphwysfa’r  Saint,  nen  Draethawd  ar  ddedwydd 
Gyflwr  y Saint  yn  y mwynhad  o Dduw  yn  y nefoedd.  A ’sgrifenwyd 
gan  y Parchedig  dysgedig  a duwiol  Mr.  Richard  Baxter.  A gym- 
reigiwyd  gan  Thos.  Jones,  cnrad  Oreaton,  yn  sir  Northampton. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig ; ac  ar  werth  gan  J.  a W.  Eddowes. 
M,DCC,XC.’ 

ArgrafFwyd  3000  o hwn,  i’w  gwerthn  am  swllt,  a rhoddodd  y cyf- 
ieithydd  yr  holl  elw  tnag  at  Ysgolion  Rhad  Cymreig  Mr.  Charles  o’r 
Bala;  ond  buasai  y gwerthiant  yn  llawer  mwy  oni  buasai  i Mr. 
Williams,  Pant  y Celyn,  yn  ei  farwnad  i Mr.  Daniel  Rowlands,  restru 
Baxter  gyda’r  Arminiaid,  ac  ereill,  nad  ystyrid  gan  Galfiniaid  yn 
hollol  nniawngred.* 

2.  * Yr  Happusrwydd  o nesau  at  Dduw,  wedi  ei  egluro  mewn 
Pregeth.  Gan  Thos.  Watson. 

Caerfyrddin,  ArgrafFwyd  gan  J.  Ross.’ 

Thomas  Watsoh,  A.C.,  a gafodd  ei  ddysg  yng  Nghaergrawnt,  lie 
yr  hynododd  ei  hun  fel  efrydydd  caled.  Yr  oedd  yn  dra  dysgedig, 
ac  yn  bregethwr  poblogaidd.  Bu  yn  gweinidogaethu  yn  St.  Stephan, 
Walbrook,  Llundain,  yr  hwn  le  oedd  yn  werth  100jp.  yn  y flwydd- 
yn,  o’r  lie  y cafodd  ei  droi  allan  ar  Wyl  Bartholomew,  o blegid  ei 
anghydffurfiaeth.f  Y mae  gwaith  o’r  eiddo  o’r  enw  ‘ CorfF  o Dduw- 
inyddiaeth,'  wedi  ei  gyhoeddi  yn  Gymraeg  yn  y ganrif  hon.  Y mae 
llawer  ychwaneg  o i waith  yn  Seisoneg,  pregethau  gan  mwyaf. 

3.  ‘ Gweddiaf  â’r  Yspryd,  neu  Draethawd  ar  Weddi,  &c.  Gan 
John  Bunyan. 

Caerfyrddin., 

4.  ‘ Rhwygiad  Lien  y Demi ; neu  fynedfa  i’r  Sanctaidd  Sanct- 
eiddiolaf  trwy  Farwolaetli  Crist,  &c.  Gan  y Parch.  Ralph  Ersein, 
A.M.  awdwr  y llyfr  a elwir  Marw  i’r  Ddeddf. 

* Owen’s  Mevioir  of  the  Rev.  T.  Jones. 

+ Palmer’s  Calaimfs  Non-Con.  Mem.  vol.  i.  p.  1 83. 


1790] 


BLYFRYDDIAETH  Y CYMKY. 


649 


Caerfyrddin.’ 

5.  ‘ Cynnulliad  Barddorion,  i Gantorion  ; sef  Carolau,  Cerddi,  ac 
Englynion.  Gan  Daniel  Jones  [o  blwyf  Bhuabon.] 

Croesoswallt : Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Salter.  m,dcc,xc. 
Pris  Swllt  yn  rhŷdd,  neu  Ddeunaw  yn  rhwŷm.’ 

Y mae  rbagymadrodd  bychan  gan  ‘Daniel  Jones,  o blwyf 
Bhuabon.’ 

6.  ‘ Y Beibl  Sangtaidd ; Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd,  â 
Nodau  ysgrythyrol  ar  ymyl  y ddalen,  wrth  y rhai  y gwelir  mai’r 
Ysgrythur  yw  Deonglydd  cywiraf  o’r  Ysgrythur. 

Trefecca,  Argraphwyd  dros  yParchedig  gyhoeddwyrP.  Williams, 
a D.  Jones.  m,dcc,xc.’ 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  ‘ Llythyr  y Cyhoeddwyr  at  y Darllenydd.’ 
Y mae  hefyd  wyneb-ddalen  gyffelyb  i’r  Testament  Newydd. 
Gelwir  hwn  yn  gyffredin  yn  ‘ Feibl  John  Cann,’  ganmai  cyfeiriadau 
ymylenawl  y Beiblau  a gyhoeddwyd  yn  Seisonaeg  gan  y gwr  hwnw 
a fabwysiadwyd  ynddo.  Gwnaed  peth  cyfnewidiad  hefyd  yn  y cyf- 
ieithiad,  neu  yn  hytrach  yn  y llythyreniad,  oddi  wrth  y cyfieithiad 
awdurdodedig,  yr  liyn  a wnaeth  gryn  lawer  o gynhwrf  ar  y pryd  yn 
y Dywysogaeth,  ac  a ddygodd  gryn  ystorm  ar  y Parch.  P.  Williams, 
oddi  wrth  gyfeillion  crefyddol  ei  ddydd  ; ond  amddiffynwyd  ef  mewn 
llyfryn  bychan  o’r  enw  ‘ Dialogous.’*  Am 

John  Cann,  gweinidog  yr  Eglwys  Sefydledig  ydoedd  ar  y cyntaf. 
Wedi  hyny  ymunodd  â’r  Browniaid;  ac  o blegid  erlidigaeth,  yr 
amseroedd,  efe  a ifodd  i Holand,  a hyny  cyn  y fl.  1632.  Yr  oedd  ei 
egwyddorion  eglwysig  yn  hollol  wrthwynebòl  i’r  Eglwys  Sefydledig 
Esgobawl,  yr  hyn  nid  oedd  yr  holl  Anghydffurfwyr.  Pan  leihaodd 
yr  erlidigaeth,  efe  a ddychwelodd,  ac  a ymsefydlodd  yn  weinidog  ar 
eglwys  neu  gynnulleidfa  o Eedyddwyr  trwy  drochiad  yn  Broadmead, 
Bristol,  yr  hyn  a fu  tua’r  A.  1640;  yr  hyn  a rydd  sail  i gredu  ei  fod  o’r 
dyb  hòno  am  yr  ordinhâd.  Gelwir  ef  ‘ A Baptized  Man,’  h.y.,  trwy 
drochiad  ;f  ond  nid  oes  hanes  gan  bwy  y bedyddiwyd  ef  felly.  Efe 
a aeth  wedi  hyny  i Holand,  ac  yn  ol  i Loegr  wedi  marw  Siarl  i.  a 
sefydliad  y Weriniaeth.  Nis  gellir  yn  gywir  ddweyd  beth  oedd  ei 
dybiau  crefyddol,  gan  mor  gymmysglyd  oeddynt.  Ysgrifenodd 
amrai  o weithiau  dadleuol,  crefyddol,  a gwladyddol ; ond  ei  brif 
waith  oedd  cyferbynu  yr  Ysgrythyrau  gyda  chyfeiriadau.  Wedi 
Adferiad  Siarl  ii.  aeth  i Holand  drachefn,  lie  y bu  farw. 

7.  ‘Almanac  Bhisierdyn,  neu  Gasgliad  o Ymadroddion  Doeth- 
ion,  yn  cynnwys  Bheolau  tra  buddiol  a chwbl  angenrheidiol  at 
Gynhaliaeth  Dynolry  w : &c. 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1791. 
t Broadmead  Records. 


650  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1790 

Argraphwyd  ym  Mhont-y-Fôn,  ac  ar  werth  gan  H.  Walters. 
(Pris  dwy  geiniog).’ 

‘ Poor  Richard's  Almanac ,’  g an  y Dr.  Benjamin  Franklin,  ydyw 
yr  uchod,  yr  hwn  liefyd  a gyhoeddwyd  yn  y ganrif  lion  gan  Mr.  T. 
[Roberts,  Llwynrbudol. 

Henry  Walters,  yr  argraffydd,  ydoedd  fab  i’r  Parcb.  John 
Walters,  person  Llandocheu,  ac  awdwr  y * Geirlyfr.’  Dygwyd 
Henry  i fyny  yn  argraffydd,  ef  allai  gyda  Rhys  Thomas,  pan 
oedd  yn  argraffu  ym  Mhont  y Fon,  neu  y Bont  Faen ; ac  ym- 
ddengys  iddo  barhau  yno  yn  y gelfyddyd  ar  ei  ol,  er  cyhoeddi 
‘ Geirlyfr  ’ ei  dad.  Ond  ymddengys  na  wnaeth  efe  nemawr  ar  ol 
marwolaeth  ei  dad,  gan  ei  fod  yn  ddarostyngedig  i beth  gwendid 
meddyliol ; a ehauodd  ei  hun  am  flynyddau  wrtho  ei  bun,  mewn  ty 
yng  nghanol  tref  Pont  Faen,  yng  nghanol  hen  lyfrfa  fawr  ei  dad, 
a gweddillion  y swyddfa  argraffol  oedd  wedi  ymgasglu  ar  hyd 
amser  Rhys  Thomas,  yn  cynnwys  peth  anferth  o ysgrifeniadau  Rhys 
Prichard,  hear  Llanymddyfri,  y rhai  a gludwyd  yn  llwythi  certwyni 
i ben  bryn  Ystarlington,  ac  a daflwyd  fel  tail  i’r  ffos,  ar  farwol- 
aeth  Henry  Walters,  yn  1829. 

8.  1 Angau  a Nefoedd  ; neu’r  Gelyn  Diweddaf  yn  cael  ei  Gonc- 
werio,  ac  Ysprydoedd  y Cyffawn,  yn  ol  eu  Hymadawiad  o’r  Corph, 
yn  cael  eu  perpheithio  ; Gyd  âg  Amlygiad  o Gyfoethog  Amrywiaeth 
eu  Gorchwylion  a’u  Pleserau  ; yn  cael  ei  gynnig  mewn  dwy  Bregeth 
ar  Gladdedigaeth  Sir  John  Hartopp,  Bart.  A’i  Wraig,  yr  Ar- 
glwyddes  Hartopp.  Yn  Saesonaeg  gan  I.  Watts,  D.D.  Ac  wedi 
ei  droi  i’r  Cymraeg  er  Lies  i'r  Cymry,  Gan  Daniel  Griffith. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.  m,dcc,xc.  [Pris 
Swll  mewn  Papur  glas.]  ’ 

9.  * Can  ar  y testyn  o Fedydd,  mewn  Attebiad  i eiddoy  Parchedig 
B.  Francis : ac  mewn  Amddiffyniad  i hawl  Babanod  i’r  Ordinhad.* 
Gan  y Parchedig  B.  Evans. 

Machynlleth  : Argraphwyd  gan  T.  Evans.  1790.* 

Am  y ddadl  hon,  dywed  hanesydd  y Bedyddwyr,  ‘ 0 ddeutu 
diwedd  y flwyddyn  1788,  daeth  allan  yn  Gymraeg,  Draethawd  ar 
Fedydd,  gan  Mr.  Benjamin  Evans,  gweinidog  ger  llaw  Aberteifi  ;f 
ac  yn  1789,  daeth  atebiad  iddo,  gan  Mr.  William  Richard,  o Lynn, 
Norfiblc,  aelod  gwreiddiol  o Salem,  yn  sir  Gaerfyrddin,  eithaf  ad- 
nabyddus  a’i  waith  enedigol,  ac  â’r  ddadl  fedyddiol.’J  Cyhoeddodd 
Mr.  Benjamin  Evans  ail  atebiad,  ac  atebodd  Mr.  Richard  drachef'n.§ 

10.  ‘ Cadwedigaeth  trwy  Ras  j neu  Draethawd  am  Râs  Duw,  &c. 
Gan  John  Bunyan. 

* Gwel  rhif  21. 

t Gwel  rhif  11,  d.f.  1788  ; a rhif  10,  d.f.  1789. 

Î Gwel  rhif  23,  d.f.  1782. 

§ Gwel  rhif  10  a 14,  d.f.  1786.  Thomas’s  History  oj  the  Welsh  Associations. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


651 


1790] 


Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  John  Boss.’* 

11.  ‘YPorth  Cyfyng:  neu’r  Anhawsdra  o fyned  i’r  Nefoedd. 
Yn  profi  yn  eglur  trwy’r  Ysgrythyran  y bydd,  nid  yn  unig  yr  An- 
foesol  a’r  Halogedig ; ond  hefyd  llawer  o Broffeswyr  Mawrion  yn 
dyfod  yn  fyr  o’r  deyrnas  honno.  Gan  Mr.  John  Bunyan. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Boss,  mdccxc.* 

12.  ‘Pregeth  ddiweddaf  Mr.  John  Bunyan,  ar  Ioan'i.  13.  A 

bregethwyd  yn  Llundain  ym  mis  Gor.  1688.  0 gyfieithiad  Hugh 

Jones,  o Paesglasau. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  John  Boss.' 

Nid  ydys  yn  deall  i'r  tri  diweddaf  gael  eu  cyhoeddi  ar  wahan, 
ond  yn  un  llyfr,  eithr  bod  gwyneb-ddalen  i bob  un  o honynt. 

13.  ‘ Bhodd  i’th  Gymmydog,  neu  lawn  Adnabyddiaeth  o Dduw, 
ac  o Honom  ein  Hunain;  Wedi  ei  Agoryd  mewn  Modd  Amlwg, 
Buddiol,  a Phrofiadol.  Gan  Sir  Bichard  Hill,  Marchog.  0 
Gyfieithad  y Parchedig  Thomas  Jones.  Y Drydydd  argraphiadf 
or  ddwyfed  ar  bymtheg  yn  Saesneg. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  T.  Wood.  m,dcc,xc.’ 

14.  ‘ Llun  Anghrist:  neu,  Arddangosiad  eglur  a didwyll,  o 
Lygriadau  Pfydd  Grist’nogol ; ac  o wendid  ac  oferedd  Ymdrechiad- 
au  Mr.  B.  Evans,  dros  Daenelliad  Babanod.  Mewn  chwech  o 
Lythyrau  at  Gyfaill.  Gan  William  Bichar ds. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin. 
MDCCXO.’ 

15.  1 Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  1790. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  yn  Heol-y-brenin.’ 

16.  ‘ Gorchestwaith  Beirdd  Cymru,  Yr  Oes  bresennol,  Yn 
Esteddfod  y Bala.  Gydag  Awdlau  ar  Byddid,  a roed  yno  yn 
Destun,  I ganu  arno,  gan  Gymdeithas  y Gwyneddigion,  Yn 
Llundain.  At  yr  hyn,  yr  ychwanegwyd  rhai  dewis  Ganiadau,  yn 
Gywyddau,  Cerddi,  a Charolau  newyddion,  gan  yr  unrhyw  amryw- 
iol  Feirdd,  er  diddanwch  i bob  carwr  Barddoniaeth,  ac  er  ymgeledd, 
cynhaliaeth,  ac  adfywhad,  yr  hen  iaith  Gymraeg.  A gyhoeddwyd 
Wrth  ddymuniad  Cymdeithas  y Gwyneddigion,  yn  y Elwyddyn, 
1790. 


* Gwel  rhif  29,  d.f.  1791. 

+ Gwel  rhif  3,  d.f.  1783  ; [a  rhif  34,  d.f.  1789.] 


652  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1796 

Argraphwyd  gan  J.  Hughes,  Yngwrecsham.  (Pris  6d,  neu  che 
Cheiniog.)  ’ 

Dyna  y modd  gwallus  y mae  ei  argraffiad. 

17.  ‘ Marwnad  er  Coffadwriaeth  am  fywyd  a mârwolaeth  Thomas 
Sheen,  gweinidog  yr  efengyl,  o blwyf  Glasgwm,  yn  sir  Paesyfed,  yr 
hwn  a orphenodd  ei  yrfa  yr  28  o Chwefror,  1790,  'a’i  lygaid  yn 
gweled  iachawdwriaeth  ein  Harglwydd.  Gan  Geidwad  Carchar. 

Aberhonddu,  Argraffwyd  gan  W.  a G.  North.’ 

Dechreuodd  Thomas  Sheen  bregethu  mewn  cyssylltiad  â’r 
Methodistiaid  a’r  Arglwyddes  Huntingdon,  yng  Nghymru  ; ond  ni 
bu  yn  hir  heb  lyncu  tybiau  Antinomaidd,  a thynodd  rai  dysgyblion 
gydag  ef,  ym  mhlith  pa  rai  yr  oedd  Walter  Watkins,  ceidwad 
carchar  Aberhonddu,  awdwr  y farwnad  uchod.  Gwëydd  ydoedd 
wrth  ei  gelfyddyd,  ac  yr  oedd  ganddo  weithdy  yn  y carchar.  Cry- 
bwylla  y Parch.  John  Prickard,  un  o’r  pregethwyr  Seisonig  cyntaf 
a gyfododd  gyda’r  Methodistiaid  Wesleyaiddyn  yDeheudir,  felhyn 
am  Mr.  Watkins: — ‘Yr  wythnos  ar  ol  hyn,  casglodd  y brawd 
Philips*  yng  nghyd  y rhai  mwyaf  duwiol  a synwyrol  ag  oedd  yn 
ein  cymdeithas  ni  (ac  un  gwr  ieuanc,  Walter  Watkins,  ag  oedd  yn 
perthyn  i gymdeithas  Arglwyddes  H.),  a darfu  iddynt  barhau  i 
wedd'io  hyd  hanner  nos.’f  Byddai  yn  gweddi'o  dair  gwaith  yn  y 
dydd  gyda’r  carcharorion,  ac  yr  oedd  hen  bobl  yn  byw  mor  ddi- 
weddar  a’r  fl.  1850,  yn  coho  ei  glywed  yn  gweddio  ar  yr  esgynglwyd 
gyda’r  rhai  a ddienyddid.  Wedi  iddo  encilio  oddi  wrth  y Method- 
istiaid, ac  ymlynu  wrth  Mr.  Sheen,  byddai  yn  pregethu  yn  y teiau, 
lie  y caffai,  heb  fod  mewn  cyssylltiad  â neb.  Bu  Sheen  a’i  blaid 
yn  achos  o gryn  gynhwrf  ym  mhlith  y Methodistiaid  yn  y Deheu- 
barth  y dyddiau  hyny.j  Wedi  i Watkins  fod  felly  dros  beth  amser, 
yn  ceisio  ffurfio  crefydd  newydd,  dangosodd  ei  egwyddorion  drwg 
eu  hunain  yn  nirywiad  ei  rodiad,  a chollodd  ei  le  fel  ceidwad  y 
carchar,  o blegid  ei  feddwdod.  Dywed  i bennill  cyntaf  y farwnad 
redeg  i’w  feddwl  yn  Seisoneg  mewn  breuddwyd ; ac  iddo,  pan 
ddefîrôdd,  ei  gyheithu,  a rhedeg  ym  mlaen  yn  Gymraeg,  ac  ar  yr 
un  mesur,  sef  yr  hwn  a elwir  yn  gyffredin,  ‘Mentra  Gwen.’  Y mae 
profìadau  ysgrythyrol  gyferbyn  â phob  llinell.  Y mae  y cyfansodd- 
iad  mor  gyfrifol  a’r  cyffredin  o’r  cyfansoddiadau  o’r  oes  hòno. 

18.  ‘ Gardd  o Gerddi : Neu  Gasgliad  o Ganiadau,  sef  Carolau, 
Cerddi,  Awdlau,  Englynion,  a Chywyddau,  &c.,  gwedi  eu  cyfan- 
soddi  ar  amrywiol  Destynau,  a Mesurau,  yn  Gymraeg  ; ynghyd  â 
Chyfìeithiad  ar  ychydig  nifer  i’r  Saes’naeg.  Gan  Thomas 
Edwards,  (alias  Thomas  o’r  Nant)  Pry  dydd. 

Argraphwyd  yn  y Elwyddyn  mdccxc.’ 

* Y Philips  hwn  ydoedd  dad  Mr.  Evan  Philips,  gof,  Penpont,  ger  Defynog, 
yn  sir  Frycheiniog. 

+ Ei  gofiant  am  dano  ei  hun  o dan  amseriad  y fl.  1770. 

Î Drych  yr  Amseroedd , t.  188,  ail  arg.  ; Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  i.  t.  409. 


1790] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMEY. 


653 


19.  ‘ Some  Account  of  the  Bay  and  Harbour  of  Fisguard  in  Pem- 
brokeshire, and  of  the  Proposed  Pier  to  be  constructed  there  for  the 
Safety  of  vessels  navigating  the  Irish  Channel.’ 

Diwedda  gyda  ‘ Gream  Spence,  Fisguard  Harbour,  May  6.  1790.’ 

20.  ‘Marwnad  Miss  Susanna  Prichard,  ail  Ferch  Evan  Prichard, 
Esq.  o’r  Collenne,  ym  Mhlwyf  Llantrisaint,  yn  Sir  Forganwg  ; Yr 
hon  a ymadawodd  o’r  Byd  Dydd  Mawrth,  yr  20fed  o Ebrill  1790, 
yn  yr  20fed  Flwydd  o’i  Hoed,  wedi  bod  Chwech  Wythnos  yn  glaf  o 
Glefyd  trwm,  ond  ymadawodd  mewn  Heddwch  a Llawenydd  an- 
rhaethadwy  a gogoneddus.  Gan  William  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin. 

Chwaer  ydoedd  gwrthddrych  y farwnad  uchod  i’r  diweddar 
Barch.  Mr.  Prichard,  hear  Llandaf.*  Y mae  yr  hysbysiad  canlynol 
yn  ei  diwedd  : — ‘N.B.  Fe  gyhoeddir  Almanac  John  Harris  am  y 
y Flwyddyn  1791,  yr  ail  Dydd  Sadwrn  o Fis  Hydref  nesaf. — Elw 
da  i Siopwyr  ac  ereill  i werthu  drachefn.’ 

21.  1 Can  am  Fedydd  ; a achlysurwyd  gan  Draethawd  y Parch- 
edig  B.  Evans,  dros  Daenelliad  Babanod.f  Gan  B.  Francis. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  dros  yr  Awdwr  gan  loan 
Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.’ 

22.  * Y Gofal : sef  Can,  yn  dangos  Cyflwr  Dyn  yn  ei  Ieuengctid, 
ynghanol  Oedran,  ac  mewn  Henaint. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Daniel,  Lie  yr  argreffir  pob 
Math  o Gopiau  am  brisiau  rhesymol.’ 

23.  * Drych  Ysprydol  sef  ychydig  o Ystyriaethau  ar  Ystad  y 
Meirw,  a Nef  ac  Uffern  ; ac  Angylion,  ac  Ysprydion  da  a drwg ; ac 
achosion  Naturiol  a goruwchnaturiol  o Freuddwydion  a Gweledig- 
aethau  Cwsg,  &c.  Gan  John  Thomas  o Ben  y Ffordd  Wen. 

Trefriw  Argraphwyd.  1790.’ 

24.  If  ‘ Dwy  Farwnad — Sara  Lewis  a D.  Williams.  Gan  Thomas 
Dafydd. 

Caerfyrddin.’ 

25.  ‘ Llythyr  at  Gyfaill  yn  y Wlad,  &c.  Gan  Aelod  o un  o’r 
Senedd-dai. 

Caerfyrddin.’J 

* Methodistiaeth  Cymru,  cyf.  iii.  t.  74. 

+ Gwel  rhif  10,  d.f.  1789. 

Î Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


654  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1790 

26.  * Y Ddwy  Hatling,  &c.  Gan  Win.  Prosser  o Gastell- 
nedd. 

Pont-y-Eon  : Argraphwyd  gan  Henry  Walters.’* 

27.  ‘ Taith  neu  Siwrnai  y Pererin,  Tan  Pith,  neu  Gyffelybiaeth 
Breuddwyd,  &c. 

Argraphwyd  yn  y Mwythig  gan  J.  a W.  Eddowes.’ 

28.  ‘ Enwaediad  a Bedydd : Neu  Draethawd  bychan  yn  profi 
trwy  Ysgrythuran  di-ymwad  a rhesymmau  eglur  nad  oedd  y cyntaf 
ddim  yn  gysgod  o’r  ail,  Yngbyd  a Hymn  ar  ddydd  bedydd  Credad- 
yn.  A ysgrifenwyd  yn  Saesonaeg  gan  y Parchedig  Mr.  Tomas 
Colier,  gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yng  Wlad  yr  Haf.  Yr  ail 
Argraphiad,  gyda  diwygiad  o amryw  feiau  yn  y cyntaf,  ac  ychwan- 
egiad  o amryw  wrthddadleuon  ynghyd  ac  attebion,  a Hymn  ar 
ddechreuad,  parhad,  cadernid  ac  ardderchogrwydd  yr  undeb  rhwng 
Crist  a Christion. 

Nid  yw  enwaediad  na  dienwaediad. 

ÍCreadur  newydd. 

Efydd  yn  gweithio  trwy  gariad. 

Cadw  Gorchymynion  Duw.  Paul. 

Machynlleth:  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  Titus  Evans,  Lie 
gellir  cael  argraphu  pob  rhyw  Gopiau,  a chyfieithu  unrhyw  beth  o’r 
Saesonaeg  i’r  Cymraeg,  gyda  gofal  am  bris  gweddaidd.  Pris  Dwy 
geiniog  ac  elw  rhesymmol  i brynwyr  amryw  ynghyd.’ 

Y mae  un  tudalen  o ‘ Gair  at  y Darllenydd,’  am  yr  ail  argraffiad 
hwn,  gan  ryw  * Sion  Morgan,’  yr  hwn  oedd  y cyhoeddydd,  ac  ef 
allai  y cyfieithydd  hefyd. 

29.  1 Can  o Alarnad ; ar  ol  Mary,  Gwraig  John  Jones,  o Blwyf 
Llanbedr,  yn  Sir  Eeirionydd.  Yr  hon  a derfynodd  ei  gyrfa,  ac  a 
adawodd  dystiolaeth  dda  ar  ei,  hoi.  Hydref,  25.  1790.  34  Oed.  Ar 
ddull  ymddiddan  rhwng  y Byw,  a’r  Marw.  Gan  John  Jones. 

Machynlleth:  Argraphwyd  gan  Titus  Evans.  m,dcc,xc.’ 

30.  1 Catechism  yr  Eglwys  wedi  ei  Esponio.  Mewn  Efordd  o 
Ofyniadau  ac  Attebion ; a’i  Gadarnhau  trwy  Brofiadau  Ysgrythyrol : 
Gwedi  ei  rannu  yn  Bum  Phan  a Deuddeg  Dosparth  : Ym  mhâ  rai 
y rhoddir  Hanes  byr  ac  eglur  am  i.  Y Cyfammod  Christianogol.  il, 
Y Efydd  Gristanogol.  hi.  Yr  Ufudd-dod  Christianogol.  rv.  Yr 
Weddi  Gristianogol.  v.  Y Sacramentau  Christianogol.  A gasglwyd 
gan  y Parchedig  John  Lewis,  Gweinidog  Margate  yng  Nghent. 

* Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


1791] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


655 


At  ba  un  y ’cbwanegir,  Traetbawd  Conffirmasiwn,  gan Mr.  Adams; 
a gweddiau,  &c.  Ac  a gyfieitbwyd  gan  John  Jones,  Curad  Llan- 
gadfan  yn  Sir  Drefaldwyn. 

Mwytbig:  Argrapbwyd  gan  P.  Sandford,  Gwerthwr  Llyfrau. 

MDCCCXC.’ 

31.  ‘Prif  Cristianogrwydd  wedi  ei  Adnewyddu  yn  y Ffydd  ac 
Ymarferiad  y Bobl  a elwir  Cwaccers.  A ’sgrifennwyd  mewn  Tyst- 
iolaetb  i Orucbwyliaetb  presennol  Duw  trwyddynt  i’r  Byd ; fel  y 
symmudir  Rbagfarn,  er  Addysgiad  i’r  rbai  syml,  Annogaetb  i’r  rbai 

0 Dueddiad  da,  a’r  Gwirionedd,  a’i  Gyfeillion  diniweid,  gael  eu 
hnnain  osod  allan,  Gan  William  Penn.  A gýfìaetbwyd  o’r  pum- 
med  Argraffiad  yn  y Saesoneg. 

Yn  y Mwytbig  ; Argraffwyd  gan  J.  a W.  Eddowes.  1790.’ 

1791. 

1.  ‘Rbyddid:  Traetbawd  a ennillodd  Ariandlws  Cymdeitbas  y 
Gwyneddigion  ar  ei  Tbestun  i Eisteddfod  Llanelwy  B.A.  m,dcc,xc. 
Gan  Walter  Davies. 

Argrapbwyd  yn  Llundain  gan  T.  Rictabv : ac  ar  wertb  gan  E.  a 
T.  Williams,  Strand;  I. Daniel,  Caerfyrddin;  T. Sandford,  Amwytbig ; 
ac  ereill  o Lyfrwertbwyr  : gwertb  dau  Swllt.  1791.’  8plyg. 

Yr  oedd  swyddfa  argraffu  Mr.  Rickaby  yn  Bow  Street.  Dis- 
trywiwyd  y cwbl  gan  dân  Ionawr  10,  1788.  Efe  oedd  y cyntaf  i 
argraffu  yr  argraff  fan  a elwir  diamond.  Cyboeddwyd  y llyfr  da 
ucbod  yn  bollol  ar  draul  Owain  Myfyr  a Leatbart.*  Am  yr  awdwr, 

Walter  Davies,  neu  Gwallter  Mechain,  efe  a anwyd  yn  y Wern, 
ym  mhlwyf  Llanfecbain,  yn  sir  Drefaldwyn,  Gorpbenaf  15,  1761. 
Cafodd  elfenau  ei  ddysgeidiaeth  yn  ei  blwyf  genedigol  nes  gor- 
ddysgu  ei  athraw.  Wedi  byny  ymgynnyddodd  oreu  y gallai  o dan 
lawer  o anfanteision.  Trwy  gynnortbwy  ei  gyfeillion,  aeth  i Ry dy ch- 
ain yn  1791,  lley  cyrbaeddodd  ei  B.C. ; a’i  A.C.  yng  Ngbaergrawnt. 
Arosai  yn  y coleg  ynystod  yr  amser  rbwng  y termau,  fel  y gallai  wneyd 

1 fyny  am  ei  ddiffyg  o fanteision  boreuol.  Ordeiniwyd  ef  yn  gurad 
Meifod,  yn  sir  Drefaldwyn,  ac  yn  1799,  cafodd  guradiaetb  barhaol 
Yspytty  Ifan,  gan  Arglwydd  Mostyn,  yr  bon  a gadwodd  yn  ei  fedd- 
iant  byd  ei  farwolaeth.  Wedi  byny  cafodd  bersoniaetb  Llanwydd- 
elan,  yn  sir  Drefaldwyn,  gan  yr  Esgob  Horsley,  yr  bon  a roddodd  i 
fyny  pan  gafodd  Eanafon,  yn  yr  un  sir,  gan  yr  Esgob  Cleaver.  Yn 
1837  rboddodd  Fanafon  i fyny,  pan  gafodd  Lanrbaiadr  ym  Moch- 
nant.  Yr  oedd  yn  fardd  campus,  un  o oreuon  ei  oes.  Ysgrifeoodd 
lawer  i Eisteddfodau,  ac  ennillodd  lawer  o wobrwyau.  Ysgrifenodd 
lawer  i’r  ‘Cambrian  Register,’  y ‘Cambro-Briton,’  y ‘Cambrian  Quar- 
terly,’ y ‘ Greal,’  y ‘Gwyliedydd,’  yr  ‘Haul,’  a chyboeddiadau  ereill. 
Cyboeddwyd  gwaitb  cyfrifol  o’i  eiddo  yn  1813-15  [1810-1814],  o’r 

* Origin  and  Progress  of  the  Gwyneddigion  Society , p.  25. 


656 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1791 


enw,  1 A View  of  the  Agriculture  and  Domestic  Economy  of  North 
Wales  and  South  Wales,’  yn  dair  cyfrol.  Cyhoeddodd  hefyd  Waith 
Huw  Morus,  yn  ddwy  gyfrol ; a Gwaith  barddonol  Lewys  Glyn 
Cothi,  mewn  cyssylltiad  â’r  diweddar  loan  Tegid.*  Bu  farw  yn 
Llanrhaiadr  ym  Mochnant,  Bhagfyr  5,  1849,  yn  89  oed.f 

2.  ‘Dialogous,  neu  Ymddiddan  rhwng  Philalethes  ac  Eusebes; 
mewn  perthynas  i wir  Grist’nogrwydd. 

Amddiffyniad  ydyw  i’r  Parch.  Peter  Williams,  yn  erbyn  ymosod- 
iadau  ei  gyfeillion  or  oes  hòno  arno  o blegid  rhyw  gyfnewidiadau  a 
wnaethai  yn  sillebiaeth  a geiriadaeth  Beibl  bychan,  gyda  chyfeir- 
iadau  y Parch  John  Cann,  yn  y flwyddyn  ddiweddaf,i  gan  y Bardd 

0 Bant  y Celyn.  Gellid  barnu  mai  yn  argraffwasg  Trefecca  y 
cafodd  ei  argraffu,  er  na  fynegir  hyny,  ac  amseriad  ei  ysgrifenu  gan 
yr  awdwr  yw  ‘ Gorpenaf  21,  1791.’ 

[Llyfryn  12plyg  o 24  tudalen  ydyw.  Nid  oes  nac  amseriad,  nac  enw  ar- 
graffydd  nac  argraffle,  ar  ei  ddechreu  na’i  ddiwedd  ; ond  ceir,  fel  y noda  yr 
awdwr,  ‘ Gorphenhaf  21,  1791,’  ar  gwr  aswy  godre  y ddalen  olaf.  Ymddengys 

1 mi  wrth  ddullwedd  y gwaith,  mai  loan  Daniel,  Caerfyrddin,  oedd  yr  ar- 
graffydd.  Gelwir  ef  yn  wallus,  ‘ Dialogous,  ’ yn  lie  ‘ Dialogus.  ’] 

3.  1 Awdlau  ar  Destynau  Cymdeithas  y Gwyneddigion  i’r  Eistedd- 
fodau  yn  B.A.  1789,  1790,  1791.  Sef  Ystyriaethau  ar  Oes  Dyn, 
Bhyddid,  a Gwirionedd.  Gan  Dafydd  Ddu  o’r  Eryri.  Ac  ar 
werth  gan  Dafydd  Thomas,  o'r  Waen-Fawr,  yn  Arfon. 

Llundain.  Pris  Swllt.’ 

[Yr  argraiFeb  yn  y cyfargraff  o’m  blaen  a red  fel  hyn  : — 

‘ Argraphwyd  yn  Llundain  gan  T.  Rickaby  : Ac  ar  werth  gan  E.  a T.  Wil- 
liams, Strand ; I.  Daniel,  Caerfyrddin  ; I.  Evans,  Machynllaith ; T.  Sandford, 
Amwythig  ; John  Williams,  Dolgelleu  ; Morys  Dafies,  Bala  ; Jonathan  Hughes, 
Llangollen  ; Mr.  Roden,  Dinbych  ; I.  Williams,  Llanelwy  ; Mrs.  Evans,  Llan- 
erchymedd  ; I.  Robyns,  Amlwch  ; I.  Roberts,  Caergybi.  1791.’  Ni  chrybwyllir 
gair  yng  nghylch  ei  ‘fodar  werth  gan  Dafydd  Thomas,  o’r  Waen-Fawr,  yn 
Arfon.’  Cynnwys  46  tudalen  8plyg.] 

Dafydd  Thomas,  neu  Dafydd  Ddu  o Eryri,  ydoedd  fab  i Thomas 
Griffith,  gwëydd,  o Ben  y Bont,  ym  mhlwyf  Llanbeblig,  ger  Caer- 
narfon, lie  y ganwyd  ef  yn  1760.  Gan  fod  ei  dad  yn  hoffi  darllen, 
a chyfansoddi  ar  farddoniaeth,  ac  wedi  hunan-gyrhaeddyd  mwy  o 
wybodaeth  a dysg  na’r  cyffredin  yn  ei  oes,  ac  yn  arfer  ei  ddawn  yn 
gyhoeddus  ym  mhlith  y Methodistiaid,  yr  oedd  yn  mawrygu 
dysgeidiaeth,  a rhoddodd  ei  fab  o dan  ofal  ofieiriad  yn  y gymmydog- 
aeth,  lie  y cyrhaeddodd  radd  dda  o wybodaeth  yn  yr  iaith  Seison- 
aeg,  a pheth  gwybodaeth  o’r  Lladin,  Groeg,  a Hebraeg.  Yn  1796, 

* [Cyhoeddwyd  Gwaith  Gwallter  Mechain,  sef  Cynnulliad  o’i  wahanol  Ys- 
grifeniadau  ef  mewn  barddoniaeth  a rhyddiaitli,  yn  Gymraeg  ac  yn  Seisoneg, 
mewn  3 cyfrol  8plyg,  Caerfyrddin,  1868.] 

f Gentleman' s Magazine , for  Nov.  1850 ; Williams’s  Eminent  Welshmen 
(Additions). 


Gwel  rhif  6,  d.f.  1790. 


1791] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


657 


gwahoddwyd  ef  i gadw  ysgol  i Bentraeth,  ym  Mon,  gan  Paul 
Panton,  Ysw.,  o’r  Plas  Gwyn,  ger  y lie  hwnw,  ac  ifodyn  llyfrgellwr 
iddo.  Oddi  eithr  ychydig  amser  y bu  yn  Amlwch,  yn  dal  swydd  yng 
Nghyllidfa  y Glo,  efe  a barhaodd  i gadw  ysgol  ar  hyd  ei  oes,  yin. 
mhlwyf  Llanddeiniolen,  Llandwrog,  a Llanrug,  yn  sir  Gaernarfon. 
Ennillodd  lawer  gwaith  wobrau  Eisteddfodau  a Chymdeithas  y 
Gwyneddigion,  Llundain,  o'r  hon  yr  oedd  yn  aelod.  Ysgrifenodd 
lawer  o ddarnau  o dro  i dro  i’r  cyfnodolion  Seisonig  ar  bynciau  per- 
thynol  i Gymru,  megys  i’r  Gentleman' s Magazine.  Cyhoeddodd  ran  fawr 
o'i  waith  yn  1810,  o dan  yr  enw  4 Corph  y Gaingc,’  ac  o’r  hwn  y cy- 
hoeddwyd  ail  argraffiad  yn  ddiweddar,  gyda  chofiant  o hono,  ac 
arlun.  Bu  yn  gynnorthwyol  i gyhoeddi  ail  argraffiad  o 4 Waith 
Beirdd  Mon,’  yn  1817.  Bu  farw,  trwy  foddi  yn  yr  afon  Cegid,  ym 
mhlwyf  Llanddeiniolen,  Mawrth  30,  1822,  yn  63  oed.* 

4.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Caerlleon  : Argraphwyd  gan  J.  Fletcher,  mdccxci.’ 

5.  4 Marweiddiad  Pechod  mewn  Credinwyr.  Gan  John  Owen, 
D.D.  0 gyfieithiad  Hugh  Jones,  o Faesglasau. 

Mwythig,  Argraphwyd  gan  B.  Partridge  a J.  Hodges.’ 

6.  ‘Pregeth  eglur  a difrifol  ar  Fedydd,  yn  ei  gyssylltiad  ag 
Egwyddorion  cyntaf  ac  Yspryd  Cristionogaeth.  Gan  W.  Richards, 
LL.D.f  gynt  o Lynn.’ 

7.  4 An  Enquiry  into  the  Tiuth  of  the  Tradition,  concerning  the 
Discovery  of  America,  by  Prince  Madog  ab  Owen  Gwynedd,  about 
the  year,  1170.  By  John  Williams,  LuL.D. 

London : Printed  by  J.  Brown,  at  the  Printing  Office,  Fair  Street, 
Horsley-down,  and  Sold  by  B.  White  and  Son,  Fleet  Street ; J.  John- 
son, St.  Paul’s  Church  Yard;  E.  and  T.  Williams,  Ho  13,  Strand, 
and  J.  Ross,  Carmarthen,  m.dcc.xci.’  [8vo.] 

Y Dr.  John  Williams  a anwyd  ynLlanbedr  Pont  Stephan, yn  sir  Aber- 
teifi,  yn  1727.  Bu  yn  weinidog  cynnulleidfaoedd  Ymneillduol  mewn 
amryw  fanau  yn  Lloegr,  ac  yn  llyfrgellydd  Llyfrfa  y Dr.  D.  Williams. 
Cyhoeddodd  hefyd  4 Thoughts  on  the  Origin  of  Language,  and  on 
the  most  rational  manner  of  teaching  Language.’  Hefyd,  4 A 
Free  Enquiry  into  the  Authenticity  of  the  first  and  second  Chap- 
ters of  St.  Matthew’s  Gospel,’  &c.J  Bu  farw  yn  1793,  yn  66  oed. 

* Cambro- Briton,  vol.  iii.  p.  430  ; Gwladgarwr,  cyf.  iv.  t.  30  ; Cojiant,  yp. 
rhagflaenu  4 Corph  y Gaingc,’  ail  arg.  1834  ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 

+ [Nis  gallasai  y radd  o Ddoethor  y Cyfreithiau  (LL.D. ) fod  yn  perthyn  i Mr. 
Richards  y pryd  hwn,  canys  yn  1818  y derbyniodd  efe  hi  oddi  gan  Goleg  y 
Bedyddwyr  yn  Ynys  Rhod,  T.C. ; ac  ni  chyrhaeddodd  y graddlytliyr  y wlad  hon 
hyd  ym  mhen  rhy w gymmaint  o amser  ar  olei  farwolaeth,  yr  hon  a ddygwyddodd 
ar  y 12fed  o Fedi  yn  y flwyddyn  hòno.  Yr  oedd  efe  yn  byw  yn  Lynn  yr  amser  y 
cyhoeddwyd  y bregeth  hon.  Cymmerodd  ein  hawdwr,  fel  yr  ymddengys,  yr 
enw,  nid  o’r  bregeth  ei  hun,  ond  o ryw  gyfeiiiad  diweddar  ati.] 

+ [Y  gwaith  enwocaf  o’r  eiddo  y Dr.  Williams  ydyw  ei  Fynegair  i’r  Testa- 
ment Groeg.] 

71 


658 


LLYRRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1791 


8.  c The  Aboriginal  Britons,  a Prize  Poem,  spoken  in  the  Theatre 
at  Oxford  July  viii.  m.dccxci.  By  George  Richards,  B.A.  Pellow 
of  Oriel  College.  The  Second  Edition. 

Oxford : Sold  by  D.  Prince  and  J.  Cooke,  &c.  M,DCC,XCi.’ 

9.  ‘ Lly thyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  1791.* 

Machynlleth,  Argraphwyd  gan  Titns  Evans.  1791.* 

10.  ‘ Y Siars  a roddwyd  gan  Samuel,  Arglwydd  Esgob  Ty  Ddewi, 
i Offeiriaid  ei  Esgobaeth,  ar  ei  Ymweliad  Cyntaf,  yn  y flwyddyn, 
1790.  Ynghyd  a Phregeth  ar  Gnawdoliaeth  ein  Iachawdwr,  gan  yr 
un  Gwir  Barchedig  Awdwr.  Wedi  en  cyfieithu  i’r  Gymraeg  gan  y 
Parchedig  John  Harries,  Cnrad  Llanfrynach,  yn  Sir  Erycheiniog, 
yn  y flwyddyn,  1791. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  William  a George  North.’  [12plyg: 
72  tudalen.] 

Yr  esgob  hwn  ydoedd 

Y Dr.  Samuel  Horsley,  yr  hwn  ydoedd  yn  fab  i Mr.  Horsley, 
offeiriad  St.  Martin  yn  y Meusydd,  Llnndain,  a lie  y ganwyd  ef 
[yn  1783].  Yr  oedd  y Dr.  Horsley  yn  nn  o ddynion  dysgedicaf  ei 
oes.  Wedi  bod  flynyddoedd  yn  berson  St.  Mari,  Newington,  efe,  yn 
1788,  a wnaed  yn  esgob  Ty  Ddewi.  Yn  1793,  efe  a drosglwyddwyd 
i esgobaeth  Rochester,  lie,  ar  yr  un  pryd  yr  oedd  yn  dal  deoniaeth 
Westminster;  ac  yn  1802,  efe  a symmudwyd  i esgobaeth  gyfoethog 
Llanelwy.  Ysgrifenodd  lawer  o weithiau  tra  dysgedig.  Bu  farw  yn 
Brighton  yn  1806.* 

11.  * Marwnad  y Parchedig  Mr.  Daniel  Rowlands,  yr  hwn  a ym- 
adawodd  a’r  Byd  Hydref  16,  1790,  yn  77  mlwydd  o’i  oed,  ac  a 
gladdwyd  yn  Llangeitho.  Gan  William  Williams.  Yr  ail  ar- 
graphiad. 

Trefecca ; Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,xci.’ 

12.  ‘ Marwnad  er  Cofladwriaeth  am  y Parchedig  Mr.  William 
Williams,  Gynt  o Bant  y Celyn. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  M,DCC,XCi.’ 

Y mae  enw  ‘ David  Saunders  ’ wrth  ei  therfyn.f 

13.  ‘ Llinell  i’r  Byd,  ac  Alarwm  i’rEglwys;  sef,  Ychydig  Fyfyr- 
dodau  gwedi  eu  cyfansoddi  ar  Gân : OJdiar  ystyriaeth  o Farwolaeth 
y Parchedig  Mr.  Dafydd  Evan;  yr  hwn  a fu  Weinidog  defnyddiolyn 
agos  i 20  Mlynedd  yn  y Doleu,  pa  un  a ymadawodd  o’i  Babell  Bridd 

* Stephen  Jones’s  Biographical  Dictionary. 

+ Gwel  rhif  7,  d.f.  1780. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


659 


1791] 


i’w  Dŷ,  nid  o Waith  Llaw,  ar  y 14  o Hydref,  yn  y Flwyddyn  1790, 
yn  49  Oed.  Gan  Thomas  Morris. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  M.pcc.xci.’ 

[Cynnwysa  y llyfryn  hwn  liefyd,  ‘ Ychydig  Linellau.  er  Coffadwriaeth  am  y 
diweddar  Barchedig  Dafydd  Morys,  Gweinidog  y Bedyddwyr  yng  Nghaer- 
fyrddin,’  gan  ‘D.  Dd.  Er.’  = Dafydd  Ddu  Eryri?*] 

Thomas  Morris  ydoedd  Fedyddiwr  trochedig.  Efe  a ordeiriwyd  ar 
gynnulleidfa  ym  Mhenrhiw  Goch,  sir  Gaerfyrddin,  yn  1 810  ; symmud- 
oddi’r  Casnewydd  ar  Wysgyn  1817,  iGaerodor  yn  1831,  ac  i Bont  y 
Pwl  yn  1835.  Yr  oedd  yn  bregetliwr  poblogaidd.  Ysgnfenodd 
lyfryn  difyrus  yn  Seisoneg  o’r  enw  ‘ London  Spiritualized.’ t 

14.  ‘ Marwnad  y Parchedig  William  Williams,  o Bant-y-Celyn ; 
yr  liwn  a ymadawodd  â’r  Byd  Ionawr  11, *1791,  yn  74  o’i  oed,  ac  a 
gladdwyd  yn  Llanfairbryn,  yn  Sir  Gaerfyrddin.  Gan  Jacob 
Jones. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.’ 

15.  ‘Drych  Olwg  ar  Dir  Angof,  neu  Goffadwriaeth  o farwolaetb  y 
Parchedig  Mr.  Dafydd  Morris  o Dan  yr  Allt,  Llangwnwr,  Gweinidog 
y Porth  tywyll,  Caerfyrddin.  Ynghyd  a Choffadwriaeth  o Farwol- 
aeth  Jane  Sanders,  Llanon.  Gan  Dafydd  William. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel.’ 

16.  1 The  History  of  Wales,  in  nine  books  : with  an  Appendix.  By 
the  Rev.  William  Warrington,  Chaplain  to  the  Right  Hon.  the 
Earl  of  Besborough.  In  two  Volumes.  Vol.  I.  The  Third 
Edition.  J 

London : Printed  for  J.  Johnson.  Ho  70.  St.  Paul’s  Church  Yard. 

MDCCXCI.’ 

17.  ‘ Pigion  o Hymnau  I.  Watts,  D.D.  ac  eraill.  Ynghyd  â 
chwanegiad  o amryw  o Hymnau  nad  oedd  yn  yr  Argraphiad 
Cyntaf. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  m,dco,XCI.’§ 

18.  ^ ‘ Tour  to  Milford  Haven.  By  Mrs.  Morgan. ’|| 

* Llythyr  Mr.  R.  Williams, 
t Hanes  y Bedyddwyr  yn  y Deheubarth , gan  D.  Jones. 

t Gwel  rhif  14,  d.f.  1786  ; rhif  13,  d.f.  1787 ; rhif  17,  d.f.  1788.  [Rhaid 
bod  bwn  yn  bedwerydd  argraffiad  yn  y fan  leiaf ; canys  ymddangosodd  y 
3ydd  argraffiad  yn  1788.] 

§ Gwel  rhif  27,  d.f.  1765. 

|1  Annual  Reports. 


660 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1791 


19-  1 Marw  i’r  Ddeddf  a Byw  i Dduw.  Ymha  un  yr  amlygir  yn 
helaeth,  y modd  mae’r  Yspryd  Gian  yn  dwyn  yr  Enaid  o’r  Cyfammod 
Gweithredoedd  i’r  Cyfammod  Gras.  O’r  Hunan  i Grist.  Gan  y 
Parchedig  R.  Erskine,  A.M.  Gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn 
Dumferline,  Scotland. 

Machynlleth : Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  T.  Evans,  m,dcc,xci. 
(Pris  Swllt  heb  ei  rwymo).’ 

20.  ‘ Stafell  Gyfaill : nen,  Gyfarwyddid  i Ddynion  difrifol,  yn  y 
Ddyledswydd  bwysig  o Hnnan  Ymboliad,  i’r  Diben  i’w  osod  i fynn 
yn  nirgel  ’Stâfell  y Cristion,  mown  Trefn  i’w  atgofioa’i  gynnortbwyo 
yn  y Gwaith.  A gyfieithwyd  gan  y Parchedig  I.  Griffith,  o 
Glandŵr. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Ross,  yn  Heol-Awst.  1791/ 

21.  ‘ Traethawd  difrifol  ynghylch  Bedydd : Ym  mha  nn  y mae’r 
Ordinhad  Sanetaidd  honno  yn  cael  yn  ofalns  ei  gwahaniaethu  oddi- 
wrth  yr  Arfer  lygredig  sydd  yn  gyffredin  yn  myned  dan  yr  nn  Enw, 
a’i  Harwyddoccad  a’i  Diben  hefyd  yn  cael  eu  dal  allan;  mewn 
Llythyr  at  y Didnedd,  y Rhesymol,  a’r  Ymofyngar,  ym  mysg  Ar- 
ddelwyr  Taenelliad  Babanod  yng  Nghymru.  At  yr  hyn  y Chwaneg- 
wyd  Ol-Ysgrifen,  Yn  cynnwys  Attebiad  digonol  i Drydydd  Llythyr 
Mr.  Evans,  o’r  Drewen.  Gan  William  Richards. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  loan  Daniel.  M.DCC,XCI.’ 

22.  ‘ Marwnad,  neu  Ddewisol  Goffadwriaeth,  o Earwolaeth  y 
Parchedig  Mr.  William  Williams,  Gynt  o Bant-y-Celyn,  yn  Sir 
Gaerfyrddin,  yr  hwn  a hunodd  Ionawr  11,  1791,  yn  74  Oed.  Gan 
Philip  Dafydd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.’ 

23.  ‘ Marwnad  ; neu  Ychydig  Linellau,  mewn  ffordd  o Goffadwr- 
iaeth am  Farwolaeth  yr  enwog  Frawd  yn  yr  Efengyl,  Mr.  Edmund 
Parry,  Tir  Eglwys,  gynt  o Pentewin,  Yr  hwn  mewn  byrr  Amser  a 
gafodd  ei  symmud  o’r  Byd  hwn  i’r  Byd  tragywyddol,  Gorphenaf  4, 
1791,  yn  52  Oed.  Gan  Theophilus  Rees. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.’ 

24.  ‘Marwnad,  neu  Dduwiol  Goffadwriaeth  o Farwolaeth  Dafydd 
Morys,  o Ben-y-Ffos,  ym  Mhlwyf  Troed-yr-Aur,  yn  Sir  Aberteifi ; yr 
hwn,  wedi  iddo  bregethu  yn  llafurus  a llwyddiannus  ychwaneg  nâ 
saith  ar  hugain  o Flynyddau,  a ymadawodd  o’r  Byd  hwn  Medi  16. 
1791,  yn  47  Mlwydd  Oed.  Gan  Thomas  Jones. 


1791] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


661 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol-y-Brenin.’ 

Thomas  Jones  ydoedd  enedigol  o’r  Maes,  yn  sir  Graerfyrddin.  Bu 
farw  yn  Peckham,  Surrey,  Hydref  4,  1819,  yn  60  oed.  Yr  oedd  yn 
weinidog  yr  efengyl. 

25.  % ‘ Cyffes  Ffydd  y Bedyddwyr.  Cyfieithiad  Newydd  gan 
Josuah  Thomas. 

Caerfyrddin.’* 

26.  f ‘ Galargan  Enoch  Thomas  ar  ol  ei  wraig. 

Caerfyrddin.’* 

27.  ‘ Marwnad  Daniel  Rowlands  a W.  Williams,  &c.  Gan 
John  Evans. 

Caerfyrddin.’* 

28.  ‘ A Sermon,  Preached  in  the  Parish  Church  of  Wrexham,  On 
Sunday  the  17th.  of  July,  1791,  For  the  Benefit  of  the  Chester  In- 
firmary. By  the  Reverend  William  Davies  Shipley,  A.M.  Dean 
of  St.  Asaph,  and  Vicar  of  Wrexham. 

Wrexham;  Printed  by  R.  Marsh.  1791.’ 

29.  ‘Traethawd  o waith  yr  enwog  Mr.  John  Bunyan.  Vn  cyn- 
nwys  I.  Cadwedigaeth  trwy  Ras  ;f  neu  Draethawd  am  Ras  Duw, 
yn  dangos,  1.  Beth  yw  bod  yn  gadwedig.  2.  Beth  yw  bod  yn  gadw- 
edig  trwy  Ras.  3.  Pwy  ydynt  hwy  a gedwir  trwy  Ras.  4.  Pa 
fodd  yr  ymddengys  mai  trwy  Ras  y maent  yn  gadwedig.  5.  Beth  a 
all  fod  y Rheswm  i Dduw  ddewis  cadw  Pechaduriaid  trwy  Ras,  yn 
hytrach  na  thrwy  un  modd  arall.  II.  Y Porth  Cyfyng;f  neu’r 
Anhawsdra  mawr  o fyned  i’r  Nefoedd.  Yn  profi  yn  eglur  trwy’r 
Ysgrythyrau  y bydd,  nid  yn  unig  yr  Anfoesol  a’r  Halogedig ; ond 
hefyd  llawer  o Broffeswyr  mawrion  yn  dyfod  yn  fyr  o’r  deyrnas 
honno.  At  ba  un  y chwanegwyd,  ill.  Pregeth  ddiweddaf  yr  Awdwr : 
A bregethwyd  yn  Llundain,  yn  Mis  Gorphenhaf,  1688.  J 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  Awst.  [Pris 
tri  Swllt  ynghyd].’ 

Ymddengys  fod  y ddau  lyfr  diweddaf  wedi  eu  hargraffu  y llynedd ; 
ond  na  ddaeth  y llyfr  yn  gyflawn  allan  hyd  eleni ; a dyna  pa  ham  y 
ceir  gwahanol  amseriad  iddynt.  Hugh  Jones,  o Faesglasau,  ger 
Dinas  Mawddwy,  ydoedd  y cyfieithydd  a’r  cyhoeddydd,  trwy  dan- 
ysgrifiadau.  Yr  oedd  yr  enwau  yn  y Gogledd  yn  dyfod  i 100,  yn 

* Yn  ol  Ysgrif  Mr.  B.  Davies. 

+ Gwel  rhif  10,  d.f.  1790. 

Î Gwel  rhif  12,  d.f.  1790. 


662 


LLYFKYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1791 


cymmeryd  yng  nghyd  2,352  o lyfrau.  Y mae  wyneb-ddalen  arall  i’r 
‘ Cadwedigaeth,’  wedi  ei  hamseru  4 m,dcc,xci/ 

30.  % 4 Marwnad  y Parch.  Daniel  Rowlands,  gan  Peter  Wil- 
liams. 

31.  * On  the  better  Relief  and  Employment  of  the  Poor  in  the 
Town  of  Oswestry  and  the  Parishes  of  Llanymynech,  Chirk,  and 
Llansilin.  1791/ 

Y mae  y llyfryn  hwn  yn  cynnwys  llawer  o bethan  o ddyddordeb 
lleol  mawr. 

32.  4 A Private  Bill  for  a Canal  from  Abemant  to  Melincrython 
Pill  into  the  River  Neath,  and  Improving  the  Navigation  of  that 
River.  1791/ 

Argraffwyd  yr  ysgrif  nchod  yn  gyfrinachol. 

33.  ‘A  Fnneral  Sermon  preached  at  Spafields  Chapel,  July  3. 
1791,  on  the  death  of  the  Late  Countess  of  Huntingdon.  By  the 
Rev.  David  Jones  of  Langan. 

London  : Sold  by  Rice  Jones  No.  45,  Chandler  Street,  Grosvenor- 
Square,  Strand ; J.  Chalmers,  No.  81,  Old  Street ; J.  Mathews, 
Strand;  J.  S.  Jordan,  No.  166,  Fleet;  Mrs.  Trapp,  Paternoster- Row ; 
Hughes  & Walsh,  Inner  Temple  Lane ; & J.  Higham,  No.  159,  St. 
John’s  Street.  Sold  also  by  the  door-keepers  of  Spafields  and  Sion 
Chapels.  1719/ 

34.  4 A Treasury  of  Theological  Knowledge : Wherein  Christianity, 
and  the  Divine  Authority  of  the  Holy  Scriptures  are  proved : and 
the  most  plausible  Objections  considered.  To  which  is  added  an 
Appendix.  In  Two  Volumes. 

Carmarthen,  Printed  and  sold  by  John  Ross  and  John  Daniel ; 
sold  also  by  Messrs.  E.  and  T.  Williams,  No.  13,  Strand ; and 
Stanley  Crowder,  Paternoster  row,  London;  and  Joseph  Lloyd, 
Wine-street,  Bristol,  m.dcc.xci.’ 

Awdwr  y cyfrolau  hyn  ydoedd  Morgan  Williams,  curad  Caer- 
fyrddin  ;*  ac  y maent  yn  4 Dedicated  to  the  Right  Reverend  Samuel 
Horsley,  LL.D.  F.R.S.  Lord  Bishop  of  St.  David’s/ 

35.  4 A Welsh  Freeholder’s  Letter  to  the  Bishop  of  St.  David’s, 
on  his  Carmarthen  Charge. 

Carmarthen.  1791/ 


[Gwedi  hyny  Ebrwyad  Baefil,  gwydd  Benfro  ; awdwr  y Collectanea. \ 


1792] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


663 


[Awdwr  y Llythyrau  hyn  at  yr  Esgob  Horsley  ydoedd  Dafydd  Jones, 
cynghorwr  o’r  gyfraith,  yr  hwn  a anwyd  yn  Llanymddyfri  yn  1765,  ac  a fu 
farw  yn  1816.  Derbyniodd  elfenau  ei  ddysg  ym  Mhencader,  sir  Gaerfyrddin, 
yn  Abergefni,  ac  wedi  hyny  yn  Atbrofa  Homerton,  Llundain.  Bu  am  beth 
amser  yn  fyfyriwr,  ac  wedi  hyny  yn  athraw,  yn  yr  Atbrofa  Henadurol  yn 
Hackney.  Pan  yr  ymadawodd  oddi yno,  cymmerodd  of al g weinidogol  cynnulleidf a 
o Undodiaid  yn  Birmingham,  lie,  wedi  aros  blwyddyn  neu  ddwy,  y pender- 
fynodd  newid  ei  alwedigaetb,  ac  ymgymmerodd  â’r  gyfraitb.  Yng  ngbylch  y 
fl.  1794,  aetb  yn  aelod  o Gyfreitbdy  Lincoln,  yn  Llundain,  ac  o Goleg  Cams, 
Caergrawnt.  Gwedi  gorpben  ei  fyfyrion  cyfreitbiol,  ymarferodd  â galwad 
cynghorwr  o’r  gyfraitb  yn  Llundain,  ac  ar  gylchdeithiau  Rhydychain  a Deheu- 
bartb  am  lawer  o flynyddoedd.  Heb  law  ei  Lytbyrau  at  Esgob  Ty  Ddewi, 
ac  Amddiffyniad  o bonynt,  cyhoeddodd—4  Thoughts  on  the  Riots  at  Birming- 
ham,’ 1791 ; ‘Strictures  on  a Pamphlet  entitled  Thoughts  on  the  late  Riots  at 
Birmingham,’  1791  ; a ‘Reasons  for  Unitarianism.’*] 

36.  % * Collection  of  Welsh.  Tours. 

Chester  and  London.  1791.’ 

Yr  oedd  y * Tours  ’ hyn  i Wynedd,  Deheubarth,  a sir  Fynwy,  yn 
gyfrol  drwchus. 

37.  [‘  Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  1791.* 

Llythyr  Cymmanfay  Bedyddwyr  a gynnaliwyd  yn  Abertawy  5m  1791,  ydyvr. 
Cynnwysa  8 tudalen  Splyg  by  chan  ; ac  argraffwyd  ef  yng  Nghaerfyrddin  gan 
loan  Daniel,  fel  yr  ymddengys  wrth  yr  argraffeb  ar  ei  ddiwedd.] 

38.  [‘  Cyfaill  y Cymru,  sef  Englynion,  Cywyddau,  â Chaniadan 
newyddion;  ar  amrwy  Desdynau,  a Mesyrau,  Y Rhan  Gyntaf.  Gan 
Iolo  ap  Iorwerth  Gwilym,  o Ben  y Lan,  gerllaw’r  Bontfaen,  ym 
Morganwg. 

Argraphwyd  dros  yr  Awdwr,  1791.’  16plyg. 

Ni  chrybwyllir  ym  mha  le  na  chan  bwy  y cafodd  y 1 Cyfaill  ’ ei  argraffu.  Yr 
‘Iolo  ap  Iorwerth  Gwilym  ’ hwn,  neu  ‘ Edward  William,’  fel  y geilw  ef  ei  hun 
ar  ddiwedd  y rhagymadrodd,  a adwaenir  yn  fwy  cyffredin  wrth  yr  enw  Iolo 
Eardd  Glas.} 


1792. 

1.  * Myfyrdodan  diweddaf  y Parch.  Mr.  Baxter  ar  Farwolaeth  : 
Yn  dangos  I.  Pa  beth  sydd  yn  Fuddiôl  ac  yn  Ddymunol  yn  y Bywyd 
hwn.  11.  Y Rhesymmoldeb  a’r  Angenrheidrwydd  o Gredu,  fod 
eneidiau’r  Duwiolion,  pan  ymadawont  a’r  bywyd  hwn  yn  myned  at 
Grist,  hi.  Pa  beth  yw  Ymddattod  a bod  gyda  Christ,  iv.  Pa  ham 
y mae  yn  llawer  gwell  i fod  gyda  Christ,  y.  Yr  Awdwr  yn  hiraetbu 
am  gael  ei  wneud  yn  foddlon  i ymddattod  a bod  gyda  Christ.  A 
dalfyrwyd  gan  Benjamin  Ffosset,  A.M.  Ac  a gyfieithwyd  o’r  ail 
Argraphiad  yn  Saesonaeg,  Gan  William  Thomas,  Gweinidog  yr 
Efengyl,  yn  y Bala. 

* Gweler  Williams’s  Eminent  Wd&hnen. 


664  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1792 

Trefecca:  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,xcii.  (Pris  chwe’ 
Cheiniog.)  ’ 

William  Thomas  ydoedd  fab  i rieni  cyfrifol  o amaethwyr.  Yr 
oedd  ei  dad  yn  enedigol  o si?  Forganwg,  a’i  fam  o sir  Gaerfyrddin. 
Bn  farw  ei  dad  cyn  i’r  bacbgen  gyrhaedd  ei  ddenddeg  mlwydd  oed,  a 
symmndodd  ei  fam  i’w  cbymmydogaeth  ei  hnn.  Rhoddodd  iddo 
addysg  Seisonig  dda;  aeth  ef  i Lnndain,  lie  yr  oedd  ganddo  bertbynasan 
mewn  sefyllfa  gyfrifol,  a cbafodd  le  gyda  masnacbwr  yn  Long  Acre, 
lie  y bn  rai  blynyddan  mewn  parcb  mawr.  Yr  oedd  y pryd  byny  yn 
ddyn  ieuanc  moesol  a difrifol,  ond  yn  bollol  ddyeitbr  i grefydd.  Pan 
yr  oedd  o ddentn  23  oed,  cafodd  dwymyn  drom,  ag  oedd  y pryd 
byny  yn  ffynn  yn  Llundain  ; ac  wedi  ei  adfern  yn  ddigonol,  efe  a 
symmndodd  at  ei  fam  i ymyl  Llanymddyfri.  Yr  oedd  adfywiad 
crefyddol  y pryd  byny  mewn  amryw  o gynnnlleidfaoedd  yr  Ymneill- 
dnwyr.  Eglwyswraig  selog  oedd  ei  fam ; ond  bndwyd  ef  gan  gyw- 
reinrwydd  i Grng  y Bar,  lie  oedd  y pryd  hyny  dan  weinidogaetb  nn 
Isaac  Price  ; a tban  y bregetb  bòno  o eiddo  y gweinidog  bwnw  yr 
argyboeddwyd  ef.  Ymnnodd  yn  fnan  â’r  eglwys  bòno ; ac  ym  mben 
rbyw  amser  wedyn  decbrenodd  bregetbn.  Tybiai  ei  bnn  yn  rby 
ben  i drenlio  yr  amser  arferol  mewn  coleg;  ond  trenliodd  ddwy 
flynedd  yn  efrydn  yn  Atbrofa  Ymneilldnol  Abergafenni,  o dan  y Dr. 
Davies.  Oddi  yno  ordeiniwyd  ef  yng  ngbapel  Hanofer,*  ger  y dref 
bòno  ; ac  ym  mben  ycbydig  flynyddan  wedyn,  efe  a symmndodd  i’r 
Bala,  lie  y bn  yn  llafnrio  dros  21  o flynyddan.  Tra  y bn  yno,  cy- 
boeddodd  amryw  fân  lyfran,  a gwnaeth  yn  dda  o bonynt,  yn  enwedig 
gwaitb  y Dr.  Owen,  1 Angen  i Angen.’  Ond  y gwaith  mwyaf  a 
gymmerodd  arno  ydoedd  ‘ Esboniad  y Dr.  Gnyse  ar  y Testament 
Newydd.’  Yn  Nbrefecca  y byddai  yn  argraffu  ei  boll  lyfran,  fel  ag 
yr  oedd  y rban  fwyaf  o Ymneilldnwyr  y rbanan  canolbarthig  o’r 
Dywysogaetb  ; ac  yno  y decbrenwyd  argrafln  ‘ Gnyse.’  Byddai  Mr. 
Thomas  yn  prynn  y papyr  ei  bnn,  ac  yn  ei  anfon  i Drefecca.  Llawer 
o draffertb  a gafodd  gydag  argraffwyr  Trefecca.  Byddai  yn  metbn 
cael  y rbanan  allan  mewn  pryd ; ac  anfonai  ei  fab  (John)  o’r  Bala  i 
Drefecca  i ymofyn  y rbanan,  a’n  clndo  yn  bwn,  ar  gaseg  fecban,  i’r 
prif  ddosbartbwyr  ar  byd  y wlad  : ac  wedi  ei  fyned  yno  at  yr  amser 
addawedig,  ni  byddai  y rbanan  yn  barod,  yr  byn  a orfyddai  i’r  bacbgen 
aros  wytbnosan  yn  Nbrefecca,  er  mawr  angbyflensdra  a cbolled. 
O’r  diwedd  bbnodd  arnynt,  a symmndwyd  ei  argrafln  at  John 
Evans,  Caerfyrddin ; ac  wedi  byny  at  Mr.  Sannderson,  Bala.  Yr 
oedd  wytb  rban  heb  en  parotoi  pan  fn  farw  Mr.  Tbomas,  y rbai  y 
cafodd  ei  fab  gan  y Parcb.  Ebenezer  Jones,  o Bont  y Pwl,  en  cwbl- 
ban.  Darfn  i’r  maitb  flynyddan  ag  y bn  yr  Esboniad  bwn  yn  dyfod 
trwy  y wasg,  beri  angbyflensdra  a cholledion  trymion.  Yr  oedd 
1,800  yn  ei  dderbyn  yn  y dechrenad ; yr  oedd  cynnnlleidfa  Hen- 
llan,  sir  Gaerfyrddin,  yn  derbyn  102  ei  bnn ; ond  cyn  y diwedd  nid 
oedd  mwy  nag  800  yn  ei  dderbyn  trwy  yr  boll  Dywysogaeth,  yr 
hyn  a wnai  fod  mil  o bono  yn  anorpbenol  ar  byd  y wlad.  Collodd 


* [Llanofer,  neu  Eyd  y Meirch,  mae  yn  debyg.] 


1792] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


665 


Mr.  Thomas  300p.  ar  yr  anturiaeth.*  Ystyrid  Mr.  Thomas  yn 
bregethwr  da,  a gwir  awyddus  i wneyd  daioni  trwy  ei  bregethau  a’i 
gyhoeddiadau.  Bu  farw  yn  y Bala  ym  Mai,  1809,  a bnasai  yn  60 
mlwydd  oed  yr  Awst  canlynol,  ac  felly,  rhaid  oedd  ei  eni  yn  Awst, 

1749. f 

2.  ‘ Cyngor  difrifol  i nn  ar  ol  bod  yn  glaf,  mewn  llythyr  oddiwrth 
Weinidog  at  nn  o’i  blwyfohon.  Gan  Edmund  Gibson  (esgob 
Llundain,  fel  y tybir.) 

Llundain.’ 

3.  ‘ Hanes  Troedigaeth  y Wraig  o Samaria:  yn  dangos,  Natur 
gwir  Argyhoeddiad  a Dychweliad  Pechadnr  at  Duw : Gyd  ag  Effaith 
Dwyfol  Ddatguddiad  o’r  Gwaredwr,  ar  Eucheddan  y Gwaredigion. 
Wedi  ei  osod  allan  mewn  Pregeth  ar  loan  4.  29.  Gan  y Parch. 
Ralph  Erscin,  A.M.  Gynt  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Dunffermlin, 
Scotland. 

Machynlleth:  Argraphwydgan  Titus  Evans.  M^c^xon.’  60  tudal- 
en  12plyg. 

4.  ‘ Dydd  olaf  y Credadyn  ei  Ddydd  goreu,  &c.  Gan  y Parch. 
Thomas  Brooks. 

Machynlleth : Argraphwyd  gan  Titus  Evans. 

5.  * Gwledd  i’r  Eglwys,  neu  ddeuddeg  Pregeth  ar  Gân  Solomon. 
Gan  y Parch.  W.  Romaine,  M.A.  yn  Llundain.  A gymreigiwyd 
gan  Thomas  Jones,  Curad  Creaton,  yn  sir  Northampton. 

Machynlleth:  Argraphwyd  gan  Titus  Evans,  m,dcc,xcii.  (Pris 
Is.  9d. — neu  13  am  guni.)  * 

6.  ‘ Undeb  Crefyddol,  Neu  Rybudd  yn  erbyn  Schism.  Tn  dangos 

* Cyhoeddodd  hefyd  yn  y ganrif  bresennol,  * Cyfarwyddiadau  mewn  Geo- 
graphy ; neu  Ddrych  y Byd  yn  GyiFredinol,  Mewn  dull  o Holiad  ac  Attebiad  ; 
a Sylwnodau,  yn  dangos  amry  w ddull  o Lywodraeth  a threfn  y byd  ; hyd  a 
lied  Teyrnasoedd  Ehang  a Bycbain,  a rhifedi  eu  Trigoiion,  eu  hamrywiol  fath  o 
Grefyddau,  eu  Hanifeiliaid  gwylltion  a dofion,  eu  Marsiandiaeth,  eu  Llaw-waith 
a’u  Talentau  : Cynnyrch  a Ffrwythau  Coed  mwyaf  tyfadwy  y’mhob  Gwlad  ; 
Moroedd,  Llynoedd,  Afonydd,  a Mynyddoedd,  &c.  Ynghyd  â cbyfarwyddiad 
pa  fodd  i gael  y Lleoedd  hyn  ar  y Map  neu’r  Glôb.  Gwedi  ei  Gasglu  a’i  Gyf- 
ieithu  allan  o’r  ailfed  argraffiad  ar  bymtheg  o waith  Lenglet  du  Fresnoy,  C. 
Smith,  ac  amry w Geograph wýr  enwog  ereill.  Gan  William  Thomas,  Bala. 
Caerlleon  : Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones.  1805.’  Y mae  yn  tua  225  o dudalen- 
au  12plyg. 

1 Tystiolaeth  ei  fab,  J.  Thomas,  gynt  o Lyn  Ebwy,  sir  Fynwy,  a Llythyr 
ei  ferch,  Mrs.  Mary  Johns,  gweddw  y diweddar  Barch.  David  Johns,  Cenadwr 
ym  Madagascar. 


Gwel  rhif  9. 


666  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1792 

ei  Anghyfreithlondeb  wrth  reswm  a’r  ysgrythyr,  a bam  'yr  hen  dadau 
yn  y brif  Eglwys.  Gan  Weinidog  o Eglwys  Loegr. 

Gwrecsam,  Argraphwyd  gan  T.  Marsh.’ 

7.  ‘The  Heroic  Elegies  and  other  Pieces  of  Llywarch  Hen, 
Prince  of  the  Cumbrian  Britons : With  a Literal  Translation,  by 
William  Owen.  Y Gwir  yn  erbyn  y Byd. 

London  : Printed  for  J.  Owen,  Ho.  168,  Piccadilly,  and  E.  Williams, 
Strand,  m dcc  xcii.’  [8vo.] 

Evan  Williams,  cyhoeddwr  llyfrau  yn  Llundain,  ydoedd  fab  i 
Dafydd  Williams,  o Swydd  y Ffynnon,  ym  mhhvyf  Lledrod,  yn  sir 
Aberteifi,  a’r  hwn  a arferai  bregethu  gyda’r  Methodistiaid  Calfinaidd, 
ac  a adwaenid  wrth  yr  enw  Dafydd  y Gof.  Cafodd  y meibion  ddysg- 
eidiaeth  dda  o dan  y nodedig  Edward  Bichard,  Ystrad  Meurig.  Yr 
ydys  yn  ddyledus  i E.  a T.  Williams  am  ddwyn  allan  lawer  o lyfran 
o bwys  i’r  Cymry,  trwy  yr  hyn  y collasant  lawer  o arian,  yn  enwedig 
trwy  Eiriadur  mawr  y Dr.  Owen  Pughe ; i’r  hwn  y bu  yn  rhaid  bwrw 
llythyrenau  newyddion,  o blegid  yr  hyn  yr  oedwyd  ei  werthiant  yn 
fawr ; ac  hefyd  yn  nygiad  allan  y ‘ Cambria  Depicta,’  gan  E.  Pugh, 
yn  4plyg,  gyda  71  o luniau  lliwiedig,  yn  1816.  Bu  E.  Williams  dros 
ddeugain  mlynedd  yn  llyfrwerthydd  a chyhoeddydd  Cymreig  yn  y 
Strand ; ac  am  bymtheg  mlynedd  ar  hugain  yn  aelod  gweithgar  o 
bwyllgor  yr  Ysgol  Bad  Gymreig.  Bu  Evan  Williams  farw  yn 
Heol  Penton,  Llundain,  Medi,  1835,  yn  86  oed.  Ei  wraig,  Prances, 
merch  hynaf  Bobert  Heat,  Ysw.,  o Saltross,  yn  sir  Wilts,  a fu 
farw  yn  1814,  yn  52  oed.  T.  Williams  [ei  frawd]  oedd  cyhoedd- 
ydd  cyntaf  yr  Evangelical  Magazine ; a bu  mewn  cyssylltiad 
ag  ef  fel  argraffydd  a chyhoeddydd  yn  Llundain,  dros  gryn  amser. 

8.  ‘ Annogaethau  Efangylaidd,  i Sancteiddrwydd  Bywyd ; Mewn 
Annerch  at  Waredigion  yr  Arglwydd  o bob  Enw : A dalfyrwyd 
Allan  o Waith  y Parchedig  Mr.  Fflafel.  Gan  W.  Mason. 

Machynlleth:  Argraphwyd  gan  Titus  Evans.  M,DCC,XCII.’ 

Y mae  yn  gydiol  â hwn,  ac  fel  attodiad  iddo, — 

‘Dydd  olaf  y Credadyn  ei  Ddydd  Goreu : Wedi  ei  brofi  mewn 
Pregeth  a Bregethwyd  mewn  Angladd  neu  Gladdedigaeth  yn 
Llundain.  Gan  y Parchedig  Thomas  Brooks,  Gweinidog  yr 
Efengyl.’* 

9.  ‘ Athrawiaeth  Bedyddiadau  -Wedi  ei  hadferu  oddiwrth  ei  Llygr- 
edigaethau  cynnar  a diweddar,  a’i  hadnewyddu  i’r  Iachus  brif  ber- 
ffeithrwydd,  yn  ol  gair  y Gwirionedd,  sylwedd  ffydd,  a natur 


Gw#l  rhif  5. 


1792] 


LLYFRYDDIAETH  Y OYMEY. 


667 


Teyrnas  Crist.  Gan  Wm.  Dell,  gweinidog  yr  efengyl,  ao  Athraw 
Confil  a Chaius,  dwy  o’r  prif  ysgolion  yng  Hghambridge. 

Caerfyrddin,  Argraplrwyd  gan  Jolin  Daniel/  . 

10.  ‘ Gomcliwyliaetli  Crist : neu  Ragoriaeth  yr  Efengyl : sef 
pregeth  y Dr.  Play  fere.  Wedi  ei  Chymreigio  gan  y Parchedig 
Peter  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  yn  Heol  y Brenin. 
M,DCC,XCII.* 

Thomas  Playfeee  ydoedd  frodor  o Gaint,  ac  a gafodd  ei  ddysgeid- 
iaetli  yng  Hghaergrawnt.  Yn  1596  efe  a wnaed  yn  Broffesor 
Margaret.  Yr  oeddid  yn  ei  ystyried  yn  ysgolor  Lladin  enwog  iawn. 
Efe  a ymgorfforodd  yn  aelod  yn  Rhydy chain,  ac  a wnaed  yn  LL.D. 
yno  Gorph.  9,  1596.  Bn  farw  yn  Ionawr  nen  Chwefror,  1608,  a 
chladdwyd  ef  yn  eglwys  St.  Botolph,  Caergrawnt.* 

11.  ‘ Coron  Gogoniant  tra’gwyddol  i’w  dewis  o flaen  boll  olnd  y 
byd  hẁn.  Pregeth  Angladd,  a bregethwyd  ar  farwolaethy  diweddar 
wir  anrhydeddns  a pharchns  Arglwyddes  Selina,  Iarlles  o Hunting- 
don ; ac  a bregethwyd  o flaen  yr  Eglwys  yn  Heol- J ewin,  yn  Llundain. 
Ar  ddyfld  Snl,  Gorphenaf  y 17.  1791.  Gan  y Parchedig  T. 
Priestley,  gweinidog  y ddywededig  eglwys,  ac  awdwr  yr  efengyl- 
aidd  Eeibl  Teuluaidd.  A gyhoeddwyd  ar  ddymuniad,  ac  a gyfieith- 
wyd  gan  Edward  Barns. 

Machynlleth : Argraphwyd,  ac  ar  werth  gan  Titns  Evans.* 

Theophilus  Peiestley  ydoedd  frawd  i’r  Dr.  Joseph  Priestley,  yr 
enwog  Undodydd,  ac  yn  weinidog  ymneillduol  Presbyteraidd  fel 
yntau ; ond  yn  hollol  wahanol  ei  olygiadan  i’w  frawd  ar  Berson  a 
Marwolaeth  Crist,  yn  ‘ efengylaidd.’  Wedi  ei  farwolaeth  ef,  syrth- 
iodd  y gynnulleidfa  yn  Heol  Jewin,  trwy  ddylanwad  ei  olyddion,  i’r 
nn  cyfeiliornadan  ag  ereill  o’r  corff  hwnw,  yr  hyn  a wywodd  y gyn- 
nulleidfa agos  i ddiddymdra ; a darfu  i’r  rhelyw  o’r  ymddiriedolwyr 
werthu  y capel  i’r  W esleyaid  Seisoneg  rai  blynyddau  yn  ol,  y rhai  a’i 
helaethasant  gryn  lawer. 

12.  ‘Hanes  Eerr  o Eywyd  Howell  Harris,  Yscwier;  a dynwyd 
allan  o’i  Ysgrifeniadau  ef  ei  hun.  At  ba  un  y chwanegwyd  Cryno- 
deb  byrr  o’i  Lythyrau  o’r  Flwyddyn  1788,  hyd  y FI.  1772. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y flwyddyn  M,DCC,XCII.  (Pris  Swllt.)  9 
[12plyg : 218  tudalen.] 

Y mae  i hwn  'Elegy'  (=Marwnad)  i Howel  Harris,  gan  ‘Jane  Cave/ 
yr  hon  oedd  yn  un  o ‘ deulu  Trefecca,’  yr  hon  ydoedd  yn  ferch  i John 
Cave,  awdwr  y llyfr  canlynol : — ‘ An  Epistle  to  the  Inhabitants  of 

* Wood’»  Athm.  Oxen.  vol.  i.  p.  776. 


668 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY- 


[1792 


Gillingham,  in  tlie  Connty  of  Dorset,  wherein  is  a Looking-glass  for  the* 
faithfull  to  Shew  whether  their  names  were  written  in  the  Lamb’s 
Book  of  Life,  before  the  Foundation  of  the  World  : With  a Variety 
of  . . typical  of  Jesu’s  Blood : Never  before  Published..  By 

John  Cave,  Glover  of  Brecon.  Wherein  are  Instructions  for  the 
Ignorant:  Milk  for  Babes,  Stronger  Meat  for  Young  Men  and 
Fathers : and  a Death  warrant  for  the  formal  proffesor  and  careless 
Sinner.  Begun  Nov.  19th.  1752  in  Gillingham  my  Native  Town, 
owing  to  a hot  persecution  for  receiving  Ministers  to  my  house  and 
finished  lately  in  Brecon.  And  has  been  much  approved  of  by  many 
Eminent  Divines  who  for  several  years  have  frequented  my  house 
there.  Brecon  Printed  for  the  Author  by  E.  Evans.  1781.  (Price 
two  Shillings  an  Sixpence}.*  Ymddengys  y daeth  yr  awdwr  i 
Aberhonddu,  ac  a sefydlodd  mewn  masnach  fel  menygwr.  Pan 
oedd  yno,  efe  a gafodd  le  fel  cyllidydd,  ae  a sefydlodd  yn 
Nhalgarth,  lie  yn  fuan  y dyehwelwyd  ef  dan  weinidogaeth  Howel 
Harris.  Efe  a briododd,  ac  a roddodd  i fyny  y gyllidiaeth,  ao 
ail  sefydlodd  yn  y gorchwyl  y dygwyd  ef  i fyny  iddo  yn  Gillingham  \ 
ond  o blegid  ei  fod  yn  ddyn  crefyddol,  ac  yn  derbyn  y pregethwyr 
Methodistaidd,  efe  a erlidiwyd  oddi  yno,  ac  a ymsefy diodd  eilwaith 
yn  Aberhonddu.* 

13.  ‘ Tafol  Gywir  i bwyso  Sosiniaeth : neu  Atteb  i Lyfr  a gy- 
hoeddwyd  yn  ddiweddar,  dan  yr  enw  Appel  at  Broffeswyr  difrifol,. 
Ac.  Gan  y Parchedig  Peter  Williams,  gynt  Curad  Eglwys 
Gymmun. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Daniel,  yn  Heol-y-Farchnad. 
M,DCC,XCII.’ 

14.  1 Coffadwriaeth  o Farwolaeth  Mr.  Josiah  Evans.  Gan  George 
Bees. 

Trefecca ; Argraphwyd,  m,dcc,xcii.’ 

15.  ‘ Dirgelwch  Duwioldeb : neu  Athrawiaeth  y Drindod : wedi  ei 
datguddio  mewn  dull  eglur  a chynnefin,  i’r  Diben  o wneuthur 
Egwyddorion  Crefydd  Crist  yn  hyfryd,  ae  yn  flasus,  i bob  Enaid 
duwiol,  yn  ddirgel  ac  ar  gyhoedd.  Gan  y Parchedig  Peter 
Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel  yn  Heol-y-Brenin. 
M.DCC,XCII.’ 

16.  ‘ Ymddiddanion  rhwng  Methodist  Uniawn gred  ac  un  camsyn- 
iol.  Y trydydd  argraphiad.f 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel.  M,DCC.xcnf 

* Llythyr  J.  Joseph,  Yswain. 

+ Gwel  rhif  12,  d.f.  1750. 


1792] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


669 


Ymddengys  mai  gwaith  y Parch.  D.  Rowlands,  Llangeitho,  yw  y 
llyfr  uchod,  yr  hwn  sydd  yn  llyfran  o ychydig  ddalenau. 

17.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa  yn  y flwyddyn  1792. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.’ 

18.  ■ Coffadwriaeth  o farwolaeth  y Parch.  David  Jones,  Dol-goch, 
gweinidog  yr  efengyl,  gynt  o Bont-y-pool,  ac  yn  ddiweddar  o Eglwys- 
y-Graig,  Castellnewydd  yn  Emlyn.  Yr  hwn  a hnnodd  gyda’i  Dadan, 
Ionawr  24,  1792,  yn  51  Mlwydd  o’i  Oed.  A gyfansoddwyd  yn  Paris, 
Efrainc.  Gan  y Parchedig  Morgan  Rees.  Yr  ail  argraphiad.  At 
ba  nn  y ehwanegwyd  ychydig  o Bennillion  ar  yr  un  achos,  gan  Mr. 
Joseph  James,  sir  Benfro. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y Elwyddyn  m,dcc,xcii.  Pris  Ceiniog., 

Y Morgan  Rees  uchod  oedd  golygydd  y ‘ Cylchgrawn.’ 

19.  * Coffadwriaeth  o farwolaeth  y Parchedig  Mr.  David  Jones  o’r 
Ddol-goch,  yn  sir  Aberteifi.  Yr  hwn  a fu  yn  Weinidog  ffyddlon  yr 
Efengyl  yn  Pen-y-Garn,  wrth  Bont-y-Pŵl,  yn  Sir  Fynwe,  nes  cael 
ei  symmud  trwy  Drefn  Rhagluniaeth  i’r  Graig,  yng  Nghastell- 
Newydd,  yn  sir  Aberteifi ; lie  y bu  ef  yn  llafurus  a llwyddiannus,  yn 
cyd-gynnal  y Weinidogaeth  gyd  a’r  Parchedig  Erawd  Mr.  John 
Richards,  ne’s  cael  ei  drosglwyddo  gan  Angau  i Eyd  arall,  er  colled 
i Sion,  ac  Ynnill  iddo  ei  hun,  Ionawr  24,  yn  51  oed,  yn  y Flwyddyn 
1792.  A gyfansoddwyd  gan  Dafydd  William. 

Caerfyrddin:  I.  Daniel,  Heol  y Brenin.’ 

20.  ‘ Galarnad  er  Coffadwriaeth  am  y Parchedig  Mr.  David 
Jones,  o’r  Ddol-goch,  yn  sir  Aberteifi.  Yr  hwn  a ymadawodd  â’r 
byd  hwn  mewn  tawelwch,  Ionawr  24,  1792,  yn  52  oed.  Gan 
Maurice  Jones. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Daniel.’ 

Gweinidog  y Bedyddwyr  ydoedd  Mr.  Dafydd  Jones  ; ac  ymddeng- 
ys  ei  fod  yn  barchus  iawn  gan  ei  frodyr  ; canys  dyma  dri  gweinidog 
yn  cyfansoddi  galarnadau  am  dano.  Yr  olaf  oedd  frodor  o Lan- 
gollen,  ac  yn  weinidog  ym  Merthyr  Tydfil  y rhan  olaf  o’i  oes. 

21.  * The  History  of  the  Boroughs  of  Great  Britain. 

London,  1792,’  3 vols.  8vo. 

22.  ‘ Carnarvonshire.  A Sketch  of  its  History,  Antiquities, 
Mountains,  and  Productions. 

London,  mdccxcii.’ 


670  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1792 

Awdwr  y llyfr  hwn  ydoedd  y Parch.  Nicholas  Owen,  Person 
Bottwnog  a Mellteyrn,  yn  Lleyn,  yn  y sir  uchod.* 

23.  ‘ Observations  on  the  Eiver  Wye,  and  several  parts  of  South 
Wales,  &c.  Pelative  to  Picturesque  Beauty.  1792.’ 

24.  1 Cyflafan  y Beirdd : gan  Eobert  Williams  o Eifionydd. 
Y Gwir  yn  erbyn  y Byd. 

Yn  Llundain  y cyhoedded,  ac  ar  werth  gan  yr  Awdur ; gwerth 
6«.  [8plyg.] 

[Ni  chynnwys  ond  8 tudalen.  Nid  oea  dyddiad  wrth  y gwaith  ; ond  y 
dywedir  mewn  nodyn  ar  waelod  y tudalen  cyntaf  o gorff  yr  Awdl : — ‘ Testyn  i 
Eisteddfod  Dinbych,  B.A.  1792,  gan  Gymdeithas  y Gwyneddigion.  I’r  Awdl 
hon  y barnwyd  yr  Ariandlws.’  Y mae  yn  dra  chyffelyb  gan  byny  mai  yn  y 
flwyddyn  bon  yr  ymddangosodd.  Yr  Awdwr  ydoedd  Robert  ab  Gwilym 
Ddit,  yr  bwn  a aned  yn  1767,  ac  a fu  farw  yn  1850.  Ni  cbeir  mo’r  awdl  bon 
yng  ngwaitb  y bardd,  a elwir  ‘Gardd  Eifion,’  Dolgellau,  12plyg,  1841.] 

25.  * Appel  at  Broffeswju*  Difrifol  a Diduedd  Cristianogrwydd ; 
ar  y pynciau  canlynol ; sef,  i.  Yr  ymarfer  o reswm  mewn  pethau 
crefyddol.  n.  Gallu  dyn  i wneuthur  ewyllys  Duw.  ill.  Pechod 
gwreiddiol.  iv.  Etholedigaeth  a Gwrthodedigaeth.  v.  Duwdod 
Crist,  vi.  Cymmod  am  bechod  trwy  farwolaeth  Crist.  Yn  Saes- 
naeg  Gan  J.  Priestley,  LL.D.  &c.’f 

26.  ‘ Y Catecism ; hynny  yw,  Athrawiaeth  i’w  dysgu  gan  bob  un 
cyn  ei  ddwyn  i’w  Gonffirmio  gan  yr  Esgob,  gyda  Thestunau  Ys- 
grythyrol,  perthynol  i hynny.  Yr  ail  argraphiad. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-Farchnad. 
M,DCC,XCn.’ 

27.  ‘Ymborthar  Ddydd-ympryd : neu  Ychydig  o Eesymmau 
prydlawn  tu  a g at  wasanaeth  y Bobl  ddaionus  hynny  ag  sydd  yn 
credu  ym  mhriodoldeb  ac  effaith  Ymprydiau  Cyhoedd.  Gan 
William  Eichards,  M.A.  Aelod  o Gymdeithas  yn  Pensylfania  tu 
ag  at  Annog  yn  y Blaen  Ddiddymmiad  Caethiwed.  Argraphwyd 
tros  y Cymry  uniaith.* 

28.  ‘Farther  Observations,  on  the  Discovery  of  America,  by 
Prince  Madog  ab  Owen  Gwynedd,  about  the  Year  1170.  Contain- 
ing the  Account  given  by  General  Bowles  of  the  Creek  or  Cherokee 
Indians,  lately  in  London,  and  by  several  others,  of  a Welsh  Tribe 
or  Tribes  of  Indians,  now  living  in  the  Western  parts  of  North 
America.  By  John  Williams,  L.L.D. 

* Gwel  rhif  15,  d.f.  1777. 

t Gwel  rhif  12.  I hwn  y mae  hwnw  yn  atebiad.  Cafodd  bwn  befyd  ei  ail 
argraffu  ym  Merthyr  Tydfil,  yn  1812. 


1792]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  671 

London : Printed  by  J.  Brown,  at  tbe  Printing-Office,  Fair 
Street,  Horsley-Down,  and  Sold  by  White  and  Sons,  Fleet  Street, 
J.  Johnson,  St.  Paul’s  Church  Yard;  E.  and  T.  Williams,  No.  13. 
Strand;  Owen,  No.  168,  Piccadilly;  J.  Boss,  Carmarthen,  and 
Eddowes,  Shrewsbury.  m,dcc,xcii.’* 

29.  ‘ Marwnad  Dafydd  Harries,  o Langwm,  o blwyf  Llanbedr, 
yn  Sir  Benfro ; Yr  hwn  a ymadawodd  a’r  Byd  hwn  yn  Flwyddyn 
1792.  Q-an  Thomas  Dafydd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  J.  Daniel,  yn  Heol- 
y-Farchnad  isaf.’ 

30.  ‘ Ychydig  Eiriau  ar  Ddull  Marwnad  i Mr.  David  Morris, 
Gweinidog  yr  Efengyl,  o Blwyf  Troed-yr-aur ; Yr  hwn  a hunodd 
yr  16oFisMedi  1791.  A gyfansoddwyd  gan,  Mary  Howlands, 
o Blwyf  Penbryn. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol-Awst,  M,  Deepen.’ 

[Prydyddes  yn  ol  braint  a defod  urdd  Elis  y Cylchwr  ydoedd  Mari  Rolant  ; 
ac  nid  oes  hanes  iddi  gynnyg  gwasanaethu  ei  chydwladwyr  trwy  gyfrwng  y 
wasg,  ond  y tro  hwn  yn  unig.  Ni  welodd  yr  ysgrifenydd  mo’r  farwnad  hon  ; 
ond  clywodd  un  a adwaenai  yr  awdures,  yn  adrodd  rhanau  o honi,  flynyddoedd 
maith  yn  ol  ; eithr  y cyfan,  braidd,  y mae  yn  ei  gofiaw  o honi  ac  am  dani  ydy w, 
bod  y geiriau  hon  a trwm  yn  cael  eu  harferyd  i gyfodli  mewn  rhyw  gongl  neu 
gilydd  o honi.  Yr  oedd  Mari  Rolant  yn  gymmy doges  i Dafydd  Morris,  yn 
ddysgybles  iddo,  yn  fawr  ei  pharch  o hono,  ac  yn  ddwys  ei  galar  ar  ei  ol : ond 
ychydig  oedd  yr  hen  ferch  wledig  hon  yn  ei  feddwl,  ei  bod,  wrth  lunio  ei  llinellau 
diaddurn,  yn  palmantu  y ffordd  i gael  tragywyddoli  ei  henw  yn  Llyfrydd - 
iaeth  y Cymry  /] 

31.  if  ‘ Llythyr  Cymmanfa  yr  Independiaid. 

Caerfyrddin. ’f 

32.  Ü ‘ Cri  Carcharorion  dan  farn  Marwolaeth,  &c.  Gan  D. 
Davies,  Castell  Hywel. 

Caerfyrddin.’f 

33.  if  ‘ Gweddill  Pabyddiaeth  . . . Cyfaill  i’r  Gwirionedd. 

Caerfyrddin. ’f 

84.  if  * Bhai  Pennillion  ar  Farwolaeth  Jos.  Jones.’ f 

35.  * King  & Government — a Discourse.  ByThos.  Davies, 
Bector  of  Coyty. 

Carmarthen.’  f 

36.  if  ‘Patterson’s  Books  of  Boads  in  England  and  Wales. 
1792. ’f 


* Gwel  rhif  7,  d.f.  1791. 
+ Ytgrif  Mr.  B.  Davies. 


672  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1792 

37.  1 Songs  of  the  Aboriginal  Bards  of  Britain.  By  George 
Bichards,  A.M.  Fellow  of  Oriel  College,  Oxford. 

Oxford:  Sold  by  J.  Cooke,  &c.  m dcc  xcii.’ 

38.  1 General  View  of  the  Life  and  Writings  of  the  Bev.  David 
Williams.  By  Captain  Morris.  1792.’  8vo. 

David  Williams  a anwyd  ger  Aberteifi,  yn  1738.  Cafodd  elfenau 
ei  ddysgeidiaetb  yn  y Coleg  Presbyteraidd  yngNghaerfyrddin,  gyda 
golwg  ar  fod  yn  weinidog  ym  mhlith  yr  enwad  bwnw.  Wedi  gadael 
y coleg,  efe  wasanaethodd  gynnulleidfa  yn  Frome,  yng  Ngwlad  yr 
Haf,  ac  wedi  hyny  cynnulleidfa  luosocach  yn  Ecseter;  ac  aetb  oddi  yno 
i Highgate,  lie  y dechreuodd  ar  ei  orcbwyl  fel  awdwr,  yn  1770,  pan 
nad  oedd  eto  ond  32  oed,  trwy  lytbyr  at  Garrick  y cbwareuydd. 
Canlynodd  byny  gan  un  neu  ddau  o weithiau  ereill,  pan  yn  1773,  wedi 
rboi  i fyny  ei  weinidogaeth,  yr  ymgymmerodd  â dysgu  ieuenctyd,  ac 
yr  ysgrifenodd  ar  ddysgeidiaeth.  Dywedir  iddo  hefyd  y pryd  hyn 
gofleidio  egwyddorion  anifyddiaeth  i ryw  fesur.  Ysgrifenodd  lawer 
o weithiau  poblogaidd  yn  yr  oes  hòno  ar  wladyddiaeth,  y rbai  a gyf- 
ieithwyd  i’r  Ffrancaeg.  Efe  ydoedd  sylfaenydd  y Drysorfa  Len- 
yddol,  i roddi  cynnortbwy  i awdwyr  mewn  cyfyngder,  yn  1789.  Bu 
farw  Mebefin  29,  1816,  yn  78  oed,  a chladdwyd  ef  yn  Eglwys  St. 
Ann,  Soho,  Llundain.*' 

39.  ‘A  Picturesque  Guide  to  the  Local  Beauties  of  Wales,  and 
the  Marches,  interspersed  with  the  most  interesting  Subjects  of 
Antiquity  in  that  Principality.  By  James  Baker.  Assisted  by 
Gentlemen  of  great  Scientific  Learning  and  Knowledge.  Yol.  i. 

London,  Printed  by  Griffiths  and  Horton,  &c.  m.dcc.xcii.’  [4to.] 

Dywedir  mai  y gyfrol  ucbod  yn  unig  a gyboeddwyd,  er,  y mae  yn 
debyg,  fod  gan  y rbif  24  y flwyddyn  bon  ryw  berthynas  â bwn. 

40.  ‘The  Fair  Pilgrim,  a Poem  translated  from  the  Welsh.’ 
12mo.  1792. 

Y cyfieithydd  ydoedd  Edward  Williams  flolo  Morganwg).  [Cyf- 
ieitbiad  o un  o ganiadau  Dafydd  ab  Gwilym  i Forfydd  ydyw. 

41.  ‘Letters  from  Simkin  the  Second  to  bis  Dear  Brother  in 
Wales,  containing  an  Humble  Description  of  the  Trial  of  Warren 
Hastings.  With  several  Letters  in  Answer  from  Simon,  Aunt 
Bridget,  and  Shenkin.  1792.’ 

Ebyw  fatb  o wawd  ar  y Cymry  ydyw,  a lied  drwsgl  hefyd. 


Cambrian  Register,  iii.  p.  529,  &c. 


1793] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


673 


42.  1 The  Practice  of  the  Great  Sessions  in  South  Wales.  By 
Bich.  Foley.  1792.’  8vo. 

43.  ‘ The  Voyage  of  Life.  By  D.  Lloyd.  1792.’  8vo. 

Yr  awdwr  ydoedd  hear  Llanbister,  yn  sir  Faesyfed.  Efe  a gy.- 
hoeddodd  hefyd  yr  unrhyw  yn  1812,  gyda’r  enw  chwanegol  o 
* Characteristics  of  Men,  Manners,  and  Sentiments.’ 

44.  * Letter  to  the  Bishop  of  Landaff,  containing  Bemarks  on 
his  Lordship’s  Charge  to  the  Clergy  of  Glamorgan.  1792.’ 

Yn  y Siars  uchod  darfu  i’r  esgob,  yr  enwog  Dr.  Eichard  Watson, 
yr  hwn  oedd  yn  rhyddfrydwr  penderfynol  yn  ei  syniadau  gwladol, 
dramgwyddo  yr  offeiriaid  yn  fawr  trwy  lefaru  yn  erbyn  y ‘ Test 
and  Corporation  Act,’  a chanmol  y Chwyldroad  yn  Ffrainc. 

45.  [‘Travels  of  Eev.  Thos.  Lloyd  Watkins,  Pennoyre.* 
2 vols.  8 vo. 

Yr  awdwr  ydoedd  dad  y diweddar  Mr.  Vaughan  Watkins,  A.S.,  Penaur, 
ger  Aberhonddu.] 

1793. 

1.  ‘ Athrawiaeth  y Drindod  mewn  Tair  Pregeth:  i.  Ar  Person 
Crist  yr  Immanuel,  ii.  Ar  Bersonoliaeth  a Duwdod  yr  Yspryd 
Gian.  hi.  Ar  Wahaniaethol  Bersonau  y Tad  y Mab  a’r  Yspryd 
Glân : Ynghyd  ag  Attebiad  i rai  Gwrthddadleuon.  0 Gasgliad  B . 
Jones. 

Machynlleth  : Argraphwyd  gan  Titus  Evans.  m,dcc,xiii.  [Pris 
chwecheiniog].’  [12plyg : 96  tudalen.] 

Benjamin  Jones  oedd  fab  i rieni  crefyddol,  aelodau  o’r  Eglwys 
Sefydledig,  ag  oedd  yn  anneddu  yn  Nhrecyrn  Fawr,  ym  mhlwyf 
Llanwinio,  sir  Gaerfyrddin,  lie  y ganwyd  ef  Medi  29,  1756.  Gan  y 
bwriedid  ef  yn  weinidog  i’r  eglwys  hòno,  dodwyd  ef  o dan  ofal 
dysgeidiol  offeiriad  Llanddewi  Felffre,  yn  sir  Benfro,  lie  y dangos- 
odd  alluoedd  cryfion  mewn  cynnyddu  ei  wybodaeth  ieithyddol,  a 
changenau  ereill.  Ond  ennillwyd  ei  feddwl  i ymuno  â’r  Ymneill- 
duwyr  yn  Henllan ; ac  wedi  dechreu  arferyd  ei  ddawn  yn  gyhoeddus, 
aeth  i Athrofa  Ymneillduol  Abergafenni,  dan  ofal  y Dr.  B.  Davies. 
Ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  ar  gynnulleidfa  o Ymneillduwyr  a gyf- 
arfyddent  ym  Mhant  y Creuddyn,  sir  Abertêifì,  Mai  25,  1779,  pan 
oedd  yn  23  oed.  Ym  mhen  tua  thair  blynedd  symmudodd  i Eos  y 
Meirch,  yn  sir  Fon;  ac  yn  1798  i Bwllheli,  lie  y treuliodd  weddill 
ei  oes.  Cyhoeddodd  draethawd  arall  yn  nechreu  y ganrif  hon  o’r 
enw  ‘ Ffynhonau  Iachawdwriaeth ; neu  Amddiffyniad  o Athraw- 
iaethau  Gras : sef,  byrr  Attebiad  i Lyfr  a elwir  Traethawd  ar 
Etholedigaeth  a Gwrthodedigaeth ; ac  Helaethder  y Prynedigaeth 
Crist’nogol.  Gan  B.  Jones,  Gweinidog  yr  Efengyl.  Pris  Swllt 


674  LLYFÜYDDIAETH  Y CYMRY.  [1793 

mewn  Papur  Glas.  Caernarfon : Argraphwyd  gan  T.  Roberts.’ 
* Caeaugwynion,  23d.  o Fawrth.  1805.’* 

2.  1 Sylwadau  ar  Draetbawd  a elwir  Undeb  Crefyddol,f  neu 
Rybudd  yn  erbyn  Schism,  &c.  Mewn  ffordd  o Lythyr  at  yr  awdwr 
o hono : Yn  dangos  Ddarfod  iddo,  yn  y Traethawd  hwnnw,  gon- 
demnio  amryw  Byngcian  o Athrawiaeth  a amddiffynnir  gan  y Bibl, 
a chan  Erthyglau  a Homiliau  Eglwys  Loegr ; ym  mha  nn  y mae  efe 
yn  proffesu  ei  fod  yn  Weinidog ; ynghyd  a phrawf  o’i  gam-farn  ary 
bobl  a elwir  Methodistiaid,  &c.  Gan  Thomas  Jones. 

Llundain,  Argraphwyd  gan  Vaughan  Griffiths.  1793.’  [I2plyg.] 

Y mae  iddo  raganerch  * At  y Darllenydd,’  wedi  ei  arwyddo  a’i 
amseru  ‘ T.  J.  Penuchaf,  gerllaw  Caerwys,  Gorphenhaf,  12fed, 
1793,’  lie  yr  oedd  yr  awdwr  yn  cartrefu  y pryd  hyny. 

3.  ‘Cyngor  i’r  Cymry,  mewn  deuddeg  o bennodau,  &c.  Gan 
Morris  ab  Robert,  o’r  Bala. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,xciii.  [Pris  chwe’ 
cheiniog.]  ’ 

Yr  oedd  Morris  ab  Robert  yn  fardd  gweddol  yn  ei  oes,  ac  y mae 
rhyw  nifer  o’i  ganiadau  ym  ‘ Mlodeugerdd  Cymru. ’J  Un  tro  pan 
ddigiwyd  ef  gan  hen  wrachod  y chwedlau,  yn  nhref  y Bala,  gofyn- 
odd  boneddwr  iddo  am  helynt  y dref,  atebodd  yntau  ar  ganu  yn 
ebrwydd  fel  hyn  : — 

1 Y Bala,  lie  bawa’n  y byd, — drwy  gilydd 
Drigolion  gwenwynllyd ; 

Llawn  bariaeth,  afìaeth  hefyd, 

Y glapiog  gêr  sy’n  glep  i gyd.’§ 

Dro  arall,  yn  ffair  Galan  Gauaf  Ffestiniog,  efe  a welai  fìlwr  ar 
genad  ymabsen,  ac  yr  oedd  yn  ddiwrnod  oer  iawn,  ac  efe  a ganodd 
fel  yma : — 

‘ Ffestiniog,  lie  creigiog  crog — ddu  anial 
I ddynion  annwydog ; 

Na  weina  cledda’  lie  clog, 

Na  phais  deneu’n  Ffestiniog.* 

Clochydd  Llanfìhangel  y Gwynt,  wrth  gyfarch  un  oedd  yng  ngefail 
Llwydiarth,  gan  ei  hysbysu  am  ei  golled  am  ei  gwd  a’i  fwyd, 
a adawsai  allan  tra  y bu  yno,  a ddywedai r 

1 Cychwynwch,  rhedwch  mewn  rhoch, — o*r  dafarn. 

Lie  difyr  a welsoch ; 

Mae’r  hyll  mawr’r  ol  colli  moch, 

Bwt  o faedd,  wedi  bwyta  feddoch.’ 

* Hanes  yr  Ymneillduwyr,  gan  1).  Morgan,  t.  256-59. 
f Gwel  rhif  7,  d.f.  1792. 

+ Blodeugerdd,  t.  96,  175,  438,  453,  474. 

§ Y Brython,  I860,  t.  265. 


675 


1793]  LLYFRYDDL^ETH  Y CYMRY. 

Atebodd  Morris  ab  Robert  fel  hyn : — 

‘ Cychwynaf,  rhedaf  o rwyd — y dafarn, 

Lie  difyr  a welwyd  ; 

Yn  Llwydiarth  y’m  colledwyd — 

I faetio  baedd  am  fwyta’m  bwyd.’* 

Un  o’r  Ymneillduwyr  perthynol  i gynnulleidfa  Ymneillduol  Mr. 
Baddy,  o Ddinbycb,  ydoedd,  a merch  iddo  ef  ydoedd  gwraig  Mr. 
John  Evans,  o’r  Bala,  cyfieitbydd  ‘ Primitive  Physic  ’ Wesley.f 

4.  1 Y mawr  bwys  o fod  ein  tybiau  mewn  crefydd  yn  gysson  a’r 
Ysgrythyr. — Pregeth  a bregethwyd  o flaen  Cymmanfa  o Weinidog- 
ion  yn  Ringwood,  Gorphenaf,  29,  1788.  Gan  y Parch.  David 
Bogue  o Gosport.  Wedi  ei  chyfieithu  o’r  ail  argraffiad  yn  Saes’- 
naeg,  a’i  chyhoeddi  er  lies  i’r  Cymry.  Gan  y Parch.  Lewis  Rees. 
At  ba  un  y chwanegwyd  Rhai  Hymnau  ar  destynau  efengylaidd, 
gan  E.  ap  Jago  ap  Dewi. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Ross,  yn  Heol  Awst.  1793.’ 

Y Dr.  Bogue  oedd  fab  i John  Bogue,  Ysw.,  o Holy  down,  yn  sir 
Berwic,  yn  Scotland.  Cafodd  ei  addysg  yn  Edinburgh,  lie  y cyr- 
haeddodd  ei  A.C.,  gyda  bwriad  i fod  yn  Weinidog  yr  Eglwys 
Bresbyteraidd  Sefydledig  yn  Scotland.  Cafodd  drwydded  gan  yr 
Henaduriaeth,  a dechreuodd  bregethu  yn  1772.  Ond  dewisodd 
Annibyniaeth,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  yn  Gosport,  lie  y bu 
yn  llafurio  am  50  mlynedd.  Efe  oedd  un  o sylfaenwyr  Cymdeithas 
Genadol  Llundan,  ac  athraw  y myfyrwyr  cenadol  am  flynyddau. 
Bu  farw  yn  Brighton  yn  1825,  yn  77  oed.J 

5.  ‘ Cylchgrawn  Cymraeg.  Neu  Drysorfa  Gwybodaeth ; rhifyn 
cyntaf.  Pris  chwe’  cheiniog.  Am  Chwefror,  1793. 

Trefecca:  Argraffwyd  yn  y flwyddyn  1793.’ 

[Dalen  gyntaf  y rhifyn  cyntaf  o’r  Cylchgrawn  hwn  a saif  fel  hyn  : — 

‘ Rhi.  I.  Cylch-grawn  Cynmraeg ; Neu  Drysorfa  Gwybodaeth.  Rhifyn 
Cyntaf,  Pris  Chwe  cheiniog.  Am  Chwefror  1793.  Yn  cynwys  y pethau  can- 
lynol.’  [Yna  y canlyn  cynnwysiad  y rhifyn.]  ‘Y  Gwir  yn  erbyn  y Byd. — 
Na  ymddiried  i’th  fyw,  ond  i Dduw  a’i  ddisgyblion. — Taliesyn. 

Trefecca  : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  1793.’ 

Cynnwysa  56  tudalen  8plyg.  Daeth  yr  ail  rifyn  allan  am  fis  Mai,  1793 ; ac  y 
mae  ei  ddalen  enwol  yn  y wedd  ganlynol  : — 

* Rhifyn  II.  Cylchgrawn  Cynmraeg.  Am  Mai,  1793. — Yn  cynnwys  y 
pethau  canlynol.’  [Y  rhai  a ganlynant,  fel  o’r  blaen,  mewn  dwy  golofn,  ac  yn 
cynnwys  rhyw  drigain  o wahanol  erthyglau.]  * Y Gwir  yn  erbyn  y Byd. 

* Y Brython , 1860,  t.  269-70. 

t Methodistiaeth  Cymru , cyf.  i.  t.  485  ; gwel  hefyd  rhif  2,  d.f.  1752. 

Î Congregational  Magazine. 


676 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1793 


Trefecca  : Argraphwyd.  Ac  ar  werth  gan  J.  Daniel,  ac  J.  Ross,  Caerfyrddin  : 
Titus  Evans,  Machynlleth  : Richard  Williams,  Amlwch  : Robert  Owens,  Caer- 
narvon rCadwaladr  Jones,  Aberystwyth : Thomas  Miles,  Merthyr  Tydfil : Thomas 
Rees,  Caerdydd : John  Philips,  Aberteifi : Owen  Rees,  Bristol : I.  Owen, 
Piccadilly,  ac  E.  Williams,  Strand,  Llundain  : Hugh  Evans,  Nevyn,  a Lchan 
lawer  eraill  trwy  Gynmru.  ’ 

Y Cylchgrawn  hwn  a elwir  yn  gyffredin,  ‘ Cylchgrawn  Morgan  Rhys,’  o blegid 
mai  Morgan  Rhys,  neu  Morgan  ab  loan  Rhys,  ydoedd  ei  olygydd.  Daeth 
allan  bum  rhifyn  o hono,  pryd  y rhoddwyd  ef  i fyny  o ddiffyg  cefnogaeth. 
Argraffwyd  y rhifyn  olaf,  nid  yn  Nhrefecca,  ond  gan  loan  Daniel,  yng  Nghaer- 
fyrddin.  Canfyddir  mai  cyhoeddiad  albanol  neu  drimisol  ydoedd.] 

6.  1 Urbania,  neu  Grefyddol  Ddadleuon.  Gan  John  Thomas, 
Pen  y ffordd  wen. 

Gwrecsam,  Argraffwyd  gan  R.  Marsh.  1793.  (Pris  chwe’ 
cheiniog.)  * 

7.  1 Cywydd  y Drindod.  Gwaith  Dafydd  Ionawr. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  gan  A.  Hughes,  M^c^xcm.’ 

300  a argraffwyd  o’r  Cywydd.  Ni  werthwyd  ond  ychydig  o 
gopi'au.  Ei  bris  oedd  5s.,  a bu  y bardd  yn  golledwr  trwm  ar  yr 
anturiaeth.  Gwerthwyd  llawer  o honynt  am  y peth  a geffid  am 
danynt,  a gwnaeth  yr  awdwr,  yn  ei  lid  siomedig,  goelcerth  o’r 
gweddill. 

David  Richards  (Dapydd  Ionawr)  ydoedd  fab  i John  a Catherine 
Richards,  o Lan  y Morfa,  ger  Tywyn,  sir  Feirionydd,  lie  y ganwyd 
ef  yn  1752.  Pan  yn  14  oed,  cymmerwyd  sylw  o hono  gan  y Parch. 
E.  Evans  (Ieuan  Brydydd  Hir),  yr  hwn  oedd  y pryd  hyny  yn  gurad 
y plwyf  hwnw,  ei  fod  yn  fachgen  o athrylith,  ond  bod  arno  eisieu 
gwrteithiad ; a darbwyllodd  ei  dad  i’w  anfon  i Ysgol  Ystrad  Meurig, 
o dan  ofal  Mr.  Edward  Richard,  a’r  lie  yr  ennillodd  radd  dda  mewn 
gwybodaeth.  Bu  am  beth  amser  mewn  ysgol  yng  Ngwrecsam ; ac 
wedi  hyny  efe  anfon wyd  i Rydy chain.  Ond  gan  iddo  gael  ei  siomi 
yno,  o blegid  llygredigaeth  y lie,  ni  arosodd  i gael  graddau,  a 
dychwelodd  i gynnorthwyo  Mr.  Tisdale,  i Groesoswallt.  0 Groes- 
oswallt,  efe  a symmudodd  i Gaerfyrddin,  yn  gynnorthwywr  i’r 
Parch.  W.  H.  Barker,  y Hear,  yn  yr  ysgol  yno.  Bu  wedi  hyny  yn  cadw 
ysgol  yn  Nhy  wyn  a Dolgellau.  Cafodd  nawdd  yn  ei  hen  ddyddiau  gan 
Mr.  Thomas  Jones,  o’r  Ynys  Faig,  i’r  hwn  y trosglwyddasai  ei  holl 
etifeddiaeth,  ar  yr  ammod  o gael  nodded  a chynnaliaeth  yno. 
Parhaodd  yn  y teulu  hwnw,  wedi  marwolaeth  Mr.  Jones,  gyda  Mrs. 
Jones,  ac  wedyn  gyda’u  mab,  Mr.  Griffith  Jones,  yn  y Bryn  Tirion, 
ger  Dolgellau,  lie  y bu  farw  Mai  11,  1827,  yn  75  oed.* 

8.  ‘ Geiriadur  Cynmraeg  a Saesoneg. — A Welsh  and  English 
Dictionary;  compiled  from  the  Laws,  History,  Poetry,  Bardism, 
Proverbs,  and  other  Monuments  of  the  Knowledge  and  Learn- 
ing of  the  Ancient  Britons ; with  numerous  and  select  Quotations  to 


* Hanes  ei  fywyd  yn  gyssylltedig  a’i  Waith,  gan  y Parch.  M.  Williams. 


1793] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


677 


elucidate  the  Meaning  of  Words.  To  which  is  prefixed,  A Welsh 
Grammar.  By  William  Owen,  F.S.A. 

London:  Printed  for  E.  and  T.  Williams,  Strand.  1793.’  [8vo.] 

[Y  rhan  neu’r  gyfran  gyntaf  o Eiriadur  y Dr.  Owain  Puw  ydyw  hwn.  Ni 
chyhoeddvryd  y gwaith,  nes  y gorphenwyd  argraffu  y ddwy  gyfrol,  yn  1803.] 

9.  1 Prif  Ddyledswyddau  Cristion,  sef  Anghenrhaid  a Mawrlles 

Gweddi  Gyffredin,  a mynych  Gymmuno,  &c.  0 waith  y Gwir 

Barchedig  Dad  yn  Nuw,  William  Beveridge,  D.D.  Diweddar 
Esgob  Llan  Elwy.  Ac  o gyfieithiad  Edward  Samuel. 

Caerlleon:  Printiedig  gan  John  Fletcher,  1793/  227  tudalen 
12plyg. 

Cyhoeddwyd  rhan  arall  yn  yr  un  flwyddyn,  wedi  ei  argraffu  yn 
yr  un  modd,  ond  gyda  rhai  chwanegiadau ; ac  hefyd  llythyr  cyf- 
lwyniadol  i ‘ Watkin  Williams  Wynne  Esqr  o Wynnstay/  Y mae 
yn  dilyn  yr  ail  ran  * Tair  o Bregethau,  y Gyntaf  o waith  Archesgob 
Tillotson,  y ddwy  olaf  o waith  yr  Esgob  Beveridge.  Caerlleon, 
Printiedig  gan  J.  Fletcher/ 

10.  ‘ Meddyliau  yr  Esgob  Watson  am  y Cyfnewidiad  diweddar  yn 
llywodraeth  Ffrainc,  Phyddid  crefyddol,  a Hawl  yr  Ymneillduwyr, 
wedi  eu  gosod  allan  ger  bron  Gweinidogion  Esgob aeth  Llandaf,  yn 
yr  Ymweliad  diweddaf,  Mehefin  1791. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Boss.  m,dcc,xciii.  [Pris  dwy 
geiniog.]  ’ 

Eichard  Watson,  D.D.,  a anwyd  yn  Heversham,  Westmorland, 
yn  y fl.  1737,  ac  a gafodd  ei  ddysgeidiaeth  yng  Ngholeg  y Drindod, 
Caergrawnt.  Gwnaed  ef  yn  esgob  Llandaf  yn  1782.  Yr  oedd  yn 
ysgrifenydd  enwog  a helaeth.  Y mae  ei  ‘ Apology  for  the  Bible,’  yn 
cael  ei  ystyried  yn  orchestol.  Bu  farw  Gorph.  4.  1816.* 

11.  ‘Cyngor  Cristionogol,  mewn  efengylaidd  gariad,  at  bawb  y 
mae  yn  perthyn  iddynt,  &c. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  yr  awdwr  gan  I.  Daniel. 
m,dcc,xciii/ 

12.  ‘Y  Drefn  i gvnnal  Crefydd  yn  Unol  Daleithiau  America : 
ynghyd  a Darluniad  byr  o Kentucky,  a rhesymau  digonol  i gyfiawn- 
hau’r  cyfryw  sy’n  myn’d  o’r  wlad  hon  i America,  a Chyngor  i’r 
Cymry.  Pris  2c.  neu  Is.  6c.  y ddysen.  Gan  Morgan  ab  loan 
Bhys/ 

13.  * Dwy  Farwnad  ar  Farwolaeth  y Parch.  Josiah  Evans,  o’r 
Ty’n  y Cwm,  yn  Abergwesyn.  i.  Gan  Sechariah  Thomas,  i’i 
Gan  John  Evans. 

* Stephen  Jones’*  Biographical  Dictionary. 


678 


LLYFRYDDIAETR  Y CYMRY. 


[1793 


Trefecca.  M,DCO,xcin.’ 

14.  ‘ Pharmacopeia,  or  Medical  Admonitions,  English  and  Welsh, 
Containing  a select  body  of  useful  and  elegent  [?]  Medicines,  for 
several  disorders  incident  to  the  human  body.  ByN.  Williams. 
The  first  part. 

Trevecka:  Printed,  m,dcc,xciii.  (Price  Sixpence.)  ’ 

15.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa  yn  y flwyddyn  1793. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  yno  gan  I.  Daniel. 
MjDCCjXCIII.’, 

16.  ‘ Iachawdwriaeth.  Gan  Benjamin  Erancis,  A.M. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd,  ac  ar  werth  yno  gan  I.  Daniel. 
m,dcc,xciii.’ 

17.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion  a gyfarfuant 
yn  y Bala,  yn  sir  Eeirionydd,  Mai  29,  a’r  30,  1793.  At  Eglwysi  yr 
Ymneillduwyr  Protestanaidd  yng  Nghymru,  a elwir  yn  gyffredin 
Independiaid. 

Trefecca,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  m,dcc,xciii.’ 

18.  ‘ Ymddiddan  rhwng  y Pulpit  a’r  Ddesg  ddarllain. 

Liverpool.  J.  M’Creery,  Printer.  1793.’ 

19.  ‘ The  Celtic  Pemains,  originally  collected  by  the  late  Lewis 
Morris;  augmented  and  arranged  by  Walter  Davies,  of  All  Souls 
College,  Oxford. 

London,  E.  Williams.  1793.* 

[Nid  argraffwyd  mo  hono  ; ac  y mae  yn  aros  mewn  llawysgrifen  hyd  y dydd 
hwn.  Cyhoeddwyd  hysbysiad  yn  ei  gylcb  yng  nghysswllt  â Gwaith  Llywarch 
Hen,  ond  ni  ddaeth  byth  allan.  Y mae  Gwallter  Mecbain  yn  un  o’i  Lythyrau 
a gyhoeddwyd  yn  ei  Waith  (cyf.  iii.  t.  544)  yn  rhoi  y rheswm  pa  ham  nad  aeth 
efe  rhagddo  i orphen  y gwaith  a’i  gyhoeddi.] 

20.  ‘The  Works  of  Taliesin,  a Bard  of  the  sixth  century. 
With  a Literal  English  Version  and  Notes.  By  William  Owen. 

London : E.  Williams.’ 

[Ni  chafodd  hwn  chwaith  mo’i  argraffu,  os  cafodd  erioed  ei  ysgrifenu.] 

21.  ‘ Awdyl  ar  Dymhorau  y VlwjTzyn,  Testyn  Cymdeithas  y 
Gwynezigion  i Eistezvod  y Bala,  1793.  Gan  Pichard  Powell,  o 
Yspytty  Ivan. 

Llundain:  Argrafvvyd  dan  hawl  yr  Awdur,  1793.’  8plyg. 


LLTFRTDDIAETH  T CYMRT. 


679 


17931 


[Y  mae  yr  ‘ Awdyl  ’ hon  oil  drwyddi  wedi  ei  sillebu  yn  ol  llytliyraetli  y Dr. 
Owain  Puw  yn  yr  argraffiad  cyntaf  o’i  Eiriadur  ; a cheir  nodyn  ar  y pwnc  ar  y 
trydydd  tudalen,  yr  hwn  yn  ddilys  a ysgrifenwyd  gan  y Doethor  ei  hun.  Y mae  ar 
y 24  mesur,  a chynnwys  28  o dudalenau  ar  bapyr  hynod  gryf.  Y mae  yr  ys- 
grifen  gyssefin,  gyda  holl  gyfnewidiadau  llytbyraetbol  y Dr.  Puw,  ar  gadw  yn. 
y Gywreinfa  Brydeinig,  yn  Llundain.  Gwr  ieuanc  gobeitbiol  oedd  yr  awdwr  ; 
ond  yn  fuan  ar  ol  cyfansoddi  yr  Awdl  bon,  a derbyn  yr  ariandlws  am  dani, 
eollodd  ei  fywyd  wrth  geisio  croesi  bryniau  Penmachno  ar  noson  dywell,  pan 
yr  oedd  bi  yn  bwrw  eira.  Ar  ol  ei  farwolaeth,  rhoddodd  ei  fam  drallodus  ei 
ariandlws  i’w  gadw  i Wallter  Mechain.*] 

Cafodd  awdwr  yr  awdl  hon  wobr  o dlws  gan  Gymdeitbas  y Cymreig- 
yddion  am  ei  waith  fel  y goraf  yn  Eisteddfod  y Bala.  Cyhoeddwyd 
bon,  ac  un  arall  gan  Edward  Williams  flolo  Fardd  GlasJ,  ar  draul 
y Gymdeitbas.  Nid  oes  ond  ychydig  i’w  ddywedyd  am  yr  awdwr. 
Edward  Williams  ydoedd  yn  byw  yn  y Bont  Faen,  Morganwg, 
ac  yno  yn  dilyn  ei  alwedigaetb  fel  cylehwr.  Cyrhaeddodd  gryn 
lawer  o wybodaeth  banesyddol  o dan  radd  fawr  o anfantais.  Cyf- 
ansoddodd  a chyhoeddodd  Eirlyfr  o dan  yr  enw  ‘ Cyneirlyfr,’  yr 
hwn  sydd  yn  brawf  o ddiwydrwydd  mawr  o dan  anfanteision  o dlodi 
a diíîyg  dysgeidiaeth.  Cyrhaeddwyd  befyd  gasgliad  barddonol  o’i 
eiddo.  Dysgybl  ydoedd  i Iolo  Morganwg.  Bu  farw  tua'r  fl.  1856, 
yn  fwy  na  80  oed.  Yr  oedd  Bicbard  Powell  yn  enedigol  o Lan- 
egryn,  yn  sir  Eeirionydd.  Collodd  ei  fywyd  wrtb  groesi  mynydd 
Penmacbno.f 

22.  ‘ Phesymmau  Ysgruthurol  i brofi  fod  Iesu  Grist  yn  Wir 
Dduw  yn  gystal  ag  yn  wir  ddyn. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Boss  (Gwertbwr  Llyfran,  &c.) 
1793.’ 

23.  * Gorfoledd  y Gwirionedd : sef  banes  Treial  Mr.  E.  Elwall, 
ger  bron  y Barnwr  Denton,  am  gyhoeddi  Llyfr  mewn  amddiffyniad 
o undod  Duw,  yn  Eisteddfod  Stafford  yn  y Elwyddyn,  1726. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol-Awst.  1792.’ 

Cyfieitbwyd  a cbyhoeddwyd  bwn  gan  y diweddar  T.  Evans, 
Aberdâr,  yr  Undodiad. 

Thomas  Evahs  ydoedd  fab  i Evan  a Hannab  John,  ac  a anwyd 
mewn  ty  bycban  ar  dyddyn  a elwir  Capel  St.  Silin,  ger  Brechfa,  ym 
mblwyf  Llanfihangel  Bhos  y Corn,  yn  sir  Gaerfyrddin,  Mehefin  20, 
1766.  Gwëydd  ydoedd  wrtb  ei  gelfyddyd.  Ni  cbafodd  ond  tua 
blwyddyn  o ysgol.  Gwnaed  ef  yn  weinidog  yr  Undodiaid  yng  Nghwm 
Cotbi,  ac  wedi  hyny  yn  Aberdâr.  Cyfìeitbodd  a chyfansoddodd 
amrai  fân  lyfrau  Cymreig,  gan  mwyaf,  os  nad  oil,  ar  y ddadl  Un- 
dodaidd,  dros  yr  byn  yr  oedd  yn  amddifíÿnydd  gwresocaf  ei  oes. 
0 blegid  ei  syniadau  gwJadol  yn  amser  y Chwyldroad  Efrancaidd, 
bu  yng  ngbarcbar  ac  ar  y rbigod.  Bu  farw  Ionawr  29,  1833,  yn 
68  oed. 

* Gwaith  Gwallter  Mechain,  iii.  457,  458. 

+ Leathart’s  Origm,  <bc.,  qf  the  Guqjneddigion  Society. 


680 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1793 


24.  ‘ Traethawd  Byrr  ar  yr  Angenrheidrwydd  anhebgorol  o lawn. 
Crist,  nen  y tueddiad  peryglus  mewn  Sosiniaeth  wedi  ei  ystyried.  Gan 
y Parch.  W.  Poby,  Gweinidog  yr  Efengyl,  Wigan,  Lancashire. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  yn  Heol-Awst,  m,dcc,xciii.' 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  anerchiad  gan  y cyfìeithydd,  ‘ J.  Griffith, 
Glandwr,  Ebrill  12.  1793.’  Yr  awdwr, 

William  Roby  a anwyd  yn  Haigh,  ger  Wigan,  yn  sir  Lancaster, 
yn  1766.  Cafodd  ei  ddysg  yng  Ngholeg  yr  Arglwyddes  Hunting- 
don, yn  Nhrefecca,  gyda  bwriad  i fod  yn  weinidog  yn  yr  Eglwys 
Sefydledig ; ond  efe  a ddewisodd  Fethodistiaeth  yr  Arglwyddes 
hòno.  Ac  wedi  bod  yn  cyflenwi  ei  chapelau  mewn  amryw  leoedd, 
efe  a sefydlodd  fel  gweinidog  i gynnulleidfa  o Ymneillduwyr  ym 
Manchester.  Bu  farw  yn  1808,  yn  42  oed.* 

25.  ‘Poetical  Remains  of  Llywarch  Hen,  by  William  Owen. 
Cyhoeddedig  gan  Gymdeithas  y Cymreigyddion.’f 

26.  ‘Tracts  Historical  and  Critical.  By  [ the  late  Thomas 
Llewelyn,  LL.D.- 

Shrewsbury:  Printed  and  sold  by  J.  & W.  Eddowes.  Sold  also  by 
Rivington,  and  Longman,  London ; Fletcher,  Oxford ; Merrill,  Cam- 
bridge ; Marsh,  Wrexham ; Poole  and  Broster,  Chester ; and 
Roden,  Denbigh.  1793.  [Price  Four  shillings  and  sixpence,  in 
boards.]  ’ [8vo.] 

[Adargraffiad  ydyw  hwn  o rif  15,  d.f.  1768,  a rhif  9,  d.f.  1769.  Cyflwynir 
ef  gan  y golygydd,  yr  'hwn  ni  roddir  ei  enw,  i’r  ‘ Gwir  Barchedig  loan,  Ar- 
glwydd  Esgob  Bangor,’  i ymdrechiadau  a haelioni  yr  hwn  y dywedir  ‘fod  Cymru 
yn  ddyledus  am  yr  argraffiad  unplyg  o’r  Beibl  Cymraeg  a ddaeth  allan  o Wasg 
Clarendon  yn  Bhydy chain  ar  ddiwedd  y flwyddyn  1789,  i gyflenwi  diffygion 
yr  Eglwysi.’  Y mae  dau  draethawd  y Dr.  Llewelyn  wedi  eu  hargraíîu  yma  yn 
dlws,  ac,  yn  ol  pob  ymddangosiad,  yn  gywir  hefyd,  ac  ar  bapyr  da.+] 

Cynnwys  yr  uchod  y ddau  draethawd  a gyhoeddwyd  o eiddo  y 
Cýmro  gwladgarol,  Dr.  Llewelyn. § Y waith  hon,  hwy  a gyhoedd- 
wyd gan  eglwyswyr ; y cyntaf  wedi  ei  gyflwyno  i esgob  Bangor, 
a’r  ail  i ‘ George,  Prince  of  Wales  ’ (Sior  iv) ; er  ei  fod  yn  waith  un 
o’r  Bedyddwyr. 

27.  ‘ Can  Diddarfod  ; sef  Pennillion  Addysgiadol,  o gyfansoddiad 
loan  ab  Gwilym,  St.  Athan,  yn  sir  Forganwg. 

Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  1793.’ 

28.  ‘ Dwy  Farwnad : Y Gyntaf,  o Goffadwriaeth  am  Lewis 
E.van,  o Lanlligan,  Sir  Drefaldwyn,  Pregethwr  yr  Efengyl:  Yr 

* Congregational  Magazine , vol.  xiv.  p.  1,  &c. 

+ Leathart’s  Origin , <fcc.,  of  the  Gwyneddigion  Society.  [Nid  ymddangosodd 
un  llyfr  o’r  fath.  Ymddengys  mai  rhif  7,  d.f.  1792,  a olygir.] 

Î Llytliyr  Mr.  Morris  Davies. 

§ Gwel  rhif  15,  d.f.  1768  ; a rhif  9,  d.f.  1769  ; a hwn  yma. 


1793] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYME.Y. 


681 


hwn  a ymadawodd  a’r  Bywyd  hwn,  Medi  y 5med,  1792.  ei  Oed  73. 
Yr  Ail,  o Goffadwriaeth  am  John  Price,  gynt  o Frynengan,  yn 
Sir  G-aernarfon ; ac  yn  ddiweddar  o Lanidloes,  yn  Sir  Drefaldwyn  : 
Yr  hwn  a ymadawodd  a’r  Bywyd  hwn,  Chwefror  laf,  1793 — ei 
Oed  49. 

Machynlleth : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  1793.’ 

Y mae  Pennill  ar  y diwedd  ‘ 0 Gyfansoddiad  Ishmael  Jones.’ 

29.  1 Natural  Eyil  from' God.  Being  the  Substance  of  a Discourse 
Delivered  at  Pen  y Bryn  Meeting-house,  in  Wrexham,  on  the 
General  Fast-day,  April  19th  1793.  By  Jenkin  Lewis. 

Wrexham,  Printed  by  J.  Marsh.  1793.’ 

Jenkin  Lewis  a anwyd  yn  agos  i Gastell  Nedd,  Morganwg,  yn 
1749.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  yr  Athrofa  Ymneillduol  yn 
Abergafenni,  a Chroesoswallt,  o dan  yr  athrawon  y Doctoriaid  Davies 
a Williams,  lie  y gwnaeth  gynnydd  cyfrifol  yn  yr  ieithoedd  Groeg  a 
Lladin.  Ordeiniwyd  ef  yn  1785  yn  weinidog  i gynnulleidfa  Ym- 
neillduol yn  Llanfyllin,  ac  wedi  hyny  symmudodd  i Wrecsam  yn 
athraw  dilynol  i’r  Dr.  Williams,  lie  y bu  17  o flynyddau,  pryd  y 
symmudodd  i Manchester.*'  Bu  farw  yn  y Casnewydd  ar  Wysg,  sir 
Fynwy,  Awst  11,  1831,  yn  71  oed.* 

30.  1 Amddiffyniad  o Benarglwyddiaeth  y Tad.  Mewn  Pregeth 
a bregethwyd  gerllaw  Brechfa,  yn  Sir  Gaerfyrddin,  Ion.  26,  1792. 
Gan  T.  Evans.  Pris  2 geiniog  a dimau.’f 

31.  If  * Sylwad  Byrr  ar  y Papur.’ 

Y papyrau  hyn  oedd  rifres  a elwid  ‘ Papurau  Achlysurol  o ddadl- 
euon  sectaraidd,  a phersonol,  isel,  rhwng  y Dr.  Pichards  o Lynn  a’r 
Parch.  Joseph  Harris  (Gomer)  o Abertawy.’  Y mae  yn  syn  nad 
yw  bywgratfwyr  yr  enwog  Harris  yn  crybwyll  dim  am  y sarhâd 
hwnw  a daflwyd  arno  gan  yr  ysgolhaig  o Lynn,  yr  hwn  yng  nghy- 
hoeddiad  y papyrau  hyny  ydoedd  yn  goriselu  ei  hun,  yn  fwy  na’i 
wrthwynebydd  mwy  medrus,  er  yn  llai  ei  ddysg. 

32.  ‘ Hanes  Fer  am  Joseph  Tlawd,  &c.  Ynghyd  a Gogoniant  y 
Creawdwr  : neu  Iachawdwriaeth  o flaen  Creadigaeth.  At  yr  hyn  y 
’chwanegwyd  Olodforedd  y rhai  a adwaenant  Grist. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol  Awst, 

M,DCC,XCIII.’ 

33.  ‘ Ychydig  o Hymnau  Newyddion,  ar  amryw  fesurau.  At  ba 
rai  y chwanegwyd,  Can,  o Gyngor  i Ieuengctid.  Gan  Joseph 
Harris,  Cast  ell  Blaidd,  gerllaw  Llangloffan,  Sir  Benfro. 

* Hanes  Crefydd  yng  Nghymru,  gan  y Parch.  D.  Peter,  argraffiad  cyntaf, 
t.  687 ; Cqfiant  ei  Fywyd  ; Quart.  Mag.  1831,  p.  528. 

t Hysbysiad  yn  niwedd  hanes  prawf  Mr.  Elwall. 


682 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1794 


Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.  m,dcc,xciii/ 

34.  ^1  ‘ Tour  through  the  South  of  England,  Wales,  and  part  of 

Ireland,  made  during  the  Summer  of  1791.  By  E.  D.  Clarke. 
1793.’  [8vo.] 

Y Clarke  hwn  ydoedd  yr  enwog  Dr.  Clarke  y teithydd. 

[Y  Dr.  Edward  Daniel  Clarke  a anwyd  yn  Wilingdon,  Sussecs,  ar  y 5med 
o Fehefin,  1769  ; a derbyniodd  ei  ddysg  yng  Ngboleg  Iesu,  Caergrawnt.  Gwedi 
ymadael  â’r  brifysgol  dechreuodd  ar  ei  deithiau  trwy  wahanol  bartbau  o Ewrop, 
Asia,  ac  Affrica,  o’r  rhai  y cyhoeddodd  banes  tra  dyddorol  mewn  amryw  gyf- 
rolau.  Cyboeddodd  befyd  rai  gweitbiau  ereill.  Yn  1808  penodwyd  ef  yn 
Broffeswr  Mwnofyddiaetb  yng  Ngbaergrawnt.  Bu  farw  yn  Llundain,  Mawrtb 
9,  1822,  a cbladdwyd  ef  yng  Nghapel  Coleg  Iesu.  Y mae  casgliad  o’i  wabanol 
ysgrifeniadau  yn  llenwi  11  gyfrol  8plyg.] 

35.  ‘Traveller’s  Companion  from  Holyhead  to  London.  1793/ 

36.  ‘Y  Brenin  a’r  Llywodraeth  : neu,  y Befoliwsion  yn  1688, 
wedi  gwneuthur  Ail  Befoliwsion  yn  afreidiol  i’r  Brutaniaid. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Boss,  yn  Heol- Awst.  m.dcc.xciii/ 

37.  ‘Enlarging,  Improving,  and  Begulating  the  Harbour  of 
Carnarvon,  with  a list  of  the  Trustees/ 

Gweithred  seneddol  leol  gywrain  yw  hon. 

38.  ^[  ‘ Tintern  Abbey,  Monmouth,  Discriptive  Account  of  the 
Cisterian  Order  of  Monks,  and  History  of  Monasteries,  &c.  By 
Charles  Heath. 

Monmouth.  1793/ 


1794. 

1.  ‘ The  Literary  Life  of  the  late  Thomas  Pennant,  Esq.  By 
Himself. 

London,  Printed  by  B.  & J.  White/  4to. 

2.  ‘ Pregeth  am  y drwg  o farnu  yn  galed  am  eraill  a’u  dirmygu. 
Gan  Josiah  Bees. 

Llundain,  Argraphwyd  gan  Y.  Griffith,  Paternoster  row/ 

3.  ‘ Drych  y Prif  Oesoedd,  yn  ddwy  ran.  i.  Yn  traethu  am  hen 
ach  y Cymry,  o ha  le  y daethant  allan,  y Bhyfeloedd  a fu  rhyng- 
ddynt  a’r  Bhufeiniaid,  y Brithwyr,  a’r  Saeson,  a’u  Moesau  cyn  troi 
yn  Gristionogion.  n.  Yn  traethu  am  Bregethiad  a chynnydd  yr 
Efengyl  ym  Mrydain,  Athrawiaeth  y Brif  Eglwys,  a Moesau’ r prif 
Gristionogion.  Gan  Theophilus  Evans,  gynt  Eicar  Llangam- 
m&rch,  yngwlad  Euellt,  a Dewi,  yn  swydd  Frecheiniog. 


1794] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


683 


Croesoswallt,  Argraphwyd  gan  W.  Edwards.  m,dcc,xciy.’* 

4.  1 Cyngor  Gamelin,  neu  Ddyledswydd  Brydain  : mewn  Pregeth 
ar  ddydd  Ympryd,  Chwefror  28,  1794. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Boss,  1794.  (Pris  2d.)7 

5.  1 Hymnau  a Chaniadau  Ysprydol.  Yn  dri  llyfr,  &c.  Gan 
Isaac  Watts,  D.D.  Ac  a gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan  Dafydd 
Jones,  Cyfieithydd  y Salman.  Y trydydd  Argraphiad.f 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Boss,  yn  Heol-Awst.  m,dcc,xciy.7 

Cynnwys  y llyfr  uchod  238  o dudalenau  12plyg. 

6.  1 General  View  of  tlie  Agriculture  of  tlie  County  of  Pembroke, 
by  Charles  Hassall. 

London,  1794.’  4to. 

[Cyfeirir  at  y gwaith  hwn  yn  fynych  gan  y Parch.  Walter  Davies  yn  ei 
* General  View  of  the  Agriculture  and  Domestic  Economy  of  South  Wales 
Llundain,  1814,  2 gyfrol  8plyg.  Yr  oedd  Mr.  Hassal  yn  byw  yng  Nghil 
Pvhiwau,  yn  swydd  Benfro.] 

7.  ‘ Yr  Atbrawiaeth  Gatholig  o Ddrindod,  gwedi  ei  phrofi  trwy 
ragor  nâ  chant  o Besymmau  byrr  ac  eglur,  pa  rai  a draethir  yng 
Ngeiriau’r  Ysgrythur  Lân,  a’i  chydmaru  mewn  Dull  hollol  newydd : 
Ac  a ddosberthir  dan  y pedwar  Titl  canlynol,  1.  Duwdod  Crist.  2. 
Duwdod  yr  Yspryd  Glân.  3.  Drindod  o Bersonau.  4.  Drindod  yn 
Undod.  Ynghyd  â Bhai  Holiadau,  wedi  eu  chwanegu  yma  a 
thraw  yn  achlysurol,  ar  rai  Ysgrifenwyr  ag  sydd  yn  proffesu 
Athrawiaeth  Arius,  yn  enwedig  y Dr.  S.  Clarke.  Gan  William 
Jo  nes,  M.A.  F.B.S.  Person  Paston,  yn  Swydd  Northampton,  a 
Gweinidog  Nayland,  yn  Swydd  Suffolk.  Newydd  ei  gyfieithu  o’r 
chweched  argraphiad  Saesoneg,  i’r  Gymraeg,  ac  mewn  rhyw  fesur 
wedi  ei  dalfyrru,  gan  J.  Williams. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y flwydddyn  m.dcc.xciy.7  [12plyg.] 

Cynnwys  hwn  96  tudalen  12plyg.  Yr  awdwr, 

* William  Jones,  M.  A.,  F.R.S.’  [a  anwyd  yn  y Ü.  1726,  yn  Lowic,  yn  swydd 
Northampton.  Cafodd  ei  ddysg  yn  Ysgol  y Siartrws,  Llundain,  ac  yng 
Ngholeg  y Brifysgol  yn  Rhydy chain.  Ar  ei  ymadawiad  â’r  brifysgol  urddwyd 
ef,  a chafodd  yn  gyntaf  guradiaeth  Ffinedon  yn  ei  swydd  enedigol,  ac  wedi 
hyny  guradiaeth  W adenho,  lie  yr  ysgrif enodd  y gwaith  a gofnodir  yma  ; a chy- 
hoeddodd  wedi  hyny  amryw  o weithiau  rhagorol  ereill.  Yn  1764  rhoddes 
Archesgob  Caergaint  iddo  ebrwyadaeth  Bethersden,  yng  Nghaint,  at  yr  hon 
wedi  hyny  y chwanegwyd  rheithoriaeth  Pluckley.  Ar  amser  ei  farwolaeth  yr 
oedd  yn  gurad  parhäus  Nayland,  ac  yn  rheithor  Paston  a Holingborn.  Bu 

* Ymddengys  fod  hwn  y trydydd  argraffiad,  gwel  rhif  4,  d.f.  1716  ; rhif  4, 
d.f.  1740 ; a hwn  yma. 

t Gw«l  rhif  27,  d.f.  1775  ; a rhif  17,  d.f.  1791. 


084 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1794 


farw  yn  1800.  Cynnwysir  ei  holl  weithiau  duwinyddol  ac  athronyddol  mewn 
12  cyfrol  8plyg.  Yr  oedd  yn  gyfaill  mawr  i’r  Esgob  Horne,  awdwr  yr  Esbon- 
iad  ar  y Salmau  ; ac  yn  gaplan  iddo  ; a chyfrifid  bod  y ddau  yn  gogwyddaw,  o 
ran  eu  golygiadau,  at  Hutshinsoniaeth.] 

John  Williams,  y cyfieithydd,  ydoedd  ail  fab  i’r  Parch.  W. 
Williams,  o Bant  y Celyn,  y bardd  Cymreig  clodfawr.  Ganwyd  ef 
Mai  23,  1754.  Cafodd  gynsail  ei  ddysgeidiaeth  o dan  ofal  un  Mr. 
Williams,  mewn  lie  a elwir  Coed  Cochion,  a’r  hwn  a fu  wedi  hyny  yn 
weinidog  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Llandeilo’r  Pan,  ac  hefyd  yn 
bregethwr  teithiol  ym  mhlith  y Methodistiaid  Calfinaidd  Cymreig. 
Symmudwyd  ef  wedi  hyny  i’r  Ysgol  Eamadegol  yng  Nghaerfyrddin, 
lie  y cyrhaeddodd  radd  uchel  mewn  dysgeidiaeth,  fel  y penodwyd 
ef  gan  yr  esgob  yn  is-athraw,  Gwedi  cael  hawl  i Eglwys  Llan- 
fynydd,  yn  sir  Gaerfyrddin,  efe  a ordeiniwyd  yn  ddiacon  gan  y Dr. 
Warren,  yn  Abergwili,  Hydref  17,  1779;acyn  ofieiriad  yn  1780. 
Yn  Awst,  1782,  cafodd  guradiaeth  Llanfair  ym  Muallt,  a Llan- 
ddewi’r  Cwm,  yn  sir  Erycheiniog.  Pan  oedd  yno  mabwysiadodd 
egwyddorion  Methodistiaeth,  a phenodwyd  ef  gan  yr  Arglwyddes- 
Huntingdon  i lywyddu  ei  Choleg  yn  Nhrefecca,  lie  y bu  o’r  hanner 
blwyddyn  diweddaf  yn  1784  ; ac  wedi  hyny  am  bum  mlynedd,  sef 
hyd  Ebrill,  1791.  0 hyn  hyd  ddiwedd  ei  oes,  llafuriodd  fel  gweinid- 

og  teithiol  ym  mhlith  y Methodistiaid  Calfinaidd.  Bu  farw 
Mehefin  5,  1828,  yn  74  oed.# 

8.  ‘ Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 

Argraphwyd  yng  Nghaerlleon,  gan.  J.  Fletcher.’ 

9.  ‘ Crist  Bywyd  y Credadyn ; sef  Pregeth  a bregethwyd  ar  farw- 
olaeth  Madam  Jones,  o Pencerrig,  yn  Sir  Eaesyfed,  Ar  Philipiaid  i. 
21.  At  ba  un  y ’chwanegwyd  rhai  Hymnau  Newyddion.  Gan 
loan  Tomas,  Gweinidog  yr  Efengyl.  Yn  awr  wedi  ei  chyfieithu 
i’r  Gymraeg,  ar  ddymuniad  amryw,  gan  yr  Awdwr. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  dros  yr  awdwr  gan  J.  Daniel,  yn  Heol 
y Earchnad  isaf.  mdccxciv.’ 

10.  ‘Egwyddorion  yr  Iaith  Gymraeg,  gan  H.  a Dafydd 
Thomas.’ 

Y Dafydd  Thomas  uchod  ydoedd  y Bardd  o’r  Waen  Fawr 
[ Dafydd  Ddu  Eryri]  yn  Arfon.  Yr  H.  Thomas  hwn  ydoedd  gynghorwr 
Methodistaidd,  o Leyn,  ac  o blegid  ei  grefydd  a fu  yn  gorfod  ffoi  rhag 
ei  erlidwyr  i ardal  Llanberis,  ac  i sir  Eon,  lie  y bu  farw,  yn  oedranus 
iawn.f  Llyfr  ysgol,  neu  sillebydd  ydoedd ; ac  y mae  yn  debyg  y 
gwerthid  hwy  gan  H.  Thomas,  wrth  deithio  ar  hyd  y wlad  i 
gyughori  neu  bregethu,  yn  y dyddiau  hyny,  pan  oedd  y cyfryw  lyfr 
yn  gwbl  angenrheidiol. 

* Cofadwriaeth,  &c.,  gan  y Parch.  Maurice  Davies,  Pont  y Pwl,  1830. 

+ Goleuad  Cymru  am  Awst,  1823  ; Drych  yr  Amseroedd , argraffiad  cyntaf, 
t.  110  ; Methodistiaeth  Cymru , cyf.  ii.  t.  133-4. 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


685 


1794] 


11.  <j[  ‘De  Ultimo  Judicio  : neu  Gân  am  y Earn  Ddiweddaf,  &c. 
Wedi  ei  gyfansoddi  a’i  gydmaru  â gwaith  Saesonaeg  Mr.  B. 
Erancis.  Gan  M‘.  Williams. 


Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Daniel.* 

12.  1 Casgliad  defnyddiol  o waith  amryw  awdwyr,  wedi  cael  eu 
cynnull  gan  Edward  [Roberts,  Ty  newydd,  Cefn-y-ddwysarn,  ger- 
llaw  y Bala. 

Argraffwyd  yn  Ngwrecsam,  gan  A.  Hughes. * 

Cynnwysa  yr  uchod  ‘ Atbrawiaetb  i ddysgu  ddarllain,’  &c.  ; ‘ Naw 
o Lythyrau  Ellis  [Roberts,  y Cowper ‘ Hanes  Mr.  Richard 
Brightley ; ac  ‘ Awdl  ar  Ddadl  y Nefoedd.’ 

13.  ‘ An  English- Welsh  Dictionary,  wherein,  not  only  the  Words, 
but  also,  the  Idioms  and  Phraseology  of  the  English  Language,  are 
carefully  translated  into  Welsh,  by  proper  and  equivalent  Words 
and  Phrases  : With  a regular  interspersion  of  English  Proverbs,  and 
proverbial  expressions,  rendered  by  corresponding  ones  in  the 
Welsh  Tongue.  By  the  Rev.  John  Walters,  Rector  of  Landough, 
Glamorganshire . 

London  : Printed  for  the  Author.  M.DCC.xcrv.’  [4to.] 

Dywedir  y troes  cyhoeddiad  y gwaith  hwn  allan  yn  fawr  golled 
fasnachol,  trwy  golli  rhan  fawr  o hono  mewn  llongddrylliad,  ac  ni 
chafodd  ond  ychydig  o’r  derbynwyr  yr  holl  lyfr.  Cyhoeddwyd  y 
rhan  gyntaf  yng  Nghymru,  Mehefin  5,  1770,  a’r  ddiweddaf  yn 
Llundain,  yn  1794.*  Cyhoeddwyd  ef  wedi  hyny,  yn  lied  anghywir, 
yn  Nolgellau  ; ac  yn  1828,  gan  ei  wyres,  dan  gefnogaeth  y Milwriad 
Hughes,  wedi  hyny  Arglwydd  Dinorben. 

14.  ‘ Musical  and  Poetical  Relics  of  the  Welsh  Bards  ; Preserved 
by  Tradition  and  Authentic  Manuscripts,  from  very  remote  An- 
tiquity ; [Never  before  Published,  &c.  With  a select  Collection  of 
Pennillion  and  Englynion,  or  Epigrammatic  Stanzas,  Poetical 
Blossoms,  and  Pastoral  Songs,  of  Wales,  with  English  Translations. 
Likewise,  a General  History  of  the  Bards  and  Druids,  from  the 
earliest  period  to  the  present  time  : with  an  account  of  their  Music 
and  Poetry.  To  which  is  prefixed,  a Copious  Dissertation  on  the 
Musical  Instruments  of  the  Aboriginal  Britons.  By  Edward 
Jones,  Bard  of  the  Prince,  native  of  Henblas,  Llandderfel,  Merion- 
ethshire. 


Y Brython,  1863,  t.  208. 


686 


LLYFETDDIAETH  Y CYMRY. 


[1794 


London,  Printed.  1794.’* 

Nid  oedd  hwn  ond  y rhan  gyntaf,  daeth  dwy  ar  ol  hyn,  y 
ddiweddaf  yn  1820.  Cyhoeddwyd  hwynt  oil  yn  1839,  gan  Mr. 
John  Parry  (Bardd  AlawJ. 

15.  ‘ Poems,  Lyric  and  Pastoral.  In  two  volumes.  By  Edward 
Williams,  Bardd  wrth  Fraint  a Defod  Beirdd  Ynys  Prydain. 

London,  Printed  for  the  Author,  by  J.  Nicholas,  1794.’ 

Cyfrolau  bychain  12plyg  ydynt,  ond  yr  oeddynt  yn  werth  deg 
swllt  trwy  danysgrifiadau.  Yr  oedd  agos  holl  bendefigion  y deyrnas 
yn  dderbynwyr. 

16.  ‘ Llythyr  y G-ymmanfa  yn  y flwyddyn  1793. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel/ 

17.  ‘ An  Historical  Account  of  Ludlow  Castle,  the  Ancient  Palaces 
of  the  Princes  of  Wales,  and  Supreme  Court  of  Judicature  of  the 
President  and  Council  of  the  Welsh  Marches.  Compiled  from 
Original  Manuscripts,  &c.  &c.  With  an  Appendix.  By  W . 
Hodges,  Attorney  at  Law.  Sparsa  collegi. 

Ludlow  : Printed  and  sold  for  the  Editor  by  W.  Felton ; Sold 
also  by  J.  Evans,  Paternoster-Bow,  London.  m,dcc,xciv.’ 

. 18.  ‘ Athrawiaeth  y Drindod,  mewn  rhan  o Lythyr  Cymmanfa 
oddiwrth  Weinidogion  a Chenhadon  amryw  Eglwysi  Bedyddiedig, 
mewn  cyfarfod  yn  Olney,  Bucks,  yr  28,  29  o Fai,  1776.  A ysgrif- 
enwyd  gan  y diweddar  wir  Barchedig  Mr.  Bobert  Hall.  Ac  a 
gyfieithwyd  o’r  ail  argraphiad  Saesonig  gan  Josuah  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel.  MjDCC^cry/ 

Bobert  Hall  a anwyd  yn  Arnsby,  sir  Leicester,  yn  1764,  ac  oedd 
yn  fab  i Bobert  Hall,  gweinidog  enwog  gyda’r  Bedyddwyr  yno,  ac 
awdwr  rhai  traethodau  poblogaidd  ac  efengylaidd.  Cafodd  ei  ddysg- 
eidiaeth  o dan  y Parch.  Caleb  Evans,  ym  Mristol  [ac  wedi  hyny  ym 
Mhrifysgol  Aberdeen,  lie  y cymmerodd  ei  radd  o A.C.].  Bu  flyn- 
yddoedd  yn  gweinidogaethu  i gynnulleidfaoedd  y Bedyddwyr  yng 
Nghaergrawnt  a Bristol.  Cyhoeddodd  lawer  trwy  y wasg,  ac  yr 
oedd  yn  ei  oes  yn  un  o’r  pregethwyr  mwyaf  athrylithgar  a esgynai 
areithfa.  Bu  farw  Chwefror  21,  1831,  yn  68  mlwydd  oed.f 

[Rhaid  mai  Robert  Hall  yr  bynaf  oedd  awdwr  y gwaith  hwn  ; canys  nis 
gallesid  galw  Robert  Hall  yr  ieuaf,  yr  hwn  a fu  yn  1831,  yn  ‘ ddiweddar  wir 
Barchedig  ’ yn  y fl.  1794  ; ac  nid  oedd  yr  ieuaf  o’r  ddau  Hall  ond  12  mlwydd 
oed  yn  1776.  Y mae  yr  awdwr  gan  hyny  wedi  rhoddi  cofnod  bywgraffyddol  o t 
mab  wrth  gofrestru  llyfr  o waith  y tad.] 

* Ail  argraffiad,  tybygid,  gwel  rhif  13,  d.f.  1784.  Rhoed  allan  argraffiad  yn 
1812.  Cyhoeddodd  yr  un  awdwr  y ‘ Bardic  Museum  of  Primitive  Literature, 
and  other  admirable  rarities’  (London,  1802);  ‘Lyric  Airs’  (London,  1810); 

‘ Terpsichorre’s  Banquet,  or  Select  Beauties  of  Various  National  Melodies 
(London,  1823). 

4 Stephen  Jones’s  Biographical  Dictioruwy. 


1794] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


687 


19.  ‘Pneumatics,  neu  Gwaedd  yn  Neheubarth  a Gwynedd,  yn 

erbyn  y gormeswr  creulon  hwnw,  sef  Capten  Tivor,  &c.  0 gasgliad 

J.  Williams. 

Trefecca.  m,dcc,xciv.* 

20.  * Pigion  o Hymnau  a Salmau,  &c.  0 gasgliad  Morgan  ab 

loan  Rhus.  Y rhan  gyntaf,  pris  Tair  Ceiniog. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  Ross  a Daniel.  1794.* 

21.  ‘ Sylwadau  ar  y Dirywiaeth  mewn  Pregethu  a Chanu,  yng 
Kghymru.  At  ba  rai  y ’chwanegwyd  atteb  y cyfieithydd,  &c. 

Nid  Preiliaid,  Ffeiriaid,  neu  Fferen — ddylem 
Ni  ddilyn  yn  llawen, 

Mab  Duw,  nid  Pab  yw  ein  Pen, 

Cydbwys  i fod  ein  Cadben. 

Gan  William  Williams,  J.  P.  & V.  D.  M.  Wedi  ei  Gymreigio 
gan  Morgan  ab  loan  Rhus. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Daniel,  yn  Heol-y-farchnad. 
M,DCC,XCIY.’ 

Y llythyrenau  ar  ol  enw  yr  awdwr  a arwyddant  ei  fod  yn  ynad 
heddwch,  ac  yn  weinidog  yr  efengyl.* 

22.  ‘ Can  Newydd  o berthynas  i’r  Rhyfel  a’r  Terfysg  sydd  y pryd 
hwn  tros  ran  fawr  o’r  byd.  Gan  John  Morgans. 

Llundain,  Argraffwyd.* 

23.  ‘Llythyr  Cymmanfa  Ddeheuol  y Redyddwyr  yng  Nghymru, 
yr  hwn  a gynhaliwyd  yn  Olcton,  yn  'Sir  Henffordd,  y 4ydd  a’r  5ed 
o Fehefin,  yn  y flwyddyn  1 794.’ 

Nid  oes  enw  argraffydd  wrth  y llythyr  Cymmanfa  hwn. 

24.  ‘ Tabl  yn  cynnwys  Maintioli,  Hŷd,  Lied,  a Rhifedi’r  Trigolion, 
ynghyd  a’u  hamrywiol  grefyddau  yn  holl  Wledydd  ac  Ynysoedd  y 
byd.  Hefyd  y mae  yn  canlyn  Ymofyniad  i’r  angenrheidrwydd  o 
arferyd  moddion  i ddychwelyd  y Paganiaid  i wybodaeth  o’r  unig  wir 
Dduw  a’r  Iachawdwr  Iesu  Grist,  ynghyd  a’r  rhesymau  sydd  ar  y 
Cristionogion  i ddiwygio  oddiwrth  goelgrefydd.  Meddyliau  Pro- 
phwydoliaethol  am  y cyfhewidiad  diweddar  yn  Ffraingc.  Llythyr 
oddiwrth  Wr  bonheddig  o Paris,  yn  cynnwys  Prophwydoliaethau 
hynod  a gafwyd  ar  garreg  wedi  bod  o gylch  600  mlynedd  dan  sylfaen 
tŷ.  At  ba  un  y chwanegwyd,  Pregeth  ar  yr  achos  o Ryfeloedd, 
oddiwrth  y Barnwyr  v.  8. 

* Gwel  rhif  13,  d.f.  1769.  [V.D.M.  = Verbi  Dei  Minister— Gweinidog  Gair 
Duw,  neu  G.G.D.]. 


688  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1794 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  dros  y cyhoeddwr  gan  I.  Ross.  1794.’ 

25.  ‘ Annerchiad  difrifol  i’r  Cymry. 

Gwrecsam.  1794.’ 

Y mae  dwy  bregeth  yn  gyssylltedig  â’r  ‘ Annerchiad  ’ hwn,  un 
gan  M.  I.  Rhus,  a’r  llall  gan  John  Jones,  Ramoth,  wedi  hyny,  y rhai 
a draddodwyd  yng  ISTglyn  Ceiriog,  sir  Ddinbych,  ar  yr  achlysur  o 
neillduo  henuriaid  a diaconiaid  i eglwys  y Bedyddwyr  yno. 

John  Jones,  neu  J.  R.  Jones,  a anwyd  ym  mhlwyf  Llanuwchllyn, 
yn  sir  Feirionydd,  Hydref  13,  1765.  Dygwyd  ef  i fyny  ym  mhlith 
yr  Annibynwyr ; ond  efe  a go'fleidiodd  egwyddorion  y Bedyddwyr,  ac 
a aeth  yn  aelod,  ac  wedyn  yn  weinidog  cynnulleidfa  Ramoth,  yn  sir 
Feirionydd.  Yr  oedd  yn  meddu  doniau  a dealltwriaeth  cryf.  Efe  a 
fabwysiadodd  y golygiadau  Sandemanaidd  ar  drefn  iachawdwriaeth, 
ac  ar  ordinhadau,  gweinidogaeth  yr  efengyl,  a threfn  eglwysig,  yr 
hyn  a barodd  ymraniad  mawr  ym  mhlith  y Bedyddwyr  yng  Ygog- 
ledd  Cymru.  Cyhoeddodd  erthyglau  ei  ffydd,  a darnau  dadleuol  ereill, 
yn  benaf  yn  Seven  Gomer.  Yr  oedd  ym  meddu  dawn  barddonol 
da,  a chyhoeddodd  lyfr  hymnau  helaeth,  ei  wafth  ei  hun  gan 
mwyaf.  Bu  farw  Gorph.  27,  1822,  yn  56  oed,  wedi  bod  43  mlynedd 
yn  weinidog  y gynnulleidfa  uchod.* 

26.  ‘Marwnad,  neu  Dduwiol  Goffadwriaeth  am  y Parchedig 
Edmund  Jones  ; gynt  gweinidog  yr  Efengyl  yn  Ebenezer  a Blaenau 
Gwent,  yn  sir  Fynwy ; yr  hwn  a ymadawodd  o’r  Eglwys  isod  ac  a 
aeth  i drigfannau’r  gogoniant,  ar  y 26  o Fis  Tachwedd,  1793 ; yn  91 
Mlwydd  o’i  Oed,  wedi  bod  yn  y weinidogaeth  70  oFlynyddau.  Gan 
Rees  Lloyd.  Ac  a argraphwyd  ar  ddeisyfiad  yr  Eglwys  yn 
Ebenezer.  Ynghyd  â Phregeth  o eiddo  y Parch.  E.  Jones,  yn 
dangos  mawr  fudd  Duwioldeb. 

Trefecca,  Argraphwyd  yny  Flwyddyn.  m,dcc,xiv.’ 

27.  ‘ General  View  of  the  Agriculture  of  the  County  of  Brecknock, 
With  Observations  on  the  Means  of  its  improvement.  By  John 
Clarke,  Land  Surveyor,  Builth.  Drawn  up  for  the  consideration  of 
the  Board  of  Agriculture  and  internal  Improvement. 

London  : Printed  by  J.  Sineaton.  m,dcc,xciv.’ 

28.  ‘ Tirion  Wahoddiad  i bob  pechadur  ddyfod  at  Iesu  Grist. 
Yr  ail  argraphiad. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  yn  Heol  y Brenin.’ 

29.  ‘ Sylwedd  dwy  Bregeth,  ar  Neillduaeth  John  Edwards  a 
Thomas  Jones  i swydd  henuriaid;  ac  Edward  Hughes  a John 
Roberts  i swydd  diaconiaid,  yn  nhy  cyfarfod  y bobl,  a elwir  yn 

* New  Evangelical  Magazine,  vol.  viii.  p.  263,  vol.  ix.  pp.  282-7,  322-7- 


1794] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


689 


Fedyddwyr,  yn  Glynceiriog,  Gorph.  2,  1794.  Y Bregeth  Gyntaf,  ar 
Ddyledswyddau  Swyddogion  Eglwysig : a’r  ail,  ar  Ddyledswyddau’r 
bobl,  at  en  swyddogion. 

Gwrecsam:  Argraphwyd  gan  Joseph.  Tye — 1794.  Pris  Tair 

Ceiniog.’ 

30.  ‘Heroic  Elegies  of  Llywarch  Hen.  By  William  Owen. 

London.  1794.’* 

[Rhif  7,  d.f.  1792,  wedi  ei  gamgyflëu,  ydyw  hwn.  Ni  bu  ond  un  argraffiad 
o’r  gwaith  hwnw  ; ac  yn  1792  yr  ymddangosodd.] 

31.  ‘ Arfogaeth  y Gwir  Gristion,  Gwedi  ei  gasgln  allan  o’r  bedwar- 
edd  ran  o waith  W.  Gnrnel : Ynghyd  â Phregeth  fecban,  o waith  J. 
Guise,  D.D.  Y ‘cyfan  yn  cynnwys  i.  Defnyddioldeb  gweddi,  a’r 
angenrheidrwydd  i weddio.  n.  Rhai  moddion  ac  y mae  Satan  yn 
eu  barferyd  i geisio  rhwystro  gweddio.  hi.  Yr  amryw  fath  o weddi- 
au  a ddylai  gael  eu  barferyd.  iv.  Pa  betbau  a ddylai  gael  eu  cyn- 
nwys, yn  bennaf,  yn  ein  gweddiau.  v.  Pa  betb  a'  feddylir  wrtb 
weddio.  vi.  Yr  angenrheidrwydd  i wylio  gyda  â gweddio.  yii.  Yr 
angenrheidrwydd  i ni  weddio  dros  eraill.  vm.  Y mawr  angenrheid- 
rwydd i weddio  dros  Weinidogion  y gair,  a pha  ham  y dylid  gweddio 
drostynt.  Ynghyd  â Deuddeg  Rheol  yn  dangos  Dyledswydd 
Crist’nogion  tu  ag  at  eu  gilydd.  Gwedi  eu  casglu  ynghyd,  a’u 
cyfieithu,  gan  W.  Thomas,  Gweinidog  yr  Efengyl,  yn  y Bala. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn  m,dcc,xciy.  (Pris  chwe’ 
Cheiniog.’)  [12plyg : 84  tudalen.] 

32.  ‘ The  Husbandman’s  perpetual  Prognostication.  By.  W. 
Augustus. 

Carmarthen,  Printed  by  J.  Ross.  1794.’f 

William  Augustus,  awdwr,  adetholwr,  achyfieithydd  y llyfrhwn, 
ydoedd  yn  byw  yng  Nghil  y Cwm,  yn  agos  i Lanymddyfri.  Hwn 
ydoedd  yr  argraffiad  cyntaf.  Dywedir  ar  ragddalen  y rhai  Seisonig 
o hono,  ‘Never  before  published  in  English  nor  in  Welsh,  in  the 
Principality  of  Wales.’  Cynnwysa  yr  argraffiad  ddwy  ran,  y flaenaf 
yn  Gymraeg,  a’r  olaf  yn  Seisonaeg.  Y mae  gwyneb-ddalen  wahanol 
iddynt,  ond  rhifir  y tudalenau  fel  pe  baent  un  llyfr.  Blaenorir  pob 
rhan  â rhagymadrodd.  Terfynir  yr  un  Cymraeg  â’r  geiriau  hyn  : — • 
‘ Rhai  o’r  pethau  hyn  a argraphwyd  yn  Saesonaeg,  ac  a gyhoeddwyd 
yn  gyffredinol  mewn  llyfr  a elwir,  A Prognostication  for  ever  made  by 
Err  a Pater , &c.,  a’r  llyfr  hwnnw  sydd  hoff  iawn  gan  lawer  iawn  o’r 
Saeson ; a phwy  bynnag  o’r  Cymru  a hoffant  y pethau  hyn  gwnaent 

* Cambrian  Register , note,  p.  23.  [Caniargraffwyd  ‘ 1794  ’ yn  lie  ‘ 1792,’  ÿn 
y Cyfeiriad  yn  y ‘ Cambrian  Register,’  cyf.  i.  t.  23.] 

t Ysgrif  Mr.  B.  Davies,  Ysgolfeistr. 


73 


690 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1794 


yn  fawr  o honynt,  oblegyd  ni  ddont  byth  allan  ar  ol  byn  drwy  fy 
ìlaw  i.  Y rhan  fvvyaf  o lionynt  a gyfieithwyd  o lyfr  Saesonaeg,  yr 
hwn  a argraphwyd  yn  y flwyddyn  o oed  Iesu  1552,  a’r  rhai  eraill  o 
lyfr  a argraphwyd  yn  y flwyddyn  1608,  a’r  lleill  o lyfr  a argraph- 
wyd yn  y flwyddyn  1611,  ac  awdwyr  y llyfrau  hynny  oedd- 
ynt  yn  enwi  yr  hen  athrawon,  a ysgrifennasant  y pethau  hyn 
gyntaf ; ac  yn  gymmaint  a bod  y llyfr  hwn  wedi  digwydd  i’m  flaw  o 
dad  i dad,  tybiais  yn  addas  ac  yn  ddyledswydd  arnaf  ei  osod  allan  yn 
brintiedig,  gan  hydern  y bydd  iddo  gael  cymmeriad  gyd  â fy  nghyd- 
wladwyr,  yr  hyn  yw  dymuniad  eich  gwasanaethwr, 

Cil-y-Cwm , Mawrth  12,  1794.  William  Augustus/ 

Dyweda  henafgwyr  Oil  y Cwm  bethan  anhygoel  am  awdwr  y llyfr 
dan  sylw.  Yr  oedd  Wil  Awst  (canys  dyna  fel  yr  enwid  ef  gan  y 
werin)  mor  adnabyddns  o wyneb  y wybren,  fel  y dywedai  yn  fynych 
yr  awr  y denai  corwynt,  gwlaw,  eira,  &c.  Dywedir  nad  oes  neb  yn 
bresennol  yn  yr  ardal  hòno  yn  gwybod  mwy  ar  y gelfyddydd  ag  y bn 
Wil  Awst  yn  bencampwr  ynddi,  nag  sydd  mewn  ardaloedd  ereill,  er 
bod  rhai  o’i  epil  ef  yn  y gymmydogaeth  hòno  hyd  yn  hyn.  Hid  hir 
iawn  y bn  efe  byw  wedi  cyhoeddi  y llyfr  uchod.* 

33.  ‘ Pigion  o Hymnan  a Chaniadau.  Gan  Daniel  ab  loan, 
yn  lie  Morgan  Rhys.  2 Ran. 

Caerfyrddin.’t 

34.  ‘Marwnad  . . . Edward  ....  Gan  M.  Rhus. 

J.  Ross,  Caerfyrddin/J 

35.  ‘ Antiqna  Restanrata.  A Concise  Historical  Account  of  the 
Ancient  Drnids.  Shewing  their  Civil  and  Religions  Governments, 
Ceremonies,  Groves,  Derivations  and  Etymologies,  Categorically  de- 
duced; With  Biographical  Sketches.  To  which  will  be  annexed, 
The  animated  Speech  of  Caractacus,  when  sent  Captive  to  Rome. 
Also,  The  Remains  of  Druidical  Antiquity,  in  England,  Ireland, 
Scotland,  Wales,  and  France ; illustrated  with  Copious  Remarks,  the 
whole  drawn  from  Sources  of  respectable  Information,  and  by  per- 
mission inscribed  to  the  United  Lodges  of  the  Most  noble  and  vener- 
able Order  of  Druids.  Bu  Jacob  des  Moulins,  P.G.A. 

London,  printed  for  the  author  and  sold,  by  Owen,  No  168. 
Piccadilly;  Ryan,  No  3510xford-Road ; and  Jones,  6 Little  Chapel 
Street,  Soho.  1794/  Veritas  opposita  Mundo.  8vo. 

* Gohebiaeth  Mr.  B.  Davies  ar  yr  Erra  Pater,  yn  y Brython , cyf.  i.  t.  118. 

+ [Y  mae  yn  adgof  genyf  weled  y llyfr  hwn  flynyddoedd  maith  yn  ol.  Ar  ei 
ragddalen  dywedir — * Gan  Daniel  ab  loan,  o Abertawe.’  Nid  wyf  yn  deall  pa 
beth  a olygir  uchod  wrth  ddywedyd  ei  fod — ‘Gan  Daniel  ab  loan,  yn  lie 
Morgan  Rhys/  Nid  oedd  gair  o son  am  Morgan  Rhys  yn  y eyfargraff  y 
cyfeirir  ato.j 

X Yegrif  Mr.  Ben.  Davies. 


1794J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


691 


36.  4 The  History  of  Great  Britain,  connected  with  the  Chronolo- 
gy of  Europe : with  notes,  &c.  containing  Anecdotes  of  the  Times, 
Lives  of  the  Learned,  and  Specimens  of  their  Works.  Vol.  I.  By 
James  Pettit  Andrews,  E.A.S. 

London:  Printed  by  T.  Burton  and  Co.  Little  Queen- Street, 
Holborn.  Eor  T.  Cadell,  Strand.  m,dcc,xciv.’# 

37.  4 Dwy  o Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Ymddiddan  rhwng 
y Dali  a’i  Arweinydd.  Yn  Ail.  Yn  dangos,  Trueni  y rhai  sydd  yn 
Ddeilliaid  Ysprydol. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  yn  y Struet,  gan  J.  Evans.  1794/ 

Ar  ei  ddiwedd  dywedir,  4 Thomas  Edwards  a’i  Cant.’ 

38.  4 Tour  through  Parts  of  North  and  South  Wales,  Sonnets, 
Odes,  and  other  Poems,  with  fine  Description  of  Llangollen,  &c. 
By  W.  Sotheby:  With  Engravings  from  Drawings  taken  on  the 
Spot,  by  J.  Smith.  1794/ 

39.  4 General  View  of  the  Agriculture  of  the  County  of  Radnor, 
With  Observations  on  the  Means  of  its  Improvements.  By  John 
Clarke,  Land-Surveyor,  &c.  1794/ 

40.  ^f  4 Agriculture  of  North  Wales.  By  George  Kay. 

Edinburgh,  1794/  4to. 

41.  ^f  4 Agriculture  of  Cardiganshire,  from  the  Communications  of 
Thos.  Lloyd,  Esq.  and  the  Rev.  Mr.  Turner.  1794’  4to. 

42.  4 Agriculture  of  Glamorganshire.  By  John  Fox.  1794. 
4to. 

43.  ‘Agriculture  of  Pembrokeshire.  By  C.  Hassal.  1794.’ 
4to. 

44.  [‘The  English  Traveller,  a New  Historical  Survey  and 
Modern  Description  of  England  and  Wales.  By  W.  H.  Dalton.’ 

London.  1794.  8vo.] 

45.  [‘  Gwreiddyn  y Matter : neu  Hyfforddiad  i Wybodaeth  y 
Gwirionedd.  A gyhoeddwyd  er  lies  i’r  Cymry ; sef,  I’r  diben  o 
wneuthur  pethau  tywyll  yn  oleu,  a gwneuthyr  Crefydd  Crist  yn 
hyfrydwch,  ac  athrawiaeth  yr  Ysgrythyrau  yn  flasus  ; trwy  adnabod 
Duw ; Tad,  Mab,  ac  Ysbryd;  yn  Dad,  yn  Frawd,  yn  Briod,  yn 
Gyfaill,  ac  yn  Ddiddanydd  i bob  enaid  grasol. 

Argraphwyd  dros  P.  W.  &c.  1794/ 

* Gwol  rhif  15,  d.f.  1795. 


692 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1795 


* Llyfryn  bychan  o 12  tudalen,  ar  ddull  holi  ac  ateb,  gan  y Parchedig  Peter 
Williams,  mewn  ffordd  o amddiffyniad  i’r  dyrys-bwnc  a fu  yn  achos  o gym- 
maint  o anghysur  a gofid  iddo  ef  ei  bun,  ac  i’w  frodyr  crefyddol,  yn  enwedig 
yn  y blynyddoedd  olaf  o’i  oes.’*] 

46.  [‘  Cyfraitb  Plwyf.  Gan  Edward  Jones.’ 

Llnndain,  1794,  8plyg. 

0 berwydd  difancolli  o ddechreu  a diwedd  y cyfargraff  yn  £y  meddiant,  yr 
unig  un  a welais  o’r  gwaitb,  nis  medraf  osod  i lawr  ei  enw  yn  gyflawn.  Ar 
frig  y ddalen  gyntaf  o gorff  y llyfr,  gelwir  ef,  ‘ Holl  Ddyledswydd  Swyddogion 
Plwyf.  ’ Yr  oedd  yn  werth  tri  a cbwecb  o lyfr. 

Yr  Awdwr,  Edward  Jones,  ydoedd  wr  genedigol  o Ynys  Fon  ; o ba  herwydd 
gelwid ef  ‘Ned Mon ’ gan  ei gyfeillion ym mblith y Gwyneddigion.  Dygwyd ef i 
fyny  yn  gyngbawsydd,  neu  ddadleuwr  cyfreithiol,  ac  yr  oedd  yn  aelod  o’r  Fewnol 
Demi  yn.  Llundain.  Heb  law  y llyfr  bwn,  efe  a gyboeddodd  ‘ Index  to  Records  ’ 
(rbif  22,  d.f.  1795);  ac  y mae  lie  i dybied  mai  efe  yw  cyfieitbydd  ‘Cicero’s 
Brutus  ’ (rbif  25,  d.f.  1770),  yr  bwn  a ymddangosodd,  yn  ol  y Dr.  A.  Clarke, 
yn  1776.] 

1795. 

1.  ‘Tracts  of  Powys.  By  Philip  Yorke,  Esquire,  of  Erthig, 
near  Wrexham.’ 

Hwn  oedd  cynsail  y ‘ Royal  Tribes  of  Wales  J a gyhoeddwyd  wedi 
hyn.  Yr  awdwr, 

Philip  Yorke,  a anwyd  yn  Erddig,  ger  Gwrecsam,  yn  sir  Ddinbych, 
yn  1743.  Wedi  cael  parotoad  cartrefol  da,  efe  a aeth  i Gaergrawnt, 
lie  y cyrhaeddodd  ei  A.O.  Bn  yn  aelod  o’r  senedd  dros  Halston  a 
Grantham,  yn  olynol.  Bn  farw  yn  1804,  yn  61  oed.f 

[Yr  oedd  gan  Wallter  Mecbain  law  neillduol  yn  y gwaitb  hwn.  Ymddengys 
mai  efe  a gynnullodd  y rban  fwyaf,  os  nid  y cwbl,  o’r  defnyddiau,  ac  na  wnaeth 
Mr.  Yorke  ycbydig  ond  eu  gosod  wrth  eu  gilydd.  Fy  awdurdod  dros  draetbu 
byn  yma  ydyw  un  o lythyrau  Mr.  Yorke  at  W.  Mecbain.] 

2.  ‘ Annerch  Ienengctyd  Cymrn.  Yn  iv.  rhan.  Yn  y Cyfryw  yr 
amlygir  llawer  o bethau  bnddiol  i Ddealltwriaeth  Dynolryw  (yn 
enwedig  i’r  Ienengtyd)  mewn  perthynas  i Wlâd  ac  Eglwys.  I. 
Areithyddiaeth,  (Rhetoric)  Yn  Cynnwys  y gelfyddydd  o DdarUain, 
Ysgrifennu,  Ymresymmn,  Barddoniaeth,  Cyfraith,  â Difìnyddiaeth. 
Edrych  tn  dalen  1.  n.  Rhifyddaeg,  (Arithmetic)  Yn  Cynnwys 
helaethrwydd  o Reolan  bnddiol,  gyda  Thoriadan  Degrannan  (Decimal 
Fractions)  Ac  athrawiaeth  i fesnr  Tir,  Coed,  Meini,  Gwydr,  Llestri, 
Ac.  Edrych  tndalen  142.  in.  Naturiawl  Athronddysg,  (Natural 
Philosophy)  Yn  Cynnwys  Natturiaethau,  Damweiniau,  Priodoliaeth- 
an  ac  Effeithiau  : Elfenan,  Gornchelion,  Metelan,  Gemmaa  â Daear- 
wriaeth  (Geography)  Sêf  hanes  pedwar  chwarter  y Byd,  <fec.  Edrych 
tn  dalen  246.  IY.  Awyriaeth,  (Astronomy)  Yn  Cynnwys  Rheolau  i 

* Llythyr  Mr.  Morris  Davies. 

+ Williams’s  Eminent  Welshmen. 


1795] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


693 


ddeall  Cwrs  yr  Amseroedd,  a’r  Môr,  ac  i gwmpasu’r  Bŷd,  Deioli, 
Lliwo,  Paentio,  Garddu,  Impio,  â Phisygwriaeth,  &c.  Yn  Holiadau 
ac  Attebion.  Gan  John  Thomas. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  gan  M.  & S.  March,  1795.  [Pris 
Hanner  Ooron  mewn  papur  glâs.]  ’ 376  o dudalenan  12plyg. 

Gelwid  yr  awdwr  yn  ‘ John  Thomas,  Pen  y Pfordd  Wen.’ 

3.  ‘ The  Miscellaneous  Repository  : neu  y Drysorfa  Gymmysgedig. 
Rhifyn  cyntaf,  pris  Chwe’  cheiniog,  i ddyfod  allan  yn  Chwarterawl ; 
am  y chwarter  haf,  1795. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Ross.  1795/ 

Cyhoeddiad  chwarterol  Undodaidd  ydoedd.  Tair  rhan  yn  unig  a 
gyhoeddwyd.  Ei  olygydd  ydoedd  T.  Evans,  Aberdâr.* 

4.  ‘ Caniadau  Duwiol,  o waith  Mr.  Thomas  Lewis,  gynt  o’r 
Ynyswen,  ym  mhlwyf  Llanegwad,  yn  sir  Gaerfyrddin  ; ac,  ar  yr  un 
amser,  o Gastell  Hywel,  yn  sir  Aberteifi. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.  m,dcc,xcv.  [Pris 
swllt  heb  ei  rwymo.]  ’ 

Y mae  yn  ei  ragflaenu  ‘ Cywydd  o Ganmoliaeth  i Farddoniaeth 
ardderchog  y diweddar  Fardd,  Thomas  Lewis,  ynghyd  a Rhybudd  fr 
Darllenydd,’  gan  ‘ Dafydd  Ionawr.’ 

5.  ‘Llythyr  Cymmanfa  Dde-ddwyreiniol  y Bedyddwyr  yng 
ISTghymru,  yr  hon  a gynhaliwyd  yng  N groes-y-Parc,  yn  Sir  Forganwg,  y 
3ydd  a’r  4ydd  o Fehefin,  yn  y Flwyddyn  1795.  At  yr  amrywiol  Eglwysi 
perthynol  i’r  Gymmanfa  honno ; pa  rai  ydynt  yn  cyfarfod  yng 
Nghastell-JYedd,  Pen-y-Fai,  Yottage,  Ystrad-Tyfodog,  Croes-y-Parc, 
Cefn-Hen-Goed,  Twyn-Gwyn,  Bethesda,  Caerlleon,  Brynbyga,  Pen- 
y-Garn,  Trosnant  Blaenau,  Llanwenarth,  Olchon,  Maes-y-Berllan, 
Llanfair-Muallt,  Pentre-lSTewydd,  Dolau,  Aberhafhesb,  Capel-Seion, 
ac  Ebenezer,  yn  Merthyr- Tydfil.’ 

[Nid  oes  iddo  argraffeb  ; ond  dechreu  yr  Anerch  ar  y ddalen  enwol  ; ond  ceir 
ar  ei  ddiwedd — ‘Trefecca:  Argraphwyd  yn  y Flwyddyn,  m,dcc,xcv.’  Cyn- 
nwysa  y Llythyr  8 tudalen  8plyg.] 

6.  ‘A  History  of  Baptist  Associations  in  Wales,  from  the  year 
1650,  to  the  year  1790,  shewing  the  Times  and  Places  of  their 
Annual  Meeting,  whether  in  Wales,  London,  or  Bristol,  &c.  In- 
cluding several  other  interesting  articles.  By  Joshuah  Thomas, 
Leominster. 

London,  1795.’ 


Gwel  rhif  22,  d.f.  1793. 


694 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1795 


7.  ‘ Llythyr  oddiwrtb  Gymmanfa  o Weinidogion,  a gyfarfuant  yn 
y Mynydd-bacb,  wrth  Abertawe,  yn  sir  Forganwg,  Mebefin  yr  ail 
a’r  trydydd,  1795,  at  eglwysi  yr  Ymneillduwyr  Protestanaidd  yng 
Ngbymru,  a elwir  yn  gyffredin  Independiaid. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  I.  Ross,  yn  Heol-Awst,  m,dcc,xcv.' 

8.  * Oaniadau  y rhai  sydd  ar  y Mor  o Wydr,  &o.  Y pnmmed  ar- 
grapbiad,  gyda  cbwanegiad  o Hymnau  eraill,  o waitb  yr  awdwr.  Gan 
y diweddar  Barcbedig  W.  Williams. 

Trefecca,  Argrapbwyd  yn  y flwyddyn  M,L0C,XCV.* 

Dyna  y dull  gwallus  yr  argraffwyd  y llytbyrenau  rbifyddol ; ac 
amlwg  yw  mai  gwall  ydyw,  ac  mai  y üwyddyn  ydoedd  1795.* 

9.  ‘A  Tour  to  Milford-Haven,  in  tbe  year  1791.  By  Mrs. 
Morgan. 

London,  Printed  for  John  Stockdale,  in  Piccadilly.  M,dcc,xcv.’ 

10.  ‘ Datganiad  Ffydd,  a gafodd  ei  tbraetbu  yn  gyboeddus  ger- 
bron  Gweinidogion  ac  eraill,  gerllaw  Gwernogau,  yn  Sir  Caerfyrddin, 
Medi  11.  1794.  Gan  T.  Evans. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  gan  I.  Ross,  yn  Heol-Awst.  1795/ 

Cyffes  Ffydd  gweinidog  Undodaidd  cyntaf  y gynnulleidfa  Bresby- 
teraidd  yn  Aberdâr,  sir  Forganwg,  ydyw.f 

11.  ‘ Llytbyr  Cymmanfa  y Bedyddwyr,  1795. 

Caerfyrddin.’ J 

12.  *[f  ‘ Ystyriaetbau  o Gyflwr  Dyn,  yn  y Bywyd  bwn,  ac  yn  yr  bwn 
sydd  i ddyfod.  O Waitb  y Gwir  Barcbedig  Dad  yn  Kuw,  J eremiab 
Taylor,  D.D.  Gynt  Arglwydd  Esgob  Down  a Cbonnor:  Ac  a 
gyfieitbwyd  i’r  Cymraeg,  gan  G.  Wynn,  Offeiriad  Llangadwaladr. 
Yr  Ail  Argrapbiad. 

Caerfyrddin,  Argrapbwyd  ac  ar  wertb  gan  loan  Daniel,  yn  Heol  y 
Farcbnad  Isaf.  [Pris  ISTaw  Ceiniog.’]  [12plyg.]§ 

ŵ Gwel  rbif  14,  d.f.  1773. 

+ 'Gwel  rbif  22  a 30,  d.f.  1793. 

J [Yr  un  yn  ddilya  á rbif  5,  dan  y flwyddyn  hon : eithr  nid  yng  Ngbaerfyrddin, 
ond  yn  Nkrefecca,  yr  argratfwyd  hwn.  Y mae  eyfargraff  digoll  o hono  yn  awr 
o’m  blaen.] 


§ Gwel  rbif  2,  d f 1724 


1795] 


LLYFRYDDIAETH  Y OYMRY. 


695 


Y mae  enw  Christmas  Evans*  wrth  ‘At  y Darllenydd/  fel  cy- 
hoeddydd  a golygydd  yr  argraffiad  hwn.  Ymddengys  mai  aelod 
ydoedd  o gynnuUeidfa  Bresbyteraidd  Penrhiw ; ac  y mae  yn  gydiol 
englyn  gan  D.  D.,  neu  y Parch.  D.  Davies,  Castell  Hywel. 

13.  *|f  ‘ The  Cambrian  Register. 

London.  1795/ 

[‘The  Cambrian  Register,  for  the  Year  1795/  a gyhoeddwyd  yn  1796,  adyna’r 
dyddiad  sydd  ar  ei  ragddalen.  Hon  oedd  y gyfrol  gyntaf  o’r  gwaith  rhagorol 
hwnw.  Gweler  rhif  14,  dan  y flwyddyn  hòno.] 

14  ‘ Pedestrian  Tour  of  Wales.  By  Mr.  Hneks.  1795/ 

15.  4 The  History  of  Great  Britain,  &c.  Vol.  I.  Part  ii.  M.DCC.xci.’t 

16.  4 Tair  Gerdd  Hewydd.  Trarhagorol.  I.  Cerdd  o Galondid  i’r 
Milwyr  Gwladychaidd  yr  ydys  yn  codi  yn  y deyrnas  hon  i gadw’r 
Porthladdoedd,  pa  rai  a elwir  yn  gyffredin  Militia  nen’r  Train  Band. 

II.  Myfyrdod  Dnwiol  rhwng  Dyn  ac  ef  ei  hnn  cyn  dydd  ar  ei  wely. 

III.  Ymddiddan  rhwng  hen  Wr,  a Llano  ieuango  oedd  yn  myned  i 
garn : bob  yn  ail  bennill. 

Machynlleth,  Argraphwyd  gan  E.  Prichard.  1795/ 

17.  4 Grawn-sypian  Canaan.  Hen  Gasgliad  o Hymnan  Mr. 
William  Williams,  &c.  A gasglwyd  yn  nghyd  gan  nn  sy’n  earn 
llwyddiant  fforddolion  Baca. 

Liverpool,  Argraphwyd  gan  J.  Gore  dros  Daniel  Jones.  1795/ 

Casglwr  yr  Hymnan  hyn  ydoedd  Mr.  Robert  Jones,  Dinas,  Lleyn, 
gynt  Rhoslan.  Efe  a wnaeth  rai  cyfnewidiadan  yn  yr  Hymnan,  yr 
hyn  a dramgwyddodd  Eethodistiaid  y Dehendir  yn  fawr,  ac  yn  en- 
wedig  teuln  Williams  Pant  y Celyn.  O blegid  hyny  ni  arferwyd  y 
casgliad  hwn  ond  ar  bnlpndan  y Methodistiaid  yng  Hgwynedd.  Y 
cyhoeddydd  ydoedd  mab  y casglydd,  yr  hwn  a fn  yn  cyfanneddn  gryn 
amser  yn  Liverpool. 

18.  4 A Pictnresqne  Gnide  thro’  Wales  and  the  Marches.  Second 
Edition. X With  Additions.  By  Jas.  Baker. 

* [‘ Christ8  Evan.  Henfryn,  Llangeler/  y w y llofnod  ar  ddiwedd  yr  anerch 
‘ At  y Darllenydd/  Hid  oes  un  dyddiad  wrth  y llyfr  mewn  un  man  ; na  dim 
y gellir  gwybod  wrtho  gyda  sierwydd  pa  flwyddyn  yr  ymddangosodd  ; yr  ydys 
wedi  bod  yn  ofalus,  fel  pe  buasai,  i ddirgelu  amser  ei  gyhoeddiad.  Y mae  yn 
argraffiad  pur  dda  a chywir.  Daeth  allan  argraffiad  diweddarach,  o wasg 
Merthyr  Tydfil,  yn  y fl.  1825,  12plyg  ; a gelwir  hwnw  hefyd  yn  ail  argraffiad, 
neu,  yr  hyn  sydd  yr  un  peth,  dyvvedir  ei  fod  yn  ‘ gyhoeddedig  yr  Ail  Waith, 
gan  T.  Griffith,  a G.  Anwyl yr  hyn  sydd  yn  awgiymu  nas  gwyddai  y cy- 
hoeddwyr  am  argraffiad  Crist.  Evan  o’r  gwaith.  Gwnaed  rhai  cyfnewidion  yn 
argraffiad  Merthyr  ; a chynnwys  restr  y tanysgrifwyr  i’r  argraffiad  cyntaf.] 

+ Gwel  rhif  37,  d.f.  1794.  Y mae  yr  wyneb-ddalen  yr  un  oddi  eithr  yr 
amser,  &c. 

Î Gwel  rhif  39,  d.f.  1792. 


696 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1796 


Winchester.  1795.’ 

T mae  hwn  yn  dair  cyfrol  4plyg,  ag  ynddo  lawer  o olygfëydd. 

19.  ‘ The  Jurisdiction  and  Practice  of  the  Conrt  of  Great  Sessions 
of  Wales,  with  Historical  Preface  and  Index.  1795.’ 

Y mae  yn  llawn  o ddefnyddian  hanes  hen  gyfreithian  ac  arferion 
Cymreig,  a dnll  o broil  a dwyn  ym  mlaen  achosion  troseddol. 

20.  ‘ Religion  in  Danger,  by  the  Curate  of  Snowdon.  1795.’ 

Dywedir  mai  gwaith  y Dr.  C.  Symmonsyw  hwn.  Yr  oedd  efyn 
fab  i John  Symmons,  Ysw.,  o Lanstinan,  sir  Benfro,  ac  a anwyd  yn 
Aberteifi  yn  1 749.  Cyhoeddodd  amrai  weithiau.  Bu  farw  yn  y Bath 
yn  1826,  yn  80  oed. 

21.  [£ Gleanings  through  Wales. ..By  Samuel  Jackson  Pratt. 
4 vols.  8 vo. 

Ail  argrafiiad,  fel  yr  ymddengys  ; ymddangosodd  y cyntaf  yn  1766.] 

22.  [‘Index  to  Records,  called  the  Originalia  and  Memoranda  on 
the  Lord  Treasurer’s  Remembrancer’s  Sidé  of  the  Exchequer : ex- 
tracted from  the  Records,  and  from  the  Manuscripts  of  Mr.  Tayleure, 
Mr.  Madox,  and  Mr.  Chapman,  formerly  Officers  in  that  Office. 
Containing  aU  the  Grants  of  Abbey  Lands,  and  pther  Property, 
granted  by  the  Crown,  from  the  'Beginning  of  the  Reign  of  Henry 
VIII.  to  the  End  of  Queen  Ann.  Also,  Inrollments  of  Charters, 
Grants,  and  Patents,  to  Several  Religious  Houses,  and  to  Cities, 
Boroughs,  Towns,  Companies,  Colleges,  & other  Public  Institutions, 
from  the  Earliest  Period.  Together  with  Pleadings  and  Proceedings 
relative  to  the  Tenures  and  Estates  of  the  Nobility  and  Gentry,  Com- 
missions to  Survey  Manors,  Lands,  & Tenements,  and  innumerable 
other  matters.  In  Two  Volumes.  By  Edward  Jones,  Inner 
Temple. 

London  : Printed  for  the  Editor  . . . . 1795.’  Polio. 

Llofnodir  y cyflwyniad — ‘Edward  Jones.  Inner-Temple,  July  28,  1793.’ 
Cynnwys  gyfeiriadau  at  amryw  leoedd  yng  Ngliymru,  ac  enwa  amryw  Gymry. 
Y mae  yn  waith  dysgedig,  llafurfawr,  a defnyddiol  iawn.  Am  yr  awdwr, 
cymharer  rhif  46,  d.f.  1794.] 

1798. 

1.  ‘ Gogoneddus  Ddirgelwch  Trugaredd  Duw;  neu  Werthfawr 
Peddyginiaeth  i Eneidiau  lluddedig.  Wedi  ei  osod  allan  mewn 
Traethawd  lie  yr  agorir  dau  Ddirgelwch  fawr.  I.  Dirgelwch  Rhad 
Ras  dadguddiedig  yn  yr  Efengyl.  II.  Dirgelwch  yr  Efengyl  yn  gyn- 
hwysedig  yn  y Gyfraith.  Fe  brofir  hefyd  ynddo,  Fod  y Gyfraith 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


697 


1796] 


Frenhinol  yn  Rheol  Ufudd-dod  Bfengylaidd.  Gyd  a g amryw  Gyfar- 
wyddiadau  i gyflawnu  Dyledswyddau’r  Gyfraith  mewn  Modd  Efengyl- 
aidd.  Gan  John  Bisco ; Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Thomas,  South- 
wark. • 


Machynlleth  : Argraphwyd  gan  Edward  Prichard.  m,dcc,xcyi.’* 

Edward  Prichard  ydoedd  fab  i Edward  Prichard,  o Lechwedd. 
Einion,  ym  mhlwyf  Machynlleth,  yn  sir  Drefaldwyn.  Bu  yn  dysgCL 
ei  gelfyddyd  gyda’i  ragfla  -nydd,  Titus  Evans.  Argraffydd  gwael. 
ydoedd.  Bu  farw  yn  ieuanc. 

2.  ‘ The  History  of  the  Parishes  of  Whitford  and  Holywell,  f 

Printed  for  B.  and  J.  White,  Fleet  Street.  1796.’  [4to.] 

Ar  y ddalen  nesaf  ceir — ‘ Besurgam,  Thomas  Pennant.  Downing 
April  6th,  2 P.M.  1795.’ 

3.  ‘ The  History  of  Monmouthshire.  In  two  Volumes.  By  David 
Williams.  Illustrated  and  ornamented  by  Views  of  its  principal 
Landscapes,  Ruins,  and  Residences;  by  John  Gardnor,  vicar  of 
Battersea.  Enlarged  by  Mr.  Gardnor  and  Mr.  Hill.  1795.’ 

4.  ‘ Y Geirgrawn  : neu  Drysorfa  Gwybodaeth.  Am  y Flwyddyn 
1 796.  Yn  cynnwys  Athroniaeth  Naturiol,  a Christ’nogol ; Daear- 
wriaeth;  Wybryddiaeth ; Hynafiaeth;  Gwybodaeth  Eglwysiaidd,  a 
Dinasaidd  ; Athrawiaethau  Crefyddol ; Bywgraphiadau ; Marwol- 
aethau ; Yewyddion  Tramor,  a Chartrefol ; Chwedlau  Neullduol ; 
Caniadau,  Emynnau,  ac  Awdlau  Buddiol.  Amcanedig  i ledu  Gwybod- 
aeth, Uniondeb,  Cariad,  a Heddwch,  trwy  Gymru.  GanD.  Davies. 
Gwell  Gwybodaeth  nag  aur.  Plyg.  I. 

r 

Caerlleon : Argraphwyd  gan  W.  Minshull : Ar  werth  hefyd  gan 
E.  Cams,  Treffynnon;  W.  Edwards,  Croesoswallt ; O.  Owens,  Caer- 
narfon ; J.  Ross,  ac  J.  Daniel,  Caerfyrddin ; a chan  bawb  Llyfrwerth- 
wyr  trwy  Gymru;  a chan  G.  Sael,  rhif.  192,  Strand,  Llundain.* 
[8plyg  : 32  tudalen  y rhifyn.] 

Mr.  David  Davies  ydoedd  enedigol  o gymmydogaeth  Pen  y Graigr 
ger  Caerfyrddin.  Bu  yn  weinidog  dros  beth  amser  yn  y Fenni,  yn 
sir  Fynwy,  o’r  lie  y symmudodd  yn  1790  i Drefíynnon,^;  lie  y bu  yn 
gweinidogaethu  i gynnulleidfa  o Ymneillduwyr  am  ddeng  mlynedd- 

* Ail  argraffiad,  mae  yn  debygol ; gwel  rhif  2,  d.f.  1766. 

+ Y mae  arlun  o hen  Blasdy  Bychton  ynddo. 

Î [Yn  NhrefFynnon  yr  ydoedd  pan  y golygai  y ‘ Geirgrawn  canys  irr 
‘ Parch.  Dafydd  Davies,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Nhreifynnon  ’ y gorchymmynid 
i danysgrifwyr  at  ei  gyfieithiad  bwriadedig  o Esboniad  Luther  ar  y Galatiaid, 
anfon  eu  hen  wax  Nid  ymddengys,  modd  bynag,  i’r  cyfryw  gyfieithiad  byth 
gael  ei  gyhoeddi.] 


698 


LLYFRYDDÍAETH  Y CYMRY. 


[1796 


Caniataodd  i rai  erthyglau  ymddangos  yn  y cyhoeddiad  uchod  oedd 
yn  llawn  o bleidiaeth  i egwyddorion  gwerinol  y Ohwyldroad  Ffrengig; 
a bu  mewn  enbydrwydd  oddi  wrth  yr  awdurdodau,  ac  ar  fío  am  beth 
amser.  Ycbydig  o rifynau* * * §  a gyhoeddwyd  o’r  ‘Geirgrawn.’t  Yn 
1800  ymadawodd  Mr.  Davies,  a sefydlodd  yn  y Trallwng.J 

5.  ‘ YrfEgwyddor ; neu  Ymofyniad  i Athrawiaeth  yr  Ysgrythyrau 
mewn  pertbynas  i’r  unig  wir  Dduw,  a’r  Gwrthrych  o Addoliad 
Crefyddol.  Gan  Tbeopbilus  Lindsey,  A.M.  Wedi  ei  Gyfieithu 
i’r  Gymraeg  gan  Thomas  Evans. § 

Theophilus  Lindsey  a anwyd  yn  Middlewich  [yr  Heledd  Ganol],  yn 
sir  Gaerileon,  yn  1723.  Dygwyd  ef  i fyny  gan  denln  y Fferrers,  yn 
hytrach  Huntingdon,  a chafodd  elfenau  ei  ddysg  yng  Ngholeg  yr  Ar- 
glwyddes  Selina  Huntingdon.  Wedi  cyrhaedd  ei  A.C.  yng  Hghaer- 
grawnt,  cafodd  fywoliaeth  eglwysig  gyfoethog  Oatterick,  yn  sir  lore;  yr 
hon,  er  hyny,  a roddodd  i fyny  yn  1 773,  mewn  canlyniad  iddo  goleddu 
egwyddorion  Sosinaidd.  Yna  efe  a ymsefydlodd  yn  Llundain,  lie  yr 
agorodd  gapel  yn  Heol  Essecs,  Strand,  yn  yr  hwn  y gweinyddodd 
hyd  1798,  pan  yr  enciliodd  o’r  weinidogaeth.  Bu  farw  yn  1768,  yn 
85  oed.|| 

6.  4 Marweiddiad  Pechod  mewn  Credinwyr : yn  dangos  ei  Angen- 
rheidrwydd  a’r  Hatur  o hono;  ynghyd  a’r  Attebiad  iamryw  Achosion 
Cydwybod,  ymherthynas  i’r  unryw.  Gan  y Duwiol  a’r  Dysgedig 
John  Owen,  D.D.  At  yr  hyn  rhagflaenir  Byr  Hanes  o Fywyd  a 
Marwolaeth  yr  Awdwr,  Hewydd  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg. 

Mwythig:  Argraphwyd  gan  B.  Partridge  a J.  Hodges:  yn  y 
fiwyddyn  m,dcc.xcyi.  [12plyg : 132  tudalen.] 

Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraphiad.** 

7.  ‘ Casgliad  o Salmau  a Hymnau,  wedi  eu  haddasu  at  Addoliad 
Cymdeithasol.  Gan  Josiah  Bees. 

Caerfyrddin.  Argraphwyd,  ac  ar  werth  gan  I.  Boss.  1796/ 

Cynnwysa  Hymnau  o waith  un  ar  bymtheg  o awdwyr.  Yr  oedd- 
ynt  at  wasanaeth  Presbyteriaid  neu  Ariaid,  a Sosiniaid  y Deheudir. 

* [Diau  na  wyddai  hyrwyddwjrr  y greal  hwn  iawn  ystyr  yr  enw  a roddasant 
ar  y cyhoeddiad.  Ystyr  ‘ Geirgrawn  ’ yw  cronfa  neu  gasgliad  o eiriau,  enw 
mwy  priodol  ar  eiriadur  nag  ar  gyhoeddiad  cyfnodbl ; ac  y mae  yn  ddilys  mai 
eurgrawn,  neu  drysorfa  euraid , oedd  yr  hwn  a olygid.] 

t [Gwelais  9 rhifyn,  yn  gwneuthur  288  tudalen,  o’r  cylchgrawn  hwn.  Nis 
gwn  a ymddangosodd  chwaneg ; fy  nhy  b yw  iddo  derfynu  ei  yrfa  gyda’r  nawfed. 
Ymddangosodd  y rhifyn  cyntaf  am  Chwefror,  1796,  a’r  9fed  am  Hydref,  yn  yr 
un  fiwyddyn.  Ei  bris  ydoedd  4 ceiniog  y rhifyn.] 

X Morgan,  Hanes  Ymneillduaeth , t.  557. 

§ Gwel  rhif  22,  d.f.  1793. 

||  Stephen  Jones’s  New  Biog.  Diet. 

**  Gwel  rhif  7,  d.f  1791. 


1796] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


099 


8.  ‘Arithmetic,  neu  Rifyddeg.  Yngogodallan,  sylfaennauao  ymar- 
feriad  Rhifyddiaeth  yn  eglnr,  mewn  amryw  gangheneau;  a mesuriaeth 
yn  helaeth : wrth  y Lliosogiad  Deuddegawl,  y Degrannau,  a’r  Sliding 
Rule.  Gyd  a Darluniadau,  ac  addysgiadau  cymmwys  i’r  unrhyw. 
Yr  Ail  Argraphiad.*  Gan  John  Roberts. 

Argraphwyd  dros  y Cyhoeddwr.  1796.’ 

Mae  yn  debyg  mai  yn  Nublin  y cafodd  ei  argraffu,  lie  yr  arferai 
‘ John  Roberts  ’ (=  ‘ Sion  Rhobert  Lewys  ’)  argraffu  ei  Almanaciau. 

9.  * Pymtheg  o Bregethau  Byrion : Neu,  Sylwiad  ar  Bymtheg  o 
Destunau  Ysgrythurol;  A fwriadwyd  er  mwyn  y rhai  nad  oes 
ganddynt  ond  yohydig  amser  neu  dueddiad  i ddarllen  Traethiadau 
a fyddo  maithach.  A gyffeithiwyd  yn  ddiweddar  i’r  Cymraeg,  gan 
Thomas  Jones. 

Caerfyddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel,  m.dcc.xcvi/ 

[Cynnwys  24  o dudalenan  12plyg.  Y ddalen  olaf  a gynnwys  ‘Sylwiad  Byr  ar 
Weddi’r  Arglwydd : Wedi  ei  gyfieithu  allan  o Waith  y Parchedig  Richard 
Bernard.’] 

10.  ‘ Drych  y Prif  Oesoedd,  yn  Ddwy  Ran,  &c.  Gan  Theophilus 
Evans,  gynt  Ficar  Llangammarch,  Yngwlad  Fuellt,  a Dewi,  yn 
ewydd  Frycheiniog. 

Croesoswallt,  Argraphwyd  gan  W.  Edwards.  M,DCC,xcvi/t 

11.  ‘ Casgliad  o Hymnau  gan  Joseph  Harris.’ 

Joseph  Harris  = Gomer. 

12  ‘Drych  Ysgrythyrol,  neu  Gorph  o Dduwinyddiaeth : yn  cyn- 
nwys Eglurhad  a Phrawf,  o Amrywiol  Ganghenau  yr  Athrawiaeth 
sydd  yn  ol  Duwioldeb,  &c.  Gan  George  Lewis,  Gweinidog  yr 
Efengyl  yn  Llanuwchllyn.  1796.’ 

[Bala,  1796,  8plyg.] 

George  Lewis,  D.D.,  a anwyd  [ym  mhlwyf  Trelech],  yn  sir  Gaer- 
fyrddin,  yn  1763.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  yn  y Coleg  Presbyter- 
aidd  yn g Hghaerfyrddin,  o’r  lie  y daeth  yn  weinidog  cynnulleidfa 
yng  Hghaernarfon,  yn  1796,  pan  yn  23  oed;  ac  wedi  bod  yno  naw 
mlynedd,  efe  a symmudodd  i Lanuwchllyn,  yn  sir  Feirionydd,  yn 
1785,  lie  y bu  17  o flynyddoedd,  sef  hyd  1812,  pan  y dewiswyd  ef  yn 
athraw  y Coleg  Duwinyddol  oedd  y pryd  hyny  yng  Ngwrecsam,  ac 
wedi  hyny  yn  Llanfyllin,  a’r  Dref  Hewydd ; ond  yn  awr  yn  Aber- 
honddu.  Bu  yn  y swydd  hòno  dros  ddeng  mlynedd.  Heb  law  y 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1768. 

+ Ymddengys  fod  hwn  yn  4ydd  argraffiad.  Gwel  rhif  4,  d.f.  1716;  rhif  4, 
d.f.  1740;  rhif  3,  d.f.  1794,  a hwn  yma. 


700 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1796 


‘Gorph  o Duwinyddiaeth  ’ uchod,  efe  a gyhoeddodd  Esboniad 
helaeth  ar  y Testament  Newydd,  yn  Saith  Gyfrol  8plyg.  Cyhoedd- 
odd  hefyd  rai  pregethau,  yn  llyfrynan  wrthynt  en  hunain ; megys, 
‘ Athrawiaeth  Etholedigaeth : Wedi  ei  gosod  allan  mewn  Pregeth  ar 
1 Thess.  i.  4.  yn  Bethania  yn  Sir  Gaerfyrddin,  Mehefin  1.  1809, 
Gan  George  Lewis.  Dolgellau,  Argrapbwyd  gan  Richard  Jones, 
1809.’ — ‘Y  Catechism  byraf.  A gyflwynwyd  gan  y Gymmanfa  o 
Ddifinyddion  yn  Westminster  i’r  ddau  Dy  o Barliament,  a cbwedi  ei 
gymmeradwyo  ganddynt,  yn  cynnwys  Egwyddorion  y Grefydd 
Gristionogol,  ynghyd  a Phrofiadau  Ysgrythyrol.  Machynlleth,  Ar- 
graphwyd,  dros  George  Lewis,  gan  Edward  Pritchard.  1802.’  Y 
‘ Rhagymadrodd,’  gan  ‘G.  Lewis,’  ‘ Llanuwchllyn,  Tachwedd  1. 
1802.’ — ‘Cyfiawnhâd  trwy  Ffydd.  Neu  Draethawd  yn  gosod  allan 
y Dull  a’r  Amser  y mae  Cyfiawnder  Crist  yn  cael  ei  weithredol  gyfrif 
i Bechadur.  Gan  George  Lewis,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Llan- 
uwch-llyn.  Machynlleth,  Argraphwyd  gan  Edward  Pritchard.  1803/ 
Ystyrid  ef  yn  ysgolhaig  da  yn  yr  ieithoedd  Hebraeg,  Groeg,  a 
Lladin.  Cafodd  radd  D.D.  gan  un  o Brifysgolion  America.  Bu 
farw  yn  y Dref  Newydd,  sir  Drefaldwyn,  yn  1822,  yn  59  oed.# 

13.  ‘ Marwnad  am  y Parchedig  a’r  Ffyddlon  Was  tros  Dduw,  Mr. 
Peter  Williams,  o’r  Gelli,  ger  llaw  Caerfyrddin,  Awdwr  y Syl- 
wadau  ar  y Bibl  mawr,  a’r  Mynegeir  Ysgrythyrol,  Y Ffordd  i Fodd- 
lonrwydd,  ynghyd  ag  amryw  Draethodau  adnabyddus  yn  yr  iaith 
Gymraeg.  A ymadawodd  a’r  Byd  hwn  yr  8fed  o fis  Awst,  1796,  a’r 
76  o’i  oed.  Gan  Thomas  Williams,  o Ffon  Mon,  Morganwg. 

Caerfyrddin  : Argraffwyd  gan  loan  Ross,  yn  Heol  Awst.  1796/ 

Thomas  Williams  oedd  fab  i Richard  a Margaret  Williams,  o 
Dre’rhedyn,  yn  mhlwyf  Pendeulwyn,  sir  Forganwg.  Ymunodd  â’r 
Trefnyddion  Calfmaidd  ym  more  ei  oes.  Pan  oedd  tua  deg  ar 
hugain  oed  cymmerodd  ymraniad  le  ym  mhlith  y Trefnyddion  hyny 
yn  achos  rhyw  ddaliadan  athrawiaethol  a ddelid  gan  y Parch.  Peter 
Williams,  ar  berson  Crist,  a chymmerodd  T.  Williams  ac  ereill  blaid 
Peter  Williams.  Ymgorffolodd  y blaid  ymraniadol  hòno  yn  gynnull- 
eidfa  wrthi  ei  hun,  heb  fod  mewn  undeb  â’r  Trefnyddion,  nac  â neb 
arall,  yr  hyn  fu  achlysur  codiad  yr  addoldy  a elwir  Bethesda,  ym 
Mro  Morganwg,  a dewiswyd  ef  yn  weinidog  iddynt,  heb  gydweith- 
rediad  gweinidogion  unrhyw  enwad.  Priododd  Jane,  merch  Mr. 
Morgan,  o’r  Bewis.  Buont  fyw  y rhan  fwyaf  o’u  hoes  mewn  fferm 
o’r  enw  Treffleming,  ac  yr  oedd  efe  yn  gweinidogaethu  i’r  gynnull- 
eidfa  nchod  heb  dâl  na  gwobr.  Yr  oedd  yn  fardd  hymnau  rhagorol. 
Cyhoeddodd  lyfryn  o’r  enw  ‘ Dyfroedd  Bethesda,’  yn  ddwy  ran. 
Yn  gyntaf,  Hymnau  ar  amryw  destynau.  Yn  ail,  Caniadau  ar 

* Williams’s  Eminent  Welshmen.  [Mab  yng  nghyfraith  i’r  Dr.  Lewis  ydoeddy 
diweddar  Barch.  Edward  Davies,  A.C.,  yr  hwn  a’i  canlynodd  ef  yn  llywyddiaeth 
y Coleg  yn  y Dref  Newydd,  ac  wedi  hyny  yn  Aberhonddu.  Mr.  Davies  hefyd  a 
orphenodd  y gyfrol  ddiweddaf  o Esboniad  y Dr.  Lewis  ar  y Testament  New- 
ydd. Bu  farw  Mr.  Davies  yn  1867.] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


701 


1796] 


amryw  ystyriaethan,  1824  a 1842.  Yr  oedd  hwn  yn  cynnwys  ‘ Llais 
y Ddurtnr  yn  y Wlad,’  a gyhoeddwyd  yn  1812.* 

14.  ‘ The  Cambrian  Register,  for  the  Year  1795. 


London:  Printed  for  E.  and  T.  Williams,  Strand.  1796.’t  [8vo.] 


15.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-lan,  sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd ; gyda 
Ho  dan  Cyfeiriol  ar  Ymyl  y Dail,  yn  dangos  Mai  ’r  Ysgrythur  yw  y 
Dehonglydd  goren  o’r  Ysgrythur.  Gan  John  Canne. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd,  (ac  ar  werth  yno)  gan  loan  Daniel. 
M,DCC,XCVI.’ 


Argraphwyd  y Testament  Hewydd  hefyd,  wrtho  ei  hnn,  gyda 
rhagddalen  fel  hyn — 

* Testament  Hewydd  ein  Harglwydd  Iesn  Grist.  Yr  Ysgrythyrau 
Cyfeiriol  ar  Ymyl  y Dail,  Gan  y Parchedig  John  Canne,  A’r  Syl- 
wadan  ar  odran  y Dail,  Gan  y Parchedig  William  Romaine. 


Caerfyrddin,  Argraphwyd,  ac  ar  werth  yno,  gan  loan  Daniel. 
MjDCCjXCYi.’  Hefyd, 

4 Llyfr  y Salman,  wedi  en  Cyfieithu,  a’n  Gyfansoddi  ar  Fesnr  Gerdd 
yn  Gymraeg,  gan  Edmnnd  Prys,  Arch-Diacon  Meirionydd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.  m,dcc,xcvi.’ 

Y mae  Rhagymadrodd  o flaen  yr  Hen  Destament,  gan  Mr.  Canne; 
ac  i Salman  Prys ; 4 Gweddi  dros  holl  Ystad  Eglwys  Crist a 
llinellan  Barddonol  ar  4 Ragoriaeth  y Bibl.’ 

16.  ‘Llythyry  Gymmanfa,  at  yr  Eglwysi,  yn  y Elwyddyn  1796. 
Yn  cynnwys  Annogaeth  i Ymddygiad  Onest  a chyfiawn  tnag  at 

bawb. 

Trefecca  : Argraphwyd  yn  y flwyddyn,  m,dcc,xcvi.’ 

17.  ‘Marwnad  er  Coffadwriaeth  am  yr  enwog  Mr.  Griffith  Mor- 
gans, o’r  Glynhir,  ymhlwyf  Llandeilo-Tal-y-bont,  yn  sir  Forganwg  ; 
yr  hwn  a ymadawodd  âr  byd  hwn,  Rhagfyr  18fed,  1795.  Gan  H. 

Bevan. 

Caerfyrddin  : Argraphwyd  gan  J.  Daniel,  1796.’ 

18.  ‘ Marwnad  ; nen  Goffadwriaeth  o Farwolaeth  y Parchedig  Mr. 
Peter  Williams,  gweinidog  yr  efengyl.  Yr  hwn  a aeth  i’w  Orphwysfa, 
Awst  8fed,  1796,  yn  y 76  o’i  oed;  wedi  bod  yn  y Weinidogaeth  53 
o flynyddoedd.  Gan  y Parch.  loan  Tomas,  gweinidog  yr  efengyl. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  I.  Ross,  yn  HeolAwst,  m,dcc,xcyi.’ 
* Yr  Adolygydd,  cyf.  iii.  t.  335-350. 
f Cyhoeddwyd  y drydedd  gyfrol  yn  1818,  a dyna  yr  oil. 


702 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1796 


19.  ‘ Tlie  Trial  of  the  Case  of  the  King  versus  the  Bishop  of  Ban- 
gor, Hugh  Owen,  D.D.  John  Roberts,  John  Williams,  Clerks,  and 
Thomas  Jones,  Gentleman.  At  the  Assizes  holden  at  Shrewsbury, 
in  the  26th  of  July  1796,  Before  the  Honourable  Mr.  Justice  Heath, 
By  a Special  Jury.  Taken  in  Short  Hand  by  Mr.  Gurney. 

London,  Printed  for  John  Stockdale.  1796.  Price  2/6.’ 

20.  ‘ Marwnad  y Parch.  Peter  Williams,  o’r  Gelli,  gerllaw  Caer- 
fyrddin,  yr  hwn  a fu  farw  Awst  8fed.  1796,  yn  76  oed.  Gan  y 
diweddar  Barch.  Thomas  Williams,  Bethesda,  Bro  Morganwg. 

Argraphwyd  gan  John  Ross,  Caerfyrddin.  1796.’* 

21.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  a gyfarfuant  yn 
y Castell-newydd-ar-wysg,  yn  Swydd  Fynwy,  Mai  25,  1796.  At 
Eglwysi  yr  Ymneillduwyr  Protestanaidd,  yng  Nghymru,  a elwir  yn 
gyffredin,  Independiaid. 

Trefecca : Argraphwyd  yn  y flwyddyn  M,dcc,xcvi/ 

22.  ^ ‘ Attempt  to  Describe  Hafod,  and  the  Neighbouring  Scenes 
about  the  Devil’s  Bridge.  1796/ 

23.  ‘ Pharmacopoeia  or  Medical  Admonitions  in  English  and  Welsh, 
Containing  a Select  Body  of  Useful  and  Elegant  Medicines,  for 
several  disorders  incident  to  the  human  Body.  By  N.  Williams. 
The  Second  Park 

Trevecka  : Printed  in  the  Year,  M,DCC,XCVI.  (Price  One  Shilling. )* 

24.  ‘Defence  of  the  Lord  Bishop  of  Bangor  (Dr.  Warren)  on 
occasion  of  the  remarkable  persecution  instituted  by  Grindley,  1796/ 

25.  ®5[  ‘North  Wales  Traveller’s  Companion  from  Holyhead  to 
London.  1796/ 

26.  ‘ Marwnad  ar  Farwolaeth  Mr.  Griffith  Morgans,  o’r  Clunhir, 
ym  mhlwyf  Llandilo-Fach,  yn  Sir  Forganwg ; yr  hwn  a ymadawodd 
a’r  Byd  y 18fed  o Ragfyr,  yn  y Flwyddyn  1795,  ac  yn  yr  51  o’i  oed. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Daniel,  yn  Heol  y Farchnad  Isaf. 
m,dcc,xcvi/ 

Ar  ei  diwedd  y mae  ‘ Sion  Dafydd  a’i  Cant/ 

* Diwygiwr , 1947,  t.  26,  &c.  Gwel  hefyd  rhif  13  uchod.  [Y  mae  lie  cadarn  i 
dyhied  mai  yr  un  yw  y rhif  hwn  â rhif  13.  Pa  ham  y dywedir,  ‘ Gan  y 
diweddar  Barch.  T.  W.  ’ ? Canys  ydoedd  efe  yn  fy w y prvd  hwn.  ac  am 
flynyddoedd  lawer  ar  ol  hyn.  ] 


1797]  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  703 

27.  ‘ Great  Effects  from  Feeble  Means.  A Sermon  preached  before 
the  Missionary  Society  by  the  Rev.  David  Jones,  of  Langan. 

London  : Published  by  T.  Chapman,  Fleet  Street.’ 

Rhoddwyd  allan  hefyd  argraffiad  Cymraeg  o’r  Bregeth  nchod,  gyda’r 
wyneb-ddalen  canlynol : — ‘ Pregeth  Genhadol  a Bregethwydyng 
Nhapel  Seion,  Llnndain,  yn  Mai  1796,  gan  y diweddar  Barch  D. 
Jones,  Llanganna.  Cyfieithedig,  ac  Argraffedig,  gan  E.  Griffiths, 
Abertawy.’ 

28.  ‘Llangollen  Vale,  with  other  Poems.  By  Anna  Seward, 
1796.’ 

T mae  ar  y rhagddalen  olygiad  ar  Ddyfryn  Llangollen. 

29  ‘An  Act  relating  to  the  Sale  of  certain  Waste  Lands  in 
Globwlch  and  Bachan,  near  Llanfyllin  in  Montgomeryshire.  1796.’ 

30.  [‘  A Welsh  Freeholder’s  Farewell  Epistle  to  Samnel  Lord  Bishop 
of  St.  David’s.’  8vo.]* 

31.  [‘Montgomery,  or  Scenes  in  Wales.  1796.’  2 vols.  12mo.] 

32.  [‘  Gleanings  through  Wales,  Holland,  and  Westphalia j with 
Views  of  Peace  and  War  at  home  and  abroad.  Second  Edition,  re- 
vised. To  which  is  added,  Humanity ; or  the  Bights  of  Nature.  A 
Poem.  Third  Edition,  corrected.  By  Mr.  Pratt. 

London : Printed  for  T.  Longman,  Paternoster  Row.  1796.’  2 vols. 
8vo.] 

1797. 

1.  ‘ Dychymmygion  Dynol  ynghylch  Ffydd.  Allan  o waith  J. 
Bunyan  ; J.  Wesley ; W.  a P.  Williams ; Ebenezer  a Ralph  ErsMne ; 
Obed.  Grew;  D.  Rowlands;  a Mac  Lean,  &c.  Gan  John  Popkin. 

Argraffwyd  yn  Nghaerfyrddin,  gan  loan  Ross,  1797.  Pris  wyth 
Ceiniog.’ 

2.  ‘ Crefydd  Gymdeithasol  wedi  eu  darlunio  mewn  Hanes  a sef- 
ydliad  cyntaf  Crist’nogaeth  yn  ninas  Caerludd  (sef  Llundain),  mewn 
Ymddiddanion.  A gyfieithwyd  allan  o waith  y Parch.  Matthias 
Morris,  gan  B.  Evans. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y-Prior.  1797.’ 

Dyma  y lie  cyntaf  y ceir  enw  John  Evans  fel  argraffydd  yng 
Nghaerfvrddin.  Bu  yn  argraffydd  Seven  Gamer , wedi  marwolaeth 
y Parch.  Joseph  Harris.  Bu  10  mlyncdd  yn  ddiaçon,  a Id  mlynedd 

* Owe!  rhii  35,  d.f.  1791. 


<04  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1797 

yn  henuriad  yn  yr  eglwys  gynnulleidfaol  yn  Heol  Awst,  Caer- 
fyrddin.  Bu  farw  Mai  25,  1830,  yn  58  oed. 

3.  ‘ Hymnan  Hewyddion : ynghyd  ag  Ychydig  Benhilbon  ar  yr 
Amseran ; a Rhai  Gwersi,  o Erfyniad  am  Ddiogelwch  i Frydain,  &c. 

Caerlleon:  Argraphwyd  gan  W.  C.  Jones  a T.  Crane.  1797.’ 

4.  ‘ Toriad  y Dydd ; nen  Sylw  byr  ar  Hen  Gyfreithian  ac  Arferion 
Llywodraethol ; ynghyd  a cbrybwylliad  am  Freintian  dyn.  Wedi  ei 
ysgrifenu  er  mwyn  y Cymry  unwaith.  Gan  J.  Jones,  Gian  y Gors, 
Awdwr  y Llyfr  a elwir  ‘ Seren  tan  Gwmwl.’* 

Llnndain  : Argrapbwyd  ac  ar  werth  gan  yr  Awdwr,  a chan  W. 
Baynes,  rhif  54,  Paternoster  Row.  *1797.  Gwertb  Chwecbeiniog.’ 

Egwyddorion  ‘ Paine’s  Rights  of  Man  ’ a bleidir  yn  y llyfr  hwn. 

5.  ‘Carol  ar  Concwest  Gwyr  y Gogledd.  Gan  E.  Jones. 

Caernarfon,  Argrapbwyd  gan  T.  Roberts.  1797.’ 

Yr  Awdwr  ydoedd  Bardd  enwog  Maes  y Plwm.  Y Carol  yw  yr 
un_sydd  yn  dechreu — 

‘ Clywch  lais  ac  ncbel  lef 
Ton  telynorion  Nef, 

I’r  baban  byw, 

Oen  Duw,  pan  aned  ef.’ 

Yr  oedd  befyd  yn  gyssylltedig  â’r  llyfr  bymnan  a arferid  gynt  ar 
bnlpndan  y Metbodistiaid  Calfinaidd  yn  y Gogledd,  sef  y ‘ Grawn- 
sypiau  Canaan,”  gan  R.  Jones. — Yr  argraffydd, 

Thomas  Roberts  a anwyd  yn  1760,  naill  ai  yn  Llanrbos  ai  yn 
Eglwys  Fach,  yn  sir  Ddinbych.f  Ymfudodd  ei  rieni,  pan  oedd  efe 
yn  ieuanc,  i Drefecca,  gyda’r  lluoedd  a ymgasglent  yno  at  Howel 
Harris.  Eygwyd  ef  i fyny  yn  argraffydd  yn  Nhrefecca.  Ym- 
ddengys  ei  fod  yn  36  oed  pan  ddaeth  i Gaernarfon ; a cban  iddo 
dreulio  ei  oes  er  yn  ieuanc  hyd  yn  byn  yn  y Deheudir,  yr  oedd  acen 
ddebeuol  ar  ei  siarad  yn  lied  gref,  yr  byn  a barai  i bobl  ei  ystyried 
yn  Ddeheuwr.  Priododd  wraig  weddw  yngNghaernarfon,  o berchen 
petb  cyfoeth.  Yr  oedd  yntau  yn  bercben  eiddo ; efe  ydoedd 
percbenog  Bryn  Eisteddfod,  ym  mhlwyf  Llausantffraid  Glyn  Conwy, 
yr  hwn  le  a fu  yng  ngafael  y 'Canghellys,  o blegid  rhyw  reswm 
neu  gilydd,  byd  tua’r  S.  1860,  pan  y gwertb wyd  ef  yn  gyboeddus. 
Hvsbysai  y papyrleni  mai  eiddo  y diweddar  Tbos.  Roberts,  o Gaer- 
narfon, argratiydd,  oedd  y tir  a werthid.  Daetb  i Gaernarfon 
rywbryd  cyn  y flwyddyn  1797.  Dywedir  mai  efe  ydoedd  un  o’r 
personau  a adeiladasant  dai  y Pendist  yno,  yn  1800.  Sefydlodd  ei 
argraffwasg  gyntaf — mae  yn  debyg  i aros  i’r  tai  newyddion  ddyfod 
yn  barod — yn  yr  Heol  Fawr,  neu  yn  hytrach,  yr  beol  sydd  yn,troi  allan 
* Gwel  rbif  11,  d.f.  1799. 

+ Tybir  mai  mab  ydoedd  i Wm.  Roberts,  o’r  Plas  Bach,  ger  Conwy ; yn  nhy 
yr  hwn  y cafodd  John  Wesley  ei  groesawu  unwaith. 


1797] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


705 


o honi.  Yr  oedd  y pryd  hyny  yn  y pen  draw  i’r  heol  hòno,  oruwch- 
ystafell,  i’r  Ron  yr  esgynid  ar  hyd  grisiau  oddi  allan,  ac  yno  y bu  y 
wasg  gyntaf  yng  Nghaernarfon.  Gwasg  bren  ydoedd  (fel  yr 
arferid  y pryd),  hyny  o gyfansoddiad  da,  ac  yn  gweithio  yn  hwylus. 
Yr  oedd  ar  gael  hyd  tua’r  flwyddyn  1858,  pan  y darfu  i fab  y 
diweddar  Peter  Evans,  wrth  werthu.pethau  eidad,  ei  thori  i fyny  yn 
goed  tân.  Daethai  i feddiant  P.  Evans,  trwy  mai  efe  a brynodd, 
ym  mhen  amser,  y rhan  fwyaf  o bethau  T.  Roberts ; ac  â’r  wasg 
hòno  y bu  efe  yn  argraffu  am  flynyddoedd  lawer  ar  ol  ymsefydlu 
yng  Nghaernarfon.  Sefydlodd  T.  Roberts  yn  y Pendist  mor  fuan 
ag  yr  adeiladwyd  y tai,  ac  yno  y bu  fyw.  Cyhoeddodd  gryn  lawer 
o lyfrau  man.  Yr  oedd  yn  argraffydd  medrus,  gofalus,  a chywir. 
Ymddengys  mai  eglwyswr  ydoedd  o ran  ei  grefydd ; o leiaf  byddai 
yn  cyrchu  yn  lied  gysson  i Eglwys  Llanbeblig,  ar  foreuau  Sabbothau, 
gan  gludo  gydag  ef  Lyfr  Gweddi  Gyffredin,  o faintioli  bychan,  yn 
yr  iaith  Efrancaeg,  yn  yr  hwn  yr  arferai  ddilyn  y gwasanaeth.  Yr 
oedd  yn  Gymreigydd  da,  ac  yn  Seisnigwr  medrus ; a pheth 
anghyffredin  iawn  yn  yr  oes  hòno  y medrai  Efrancaeg  hefyd.  Bu 
farw  Ebrill  30,  yn  y fl.  1811,  yn  51  oed.  Claddwyd  ef  ym  myn- 
went  Llanbeblig,  lie  y mae  maen  cof  ar  ei  fedd.  Cadwyd  ei  argraffdy 
gan  ei  weddw  am  beth  amser  ar  ei  ol.  Yr  ydys  yn  cael  amryw 
lyfrynau  yn  dwyn  ei  henw  hi — ‘ M.  Roberts,  Argraffydd,  Caernar- 
fon’— yn  y blynyddau  dyfodol.  Yn  y fl.  1816,  yr  oedd  nai  iddo 
yn  gyfranog  â hi ; a cheir  yr  argraffeb — ‘ Caernafon : Argraphwyd 
gan  Roberts  a Williams,’  wrth  Earwnad  y ‘meddyg  esgyrn  hynod 
hwnw,  Evan  Thomas  o Faes  y Meddwyn  Crych.’  Bu  Williams  ei 
hun  wedi  hyny  am  ryw  ychydig  yn  cadw  y gwaith,  pryd  y daeth 
Lewis  Evan  Jones  i mewn ; a dilynwyd  yntau  gan  Peter  Evans,  yn 
1816.  Bu  yr  olaf  farw  yn  1859.* 

6.  1 Sir  John  Froissart’s  Chronicles  of  England,  France, 
Spain,  and  the  adjoining  Countries,  from  the  latter  part  of  the  reign 
of  Edward  n.  to  the  coronation  of  Henry  iv.  Newly  translated 
from  the  French  editions,  with  variation  and  additions,  from  many 
celebrated  MSS.  By  Thomas  Johnes,  M.P. 

Havod  : Printed  at  his  Private  Press.’ 

Yr  oedd  y gwaith  uchod  yn  ddeg  neu  ddeuddeg  o gyfrolau.  Yr 
oedd  y llywodraeth  yn  gofyn  un  llyfr  ar  ddeg,  i roddi  yn  y llyfrfa- 
oedd  cyhoeddus ; a chyfrifid  y rhai  hyny  yn  werth,  neu  yn  golled  i’r 
cyhoeddwr,  o l,100^.,f  yr  hyn  a ystyrid  yn  dreth  drom  iawn  ar 
ychydig  o lyfrau  a gyhoeddid  fel  anturiaeth  bersonol,  heb  fod  yn 
cael  eu  cyhoeddi  er  mwyn  masnach,  fel  ag  yr  oedd  Johnes  yn 
gwneyd. 

7.  If  ‘Memoir  of  John,  Lord  de  Joinville,  Grand  Seneschal  of 
Champagne,  written  by  himself,  containing  a History  of  part  of  the 

* Llythyr  Mr.  Hugh  Humphreys,  Caernarfon. 

t [Ymddengys  fod  yma  gamsyniad  dybryd  wedi  tarddu  o rywle.  Pedair 
cyfrol  4plyg  ydoedd  y gwaith  hwn.] 

74 


706 


LLYFRYDMAETH  Y CYMRY. 


[1797 


the  Life  o Louis  ix.  King  of  France,  surnamed  St.  Louis,  including 
an  Account  of  that  King’s  Expedition  to  Egypt,  in  the  year  1248. 
Translated  by  Thomas  J ohnes,  M.P. 

Havod:  Printed  at  his  Private  Press.’ 

Yr  oedd  y gwaith  uchod  yn  ddwy  gyfrol  unplyg. 

8.  ‘The  Travels  of  Bertrandon  de  laBrocquere,  Councillor 
and  first  Esquire  Carver  to  Philippe  Le  Bon,  Duke  of  Burgundy,  to 
Palestine ; and  his  return  from  Jerusalem  overland  to  France, 
during  the  years  1432  and  1433.  From  a Manuscript  in  the  Nation- 
al Library  of  Paris.  Translated  by  Thomas  Johnes,  Esq.,  M.P. 

Havod : Printed  at  his  Private  Press.’ 

Thomas  Johnes,  Ysw.,  ydoedd  yn  deilliaw  o hen  deulu  yn  Llan- 
fair  Clydogau,  ger  Llanbedr,  yn  sir  Aberteifi,  ac  a anwyd  yno 
(ereill  a ddywedant  yn  Llwydlo)  yn  1748.  Cafodd  ei  ddysg  yn 
Eton  a Ehydy chain,  lie  y cyrhaeddodd  ei  A.C.  Pan  y daeth  i 
feddiant  o’r  Hafod  (=Hafod  Uchtryd),  yn  sir  Aberteifi,  efe  a’i 
cafodd  yn  dir  gwyllt  a diffrwyth ; ond  efe  a ymroddodd  i’w  ddiwyll- 
io,  ac  a’i  gwnaeth  yn  baradwys  yng  nghanol  diffaethwch  gwag 
erchyll.  Adeiladodd  bias  gwych,  a chynnullodd  lyfrfa  o werth 
mawr,  yr  hyn  oil  a ddifawyd  gan  dân  ar  y 13ydd  o Fawrth,  1807  ; 
ac  yr  oedd  y golled  yn  cael  ei  chyfrif  yn  70,000^.  Er  hyny,  efe  a’i 
hail  adeiladodd.  Yr  oedd  Mr.  Johnes  yn  lienor,  ac  yr  oedd  ganddo 
argralfwasg  yn  ei  dŷ  yno.  Yn  1774,  efe  a etholwyd  yn  aelod 
seneddol  dros  fwrdeisdrefi  sir  Aberteifi;  ac  yn  1780  cLros  sir  Faes- 
yfed;  ac  yn  1796  a 1802,  dros  sir  Aberteifi.*  Bu  farw  Ebrill  23, 
1816,  yn  68  oed.f 

9.  ‘ Cyfaill  y Cymry,  sef  Englynion,  Cywyddau,  â Chaniadau 
Newyddion ; ar  amryw  Destynau,  a Mesyrau,  y rhan  gyntaf.  Gan 
Iolo  ap  lor  werth  Gwilym,  o Ben  y Lan,  gerllaw’r  Bontfaen,  ym 
Morganwg. 

Argraphwyd  dros  yr  Awdwr.  1797.’ 

[Wrth  ‘ Iolo  ap  Iorwerth  Gwilym  ’ y golygir  Edward  Williams,  neu  Iolo 
Fardd  Glas,  yr  hwn  a fu  farw  ychydig  flynyddoedd  yn  ol.  Os  cywir  yr  amser- 
iad  yma,  rhaid  fod  hwn  yn  adargraffiad  ; canys  ymddangosodd  y gwaith  y tro 
cyntaf  yn  1791.  Gweler  rhif  38,  dan  y flwyddyn  hòno.  Gwelais  hwnw,  ond 
ni  welais  hwn.  ] 

10.  ‘ Llythyr  y Gymmanfa,  at  yr  Eglwysi,  yn  y Flwyddyn  1797. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Evans.’ 

11.  ‘ Cyfaill  i’r  Cystuddiedig ; neu  Gyfarwyddyd  i deuluoedd  a 
phersonau  mewn  cystudd  : ynghyd  a Chynghorion  a Chyfarwydd- 

* Hughes’s  History  of  the  Parliamentary  Representation  of  the  County  of 
Cardigan. 

t Maunder’s  Biographical  Treasury ; Williams’s  Eminent  Welshmen. 


1797] 


LLY  FRYDDIAETH  Y CYMRY. 


707 


iadau  i ddynion  mewn,  ac  ar  ol  y cystuddiau,  neu  ryw  brofedig- 
aethau  eraill.  Hefyd  casgliadau  o Eiriau  a Phrofiadau  diweddaf 
amryw  o’r  Merthyron,  Gweinidogion,  a’r  Seintiau  mwyaf  enwog. 
Gan  y Parch.  John  Willison.  A gyfieithwyd  i’r  Gymraeg  gan  y 
Parch.  W.  Thomas,  Gweinidog  yr  Efengyl,  yn  y Bala. 

Trefecca:  Argraphwyd,  yn  y flwyddyn  m,dcc,xcvii.  (Pris  Swllt.)’ 

12.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  a gyfarfuant 
yng  Nghastell-newydd,  yn  sir  Forganwg,  Mehefin  y 13  a’r  14,  1797, 
at  Eglwysi  yr  Ymneillduwyr  Protestanaidd  yng  Nghymru,  a elwir 
yn  gyffredin  Independiaid. 

Abertawe : Argraphwyd  gan  Voss  a Morris,  yn  Heol-y-Castelf. 
1797.’ 

13.  ‘Gorfoledd  ym  Mhebyll  Seion,  neu  Hymnau  Efengylaidd, 
wedi  eu  cymeryd  allan  o’r  Ysgrythyr  Sanctaidd.  At  ba  rai  y 
chwanegwyd  Hymnau  eraill  Dafydd  Williams.  Wedi  eu 
hamcanu  i’r  dyben  o ddiddanu’r  gwan  feddwl  ar  ei  daith  tu  a’r 
Jerusalem  Newydd,  gwir  Noddfa’r  gwaredigion. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  I.  Daniel.  1797.’* 

14.  ‘ Marwnad  neu  Goffadwriaeth  y Parch.  D.  Powell,  Gweinidog 
yn  y Nottage  a’r  Wig,  yn  sir  Forganwg,  gan  y Parch.  J.  Rich- 
ards. 

Caerfyrddin,  J.  Evans,  1797.’ 

Y eglwysi  uchod  oeddynt  gynnulleidfaoedd  o Fedyddwyr  a gof- 
leidiasent  Ariaeth,  ac  yn  awr  a goleddant  Sosiniaeth ; er  eu  bod  yn 
galw  eu  hunain  yn  Fedyddwyr  Arminaidd. 

John  Richards  ydoedd  o Flaen  Gwyddon,  ger  Castell  Newydd 
yn  Emlyn,  ac  yn  perthynu  i gynnulleidfa  y Bedyddwyr  yno.  Efe  a 
ymneillduodd  oddi  wrthynt,  gan  ymflurflo,  gydag  ereill,  yn  gangen 
o Fedyddwyr  Arminaidd  ; ond  ail  ymunodd  â’r  Neillduolion  flwydd- 
yn cyn  marw,  yr  hyn  a gymmerodd  le  yn  1808.f 

15.  ‘Journal  of  a Tour  through  North  Wales  and  Shropshire; 
with  Observations  in  Mineralogy,  and  other  Branches  of  Natural 
History.  By  Arthur  Aikin.’ 

London,  1797,  8vo. 

[Arthur  Aikin  ydoedd  fab  hynaf  John  Aikin,  D.M.,  yr  hwn  yntau  oedd 
fab  i’r  Parch.  John  Aikin,  D.D.  Cyhoeddodd  Arthur  Aikin  amryw  weithiau 
yn  dal  cyssylltiad  yn  benaf  â gwyddoriaeth  ; a bu  amryw  flynyddau  yn  ysgrif- 
enu  i Gymdeithas  y Celfyddydau.  Bu  farw  yn  Llundain  yn  1854.] 

* Gwel  rhif  10,  d.f.  1782. 

+ Hanes  y Bedyddioyr,  gan  Thomas  a Jones. 


708 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1797 


16.  ‘ Letters,  describing  a Tour  through  a Part  of  South  Wales. 
By  a Pedestrian  Traveller.  With  Views,  Described  and  Etched 
by  the  Author. 

London,  Printed  by  T.  Baylis,  Greville  Street.  1797. * 

17.  ‘ G-olygiadau  ar  Achosion  ac  Effeithiau’r  Cyfnewidiad  yn 
Ffrainc.  Weigh  others  woe’s  and  learn  to  bear  thy  own.  Ovid. 

Pwysa  gystuddiau  eraill, 

Ai  maith  ofidiau  blin, 

A dysga  ddwyn  yn  ddiddig, 

Y rhan  su  i ti  dy  hun. 

Machynlleth,  Argraphwyd  gan  E.  Pritchard.  Lie  gellir  cael 
Argraphu  pob  math  o Lyfrau  Cymraeg  a Saesonag  yn  y modd 
hardda  ac  am  bris  isaf.’ 

Rhagymadrodd  gan  ‘John  Owen,  Machynlleth  Mai  30,  1797.’ 

18.  ‘Marwnad  y Parchedig  Mr.  D.  Powlands,  Yr  hwn  a ymad- 
awodd  â’r  Byd  Hydref  16.  1790,  yn  77  Mlwydd  o’i  Oed,  ac  a 
gladdwyd  yn  Llangeitho.  Gan  Philip  Dafydd. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y-Prior.  1797.’ 

19.  ‘ Casgliad  o Salmau  a Hymnau.  Gan  Jo  si  ah  Pees. 

Caerfyrddin;  Argraffwyd  gan  loan  Ross.  1797.’  [12plyg.] 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad.*  Yr  oedd  i’r  argraffiad  hwn  ail 
ragddalen,  fel  hyn  : — 

‘ Casgliad  o Salmau  Cân,  allan  o Waith  Isaac  W atts,  ac  Amryw 
Eraill : wedi  eu  haddasu  at  Addoliad  Cymdeithasol.  Gan  Josiah 
Rees. 

Carmarthen  : Printed  by  John  Ross.  1797.' 

20.  ‘A  Descriptive  Account  of  the  Devil’s  Bridge,  Hafod,  Strata 
Florida  Abbey,  and  other  Scenery  in  that  District  of  Cardiganshire. 
In  an  Excursion  from  Aberystwith;  Comprehending  the  objects 
adjoining  the  River.  The  Second  Edition. 

Hereford,  Printed  by  D.  Walker.  1797.’ 

21.  ‘ Egwyddorion  o’r  Grefydd  Gristionogol. — Catecism  byraf 
y Gymmanfa. 

Caerfyrddin. ’f 

22.  ‘ Siampl  o Eglur  Gateceisio.  Mewn  ffordd  o Eglurhad  ar 
Gatecism ; Yn  Holiadau  ac  yn  attebion.  Er  cyfarwyddo’r  Ieuaingc 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1796. 
t Yn  ol  Ysgrif  Mr.  B.  Davies. 


17971 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


709 


a’r  Anwybodus  ac  eraill  yn  y Wybodaeth  o Egwyddorion,  Sylfeini, 
ac  befyd  Dyledswyddau  y Grefydd  Gristianogol,  mewn  modd  tra 
chynnwysfawr ; Yngbyd  a Rhagymadrodd,  yn  Eglurh.au  yn  fyr, 
Gwirionedd  y Grefydd  Gristianogol,  ac  hefyd  Afresymoldeb  y 
gwrthwyneb  i hyn,  megis  Atheistiaeth,  Deistiaeth,  &c.  Yn  Saes- 
onaeg,  gan  y gwas  enwog hwnw o eiddo  Crist,  Mr.  John  Willison, 
diweddar  Gweinidog  yr  Efengil  yn  Dundee,  yn  Scotland.  Wedi  ei 
droi  i’r  Cymraeg,  gan  D.  Davies. 

Caerfyrddin,  ArgrafFwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y-Prior. 
1797.’ 

Y mae  hwn  yn  lyfr  o 330  o dudalenau  12plyg.  Y cyfieithydd, 

David  Davies,  ydoedd  fab  i’r  Parch.  Owen  Davies,  gweinidog  yr 
Annibynwyr  yn  Nhrelech,  yn  sir  Gaerfyrddin.  Yr  oedd  y mab 
hwn  hefyd  yn  bregethwr  gyda’r  un  bobl ; ond  nid  ordeiniwyd  ef,  ac 
ni  bu  erioed  yn  gofalu  am  gynnulleidfa,  eithr  yn  cyflenwi  lie 
gweinidogion  wrth  achlysur.  Yr  oedd  yn  ddyn  dysgedig  a choeth- 
edig,  ac  yn  cadw  ysgol  yn  y gymmydogaeth.  Bu  farw  ym  Medi, 
1825,  yn  61  oed. 

23  ‘Annereh  i’r  Cymry  ar  diriad  y Ffrancod.  Gan  Nath. 
Jenkins.’* * * § 

Nathaniel  Jenkins  ydoedd  fab  i Jenkin  Thomas,  o’r  Cwm  Du, 
ger  Castell  Newydd  yn  Emlyn.f  Yr  oedd  yn  awdwvllawer  o gan- 
iadau  difyrus. 

24.  % * Gwaedd  yng  Nghymru  yn  erbyn  cyngor  Ahitophel.  Gan 
T.  Jenkins,  Llanboidy. 

Caerfyrddin. ’J 

25.  1 Narrative  of  the  French  Invasion  near  Fisguard.  ByJ. 
Baker. 

Worcester.’ J 

26.  ‘ Gorfoledd  ym  Mhebyll  Seion,  &c.  Trydydd  Argraffiad. 

Caerfyrddin.’§ 

27.  ‘Y  Bibl  Sanctaidd,  Sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 
Gy  da  Sylwadau  Peter  Williams.  Y Pedwerydd  Argraphiad. 

* Yn  ol  Ytgrif  Mr.  B.  Davies.  [Y  mae  y gân  hon  yn  adargraflfedig  ym 
‘Mlodau  Dyfed,’  t.  281.] 

t Gwel  rhif  3,  d.f.  1736. 

Î Yn  ol  Ysgrif  Mr.  B.  Davies. 

§ Yn  ol  Ysgrif  Mr.  B.  Davies.  Gwel  rhif  10,  d.f.  1782;  rhif  13,  d.f.  1795. 


710 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1797 


Caerfyrddin.  ’* 

28.  ‘ The  Welch  Indians  ; or,  A Collection  of  Papers,  Respecting 
a People  whose  Ancestors  emigrated  from  Wales,  in  the  Year  1170, 
with  Prince  Madoc  (Three  hundred  years  before  the  first  Voyage 
of  Columbus).  And  who  are  said  now  to  inhabit  a beautiful 
country  on  the  West  Side  of  the  Mississippi.  Dedicated  to  the 
Missionary  Society  by  George  Burder. 

London:  Printed  for  T.  Chapman,  No.  151.  Pleet  Street.  Price 
One  Shilling.’ 

Yn  niwedd  y cyflwyniad,  yr  hwn  sydd  yn  llenwi  dau  dudalen,  y 
mae  y canlynol : — ‘Coventry,  March  10.  1797.’  Y mae  y llyfryn 
yn  35  tudalen  8plyg.f 

[Y  Parch.  George  Burder,  gweinidog  ymneillduol  cyfrifol  yn  ei  ddydd,  a 
anwyd  yn  Llundain  ar  y 5med  o Fehefin,  1752,  C.H.,  ac  a fu  farw  yno  Mawrth 
29,  1832.  Cyhoeddodd  amryw  lyfrau  ; bu  yn  olygydd  yr  ‘ Evangelical  Maga- 
zine ;’  ac  yn  ysgrifenydd  i Gymdeithas  Genadol  Llundain.] 

29.  ‘ A very  curious  Private  Paper  relative  to  Will  and  Property 
of  Mary  Bulkley,  late  of  Dronwy,  in  the  Parish  of  Llanfachreth, 
Isle  of  Anglesea,  (1730-94)  the  property  disputed  by  Jos.  Williams 
and  Herbert  Jones,  of  Llynon.  1797.’ 

Daeth  y papyrau  hyn  ger  bron  Uchel  Lys  y Dirprwywyr,  ac  y 
maent  yn  wir  gopiau  o’r  hyn  a ddefnyddiwyd  er  cadarnhau  y 
ddedfryd  arnynt.  Argraffwyd  hwy  yn  gyfrinachol.J 

30.  ‘ Hen  Gân,  na  bu  Argraphedig  erioed  o’r  blaen : Yr  hon  a 
gafwyd  o Enau  Hen  Wraig,  a ddysgodd  hi  gan  ei  Mham  a fuasai 
gynt  yn  Gwasanaethu  gyd  a’r  hen  Ficcer  Llanymddyfri : Ar  Gread- 
igaeth  y Gyd,  yng  nghyd  a Naturiaeth  Creadigaeth  Dyn. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y-prior.  1797.’ 

31.  If  ‘ Tair  o Gerddi.  Y cyntaf  Clod  i’r  Cymry  gwyr  Sir  Benfro 
am  gymeryd  y Rheibus  Elynion  Cythreulig  ysglyfyddwyr  mileinig 
eef  Ffrancod  pan  diriasant  yn  Abergwaen.  Yn  ail  diolch  i Dduw 
am  y rhydd-did  a gafodd  Lloegr  i ymladd  a’r  Spaniards  a’u  gorth- 
rechu  a chymeryd  eu  Llongau  ar  y mor,  gan  y Llywydd  Arglwydd 
Jervis.  Yn  drydydd  Hymn. 

Machynlleth,  Argraphwyd  E.  P.’ 

* Yn  ol  YsgrifMx.  B.  Davies;  gwel  rhif  1,  d.f.  1770;  rhif  5,  d.f.  1781  ; 
rhif  3,  d.f.  1788 ; a hwn  yma. 

t Llythyr  y Parch.  T.  James  (Llallawg). 

Í Hotten’s  Catalogue . 


1798] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


711 


32.  * Copi  o Lythyr  yr  hwn  a gafwyd  dan  garreg,  ym  mha  un 
y mae  amrhyw  Gynghorion,  da  a buddiol ; Eitbr  yn  fwya  enwedigol 
ynghylcb  cadw  y Sabbath. 

Machynlleth,  Argraphwyd  gan  E.  Pritchard.’ 

33.  1 Collections  of  Welsh  Tours,  or  a Display  of  the  Beauties 
of  Wales,  Popular  Tours,  &c.  1797.’ 

34.  ‘ Gleanings  through  Wales,  Holland,  and  Westphalia.  By 
Mr.  Pratt.  In  Two  Volumes.  1797.’ 

Y mae  y rhai  hyn  yn  gyfrolau  difyrus,  yn  rhoi  lluaws  o hanesion  y 
Tylwyth  Teg,  Robin  Goodfellow , Ganwyllau  Gyrff,  y Teulu,  &c. 

35.  ‘ Yr  Arfaeth  Eawr  Dragwyddol.  Gan  John  Wesley. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd.  1797. 

36.  [‘  Picturesque  Views  of  the  Elver  Wye  from  its  Source  at 
Plinlimon  -Hill  to  its  Junction  with  the  Severn  below  Chepstow, 
with  Observations  on  the  Public  Buildings  and  other  Works  of 
Arts  in  its  vicinity.’  By  Samuel  Ireland.’ 

London,  1797,  folio.] 

1798. 

1.  ‘ Llythyr  at  Mr.  T.  Jones,  o’rWyddgrug;  yn  cynnwys  Hanes 
fer  o Fordaith  lwyddiannus  y Llong  Duff,  yr  hon  a anfonwyd  i dros- 
glwyddo  deg  ar  hugain  o Cenhadau  (Missionaries)  i bregethu'r 
Efengyl  i drigolion  paganaidd  Ynysoedd  y Mor  Deheuol ; Y’nghyd 
ag  ychydig  Annogaethau  i gynnorthwyo’r  gorchwyl  pwysfawr  a 
chanmoladwy.  Can  y Parch.  T.  Charles,  A.B. 

Caerlleon : Argraphwyd  gan  W.  C.  Jones,  y’monwent  St.  Pedr. 
1798.’ 

Ymddengys  mai  Sais  oedd  yr  argraffydd  uchod.  Dechreuasai 
ddwyn  ei  gelfyddyd  ym  mlaen  yn  Nhreffynnon,  fel  cydymaith  i T. 
Carnes  ;*ond  torwyd  y gyfranogaeth:  arosodd  Carnes  yn  Nhreffynnon, 
ac  ymsefydlodd  Jones  yng  Nghaerlleon,  a chymmerodd  Cymro 
deallus  gydag  ef  yn  ddarllenydd  a golygydd,  sef  y Parch.  J ohn 
Humphreys,  o Caerwys,  yr  hwn  oedd  yn  perthynu  i’r  Cyfundeb 
Methodistaidd  Calffnaidd,  a’r  hwn  a symmudasai  y flwyddyn  hon  i 
Caerlleon  i’r  dyben  hyny ; a dyna  y rheswm  pa  ham  yr  ydys  yn  cael 
fod  llyfrau  Methodistaidd  y blynyddau  hyn,  wedi  eu  hargraffu  yng 
Nghaerlleon,  a chan  W.  C.  Jones. 

2.  * Diwygiad  neu  Ddinystr : wedi  ei  dynnu  allan  o Lyfr  Saes- 
naeg  a elwir  Eeform  or  Buin ; a’i  gymhwyso  at  Ddealldwriaeth 

* Gwel  rhif  3,  d.f.  1797. 


712 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1798 


y Cymry  ; ym  mha  un  y geill  pob  dyn  ddysgu  fel  y mae  pethau  yn 
sefyll  yn  bresennol ; a pha  fath  ar  ddiwygiad  ydyw,  pa  un  yn  unig 
a ddichon  acbub  y Deyriias. 

Croesoswallt : Argrapbwyd  gan  W.  Edwards.  1798/  [8plyg 
bycban  : 32  tudalen.] 

[Y  cyfieithydd  ydoedd  Gwallter  Mechain : ond  nid  yw  ei  enw  wrth  y gwaith.] 

3.  ‘ Geiriadur  Seisonaeg  a Chymraeg.  By  Wm.  Richards, 
M.A. 

Carmarthen,  Printed  by  J.  Daniel.  1798.’ 

[Yr  argraffiad  cyntaf  o Eiriadur  y Dr.  William  Richards,  o Lynn,  Norffolc, 
ydyw  y gwaith  dan  sylw.  Cymharer  rhif  26  isod.] 

4.  ‘ Y Seren  Foreu ; neu  Ganwyll  y Cymry  : sef,  Gwaith  y Parch- 
edig  Mr.  Rees  Prichard,  M.A.  gynt  Picer  Llanymddyfri. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd,  ac  ar  werth  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y- 
Prior.  1798.  [Pris  2s.  6ch.  i’r  Rhagdalwyr,  a 3s.  6ch.  i eraill.]  * 

Yr  oedd  hwn  yn  unfed  argraffiad  ar  bymtheg,  er  na  restrwyd  eto 
ond  deuddeg,  heb  law  y pigion,  y rhai  a argraffwyd  ddwywaith, 
a’r  argraffiad  Seisonaeg.* 

5.  ‘YDydd  yn  Gwawrio,  neu  Hanes  Dechreuad,  Cynnydd,  a 
Lledaeniad  y Gyfeillach  Eawr,  yn  Llundain,  a ffurfiwyd  yn  y 
Elwyddyn  1795.  Wedi  ei  chasglu  gan  M.  Jones,  Trelech. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y-Prior,  1798. 
[Pris  Pedair  ceiniog.]  ’ 

6.  ‘ Cwyn  yn  erbyn  Gorthrymder,  yn  ngyd  a Sylwiadau  ar  hawl 
Esgobion,  a’u  Gweinidogion  i Ddegymau,  &c.  Wedi  ei  ysgrifenu  er 
mwyn  Gwerinos  Cymru  gan  Thomas  Roberts,  o Lwynrhudol. 

Llundain  : Argraphwyd,  ac  ar  werth  gan  J.  Jones,  Chapel  Street, 
Soho.’  50  tudalen  12plyg.f 

Cyfansoddodd  yr  un  awdwr  hefyd  y ‘Welsh  Interpreter;  ac  yr 
oedd  yn  aelod  o Gymdeithas  y Cymreigyddion.  Amserir  y rhagym- 
adrodd,  ‘Llundain,  yr  30en,  o’r  4edd  Mis  1798.’ 

John  Jones,  yr  argraffydd,  ydoedd  frodor  o Glocaenog,  ger 
Rhuthyn,  yn  sir  Ddinbych. 

7.  ‘Cnewyllyn  mewn  Gwisg;  sef  Cnewyllyn  Gwirionedd — Mewn 
gwisg  o Gynghanedd,  neu  gasgliad  o Garolau  a Cherddi,  a rhai 

* Gwelrhif  1,  d.f.  1646;  rhif  2,  d.f.  1670;  rhif  6,  d.f.  1672;  rhif  1,  d.f. 
1681 ; rhif  4,  d.f.  1721 ; rhif  3,  d.f.  1725;  rhif  14,  d.f.  1740;  rhif  19,  d.f.  1766  ; 
rhif  16,  d.f.  1770 ; rhif  14,  d.f.  1771 ; a hwn  yma.  Cyhoeddwyd  hefyd  argraff- 
iad tlws  gan  I.  Daniel,  Caerfyrddin,  yn  1807-8. 

+ [Nid  oes  wrtho  un  amseriad  ; ond  ymddengys  wrth  ddiwedd  ar  y Rhag- 
ymadrodd,  mai  yn  y flwyddyn  hon  y daeth  allan.  ] 


1798] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


713 


Cywyddau  ac  Englynion,  ar  amryw  destynau : Pa  rai  na  buont  ar- 
grapbedig  o’r  blaen.  Gan  Robert  Davies,  o Nantglyn. 

Treffynnon : Argraphwyd  gan  E.  Carnes ; dros  yr  Awdwr. 

[Gwerth  Swllt.]  ’ 

Robeut  Davies  a anwyd  yn  y fl.  1769.  Yn  1800  efe  a symmud- 
odd  i Lundain,  lie  y daeth  yn  adnabyddus  â chefnogwyr  Cymreig- 
yddiaetb,  trwy  ymuno  â Chymdeithas  y Gwyneddigion,  a llanwai 
weitbiau  y swyddau  o fardd  ac  ysgrifenydd  i’r  Gymdeitbas  hòno. 
Dychwelodd  yn  ol  i Nantglyn,  ger  Dinbycb,  ei  ardal  enedigol,  ym 
mben  pedair  blynedd.  Ennillodd  amryw  wobrau  mewn  barddon- 
iaetb  a fyddai  yn  destynau  cynnygiedig  gan  Eisteddfodau,  byd 
ennill  cadair  farddonol  Powys,  yn  Eisteddfod  Gwrecsam,  yn  1820, 
am  ei  Earwnad  i George  hi.  Cyboeddwyd  ei  boll  waitb  barddonol 
yn  1827,  o dan  yr  enw  ‘ Diliau  Barddas.’  Y mae  yn  adnabyddus 
yn  well  wrtb  ei  waitb  gramadegol,  yr  bwn  a argraffwyd  gyntaf  yn 
1808,  ac  a aetb  trwy  luaws  o argraffiadau  ar  ol  byny.  Bu  farw 
Rhagfyr  1,  1835,  a cbladdwyd  ef  yng  Nantglyn,  lie  y buasai  yn 
glochydd  y plwyf  dros  lawer  o flynyddoedd,  yn  66  oed.* 

8.  1 Cwyn  y Cystuddiedig,  a Griddfanau  y Carcbarorion  Dieuog  : 
neu,  Ycbydig  o Hanes  Dioddefiadau  diweddar  Tbomas  John  a 
Samuel  Griffiths,  y rbai  gwedi  goddef  gortbrymder  tost,  a chaeth- 
iwed  caled,  dros  cbwech  neu  saitb  o fisoedd,  yn  ddiacbos,  a gawsant 
eu  rbyddbau,  o’r  diwedd,  yn  yr  ucbel  eisteddfod,  neu  y sessiwn 
mawr  diweddaf,  yn  Hwlffordd;  er  dirfawr  siomedigaetbi’w  gelynion 
gwaedlyd  a dideimlad. 

Caerfyrddin  : Argrapbwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y- Prior. 
[Prîs  Chwe’  cbeiniog.]  ’ 

Dywedir  mai  yr  awdwr  ydoedd  y Dr.  W.  Richards,  o Lynn. 
Cybuddid  bwynt  o deyrnfradwriaetb,  sef  rboddi  cyfarwyddiadau  i’r 
Ffrancod  a ddaethent  i Abergwaen.  Bedyddiwr  ydoedd  T.  John,  a 
Henaduriaetbwr  neu  Annibynwr  ydoedd  S.  Griffiths.  Y mae  y 
llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  yn  nodedig  o ddyddorol,  a cbydag  ysbryd 
gwrol.  Cyboeddwyd  yr  unrbyw  yn  Seisonaeg  o dan  yr  enw : — 

9.  1 The  Triumph  of  Innocency ; or,  a brief  Narrative  of  the 
late  Tbomas  John  and  Samuel  Griffiths,’  &c. 

10.  1 Diwygiad  neu  Ddistryw.  Cymmerwch  eicb  dewis;yn  yr 
hwn  yr  ystyrir  ymddygiad  y Brenin,  y Senedd,  y Swyddogion,  y 
Gwrtbwynebwyr,  y Pendefigion  a’r  Boneddigion,  yr  Esgobion,  a’r 
Offeiriad,  a’r  diwygiad  bwnnw  a ddangbosir,  yr  bwn  yn  unig  a all 
acbub  y wlad.  Gan  John  Bowdler,  Yswain.  A gyfieitbwyd  i’r 
Gymraeg,  gan  y Parcbedig  W.  Evans,  Towy  Castle. 


* Williams’s  Dictionary  of  Eminent  Welshmen. 


714  LLYFIíYDDIAETH  Y CYMRY.  [1798 

Caerfyrddin,  ArgrafTwyd  gan  John  Evans,  yn  Heol-y-Prior 
1798.’* 

William  Evans  ydoedd  o Towy  Castle,  ym  mhlwyf  Llandefaelog, 
ger  Caerfyrddin,  a gweinidog  y plwyf  liwnw.  Bu  farw  Ionawr  20, 
1833,  yn  75  oed.f 

11.  ‘Llyfr  G-weddi  Gyffredin,  &c. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  ac  ar  werth  yno  gan  R.  Taylor. 
1798.’ 

12.  ^ 1 Crist  yn  Iachawdwr  Cyfìawn.  Gan  John  Bunyan,  at 
yr  hyn  y chwanegwyd  nodan  gan  Mr.  William  Mason.  Wedi  ei 
Gymreigio  gan  John  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel.’ 

13.  * Gorfoledd  ym  Mhebyll  Seion : neu  Hymnau  Efangylaidd 
wedi  eu  cymeryd  allan  o’r  Ysgrythyrau  Sanctaidd.  Gan  Dafydd 
William.  Y pedwerydd  argraphiad.J; 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.  1798.’ 

14.  ‘ Hymnau  Newyddion.  Gan  William  Lewis,  Llangloffan.§ 
A gyhoeddwyd  gan  Evan  Rees. 

Caerfyrddin  : Argraffwyd  gan  J.  Evans,  1798.’ 

15.  1 Sylwadau  ar  y Dirywiaeth  mewn  pregethu  a chanu,  yng 
Nghymru.  Allan  o waith  y gweinidogion  Parchedig  a ganlyn,  sef 
W.  Williams,  M.  Rhus,  ac  N.  Gwilym. 

Abertawe : Argraphwyd  gan  Yoss  a Morris.  1798.  [Pris 
ceiniog.]  ’ 

Yr  oedd  hwn  yn  ail  argraffiad,  gyda  rhai  cyfnewidiadau.  || 

16.  ‘ Llythyr  oddiwrth  Gymmanfa  Dde-ddwyreiniol  y Bedyddwyr 
yng  Nghymru:  1798. 

Trefecca:  Argraphwyd  yn  y flwyddyn.  m,dcc,xcviii.’ 

17.  ‘Amryw  Hymnau  Dymunol  a Phrofiadol,  o waith  Harri 
Sion,  gerllaw  Pont-y-pwl,  yn  sir  Fynwy.  At  ba  rai  y chwanegwyd 
Pigion  o Hymnau,  o waith  yr  awdwyr  hynottaf  yn  yr  oes  bresennol. 

* Ymddengys  fod  dan  argraffiad  o’r  llyfr  hwn  wedi  ei  gyhoeddi  yn  yr  un 
flwyddyn,  hwn  yng  Nghaerfyrddin,  a’r  llall  yng  Nghroesoswallt,  un  i’r  Deheu- 
dir,  a’r  llall  i’r  Gogledd  ; gwel  rhif  2.  [Yr  oeddynt  yn  ddau  gyfieithiad  gwa- 
hanol : hwn  gan  y Parch.  W.  Evans,  a hwnw  gan  y Parch.  Walter  Davies.] 

t Ei  Feddfaen. 

X Gwel  rhif  10,  d.f.  1782  ; rhif  13,  d.f.  1795  ; rhif  26,  d.f.  1797;  a hwn  yma. 

§ [Gweler  rhif  17,  d.f.  1786.] 

||  Gwel  rhif  21,  d.f.  1794. 


1798] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


715 


Caerfyrddin  : Argraphwyd,  ac  ar  werth  gan  loan  Daniel.  1798.’*' 

18.  ‘ Coffadwriaeth  y Cyfìawn : neu  Farwnad,  er  Cof  am  farwol- 
aeth  y Duwiol  a’r  Parch..  Mr.  Bichard  Tibbott,  yr  hwn  a fu  yn 
weinidog  hir  flynyddau  i Eglwys  yr  Ymneillduwyr  yn  Llanbrynmair, 
yn  Sir  Drefaldwyn ; ac  a bunodd  yn  yr  Arglwydd  ar  ddydd  Sabboth, 
y 18  o Fis  Mawrth,  yn  y flwyddyn  1798,  o fewn  ychydig  wythnosau 
i bedwar  ngain  oed.  Gan  Jonathan  Powell. 

Trefecca  : Argraphwyd  yn  y Flwyddyn.  M,DCC,xLVIII., 

Jonathan  Powell  a anwyd  yn  Nefynog,  sir  Frycheiniog.  Bu  yn 
weinidog  yr  Ymneillduwyr  yng  Ngodre  Bhos,  Morganwg,  ac  wedi 
hyny  symmudodd  i Baiadr  Gwy,  sir  Faesyfed,  yn  1790.  0 blegid 

egwyddorion  Sabelaidd  rhai  yn  y gynnulleidfa,  efe  a ymadawodd 
ym  mhen  saith  mlynedd,  ac  ymsefydlodd  yn  sir  Fon.  Bu  flynydd- 
au yn  weinidog  yr  Annibynwyr  yn  y Capel  Mawr  a Ehos  y Meirch,  yn 
sir  Fon.  Bu  farw  Gorphenaf  6,  1823,  yn  59  oed,f  a chladdwyd  ef 
wrth  gapel  Ehos  y Meirch,  lie  y mae  cofadail  am  dano. 

19.  ‘A  Collection  of  Welsh  Tours,  or  a Display  of  the  Beauties 
of  Wales,  Selected  principally  from  Celebrated  Histories  and  popu- 
lar Tours,  with  occasional  remarks.  To  which  is  added  a Tour  of 
the  Biver  Wye.  Third  Edition  corrected.  Embellished  with 
Seven  Engravings  and  two  Characteristic  Euins. 

London,  Printed  for  G.  Seal,  No.  192  Strand,  and  Sold  by  M. 
Pool  & Son,  Chester.  1798.  Price  6s.  Boutd.’ 

20.  ‘ Two  Successive  Tours  throughout  the  whole  of  Wales,  and 
several  of  the  adjacent  Counties,  so  as  to  form  a Comprehensive 
view  of  the  Picturesque  Beauty,  the  peculiar  manners  and  the  fine 
Eemains  of  antiquity  in  that  interesting  part  of  the  British  Island. 
By  Harry  Skrine,  Esq.  of  Warley  in  Somersetshire,  author  of 
three  successive  Tours  in  the  North  of  England  and  Scotland  in 
1795. 

London,  Printed  for  Elmley  & Bremner  in  the  Strand.  1 7 98.’ J 

21.  1 Pregeth  ar  yr  Adgyfodiad  Cyffredinol;  oddiwrth  loan  v. 
28,  29.  Yn  Saesonaeg  gan  y Parchedig  Samuel  Davies,  A.M. 
yn  Prince- town  Jersey  Newydd,  America.  Wedi  ei  throi  i’r 
Cymraeg  gan  y Parchedig  M.  Jones. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  loan  Daniel.’ § 

* Gwel  rbif  28,  d.f.  1773. 
t Y Beirniad,  1862,  t.  100. 

Í Daeth  ail  argraffiad  allan  yn  1813,  gyda  pharthleni  a chwanegiadau. 

§ Cyhoeddwyd  y bregeth  ragorol  bon  yn  yr  Eurgrawn  Wesleyaidd,  am  Awst, 
Medi,  a Hydref,  1812. 


716 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1798 


22.  if  ‘ Y Catecism  Byrraf.  Y Pedwerydd  Argraffiad. 

Caerfyrddin.’* 

23.  if  ‘ Y Canlynol  tra  buddiol  o godidog-gyngor  i ystyriaeth  pob 

Cymro 

Caerfyrddin.’* 

24.  if  ‘ A Vocabulary  of  tbe  Lord’s  Prayer,  the  Creed,  &c. 

Carmarthen.'* 

25.  if  ‘ Marwnad  Owen  Jones  o Dewdraeth,  Sir  Benfro.’f 

26.  if  ‘A  Welsh  and  English  Dictionary,  in  which  the  English 
Words,  and  sometimes  the  English  Idioms  and  Phraseology,  are 
accompanied  by  those  which  Synonymise  or  Correspond  with  them 
in  the  Welsh  Language.  By  W.  Eichards. 

Carmarthen,  1798.’ 

[Amlwg  ydyw,  wrth  eiriad  enw  y llyfr  hwn,  mai  Geirlyfr  Seisoneg  a Chym- 
raeg  ydyw,  ac  nid  Cymraeg  a Seisonaeg.  Ni  chyhoeddodd  y Dr.  W.  Richards 
ond  un  Geiriadur  ; ac  yn  hwnw  y mae  y Seisoneg  o flaen  y Gymraeg.  Yr  un 
yn  ddilys  yw  hwn  yma  â rhif  3,  dan  y flwyddyn  hon.  Nid  oes  un  ara- 
mheuaeth  o barthed  y flwyddyn  y cyhoeddwyd  y gwaith.] 

27.  ‘A  Walk  through  Wales  in  August  1797.  By  the  Kev. 
Ei chard  W arner  of  Bath.  Second  Edition. 

Bath  : Printed  by  E.  Cruthwell.  1798.’ 

28.  ‘ Golwg  ar  Aberth  Crist.  Gan  Thomas  Jenkins,  o Lan- 
boidy. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  loan  Evans,  1798.’ 

29.  ‘ British  Tourist.  Vol.  5.  Containing  Tours  through  North 
and  South  Wales.  1798.’ 

30.  if  ‘ Cambro-Britons,  an  Historical  Play  performed  at  the 
Theatre  Eoyal,  Haymarket.  1798.’ 

31.  1 A Gentleman’s  Tour  through  Monmouthshire  and  Wales, 
in  the  Months  of  June  and  July.  The  Second  Edition. 

London : Printed,  by  Assignment  of  T.  Evans  of  Pater-noster 
row,  for  J.  Nunn,  Great  Queen-Street,  Lincoln’s  inn-fields.  1798. 

32.  if  1 The  Interesting  privately  printed  Cases  of  Thos.  Adair 
and  the  Eev.  J.  Maitland  in  a Dispute  concerning  the  Estate  at 
Tregare,  Brecknockshire.’ 

* Llythyr  Mr.  B.  Davies. 

+ Yr  oedd  gwaelod  y ddalen  wedi  tori  o’r  un  a welais. 


1798] 


LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY. 


717 


Y mae  yn  ddwy  ran  unplyg,  ac  argraffwyd  hwynt  mewn  dadl  gyf- 
reithiol  yn  1798. 

33.  1 Myfyrdod  ar  Einioes  ac  Angau  a ysgrifenwyd  mewn  Myn- 
went  yn  y Wlad,  ym  mrig  yr  hwyr.  Wedi  ei  droi  o Saesonaeg  T. 
Gray. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Evans,  yn  Heol-y-Prior.  1789* 
[Pris  ceiniog].’ 

[Cyfieitliiad  y Parch.  Dafydd  Dafis,  o Gastell  Hywel,  o Gray's  Elegy.'] 

34.  ‘ Coffadwriaeth  o Earwolaeth  Mr.  Morgan  Davies  a’i  wraig, 

gynt  o Gefntelyrcli,  gerllaw  Llanymddyfri ; y rliai  a fuont  feirw 
mewn  Oedran  teg,  o fewn  i Ddeg  o Ddyddiau  y naill  i’r  Hall,  yn  Mis 
Mawrth,  1798,  ac  a gladdwyd  yn  Mhentre’ -tŷ- g wyn . Gan  E. 

Harries.’ 

Caerfyrddin;  Argraffwyd  gan  loan  Evans  yn  Heol-y-Prior. 
1798.’ 

[Evan  Harries,  awdwr  y farwnad  hon,  ydoedd  weinidog  perthynol  i’r  An- 
nibynwyr  yng  nghymmydogaeth  Llanymddyfri.  Priododd  â merch  i’r  Parch. 
Dafydd  Davies,  gweinidog  yr  Annibynwyr  yn  Abertawy,  awdwr  Sylwadau  ar  y 
Beibl.  Torodd  allan  wedi  hyny  yn  ddyn  penrydd,  ac  ymrestrodd  megys  milwr 
oyffredin  ; a hyd  y mae  yn  hysbys  i mi,  yn  y fyddin  y terfynodd  ei  oes.* 
Oyhoeddwyd  yn  gynnar  yn  y ganrif  bresennol  Gân  o’i  gyfansoddiad,  yr  hon  a 
anfonodd  at  ei  dad  yng  nghyfraith,  ac  yn  yr  hon  y mae  yn  galaru  o herwydd 
ei  gwymp,  ac  yn  proffesu  edifeirwch  am  ei  gamweithredoedd.  Dy wedir  ei  fod 
yn  wr  doniol  a phoblogaidd  pan  yr  oedd  yn  y weinidogaeth.  Morgan  Davies 
a’i  wraig,  gwrthddrychau  y farwnad  a gofnodir  yma,  oeddynt  amgeleddwyr 
boreuol  y Parch.  Morgan  Jones,  Trelech.] 

35.  ‘ A Description  of  the  Beanties  and  Pecularities  of  Gresford 
Yale,  and  other  Poems.  By  M.  Holford.  1798.’ 

Tybir  mai  ffugenw  yw  yr  nchod,  ac  mai  cyfansoddiad  dwy  awdures, 
Mrs.  Parry,  a Mrs.  Ellen  Warrington,  ydyw. 

36.  [‘  Clarke’s  Emily  Ianthe,  or  The  Elower  of  Caernarvon.  2 vols. 
12mo.] 

37.  [‘  Liu  o Ganiadau,  neu  Gasgliad  o Garolau  a Cherddi  Dewis- 
edig,  er  Diddanwch  i’r  Cymry,  o Waith  amryw  Brydyddion,  at  yr 
hyn  y chwanegwyd  Amryw  Benhillion  o Hymnau.  0 Gasgliad  W. 
Jones,  Bettws-Gwerfil-Gôch. 

Croesoswallt : Argraphwyd  gan  W.  Edwards.  1798.  [Pris 
Swllt  mewn  Papur  Glas.’  12plyg:  144  tudalen.] 

* [Hyny,  fel  yr  ymddengys,  ydoedd  ei  ddysgwyliad  ef  ei  hun,  pan  yn  ys- 
grifenu  y gân  a grybwyllir  uchod. 

‘ Ar  ryw  waedlyd  foes , tybygaf, 

Y gadawa’i’r  ty  o glai ; 

Yna  hed  fy  enaid  adref 
At  yr  ailanedig  rai.  ’] 


718 


LLYERYDDIAETH  Y CYMRY. 


1799 


Ym  mhlith  awduron  y caniadau,  heb  law  y casglydd,  William  Jones,  ceir 
enwau  ‘William  Cadwaladr;’  ‘Y  Parcbedig  Mr.  Edward  Samuel;’  ‘Ellis 
Cadwaladr  ‘ Rowland  Davies  ;’*  * Ellis  Roberts  ’ (y  Pastynfardd) ; ‘ Rowland 
Hughes  ;’+  ‘ Mr.  William  Wynne  ‘ Matthew  Owen  ‘ Hugh  Morris 
‘ Jonathan  Hughes  ; ‘Thomas  Edwards’  (o’r  Nant) ; ‘John  Rees;’  ‘Dafydd 
Manuel;’  ‘John  Williams,  Cynwyd ;’ ac  ‘L.  P.’  Nifer  yr  ‘ Hymnau  ’ ary 
diwedd  yw  un  ar  bymtheg.] 

1799. 

1 . ‘ Agoriad  ar  y Prophwydoliaetb.au  hynod  a gynhwysir  yn  yr 
Unfed  Bennod  ar  Ddeg  o lyfr  y Datguddiad.  Wedi  ei  dynu  allan 
o waith  Dr.  Gill,J:  a’i  Gymreigio  gan  Daniel  Jones. 

Abertawe : Argraffwyd  gan  Yoss  a Morris.  1799.  (Pris  Chwe’ 
Cheiniog.’) 

2.  ‘ Trysorfa  Ysprydol,  yn  cynnwys,  Amrywiaeth  o bethau  ar 
amcan  Crefyddol,  yn  athrawiaethol,  yn  annogaethol,  yn  hanesiol, 
&c.  Y’nghyd  ag  ychydig  Parddoniaeth.  Gan  T.  0.  a T.  J. 

Caerlleon : Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  y’mynwent  St.  Pedr. 
Pris  Chwe  cheiniog.  Ac  a fwriedir  i’w  gyhoeddi  bob  tri  mis  rhag- 
llaw.’ 

Y golygwyr  oeddynt  y Parch.  T.  Charles,  Bala,  a’r  Parch.  T. 
Jones,  Dinbych.  Chwech  rhifyn  chwarterol  a gyhoeddwyd,  yn 
gwneyd  cyfrol  o 376  tndalen  8plyg.  Yr  oedd  y Parch.  Thomas  Jones, 
person  Creaton,  yn  sir  Northampton,  a’r  Parch.  Edward  Morgan, 
wedi  hyny  hear  Syston,  sir  Lester,  yn  ysgrifenu  iddo  hefyd. 

3.  ‘ The  Boyal  Tribes  of  Wales.  By  Philip  Yorke,  Esq.  of 
Erthig. 

Wrexham,  Printed  by  John  Painter.  1799.’  4to. 

Y mae  yn  cynnwys  darluniad  o Humphrey,  Dug  Buckingham ; 
Arglwydd  Ellesmere  ; Jeffrey,  a Vaughan  ; Sir  Orlando  Bridgeman  ; 
Thomas  Hanmer ; Thomas  Myddleton ; J.  Trevor ; W.  Williams ; J . 
Wynne ; Catherine  o’r  Berain ; a Humphrey  Lhwyd. 

[Ail  argraffiad  o’r  ‘Tracts  of  Powys  ’ (rhif  1,  d.f.  1795)  ydyw  y gwaith  hwn, 
ond  ei  fod  wedi  cyfnewid  ei  enw.] 

4.  ‘Hanes  y Byd  a’r  Amseroedd.  Er  Hyfforddiad  rhai  o’r 
Cymry.  0 waith  S.  T. 

Dolgellau,  Argraphwyd  gan  T.  Williams.  1799.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  bummed  argraffiad,  o leiaf.§  Yr  ar- 
graffÿdd, 

* ‘ Neu  Rowland  o’r  Pandy,  plwyf  Llanycil,  neu  Lanuwchilyn.’ — Nod  llawys- 

grifol  Gwallter  Mechain. 

f Rolant  Huw,  o’r  Graienyn,  ger  y Bala,  y mae  yn  debyg. 

+ [Gweler  rhif  5,  d.f.  1751,  lie  y ceir  cofnod  bywgraffiadol  am  y Dr.  Gill.] 

§ Gwel  rhif  6,  d.f.  1721  ; rhif  1,  d.f.  1724  ; rhif  1,  d.f.  1728  ; a hwn  yma;  a 
chafodd  ei  argraffu  rai  gweithiau  ar  ol  1799. 


1799] 


LLYFEYDDIAETH  Y CYMEY. 


719 


Thomas  Williams,  ydoedd  fab  i William  Jones  ac  Elen  Thomas, 
o Benardd  Wynion  Eawr,  ym  mhlwyf  Llanfachraith  [ger  Dolgellau], 
yn  sir  Feirionydd,  ac  wedi  hyny  o’r  Cae  Glas,  yn  yr  un  plwyf. 
Arferai,  yn  ei  ieuenctyd,  fyned  i Loegr  fel  gyrwr  anifeiliaid ; ac  yno 
y daeth  yn  hoff  o lyfrau,  ac  i ry w fesur  yn  adnabyddus  â’r  gelfyddyd 
o argraffu.  Ymsefydlodd  yn  Nolgellaufel  llyfrwerthydd,  a cheisiodd 
lythyrenau  a gwasg  ei  hun,  ac  ymarferodd  ei  hun  yn  oreu  ag  y gallai, 
heb  erioed  fod  yn  dysgu  y gelfyddyd.  Priododd  Barbara,  merch 
— Pierce,  o Bengwern,  Ffestiniog ; a daeth  yn  dra  chyfoethog.  Yr 
oedd  yn  fawr  ei  sel  dros  yr  Eglwys  Sefydledig ; ac  efe,  gydag  un 
arall,  yn  ei  oriau  hamddenol,  a blanodd  yr  holl  blanigion  eiddew 
sydd  yn  tyfu  oddi  amgylch  i furiau  eglwys  a mynwent  Dolgellau. 
Yr  oedd  yn  hynod  o gymmwynasgar  pan  y cyfarfyddai  ag  unrhyw 
un  mewn  eisieu  ag  y byddai  ganddo  feddwl  parchus  am  dano. 
Byddai  yn  hynod  o rwydd  i fenthyca  arian  i’w  gyfeiilion,  ac  y mae 
lie  i gasglu  iddo  fod  yn  golledwr  o’r  herwydd.  Gadawodd,  yn  ol  ei 
ewyllys,  log  50 p.  i’w  ddosbarthu  bob  chwe’  mis,  i aelodau  tlodion 
Eglwys  Loegr  ym  mhlwyf  Llanfachraith.  Bu  farw  Awst  16,  1841, 
yn  84  oed ; ac  y mae  careg  gerfiedig  ar  ei  fedd,  gyda’i  wraig  a’i 
rieni,  a choflech  ei  elusenau  yn  yr  eglwys,  yn  Llanfachraith.* 

5.  4 Hanes  holl  Grefyddau  y Byd,  yn  enwedig  y grefydd  Grist- 
ipnogol;  ym  mha  un  y gosodir  allan  ddarluniad  cywir  o’r  holl 
wahanol  Sectau,  Opiniynau  a Daliadau  Proffeswyr  yr  oes  bresennol, 
&c.  Ynghyd  ag  amryw  Sectau  eraill  llai  hynod  a sonir  am  danynt 
yn  Nghorff  y gwaith.  Gan  M.  Williams,  M.  T.,  awdwr  Drych  y 
Ddaear  a’r  Ffurfafen,  Mesurwr  Cyffredinol,  &c.,  &c. 

Oaerfyrddin,  Argraffwyd  ac  ar  werth  gan  I.  Daniel.  Ar  werth 
hefyd  gan  Messrs.  North  yn  Aberhonddu.  1799.’ 

6.  ‘ Bywyd  Duw  yn  Enaid  Dyn.  Gan  Henry  Scougal,  A.M. 
Wedi  ei  droi  yn  Gymraeg  gan  D.D. 

Oaerfyrddin,  Argraffwyd  gan  J.  Boss.  1799.’f 

Y D.D.  uchod  ydoedd  y diweddar  Barch.  D.  Davies,  o Gastell 
Hywel,  yn  sir  Aberteifi. 

7.  ^ 4 Achos  Pwysig  yn  cael  ei  ddadleu,  mewn  tri  o Gydymddi- 
ddanion,  rhwng  Dr.  Opium,  Galio,  a Discipulus.  A fwriadwyd  er 
argyhoeddi  gwawdwyr  Cyfeiliornus,  &c.  A gyfieithwyd  i’r  Gymraeg, 
(allan  o’r  seithfed  argraphiad  yn  Saesoneg),  er  addysg  i’r  an- 
wybodus. 

Liverpool : Argraphwyd  gan  Eobinson  a Lang.’ 

Y cyfieithydd  a’r  cyhoeddydd  ydoedd  Mr.  Eobert  Jones,  awdwr 
4 Drych  yr  Amseroedd,’  &c. 

* Llythyr  Mr.  L.  Williams,  Dolgellau  ; a thystiolaeth  Mrs.  Catherine  Jones, 
yr  argraffyddes. 

t Ymddengys  fod  hwn  yn  ail  argraffiad  ; gwel  rhif  2,  d.f.  1779. 


720 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1799 


8.  ‘ Golwg  ar  Deyrnas  Crist,  neu  Grist  yn  Bob  Peth,  ac  y’mbob 
Peth,  sef  Caniad  mown  dull  o agoriad  ar  Col.  iii.  ii.,  &c.  Gan  y 
diweddar  Barcb.  W.  Williams.  Y trydydd  argrapliiad,  wedi  ei 
ddiwygio  o amryw  feiau.* 

Trefecca,  Argraphwyd,  1799.  (Pris  Swllt.)’ 

9.  ‘ Myfyrdod  y Meddwl,  ar  Gyflwr  y Duwiol  yn  y By wyd  liwn, 
hefyd,  ar  Gariad  Tragwyddol.  Mown  dull  o Gân.  Gan  Edward 
Francis,  Lambeth  Llundain,  1799. 

Argraphwyd  gan  J.  Jones,  Chapel  Street  Soho.’  16  tudalen 
12plyg. 

10.  ‘ Drws  yr  Eglwys  Weledig  wedi  ei  agor  yn  lied  y Pen  ; fel  y 
gallo  credinwyr  a plilant  byehain  ddyfod  i mewn.  Gan  Thomas 
Jones,  curad  Creaton  yn  Sir  Northampton. 

Caerlleon,  Argraphwyd  gan  W.  C.  Jones,  y’mynwent  St.  Pedr, 
1799.  Pris  un  Swllt,  neu  hanner  Gini’r  dwsin.’ 

Ceir  y mynegiad  canlynol  yn  niwedd  y llyfr  hwn  : — ‘ Bydd  yn 
hawdd  i’r  Cymru  faddeu  fy  anwybodaeth  o’r  iaith  Gymraeg,  pan 
glywant  i mi  droi  yn  Sais,  er  ys  agos  i ugain  mlynedd.  Gallaf 
ddy  wedyd ; — 

Bach  gen  unwaith  uniaith  o’wn, — wrth  deithio 
Bhwng  dwyiaith  bu’m  dwthwn, 

Un  gollais,  gynta  gallwn, 

Un  arall,  yn  gyfaill  gawn.’ 

Achlysurodd  cyhoeddiad  y llyfr  hwn  ddadl  rhwng  yr  awdwr  a’r 
Parch.  Christmas  Evans.  Cyhoeddwyd  ail  argraffiad  yn  1801,  yr 
hwn  a gynnwys  atebion  Mr.  Jones  i Mr.  Evans. 

11.  ‘ Coffadwriaeth  am  y Parch.  Pichard  Tibbott.  Yr  hwn  afu’n 
pregethu’r  efengyl  o gylch  60  mlynedd  ac  a fu’n  Weinidog  yn  Llan- 
brynmair  35  mlynedd,  ac  a orphenodd  ei  yrfa  Lafurus,  Mawrth  18, 
1798,  o fewn  ychydig  wythnosau  yn  80  oed.  A gyhoeddwyd  ar 
ddymuniad  yr  eglwys  oedd  dan  ei  ofal  gweinidogaethol  yn  Llan- 
brynmair.  Gan  William  Hughes,  Dinas  y Mawddwy. 

Machynlleth,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn.  1799.’ 

William  Hughes  ydoedd  fab  i Hugh  a Mary  Eowlands,  o Bhos- 
gell  Bach,  ym  mhlwyf  Llanystumdwy,  sir  Gaernarfon,  lie  y ganwyd 
ef  ym  Mai,  1761.  Yr  oedd  yn  gefnder  i’r  Parchn.  John  a Bichard 
Thomas,  gweinidogion  enwog  yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  meibion 
Thomas  Eowland,  Tu  Hwnt  i’r  Bwlch.  Yn  ol  arferiad  y Cymry, 
mabwysiadodd  enw  cyntaf  ei  dad  yn  gyfenw,  ac  felly  yn  W. 
Hughes.  Ymunodd  yn  ieuanc  â’r  Ymneillduwyr  ym  Mhwllheli. 

* Gwel  rhif  7,  d.f.  1756  ; rhif  6,  d.f.  1764  ; a hwn  yma. 


1799] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


721 


Pregethodd  y waitli  gyntaf  yn  y Capel  Newydd,  nid  pell  o’r  dref 
hòno,  pan  yn  20  oed.  Ni  chafodd  ond  elfenan  dysgeidiaeth  o dan 
y Parch.  A.  Tibbott,  Llanuwchllyn.  Efe  oedd  y cyntaf  i sefydlu 
gweinidogaeth  yr  Ymneillduwyr  ym  Mangor  a’r  cymmydogaethau. 
Ordeiniwyd  ef  yng  Nghaegwigin  (wedi  hyny  Bethlehem),  ger 
Bangor,  tua’r  fl.  1787,  lie  y bu  hyd  1797,  pryd  y symmudodd  i 
Ddinas  Mawddwy,  lie  y bu  farw  Khagfyr  31,  1826,  yn  65  oed.* 

12.  ‘Drych  y Prif  Oosoedd,  &c.  Gan  Theo.  Evans. 

Croesoswallt,  Argraffwyd  gan  W.  Edwards,  m,dcc,xcix.’ 

Ymddengys  fod  hwn  yn  bummed  argraffiad,  o leiaf.f 

13.  1 Cyfreithlondeb  Phyfel:  Amddiffyniad  o’r  Egwyddorion 
Cristionogol  yn  cael  ei  ystyried  yn  ddiduedd  gan  Weinidog  o 
Eglwys  Loegr.  Wedi  ei  gyfieithu  o’r  trydydd  Argraphiad  yn 
Saesonaeg.  Gan  A.  ap  D.  Sion. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1799.’ 

14.  ‘ Marwnad  ar  Farwolaeth  Mr.  William  Jones.  Gan  B. 
Francis,  M.A. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Daniel,  1729.’ 

15.  ( Salmau,  Hymnau,  ac  Anthemau,  a arferir  eu  canu  yn 
Eglwys  Llanbeblig. 

Caernarfon : m,dco,xoix.’ 

16.  ‘ Salmau  a Hymnau,  wedi  eu  diwygio. 

Caerlleon,  Argraphwyd  gan  J.  Fletcher.  1799.’ 

17.  ‘Dwy  o Gerddi  Newyddion.  Y gyntaf,  Hanes  yr  Hen 
Gymry,  &c.  Yr  ail,  Gwrthwyneb  i Queen  Bess. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  loan  Evans.  1799.’ 

18.  * Y Maen  Tramgwydd  : neu  ddau  Bennill  o Ymofyniad,  mewn 
perthynas  i Fatterion  dadleugar  mewn  Crefydd,  &c.  Gan  John 
Evans, J Prydydd  a Darllenydd  yn  Llanarth. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  loan  Evans,  1799.’ 

* Y Dysgedydd , am  1835 ; Y Brython , 1859-60. 

+ Grwcl  rhif  4,  d.f.  1716  ; rhif  4,  d.f.  1740  ; rhif  3,  d.f.  1794  ; rhif  10,  d.f. 
1796  ; a hwn  yma. 

Í [Evan  Thomas,  sef  Evan  Thomas  Rhys,  a ddylasai  yr  enw  hwn  fod. 
Nis  medraf  ddirnad  pa  fodd  y troed  ef  yn  ‘John  Evans  os  na  chymmerwyd 
benthyg  enw  yr  argraffydd  yn  lie  enw  yr  awdwr.] 

75  ' 


722 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1799 


Dichon  fod  hwn  yn  ail  argraffiad.  Dywedir  mai  rhyw  weinidog 
a dderbyniodd  yr  ‘ Ymofyniadau  ’ oddi  wrth  un  o’i  wrandawyr. 
Anfonodd  yntau  yr  unrhyw  at  un  Evan  Thomas  Rhys,  yr  hwn  oedd 
yn  fardd,  ac  yn  fab  i un  Thomas  Rhys  Siams,  o Lwyn  Dafydd, 
ger  llaw  Llanarth,  ond  ym  mhlwyf  Llandyssilio  Gogo,  yn  sir  Aber- 
teifi.  Yr  oedd  Evan  T.  Rhys  yn  deall  cryn  lawer  o’r  ieithoedd 
Lladin  a Groeg,* * * §  er  mai  crydd  ydoedd  wrth  ei  alwedigaeth.  Bu 
farw  tua’r  fl.  1762.  Cyhoeddwyd  atebiad  iddo,  ac  o blaid  yr  ochr 
wrth-Arminaidd,  gan  un  Evan  Dafydd,  neuEvan  Dafydd  Jenkin,  o 
Gwswch,  ym  mhlwyf  Llanfair  Clydogau.  Atebodd  Evan  Thomas 
Rhys  hwnw.  Cyhoeddwyd  yr  oil  yn  1842,  gan  Mr.  William  Hughes 
Griffiths,  Ty  Hen,  Llandyssilio  Gogo,  gydag  amryw  ereill  weithiau 
yr  un  prydydd  ac  ereill,  yn  cael  eu  rhagflaenu  â by wgraffiad  y pryd- 
ydd  gan  Mr.  D.  Owen  (Brutus),  o dan  yr  enw  ‘Diliau’r  Awen.’f 

19.  ‘ The  Cambrian  Register,  for  the  Year  1796.  Yol.  II. 

London,  Printed  for  E.  and  T.  Williams.  1799. ’I  [8vo.] 

Cyhoeddwyd  y gyfrol  am  1795  yn  1796 ; ond  ni  ddaeth  y gyfrol 
am  1796  allan  yn  llawn  hyd  1799.  Er  ei  fod  yn  gyhoeddiad 
chwarterol  ;§  ymddengys,  er  hyny,  mai  yn  achlysurol  y deuai  allan, 
yn  awr  a phryd  arall,  yn  lied  anghysson. 

20.  ‘ Llythyr  oddi  wrth  Gymmanfa  o Weinidogion,  a gyfarfuant 
yn  Ebenezer,  gerllaw  Pont-y-pool,  yn  Swydd  Fynwy,  Mehefin  27, 
a’r  28,  1799  ; at  Eglwysi  yr  Ymneillduwyr,  yng  Nghymru,  a elwir 
yn  gyffredin  Independiaid. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y-prior. 
1799.’ 

21.  ‘ Hyfforddwr  neu  Lyfr  yn  cynnwys  pob  cyfarwyddiadau 
angenrheidiol  i ddysgu  darllain  a deall  Cymraeg : ynghyda  llawer  o 
wersi  buddiol  yn  tueddu  i godi  blys  at  ddarllain  ac  i oleuo  deall  yr 
anwybodus.  Gan  John  Griffiths,  gweinidog  yr  efengyl. 

Caerlleon  : Argraphwyd  gan  Jones  a Crane  ;||  dros  Owen  Owens, 
Caernarfon.  1799.* 

Y mae  rhagymadrodd  maith  a buddiol  iawn  yn  rhagflaenu  y 
Beading  Made  Easy  hwn  yn  arwyddedig  ‘ J.  G.,  Caernarfon,  27 
Hydref,  1799,’  lie  yroeddyr  awdwryn  gweinidogaethu  ar  y pryd.** 

* [Nid  oes  prawf  na  thebygoldeb  ei  fod  yn  hyddysg  yn  y Lladin  a’r  Groeg, 
ond  dichon  ei  fod  yn  gwybod  rhyw  ychydig  am  danynt.] 

+ Rhagymadrodd  ‘ Diliau’r  Awen,’  gan  Brutus. 

Î Gwel  rhif  14,  d.f.  1796. 

§ [Cyhoeddiad  blynyddol  yn  hytrach  yr  amcenid  i’r  ‘ Cambrian  Register 
fod  ; o leiaf  nid  oedd  un  bwriad  i’w  ddwyn  allan  bob  tri  mis.] 

}|  W.  C.  Jones,  a T.  Crane. 

**  Gwel  rhif  1,  d.f.  1788. 


1799] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


723 


22.  ‘Llythyr  y Gymmanfa  at  yr  Eglwysi,  yn  y Flwyddyn  1799. 

Caerfyrddin : Argraphwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y-prior.’ 

23.  ‘ Gair  yn  ei  Bryd,  at  Lywodraethwyr  y Cymmanfaoedd ; nen 
Tspryd  y Byd,  a’r  Yspryd  sydd  o Dduw,  yn  cael  ei  osod  gyferbyn 
a’u  gilydd,  a cherbron  y Cymry,  er  rhybudd  ac  addysg  iddynt,  yr 
amser  bynod  hwn,  1799.  Gan  W.  Williams,  o Aberteifi. 

Caerfyrddin,  Argrpbawyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y-Prior.  1799. 

24.  ‘ Laws  and  Regulations  of  the  Cymreigyddion  Society 
amended.’* 

25.  ‘Y  Mil-Blynyddau.  Rbydd-ddeongliad  o Gan  Moses.  Dau 
Garol  Nadolig.  Gwaitb  Dafydd  Ionawr. 

Argrapbwyd  yn  Nolgelley  gan  T : Williams.  m,dcc,xcix.  Ac  ar 
wertb  gan  Mr.  H:  Evans,  Llanfaircaereinion ; Mr.  D:  Roberts, 
Mallwyd;  Mr.  J:  Owen,  Macbynlletb;  Mr.  E:  Williams,  Maentwrog; 
Mr.  R:  Owen,  Caernarfon ; a chan  amryw  Lyfrwerthwyr  ereill 
Yngwynedd.  [G wertb  8 Geiniog.]  ’ 

Y mae  wedi  ei  gyflwyno  4 Afc  y Parcbedig  Mr.  Tbomas  Jones,  o 
Sir  Northampton.’ — ‘Py  Ngbyfaill.  Yr  wyf  yn  cymmeryd  y Rhydd- 
did  i gyflwyno  hyn  o lyfran  bycban  i chwi.  Er  eicb  bod  yn  gwlad- 
ycbu  er  ys  llawer  o flynyddau,  ym  Mro  Sais,  etto  Chwi  a ddangosas- 
och  lawer  o garedigrwydd  a flyddlondeb  i Gymru  oer  lorn,  ac  i minnau 
befyd.  Mi  a ddymunwn,  tra  byddo  i’n  gwaitb  barban  fod  ein 
benwau  ni’n  anwahanol.  Tangbnefedd  Dduw  i chwi  yn  y Byd  bwn, 
a Thrag’wyddol  orphwysfa  i’cb  Enaid  yn  y Byd  a ddaw — Hyn  yw 
difrifol  ddymuniad  eicb  ben  Gyfaill  flyddlon, 

Dafydd  Ionawr.’ 

26.  ‘A  Welsh  and  English  Dictionary;  compiled  from  the  Laws, 
History,  Poetry,  Bardism,  Proverbs,  and  other  Monuments  of  the 
Knowledge  and  Learning  of  the  Ancient  Britons ; with  numerous 
and  select  Quotations  to  Elucidate  the  Meaning  of  Words.  To 
which  is  prefixed,  A Welsh  Grammar.  By  William  Owen,  P.S.A. 

London : Printed  for  E.  and  T.  Wilbams.  1799.’  4to. 

[Khan,  yn  ddiau,  o Eiriadur  y Dr.  Puw,  a ymddangosodd  y flwyddyn  hon. 
Ni  orphenwyd  mo  hono  o tan  y fl.  1803.  Cymharer  y nod  ar  rif  8,  d.f.  1793. 
Wythplyg  yw  y llyfr,  ond  argraffwyd  ychydig  nifer  o hono  ar  papyr  pedwar- 

piyg-1 

* Leathart’s  Origin  and  Progress  of  the  Gwyneddigion  Society.  W.  D. 
Leathart  ydoedd  frodor  o Lanrhaiadr.*  Dewiswyd  ef  yn  aelod  o Gymdeithas  y 
Gwyneddigion  yn  1814.  Yr  oedd  o’r  blaen'yn  aelod  o Gymdeithas  y Cymmrodor- 
ion.  Bu  yn  rhaglywydd  yn  1802  ; ac  yn  llywydd  yn  1830.  Bu  farw  yn  Bricston, 
Tachwedd  24,  1830.  [Os  felly,  bu  farw  cyncyhoeddi  ei  Hanes  am  Ddechreuad 
a Chynnydd  y Gwyneddigion,  yr  hwn  nid  ymddangosodd  hyd  y fl.  1831.] 

* [Sef  Llanrhaiadr,  yn  Nyffryn  Clwyd,  fel  yr  ymddengys.] 


724  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1799 

27.  | ‘A  Tour  through  Wales  in  1799.  By  the  Rev.  R. 
Warner.’ 

28.  ‘ Coffadwriaeth  am  ddau  o Weinidogion.’ 

29.  ‘ Gwirionedd  Iachawdwriaeth  GyiFredinol.  Gan  W m . 
Beveridge. 

Caerlleon.’ 

30.  % ‘Iachawdwriaeth  trwy  Ffydd.  Gan  John  Wesley. 

Caerlleon.’ 

31.  ‘ Hyfforddiant  i’r  Anllythyrenog  i ddarllain  Cymraeg ; A 
Gyfansdddwyd  i’w  arferyd  yn  yr  Ysgolion  tan  Olygiad  y Gymdeithas 
a Sefydlwyd  yn  Llundain,  i gynnal  ac  i annog  Ysgolion  y Sul,  trwy 
y Deyrnas.’ 

Sillebydd  yw  hwn,  heb  fod  wrtho  enw  awdwr  nac  argraffwr,  y lie, 
na’r  flwyddyn  y cafodd  ei  argraffu.  Dywed  traddodiad  mai  gwaith 
y Parch.  T.  Charles  ydoedd. 

32.  ‘ Muscipula,  sive  Cambro-Myo-Machia  Carmen  Heroico- 
Facetum.  By  E.  Holdsworth. 

Bath,  1799.’  Re-published  by  David  Hartley.* 

33.  ‘ Y Bibl  Cyssegr-Lan,  sef  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd. 

Rhydychain.  m.dcc.xcix.’  [Hnplyg.] 

Beibl  mawr  i’r  Eglwysi  ydoedd  hwn ; ei  orgraff  ydoedd  yr  un  â Beibl 
1752.  Daeth  allan  dan  gefnogaeth  y Dr.  Bagot,  esgob  Rhydychain, 
yr  hwn  a roddodd  y Parch.  D.  Davies,  person  Penegoes,  i olrhain  Beibl 
1752,  fel  ag  i wella  unrhyw  wallau  a allasai  eu  gweled  ynddo.  Rhoddodd 
yntau  y Parch.  E.  Evans,  ag  oedd  y pryd  hyny  yng  JSTgholeg  yr  Iesu,  i 
roddi  ei  welliadau  i mewn  i’r  argraffwyr.  Y Parch.  R.  Hughes,  o Goleg 
Iesu,  yn  cael  ei  gynnorthwyo  gan  y Parch.  E.  Hughes,  o Gaerwys, 
oeddynt  ddiwygwyr  y profleni.  Rhoes  R.  Hughes  y gwaith  i fyny, 
a chymmerwyd  ei  le  gan  y Parch.  John  Roberts,  o Dremeirchion,  pan 
oedd  yn  Rhydychain  yn  ymbarotoi  i gymmeryd  ei  raddau.  Yr  oedd 
y Parch.  E.  Evans,  o Lanfihangel,  yn  cynnorthwyo  hefyd,  pan  oedd  yn 
efrydu  yn  y coleg.  f 

[Ganwyd  y Parch.  John  Roberts,  A.C.,  ym  Mhalas  Harri,  plwyf  Llannefydd, 
yn  sir  Ddinbych,  yn  y fl,  1775.  Aeth  i Goleg  Iesu,  Rhydychain,  yn  1792. 
Gwedi  ei  urddo,  yn  1798,  gwasanaethodd  guradiaeth  Chislehampton  a Staclhamp- 
ton,  o ddeutu  saith  milltir  o Rydychain.  Yn  1803  dychwelodd  i Gymru,  a 
chafodd  fywoliaeth  Tremeirchion  yn  1807,  lie  yr  arosodd  hyd  ddydd  ei  farwol- 
aeth,  yr  hwn  a ddygwyddodd  ar  y 25med  o Orphenaf,  1829,  a chladdwyd  ef 
ym  mynwent  ei  blwyf  genedigol.+  Cyhoeddodd  argraffiad  newydd  cyfnewid- 

* J.  R.  Smith’s  Old  Book  Circular. 
f Roberts’s  Letter  to  the  Rev.  W.  Dealtry. 

X Y Owyliedydd , vii.  263,  295. 


1799J 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


725 


iedig  o’r  Homiliau  yn  1817  (Dolgellau,  8plyg);  a golygodd  gyhoeddiad  cyfnodol 
Cymraeg  a Seisoneg  o’r  enw  Cylchgrawn  Cymru,  o’r  kwn  nid  ymddangosodd 
ond  ychydig  o rifynau.  Yn  y fl.  1825  ymddangosodd  llyfryn  Seisoneg  bychan 
o’r  eiddo  ef  o blaid  hen  orgraff  y Beibl  a’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  dan  yr  enw 
— ‘ Reasons  for  rejecting  the  Welsh  Orthography,  that  is  proposed  and  attempt- 
ed to  be  introduced,  with  a view  of  superseding  the  system  that  has  been 
established  since  the  publication  of  Dr.  Davies’s  Grammar  and  Dictionary,  and 
Bishop  Parry’s  Edition  of  the  Welsh  Bible,  and  that  of  1630  ’ (12plyg,  Caer- 
fyrddin,  1825)  ; a derbyniodd  wobr  y Gymdeithas  er  Taenu  Gwybodaeth 
Gristionogol  a HyrwyddoUndebEglwysig  yn  Esgobaeth  Ty  Ddewi,  am  y gwaith. 
Yn  erbyn  y llyfryn  hwn  yr  ysgrifenodd  Tegid  ei  * Defence  of  the  Reformed 
System  of  Welsh  Orthography,’  yr  hwn  a gyhoeddwyd  yn  Rhydy chain  yn 
1829,  8plyg. 

Argraffiad  anghywir  a thrwstan  ddigon  yw  yr  argraffiad  dan  sylw  o’r  Beibl 
Cymraeg  ; ac  nid  yw  yn  adlewyrchu  nemawr  o anrhydedd  ar  ysgolheigdod  y 
gwýr  a’i  dygasant  trwy  y wasg.] 

34  ‘Y  Llofryddiaeth  Waedlyd:  neu  Rhybudd  Dycbrynllyd  i 
Riant  Annfudd.  Mewn  Hanes  Athrist  ac  Ofnadwy  am  un  Sion  Gill, 
o Dref  Oborn  yn  Bedford,  Arwaenydd  Bywyd  Drwg.  At  ba  un  y 
Chwanegwyd  diwedd  Trnennsaf  Mwrdrad  ar  Fwrdrad.  Wedi  ei 
osod  allan  mewn  Hanes  gywir  a Ffyddlawn  am  Sion  Colli,  Yr  bwn 
a Laddodd  ei  Dad  a’i  Fam  yn  HenfFordd,  a’i  Feistres  yn  Amsterdam, 
yn  Holland,  lle’r  oedd  yn  Gwasanaetbu  fel  Troed-was. 

Aberbonddu,  Argrapbwyd  gan  W.  a G.  North.  [Pris  un  Geiniog.]  ’ 

35.  % [‘  At  Gymdeithas  y Gwyneddigion,  yr  Awdl  hon  i’ch  Gwledd 
Flynyddawl,  sy’n  cael  ei  hanfon  ich  plith  i dderbyn  y fath  Frawd 
gyfion  ag  a ddichon  i’w  haeddiant  ddenu  oddiwrth  goleddwyr  eu 
hiaith  a Barddoniaeth,  gan  eich  Cyfaill,  Thomas  Jones. 

Argraphwyd  gan  J.  Jones,  Chapel  Street,  Soho,  London.’  8plyg. 

Nid  oes  dyddiad  ar  y gynddalen ; ond  ar  y tudalen  nesaf,  lie  y mae  y gwaith  yn 
dechreu,  ceir — ‘ Awdl  i Wlêdd  y Gwyneddigion.  15ed  o Orphennaf,  1799.’  Odid 
na  chafodd  yr  awdl  ei  hargraffu  erbyn  y wledd  grybwylledig.  Y mae  y cyfan- 
soddiad  yn  Gymraeg  a Seisoneg ; y Gymraeg  ar  ddalen  y llaw  chwith,  a’r 
Seisonaeg  ar  gyfer  hyny  ar  y llaw  dde.  Cynnwys  12  tudalen  8plyg.  Yr  awdwr 
oedd  y Bardd  Cloff.  Y mae  hefyd  yn  canlyn,  ond  wedi  ei  thudalenu  ar  ei  phen 
ei  hun,  gân  o 4 tudalen,  gan  Edward  Charles,  a elwir  * Cerdd  Cylchwylwedd  y 
Gwyneddigion,  Llundain,  1799.’  Ymddengys  mai  camargraff  yw  ‘ Cylchwyl- 
wedd ’ yn  lie  Cylchwylwledd. 

Thomas  Jones  a anwyd  ym  mhlwyf  Llandyssilio,  swydd  Ddinbych,  yn  1768. 
Yn  ei  fabandod  cyfarfu  â dam  wain,  yr  hyn  a’i  cloffodd  am  y rhelyw  o’i  ddydd- 
iau  fyr  hyn  a barodd  iddo  ddewis  Bardd  Cloff  fel  ei  ffugenw  barddol.  Pan  yn 
ddeuddeg  oed  aeth  i Lundain,  pryd  y rhoddwyd  ef  mewn  cyfrifdy  5m  yr  Erw 
Hir  ; ac  yn  y brif  ddinas  y treuliodd  y rhan  fwyaf  o weddill  ei  oes,  yr  hon  a 
ddaeth  i’w  therfyn  ar  y 18fed  o Chwefror,  1828.  Yr  oedd  yn  fardd  da,  yn 
enwedig  yn  y mydrau  rhyddion.  Yr  oedd  yn  aelod  gweithgar  o Gymdeithasau 
y Gwyneddigion  a’r  Cymmrodorion.  * 

[Edward  Charles,  neu  fel  yr  ymgyfenwai  weithiau,  Siamas  0 Wynedd,  ydoedd 
enedigol  o Glocaenog,  ger  Rhuthyn.  Treuliodd  yntau  ei  oes,  gan  mwyaf,  yn 
Llundain,  ac  yno  y bu  farw  o ddeutu  y fl.  1828.  Yr  oedd  yn  aelod  o Gym- 
deithas y Gwyneddigion ; ac  efe  oedd  ysgrifenydd  y Gymdeithas  hòno  yn  1796. 

* Gweler  cofnod  helaethach  am  dano  yn  Williams’s  Eminent  Welshmen , d.g. 


726  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1800 

Efe  hefyd  oedd  y cyataf  a etholwyd  yn  Fardd  y Gymdeithas,  yn  1800  ; a b u 
yn  y swydd  hòno  drachefn  yn  1810.]* 

1800. 

1.  * Cardiganshire  Landlord’s  Advice  to  his  Tenants.  Heb  Ddnw 
Heb  Ddim.  At  the  Hafod  Press,  By  James  Henderson.’ 

Gwaith  y Milwriad  Johnesyw  y llyfr  hwn,  canys  yn  niwedd  y 
traethawd  ceir  ei  enw,  ‘ Thomas  Johnes.  Hafod,  Nov.  4.  1799.’  Ond 
ymddengys  mai  yn  y flwyddyn  hon  y cafodd  ei  argraffu,  gan  fod 
iddo  attodiad  yn  cynnwys  4 An  Account  of  the  Mode  and  Expense  of 
Cultivating  Moss  and  Peat  Lands,  Copied  from  the  Edinburgh 
Adventurer,  of  May  2,  1800.’  Yn  ei  ddiwedd  ceir  ‘Henderson, 
Printer,  Hafod.’  Ei  faint  yw  160  tudalen  8plyg.  Cafodd  y llyfr 
uchod  ei  gyfieithu  i’r  Gymraeg  ar  draul  ei  awdwr,  a chwiliwyd  am  y 
Cymro  goreu  a allesid  ei  gael  i wneyd  hyny ; a neb  llai  a osodwyd  wrth 
y gorchwyl  na’r  Dr.  Owen  Pughe,  yr  hwn  a wnaeth  hyny  yn  ei  ddull 
ysgolheigaidd  ei  hun,  ac  nid  yn  null  sathredig  y wlad,  o dan  yr  enw — 

2.  ‘ Cynghorion  Priodor  o Garedigion  i Ddeiliaid  ei  Dyddynod. 

Llundain,  Argraphwyd  yn  y flwyddyn  1800.’  [8plyg.] 

A chan  hyny  yr  oedd  yn  hollol  ddifuddf  i’r  rhai  y bwriadwyd  ef  er 
eu  lies.  Cynnwysai  136  o dudalenau  8plyg.  Dywedir  y rhoddwyd 
argraffiad  Seisonig  o hono  allan  o argraffdy  yng  Nghaerodor  yn  yr 
un  flwyddyn  hon.J 

3.  ‘ Pregeth  ar  Ddioddefaint  Crist,  o Waith  Joseph  Hall.  D.D. 
ynghyd  a Thraethawd,  Ar  Ddiogelwch  y Credadyn,  neu  Helaeth- 
rwydd  Marwolaeth  Crist,  i’r  holl  had  Etholedig,  gwedi  ei  gymmeryd 
allan  o’r  Llyfr  enwog  hwnnw  o Waith  John  Owen,  D.D.  a elwir 
Angeu  i Angeu  y’  Marwolaeth  Crist : Lie  y Dangosir,  I.  Cydsyniad, 
â neilltuol  weithredoedd  Duw  y’ngwaith  prynedigaeth  dyn,  trwy 
waed  Crist.  II.  Symmudiad  y camsyniadau  o ddiben  marwolaeth 
Crist,  ac  attebiad  i’r  rhai  sydd  yn  ceisio  amddiffyn  prynedigaeth 
gyflredinol.  ill.  Amddiffyniad  o ddigonolrwydd  iawn  Crist,  i fodd- 

* Golud  yr  Oes,  ii.  50. 

+ [Nid  ydoedd  felly  mewn  un  modd  ; er  y gallasai’r  cyfieithiad  mewn 
llawer  man  fod  yn  rhwyddach  ac  yn  fwy  dealladwy.  Ei  argraffeb  yn  y llyfr 
o’m  blaen  sy  fel  hyn  : — ‘ Llundain:  Argraffedig  gan  S.  Rousseau,  Heol  y Coed, 
gar  Ffynon-Feusydd.  1800.’  Blaenorir  y gynddalen  gan  gerflun  plygedig  o 
amaethlan,  yn  ol  y cynllun  a gymmeradwyir  yn  y gwaith.  Wrth  ‘ Heol  y 
Coed  ’ a ‘ Ffynon-Feusydd  ’ y golygir  Wood-Street,  Spa-Fields.  Rousseau  a ar- 
graffodd  hefyd  y Myvyrian  Archaiology,  Cadwedigaeth  yr  Iaith  Gymraeg  (yn 
llythyraeth  y llythyrenau  cyssefin  gydag  arwyddion  y cyfnewidiadau),  y 
Great,  Egluryn  Ffraethineb,  a rhai  llyfrau  ereill  yr  oedd  a wnelai  Puw  â 
hwynt.  Yr  oedd  yn  argraffydd  tra  gofalus  a chywrain.] 

Í [Felly  y bu  ; canys  mi  a welais  y cyfryw  argraffiad  : ond  dichon  mai  yr  un 
argraffiad  yw  y ddau,  gyda  dalen  wyneb  wahanol.] 


1800] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


727 


loni  cyfiawnder  gofynol  Duw,  i gyfnewid  cyflwr  yr  enaid,  i ddwyn 
ymlaen  a pherffeithio  gras,  a’i  ogonedda  yn  y gogoniant.  IY. 
Rhesymau  gwedi  eu  profi  o air  Duw,  yn  erbyn  prynedigaeth  gyffredin- 
ol,  ac  attebiad  i bob  rheswm  o bwys  a ddygbwyd  yn  erbyn  prynedig- 
aeth neilltuol.  Ynghyd  â helaeth  eglurhâd  o feddwl  yr  amryw 
destynnau  ae  y mae’r  Arminiaid  yn  ceisio  gwneud  defnydd  o honynt 
i brofi  prynedigaeth  gyffredinol.  A Gyfieithwyd  gan  William 
Thomas,  Gweinidog  yr  Efengyl  yn  y Bala. 

Trefecca,  Argraphwyd : 1800.  (Pris  Swllt.)  ’ 

At  ddiwedd  y traethawd  ceir  ‘ Trefecca : Argraphwyd,  Gan  E. 
Roberts,  & Co.  1800.’  Y mae  hefyd  bedair  o hymnau,  gwedi  eu 
harwyddo  â ‘J.  T.’=John  Thomas,  o’r  CaeBach,  ger  Rhaiadr  Gwy, 
mae  yn  debyg.  Ar  y tudalen  diweddaf,  ceir  hysbysiad  o fwriad  Mr. 
Thomas  i ddwyn  allan  Esboniad  y Dr.  Guyse  ar  y Testament 
Newydd ; yr  hwn  hefyd  a ddaeth  allan  yn  dra  annyben,  yn  olynol  o 
argraffwasg  Trefecca,  Caerfyrddin,  a’r  Bala. 

4.  ‘ Epistolary  Correspondence,  containing  Official,  Political,  and 
Explanatory  Letters,  (with  an  introductory  preface.)  Written  upon 
patriotic  points  and  particular  occasions,  to  the  Right  Reverend  Dr. 
Warren,  Bishop  of  Bangor,  and  to  a Member  of  the  British  House  of 
Commons.  In  two  parts.  By  James  Jones  Morgan. 

Printed  for  the  Author ; By  Swinney  & Hawking,  Birmingham ; 
and  sold  by  Richardson  & Co.  London,  and  all  other  Booksellers. 
1800.’ 

James  Jones  Morgan  ydoedd  enedigol  o Ddeheudir  Cymru,  o deulu 
heb  fod  yn  gyfoethog.  Pan  oedd,  gan  analluogrwydd  ei  rieni  i’w 
gynnal  i fyned  trwy  yr  amser  gofynol  yn  Rhydychain,  i gael  ordeiniad 
yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  efe  a gafodd  feistrolaeth  Ysgol  Ramadegol 
Dolgellau.  Gweled  yr  ysgol  hòno  yn  cael  ei  hesgeuluso  gan  yr 
ymddiriedolwyr,  o blegid,  meddai  efe,  wrthwynebiad  y Parch. 
Robert  Hughes,  person  Dolgellau,  yr  hwn  oedd  yr  ymddiriedolwr 
penaf,  o blegid  ei  fod  yn  frawd  yng  nghyfraith  i feistr  Ysgol 
Ramadegol  Rhuthyn,  rhag  i hòno  golli  ei  bri  yng  ngwellâd  Ysgol 
Dolgellau,  a barodd  iddo  ysgrifenu  y gwaith  hwn.  Achwyn  ar  y 
gam  drefn  y mae  y llyfr,  mewn  llythyrau  at  esgob  Bangor. 

5.  ‘ Remarks  on  a Tour  to  North  and  Wales  South  in  the  Year 
1797.  By  Henry  Wigstead;  with  plates  from  Rowlandson, 
Pugh,  Howitt,  &c.,  aquatinted  by  T.  Hill.  1800.’  8vo. 

Cynnwys  hwn  lawer  o ddarluniau  rhagorol. 

6.  c Marwnad  neu  Goffadwriaeth  am  Hugh  Jones,  o Fwlch  y 
Pedwen,  yn  Sir  Fon;  yr  hwn  a ymadawodd  â’r  byd,  Ionawr  y laf, 


728  LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY.  [1800 

1800,  yn  yr  28  o’i  oed.  Yn  nghyd  âg  ychydig  o Bennillion  i 
annerch  Cyfaill  ag  oedd  yn  esgeulnso  dyfod  i’r  Eglwys. 

Caernarfon : argraphwyd  gan  T.  Roberts.’ 

Cyhoeddodd  T.  Roberts  lyfran  ereill  yn  y blynyddan  dyfodol; 
megys  ‘ Y Rhuthrymgyrcb  o Ffrainc,’  yn  1802 ‘ Marwnad  neu 
Goffadwriaeth  am  y Brawd  Robert  Roberts,  o sir  Gaernarfon,’  yn 
1802  nen  1803 ; ‘ Welsh  Grammar,’  gan  Gambold,  yn  1809.  Dywedir 
y bnasai  yr  argraffiad  hwn  yn  anrhydedd  i lawer  swyddfa  yn  yr  oes 
fanteisiol  bon,  gan  mor  ddestlns  oedd  ei  argraffwaith. 

7.  ‘ Second  Walk  tbrongb  Wales,  by  R.  Warner.  1800.’* 

8.  *[[  ‘ The  Tower  of  Babel,  or  an  Essay  on  the  Confusion  of  Tongues. 
By  John  Jones,  Member  of  Eminent  Societies  at  borne  and  abroad. 

London  : Printed  by  Theodore  Page,  47  Blackfriars  Road.’ 

Y mae  yn  ei  flaenori  lythyr  o ‘ Dedication : To  the  Right  Honor- 
able John  Trevor,  late  Min.  Plenip.  at  the  Court  of  Turin,’  &c.  Y 
mae  yn  amlwg  oddi  wrth  y cyflwyniad  uchod  fod  yr  awdwr,  yn 
gystal  a J ohn  Trevor,  yn  Gymro.  Yr  oedd  yr  Anrhydeddus  J ohn 
Trevor  wedi  bod  yn  dal  y swydd  o lysgenad  yn  Turin  ; ac  yn  1789 
penodwyd  ef  yn  weinidog  llawnalluog  yno,  lie  y bu  hyd  1799  ; yr  hyn 
a ddwg  amseriad  y llyfryn  i’r  flwyddyn  hon  o leiaf.  Cafodd  ei 
wneyd  yn  farchog  wedi  hyny.f 

‘ Sir, — This  tribute  of  respect  is  presented  by  an  Ancient  Briton. 

* Give  me  leave  to  solicit  your  Patronage  to  these  Essays  on  that 
native  language,  which  your  Ancestors  left  as  an  inheritance  to  their 
children. 

‘ On  this  occasion  I discharge  a sacred  trust  for  my  departed  friend, 
a French  Author. 

‘ Perhaps  no  man  living  ever  studied  so  much  as  the  celebrated 
Mons.  Le  Beyant,  to  render  our  common  mother  tongue  an  object 
of  veneration. 

‘ Nor  am  I less  zealous  to  hold  it  up  as  the  means  of  proving  the 
first  settlement  of  Britons  in  America  so  far  back  as  the  xii  Century. 

‘ At  all  events  I often  reflect  with  pleasure  on  the  days  of  my 
youth  when  “ Heb  Dduw  Jieb  ddim,”  the  pious  motto  of  your  arms, 
made  a deep  impression  on  my  mind,  while  your  Welsh  name  express- 
ed^your  fair  descent  from  the  Norman  Grenvilles.’ 

9.  ‘Pregethau  ar  Amryw  Destynau  Buddiol:  Gan  y Parchedig 
R.  Thomas,  A.M. 

Caerlleon : Printiedig  gan  J.  Fletcher,  er  Budd  i J.  Poole  ac  i 
J.  Fletcher.’  [8plyg.] 

* Gwel  rhif  2,  d.f.  1697  ; rhif  28,  d.f.  1798  ; a rhif  27,  1799. 

■f  Llythyr  cyfrinachol  oddi  wrth  Arglwydd  John  Russell. 


1800] 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


729 


Y mae  y gyfrol  yn  cynnwys  25  o Bregethau,  a’r  cyflwyniad  i esgob 
Bangor,  yng  nghyd  ag  £ Advertisment  to  the  Reader,’  wedi  ei  amseru, 

* Beaumaris,  Dec.  4.  1790 ac  £ At  y Darllenydd  felly  ni  allasai  cy- 
hoeddiad  hwn  fod  yn  gynt  na’r  fl.  1800.*  Yn  1809,  daeth  allan  £ Yr 
Ail  Lyfr,’  yn  cynnwys  30  o Bregethan,  gan  yr  nn  awdwr,  wedi  ei 
argraffu  yng  Ngwrecsam,’  a’i  gyflwyno  ‘ To  Sir  Robt.  Yaughan, 
Bt.  M.P.’  Ceir  hefyd  restr  o ‘ Subscribers’  Names.’  Yn  1822, 
daeth  allan  £ Y Trydydd  Llyfr,’  yn  cynnwys  45  o Bregethau,  gan  yr 
nn  awdwr,  a’i  argraffu  yn  Llanerch  y Medd.  Yr  awdwr, 

Y Parch.  Richard  Thomas,  ydoedd  fab  i’r  Parch.  Ellis  Thomas, 
person  Llanllyfni,  Arfon,  a Jane  ei  wraig,  yr  hon  oedd  ferch  William 
Parry,  o’r  Monachdy,  Clynnog,  ac  wyres  i Ellis  Evans,  o’r  Bribwll,  yn 
sir  Eeirionydd,  a Jane  ei  wraig,  yr  hon  oedd  chwaer  i’r  ddiweddar  Elen 
Glynn,  Elernion,  Llanaelhaiarn,  sylfaenyddes  Elnsendai  Llandwrog. 
Efe  a anwyd  Hydref  13,  1758.  Cafodd  elfenan  ei  ddysgeidiaeth  yn 
Ysgol  Ramadegol  Bottwnog,  a chafodd  ei  godi  oddi  yno  i Rydychain, 
fel  y dengys  y dyfyniad  canlynol  o Goflyfr  Coleg  Oriel,  1776,  Rhag. 
17  : — £Ric.  Thomas,  18,  Ellis  fil.  de  Bottwnnog.  Carnarv.  Cler.  Eil.’ 
Efe  a raddiwyd  yno,  fel  y dengys  y dyfyniad  canlynol  o Lyfran 
Graddogion  Rhydychain  (arg.  1851)  : — £ Thomas  (Rich.)  B.A.  May 
25.  1780,  M.A.  22,  1783.’  Cafodd  ei  ordeinio  yn  ddiacon  gan  John 
Warren,  esgob  Bangor,  ar  Snl  y 23ydd  o Eedi,  1781,  ac  yn  offeiriad, 
gan  yr  nn  esgob,  ar  Snl  y 21fed  o Eedi,  yn  1783,  a’i;  benodi  yn  Ben- 
Athraw  Ysgol  Biwmares,  ac  hefyd  yn  weinidog  Llanfaes  a Phenmon, 
ar  y 12fed  o Dachwedd,  1783.  Efe  a briododd  Elisabeth  Owen,  o 
Benhesgin,  Mon,  Chwefror  14,  1791.  Ar  y laf  o Chwefror,  1830, 
cafodd  ei  ddyrchafu  i bersoniaeth  Llanfair  Fechan.  Pan  oedd  yno  efe 
a adeiladodd  ar  ei  dranl  ei  hnn  bump  o annedd-dai  i dlodion,  ond  ar  dir 
mewn  dadl  am  ei  berchenogaeth,  pa  nn  ai  cyttir,  ai  tir  yn  perthynu 
i ystâd  Baron  Hill  ydoedd ; ond  ar  y dybiaeth  mai  yr  olaf  ydoedd, 
gofynwyd  a chafwyd  rhyw  fath  o ganiatâd,  er  na  wnaed  erioed  dros- 
glwyddiad  o honynt.  Y mae  y llywodraeth  drostynt  wedi  syrthio 
i ddwylaw  arolygwyr  y tlodion  a’r  wardeiniaid.  Ni  bn  erioed 
waddoliaeth  yn  perthyn  iddynt.  Adeiladodd  hefyd  ysgoldy  ger  y 
peisondy,  lie  y cadwai  athrawes  i ddysgu  merched,  a’r  cwbl  ar  ei 
dranl  ei  hun.  Yr  oedd  yn  rhoddi  ymaith  i’r  tlodion  lOOp.  at  en 
gilydd  yn  flynyddol.  Y gorchwyl  diweddaf  a wnaeth,  oedd  rhoddi 
20p.  i’r  Gymdeithas  er  Lledaenn  yr  Efengyl  mewn  Parthan  Tramor. 
Bn  farw  Medi  5,  1834,  yn  76  oed,  a chladdwyd  ef  yn  Llanfair 
Eechan.f 

10.  £ Tour  round  North  Wales,  &c.  By  W.  Bingley.  ["London, 
1800,  2 vols.  8vo.] 

[Y  Parch.  William  Bingley,  B.C.,  ydoedd  wr  eglwysig  ; a chymmrawd  o 
Goleg  Pedr  Sant,  yng  Nghaergrawnt.  Bu  farw  yn  1823.  Heb  law  ei  Daith 
yng  Ngwynedd,  a gofrestrir  yma,  cyhoeddodd  ‘ Animal  Biography  f ‘ Memoirs 
of  British  Quadrupeds,’  a gweithiau  ereill.] 

* [Pa  sut  felly?  Onid  oes  deng  mlynedd  gyfan  rhwng  1790  a 1800?  Yn 
1790  yr  ymddangosodd  y gyfrol ; er  nad  oeddwn  hysbys  o’r  amseriad  pan  yr 
oedd  cofrestr  y flwyddyn  hòno  yn  myned  drwy  y wasg.] 

+ Llythyrau  y Parchn.  J.  Evans,  Llanllechid  ; Deon  Vincent,  Bangor  ; a T. 
James,  Netherthong,  Huddersfield. 


730  LLYFRYDD1AETH  Y CYMRY.  1800] 

11.  ‘ Observations  on  tbe  River  Wye  and  several  Parts  of  South 
Wales.  BylJW.  Gilpin.’  1800. 

[Y  Parch.  William  Gilpin,  A.C.,  gwr  eglwysig,  ac  ysgrifenydd  coethwych, 
a aned  yng  Nghaerliwelydd,  Cumberland,  yn  1724.  Derbyniodd  ei  ddysg 
athrofaol  yng  Ngholeg  y Frenines,  Rhydy chain.  Bu  amryw  flynyddoedd  yn 
athraw  ysgol  yn  Cheam,  yn  Surrey,  ac  wedi  hyny  cafodd  fywoliaeth  Boldre, 
yn  y Gelliwig  Newydd,  a phrebenduriaeth  yn  Eglwys  Gadeiriol  Salsbri.  Ys- 
grifenodd  dwysged  o gyfrolau,  a rhoddodd  yr  holl  elw  deilliedig  oddi  wrth  eu 
gwerthiant,  i waddoli  ysgol  yn  Boldre.  Bu  farw  yn  y fl.  1804,  yn  80  mlwydd 
oed.] 

12.  % ‘ The  Cambrian  Directory,  or  Cursory  Sketches  of  the 
Welsh  Territories. 

Salisbury,  1800.’ 

25.  ‘Tour  through  parts  of  North  Wales,  interspersed  with 
Observations  on  its  Scenery,  Customs,  History,  Antiquities,  &c.  By 
the  Rev.  J.  Evans.’  1800.  [8vo.] 

14.  ‘ Cyhoeddiadau  Cymdeithas  y Gwyneddigion,  yn  Llundain 
am  y Elwyddyn,  1800. 

Argraffedig  gan  J.  Jones,  Heol  y Capel,  Soho.’  [8plyg.] 

Y mae  gyferbyn  â’r  rhagddahn  gerflun  o ‘ Hu  Gadarn  yn  arwain, 
y Cymry  i Ynys  Prydain ‘ Rhagadroddiad  ;’  ‘ Awdyl  ar  Ansawdd 
Gwybodaeth  a Dysg,  ar  Gload  y Ddeunawfed  Ganmlwydd,  gan 
Gynddelw,’  sef  Walter  Davies.  Y mae  hefyd  ‘Awdyl’  arall  ‘ Gan 
John  Roberts,  Pen  yr  Allt,  gerllaw  Pwllheli,’  neu  Sion  Lleyn;  a 
* Chywydd  i Swyddogion  y Gwyneddigion,  yn  Llundain,  am  y 
Elwyddyn  Deunaw  Cant,  gan  Robert  Davies,  Bardd  Nantglyn.’ 

[Y  mae  y gwaith  hwn  wedi  ei  ragamseru.  Nid  oes  dyddiad  i’r  un  o’r  dalen- 
au  enwol ; ond  amserir  y ‘ Rhagadroddiad  ’ yn  ‘ Llundain,  1801 ac  ar  ddiwedd 
Awdl  Sion  Lleyn  ceir  yr  argraffeb  ganlynol  : — ‘ Argraffwyd  gan  J.  Jones,  Heol 
y Capel,  Soho.  1801.’  Nid  yw  cywydd  Bardd  Nantglyn  yn  perthyn  i’r  llyfryn 
hwn;  er,  hwyrach,  iddo  ymddangos  yn  gyfamserol  ag  ef.j 

15.  ‘Enghsh  and  Welsh  Dictionary. 

Chester,  1800.’  [Small  8vo.] 

[Yr  argraffiad  cyntaf  o Eiriadur  Seisoneg  a Chymraeg  y Parch.  Thomas 
Jones,  yr  amser  hwn  o’r  Wyddgrug,  ac  wedi  hyny  o Ddinbych.] 

16.  ‘ Cambrian  Directory,  or  Cursory  Sketches  of  the  Welsh 
Territories. 

Salisbury : 1800.’ 

[Yr  un,  mae  yn  ddilys,  â rhif  12  uchod ; ond  hyd  yr  wyf  yn  deall  yn  1801  yr 
ymddangosodd.  ] 

1 7.  ‘ Some  Account  of  the  Proceedings  that  took  place  on  the  land- 
ing of  the  French  near  Fishguard,  in  Pembrokeshire,  on  the  2 2d 
February,  1797;  and  the  Inquiry  afterwards  had  into  Lieut. -Col. 
Knox’s  Conduct  on  that  occasion.  By  order  of  his  Royal  Highness 


1800] 


LLYFRYDD1AETH  T CYMRY. 


731 


the  Commander  in  Chief ; together  with  the  Official  Correspondence, 
and  other  Documents.  By  Thomas  Knox,  Late  Lieut.-Col.  Com- 
mander of  the  Fishguard  Volunteers. 

London : Printed  by  A.  Wilson,  Wild-court,  Lincoln’s  Inn  Fields. 
1800.’ 

18.  ‘ Sara,  Neu,  Eglwys  y Jerusalem  uchodyn  bwrw  allan  Blant  y 
Cnawd,  ao  yn  naccau  Aelodaeth  Eglwysig  iddynt.  Yn  yr  hwn  y 
rhoddir  Attebiad  i Lyfr  Mr.  P.  Edwards,  yn  ei  ddau  ffurfiad  Cym- 
reig ; un  a elwir  Drws  i’r  Eglwys,  wedi  ei  agoryd  yn  Lied  y Pen ; 
Yr  hwn  a dalfyrwyd,  a gymmysgwyd,  ac  a chwanegwyd  ato,  gan 
Mr.  Thomas  Jones,  Curad  Creaton.  A’r  llall  a elwir  Rhesymmau 
Teg  am  ymwrthod  ag  Egwyddorion  y Bedyddwyr;  Yr  hwn  a 
gyfieithwyd  gan  Mr.  Thomas  Price,  Curad  Caerfyrddin.  Gan 
Christmas  Evans. 

Caerfyrddin : Argraphwyd,  ac  ar  werth,  gan  loan  Evans,  yn 
Heol-y-Prior.  1800.’ 

[Ni  chofnodir  llyfryn  Mr.  Price  yn  y gwaith  hwn,  er  y rhaid  ei  fod  wedi  ym- 
ddangos  ryw  amser  cyn  ymddangosiad  y llyfr  hwn  o’r  eiddo  C.  Evans.] 

19.  ‘ History  Nicodemus. 

Argraffwyd  yn  DolgeHau.’  1800. 

20.  ‘ Selections  and  Originals  for  Mr.  Th  el  wall’s  Lectures. 

Birmingham,  Printed.  1800.’ 

Cyhoeddwyd  hefyd  y flwyddyn  nesaf  waith  ar  ‘ Runic  Mythology 
of  Monmouthshire,’  dan  yr  enw  ‘ The  Fairy  of  the  Lake,  the  Hope  of 
Albion,’  gan  John  Thelwall,  ac  argraffwyd  ef  yn  Henffordd,  1801.  Y 
mae  yn  traethu  am  ryw  chwedlau  am  yr  afon  Gwy,  Dyffryn  Taf, 
Merthyr  Tydfil,  Ceryg  Einion,  &c. 

21.  [‘  Gan  y Brenin.  Cyhoeddiad.’ 

Ar  y godre  y mae — ‘ Argraffedig  gan  George  Eyre  ac  Andrew  Strahan,  Ar- 
graffwyr  i Ardderchocaf  Fawrhydi  y Brenin.  1800.’ 

Un  wyneb  dalen  fawr  yn  unig  yw  y cyhoeddiad  breninol  uchod  ; a’i  amcan 
ydoedd,  ‘ annog  i bob  cyfryw  y fo  â Moddion  ganddynt  i gaffael  Pethau  ereill 
at  Ymborth  y Cynnildeb  a Gofal  mwyaf  yn  nghylch  Traul  pob  Math  o Yd.’ 
Cyfieithiad  y Dr.  Owain  Puw  ydyw ; canys  y mae  ei  leferydd  yn  gyhuddo  yn 
amlwg.] 

22.  [‘  Llythyr  at  Gyfaill,  ar  y Pwngc  o Ymneulltuo  oddi  wrth 
yr  Eglwys  Sefydledig.’ 

Llyfryn  o 24  tudalen  16plyg  ydyw,  heb  na  dalen  enw,  na  dyddiad,  nac  enw 
argraffydd,  na’r  lie  yr  argraffwyd  ef  ynddo  ; ond  barnaf  iddo  ymddangos  yn 
ystod  y degaid  olaf  o’r  ddeunawfed  ganrif.  Ymlofnoda  yr  awdwr  ar  ei 
ddiwedd  yn  ‘A.  B. ’ Rhesymau  Ymneilldiiwr  am  ymddydoli  oddi  wrth  yr 
Eglwys  ydyw  ei  gynnwysiad.] 


732 


LLYFRYDDIAETH  Y CYMRY. 


[1800 


23.  [‘ Eurgrawn.’  1800.  8plyg. 

Ni  welais  ond  im  rhifyn,  sef  y cyntaf,  o’r  ‘Eurgrawn’  bwn,  os  daeth 
chwaneg  o bono  allan.  IS  id  oes  i’r  cyfargrafF  a welais  na  dalen  enwol  nac 
amlen  ; ond  yr  enw  ar  frig  y ddalen  gyntaf  o gorff  y gwaitb  yw  ‘ Eurgrawn,’  a 
dim  ond  byny.  Yna  y canlyn  : — ‘ Rbif.  1.  Jonawr  10,  1800.  Llyfr  i.’  Cyn- 
nwysa  dwysged  o erthyglau  ar  bynciau  bynafiaetbol,  ac  amryw  o ben  ysgrifau 
mewn  rbyddiaitb  a barddoniaetb.  Mi  a dybiwn  mai  Dafydd  Ddu  Eryri  oedd 
â’r  llaw  benaf  yn  ei  olygiaetb.  Cynnwysa  y rbifyn  ger  fy  mron  54  tudalen  ; 
ond  y mae  rbyw  faint  o’i  ddiwedd  ar  goll.  Argraffwaitb  gwael  ddigon,  a 
benaidd  ei  olwg,  sydd  arno  ; a tbybiaf  mai  o wasg  W.  C.  Jones,  Caerlleon,  y 
daetb  allan.  Ymddengys  i mi  mai  matb  o adgodiad  o’r  greal  bwn  ydoedd 
‘Trysorfa  Gwybodaetb,  neu  Eurgrawn  Cymraeg,’  y cyboeddwyd  y rbifyn 
cyntaf  o bono  yng  Ngbaernarfon  yn  1807.] 

24.  [‘  Traetbawd  Defnyddiol  am  Ben-Arglwyddiaetb  Duw.  Gan 
Elisens  Cole.’ 

Caerfyrddin,  1800,  8plyg.] 


DANGOSEG. 


A. 

A.  B,  rhif  22,  1800. 

A.,  R.  (R.  A.),  rhif  2,  1663. 

A.,  W.  (W.  A.)  rhif  3,  1729. 

Adams,  Elizabeth  (argraffydd),  rhif 
16,  1766. 

Adams,  Roger,  rhif  2,  1724;  1,  1731  ;1, 
1735. 

Adams,  W.  (W.  A.),  rhif  8,  1762  ; 

14,  1775. 

Adlard,  J.  E , rhif  5,  1603. 

Arkin,  Arthur,  rhif  15,  1797. 

Allen,  Hannah,  rhif  1,  1650. 

Allein,  Joseph,  rhif  1,  1693 ; 7,  1723 ; 
26,  1779. 

Allein,  William,  rhif  1,  1725. 

Alffred,  Aired,  neu  Alured  (o  Bever- 
ley), rhif  22,  1716. 

Allot,  Robert  (argraffydd)  rhif  1, 
1763. 

Alured,  Aired,  neu  Alffred  (o  Bever- 
ley), rhif  22,  1716. 

Aluredus  Beverlacensis,  rhif  22,  1716. 
Andrews,  James  Pettit,  rhif  37,  1794; 

15,  1795. 

Anwyl,  Ellis,  rhif  1,  1661. 

Anwyl,  L.,  rhif  3,  1756. 

Anwyl,  Lewis  (yr  un,  ef  allai,  o 
Yspytty  If  an),  rhif  1,  2,  1740. 
Anwyl,  William  (o  sir  Ddinbych), 
rhif  7,  1703. 

Archdeacon,  John  (argraffydd),  rhif 
4,  1755 ; 19,  29,  34,  1770. 

Armin,  Robert : gwel  A.  R. 

Ascham,  Roger,  rhif  21,  1788. 

Ash,  Simeon,  rhif  3,  1645. 

Asheton,  R.,  D.D.,  rhif  2,  1768. 
Asser  o Fynyw  = Ásserius  Meneven- 
sis,  d.f.  1574;  rhif  17,  1722. 


Aubrey,  John,  rhif  9,  1721. 
Aubrey,  Sir  John,  d.f.  1639. 
Augustus,  W.,  rhif  32,  1794. 
Ayloffe,  Sir  Joseph,  rhif  32,  1774. 

B, 


B.,  R.  (R.  B.),  rhif  2,  1728. 

B.,  S.  (S.  B.),  rhif  2,  1728. 

B.,  W.  (W.  B.),  rhif  9,  1707. 

Baddon,  Thomas,  Esgob,  rhif  1, 1688. 
Baddy,  Thomas,  rhif  1,  2,  1703;  2, 
1705;  4,  1713;  2,  1728;  3,  1739; 
5,  10,  1740. 

Badger,  Richard  (argraffydd),  rhif  3, 
1639. 

Baldwin  (Archesgob),  rhif  2,  3,  1585. 
Baldwyn,  H.  (argraffydd),  rhif  11, 
1789. 

Ballard,  William,  rhif  1,  1651. 
Barker,  Christopher  a Robert  (argraff- 
wyr),  rhif  1,  1588;  1, 1597;  d.f.  1599; 
1,  1606;  2,  1630;  5,  1677. 

Baker  J.,  rhif  39,  1792;  18,  1795;  25, 
1797. 

Baker,  Robert,  rhif  4,  1606. 

Bangor,  Esgob,  rhif  18,  1777. 

Barcld  Cloff  ( = Thomas  Jones),  rhif 
35,  1799. 

Barns,  Edward,  rhif  1,  1784;  3,  1785; 
12,  1792. 

Barnes,  Joseph  (argraffydd),  d.f. 

1587;  rhif  2,  1594;  1,  1595. 
Barrington,  Daines,  rhif  34,  1775. 
Basset,  Christopher,  rhif  5,  12,  17, 
1784. 

Basset,  T.,  rhif  2,  1678. 

Basged,  loan  (argraffydd),  rhif  1,  2, 
1718;  1,  2,  1727. 


I 


734 


DANGOSEG. 


Basged,  Marc  (argraffydd),  rhif  16, 
1768;  7,  1769. 

Baskerville,  Lawrence, rrhif  3,  1688. 
Batty,  J.,  rhif  4.  1721. 

Baxter,  Richard,  rhif  4,  1685;  2, 
1693 ; 1,  2,  1677 ; 4,  1699  ; 18,  1750 ; 

1,  1751;  12,  1777;  1,  1790;  1,  1792. 
Baxter,  William,  Rhagdraith ; rhif  4, 

1719;  4,  1733. 

Baylis,  T.,  rhif  16,  1797. 

Bayly,  John,  rhif  1,  1630. 

Bayly,  Lewis  (Esgob),  rhif  1,  1630. 
Baynes,  W.  (llyfrwerthydd),  rhif  4, 
1797. 

Beadles,  Elisha,  rhif  22,  1715. 

Beda,  yr  Hybarch,  rhif  6,  1587. 
Bellarmin,  R.  (Cardinal),  rhif  1,  1618. 
Bellot,  Hugh  (Esgob),  rhif  1,  1588. 
Bentham,  Joseph  (argraffydd),  rhif  1, 
1746. 

Bertram,  C.  1.,  rhif  6,  1587. 

Bess  Powys,  rhif  1,  1750. 

Bess,  Thomas  [Bisse],  D.D.,  rhif  3, 
Bevan,  H.,  rhif  17,  1796. 

Beveridge,  W.  (Esgob),  rhif  2,  1658 ; 
9,  1693;  2,  1701 ; 6,  1707;  3,  1717; 
8,  1720;  1,  1722;  6,  1723;  2,  1725-6; 
7,  1776 ; 12, 1780 ; 9,  1793 ; 29,  1799. 
Bew,  J.  (argraffydd),  rhif  15,  1777. 
Beynon,  Thomas,  rhif  5,  1717 ; 1, 
1719. 

Bickerton,  W.,  rhif  4,  1733. 

Bill,  John  (argraffydd),  rhif  1,  2, 
1620 ; 1,  1634;  5,  1677. 

Bingley,  W.,  rhif  10,  1800. 

Bird,  W.,  rhif  4,  1642. 

Birt,  S.  (argraffydd),  rhif  15,  1745. 
Bisco,  John,  rhif  2,  1766;  14,  1767 ; 1, 
1796. 

Bisse,  Thomas,  D.D.,  rhif  3,  1722. 
Bishop,  George,  rhif  1,  1590. 

Blackall,  Esgob,  rhif  2,  1733. 

Bodvel,  Peter,  rhif  1,  1664. 

Bogatsky,  C.  H.  V.,  rhif  7,  1771. 
Bollifant,  Edmund  (argraffydd),  rhif 

2,  1585. 

Bogue,  David,  rhif  4,  1793. 

Boston,  Thomas,  rhif  1,  1769. 
Bostock,  R.  (argraffydd),  rhif  14,  18, 
1647. 

Bound,  Wm.,  rhif  7,  1658. 

Bourn,  Samuel,  rhif  5,  1756. 

Bowdler,  John,  Ysw.,  rhif  10,  1798. 
Bowles,  W.  L.,  rhif  21,  1782. 

Bowyer,  W.  (argraffydd),  rhif  4, 1712; 

4,  1726;  5,  1730;  7,  1731;  8,  1769. 
Boxhorn,  M.  Z.,  rhif  4,  1654. 

Boyer,  J.,  rhif  6,  1718. 

Bradbury,  Thomas,  rhif  5,  1733. 
Brevint,  Dr.  Daniel,  rhif  4,  1756 ; 16, 
1760. 


Brewster,  Edward  (argraffydd),  rhif 

3,  1646. 

Brewster,  Thomas,  rhif  1,  1654;  7, 
1657 ; 3,  1697. 

Bridge,  J.  a D.,  rhif  3,  1706. 

Briel,  Parch.  Mr.  rhif  24,  1766. 
Brisco,  John,  rhif  2,  1766;  14,  1767; 
1,  1796. 

Brooke,  R.  rhif  2,  1694. 

Brooks,  Thos.,  rhif  4,  1732;  4,  1782; 

lfi  1 783 . n Q 1 7Q9 
Broster,  P.  ’(argraffydd),  rhif  20,  1783. 
Brough,  Wm.,  D.D.,  rhif  4,  1658. 
Brown,  J.  (argraffydd),  rhif  29,  1792. 
Brutus,  rhif  18,  1799. 

Buckland,  J.  (argraffydd),  rhif  9, 
1769. 

Bulkeley,  Mr.,  rhif  1,  1603. 

Bunyan,  John,  rhif  2,  1719;  3,  1721; 
7,  1722;  1,  1726;  5,  1731;  2,  6, 
1737;  1,  4,  1744,  1,  4,  1765  ; 5,  11, 
15,  17,  1766;  2,  5,  7,  10,  11,  20, 
1767 ; 6,  7,  9,  1768 ; 3,  4,  1770 ; 13, 
18,  1771 ; 4,  1774;  7,  1775;  6,  1776; 

4,  1781;  3,  8,  1782;  3,  11,  1784;  2, 
1785;  5,  1788;  6,  1789;  3,  10,  11, 
12,  1790;  29,  1791;  12,  1798. 

Burder,  George,  rhif  28,  1797. 
Burkitt,  William,  A.C.,  rhif  3,  1704; 
1,  1722. 

Burnet,  Gilbert  (Esgob),  rhif  5,  1730. 
Burton,  Robert  (R.  B. ),  rhif  3,  1695 ; 
3 1 730. 

Bushel,  Thomas,  rhif  1,  1642;  2,  3, 
1649 ; 2,  1660. 

C. 

Cambrensis,  Giraldus,  rhif  2,  3,  1585; 
6,  1755;  17,  1763. 

Camden,  William,  rhif  2,  1586;  1590; 
1602;  4,  1603;  2,  1604;  4,  1610;  2, 
1614;  3,  1623;  2,  1639;  1,  1674;  5, 
1696;  5,  1701;  18,  1772;  21,  1789. 
Campbell,  John,  LL.D.,  rhif  37,  1774. 
Cann,  John,  rhif  6,  1790;  15,  1796. 
Caradog  o Lancarfan,  rhif  1,  1584: 
gwel  Wynne,  William;  a Powel, 
David. 

Carbery,  Richard,  Iarll,  rhif  4,  1646. 
Carnes,  E.  (argraffydd),  rhif  7,  1798. 
Carter,  Isaac  (argraffydd),  rhif  2, 
1716;  1,  1719;  5,  1722;  4,  1724;  1, 
1725-6;  3,  1729;  4,  1730. 

Case,  Thomas,  rhif  5,  1645. 

Cave,  John  a Jane,  rhif  13,  1792. 
Caxton,  William  (argraffydd),  Rhag- 
draith; d.f.  1579. 

Cennick,  John,  rhif  8,  1744;  21,  1759. 
‘Ceidwad  Carchar  ’ ( = Walter  Wat- 
kins), rhif  17,  1790. 


DANGOSEG. 


735 


Chad,  Thomas  (argraffydd),  rhif  1, 
1586. 

Chandler,  rhif  1,  1660 ; 4,  1733. 
Charles,  Edward,  rhif  35,  1799. 
Charles,  Thomas,  B.A.  (o’r  Bala), 
rhif  1,  1693;  15,  1775;  3,  1778;  1, 
1789;  1,  1798;  2,  31,  1799. 

Chauncey,  Isaac,  rhif  1,  1711. 
Chetwind,  Phil,  (argraffydd),  rhif  2, 
1656;  3,  4,  5,  1658;  4,  1675. 
Cheswell,  B.,  rhif  2,  1695. 

Churchyard,  Thomas,  rhif  4,  1587 ; 

26;  1775;  2,  1776. 

Clark,  M.,  rhif  5,  1681 ; 1,  1697. 
Clarke,  36,  1798. 

Clarke,  Dr.  Adam,  t.  1 ; rhif  26, 1770. 
Clarke,  Dr.  E.  D.,  rhif  34,  1793. 
Clarke,  John,  rhif  27,  40,  1794. 

Clavis,  B.,  rhif  1,  1697. 

Clements,  Harri, rhif  17,  1711  ;6, 1718. 
Coats,  Thos.,  1638. 

Coke,  Sir  G.,  rhif  9,  1657. 

Coke,  Dr.  Thomas,  rhif  9,  1776. 
Cooke,  Wm.,  1638;  4,  1723;  3,  1725. 
Cooks,  J.  (argraffydd),  rhif  37,  1792. 
Cole,  Eliseus,  rhif  2,  1711;  4,  1729; 

9,  1760 ; 24,  1800. 

Coles,  A.,  rhif  1,  1651. 

Colier,  Thomas,  rhif  28,  1790. 

Collins,  Freeman,  rhif  7,  1693;  13, 
1700. 

Commelin,  Ierom,  rhif  6,  1587. 
Corsellis,  Ffredric,  t.  1. 

Cotton,  Charles,  rhif  4,  1689. 
Coverdale,  Miles,  d.f.  1548;  rhif  2, 
1595. 

Cradoc  o Lancarfan,  rhif  1,  1584. 
Cradoc,  Walter,  rhif  5,  1646 ; 1,  1654 ; 
4,  1684. 

Cradock,  Samuel  Owen  ( = y Parch. 
Edmund  Jones),  rhif  9,  1743;  12, 
1745. 

Cradock,  Joseph,  rhif  32,  1777. 

Cragg,  John,  rhif  7,  1656. 

Creery,  J.  M\  (argraffydd),  rhif  18, 
1793. 

Criwso,  Bobin,  rhif  1,  1741. 

Cromwel,  Oliver,  rhif  3,  4,  1648. 
Crook,  rhif  1,  1660. 

Crook,  John  (Crynwr),  rhif  8,  1773. 
Crouch,  Humphrey,  rhif  6,  1671. 
Crouch,  Nath,  (argraffydd),  rhif  2, 
1695. 

Crowley,  Bobert  (argraffydd),  rhif  1, 
1555  ; 2,  1575. 

Crowther,  M.,  rhif  4,  1664. 
Cumberland,  G.,  rhif  22,  1796. 

Cuney,  Capt.,  rhif  6,  1643. 

‘ Cymro  gelynol  i bob  Gorthrech,’  rhif 
18,  1789. 

Cyffin  (neu  Kyffin),  Edward,  rhif  2, 
1603. 


Cyffin  (neu  Kyffin),  Morus,  rhif  2, 
1587;  1,  1594. 


D. 


Dafydd  ab  Gwilym,  rhif  11,  1789. 
Dafydd  ab  loan  ( = y Parch.  Dafydd 
Jones,  Llangan),  rhif  5,  1784. 
Dafydd  Ddu  Hiraddug,  rhif  1,  1567, 
t.  11. 

Dafydd  Ddu  o Eryri,  rhif  3,  1791 ; 10, 
1794. 

Dafydd,  Enoch,  rhif  23,  1784. 

Dafydd,  Ifan,  rhif  20,  1788. 

Dafydd,  Morris,  rhif  26,  1796. 

Dafydd,  Methusalem  (Towyn),  rhif 
4,  1789. 

Dafydd,  Philip,  rhif  22,  1791;  18, 
1797. 

Dafydd,  Bhys,  rhif  14,  1776. 

Dafydd,  Thomas,  rhif  34,  35,  1774; 
15,  16,  1776;  31,  1777;  6,  20,  1779; 
17.  1782;  19,  20,  1784;  24,  1790; 
30  1792. 

Dafydd,  Tomos,  rhif  28,  1788. 
D’Avenant,  Caleb,  rhif  4,  1664. 
Davies,  Benjamin,  D.D.,  rhif  25, 
1771. 

Davis,  C.,  rhif  6,  1729 ;'4,  1733. 
Davies,  Cadwaladr,  rhif  2,  1754. 
Davies,  David  (Castell  Hywel),  rhif 
24,  1779;  33,  1792;  12,  1795;  33, 
1798 ; 6,  1799. 

Davies,  David,  rhif  1,  1719. 

Davies,  D.  (Trelech),  rhif  22,  1797. 
Davies,  David  (Treffynnon),  rhif  4, 
1796. 

Davies,  Edward,  rhif  12,  1796. 
Davies,  Griffith  (Bedyddiwr),  rhif  8, 
1760. 

Davies,  James,  rhif  5,  1717. 

Davies,  John  (Cydweli),  rhif  5,  1661. 
Davies,  John  (Bhiwlas),  rhif  1,  1616; 
21,  1716 ; 2,  1736. 

Davies,  Dr.  John  (Mallwyd),  rhif  1, 
1620;  1621;  2,  1632;  1,  1633;  5, 
1683;  4,  1684;  3,  1688;  3,  5,  8, 
1710;  9,  1711. 

Davies,  John,  rhif  1,  1719;  9,  1782. 
Davies,  Lewis  (Ty’r  Dwncyn),  rhif  14, 
1700. 

Davies,  Lockyer  (argraffydd),  rhif  12, 
1788. 

Davies,  Maurice,  rhif  14,  1789. 
Davies,  Miles  (Tre’r  Abad),  rhif  18, 
1716. 

Davies,  Morris,  rhif  6,  1754  ; 20, 
1759;  7,  1762;  18,  1764;  27,  1767; 

10,  36,  42,  1774;  35,  1776;  21, 
1781 ; 22,  1784;  18,  1785;  18,  1785; 

11,  1787;  26,  1793;  45,  1794 


736 


DANGOSEG. 


Davies,  Mr.  (o  Drewylan),  rhif  1, 
1688. 

Davies,  Parcliedig  Mr.  (Castell 
Nedd),  rhif  23,  29,  1788. 

Davies,  Richard  (Crynwr),  rhif  1, 
1687;  3,  1705;  18,  1765. 

Davies,  Richard  (llyfrwerthydd),  rhif 
1,  1661. 

Davies,  Richard  (Esgob),  rhif  1,  2, 
1567;  2,  1573;  1577;  2,  1774;  14, 
1778. 

Davies,  R.,  M.A.  (Ross-Crowther), 
rhif  4,  1726. 

Davies,  Robert  (Nantglyn),  rhif  7, 
1793 ; 14,  1800. 

Davies,  Rondl,  rhif  1,  1660;  3,  1675. 

Davies,  Samuel  (America),  rhif  8, 
1789;  21,  1798. 

Davies,  Thomas  (Coetty),  rhif  36, 
1792. 

Davies,  T.,  rhif  15,  1762;  1,  1769;  24, 
1774;  24,  1784. 

Davies,  Thomas  (argraffydd),  rhif  3, 
1774;  1,  1775. 

Davies,  Walter,  rhif  1,  1603;  7,  1769; 
1,  1791;  19,  21,  1793;  1,  1795;  2, 
10,  1798;  37,  1799;  14,  1800. 

Davies,  William,  rhif  11,  1777. 

Davies,  William  (Capel  Isaac),  rhif  2, 
1716;  5,  1717. 

Dalrymple,  John,  rhif  13,  1786. 

Dalton,  W.  H.,  rhif  44,  1794. 

Daniel,  John  (argraffydd),  rhif  24, 
1770;  20,  22,  1777;  23,  1779;  7,  8, 
9,  18,  1782;  19,  1784;  12,  1788;  7, 
8,  10,  11,  1786;  9,  10,  1787;  5,  7, 
8,  9,  10,  18,  19,  20,  23,  28,  29, 
1788;  4,  6,  7,  8,  15,  16,  18,  19,  22, 
23,  24,  30,  35,  1789 ; 8,  9,  14,  15, 
20,  21,  22,  1790;  12,  14,  15,  21,  22, 
23,  24,  1791 ; 10,  11,  14,  16,  17,  18, 
20,  21,  27,  30,  1792;  11,  15,  16,  23, 
1793;  9,  11,  16,  17,  21,  28,  1794; 
4,  12,  1795;  1,  9,  17,  26,  1796;  13, 
1797 ; 3,  12,  13,  17,  21, 1798 ; 5,  14, 
1799. 

Daniel  a Ross,  rhif  34,  1791 ; 20, 1794. 

Daniel  ab  loan,  rhif  33,  1794. 

Dawks,  Thos.,  rhif  4,  1675;  1,  3, 
1677;  1,  1681. 

Dawson,  G.,  rhif  3,  1659. 

Daye,  John  (argraffydd),  d.f.  1563; 
rhif  3,  1573 ; 6,  1573. 

De  Barri,  Giraldus,  rhif  2,  3,  1585. 

De  Courcy,  rhif  1,  1784. 

De  Foe,  Daniel,  rhif  1,  1661. 

Delany,  Dr.  Padrig,  rhif  4,  1764. 

Delaune,  Thomas,  rhif  3,  1720. 

Dell,  W.,  rhif  10,  1792. 

Denham,  Henry  (argraffydd)  rhif  1, 
3,  5,  1567;  1,  1577;  1,  1584. 


Denham,  W.,  rhif  18,  1760. 

Dent,  Arthur,  rhif  1,  1629;  4,  1630; 

1 (3),  1677;  3,  1682. 

Des  Moulins,  Jacob,  rhif  35,  1794. 
Despagne,  John,  rhif  2,  1658. 

Dewi,  Iago  ab,  rhif  2,  1658 ; 1,  4, 
1714;  6,  1716;  3,  5,  1717;  2 1719; 

2,  1725-6;  1,  1730;  7,  1743;  1, 
1750;  12,  1760;  5,  1768. 

Dewi,  loan  ab,  rhif  5,  1717. 

Dobson,  Peter,  rhif  10,  1744. 

Dod,  Mr.,  rhif  3,  1692. 

Dod,  B.,  rhif  13,  1750. 

Doddridge,  Dr.  Philip,  rhif  18,  1750 ; 

I,  1751;  2,  1776. 

Doddridge,  Syr  John,  rhif  33,  1630 ; 

II,  1714. 

Dodsley,  R.  a J.  (argraffwyr),  rhif 
16,  1764;  22,  1775;  1,  1788. 
Dodwell,  Henry,  rhif  1,  1689. 

Doe,  Charles,  rhif  3,  5,  1732. 
Doolittle,  Tho.,  rhif  2,  1703;  3,  1738; 
10,  1740. 

Dorrington,  Theophilus,  rhif  3,  1700; 

3,  1702. 

Dove,  S.  (argraffydd),  rhif  1,  1664. 
Downing,  M.  (argraffydd),  rhif  3, 
1744  ; 3,  11,  1745. 

Downing,  Joseph  (argraffydd),  rhif  6, 
7,  10,  1711;  3,  1715;  4,  1717;  1, 
1737. 

Drayton,  Michael,  rhif  1,  1613. 
Drexelius,  Jeremiah,  rhif  1,  1661. 
Dry  den,  John,  rhif  4,  1695;  8,  1713. 
Durston,  Tho.  (argraffydd),  rhif  1, 
1699;  8,  1700;  8,  1710;  4,  5,  9,  18, 
1711;  8,  1712;  6,  8,  1716;  22, 
1715;  5,  6,  1720;  8,  1721;  7,  1722; 

3,  1723-4;  3,  1725-6;  3,  1731;  2, 
1733;  9,  1737;  3,  1739;  4,  5,  6, 
1740;  10,  1741 ; 1,  5,  1743;  2,  1744; 
10,  1745;  3,  1749;  1,  1750;  4,  10, 
12,  1752;  4,  5,  1753;  3,  5,  10,  1756; 

4,  6,  1757. 

Dyer,  William,  rhif  4,  1688;  3, 

1706;  9,  1714;  rhif  6,  1731. 


E. 


E.,  E.,  rhif  8,  1693;  1711 ; 5,  18. 

E.,  R.  (R.  E.),  rhif  7,  1657;  3,  1629. 
E.,  L.  (L.  E.),  rhif  11,  1762;  1,  1770; 
16,  1777. 

Earl,  Jabez,  D.D.,  rhif  3,  1735. 
Eddowes,  J.  a J.  Cotton  (argraffwyr), 
rhif  1,  1751;  5,  1752;  1,  1755;  2, 
1758 ; 3,  1765 ; 18,  1771 ; 1,  1772 ; 4, 
1773;  2,  1776;  4,  1771 ; 1,  1784;  1, 
1788. 


DANGOSEG. 


737 


Eddowes,  J.,  rhif  18.  1756;  14,  1768; 

20,  1772;  28,  1775;  23,  24,  1783. 
Eddowes,  J.  a W.,  rhif  1,  27,  31, 
1790 ; 26,  1793. 

Edwards,  Charles,  rhif  1,  4,  1671 ; 1, 
4,  5,  1675;  1,  1676;  3,  5,  1682;  4, 
1684;  4,  1686;  3,  1688. 

Edwards,  Parch.  David,  rhif  6,  1771. 
Edwards,  John  (Nannerch),  rhif  1, 
1688. 

Edwards,  John,  D.D.,  rhif  1,  1709. 
Edwards,  John  (Glyn  Ceiriog),  rhif 
20,  1767;  6,  7,  1768. 

Edwards,  John,  rhif  3,  1588. 
Edwards,  Jonathan,  rhif  10,  1693;  1, 
1694. 

Edwards,  Roger,  rhif  1,  1745. 
Edwards,  Thomas  (Nant),  rhif  14, 
1764 ; 4,  1775 ; 28,  1777 ; 1, 1778 ; 4, 
1787;  18,  1790;  37,  1798;  38,  1794. 
Edwards,  W.  (argrafFydd),  rhif  3, 
1794;  10,  1796;  2,  12,  37,  1798;  12, 

1799. 

Edwards,  Thomas  (OfFeiriad),  rhif  13, 
1768. 

Edwards,  Thos.  (Rhual),  rhif  5,  1699. 
Edwards,  William,  rhif  2,  1709;  2, 
1710. 

Efan,  Rhys  (argrafFydd),  rhif  2,  1 753. 
Einon,  John,  rhif  6,  1737. 

Elliot,  John,  rhif  18,  19,  20,  1648. 
Ellis,  Cadwaladr  (Bala),  rhif  5,  1700; 
3,  1703. 

Ellis,  Dafydd  (Derwen),  rhif  1,  15, 
1774;  1,  1776. 

Ellis,  E.  (Eglwys  Rhos),  rhif  8,  1761. 
Ellis,  Ellis  ab  (Llandrillo,  yr  un  a’r 
uchod,  ef  allai),  rhif  7,  1750. 

Ellis,  Evan  (Llanfihangel),  rhif  2, 
1758;  9,  1759. 

Erbery,  William,  rhif  18,  1653. 

Ellis,  Rowland,  rhif  10,  1727. 

Ellis,  Thos.,  rhif  1,  1663. 

Enderbie,  Percy,  rhif  4,  1661;  1, 
1663. 

Erbury,  William,  rhif  8,  1652;  18, 
1653;  4,  1659;  4,  1685;  13,  1770. 
Erskine,  Ebenezer,  M.A.,  rhif  5, 1744; 

7,  1759;  21,  1764;  14,  1767;  7,  1783. 
Erskine,  Ralph,  M.A.,  rhif  5,  1744; 
15,  1745;  31,  1765;  1,  1790;  19, 
1791  ; 4,  1792. 

Evans,  Arise,  rhif  2,  1640;  4,  1652. 
Evans,  Benjamin  (Trewen  a Llan- 
uwchllyn),  rhif  7,  1767;  7,  1769;  4, 
1772;  5,  1776;  11,  1788;  10,  18, 
36  (?),  1789;  9,  1790;  2,  1797. 
Evans,  Christmas,  rhif  12,  1795;  18, 

1800. 

Evans,  Parch.  D.  Silvan,  rhif  1,  1670 ; 
3,  1686;  6,  1703;  8,  1704;  3,  1707; 

76 


9,  1710;  3,  1717;  17,  1764;  19, 
1767. 

Evans,  D.  (argrafFydd),  rhif  3,  1652. 

Evans,  David  (Plas  Du),  rhif  3,  1716* 

Evans,  David  (Trehedyn),  rhif  5, 
1722. 

Evans,  Evan  (Ieuan  Brydydd  Hir) 
rhif  8,  1757;  16,  1764;  7,  1769;  2, 
1770;  9,  1772;  3,  1773;  2,  1776. 

Evans,  E.  (argrafFydd),  rhif  8,  1772; 
14,  29,  1773;  7,  13,  16,  18,  22,  34, 42, 
1774;  3,  21,  1775;  9,  13,  14,  23, 
1776;  6,  13,  25,  1777;  7,  22,  26, 
1778;  1,  12,  14,  16,  19,  20,  27, 
1779;  2,  16,  1780;  8,  11,  12,  19,  21, 
1781;  10,  13,  14,  15,  16,  17,  1782; 
22,  1784. 

Evans  (neu  Evan),  Edward  ( Aberdâr), 
rhif  5,  1757;  15,  1767;  20,  1775. 

Evans,  — rhif  1,  1660. 

Evans,  Henry  (Bedwellty),  rhif  7, 
1700;  19,  1781. 

Evans,  Hugh,  M.A.,  rhif  17,  21,  1773. 

Evans,  Hugh  (cyhoeddwr),  rhif  27, 
1767. 

Evans,  Jenkin,  rhif  2,  1708. 

Evans,  Parch.  Jenkin,  rhif  10,  1744. 

Evans,  John,  rhif  18,  1778;  13,  1793. 

Evans,  J.  (argraffydd,  Aberhonddu), 
rhif  7,  12,  17,  38,  1784. 

Evans,  John  (argraffydd,  Caerfyrdd- 
in),  rhif  2,  179  ; 2,  10,  13,  18, 
22,  30,  1797 ; 4,  5,  8,  10,  14,  29,  34, 
35,  1798;  17,  18,  20,  21,  22,  23, 
1799;  18,  1800. 

Evans,  John,  M.A.,  rhif  2,  1765;  7, 
1769;  2,  1773;  13,  1800. 

Evans,  John  (Pistyll  Meugan),  rhif 
2,  1729. 

Evans,  John  (Eglwys  Gymmun),  rhif 
8,  1752. 

Evans,  John  (Bala),  rhif  2,  1759;  1, 
2,  1761. 

Evans,  John  (llyfrwerthydd),  rhif  17, 
1794. 

Evans,  John  (Llanarth),  rhif  18,  1799 
[If an  Tomas  Rhys]. 

Evans,  J.,  rhif  13,  1741. 

Evans,  Josiah,  rhif  13,  1793. 

Evans,  Lewis  (St.  Clears),  rhif  11, 
12,  19,  1711. 

Evans,  Lewis  (Llandyssilio),  rhif  9, 
1737. 

Evans,  Richard,  rhif  7,  1750. 

Evans,  Theophilus,  rhif  1,  1715;  4, 
1716;  3,  1717;  3,  1722;  7,  1728; 
2,  1733;  4,  12,  1740;  9,  1747;  4, 
12,  1752  ;4,  1757;  12,  1759;  2,  1760; 

10,  1777;  3,  1794;  12,  1799. 

Evans,  Thos.  (Undodydd),  rhif  22, 

30,  1793;  3,  10,  1795;  5,  1796, 


738 


DANGOSEG. 


Evans,  Thomas  (Llanfair  Ca-ereinion), 
rhif  3,  1746. 

Evans,  Thos.  (Pengwem,  yT  un  â’r 
uchod,  tybygid),  rhif  5,  1750;  17, 
1774. 

Evans,  T.  (argraifydd),  rhif  17,  1774; 
19,  26,  1775;  15,  1781 ; 16,  1783;  6, 
1784;  32,  1798. 

Evans,  Titus  (argraifydd),  rhif  14, 
17S7 ; 9,  10,  1789;  28,  29,  1790;  9, 
19,  1791;  4,  5,  6,  9,  12,  1792;  1, 
1793. 

Evans,  W.  (Llanhaden),  rhif  14,  1771. 

Evans,  W.  (o’r  Fedw  Arian),  rhif  1, 
1786 ; 13,  1789. 

Evans,  Parch.  W.  (Towy  Castle),  rhif 
10,  1798. 

Evans,  William  (Caerfyrddin),  rhif  2, 
1707;  6,  1714;  5,  1717;  11,  1759; 
5,  1771. 

Everingham,  J.  (argraifydd),  rhif  2, 
1756. 

Everingham,  W.  (argraffydd),  rhif  1, 
2 4 5 1693. 

Ewer,  Samuel,  rhif  3,  1767. 

Ewets,  Edward,  rhif  6,  1705. 

Eyre,  C.  (argraffydd),  rhif  2,  1780. 

Eyre,  Edward  John,  rhif  1,  1753. 

Eyres,  William  (argraffydd)  rhif  28, 
1771. 

F. 


Fychan,  Mrs.  Margaret  (o  Lwydiarth), 
rhif  1,  1689. 

F (FF). 


F.,  J.  (J.  F.),  rhif  6,  1713. 

Farley,  E.  (argraffydd),  rhif  7,  1753 ; 
1,  5,  6,  1754;  3,  1755;  1,  7,  1757; 
5,  1758;  12,  1762;  13,  1764;  2, 
1765. 

Farley,  Felix  (argraffydd),  rhif  1, 
1742;  2,  1743;  7,  8,  1744;  7,  8, 
1745;  3,  1747;  11,  20,  1750;  '3, 
1751;  14,  1752;  3,  1753. 

Farley,  Samuel  a Felix  (argraffwyr), 
rhif  4,  1739;  12,  1749. 

Farley,  Samuel  (argraifydd),  rhif  5, 
1732;  2,  1746;  14,  1750;  3,  1754; 
13,  1765;  15,  1767. 

Faust,  John,  t.  1. 

Ffaust,  neu  Ffust,  John,  t.  1. 

Felton,  W.  (argraffydd),  rhif  17, 
1794. 

Fisher,  Edward,  rhif  1,  1651 ; 1, 
1754;  11,  1782. 

Flavell,  rhif  9,  1792. 


Fletcher,  J.,  rhif  9,  1799. 

Fletcher,  T.  (argraffydd),  rhif  4, 
1791 ; 9,  1793 ; 8,  1794. 

Fleetwood,  rhif  4,  1657 ; 2,  165$. 
Fleetwood,  Esgob,  rhif  6,  1713;  5, 
1716. 

Flesher,  James,  rhif  1,  1654 ; 6,  1655. 
Flesher,  M.  (argraffydd),  rhif  3,  1685. 
Ffossett,  Benjamin,  M.A.,  rhif  1, 
1792. 

Foley,  Kich.,  rhif  43,  1792. 

Foulks,  T.  (Bala),  rhif  1,  1761. 
Foulkes,  Wm.,  rhif  1,  1685;  1,  1688. 
Ffowks,  Edward,  rhif  1,  1664. 

Fox,  George  (y  Crynwr),  rhif  5, 
1660. 

Fox,  John,  rhif  37,  1707  ; 4,  1784, 
Fox,  John,  rhif  42,  1794. 

Francis,  Abel,  rhif  23,  1775. 

Francis,  Benjamin,  rhif  20,  1774 ; 7, 
10,  1786;  8,  1787;  21,  1790;  16, 
1793;  11,  1794;  14,  1799. 

Francis,  Edward,  rhif  9,  1799. 
Francis,  Enoch,  rhif  2,  1729 ; 3,  1733. 
Franklin,  Dr.  Benjamin,  rhif  2,  1730. 
Free,  rhif  24,  1788. 

Frith,  John,  rhif  3,  1573. 

Froissart,  Sir  John,  rhif  6,  1797. 
Frossardus,  Johannes,  rhif  6,  1587. 


G. 


G.,  J.  (J.  G,)  rhif  10,  1774. 

Galfridus  Monemuthensis  ( = Sieflfrai 
o Fynwy),  t.  2 ; rhif  1,  1585 ; 6, 
1587. 

Gambold,  J.,  rhif  27,  1789. 

Gambold,  W.,  rhif  2,  1727. 

Gastrel,  Esgob,  rhif  2,  1773. 

Gawler,  F.,  rhif  6,  1659. 

Gearing,  Henry,  rhif  8 (I),  1748. 
Gemeticensis,  Wilhelmus,  rhif  4, 
1603.  ; 

Gensffieisch  ( = Guttenberg),  t.  1. 

‘ Gentleman  of  Oxford,’  rhif  6,  1709. 
George,  Sarah,  rhif  1,  1687. 

Gerson,  John,  rhif  2,  1672. 

Gibson,  Edmund  (Esgob),  rhif  5, 
1695;  5,  1696;  4,  1711;  3,  1742. 
Gilbertson,  William,  rhif  2,  1663. 
Gildas,  t.  2;  d.f.  1563;  2,  1568; 

6,  1587;  16,  1610;  1,  1638. 

Giles,  Dr.  J.  A.,  t.  2 ; rhif  6,  1587. 
Gill,  Dr.  John,  rhif  5,  6,  1751 ; 16, 
1782 • 1 1799 

Gilpin,  W,  rhif  22,  1782;  32,  1789; 
11,  1800. 

Giraldus  Cambrensis,  Sil.,  rhif  2,  5, 
1585;  d.f.  1602;  4,  1603. 


DANGOSEG. 


739 


Glass,  John,  rhif  4,  1764;  4,  1706  ; 3, 
1781. 

Godwin,  Dr.  Francis  (Esgob),  rhif  2, 
1515. 

Goodman,  Dr.  Gabriel,  rhif  1,  1588; 

1,  1603. 

Goodman,  John,  rhif  1,  1725-6. 
Gosling,  R.,  rhif  7,  1717  ;rhif  5,  1719. 
Gouge,  Thomas,  rhif  37,  1672;  1,  4, 
1675 ; 3,  1676 ; 5,  1677 ; 4,  1684;  4, 
5,  1693;  5,  1724. 

Gower,  John,  t.  3. 

Grabham,  John  (argraffydd),  rhif  11, 
20,  1759. 

Graeham,  John  (argraffydd),  rhif  9, 
1760. 

Gray,  T.,  rhif  34,  1798. 

Grew,  Obadiah,  D.D.,  rhif  1,  1785. 
Greenhill,  W.,  rhif  7,  1657;  4,  1727. 
Griffies,  Jonathan,  rhif  1,  1746. 
Griffies,  Lewis,  rhif  1,  1723. 

Griffin,  Bennet,  rhif  3,  1682. 

Griffin,  Sarah  (argraffyddes),  rhif  2, 
1656;  4,  1658. 

Griffith,  Alecsander,  rhif  5,  1652 ; 14, 
1653 ; 2,  3,  1654. 

Griffith,  Benjamin,  rhif  2,  1730. 
Griffith,  — (Bron  y Garth),  rhif  1, 
1685. 

Griffith,  Daniel,  rhif  8,  1790. 

Griffith,  E.,  rhif  2,  1775;  8,  1783;  4, 
1785;  52,  1796. 

Griffith,  George  (Esgob),  rhif  1,  2, 
1652;  3,  1658;  4,  1664;  1,  1685;  16, 
1716. 

Griffith,  Gwilym  ab,  rhif  1,  1773. 
Griffith,  Hugh  (Llwyn  Brain),  rhif  7, 
1750. 

Griffith,  Ieuan  ab,  rhif  3,  1717. 
Griffith,  John  (Glandwr),  rhif  20, 
1791. 

Griffith,  John  (Pant  Seison),  rhif  23, 
1766. 

Griffith,  John  (Caernarfon),  rhif  23, 
1783;  1,  1788;  21,  1799. 

Griffith,  Morris  (Hwlffordd),  rhif  18, 
1770;  8,  1784. 

Griffith,  Wm,  rhif  8,  1774. 

Griffiths,  Evan  (argraffydd),  rhif  15, 
1775. 

Griffiths,  Thomas  (Tau  Gimel),  rhif 
24,  1779. 

Griffiths,  Vaughan  (argraffydd),  rhif 

2,  1793;  2,  1794. 

Griffiths,  William  Hughes,  rhif  18, 
1799. 

Grindal,  Archesgob,  rhif  1,  1567  (t. 
13).  « 

Grotshead,  Robert,  rhif  5,  1700;  3, 
1719. 

Gross,  rhif  15,  1784. 


Grotius.  Hugo,  rhif  9,  1716;  5,  1765. 

Gruffydd  ab  Arthur  ( = Sieffrai  o 
Fynwy),  t.  2;  rhif  1,  1585;  6;  1587. 

Gruffydd,  Ifan  neu  Ieuan,  rhif  3, 
1717. 

Gryffythe,  Hughe,  rhif  4,  1578. 

Guillim,  John : gweler  Gwilym,  John 

Gulielmus,  Moses : gweler  Williams, 
Moses. 

Gulielmus  Newbricensis  (=  Gwilym 
Bach),  rhif  6,  1587. 

Gurnal,  W.,  rhif  21,  1775;  18,  1784; 
31,  1794. 

Guttenberg,  John  (argraffydd),  Rhag- 
draith,  t.  1. 

Guyse,  John,  D.D.,  rhif  31,  1794;  3, 
1800. 

Gwallter  Mechain,  rhif  1,  1603;  7, 
1769;  1,  1791;  19,  21,  1793;  1, 
1795;  2,  10,  1798;  37,  1799;  14, 
1800. 

‘Gweinidog  o Eglwys  Loegr,’  = 
Jones,  Griffith  (Llanddowror). 

‘ Gweinidog  o Eglwys  Loegr,’  rhif  24, 
1768  ; 20,  1778. 

Gwilym,  Dafydd  ab,  rhif  11,  1789 

Gwilym,  loan  ab  (St.  Athan),  rhir 
27,  1793. 

Gwilym,  John,  rhif  2,  1611;  6,  1660; 
5,  1664;  6,  1724. 

Gyles,  F.,  rhif  6,  1729. 

Gyles,  T.  (cyhoeddwr),  rhif  1,  1729. 


H. 


H.,  I.  (I.  H.,  Pabydd),  rhif  1,  1670. 
H.,  J.,  rhif  14,  1740. 

H.,  W.  (W.  H.),  rhif  4,  1671. 
Habington,  rhif  1,  1638. 

Haliwel,  J.  O.,  rhif  5,  1603. 

Hall,  Robert,  rhif  18,  1794. 

Hall,  Dr.  J.,  rhif  9,  1782;  3,  1800. 
Hall,  Henry,  rhif  1,  1661 ; 1,  1677. 
Hallward,  Parch.  John,  M.A.,  rhif  3, 
1777;  2,  1787. 

Harper,  Thos.  (argraffydd),  rhif  3, 
1630. 

Hartley,  David,  rhif  32,  1799. 
Harvey,  Richard,  rhif  3,  1593. 
Harvie,  John  (argraffydd),  rhif  4,  5, 
7,  13,  24,  1767;  15,  1771;  7,  1772; 
18,  1773;  6,  1768. 

Harri,  George  Owen,  d.f.  1604. 

Harri,  loan,  rhif  1,  1725. 

Harri,  Miles,  rhif  1,  1725. 

Harries,  E.,  rhif  35,  1798. 

Harries,  John  (Llanfrynach),  rhif  10, 
1791. 

Harries,  John  (Capel  Isaac),  rhif  2, 
1716. 


740 


DANGOSEG. 


Harries,  John  (Cydweli),  rhif  3, 
1688. 

Harries,  Solomon,  rhif  11,  1774;  24, 
1783. 

Harris,  Howel,  rhif  3,  1742;  9,  39, 
1774;  19,  1782;  13,  1792. 

Harris,  Joseph  (Gomer),  rhif  31,  33, 
1793;  11,  1796. 

Harry,  Dafydd,  rhif  2,  1730. 

Hassal,  Charles,  rhif  6,  43,  1794. 

Havard,  James,  rhif  1,  1670. 

Hearnius  (Hearne  neu  Hearn), 
Thomas,  rhif  22,  1716. 

Heath,  Charles,  rhif  38,  1793. 

Henderson,  James  (argraffydd,  Hafod) 
rhif  1,  1800. 

Henry,  Matthew,  rhif  2,  1708 ; 2, 
1716;  5,  1717;  3,  1728,  7,  1743;  5, 
1768;  1,  1772. 

Henry,  Philip  a M.,  rhif  1,  1687. 

Herbert,  Sir  Thomas,  rhif  1,  1635. 

Herbert,  Wm.  (Maes  y Berllan),  rhif 
6,  1761 ; 23,  1775. 

Hervey,  Parch.  J.,  rhif  15,  1760;  15, 
1771;  7,  1772;  3,  1785. 

Heton,  Thos.,  rhif  9,  1707. 

Hett,  Richard  (argraffydd),  rhif  1, 
1732;  15,  1768. 

Heylyn,  Dr.  Peter,  rhif  5,  1681. 

Heylyn,  Rowland,  rhif  2,  1630. 

Hils,  Harri  (cyhoeddwr),  rhif  2,  1718; 
1,  1727. 

Hill,  Henry,  rhif  5,  1677;  1,  2,  1718; 
1,  1727;  2,  1780. 

Hill,  Sir  Richard,  rhif  2,  1769;  3, 
1783;  34,  1789;  13,  1790. 

Hill,  Rowland,  rhif  15,  1775. 

Hoadley,  Dr.  Benjamin,  rhif  9,  1717. 

Hoare,  Sir  Richard  Colt,  rhif  4,  1603. 

Hodges,  J.  (argraffydd),  rhif  4,  1791. 

Hodges,  W.,  rhif  17,  1794. 

Hoey,  Peter  (argraffydd),  rhif  12, 
1776. 

Holford,  M.,  rhif  36,  1798. 

Holmes,  Benjamin  (Crynwr),  rhif  2, 
1746;  20,  1777. 

Holland,  rhif  10,  1610. 

Holland,  Robert,  rhif  1,  1600 ; rhif  3 
(2),  1677;  1 (2),  1681. 

Holdsworth,  E.,  rhif  32,  1799. 

Holdsworth,  T.,  rhif  6,  1709. 

Hope,  W.  (Trefostyn),  rhif  17,  1765. 

Hopkin,  Lewys,  rhif  15,  1767. 

Horsley,  Samuel  (Esgob),  r^if  10, 
1791. 

Horton,  Col.,  rhif  3,  5,  6,  8,  1648;  7, 
1722. 

Howell,  Parch.  Howell,  rhif  6,  1780. 

Howell,  James  (y  llythyrwr),  rhif  10, 
1658;  1,  1659;  4,  1660;  3,  1726. 

Howel,  J.  (o  Gydweli),  rhif  3,  1660. 


Howell,  William  (Llanidloes),  rhif  3, 
1688. 

Plucks,  Mr.,  rhif  14,  1795. 
Huddesford,  J.,  rhif  10,  1760. 

Huet,  Thomas,  rhif  1,  1567 ; 1,  1620. 
Hughs,  J.,  (argraffydd),  rhif  17,  1764; 

18,  1768;  15,  1769. 

Hughes,  A.  (argrafifyddes),  rhif  7, 
1793*12  1794. 

Hughes,  D.  (Llanelli),  rhif  16,  1782; 
7,  1783. 

Hughes,  Evan  (Llanfihangel  y Pen- 
nant), rhif  4,  1777. 

Hughes,  Henry  (argraffydd),  rhif  24, 
1778;  15,  1783. 

Hughes,  Hugh  (o  Fon),  rhif  1,  1763; 

1,  6,  12,  1773;  8,  1774. 

Hughes,  J.  (Trefaes),  rhif  3,  1769. 
Hughes,  J.  (argraffydd,  Croesoswallt), 
rhif  16,  1790. 

Hughes,  Jonathan,  rhif  1,  1778;  37, 
1798. 

Hughes,  Owen,  rhif  10,  1788. 

Hughes,  Robert  (Caint  Bach),  rhif  1, 
1773. 

Hughes,  Stephen,  rhif  1,  1646;  2,  6, 
1672;  4,  1674;  2,  5,  1677;  1 (1), 
1681;  1,  1687;  2,  1688;  1,  1689-90; 
1,  1692;  8,  1700. 

Hughes,  Thos.,  rhif  3,  1587. 

Hughes,  W.,  rliif  6,  1652. 

Hughes,  Dr.  William  (Esgob),  rhif  1, 
1588. 

Hughes,  William  (achydd),  rhif  20, 
1716. 

Hughes,  William  (Llanfihangel  Glyn 
y Myfyr),  rhif  4,  1783. 

Hughes,  William  (Dinas  Mawddwy), 
rhif  11,  1799. 

Hugnes,  William,  rhif  26,  1788. 
Humphreys,  D.,  rhif  11,  1773. 
Humphreys,  Esgob,  d.f.  1546;  rhif  3, 
1593;  3,  1701 ; 6,  1703. 

Humphreys,  John,  rhif  1,  1798. 
Humphrys,  John,  rhif  1,  1670. 
Humphreys,  Joseph,  rhif  10,  1781. 
Humphreys,  Thomas,  rhif  21,  1775. 
Husband,  Edward  (argraffydd),  rhif 
5,  6,  1644. 

Hutton,  J.  (argraffydd),  rhif  13, 1740 ; 

4,  1741. 

Huw,  Rolant,  rhif  37,  1798. 

Huxley,  J.  a W.  Read  (argraflfwyr), 
rhif  4,  1765;  13,  1768;  4,  1769. 
Huxley,  Thomas  (argraffydd),  rhif  4, 

5,  21,  1783. 

Hy  dderch,  J ohn : gweler  Rhydderch, 
John. 

I. 

Iago  ab  Dewi,  rhif  2,  1658;  1,  4, 


DANGOSEG. 


741 


1714;  6,  1716;  3,  5,  1717;  2,  1719; 
2,  1725-6;  1,  1730;  7,  1743;  1, 
1750 ; 12,  1760 ; 5,  1768. 

Ibbitson,  Robert  (argraffydd),  rhif  8, 
1649. 

Ieuan  ab  Gruffydd,  rhif  3,  1717. 
Ieuan  Brydydd  Hir,  rbif  8,  1757 ; 16, 
1764;  7,  1769;  2,  1770;  9,  ^1772; 
3 1773  • 2 1776 

Ifan  Gruffydd  (neu  ab  Gruffydd), 
rbif  3,  1717. 

Ifan  Sion,  rhif  15,  1778;  17,  1782. 
Ifan  Thomas  Rhys,  rhif  18,  1799. 
Ifans,  John,  rhif  2,  1735. 

Ifans,  Stephen,  rhif  21,  1770. 

Innis,  W.  a J.,  rhif  6,  1715, 
loan,  Daniel  ab,  rhif  33,  1794. 
loan,  Dafydd  ab  (=y  Parch.  D. 

Jones),  rhif  5,  1784. 

Ionawr,  Dafydd,  rhif  7,  1792;  4, 
1795 ; 25,  1799. 

Iolo  ap  Iorwerth  Gwilym,  rhif  38, 
1791 ; 21,  1793 ; 9,  1797. 

Iolo  Fardd  Glas,  rhif  38,  1791;  21, 
1793;  9,  1797. 

Iolo  Morganwg,  rhif  1,  1567  (t.  11); 

40,  1792;  15,  1794. 

Ireland,  Samuel,  rhif  36,  1797. 

Isaac,  Dafydd,  rhif  6,  1737. 


J. 


J.,  J.  (J.  J.),  rhif  2,  1719. 

J.,  T.  (T.  J.  of  Oswestry),  rhif  2, 
1678. 

J.,  T.,  rhif  1,  1719. 

J.,  T.  (T.  J.),  rhif  1,  1719. 

James,  Edward,  rhif  1,  1606. 

James,  Evan,  rhif  4,  1773. 

Jeffreys  (Bamwr),  rhif  8,  1725. 

Jenkin,  David,  rhif  5,  1717. 

Jenkin,  David,  rhif  10,  1648. 

Jenkin,  E.  D.,  rhif  18,  1729. 

Jenkins,  David  (y  Barnwr),  rhif  11, 
12,  13,  14,  15,  17,  18,  1647;  15,  16, 
17,  1648. 

Jenkins,  D.  (Annibynwr),  rhif  3,  4, 
1687 ; rhif  5,  1719. 

Jenkins,  Herbert,  rhif  3,  1742;  8, 
1744. 

Jenkins,  John  (Bedyddiwr),  rhif  2, 
1696. 

Jenkins,  Dr.  Joseph,  rhif  4,  1772;  19, 
1773. 

Jenkins,  Sir  Leonel,  rhif  7,  1754. 

Jenkins,  Nath.,  rhif  23,  1797. 

Jenkins,  Thomas  (XJanboidy),  rhif 
24,  1798. 

Jenkins,  T.,  rhif  24,  1797. 


Jenkins,  Walter,  rhif  22,  1715. 

Jewel,  Esgob,  rhif  2,  1587;  1,  1594; 
4,  1671. 

John,  Joseph,  rhif  13,  1761. 

Johnes,  Bassett,  rhif  9,  1648. 

Johnes,  David,  rhif  5,  1717. 

Johnes,  Thos.,  Ysw.  (Hafod),  rhif  6, 
7,  8,  1797  ; 1,  1800. 

Johnson,  J.  (Liverpool),  rhif  13,  1773. 
Johnson,  Samuel,  rhif  29,  1773;  27, 
1774. 

Johnson,  Thomas,  rhif  3,  1641. 

Jones,  Benjamin  (Pwllheli),  rhif  1, 

1793. 

Jones,  Crispianus,  rhif  4,  1727. 

Jones,  Daniel  (Rhiwabon),  rhif  5, 
1790;  d.f.  1799. 

Jones,  Dafydd  (Trefriw),  rhif  4, 
1745;  1,  2/1750;  6,  1759;  7,  1764; 
16,  1766 ; 1,  8,  1776 ; 2,  23,  1777 ; 
7,  13,  26,  1779 ; 1,  9,  1783. 

Jones,  David  (Llangan),  rhif  27, 
1796 ; 33,  1791. 

Jones,  David  ( = ‘Welsh  Freeholder’), 
rhif  35,  1791 ; 30,  1796. 

Jones,  David  (o  Gaio),  rhif  2,  1753; 

4,  1754;  6,  1763;  27,  1764;  20, 
1766;  15,  1770;  22,  1771 ; 27,  1775; 
23,  1777;  23,  1779;  17,  1791;  5, 

1794. 

Jones,  David  (PontyPwl),  d.f.  1758; 

rhif  24,  1777  ; 6,  1790. 

Jones,  David  (o  Lanwenog),  rhif  14, 
1764;  5,  1765. 

Jones,  Parch.  David  (Llandyssilio), 
rhif  1,  1619;  d.f.  1689-90. 

Jones,  E.,  rhif  26,  1794. 

Jones,  Edmund  (Pont  y Pwl),  rhif  1, 
1725;  9,  1713;  12,  1745;  10,  1750; 
27,  1777;  10,  1779;  18,  1781;  6, 
1782 ; 6,  1785 ; 4,  1786. 

Jones,  Edward  (Maes  ÿ Plwm),  rhif 

5,  1797. 

Jones,  Edward  (‘Ned Mon ’),  rhif  26, 
1770;  47,  1794;  22,  1695. 

Jones,  Edward  (Bardd  y Brenin), 
rhif  26,  1770;  13,  1784;  14,  1794. 
Jones,  Edward  (Llanmerewig),  rhif  4, 
1699 ; 8,  1700 ; 3,  1712. 

Jones,  Griffith  (Bedyddiwr),  rhif  5, 
1755. 

Jones,  Griffith  (Llanddowror),  rhif  2, 
1712;  4,  1722;  1,4,  5,  1737;  13, 
15,  1740;  4,  9,  1741;  4,  5,  1742;  1, 
1743;  3,  9,  1745;  1,  1746  ; 2,  1747; 

4,  1748;  1,  2,  9,  1749 ; 4,  17,  1750; 
2,  6,  1751;  8,  9,  11,  1752 ; 6,  1758; 

5,  11,  1761;  6,  9,  10,  13,  1762;  18; 
1766;  23,  1770;  9,  1773;  12,  19, 
1774  ; 21,  1777;  10,  11,  1778;  12, 
1780 ; 22,  1783 ; 24,  1781 ; 4,  1799. 


742 


DANGOSEG. 


Jones,  Hugh  (Maesglasan),  rhif  3, 
1774;  3,  1776;  1777;  4,  12,  1782; 
1,  1783;  5,  29,  1791. 

Jones,  Hugh  (o  Langwmj,  rhif  1, 
1759;  5,  1777;  9,  1779;  10,  1783. 

Jones,  Inigo,  rhif  6,  1655. 

Jones,  Ishmael,  rhif  28,  1793. 

Jones,  Jacob,  rhif  14,  1791. 

Jones,  Jenkin  (Llwyn  Rhyd  Owain), 
rhif  5,  1717;  1,  1720;  1,  1723;  3, 
1727;  7,  1729;  6,  1732;  19,  1768. 

Jones,  J.  (Llangynog),  rhif  3,  1743. 

Jones,  Jo.,  rhif  1,  1683. 

Jones,  John  (Penarth),  rhif  3,  1746. 

Jones,  John  (argraffydd),  rhif  35, 
1794;  6,  1798,  9,  35,  1799;  14, 
1800. 

Jones,  John'J(Llangadfan),  rhif  30, 
1790. 

Jones,  John,  M.A.,  rhif  22,  1767;  23, 
1768;  32,  1773. 

Jones,  John,  rhif  8,  1800. 

Jones,  John  R.  (Ramoth),  rhif  25,  29, 
1794. 

Jones,  John,  rhif  29,  1790. 

Jones,  John  (Gian  y Gors),  rhif  11, 
1779;  4,  1797. 

Jones,  John  (cyhoeddwr),  rhif  3, 
1723-24. 

Jones,  John  (Ty’n  y Caean),  rhif  3, 
1688. 

Jones,  John,B.D.  (Archiagon  Bangor), 
rhif  13,  1775. 

Jones,  John,  D.D.,  rhif  2,  1714. 

Jones,  John,  A.C.  (Llanllyfni),  rhif 
3 1723. 

Jones,  Mr.,  rhif  8,  1747. 

Jones,  Maurice,  rhif  21,  1792. 

Jones,  Michael  (Estyn),  rhif  3,  1698. 

Jones,  Parch.  Morgan,  rhif  42, 
1774. 

Jones,  Morgan  (Cefnarthen),  rhif  1, 
1757. 

Jones,  Morgan  (Blaenau  Gwent),  rhif 
19,  1717. 

Jones,  Morgan  (Trelech),  rhif  8, 
1789 ; 5,  21,  1798. 

Jones,  Morgan  (M.  J.,  Offeiriad), 
rhif  3,  1741 ; 3,  1742. 

Jones,  Owen  (Myfyr),  rhif  11,  1789. 

Jones,  Rice  (Lianfair  Caereinion), 
rhif  13,  1C53. 

Jones,  Rice  (o’r  Blaenau),  rhif  14, 
1770;  5,  1773. 

Jones,  Richard  (Dyffryn  Clwyd),  rhif 
8,  1765. 

Jones,  Richard  (Caerdydd),  rhif  3, 
1611. 

Jones,  Richard  (Dinbych),  rhif  1, 
1655;  1,  1795;  1,  1677. 

Jones,  Richard  (Bodedeyrn),  rhif  12, 
1760. 


Jones,  Richard  (argraffydd),  rhif  1, 
1567 ; 2,  3,  1578. 

Jones,  Robert  (Rhoslan),  rhif  21, 
1775;  5,  1776;  5,  1797;  7,  1799; 
25,  1788. 

Jones,  Rowland,  Ysw.  (Broom  Hall), 
rhif  18,  1768;  10,  1771;  25,  1773. 

J ones,  Samuel  (Bryn  Llywarch),  rhif 
1,  1687. 

Jones,  Sion  Cain,  rhif  3,  1688. 

Jones,  Sir  Thos.,  rhif  6,  1717. 

Jones,  Thos.  (Mwythig),  rhif  3,  1664 ; 
5,  6,  1683;  2,  1685;  3,  1687;  3,  5, 
1688;  1,  1689-90;  1,  1692;  1,  4, 
1696;  1,  1698;  6,  10,  11,  1700;  7, 
1703;  10,  1707;  1,  2,  1708;  5, 
1710;  11,  12,  1711;  9,  1712;  1, 
1760;  17,  1777. 

Jones,  Thomas  (BarddCloff),  rhif  35, 
1799. 

Jones,  Thomas  (o’r  Maes),  rhif  26, 
28,  1774. 

Jones,  Thos.,  (Caerfyrddin,  fel  y 
tybir),  rhif  24,  1791;  9,  1796. 

Jones,  Thomas  (Pennant),  rhif  12, 
1763;  4,  1778  ; 2,  1779. 

Jones,  Thomas  (Dinbych),  rhif  3, 
1787;  2,  1792;  2,  1799;  15,  1800. 
Jones,  Thos.  (Creaton),  rhif  3,  1783 ; 

1,  13,  1790 ; 6,  1792 ; 2,  10,  1799. 
Jones,  W.  (Bardd  Mon),  rhif  1,  1773. 
Jones,  W.  C.,  a T.  Carnes,  (argraff- 

wyr),  rhif  3,  1797;  1,  1798;  2,  10, 
1799. 

Jones,  Wm.  (Meirion),  rhif  4,  1664; 

2,  3,  1676;  4,  1684. 

Jones,  Wm.,  rhif  7,  1761;  1,  1762; 

3,  1764. 

Jones,  Wm.,  Ysw.,  F.R.S.,  rhif  1, 
1746. 

Jones,  William,  B.A.  (Baschurcli), 
rhif  38,  1774. 

Jones,  William  (argraffydd),  rhif  1, 
1567. 

Jones,  William,  rhif  34,  1777. 

Jones,  William  (Bettws  Gwerfil  Goch), 
rhif  37,  1798. 

Jones,  William,  M.A.,  F.R.S.. 

(Nayland),  rhif  7,  1794. 

Josseline,  John,  rhif  2,  1568. 

Jovius,  Paulus,  rhif  1,  1568. 


K. 


Kay,  George,  rhif  40,  1794. 

Karnes,  Lord,  rhif  8,  1749. 

Keach,  Benjamin,  rhif  2,  1696;  2f 
1703;  5,  1729. 

Keimer,  Samuel  (argraffydd),  rhif  1, 
1730. 


DANGOSEG. 


743 


Keith,  George,  rhif  2,  1751. 

Kempis,  Thomas  á,  rhif  ‘2,  1679;  5, 
1684  ; 4,  1723;  2,  1744. 

Kenn,  Thomas  (Esgob),  rhif  1,  1768. 

Kent,  Thomas,  rhif  7,  1661. 

Kettlewell,  John,  rhif  4,  1768. 

Kincoid,  Alecsander  (llyfrwerthwr), 
rhif  7,  1738. 

King,  Charles,  rhif  2,  1715. 

King,  Esgob,  rhif  8,  1721. 

Knightley,  Sir  Richard,  rhif  1,  1588. 

Knox,  John  (argraffydd),  rhif  10, 
1766. 

Knox,  Thomas,  rhif  17,  1800. 

Kyngton,  Felix  (argraffydd),  rhif  1, 
1630;  1,  1631. 

Kyffin  (neu  Cyffin),  M.  (o’r  Glas- 
goed),  rhif  2,  1587;  1,  1594;  2, 
1603;  4,  1671. 

Kyffin  (neu  Cyffin),  Edward,  rhif  2, 
1603;  1,  1631. 


L. 


L.,  H.  (H.  L.),  rhif  1,  1595. 

L.,  J.  (J.  L.),  rhif  18,  1716. 

L.,  W.  (W.  L.),  rhif  1,  1684;  14, 
1716. 

Langford,  J.,  rhif  7,  1672;  2,  1684; 
3,  1711. 

Langhorne,  Major  Thomas,  rhif  6, 
1643;  5,  1648. 

Langhorne,  Major  Gen.,  d.f.  1645. 

L.  E.,  rhif  11,  1762;  5,  1770;  16, 
1777. 

Lathorp,  Richard,  rhif  4,  1699;  9, 
14,  17,  18,  1740;  1,  1744  ; 24,  1745. 

Laud,  Dr.  Ẃ.  (Esgob),  rhif  2,  1625. 

Laugharne,  Col.  Rowland,  rhif  6, 
1643;  6,  1644. 

Leach,  Thomas,  rhif  10,  1658. 

Leathart,  W.  D.,  rhif  24,  1799. 

Legatt,  John  (argraffydd),  rhif  1, 
1614. 

Leland,  John,  d.f.  1546. 

Lee,  Edward,  rhif  21,  1759. 

Lee,  Matthew,  rhif  5,  1775. 

Leeds,  Dug,  rhif  11,  1693. 

Lewes,  Erasmus  (Llanbedr),  rhif  5, 
1725. 

Lewis,  Benjamin  (Casnewydd),  rhif 
14,  1750. 

Lewys,  D.,  rhif  6,  1714;  2,  1716. 

Lewys,  Dafydd  (Llangatwg),  rhif  5, 
1710;  2,  1725. 

Lewys,  Dafydd  (Gweinidog  y? 
Efengyl),  rhif  10,  1714;  7,  1740. 

Lewis,  Dafydd  (Caerfyrddin),  rhif  2, 
1764. 

Lewis,  Mr,  Dafydd,  rhif  1,  1750. 


Lewis,  Elis  (Llwyn  Gwera),  rhif  1, 
1661 ; rhif  3,  1684. 

Lewis,  George,  D.D.,  rhif  12,  1796. 
Lewis,  George,  M.A.,  rhif  6,  1704; 
2,  1715. 

Lewis,  Hugh,  rhif  2,  1594. 

Lewis,  James  (Pencader),  rhif  5, 
1717;  4,  1730. 

Lewis,  James,  rhif  28,  1793. 

Lewis,  Jenkin  (Gwrecsam),  rhif  29, 
1793. 

Lewis,  John  (Maes  Gwyn),  rhif  9, 
1740. 

Lewis,  John,  Yaw.  (Glasgrug),  rhif  2, 
1646. 

Lewis,  John,  Ysw.  (Maenor  Owain), 
rhif  7,  1721. 

Lewis,  John  (Crynwr),  rhif  8,  1773. 
Lewis,  John  (llyfrwerthydd)  rhif  1, 
1731-2. 

Lewis,  John  (Margate),  rhif  3,  1713; 

11,  1744;  30,  1790. 

Lewis,  John  (cynghawswr),  rhif  6, 
1729. 

Lewis,  John  (argraffydd),  rhif  8, 
1741 ; 8,  1743. 

Lewis,  Piers  (o  Fon),  rhif  2,  1690. 
Lewis,  Rees,  rhif  2,  1714. 

Lewis,  Samuel  (argraffydd),  rhif  4,  6, 
1744  ; 9,  12,  14,  15,  16,  1745. 
Lewys,  Sion  Rhobert,  rhif  3,  1688; 

12,  1760;  8,  1762;  8,  1766;  4,  1767; 
8,  1768;  23,  1773;  15,  1778  ; 2, 
1788  ; 8,  1796. 

Lewis,  T.,  rhif  2,  1701;  5,  1722  ; 5, 
1731;  42,  1774;  3,  1782. 

Lewis,  Thomas,  rhif  1,  1795. 

Lewis,  Wm.  (Llwyn  Derw),  rhif  1, 
1725-6;  2,  1728. 

Lewis,  William  (Llangloffan),  rhif  17, 
1786;  14,  1798. 

Lichfield,  Leon,  rhif  1,  1691. 

Linden,  Diederick  Wessel,  rhif  2, 
1756 ; 19,  1767. 

Lindsey,  Theo.,  rhif  5,  1796. 
Longhurst,  John,  rhif  1,  1683. 

Love,  Christopher,  M.A.,  rhif  3,  4, 
1651. 

Lovibond,  E.,  rhif  12,  1785. 

Lucas,  Martin  (argraffydd),  rhif  1, 
1588. 

Lyon,  rhif  6,  1729. 

LI.,  J.  (J.  LI.),  rhif  5,  1722. 

LL,  R.  (R.  LI.): gwel Lloyd,  Robert. 
LI.,  W.  (W.  LI.,  Llandegai),  rhif  16, 
1766. 

Llewelyn,  Sion,  rhif  8,  1772;  13, 
1780. 

Llewelyn,  Thomas  (Glyn  Eithinog), 
rhif  1,  1567  (t.  12). 

Llewelyn,  Dr.  Thomas,  rhif  15, 
1768;  7,  9,  1769;  26,  1793. 


744 


DANGÖSEG. 


Lloyd,  Charles,  Thomas,  a Samuel  (o 
Ddolobran),  rhif  3,  1675. 

Lloyd,  Da.,  A.M.,  rhif  1,  1668;  5, 
1670. 

Lloyd,  Dafydd  (Llwyn  Khyd  Owain), 
rhif  7,  1785. 

Lloyd,  Dafydd,  rhif  15,  1716;  4, 
1721. 

Lloyd,  David,  rhif  5,  1670. 

Lloyd,  Parch.  David  (Llanbister), 
rhif  43,  1792. 

Lloyd,  David  (Pennsilfania),  rhif  10, 
1727 ; 2,  1730, 

Lloyd,  Edward  (Llangower),  rhif  8, 
1682;  8,  1722. 

Lloyd,  Henry,  rhif  20,  1750;  8.  1751. 
Lloyd,  Hugh  (o  Gynfal),  rhif  7,  1750. 
Lloyd,  John  (Maes  y Pandy),  rhif  3, 
1658. 

Lloyd,  John,  B.A.,  rhif  12,  1788. 
Lloyd,  Parch.  John  (Caerwys),  rhif 
17,  1788. 

Lloyd,  Lodwick,  rhif  8,  1658. 

Lloyd,  Rees,  rhif  9,  1788;  26,  1794. 
Lloyd,  Robert  (cyhoeddwr),  rhif  32, 
1764. 

Lloyd  (neu  Llwyd),  Robert  (o’r  Waen), 
rhif  1,  2,  1629;  1,  4,  1630;  1,  1631; 

3,  1682. 

Lloyd  (neu  Llwyd),  Robert  (Llan- 
gedwyn),  rhif  1,  2y  5,  1713;  14, 
16,  1716. 

Lloyd,  Morgan : gwel  Llwyd,  Mor- 
gan (o  Wynedd). 

Lloyd,  Thos.,  Ysw.,  rhif  42,  1794. 
Lloyd,  Thomas,  rhif  1,  1750. 

Lloyd,  Dr.  W.  (Esgob),  rhif  1 (1), 
1677-8;  6,  1684;  1,  1687;  2,  1690; 
1,  1717 ; 5,  1730. 

Llwyd,  Dafydd,  rhif  7,  1785. 

Llwyd,  Dr.  Dafydd  (Llanelwy),  rhif 
5,  1659. 

Llwyd,  Dafydd  (Llandefathew),  rhif 
8,  1721. 

Llwyd  (neu  Lhwyd),  Edward  (hynaf- 
iaethydd),  rhif  5,  1698;  4,  1707; 

4,  1733;  7,  1738;  10,  11,  1760. 
Llwyd,  Parch.  Edward,  A.C., 

(Periglor  Llangower),  rhif  8,  1682; 
8,  1722. 

Llwyd,  Harri,  rhif  9,  1771 ; 27,  1773. 
Llywarch  Hen,  rhif  7,  1792;  25, 
1793 ; 30,  1794. 

Llwyd  (Lhwyd,  Lhuyd,  neu  Lloyd), 
Humphrey,  rhif  1,  1553;  1568; 
1,  1572;  1570;  1572;  1573;  1,  2, 
1578;  1,  1584;  1,  1677;  6,  1723;  6, 
1729;  1731. 

Llwyd,  Morgan  (o  Wynedd),  rhif  15, 
16;  1653;  1,  3,  1657;  4,  1684;  6, 
1727 ; 7,  8,  1737;  1, 1739 ; 14,  1745 ; 


1,  1750;  1,  1752;  8,  1765;  26,  1766; 
13,  1770;  6,  1773. 

Llwyd,  R.  (Hirnant),  rhif  2,  1768. 
Llwyd,  Walter,  rhif  5.  1722, 


M. 


M.,  D.  (D.  M.)  rhif  8,  1776. 

M.,  O.  G.  (O.  G.  M.),  rhif  6,  1657. 

M.,  J.  (J.  M.)  : gwel  Morgan,  John 
(llyfrwerthwr). 

M.,  W.  (W.  M.,  A.B.),  rhif  4,  1723. 

Mabb,  T.,  rhif  1,  1651. 

Macgowan,  John,  rhif  10,  1769. 

Mackaeg,  Tho.,  rhif  1,  1719. 

Mackworth,  Sir  H.,  rhif  6,  1698;  5, 
1705;  8,  1707. 

Macpherson,  Mrs.,  rhif  15,  1773. 

Madyn,  loan,  rhif  3,  7,  1707;  4, 
1784. 

Malcolme,  Dr.,  rhif  9,  1744. 

Malory,  Syr  Thomas,  t.  2. 

Mansell.  Sir  Thomas,  rhif  8,  1707. 

Manton,  Thos.,  rhif  1,  1688. 

Manuel,  Dafydd,  rhif  37,  1798. 

Marsh,  John,  rhif  1,  1691. 

Marsh,  R.  (argrafFydd),  rhif  4,  1745 ; 
6,  1750;  3,  1760;  4,  1772;  13,  17, 
1775;  18,  1776;  4,  9,  1777;  6,  16, 
1778;  19,  1783;  4,  24,  1784;  21, 
1788;  28,  1791;  6,  1793. 

Marsh,  Samuel  (argrafFydd),  rhif  2, 
1795. 

Marsh,  T.  (argrafFydd),  rhif  7,  1792. 

Mason,  W.,  rhif  26,  1759;  41,  1774; 
9,  1776;  9,  1792;  12,  1798. 

Mason,  John,  rhif  3,  1771. 

Matthew,  Wm.,  rhif  16,  1786. 

Maurice,  David,  D.D.,  rhif  3,  1700; 
3,  1702. 

Maurice,  Henry  (o’r  Llwyn),  rhif  1, 
1687. 

Maurice,  Matthias,  rhif  1,  1711 ; 2, 
1720;  7,  1727;  5,  1733;  4,  1734; 
22,  1759. 

Maurice,  Thomas,  rhif  5,  1717. 

Mavor,  W.,  rhif  30,  1798. 

Maxwell,  A.  (argrafFydd),  rhif  1, 
1675;  2,  1676. 

Mayne,  Jasper,  D.D.,  rhif  3,  1658. 

Mead,  Matthew,  rhif  1,  1723;  5, 
1779;  16,  1781;  3,  1789. 

Meadows,  W.,  rhif  3,  1709. 

Mears,  William  (argrafFydd),  rhif  3, 
1717. 

Mechain,  Gwallter,  rhif  1,  1603 ; 7, 
1769;  1,  1791;  19,  21,  1793;  1, 
1795;  2,  10,  1798;  37,  1799,  14, 
1800. 

Medley,  Samuel,  rhif  18,  1779. 


DANGOSEG. 


745 


Meddygon  Myddfai,  rhif  12,  1765. 
Melborne,  Robert,  rhif  1,  1634. 
Mercurius  Urbanus,  rhif  5,  1643. 
Meredith,  Benjamin,  rhif  3,  1721; 
4,  1765. 

Meredith,  Thomas,  rhif  13,  23,  1770. 
Merick  (neu  Meirick),  John,  rhif  1, 
1588  (t.  49). 

Merrick,  Parch.  James,  rhif  15,  1774. 
Merlinus  Ambrosius,  d.f.  1608. 
Meung  (neu  Meun),  loan  (Bardd 
Ffrengig),  rhif  11,  1789. 

Meur,  H.  (argraffydd),  rhif  7,  1723. 
Meylor,  Thos.,  rhif  1,  1746. 

Meyrick,  Sir  Samuel  Rush:  Rhag- 
draith : rhif  2,  1611. 

Meere,  Henry  (argraffydd),  rhif  7, 
1723;  5,  1724. 

Middleton,  Arglwyddes,  rhif  2,  1649. 
Middleton,  Sir  Hugh,  rhif  1,  1642. 
Middleton,  Syr  Thos.,  rhif  2,  1630. 
Middleton,  Syr  T. , rhif  4,  10,  1644. 
Middleton,  William  (Gwilym  Ganol- 
dref),  d.f.  1592;  rhif  1,  1593;  1, 
1603. 

Mills,  H.,  rhif  10,  1718. 

Minshul,  W.  (argraffydd),  rhif  4, 
1796. 

Mireke  (neu  Meiryck),  Rhys,  rhif  1, 
1578. 

Monk,  J.  (argraffydd),  rhif  3,  1785 ; 
2,  1793. 

Monmouth,  Henry  Earl  of,  rhif  4, 
1649. 

Moon,  John  (Crynwr),  rhif  7,  1658. 
Moor,  Thomas  de  la,  rhif  4,  1603. 
Mophet,  Enosh,  rhif  3,  1720. 

Morgan,  Abel,  rhif  2,  1730 ; 11,  1759 ; 
4,  1787. 

Morgan,  Einion,  rhif  6,  1693. 

Morgan,  Enoch,  rhif  1,  1730. 

Morgan,  Evan,  rhif  42,  1774. 

Morgan,  James  Jones,  rhif  4,  1800. 
Morgan,  John,  rhif  1,  1736;  11,  1759; 
4,  1787. 

Morgan,  John  (Bedwellty),  rhif  23, 
1775;  16,  1784;  22,  1794. 

Morgan,  John  (llyfrwerthwr),  rhif 
14,  16,  1745. 

Morgan,  John,  M.A.,  rhif  5,  1745; 

10,  1756 ; 17,  1775. 

Morgan,  John  (Llanwenarth)  rhif  8, 
1758. 

Morgan,  John  (Llanberis)  rhif  4, 
1773 ; 1,  1783. 

Morgan,  Mrs.,  rhif  18,  1791;  9,  11, 
1795. 

Morgan,  Shinkin  ap,  rhif  8,  1643. 
Morgan,  Silvanus,  rhif  6,  1661. 
Morgan,  Sion,  rhif  28,  1790. 

Morgan,  Thomas  John,  rhif  1,  1723-4. 
Morgan,  Walter,  rhif  6,  1765. 

77 


Morgan,  Dr.  William  (Esgob),  rhif  1, 
1588 ; 1,  1620. 

Morgan,  W.  (Caerfyrddin),  rhif  12, 
1780. 

Morgans,  John,  rhif  22,  1794. 

Morris,  Cadb.,  rhif  38,  1792. 

Morris,  Ebenezer,  rhif  23,  1773. 
Morris  (neu  Morus),  Edward,  rhif  1, 
1661 ; 1,  1689 ; 7,  1750. 

Morris,  Ev.,  rhif  1,  1719. 

Morris  (neu  Morus),  Hugh,  rhif  6, 
1683  ;1,  1689;  11,  1748;  1,  7,  1750; 
37,  1798. 

Morris  (neu  Morys),  Lewis  (o  Fon), 
rhif  2,  1735;  5,  1748;  11,  1756; 

10,  1776 ; 19,  1793. 

Morris,  Peter  (Llanrwst),  rhif  20, 
1772;  16,  1774. 

Morris,  Richard  : gwel  Morys, 

Rhisiart  (o  Fon). 

Morris,  Thos.  (Yspytty),  rhif  1,  1781 ; 

11,  1786. 

Morris,  Thomas  (Bedyddiwr),  rhif  13, 

1791. 

Morris,  William,  rhif  5,  1748. 

Morys,  D.  (o’r  Tŵr  Gwyn),  rhif  24, 
1773 ; 18,  1783 ; 15,  24,  1791 ; 34, 

1792. 

Morys,  Rhisiart  (o  Fon),  rhif  2,  1690 ; 
1,  1746;  2,  1752;  4,  1755;  1,  1760; 

19,  29,  34,  1770. 

Mostyn,  Richard  (o  Benbedw) : Rhag- 
draith. 

Mostyn,  Syr  Thomas,  rhif  1,  1567. 
Moulins,  Jacob  des,  rhif  35,  1794. 
Myddfai,  Meddygon,  rhif  12,  1765. 
Myfyr,  Owain,  rhif  1,  1567 ; 2,  1632; 
6,  1712;  11,  1789. 

Myrddin,  d.f.  1608;  rhif  24,  1768; 

20,  1778. 

N. 

Narcot,  rhif  1,  1702. 

Nass,  John,  d.f.  1553. 

Natty  1,  Richard,  rhif  1,  1553. 
Needham,  Marchmond,  rhif  1,  1643. 
Needham,  W.,  rhif  12,  1761. 

Nelson,  Robert,  rhif  6,  1711 ; 4,  1712. 
Newberie,  Rafe  neu  Ralph,  rhif  1, 
1584; 

Newbricensis,  Gulielmus,  rhif  6,  1587. 
Newcombe,  Henry,  rhif  5,  1677. 
Newcwm,  Thomas,  d.f.  1689-90;  rhif 
1,  2,  1718;  2,  1780. 

Newton,  John  (Omicron),  rhif  11, 
1777. 

Nicholas,  Armele,  rhif  4,  1714. 
Nicholas,  rhif  2,  1659. 

Nicholas, *J.  (argraffydd),  rhif  8,  1769; 
15,  1794. 

Nicholas,  William,  rhif  1,  1717. 


746 


DANGOSEG. 


Norton,  Bonham  (argraflydd),  rhif  1, 
1620. 

Norton,  John,  rhif  2,  1607. 

North,  W.  a G.  (argraffwyr),  rhif  16, 
1785;  17,  1790;  10,  1791;  5,  34, 
1799. 

Noon,  John,  rhif  2,  1734. 

Novver,  Francis,  rhif  6,  1660. 

Nowell,  Dean,  rhif  2,  1578. 

O. 

Oakey,  Col.,  rhif  5,  1648. 

Occom,  Sampson,  rhif  35,  1789. 

Olfir,  loan  = Oliver,  John. 

Olifer,  W.  (argraffydd),  rhif  11,  1778. 
Oliver,  J.  (argraflydd),  rhif  6,  1746; 
4,  5,  1747 ; 4,  8 (1),  1748 ; 1,  2,  5,  6, 
9,  1749;  4,  9,  22,  1750;  6,  9,  1752; 
2,  8,  1753;  2,  7,  1755;  6,  1756;  3, 
1757;  16,  1760;  1,  6,  10,  29,  1774. 
Oliver,  J.  a W.,  rhif  5,  9,  10,  13, 
1762;  18,  1766;  1,  4,  1768;  23, 
1770;  12,  1774. 

Oliver,  J.  (awdwr),  rhif  7,  1682. 
Oliver,  Thomas,  rhif  23,  1776. 
Omicron,  rhif  11,  1777. 

Opilio  ( = Schoeffer),  t.  1. 

Ordericus  Vitalis,  rhif  4,  1603. 

Orinda  ( = Mrs.  Catherin  Philips), 
rhif  1,  1669;  12,  1710. 

Orm,  J.  (argraflydd),  rhif  25,  1776. 
Ortelius,  Abr.,  d.f.  1570. 

Orton,  Job,  rhif  1,  1751 ; 8,  1757 ; 3, 
1764. 

Orwin,  ac  Orwinus,  John  (argraflydd), 
rhif  1,  1592;  1,  1593. 

Ostervald,  J.  F.,  rhif  1,  1770;  2, 
1775. 

Oswen,  John  (argraflydd),  rhif  1, 
1551. 

Owain  Myfyr,  rhif  1,  1567 ; 2,  1632; 

6,  1712;  11,  1789. 

Owen,  Arthur,  Esq.,  rhif  6,  1643. 
Owen,  Charles,  D.D.,  rhif  22,  1768. 
Owen,  David  (Brutus),  rhif  18,  1799. 
Owen,  David,  rhif  1,  1733;  9,  1748. 
Owen,  David,  rhif  12,  1642. 

Owen,  E.,  rhif  17,  1783. 

Owen,  Dr.  Henry,  rhif  3,  1733;  8, 
1748 ; 10,  1766 ; 22,  1775. 

Owen,  Hugh  (Gwenynog),  rhif  1,  1615; 
2,  1679;  5,  1684;  4,  1723;  2,  1744; 
13,  1775. 

Owen,  Hugh  (Bron  y Clydwr),  rhif  1, 
1687. 

Owen,  James,  rhif  1,  1687;  7,  1693; 
2,  1694,  1,  1701;  1,  1702;  5,  1709; 
9,  1722. 

Owen,  Jeremi,  rhif  8,  1717  ; 1,  1732-3; 

1,  1733;  9,  10,  1746. 

Owen,  John,  rhif  5,  1743. 


Owen,  John  (Maes  Adda),  rhif  1, 

1748. 

Owen,  Dr.  John,  rhif  4,  1734;  4, 
1685;  5,  1791;  6,  1796;  3,  1800. 
Owen,  John  (Esgob),  rhif  1,  1685. 
Owen,  John  (yr  Englynwr  Lladin), 
rhif  2,  1606 ; 2,  1607  ; 1,  1628 ; 5,  8, 
1647;  8,  1671;  2 (1),  (2),  (3),  (4), 
(5),  1633. 

Owen,  John  (Machynlleth),  rhif  7, 
23,  1788;  1797. 

Owen,  John  (argraflydd),  rhif  8, 
1792;  35,  1794. 

Owen,  L.  (Llaneugrad),  rhif  16,  1752. 
Owen,  Nicholas,  rhif  15,  1777;  23; 
1792. 

Owen,  Richard,  rhif  10,  1658. 

Owen,  Robert  (argraflydd),  rhif  3, 
1723. 

Owen,  W.  (cyhoeddwr),  rhif  10,  13, 

1749. 

Owen,  William,  F.S.A : gwel  Pughe, 
Dr.  William  Owen. 

Owein,  Guillame,  t.  2. 

P. 


P.,  H.  ( = H.  Parker),  rhif  14,  17, 
1647. 

P.,  J.  (J.  P.),  rhif  1,  1719. 

P.,  N.  (N.  P.),  rhif  2,  1650. 

P.  P.,  rhif  7,  1655;  1,  1695. 

P.,  T.  (T.  P.),  rhif  8,  1711;  3,  174  . 
Painter,  John  (argraflydd),  rhif  3, 
1799. 

Palmer,  S.,  rhif  8,  1775. 

Parks,  William,  rhif  3,  1721. 

Parker,  Matthew  (Archesgob),  d.f. 

1574;  rhif  4,  1603. 

Parsons,  James,  M.D.,  rhif  9,  1767. 
Parsons,  Robert,  rhif  2,  1632;  4, 
1684;  9,  1711. 

Partridge,  B.  (argraflydd),  rhif  4, 
1791. 

Partridge,  B.  a J.  Hodges  (argraff- 
wyr),  rhif  6,  1796. 

Parry,  Blanch,  rhif  4,  1702. 

Parry,  David,  A.B.,  Rhagdraith 
(nodyn). 

Parry,  Edward  (Llansannan),  rhif  14, 
1764;  13,  1789. 

Parry,  Edwart,  rhif  3,  1658. 

Parry,  John  (telynor),  rhif  7,  8,  1742; 
20,  1781. 

Parry,  R.  (Dyserth),  rhif  3,  1723-4; 

6,  1759;  16,  1766;  26,  -1767. 

Parry,  Richard  (Esgob),  rhif  1,  1620; 
1 (1),  1677-8. 

Parry,  Stephen,  rhif  5,  1722. 

Patrick,  Simon  (Esgob),  rhif  8,  1682; 

8,  1722. 


DANGOSEG. 


747 


Patterson,  — rhif  36,  1792. 

Pearce,  Griffith,  rhif  1,  1685. 

‘Pedestrian  Traveller,’  rhif  16,  1797. 

Pegge,  Syr  Chr.,  rhif  31,  1776. 

Pegge,  Samuel,  A.M.,  rhif  31,  1766. 

Pembroke,  Phil.  Earl  of,  rhif  16, 
1648 ; 7,  1649. 

Penruddock,  Mr.,  rhif  15,  22,  1781. 

Penry,  John,  rhif  1,  1587;  1,  2,  3, 
1588;  1,  1589. 

Penn,  Wm,  rhif  3,  1675;  1,  1748;  31, 
1790. 

Pennant,  Thomas,  Ysw.,  rhif  21, 
1716;  24,  1778;  25,  1779;  25,  1781; 
15,  1783;  10,  25,  1784;  1,  1794;  2, 
1796. 

Peraud,  Francis,  rhif  2,  1681. 

Perie,  Wm.  (argraffydd),  rhif  2, 1773. 

Perkins,  Mr.,  rhif  3 (2),  1677. 

Perot,  Thos.,  rhif  5,  1717. 

Personius,  Robertus,  rhif  2,  1632. 

Perry,  Henry,  rhif  1,  1593. 

Peter,  David  (Caerfyrddin),  rhif  5, 
10,  1693. 

Peters,  Hugh,  rhif  22,  1648. 

Petrus  Canisius,  rhif  1,  1611. 

Philalethes,  Eugenius,  rhif  6,  7,  1650. 

Philips,  Daf.,  D.D.,  rhif  7,  1710. 

Philip,  William,  rhif  25, 1648  ;1, 1750. 

Philips,  Ambr.,  rhif  10,  1703. 

Philips,  Mrs.  C.  (Orinda),  rhif  1, 
1669;  12,  1710.  i 

Philip,  Griff,  a Wm.,  rhif  1,  1661. 

Philips,  H.  (Sarum),  rhif  23,  1781. 

Phillips,  loan,  rhif  1,  1725. 

Philips,  James,  rhif  5,  1782. 

Philips,  Samuel,  rhif  1,  1772. 

Philips,  Thos.,  rhif  18,  1779. 

Philipps,  Syr  Thos.  (Middle  Hill),  rhif 
1,  1575;  8,  1746. 

Philipot,  John,  rhif  8,  1657 ; 1,  1674. 

Phylip,  Phylip  Sion,  rhif  25,  1648. 

Picton,  Mr.  (Crynwr),  rhif  1,  1687. 

Pierce,  John,  rhif  21,  1775. 

Pierce,  Robert,  rhif  1,  1595. 

Pike,  T.,  rhif  7,  1765;  4,  1766;  25, 
1767. 

Pine,  W.  (argraffydd),  rhif  9,1  760; 
17,  1773;  18,  1775. 

Popkin,  J.,  rhif  4,  1764  ; 7,  1765;  25, 
1767;  1,  1797. 

Porteus,  Dr.  B.  (Esgob),  rhif  4,  1778. 

Powel,  Dr.  Dafydd,  rhif  1,  1584;  2, 
3,  4, 1585;  6, 1587 ; 1, 1588 ; 4, 1603 ; 
1,  1698;  4,  1702;  17,  1774;  6,  1784. 

Powel,  Daniel,  rhif  4,  1616. 

Powell,  Col.,  rhif  6,  1643. 

Powell,  E.  (argraffydd),  rhif  1,  5,  8, 
1757;  7,  18,  1759;  14,  15,  1760;  5, 
9,  1761;  11,  1762;  10,  22,  23,  24, 
30,  1764. 

Powell,  Edm.  (argraffydd),  rhif  4, 


1709 ; 6,  1710 ; 1,  3,  14,  17,  1711 ; 2, 
1715. 

Powell,  Ev.  a Daf.  (argraffwyr),  rhif 

2,  1762. 

Powell,  Gabriel,  rhif  1,  1605. 

Powell,  H.  (Maes  Clettwr),  rhif  1, 
1709;  2,  1711. 

Powell,  John,  rhif  20,  1745. 

Powell,  Jonathan,  rhif  18,  1798. 
Powell,  Philip,  rhif  33,  1774. 

Powell,  Rich.  (Yspytty  Ifan),  rhif  4, 
1789;  24,  28,  1793. 

Powell,  S.  (argraffydd),  rhif  8,  1766; 

8,  1768 ; 10,  1769 ; 23,  1773. 

Powell,  Thomas,  D.D.,  rhif  1,  1601; 

6,  1603;  1,  1622;  6,  1657. 

Powell,  Vavasor,  rhif  3,  1647 ; 5 
1649;  2,  1650;  1,  2,  3,  1653;  1,  2, 

3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  1653;  1,  1654; 

4,  1655;  3,  1658;  3,  1661;  3,  1662; 

5,  1671;  8,  1672;  3 (1)  (3),  1677 ; 1, 
4,  1685 ; 13,  1772. 

Powell,  William,  rhif  1,  1553. 

Powys,  Bess,  rhif  1,  1750. 

Poyer,  John,  rhif  6,  1663 ; 3,  4,  6,  14, 

15,  16,  17,  18,  19,  20,  1648. 
Playfere,  Dr.,  rhif  11,  1792. 

Pratt,  S.  Jackson,  rhif  21,  1795;  32, 
1796. 

Price,  Howel  ap  Dafydd,  rhif  17, 
1752. 

Price,  John,  D.D.,  rhif  2,  1680. 

Price  John  (Maes  y Gelli),  rhif  7, 
1658. 

Price,  John  (y  Crynwr),  rhif  8,  1650. 
Price,  Mr.  (o’r  Glyn)  rhif  1,  1686. 
Price,  Rice,  rhif  15,  1767. 

Price,  yr  Anrh.  Robert,  rhif  6,  1702 ; 

3,  1734. 

Price,  Samuel  (o  Lundain),  rhif  1, 
1751. 

Price,  Thomas  (Curad  Caerfyrddin), 
rhif  18,  1800. 

Prichard,  Edward  (argraffydd),  rhif 

16,  1795 ; 1,  1796;  31,  32.  1797. 
Prichard,  Humphrey,  rhif  1,  1592. 
Prichard,  John  (Bryniog),  rhif  3,  11, 

1782. 

Prichard,  Rees,  rhif  42,  1774. 
Prichard,  Rhys,  rhif  1,  1646;  11, 
1658;  2,  1670;  6,  1672;  1 (1),  1681; 

9,  1700;  12,  1714;  1,  1721 ; 6,  1725; 
14,  1740;  9,  1749;  6,  1758;  19, 
1766;  16,  1770;  24,  1776  ; 30,  1797; 

4,  1798. 

Prideaux,  John  (Esgob),  rhif  1,  1607; 

6,  1715. 

Priestley,  Theophilus,  rhif  12,  26, 
1792. 

Priseus,  Johannes,  rhif  2,  1573. 

Pryce,  Evan  (Rhyd  y Benau),  rhif  1, 
1725-6. 


748 


DANGOSEG. 


Prydderch,  Rhys,  rhif  6,  1714;  13, 
1767. 

Pryn,  William,  rhif  2,  1691. 

Prys,  Ann  (argraffyddes),  rhif  4,  1788. 
Prys,  E.  (Clynnog),  rhif  3,  1701. 

Prys,  Edmund,  rhif  1,  2,  3,  1588;  2, 
1621;  2,  1638;  12,  1653;  1 (2), 
1678 ; 2,  1686 ; 3,  1696 ; 14,  1711 ; 2, 
1727  í 6,  1745. 

Prys,  Ffowc,  rhif  3,  1701. 

Prys,  John  (o  Ial),  rhif  3,  1688;  3, 
1760. 

Prys,  John  Prichard,  rhif  2,  1721. 
Prys,  Rhys,  rhif  15,  1767. 

Prys,  Stafford  (argraffydd),  rhif  8, 
1711 ; 8,  1755  ; 2,  6,  9,  19,  1759;  2, 
6,  1760;  8,  1761;  12,  1763;  14,  15, 
1764;  19,  1762;  26,  27,  1767;  5, 
1770;  5,  1772;  5,  1773;  21,  25, 
1774;  14,  17,  1777;  1,  1778;  7,  8, 
1779;  4,  1780. 

Prys,  Thos.  (Plas  Iolyn),  rhif  2, 
1593;  7,  1750. 

Pryse,  Sir  Carbery,  rhif  11,  1693;  6, 
1698. 

Pryse,  Prys,  neu  Price,  Syr  John,  rhif 
2,  1535;  1,  1546;  1,  1568;  2,  1573; 
2,  1635 ; 1, 1663 ; 17,  1774;  6,  1784. 
Pugh,  Ellis  (Crynwr),  rhif  10,  1727; 
5,  1782. 

Pugh,  Evan,  rhif  1,  1646 ; 2,  1748. 
Pugh,  Philip,  rhif  5,  1717 ; 2,  1753. 
Pugh,  R.,  rhif  8 (1),  1748. 

Pugh,  Thomas,  rhif  8,  1658. 

Pughe,  Dr.  William  Owen,  rhif  1, 
1567;  d.f.  1592;  1,  1595;  1,  1654; 
17,  1788;  11,  20,  1789;  8,  1792;  8, 

20,  25,  1793;  30, 1794;  26,  1799;  1, 

21,  1800. 

Puw,  Gwilym  Owain:  gwel  Pughe, 
Dr.  William  Owen. 

Q. 

Quevedo,  Don,  rhif  6,  1703. 

R. 

R.,  J.  (J.  R.,  awdwr),  rhif  6,  1677. 
R.,  J.  (J.  R.,  argraffydd),  rhif  4,  1684. 
R.,  J.  (J.  R.):  gwel  Rhydderch, 
John. 

R.,  N.  (N.  R.),  rhif  1,  1700. 

R.,  R.  (Ficar  y Waen),  rhif  7,  1720. 
Ray,  John,  rhif  4,  1662;  18,  1760. 
Raikes,  Robert,  rhif  12,  1740;  13, 
1762;  22,  1770. 

Read,  Henry,  rhif  20,  1770. 

Read,  W.,  aT.  Huxley  (argraffyddion), 
rhif  4,  1765 ; 31,  1773. 

Rees,  Dr.  Abraham,  rhif  11,  1771. 
Rees,  David  (Bedyddiwr),  rhif  3, 


1732;  2,  1734. 

Rees,  George,  rhif  15,  1792. 

Rees,  John,  rhif  37,  1798. 

Rees,  Josiah  (Gelli  Onen),  rhif  2,  20, 
1770;  3,  1771;  11,  21,  1776;  2, 
1794;  7,  1796;  19,  1797. 

Rees,  Lewis,  rhif  11,  1771;  4,  1793. 
Rees,  Owen  (argraffydd),  rhif  8,  1778. 
Rees,  Proffesor,  rhif  1,  1646. 

Rees,  Richard  (Cwm  y Glo),  rhif  3, 
1754. 

Rees,  Theophilus,  rhif  23,  1791. 

Rees,  Dr.  Thos.,  rhif  20,  1770. 

Rees,  W.  (Llanymddyfri),  rhif  2, 
1611 ; 1,  1646. 

Reinallt,  Richard,  rhif  11,  1748. 
Reynolds,  John,  rhif  7,  1749. 
Reynolds,  John,  rhif  8,  1739. 
Rhames,  Aaron,  rhif  3,  1723. 
Rhydderch,  John,  rhif  4,  1664;  3, 
1688;  2,  4,  10,  15,  21,  1716;  3,  2, 
1717;  4,  1718;  1,  2,  1719;  2,  1721; 

I,  3,  8,  1722;  5,  1723;  1,  1723-4; 
7,  1724;  5,  8,  1725;  2,  1728;  3, 
1731;  3,  1736;  9,  1737;  10,  1745. 

Rhydderch,  Rhys,  rhif  13,  1767. 
Rhys,  Evan  Thomas,  rhif  18,  1799. 
Rhys,  Evan  ab,  rhif  18,  1740. 

Rhys,  loan,  rhif  15,  1789. 

Rhys,  loan  (Cefn  Coch),  rhif  28,  1775. 
Rhys,  Dr.  John  Dafydd,  d.f.  1546; 

rhif  1,  1592;  2,  1607;  4,  1728. 
Rhys,  Morgan,  rhif  17,  1760;  12,  26, 
1764;  21,  1767;  12,  1770;  26,  1771; 
16,  1773;  14,  35,  36,  1774;  12, 
1775 ; 16,  1776 ; 33,  34,  1794. 

Rhys,  Morgan  ab  loan,  rhif  19,  1792; 
12,  1793;  20,  21,  25,  1794;  15, 
1798. 

Rhysiart,  Gwilym,  rhif  13,  1773. 
Ridgley,  Dr.  Thomas,  rhif  2,  1734. 
Ridley,  J.  (argraffydd),  rhif  25,  1770. 
Richard,  Ebenezer,  rhif  24,  1773. 
Richard,  Edward  (Ystrad  Meurig), 
rhif  10,  1765;  25,  1776. 

Richard,  Henry,  A.S.,  rhif  23,  24, 
1773. 

Richard,  John,  rhif  6,  7,  1747. 
Richard,  John  (Llwyn  Gronwy),  ihif 
14,  1787;  12,  1789. 

Richard,  Thomas,  rhif  24,  1773. 
Richards,  Dafydd  (Dafydd  Ionawr), 
rhif  7,  1793;  4,  1795;  25,  1799. 
Richards,  George,  B.A.,  rhif  8,  1791; 
37,  1792. 

Richards,  J.,  rhif  14,  1797. 

Richards,  Thomas  (Llangrallo),  rhif 

II,  1746;  6,  1753;  25,  1759. 
Richards,  William,  rhif  6,  1682. 
Richards,  Dr.  William  (Lynn),  rhif  3, 

1780;  23,  1789;  14,  1790;  6,  21, 
1791;  28,  1792;  31,  1793;  3,  8,  9, 


DANGOSEG. 


749 


26,  1798. 

Richardson,  Samuel  (argraffydd),  rhif 
17,  1767;  10,  1771. 

Rickaby,  T.  (argraffydd),  rhif  1,  1791. 
Richardson,  J.  (argraffydd),  rhif  2, 
1688. 

Richardson,  S.,  rhif  3,  1735. 

Risiart,  D.,  rhif  13,  1772. 

Rivington,  J.  (argraffydd),  fhif  1,  15, 
30,  1774 ; 27,  1776 ; 31,  1794. 
Robert,  Dr.  Grufifydd,  rhif  4,  1567 ; 
1,  1611 ; 1,  1670. 

Robert  ab  Gwilym  Ddu,  rhif  24, 
1792. 

Robert,  Morris  ab,  rhif  11,  1748;  6 
1770;  3,  1793. 

Robert,  Rhisiart  ab,  rhif  4 , 1768. 
Roberts,  E.  (argraffydd),  rhif  3,  1800. 
Roberts,  Edward  (Cefn  y Ddwysarn), 
rhif  12,  1794. 

Roberts,  Edward  (St.  Garmon),  rhif 
2,  1754. 

Roberts,  Ellis  (y  Cooper ),  rhif  28, 
1771;  20,  1772;  16,  1774;  33, 
1777;  26,  1779;  1,  9,  1780;  11,  12, 
24,  1781;  6,  7,  1787;  12,  1794;  37, 
1798. 

Roberts,  Hugh,  rhif  17,  1765. 

Roberts,  J.  (argraffydd),  rhif  11, 
1714;  5,  1739. 

Roberts,  Parch.  John  (Tremeirchion), 
rhif  1,  1693;  33,  1799. 

Roberts,  John  ( = Sion  Rhobert 
Lewys),  rhif  12,  1760;  8,  1762;  8, 
1766 ; 4,  1767 ; 8,  1768 ; 23,  1773 ; 
15,  1778;  2,  1788;  8,  1796. 

Roberts,  John  (Sion  Lleyn),  rhif  14, 
1800. 

Roberts,  Jonathan,  rhif  1,  1687. 
Roberts,  Lewis,  rhif  2,  1620. 

Roberts,  T.  Robert  (argraffydd),  rhif 

5,  1797. 

Roberts,  Thomas  (Llwynrhudol),  rhif 

6,  1798. 

Roberts,  W.  (argraffydd),  d.f.  1725-6; 
rhif  6,  1726;  17,  1759;  5,  1762; 

7,  1764. 

Robinson  a Lang  (argraffwyr),  rhif 
7,  1799. 

Robinson,  R.  (argraffydd),  rhif  3, 
1587. 

Roby,  William,  rhif  24,  1793. 
Roderick,  John  (Rhydderch),  rhif  21, 
1725;  5,  1725;  gwel  Rhydderch, 
John. 

Roderick,  John:  gwel  Rhydderch, 
John. 

Rogers,  John  ( = J.  Rhydderch),  rhif 
4,  1719;  1,  1721;  1,  4,  7,  8,  1722; 
1 1724  • 5 1725 

Rogers,  S.  (argraffydd),  rhif  1,  1708. 
Rogers,  Samuel,  rhif  2,  1734. 


Rolt,  Richard,  rhif  10,  13,  1749. 
Romaine,  W.,  19,  1759;  23,  1767;  2, 

6,  1777;  6,  1792;  15,  1796. 

Ross,  John  neu  loan  (argraffydd), 
rhif  7,  1743;  5,  1744;  11,  1749;  10, 
1763;  6,  8,  18,  19,  2J,  25,  28,  31, 
1764;  1,  7,  12,  14,  15,  16,  1765;  3, 
5,  7,  22,  24,  25,  26,  1766;  1,  2,  3, 

10,  11,  12,  14,  16,  21,  25,  1767;  3, 
9,  10,  11,  12,  19,  20,  21,  1768;  1,2, 
14,  17,  1769;  2,  3,  8,  12,  20,  21,  28, 
31,  1770;  3,  11,  13,  14,  17,  26,  27, 
1771;  2,  3,  6,  11,  12,  13,  14,  1772; 
2,  3,  7,  8,  10,  11,  12,  13,  16, 19,  24, 
28,  30,  1773;  2,  4,  10,  11,  20,  23, 
28,  31,  1774;  1,  2,  6,  7,  8,  12,  15,  20, 
25,  27,  29,  30,  32,  1775;  11,  17,  21, 
22,  24,  1776 ; 7,  11,  19,  24,  30,  31, 
34,  1777;  8,  9,  12,  14,  18,  1778;  24, 
1779;  5,  6,  7,  8,  1780;  2,  3,  8,  9, 

11,  1784;  2,  4,  7,  18,  1785;  12, 
1786;  11,  1788;  8,  10,  1789;  2,  10, 
11,  12,  1790;  20,  23, 1791 ; 31,  1792; 
4,  10,  21,  22,  23,  32,  36,  1793 ; 4,  5, 
24,  32,  34,  1794;  3,  7,  10,  1795;  5, 

7,  13,  18,  19,  1796 ; 1,  19,  1797 ; 6, 
1799. 

Ross  a Daniel,  rhif  20,  1794. 
Rousseau,  Samuel  (argraffydd),  rhif 
2,  1800. 

Rowe,  John,  rhif  1,  1685. 

Rowland,  Ellis,  rhif  11,  1748. 
Rowland,  John  (argraffydd,  Boded- 
eym  a’r  Bala),  rhif  11,  1748;  9, 
1756;  12,  1760;  1,  2,  1761;  4,  8, 
1762;  10,  1776;  5,  1777. 

Rowlands,  Daniel  (Llangeitho),  rhif 
2,  1739 ; 3,  1742 ; 2,  1743 ; 2,  6,  7, 
1744;  18,  1759;  3,  15,  1762;  18, 
1767 ; 1,  1769 ; 2,  3,  1772 ; 24,  1774; 
1,  1775;  22,  1778;  4,  1789;  27,  30, 
1791;  17,  1792;  18,  1797. 

Rowlands,  Henry  (Esgob),  rhif  3, 
1723 

Rowlands,  Henry  (Llannidan),  rhif  3, 
1723;  10,  1766. 

Rowlands,  Parch.  J.,  rhif  15,  1771. 
Rowlands,  Mary,  rhif  31,  1792. 
Rowlands,  W.  (Plas  Gwyn),  rhif  3, 
1723. 

Rowlands,  W.,  A.B.,  rhif  1,  1712. 
Rowlands,  William  (Ieuaf),  rhif  4, 
1752. 

Royston,  R.,  rhif  7,  1672. 

Rudd,  Griffith,  rhif  6,  1739. 
Ruddiman,  T.  a W.  (argraffwyr),  rhif 
7,  1738. 

Russell,  Robt.,  rhif  2,  1709;  2,  1710. 
Russell,  Arglwydd  William,  rhif  6, 
1683. 

Russell,  Syr  William,  rhif  3,  1634. 


750 


DANGOSEG. 


S. 

S.,  J.  (J.  S.),  rhif  7,  1714. 

Salesbury,  Henry,  rliif  3,  1593. 
Salesbury,  Thomas,  rhif  3,  1593;  I, 
2,  1603. 

Salesbury,  Dr.  John,  rhif  1,  1588. 
Salesbury,  Syr  Sion,  rhif  1,  1593. 
Salesbury,  William,  d.f.  1546;  rhif  1, 
2,  1547  ;1,  2,  3,  1550 ; 1,  2,  3,  1551 ; 
1,  3,  5,  1567;  1,  1586;  1,  2,  1588; 
1,  1593  1,  1607;  1,  1634. 
Salisbury,  t.  2,  3. 

Salsbri  = Salesbury,  W.,  Salisbury, 
Deon,  d.f.  1546. 

Salter,  J.  (argraffydd),  rhif  33,  1789 ; 

5,  1790. 

Sammes,  Aylett,  rhif  6,  1676;  19, 1776. 
Samuel,  Christmas,  rhif  6,  1714;  2, 
1716;  5,  1717;  1,  1723;  3,  1728;  4, 
1730;  1,  1764. 

Samuel,  Edward,  rhif  6,  1712;  9, 1716; 
4,  1718;  1,  1722;  6,  1723;  1,  1731; 
9,  1766 ; 9,  1793 ; 37,  1798. 

Samwel,  Dafydd,  rhif  6,  1712. 
Sandeman,  Robert,  rhif  7,  1765 ; 4, 
1766. 

Sanders,  loan,  rhif  22,  1777 ; 8,  1786. 
Sandford,  P.  (argraffydd),  rhif  30, 

1790. 

Saunders,  Dafydd,  rhif  7,  1780;  12, 

1791. 

Saunders,  Dr.  Erasmus,  rhif  7,  1718; 

6,  1721. 

Scougal,  Henry,  rhif  24,  1779;  6, 
1799. 

Scott,  Dr.  John,  rhif  6,  1752. 
Schoeffer,  Peter  (Opilio),  t.  1. 

Seccer,  William,  rhif  3,  1775. 

Seeker,  Thomas  (Archesgob),  rhif  4, 
1778. 

Sellers,  J.,  rhif  4,  1702. 

Senner,  John  (argraffydd)  rhif  4,  1702. 
Sheen,  Thomas,  rhif  17,  1790. 

Sheeter,  loan,  rhif  3,  6,  1658. 

‘ Shaver,’  Y,  rhif  10,  1769. 

Shepherd,  Mr.  A.,  rhif  11,  1693. 
Shepherd,  Thomas,  rhif  7,  1657;  4, 
1727. 

Sherlock,  Dr.  William,  rhif  1,  1691 ; 
13,  1777* 

Shipley,  William  Davies  (Deon),  rhif 
26,  1784;  28,  1791. 

Shower,  John,  rhif  8 (1),  1748. 

Sion,  A.  ap  D.,  rhif  13,  1799. 

Sion,  Gryff'ydd  (Pant  yr  Haidd),  rhif 
1,  1730. 

Sion,  Harri,  rhif  28,  1773 ; 30,  17  . 
Sion,  Harry,  rhif  17,  1798. 

Sion  Lleyn,  rhif  14,  1800. 

Sion  Trefredyn,  rhif  1,  1651. 

Skerne,  Harry,  rhif  17,  1778. 


Skrine,  Henry,  Esq.,  rhif  20,  1798. 
Smith,  J.  E.,  rhif  9,  1710. 

Smith,  John,  A.B.,  rhif  12,  1780. 
Smith  (neu  Smyth),  Dr.  Rosier,  rhif  1, 
1609;  1,  1611;  1,  1615;  1,  1618;  2, 
1657;  3,  1683. 

Smith,  William,  D.D.,  rhif  18,  1775. 
Smith,  William,  A.M.,  rhif  1,  1776. 
Stacy,  Edmund,  rhif  4,  1722. 
Stafford,  Simon,  rhif  1,  2,  1602;  2, 
1600. 

Stanley,  William,  D.D.,  rhif  1,  1710. 
Stillingfleet,  Edward,  D.D.  (Deon), 
rhif  3,  1685. 

Stradling,  yr  Arglwyddes,  rhif  1, 1639. 
Stradling,  Sir  Edward,  rhif  1,  1592; 
1,  1639;  4,  1702. 

Stradling,  Sir  John,  rhif  1,  1592 ; 1, 
1639 ; 4,  1702. 

Strahan,  W.,  rhif  13,  1786. 

Strange,  John,  rhif  8,  1769. 

Stratham,  W.  (argraffydd),  rhif  2, 
1780. 

Strathan,  A.,  rhif  2,  1780. 

Strong,  William,  rhif  1,  1685. 
Snodham,  T.  (argraffydd),  rhif  2r 
1616. 

Sorge,  Mr.,  rhif  18,  1759. 

Sotheby,  W.,  rhif  39,  1794. 

Southey,  Robert,  t.  2. 

Spelman,  Syr  Henri,  rhif  3,  1639. 
Spence,  Gream,  rhif  19,  1790. 

Speed,  John,  rhif  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,, 

9,  10,  11,  13,  14,  1610;  1,  1614; 
2, 1616 ; 1,  2, 1627 ; 5,  1670 ; 5,  1676 ; 

10,  1710. 

Spilman,  John,  Rhagdraith. 

Spira,  Francis,  rhif  3,  1753. 
Spottiswood,  — (argraffydd),  rhif  2,. 
1780. 

Stephenson,  Jos.y  rhif  6,  1587. 
Stinton,  Dr.  G.,  rhif  4,  1778. 

Stuart,  yr  Arglwyddes  Arabella,  rhif 
4,  1607. 

Sudbury,  John  (cyhoeddwr),  rhif  2, 
1616. 

Swanley,  Capt.  Riehd.,  rhif  1,  1645. 
Swift,  Deon,  rhif  8,  1709;  9,  1738; 
4,  1749;  15,  1750. 

Symmons,  Dr.  Charles,  rhif  20,  1795. 
Synge,  Esgob,  d.f.  1737;  rhif  3, 
1756. 

T. 


T.,  A.  (A.  T.),  rhif  5,  1722;  2,  1723; 
3,  1729. 

T.,  D.  (D.  T.),  rhif  6,  1750;  18,  1776. 
T.,  J.  (J.  T.),  rhif  8,  9,  1710;  6,  1766; 

12,  1768;  9,  1709. 

T.,  R (R.  J.),  rhif  1,  1650. 

T.,  S.  (S.  T.  = Simon  Thomas), 


DANGOSEG. 


751 


rhif  4,  1721 ; 1,  1724 ; 1,  1728 ; 4, 
1735;  12,  1741;  9,  10,  1742;  8, 
1740;  4,  1780;  4,  1799. 

Taliesin,  rhif  1,  d.f.  1567  (t.  10). 

Tanner,  Thomas,  rhif  10,  1748. 

Tau  Gimel  (=T.  Griffiths),  rhif  24,  , 
1779. 

Taylor,  Jeremi  (Esgob),  rhif  5,  1644 ; ' 
3,  1701;  2,  1724;  12,  1795. 

Taylor,  John,  rhif  2,  1652;  14,  1653.  | 

Taylor,  Nathaniel,  rhif  1,  1785. 

Taylor,  R.  (argraffydd),  rhif  11,  1798.  I 

Taylor,  W.,  rhif  1,  1717;  6,  1722. 

Tegid,  rhif  1,  1567 ; 1,  1611 ; 1,  1620.  j 

TiUotson,  Dr.  J.  (Archesgob),  rhif  4,  j 
1657;  1,  1675;  11,  1703;  1,  1704. 

Thackwell,  — (argraffydd),  rhif  1, 
1588. 

Thelwall,  John,  rhif  20,  1800. 

Thelwall,  Simon,  rhif  6,  1643. 

Theobald,  Dr.,  rhif  16,  1771. 

Thomas,  Alban,  Khagdraith ; rhif  5, 
1722;  2,  1723;  3,  1729. 

Thomas,  Dafydd  (Glynogwr),  rhif  15, 
1767. 

Thomas,  Dafydd  (Dafydd  Ddu  Eryri), 
rhif  1,  1774;  3,  1791 ; 10,  1794. 

Thomas,  Daniel  (argraffydd),  rhif  22, 
1770;  13,  1771;  31,  1773. 

Thomas,  David  (Bedyddiwr),  rhif  8, 
1760;  16,  1789. 

Thomas,  Edward,  rhif  17,  1765. 

Thomas,  Enoch,  rhif  26,  1791. 

Thomas,  Evan  (Bardd,  yrunâ’rE.  T. 
uchod),  rhif  9,  1765;  11,  15,  1766. 

Thomas,  H.,  rhif  10,  1794. 

Thomas,  Hugh,  rhif  6,  1729. 

Thomas,  Ifan  (argraffydd),  rhif  8, 
1765;  7,  12,  24,  1767;  2,  1770; 

1,  4,  12,  1782 

Thomas,  loan,  rhif  1,  1680. 

Thomas,  Jenkin  (Cwm  Du),  rhif  3, 
1717;  3,  1736. 

Thomas,  Job,  rhif  20,  1777. 

Thomas,  John  (Pen  Ffordd  Wen), 
rhif  23,  1790 ; 6,  1793. 

Thomas,  John  (Annibynwr),  rhif  2, 
1696;  7,  1714;  2,  1716. 

Thomas,  John  (argraffydd),  rhif  4, 
1644;  1,  1645. 

Thomas,  John  (Rhaiadr  Gwy),  rhif 
19,  1759;  12,  1762;  23,  1767;  30, 
1770;  7,  8,  1771;  8,  23,  26,  1777; 

7,  8,  1782;  9,  1786;  6,  1788;  6, 
1789;  9,  1794;  18,  1796. 

Thomas,  Josua  (Bedyddiwr),  rhif  5, 
1751;  1,  1757;  3,  1767;  23,  1775; 

5,  1780;  25,  1791;  18,  1794;  6, 
1795. 

Thomas,  Josua  (Llanbister),  rhif  6, 
1752. 

Thomas,  J.  (Josua,  ef  allai),  rhif  4, 


1727;  3,  1728. 

Thomas,  Josua  (Tir  Abad),  rhif  10, 
1752. 

Thomas,  Lewis,  rhif  7,  1714;  2,  1716. 
Thomas,  Nicholas  (argraffydd),  rhif 

7,  1714;  2,  1716 ; 1,  1718;  6,  1721; 

2,  1723-4;  1,  2,  1725;  1,  1726;  3,  4, 
11,  1727;  3,  1728;  1,  1730;  5,  6, 
1731 ; 1,  1731-3 ; 4,  1732;  1,  1732-3 ; 

3,  1733;  2,  1739. 

Thomas,  Oliver,  rhif  1,  1631  ; 1,  1677. 
Thomas,  R.  a D.  (Rhys  a Daniel  ar- 
graffwyr),  rhif  12,  1771 ; (Gwel 
Thomas,  Rhys.) 

Thomas,  Parch.  Richard,  A.M.,  rhif 
9,  1800. 

Thomas,  Robert,  rhif  5,  1778. 
Thomas,  Sechariah,  rhif  12,  1769;  13, 

1793. 

Thomas,  Simon  : gwel  T.,  S.  (T.  S.= 
Simon  Thomas). 

Thomas,  William  (Bala),  rhif  1,  1792; 

31,  1794;  11,  1797;  3,  1800. 
Thomas,  Timothy  (Bedyddiwr),  rhif 
2,  1757 ; 4,  8,  1759 ; 9,  10,  11,  24, 
1764;  11,  1765;  21,  25,  1766;  12, 
1769. 

Thomas,  Dr.  W.  (Esgob),  rhif  1,  1646 ; 

5,  1656;  2,  1670;  3,  1672. 

Thomson,  Aaron,  rhif  6,  1718. 
Thurford,  Hugh,  rhif  10,  1773. 

Tomas  Llywelyn  Deio  Pywel,  rhif  1, 
1567. 

Tomas,  Rhys  (argraffydd),  rhif  7, 
1760;  7,  10,  1761 ; 3,  15,  1762;  20, 
27,  1764;  20,  1766;  8,  17,  18, 
1767;  3,  6,  11,  1769;  10,  16,  17, 
22,  1770;  9,  19,  21,  1771:  (Gwel 
hefyd  Thomas,  R.  a D.) 

Tombs,  John,  rhif  7,  1656. 

Tong,  W.,  rhif  20,  1716. 

Tonson,  Jacob  (argraffydd),  rhif  4, 
1695. 

Tonstal,  Cuthbert  (Esgob),  t.  2. 
Toland,  John,  rhif  8,  1747. 

Toplady,  Aug.  Mont.,  rhif  16,  1788. 
Toy,  Toye,  neu  Toe,  Humphrey,  rhif 
1,  3,  1567 ; 5,  1568 ; 2,  1573. 

Tracy,  Eben.  (argraffydd),  rhif  7, 
1707. 

Trefredyn,  Sion,  rhif  1,  1651. 

Trevor,  Hon.  Sir  John,  rhif  42,  1792; 

8,  1800. 

Tuccer,  Dafydd,  rhif  12,  1773. 

Tudur,  Sion,  rhif  1,  1588. 

Twm  o’r  Nant  : = Edwards, 
Thomas  (o’r  Nant). 

Twyne,  Thomas,  d.f.  1572,  1573. 
Twyne,  Thomas  a John,  rhif  1,  2, 
1575. 

Tye,  Joseph  (argraffydd),  rhif  29, 

1794. 


752 


DANGOSEG. 


Tyndal,  William,  rhif  1,  1567;  3, 
1573. 

Tyrrell  Jas.,  rhif  1,  1639. 

Tyrrell,  Sir  T.,  rhif  1,  1639. 

Tywysog  Eugene,  rhif  5,  1765. 

U. 

Ukawsaw  Groniasaw,  Albert,  rhif 
16,  1779 ; 16,  1780. 

Urbanus,  Mercurius,  rhif  5,  1643. 
Usher,  James  (Archesgob),  rhif  1, 
1639;  2,  1687;  6,  1786. 

Usserius,  Jac.  = Usher  (Archesgob). 

V. 

V.,  W.  (W.  V.),  rhif  4,  1657. 
Valentine,  Dr.,  rhif  3,  1655;  1,  1684; 
15,  1716. 

Vaughan,  Edw.  (Llwydiarth),  rhif  3, 
1675. 

Vaughan,  Evan,  rhif  3,  1658. 

Vaughan,  Henry,  rhif  7,  1650;  7, 
1656. 

Vaughan,  Sir  Hugh,  rhif  13,  1642. 
Vaughan,  Sir  J.,  rhif  9,  1677. 

Vaughan,  01.,  rhif  5,  1657. 

Vaughan,  Rice,  rhif  9,  1672. 

Vaughan,  Dr.  Richard,  rhif  1,  1588; 

2,  1595. 

Vaughan,  Robert,  rhif  1,  1665. 
Vaughan,  Rowland,  rhif  1,  1607 ; 1, 
1630;  1,  2,  3,  4,  5,  6,  1658;  4, 
1675;  1,1682;  1,  1690;  8,  1710;  6, 
1715. 

Vaughan,  Thomas,  rhif  6,  7,  1650. 
Vaughan,  Syr  R.  Ẃ.,  t.  3 ; rhif  1, 1632. 
Vaughan,  Wm.  Owen  Gwin,  rhif  8, 
1736. 

Vaughan,  W.  (o’r  Gelli  Aur),  rhif  2,  i 
1600. 

Vergil,  Polydor,  t.  2,  4;  rhif  2,  1568; 

6,  1587 ; 16,  1610. 

Vertot,  The  Abbot  of,  rhif  6,  1722. 
Vincent,  Thomas,  A.M.,  rhif  1,  1719: 

3,  1727. 

Virgil,  Polydor  = Vergil,  Polydor. 
Virinnius,  Ponticus,  rhif  1,  1585;  6, 
1587. 

Virgilius,  Polydorus,  t.  2,  4 ; rhif  2, 
1568 ; 6,  1587 ; 16,  1610. 

Vitalis,  Ordericus,  rhif  4,  1603. 

Vivian,  T.,  rhif  1,  1782. 

Voss  a Morris  (argraffwyr),  rhif  12, 
1797;  15,  1798;  1,  1799. 

W. 

W.,  B.  (B.  W.),  rhif  2,  1719. 

W.,  D.  (D.  W.),  rhif  24,  1745. 

W.,  E.  (E.  W.) : gwel  Wynn,  Ellis. 


W. , E.  (E.  W.  = Edmund  Williams, 
Offeiriad  Methodistaidd),  rhif  17, 
1740;  3,  1741;  1,  1742;  16,  1783. 
W.,  G.  (G.  W.),  rhif  24,  1745. 

W.,  T.  (T.  W.,  argraffydd),  rhif  6,  7, 
1650 ; 7,  1659. 

Wadsworth,  Thos.,  M.A.,  rhif  4, 
1713;  8,  1740. 

Wake,  William,  D.D.,  rhif  1,  1731. 
Wakley,  Thomas,  rhif  4,  1641. 
Waldegrave,  — (argraffydd),  rhif  2,  3 
1588. 

Waley,  (neu  Whaley),  John  (argraff- 
ydd), rhif  1,  1547;  1,  1551;  1, 
1564-5. 

Walker,  D.  (argraffydd),  rhif  20, 
1797. 

Walker,  Fowler,  rhif  1,  2,  3,  1733; 
2,  1734. 

Waller,  William,  rhif  10,  1693;  8, 
1698;  3,  1699;  16,  1711. 

Walley,  Charles,  rhif  1,  1691. 
Wallter,  loan  ( = y Parch.  John 
Walters,  Hynaf),  rhif  10,  1772. 
Walters,  Hannah,  rhif  15,  1780. 
Walters,  Henry  (argraffydd),  rhif  7, 

26,  1790. 

Walters,  John,  A.C.  (Llandocheu), 
rhif  2,  1727;  12,  1771;  10,  1772; 
17,  1783;  17,  21,  1788;  13,  1794. 
Walters,  John,  A.C.  (Ieuaf),  rhif  15, 
1780;  17,  21,  1788. 

Walters,  Thos.,  rhif  5,  1717. 
Walsingham,  Thomas,  rhif  4,  1630. 
Ward,  Aaron  (argraffydd),  rhif  2, 
1734. 

Warner,  R.,  rhif  2,  1697;  28,  1798; 

27,  1799;  11,  1799;  7,  1800. 
Warrington,  William,  rhif  14,  1786; 

13,  1787;  17,  1788;  16,  1791. 
Watcin,  Thomas,  rhif  42,  1774. 
Watkins,  Walter,  rhif  17,  1790. 
Watkins,  Morgan,  rhif  7,  1659. 
Watson,  T.  (Esgob),  rhif  5,  1701 ; 5, 
1702;  9,  1703;  4,  1705. 

Watkins,  Parch.  Thomas  Lloyd,  rhif 
45,  1792. 

Watson,  Thos.,  rhif  2,  1790. 

Watson,  Rich.  (Esgob),  rhif  10,  1793. 
Watts,  Dr.  Isaac,  rhif  10,  13,  1741; 
21,  1750;  2,  1753;  7,  8,  22,  1771; 

2,  27,  1775;  7,  1778;  8,  1790;  17, 
1791 ; 5,  1794 ; 19,  1797. 

Wdenis,  rhif  1,  1553. 

Webb,  Dr.  George,  rhif  1,  1730;  12, 
Webb,  John,  rhif  6,  1655. 

1760. 

Wells,  Edward,  D.D.,  rhif  2,  1658; 

12,  1711;  12,  1712;  1,  1714. 
Wermulerus,  Otho,  rhif  1,  1661. 
Wesley,  Charles,  M.A.,  rhif  2,  1727; 

3,  1751 ; 14,  1775. 


DANGOSEG. 


753 


Waterson,  Simon,  rhif  4,  1607. 
Wesley,  John,  M.A.,  rhif  2,  1727; 
11,  1750;  2,  1759;  9,  1776;  30, 
1799;  35,  1797. 

‘Welsh  Freeholder’  (= Dafydd  Jones), 
rhif  35,  1791 ; 30,  1796. 

Wetherall,  T.,  rhif  3,  1762. 

Wharton,  Iarll,  rhif  1,  1689-90. 
Whilby*  Samuel,  rhif  9,  1783. 
Whitaker,  John,  rhif  15,  1773. 
Whitchurch,  Edward  (Argraffydd), 
rhif  1,  1546 ; 2,  1551 ; 1,  1548. 
White,  B.  a J.,  rhif  1,  1794  ; 2,  1796. 
White,  Ben.  (argraffydd),  rhif  10, 
1714. 

White,  J.,  rhif  7,  1791. 

Whitfield,  George,  rhif  14,  1752;  10, 
1781. 

Whitgifft,  Dr.  John  (Archesgob),  rhif 
1,  1588. 

Whitledge,  Robert  (argraffydd),  rhif 

4,  1709;  1,  1710. 

Whitledge,  Thos.,  rhif  1,  1693;  4, 
1709. 

Whitledge,  Thos.  a W. , Everingham 
(argraffwyr),  rhif  1,  2,  3,  4,  5,  1693. 
Whitleridge,  H. , rhif  2,  1734. 
Wigstead,  Henry,  rhif  5,  1800. 
Wigston,  Sir  Roger,  rhif  2,  3,  1588. 
Wickstead,  Edward,  rhif  5,  1718. 
Wilcins,  W.  (argraffydd),  rhif  6,  1717; 
1 1733. 

Windet,  John,  rhif  1,  1586. 
Wilhelmus  Gemeticensis,  rhif  4,  1603. 
Wilkins,  David,  rhif  10,  1748. 
Wilkinson,  Dr.,  rhif  5,  1764. 

Wiliam,  Dafydd,  rhif  20,  1762;  4, 
1763;  22,  1777;  22,  1779;  29,  1788. 
Wiliam,  If  an,  rhif  19,  1770. 

William,  Richt.  rhif  24,  1745. 
Williams,  Archesgob,  rhif  10,  1763. 
Williams,  Parch.  E.,  rhif  16,  1783. 
Williams,  Sir  Charles  Hanbury,  rhif 
13  1763. 

Williams,  Dafydd  (Llanbedry  Fro),  rhif 
30,  1777;  22,  1778;  14,  27,  1779;  7, 
10.  14,  1782;  12,  13,  1783  ; 7,  17, 
1784;  11,  1786;  18,  1788;  22,  29, 
30,  1789;  15,  1791;  20,  1792;  13, 
1 7Q7  • 1 3 1 7Q8 

Williams,  Dafydd  (Llandeilo  Fach), 
rhif  20,  1762;  9,  1770;  11,  1772; 
13,  1776;  22,  29,  30,  1777;  22, 
23,  1773;  27,  1779;  29,  1788. 
Williams,  David  (Monmouthshire), 
rhif  38,  1792;  3,  1796. 

Williams,  Dr.  Charles,  rhif  24,  1759. 
Williams,  Dr.  Daniel,  rhif  8,  1718; 

5,  1729;  1,  1739;  5,  1759. 

Williams,  Ebenezer,  rhif  2,  1770. 
Williams,  Edmund,  rhif  13,  1700. 
Williams,  Edward  (Iolo  Fardd  Glas), 

78 


rhif  38,  1791;  21,  1793;  9,  1797. 
Williams,  Edward  (Iolo  Morganwg), 
d.f.  1567;  rhif  40,  1792;  15,  1794. 
Williams,  Eliezer,  rhif  2,  1770. 
Williams,  Evan  a Thos.  (argraff- 
wyr), rhif  8,  29,  1792;  8,  19,  20, 
1793;  14,  1796;  19,  1799. 
Williams,  Evan,  rhif  12,  1749;  10, 
1750;  6,  1760;  4,  1762;  4,  1782. 
Williams,  George  ( = Rosier  Smith?), 
rhif  1,  1615. 

Williams,  Griffith  (Esgob),  15,  16, 
1644. 

Williams,  Hugh  (Aberffraw),  rhif  31, 
1773;  12,  1776. 

Williams,  Hugh,  rhif  3,  1786. 
Williams,  John  (Aberystwyth),  rhif 
9,  1789. 

Williams,  John  (Pant  y Celyn),  rhif  7, 
19,  1794. 

Williams,  John  (Llanfrothen),  rhif  4, 
1701. 

Williams,  John,  LL.D.,  rhif  7,  1791; 
29  1792. 

Williams,  John  (Willey),  rhif  3,  1731 ; 
9,  1737. 

Williams,  John  (St.  Athan),  rhif  19, 
1719;  7,  1781. 

Williams,  John  (Cynwyd),  rhif  37, 
1798. 

Williams,  Lewis,  rhif  1,  1736;  8, 
1737;  II,  1740;  3,  1764. 

Williams,  Matthew,  rhif  3,  1688 ; 32, 
1775;  2,  1784;  9,  1785;  11,  1794; 
5 1799. 

Williams,  Morgan,  rhif  34,  1791. 
Williams,  Moses,  Rhagdraith ; rhif  2, 
1688;  3,  1710;  6,  7,  8,  1711;  3, 
1715;  1,  3,  4,  8,  1717;  1,  2,  3, 1718; 

4,  1719 ; 6,  1723 ; 6,  1726 ; 1,  2, 
1727;  4,  1730  ; 7,  1731;  2,  1753; 

5,  1770. 

Williams,  Nathaniel,  rhif  19,  1777 ; 

5,  1785;  23,  1796;  15,  1798. 
Williams,  Peter,  rhif  2,  1730;  10, 

1759;  9,  1760;  3,  1762;  1,  2,  1770; 

6,  1771;  11,  1773;  2,  1774;  1,  2, 

3,  5,  1781;  2,  1782;  2,  1783;  9, 
11,  1784;  3,  16,  1788;  6,  1790;  11, 
14,  16,  1792;  18,  1789;  30,  1791; 
45,  1794;  27,  1797. 

Williams,  Robert  (Eifionydd),  rhif  25, 
1792. 

Williams,  Rowland  (Ysgeifiog),  rhif 
1,  1621. 

Williams,  Samuel,  rhif  3,  1707 ; 3,  7, 
1710;  1,  1717;  7,  1718. 

Williams,  Thomas,  M.A.  (Dinbych), 
rhif  1,  1691;  1,  1708;  4,  1710;  4, 
1712;  13,  1777. 

Williams,  Thomas  (argraffydd),  rhif 

4,  25,  1799. 


754 


DANGOSEG. 


Williams,  Thomas  (TalyBont),  rhif  3, 
1758;  4,  1760. 

Williams,  Thomas  (Trefriw),  rhif  1, 
1632. 

Williams,  Thos.  (Crynwr),  rhif  17, 
1745;  2,  1777. 

Williams,  Thos.  (Bethesda),  rhif  13, 
20,  1796. 

Williams,  Thos.  (Mynydd  Bach),  rhif 

3,  1724;  6,  1727;  13,  1861;  26, 
1766;  3,  1768;  17,  1771. 

Williams,  W.  (argraffydd),  rhif  8, 
1765 ; 1,  1766. 

Williams,  Walter  (Llanddetty),  rhif 
9,  1731. 

Williams,  William  (sir  Benfro),  rhif 
24,  1775 ; 28,  1789. 

Williams,  William  (cyhoeddwr),  rhif 

4,  1727. 

Williams,  William,  A.B.  (Caergybi), 
rhif  1,  1782. 

Williams,  William  (Aberteifi),  rhif  13, 
1769;  31,  1770;  21,  1794;  15,  1798; 
23  1799 

Williams,  William  (Pant  y Celyn), 
rhif  6,  1744;  7,  8,  1715;  4,  1746;  3, 
1747;  4,  1751;  7,  1753;  7,  1756;  7, 
1757;  5,  1758;  1,  20,  1759;  5,  1761; 
2, 1,  14,  1762 ; 7,  10,  1763 ; 6,  8,  19, 
28,  1764;  3,  24,  1766;  1,  1767;  11, 
1768;  6,  11,  1769;  10,  11,  24,  1770; 
2,  1771;  6,  17,  1772;  14,  20,  1773; 
7,  13,  18,  1774;  30,  1775;  22,  23, 
1776;  6,  25,  1777;  25,  1778;  1,  12, 
1779;  11,  16,  1780;  8,  21,  1781;  15, 
1782 ; 12,  21,  22,  1784 ; 15,  16,  18, 
1785;  6,  1786;  1,  11,  1787;  13, 
1788 ; 20,  1790 ; 2,  11,  12,  14,  22,  27, 
1791;  8,  1795;  8,  1799. 

Willis,  Brown,  LL.D.,  rhif  7,  1717; 

5,  1719;  5,  1721. 

Willison,  J.  (Dundee),  rhif  11,  22, 
1797. 

Wilson,  A.,  rhif  17,  1800. 

Wilson,  Dr.  Thomas  (Esgob  Manaw), 
rhif  5,  1752;  18,  1759;  1,  1774. 
Wilson,  loan  (argraffydd),  rhif  13, 
1741. 

Wilson,  Richard  (y  lluniedydd),  rhif 
31,  1775. 


Wilson,  Samuel,  rhif  2,  1737;  5,  11, 
1766;  9,  1768;  3,  1770;  10,  1785. 
Winter,  John,  rhif  3,  1671. 

Winterton,  Dr.  R.,  rhif  1,  1661. 

Wise,  Ffransis,  d.f.  1574;  rhif  11, 
1722. 

Wood,  T.  (argraffydd),  rhif  38,  1774; 

3,  1776;  l,  1777;  9,  10,  1781;  1, 

12,  1782;  1,  3,  16,  1783;  2,  1787; 

13,  1790. 

Woodman,  — rhif  6,  1729. 
Woodward,  T.,  rhif  4,  1733. 
Wosencroft,  C.  (argraffydd),  rhif  3, 
1782. 

Wotton,  Dr.  W.,  Rhagdraith;  rhif 
5,  1730. 

Wyat,  John,  rhif  9,  1707 ; 6,  1721. 
Wyndham,  H.  P.,  rhif  22,  1781;  15, 
1781. 

Wynn,  Gr.  (Llangadwaladr)  rhif  2, 
1724 ; 12,  1795. 

Wynn,  Edward,  D.D.,  rhif  1,  1621; 

1,  1662;  1,  1723-4. 

Wynn,  Edward  (Pontesgin),  rhif  3 
1723. 

Wynn,  Ellis  (y  Bardd  Cwsg),  rhif  11, 
13,  1700;  3,  1701;  6,  1703;  6,  1710; 

4,  1720;  8,  1755;  6,  1757;  24, 
1759;  15,1767;  14,  1768  ; 21,  1774. 

Wynn,  Jane,  rhif  6,  1677. 

Wynn,  W.  W.  E.,  Ysw.  (Peniarth), 
rhif  1,  1632. 

Wynne,  Edward  (Llanaber),  rhif  1, 
1755. 

Wynne,  Robert  (Gwyddelwern),  rhif 

2,  1731. 

Wynne,  Syr  John  (Gwydir),  rhif  32, 
1770;  14,  1781. 

Wynne,  Syr  Watkin  W.,  rhif  19, 
1745. 

Wynne,  Wm.,  A.M.,  rhif  1,  1697 ; 4, 
1702;  17,  1774;  6.  1784. 

Wynne,  William  (bardd),  rhif  37, 
1798. 

Y. 


Yorke,  Philip,  rhif  1,  1795;  3,  1799. 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


His  Imperial  Highness  the  Prince  Louis  Lucien  Buonaparte. 

The  Bight  Bev.  Dr.  Campbell,  Lord  Bishop  of  Bangor. 

The  Bight  Bev.  Dr.  Short,  Lord  Bishop  of  St.  Asaph. 

The  Bight  Bev.  Dr.  Thirlwall,  Lord  Bishop  of  St.  David’s. 

The  Bight  Hon.  the  Earl  of  Powis,  Powis  Castle,  Welshpool. 

The  Bight  Hon.  the  Earl  Vane,  Plas,  Machynllaeth. 

The  Bight  Hon.  the  Lady  Llanover,  Llanover,  Abergavenny. 

Sir  Pyers  Mostyn,  Bart.,  Talacre,  Flintshire. 

Sir  Edmund  Buckley,  Bart.,  M.P.,  Plas,  Dinas  Mawddwy. 

The  Hon.  Arthur  Walsh,  M.P.,  Newcastle  Court,  Walton,  Badnorshire. 

Allen,  Edward  G.,  Esq.,  American  Literary  Agency,  12,  Tavistock  Bow,  Covent 
Garden,  London,  10  Copies  for  the  Public  Libraries  in  America. 

Anthony,  Charles,  Esq.,  proprietor  of  the  ‘Hereford  Times,’  Hereford. 

Anwyl,  Thomas  Lloyd,  Esq.,  Bala. 

Ashford,  Mr.  John,  Siamber  Wen,  Hirnant,  Montgomeryshire. 

Bartley,  Bev.  John,  Wesleyan  Minister,  Wrexham. 

Barrow,  Mr.  William,  Insurance  Office,  Portmadoc. 

Bennett,  Nicholas,  Esq.  (Nicola),  Gian  yr  Afon,  Llanidloes. 

Bennion,  E.  B.  Esq.,  Summer  Hill,  Oswestry. 

Blackwell,  Mr.  J ohn,  Believing  Officer,  Llanfihangel  Geneu’r  Glyn,  Aberystwyth. 
Bowen,  Bev.  Henry  P.,  Grove  Villas,  Brentwood,  Essex. 

Bowen,  Mr.  Thomas,  Aqueduct  Cottage,  Pembrey,  Caermarthenshire. 
Brereton,  Andrew  Jones,  Esq.  (Andreas  o Fon),  Mold,  Flintshire. 

Brown,  Mr.  Bichard,  Builder,  Llanidloes. 

Bryant,  Mr.  Evan,  Collier,  Bhymney. 

Carne,  J.  W.  Nicholl,  Esq.,  D.C.L.,  F.S.A.,  St.  Donald’s  Castle,  Glamorgan. 
Davies,  Mr.  Alexander,  Pembrey,  Caermarthenshire. 

Davies,  Bev.  D.  Milton,  D.  D. , Independent  Minister,  Llanfyllin. 

Davies,  David,  Esq.,  Senr.,  Blaengwawr,  Aberdâr,  2 copies. 

Davies,  David,  Esq.,  Junr.,  Maes  y Ffynnon,  Aberdâr,  2 copies. 

Davies,  Mr.  David,  Draper,  Abercorris. 

Davies,  Mr.  Daniel,  Ystrad  Station,  Ystrad,  Pontypridd. 

Davies,  Mr.  David,  Solicitor’s  Clerk,  London. 

Davies,  Mr.  David  Delta,  Aberdâr. 

Davies,  Mr.  Edward,  Bookseller,  Tredegar. 

Davies,  Bev.  Evan,  Wesleyan  Minister,  Beaumaris. 

Davies,  Mr.  Gabriel,  Plasau,  Llanfair  Dyffryn  Clwyd,  Buthin. 

Davies,  Mr.  Griffith,  Wesleyan  Preacher,  Coed  Poeth,  near  Wrexham. 

Davies,  Bev.  J.  C.,  M.A.,  Bector  of  Derwen,  near  Corwen. 

Davies,  J.,  Esq.,  Ffos  Bhydgaled,  Aberystwyth. 

Davies,  Bev.  John,  Catholic  Priest,  Brecon. 

Davies,  Mr.  John,  Fron  Deg,  Llanrhaiadr  Mochnant. 

Davies,  Bev.  John,  Walsoken  Bectory,  Wisbeach. 

Davies,  Mr.  John,  Auctioneer,  Llanfyllin. 

Davies,  Bev.  John,  Independent  Minister,  Aberaman. 

Davies,  Mr.  John,  Miner,  Penrhyn  Coch,  Aberystwyth. 

Davies,  Mr.  John  ( Awyrydd ),  Elim,  near  Aberystwyth. 


756 


LIST  OP  SUBSCRIBERS. 


Davies,  Lewis,  Esq.,  Penhill,  near  Caerdiff. 

Davies,  Mr.  J.,  Printer,  Harford  Square,  Llanbedr. 

Davies,  Mr.  Matthew  Henry,  Ironmonger,  Aberystwyth, 

Davies,  Mr.  Morris,  35,  Hill  Street,  Upper  Bangor. 

Davies,  Miss,  Penmaen  Dovey,  Machynllaeth. 

Davies,  Mr.  Richard,  Erglodd,  Llancynfelyn,  Caerdiganshire. 

Davies,  Mr.  Richard  ( Mynyddog ),  Llanbrynmair. 

Davies,  Rev.  Richard,  Incumbent,  of  Llawr  y Bettws,  near  Corwen, 

Davies,  Mr.  T.,  Chemist,  Llanelli,  Caermarthenshire. 

Davies,  Mr.  William,  Bookseller,  Nantglyn,  Denbighshire, 

Davies,  Mr.  William  ( Gwilym  Teilo ),  Llandeilo. 

Douglas,  Mr.  Jonathan,  Editor  of  ‘Eddowes’s  Journal,’  Shrewsbury. 
Edmunds,  Rev.  W.,  Master  of  the  Grammar  School,  Llanbedr. 

Edwards,  Rev.  D.  G.,  Wesleyan  Association  Minister. 

Edwards,  Mr.  David,  Printer  and  Bookseller,  Towyn,  2 copies. 

Edwards,  Mr.  David,  Cwm,  Nanteos,  Caerdiganshire. 

Edwards,  Mr.  David,  Draper,  Llanfyllin. 

Edwards,  Rev.  E.,  Rector  of  Penegoes,  Machynllaeth. 

Edwards,  Mr.  Jacob,  Miner,  near  Mynydd  Bach,  Caerdiganshire. 

Edwards,  Mr.  John,  Wesleyan  Preacher,  Wrexham. 

Edwards,  Mr.  John,  Draper,  Abergele. 

Edwards,  Mr.  Richard,  Printer  and  Publisher,  * South  Wales  Press,’  Llanelli 
Edwards,  Robert,  Esq.,  Aberystwyth. 

Edwards,  Rev.  S.,  Independent  Minister,  Machynllaeth. 

Ellis,  Rev.  Robert,  Baptist  Minister,  Caernarvon. 

Ellis,  Mr.  S.,  Bookseller,  33,  King  Street,  Covent  Garden,  London, 

Evans,  Mr.  Adam,  Printer  and  Publisher,  Machynllaeth, 

Evans,  Mr.  D.,  Tanner,  Machynllaeth. 

Evans,  Rev.  D.,  M.A.  Vicar  of  Bangor. 

Evans,  Rev.  D.,  Wesleyan  Minister,  Llanbedr. 

Evans,  Rev.  David,  Rector  of  Llanycil,  Bala. 

Evans,  Mr.  David,  Brazier,  Portmadoc. 

Evans,  Rev.  David,  Llansantffraid  Gian  Conwy,  Conwy. 

Evans,  Rev.  Edward,  B.A  .,  Rector  of  Llanfihangel  yng  Ngwynfa 
Evans,  Mr.  Edward,  St.  Peter  Street,  Ruthin. 

Evans,  Rev.  Elias,  Cemmaes,  Machynllaeth. 

Evans,  Rev.  Evan,  Rector  of  Llangeitho,  Caerdiganshire. 

Evans,  Rev.  Evan,  B.A.,  Vicar  of  Glyndyfrdwy,  Corwen. 

Evans,  Rev.  Evaii,  Wesleyan  Minister,  Birkenhead. 

Evans,  Mr.  Evan,  Maentwrog,  Merioneth. 

Evans,  Mr.  Evan,  Flannel  Manufacturer,  Dolobran,  Dinas  Mawddwy. 

Evans,  Evan,  Esq.,  Erw  Fair,  Bangor. 

Evans,  Mr.  Francis,  Bookseller,  Pwllheli. 

Evans,  Rev.  J.  Bowen,  B.D.,  Vicar  of  St.  Harmon,  Rhaiadr. 

Evans,  J.  Henry  Silvan,  Esq.,  Jesus  College,  Oxford. 

Evans,  Mr.  J.  E.  B.  ( Y Llwynog),  Schoolmaster,  Llanidloes. 

Evans,  Rev.  John,  Vicar  of  Llangurig,  Llanidloes. 

Evans,  Rev.  James  J.,  Vicar  of  Llanyre,  Radnorshire. 

Evans,  John,  Esq.,  Morben,  near  Machynllaeth. 

Evans,  Mr.  J ohn,  Secretary  of  the  Burial  Board,  Brecon. 

Evans,  Mr.  John,  Pontbren  Du,  Llanarth,  Caerdiganshire. 

Evans,  Mr.  John,  Office  of  the  Comptroller  General,  Custom  House,  London» 
Evans,  Rev.  John,  Wesleyan  Minister,  Caerdiff. 

Evans,  Mr.  Morgan,  Y Dderwen  Gam,  Aberaeron,  Caerdiganshire. 

Evans,  Mr.  Rees,  Flannel  Manufacturer,  Machynllaeth. 

Evans,  Mr.  Robert,  Tailor,  Portmadoc. 

Evans,  Rev.  T.  N.,  Curate  of  Llandderfel. 

Evans,  Thos.  Walter,  Esq.,  Surgeon,  South  Dispensary,  Liverpool. 

Evans,  Mr.  Thomas,  Schoolmaster,  Pant  Coch,  Caerdiganshire. 

Evans,  Mr.  Thomas,  Mason,  Gyfronydd  Hall,  Welshpool. 

Evans,  Rev.  W.,  Wesleyan  Minister,  Llanfyllin. 


LIST  OF  SUBSCRIBERS, 


757 


Evans,  Rev.  W.  H.,  Wesleyan  Minister,  Llangollen. 

Evans,  Mr.  William  Morgan,  Printer  and  Publisher,  Caermarthen. 

Evans,  Mr.  Williams,  50,  Cameddi  Row,  Bethesda,  Bangor. 

Evans,  Mr. , Glanhafren  Mill,  near  Llanidloes. 

Fenton,  Rev.  Theophilus  John,  M.A.,  Tunstall,  Staffordshire. 

Ffoulkes,  John,  Esq.,  Aberdyfi. 

Figgins,  Messrs.  V.  and  J.,  Type  Founders,  Ray  Street,  Farringdon  Road, 
London. 

Gaidoz,  Mons.  H.,  Editor  of  the  ‘ Revue  Critique  D’Histoire  et  de  Littérature,’ 
67,  Rue  Richelieu,  Paris. 

Gee,  Mr.  Thomas,  Printer  and  Publisher,  Denbigh. 

Gold,  Tom,  Esq.,  Solicitor,  Newnham. 

Grattan,  Mr.  Richard,  Bagillt. 

Green,  Rev.  W.,  B.D.,  Yioar  of  Pentre  Bach,  Merthyr  Tydvil. 

Griffith,  Mr.  Robert,  Joiner,  Snowdon  Street,  Portmadoc. 

Griffith,  William,  Esq.,  Solicitor,  Dolgellau. 

Griffith,  Rev.  Walter,  B.D.,  Resolwen  Vicarage,  Neath. 

Griffiths,  Rey.  John,  M.A.,  Rector  of  Merthyr  Tydvil. 

Griffiths,  Rev.  John,  Independent  Minister,  Llandovery. 

Griffiths,  Mr.  John,  Wesleyan  Preacher,  Bwlchyddar,  Llanfyllin. 

Guest,  Dr.  Edwin,  Principal  of  Caius  College,  Cambridge;  Sandford  Park, 
Oxford. 

Hamer,  Mr.  Edward,  Master  of  the  National  Schools,  Abersychan,  Pontypool. 
Hamer,  Mr.  Thomas,  Grocer,  Llanidloes. 

Heaton,  Rev.  Hugh  Edward,  M.A-,  Vicar  of  Bettws  yn  Rhos,  Abergele. 
Herbert,  Mr.  David,  Watchmaker,  Aberystwyth, 

Herbert,  Mr.  Richard,  Joiner,  Rhydfelin,  near  Aberystwyth. 

Hine,  H.,  Esq.,  Plas  yn  Nhowyn,  Abergele,  3 copies. 

Holmes,  Mr.  D.,  Ale  and  Porter  Merchant,  Llanidloes. 

Homewood,  F.  S.,  Esq.,  10,  Butter  Market,  Ipswich. 

Hopkins,  Mr.  David,  Gellionen,  Pontardawy,  near  Swansea. 

Hopkins,  Mr.  Richard,  Oak  Cottage,  Aberdâr. 

Hosken,  Rev.  T.  B.,  M.A.,  Rector  of  Llandefeiliog  Fach,  Breconshire. 

Howell,  David,  Esq.,  Solicitor,  Machynllaeth. 

Hughes,  Mr.  Benjamin,  Ironmonger,  Aberystwyth. 

Hughes,  Rev.  D.,  B.A.,  Independent  Minister,  Tredegar. 

Hughes,  Mr.  David,  Grocer,  Tredegar. 

Hughes,  Rev.  J. , Vicar  of  Tydweiliog,  Pwllheli. 

Hughes,  Rev.  James,  B.A.,  Aberystwyth. 

Hughes,  John,  Esq.,  Solicitor,  Aberystwyth. 

Hughes,  Rev.  Joseph,  B.D.,  Professor  of  Welsh  at  St.  David’s  College,, 
Llanbedr. 

Hughes,  Rev.  John,  Vicar  of  Tregaron. 

Hughes,  Mr.  John,  Draper,  Machynllaeth. 

Hughes,  Mr.  John  Ceiriog,  Llanidloes. 

Hughes,  Mr.  John,  32,  Myrtle  Street,  Liverpool. 

Hughes,  Rev.  Reginald,  M.A.,  Llansaintffraid,  near  Llangollen. 

Hughes,  Mr.  Richard,  Schoolmaster,  Llechryd,  Caerdiganshire. 

Hughes,  Mr.  Richard,  Grocer,  Llawr  y Glyn,  Llanidloes. 

Hughes,,  Rev.  Thomas,  M.A.,  Rector  of  Clocaenog,  near  Corwen. 

Hughes,  Rev.  William,  Ciliau  Aeron,  Caerdiganshire. 

Hughes,  Rev.  William,  B.D.,  Rector  of  Caerwys. 

Humphreys,  Captain,  Aberystwyth. 

Humphreys,  Captain  John,  Aberystwyth. 

Humphreys,  Mr.  H.,  Conorion,  near  Llanfyllin. 

Isaac,  Rev.  D.  Lloyd,  Llangathen  Rectory,  Llandilo  Fawr. 

Jacob,  Rev.  R.  Levi,  Vicar  of  Llanllugan,  Montgomeryshire. 

James,  Rev.  David,  M.A.,  Ph.D.,  Rector  of  Pant  Teg,  Pontypool. 

James,  Rev.  J.  Lloyd,  Independent  Minister,  Whitchurch,  Caerdiff. 

Jenkins,  John,  Esq.,  Solicitor,  Pen  y Green,  Llanidloes. 

Jenkins,  Rev.  Joseph  Melwyn,  Calvinistic  Methodist  Minister,  Builth. 
Jenkins,  Richard  D.,  Esq.,  Pant  Tirion,  near  Caerdigan. 


758 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


Jenkins,  Eev.  Thomas,  Salem,  Merthyr  Tydvil. 

Jenkins,  Mr.  Thomas,  Mason,  66,  Gower  Street,  Cwmafon,  Glamorgan. 
Johnes,  Arthur  James,  Esq.,  Barrister  at  Law,  and  County  Court  Judge, 
Garthmyl,  near  Welshpool,  3 copies. 

Johnes,  John,  Esq.,  Dolau  Cothy,  Llandeilo,  Caermarthenshire. 

Johns,  Eev.  Thomas,  Penclawdd,  Swansea. 

Jones,  Mr.  Charles,  Tyncoed,  Arthog,  Merioneth. 

Jones,  Eev.  D.,  the  Parsonage,  Brynford,  near  Wrexham,  2 copies. 

Jones,  Eev.  D.,  Llanfihangel  Geneu’r  Glyn,  Aberystwyth. 

Jones,  Eev.  Daniel  L.,  M.A.,  Vicar  of  Gwyddelwern,  near  Corwen. 

Jones,  Mr.  David,  Cwmllechau,  Barmouth. 

Jones,  Mr.  David,  Shoemaker,  Llanrhaiadr  Mochnant. 

Jones,  Mr.  David,  Cooper,  Llansilin,  near  Oswestry. 

Jones,  Mr.  David,  Bookbinder,  Aberystwyth. 

Jones,  Mr.  David,  Goettref,  Llangynfelyn,  Caerdiganshire. 

Jones,  Mr.  David,  Wesleyan  Preacher,  Pont  Ehyd  y Groes,  Caerdiganshire. 
Jones,  Eev.  Edward,  Vicar  of  Llandyssilio,  near  Llangollen. 

Jones,  Eev.  Edward  Newton,  Penele,  near  Newcastle-Under-Line. 

Jones,  Mr.  Edward,  Pen  y Graig,  Darowen,  Machynllaeth. 

Jones,  Mr.  Edward,  Surveyor,  Llanilar,  Aberystwyth. 

Jones,  Mr.  Ellis,  Post  Office,  Barmouth. 

Jones,  Eev.  Evan,  Curate  of  Neath. 

Jones,  Eev.  Evan,  B.D.,  Incumbent  of  St.  Alban’s,  Llanbedr. 

Jones,  Eev.  Evan,  Curate  of  Holywell. 

Jones,  Mr.  Evan  (Ieuan  Dysyni),  Painter,  Cowbridge. 

Jones,  Eev.  G.  Arthur,  M.A.,  Vicar  of  Llanegryn,  Merioneth. 

Jones,  Eev.  G.,  Independent  Minister,  Taibach,  Glamorganshire. 

Jones,  Mr.  Griffith,  Pork  Merchant,  Bangor. 

Jones,  Mr.  Henry,  Carrier,  Portmadoc. 

Jones,  Eev.  Hugh,  M.A.,  Eector  of  Llanrwst. 

Jones,  Eev.  Hugh,  Wesleyan  Minister,  Tregarth,  near  Bangor. 

Jones,  Mr.  Hugh,  Perthi,  Llandegai,  Bangor. 

Jones,  Mr.  Hugh,  Printer  and  Publisher,  ‘Advertiser’  Office,  Llangollen. 
Jones,  Isaac,  Esq.,  Glynmeirch,  near  Swansea. 

Jones,  Eev.  Isaac,  Wesleyan  Minister,  Bangor. 

Jones,  Mr.  James,  Joiner,  Dumfries  Street,  Aberdâr. 

Jones,  Eev.  James,  Wesleyan  Minister,  St.  David’s. 

Jones,  Eev.  J.  E.  Kilsby,  Glenview,  Llanwrtyd  Wells. 

Jones,  J.  M.,  Esq.  (Cunllo),  Ehyd  Lewis,  Newcastle  Emlyn. 

Jones,  J.  D.,  Esq.,  Hawen,  Caerdiganshire. 

Jones,  Eev.  J.,  Vicar  of  Pembrey,  Caermarthenshire. 

Jones,  Eev.  J.  E.,  Unitarian  Minister,  Bridgend. 

Jones,  Mr.  J.  0.,  Auctioneer,  Talgareg,  Caerdigan. 

Jones,  Eev.  John  Ffoulkes,  B.A.,  Machynllaeth. 

Jones,  Eev.  John,  Northwood,  Hanley. 

Jones,  Eev.  John  Emlyn,  LL.D.,  Baptist  Minister,  Merthyr  Tydvil. 

Jones,  Mr.  John,  Draper,  Llanfyllin. 

Jones,  Mr.  John  H.,  Great  Darkgate  Street,  Aberystwyth. 

Jones,  Eev.  John  (Idrisyn),  Vicar  of  Llandyssilio  Gogo,  Caerdiganshire. 

Jones,  John,  Esq.,  Barrister  at  Law,  Fron  Dderw,  Bala. 

Jones,  John,  Esq.,  Machynllaeth. 

Jones,  Eev.  John  Lloyd,  B.A.,  Curate  of  Kingsland,  Herefordshire. 

Jones,  Eev.  John,  M.A.,  Eector  of  Llanaber,  Barmouth. 

Jones,  Eev.  John  (Humilis),  Wesleyan  Minister. 

Jones,  Eev.  John  (Vulcan),  Wesleyan  Minister,  Liverpool. 

Jones,  Mr.  John  J.,  Draper,  Machynllaeth. 

Jones,  Joseph,  Esq.,  Dinorben,  St.  Asaph. 

Jones,  Eev.  Joseph,  Catholic  Priest,  Holyhead. 

Jones,  Eev.  Josiah,  Independent  Minister,  Machynllaeth. 

Jones,  Mr.  Michael,  Shoemaker,  Machynllaeth. 

Jones,  Eev.  0.  Wynne,  Curate  of  Holywell. 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


759 


Jones,  Rev.  Owen,  Vicar  of  Pentrevoelas,  Denbighshire. 

Jones,  Rev.  Owen,  Vicar  of  Towyn. 

Jones,  Mr.  Owen,  National  School,  Llanfair,  Montgomeryshire. 

Jones,  Mr.  Phillip,  Grocer,  Aberdâr. 

Jones,  Mr.  R.  I.,  Printer  and  Publisher,  Tremadoc. 

Jones,  Rev.  Rees,  Unitarian  Minister,  Old  Chapel,  Aberdâr. 

Jones,  Rev.  Rhys  Gwesyn,  Independent  Minister,  Utica,  New  York,  North 
America. 

Jones,  Rev.  Richard,  Independent  Minister,  Llanidloes. 

Jones,  Mr.  Richard,  Grocer,  33,  Mill  Street,  Liverpool. 

Jones,  Rev.  Robert,  M.A.,  All  Saints’  Vicarage,  Rotherhithe,  London. 

Jones,  Rev.  Robert,  Wesleyan  Minister,  Abergele. 

Jones,  Mr.  Robert  ( Derfel ),  Manchester. 

Jones,  Mr.  Robert,  Printer  and  Publisher,  Bethesda,  Bangor. 

Jones,  Rev.  T.  G.,  Nantyffin,  Ystradgynlais,  Swansea. 

Jones,  Rev.  T.,  B.A.,  Rector  of  Llanengan,  Pwllheli,  Caernarvonshire. 

Jones,  The  Venerable  W.  Basil,  M.A.,  Archdeacon  of  York. 

Jones,  Rev.  Thomas,  Curate  of  Brynmawr. 

Jones,  Rev.  Thomas,  D.D.,  Wesleyan  Minister,  St.  David’s. 

Jones,  Thomas  Griffith,  Esq.,  Llansaintffraid,  Oswestry. 

Jones,  Mr.  Thomas  H.,  Painter,  Aberystwyth. 

Jones,  Mr.  Thomas,  Chwarel  Goch,  Llandegai,  Bangor. 

Jones,  Mr.  Thomas,  Tanner,  Defynog,  Brecon. 

Jones,  Mr.  Thomas,  Draper,  Chester. 

Jones,  Rev.  W.,  Elim,  Tredegar. 

Jones,  Mr.  W.,  Clerk  at  Mr.  Morgan’s  Office,  Caerdigan,  2 copies. 

Jones,  Rev.  Wm.  the  Parsonage,  Brymbo,  2 copies. 

Jones,  William,  Esq.,  Diocesan  Registrar,  Bangor. 

Jones,  William,  Esq.,  Llwyn  y Groes,  near  Llanbedr. 

Jones,  Mr.  William,  Snowden  Street,  Portmadoc. 

Joseph,  Thomas,  Esq.,  Colliery  Proprietor,  Tydraw,  Pontypridd,  Caerdiff. 
Killin,  Rev.  R.,  Vicar  of  Clynnog,  Caernarvonshire. 

Leigh,  Rev.  David,  Incumbent  of  Tredegar. 

Lewis,  Rev.  D.,  Curate  of  Llangunnor,  Glamorganshire. 

Lewis,  Rev.  D.,  Llangeinwr,  near  Bridgend. 

Lewis,  Rev.  David,  Wesleyan  Minister,  Crickhowel. 

Lewis,  Edward,  Esq.,  Ballarat,  Australia. 

Lewis,  Rev.  Evan,  M.A.,  Rector  of  Dolgellau. 

Lewis,  Rev.  Evan,  Minister  of  Cilgwyn,  Caerdiganshire. 

Lewis,  Mr.  John  (loan  Mynyw),  Tregaron. 

Lewis,  Mr.  Richard,  Chemist,  Bodedern,  Anglesea. 

Library,  St.  David’s  College,  Llanbedr. 

Llangathen,  The  Schoolmaster  of,  Caermarthenshire. 

Lloyd,  Rev.  D.,  Carneddau,  near  Oswestry. 

Lloyd,  Mr.  Edward,  81,  Newby  Street,  Walton  Lane,  Kirkdale,  Liverpool. 
Lloyd,  Mr.  Edward,  Ty’n  Twll,  near  LLanfyllin. 

Lloyd,  J.  Youde  W.,  Esq.,  Cloch  Faen,  Llangurig,  Llanidloes. 

Lloyd,  Mr.  Jchn  Wesley,  Chemist,  Manchester. 

Lloyd,  Thos.  Lewis,  Esq.,  Nant  Gwyllt,  Rhaiadr. 

Lloyd,  Rev.  Morris,  [Llanelltyd,  Dolgellau. 

Lloyd,  Rev.  W.  V.,  M.A.,  F.R.G.S.,  H.M.S.  ‘ Royal  Adelaide,  ’ Devonport. 
Mason,  Mr.  Richard,  Printer  and  Publisher,  Tenby. 

Meredith,  Rev.  Thomas,  Amlwch. 

Meredith,  Rev.  James,  B.  A. , Vicar  of  Abergele. 

Mills,  Rev.  John,  F.A.S.,  40,  Londsdale  Square,  Islington,  London. 

Mills,  Mr.  R.,  Publisher,  the  Green,  Llanidloes. 

Morgan,  David,  Esq.,  Merchant,  Machynllaeth. 

Morgan,  Rev.  David,  Calvinistic  Methodist  Minister,  Pont  Rhyd  Fendigaid. 
Morgan,  Mr.  David,  Haulier,  Rigos,  Glamorgan. 

Morgan,  Rev.  Ebenezer,  Wesleyan  Minister,  Dolgellau. 

Morgan,  Rev.  Edward,  Calvinistic  Methodist  Minister,  Dyffryn. 


760 


LIST  OP  SUBSCRIBERS; 


Morgan,  Rev.  Edward,  M.A.,  Vicar  of  Syston,  Leicestershire. 

Morgan,  Edward,  Esq.,  Solicitor,  MachynUaeth. 

Morgan,  Mr.  George,  British  School,  Kidwely,  Caermarthenshire. 

Morgan,  Henry,  Esq.,  M.A.,  Nantyglo. 

Morgan,  Rev.  J.  W.,  Beaufort,  near  Tredegar. 

Morgan,  Mr.  John,  Aberystruth,  Monmouthshire. 

Morgan,  Rev.  Richard,  Wesleyan  Minister,  Corris. 

Morgan,  Rev.  Richard,  Wesleyan  Minister,  Barmouth. 

Morris,  Mr.  Robert,  Skipper,  Portmadoc. 

Morgan,  T.  0.,  Esq.,  Barrister  at  Law,  Aberystwyth. 

Morgan,  Rev.  Thomas,  Wesleyan  Minister,  Llandeilo. 

Morgan,  Rev.  William,  Wesleyan  Minister,  Corwen. 

Morgan  and  Davies,  Messrs.,  proprietors  of  ‘ The  Welshman,’  Caermarthen. 
Morris,  E.  R.,  Esq.,  Manager  of  the  North  and  South  Wales  Coal  and  Lime 
Company,  Welshpool. 

Morris,  W. , Esq.  ( Gwilym  Tawe ),  Stamp  Office,  Swansea. 

Nathan,  Rev.  J.  S.,  Independent  Minister,  Brynmawr. 

Nicholas,  Mr.  David,  Kidwely,  Caermarthenshire. 

Nixon,  Mr.  James,  Bookseller,  Bangor. 

Oldfield,  J.  E.,  Esq.,  Efarm,  Abergele. 

Owen,  Rev.  D.,  Sarnau,  Llandderfel,  Corwen. 

Owen,  Rev.  David,  Curate  of  Neath. 

Owen,  Edward,  Esq.,  Catholic  College,  Birkenhead. 

Owen,  Mr.  Elias,  Llanllechid  National  Schools,  Bangor. 

Owen,  Mr.  Elijah,  Glanogwen  National  Schools,  Bethesda,  Bangor. 

Owen,  George,  Esq.,  Surgeon,  MachynUaeth. 

Owen,  Mr.  John  Hope,  Builder,  Erankwell  Terrace,  Llanidloes. 

Owen,  Owen,  Esq.,  Merchant,  Portmadoc. 

Owen,  Mr.  Samuel,  Bala  College. 

Parry,  Rev.  Henry  (Harri  Ddu),  Wesleyan  Minister,  Llanidloes. 

Parry,  Rev.  J.  A.  Peters,  Curate  of  Beaufort. 

Parry,  T.  D.  Love  Jones,  Esq.,  M.P.,  Madryn  Park,  Pwllheli. 

Parry,  Mr.  Robert,  Joiner,  Portmadoc. 

Peters,  Rev.  John,  Bala. 

Peters,  Mr.,  Darowen,  MachynUaeth. 

Phillips,  Captain,  Pantybank,  Pembrokeshire. 

Phillips,  F.  Lloyd,  Esq.,  Hafodneddyn,  Caermarthenshire. 

Phillips,  J.  R.,  Esq.  (Ab  Geraint),  Cilgeran,  near  Caerdigan. 

Pickering,  Rev.  John,  Baptist  Minister,  Moriah,  near  Aberystwyth. 

Pierce,  Evan,  Esq.,  M.D.,  Coroner,  Denbigh. 

Powell,  Colonel  W.  P.  R.,  Nanteos,  Aberystwyth. 

Powell,  Evan,  Esq.,  Land  Agent,  St.  Mary’s  Villa,  Newtown. 

Price,  Mr.  Howell,  Llanstiffilin,  Senny  Bridge,  Brecon. 

Price,  Rev.  James,  M.A.,  Incumbent  of  Nant  Ddu,  near  Merthyr  Tydvil. 
Price,  Rev.  Thomas,  M.A.,  Vicar  of  Prestatyn,  Rhyl. 

Price,  William,  Esq.,  Gian  Nant  y Llan,  Llanffwyst,  Abergavenny. 

Price,  William,  Esq.,  Glantwrch,  Swansea  Vale. 

Prichard,  Rev.  John,  Vicar  of  Capel  Garmon. 

Prichard  Mr.  John,  27,  Wesley  Street,  Liverpool. 

Prydderch,  Rev.  Jenkin  M.,  Llanarth,  Caerdiganshire. 

Pugh,  Rev.  John,  Vicar  of  Llanbadam  Fawr. 

Pugh,  Rev.  Evan,  Wesleyan  Minister,  Holyhead. 

Pugh,  Mr.  Owen,  Shoemaker,  MachynUaeth. 

Pughe,  John,  Esq.,  F.R.C.S.,  M.D.,  Penhelig,  Aberdyfi. 

Reece,  W.  H.,  Esq.,  F.S.A.,  104,  New  Street,  Birmingham. 

Rees,  Mr.  David,  Watchmaker,  Aberaeron. 

Rees,  Rev.  John,  B.A.,  Llanelli,  Caermarthenshire. 

Rees,  Rev.  John,  Wesleyan  Minister,  Aberdâr. 

Rees,  Mr.  Philip,  Rigos,  Glamorgan. 

Rees,  Rev.  T.,  D.D.,  Independent  Minister,  Swansea,  3 copies. 

Rees,  Mr.  Thomas,  Collier,  Rigos,  Glamorgan. 

Rees,  Mr.  W.  J.,  Rigos,  Glamorgan. 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


761 


Rees,  Rev.  W.,  Vicar  of  Pont  Fadog,  near  Llangollen. 

Rees,  Rev.  W.,  Vicar  of  Bettws,  Llanelli,  Caermarthenshire. 

Rees,  William,  Esq.,  Ton,  Llandovery. 

Richards,  Rev.  E.,  Wesleyan  Minister,  Aberystwyth,  3 copies. 

Richards,  Mr.  Job,  Pont  Vathew,  Machynllaeth. 

Richards,  Rev.  John,  Incumbent  of  Coed  Poeth,  near  Wrexham. 

Roberts,  Rev.  A.,  M.A.,  16,  Spilman  Street,  Caermarthen. 

Roberts,  Messrs.  D.,  Son  and  Co.,  Timber  Merchants,  Bootle,  Liverpool. 
Roberts,  Mr.  David,  Bookseller,  Taliesin,  Caerdiganshire. 

Roberts,  Rev.  Edward,  Independent  Minister,  Caernarvon. 

Roberts,  Mr.  Edward,  Ffridd  Fedw,  near  Talsarn,  Merioneth. 

Roberts,  Rev.  Edward,  Rector  of  Banbury. 

Roberts,  Rev.  G.  G.,  Independent  Minister,  Cefn  Coed  y Cymmer,  Merthyr 
Tydvil. 

Roberts,  Rev.  Herbert,  B.A.,  Curate  of  Banhadlog,  Llandinam. 

Roberts,  Mr.  James,  Joiner,  Pont  Goch,  Aberystwyth. 

Roberts,  Rev.  John,  Curate  of  Cwmafon,  Glamorganshire. 

Roberts,  Mr.  J.  (Cowlyd),  Trefriw. 

Roberts,  Rev.  Richard,  Vicar  of  Llanwnog,  Montgomeryshire. 

Roberts,  Mr.  Robert,  Maentwrog. 

Roberts,  Rev.  Samuel,  M.A.,  Editor  of  ‘ Y Dydd,’  Dolgellau. 

Roberts,  Thomas  Ffoulkes,  Esq.,  Broomcliff,  Llanidloes. 

Roberts,  Thomas,  Esq.,  Builder,  Rhaiadr. 

Roberts,  Rev.  W.,  Independent  Minister,  Clarach,  Aberystwyth. 

Roberts,  Rev.  William,  Calvinistic  Methodist  Minister,  Abergele. 

Rogers,  Rev.  J.  John,  Curate  of  Rhymney,  Monmouth. 

Rogers,  Mr.  James,  Grocer,  Wrexham. 

Rowland,  John,  Esq.,  Surgeon,  Strata  Florida,  Caerdiganshire. 

Rowland,  Rev.  T.,  Rector  of  Pennant  Melangell,  Montgomeryshire. 

Rowlands,  Rev.  D.,  B.A.,  Independent  Minister,  Welshpool. 

Rowlands,  Rev.  Daniel,  M.A.,  Principal  of  the  Normal  College,  Bangor. 
Rowlands,  Rev.  James,  Rector  of  Bottwnog,  Pwllheli. 

Rowlands,  Thomas  Hassan,  Esq.,  Llandinorwic,  Caernarvon. 

Salisbury,  Rev.  E.  E.  Baylee,  B.D.,  Thundersley  Rectory.  Rayleigh,  Essex. 
Salisbury,  E.  G.,  Esq.,  Barrister  at  Law,  Glanaber,  Chester. 

Salisbury,  P.  H.,  Esq.,  Glanaber,  Chester. 

Sattler,  Dr.  Ernest,  Coburg,  Germany. 

Stephens,  Thomas,  Esq. , Merthyr  Tydvil. 

Stephens,  Mr.  Thomas,  Bookseller,  Aberystwyth,  2 copies. 

Thomas,  Rev.  D.  R.,  M.A.,  Cefn  Rectory,  St.  Asaph. 

Thomas,  Dr.,  Ceylon,  British  India. 

Thomas,  Mr.  Ellis,  Talbot  Hotel,  Tregaron. 

Thomas,  John  E.,  Esq.,  C.E.,  F.G.S.,  Park  Street,  Westminster. 

Thomas,  Mrs. , Anchor  House,  Haverfordwest. 

Thomas,  Rev.  Owen  D. , Pendaren,  Merthyr  Tydvil. 

Thomas,  Rev.  Thomas,  Wesleyan  Minister,  Corris. 

Thomas,  William,  Esq.,  Jesus  College,  Oxford. 

Tregelles,  Dr.  S.  Prideaux,  6,  Portland  Square,  Plymouth. 

Vaughan,  James,  Esq.,  F.R.G.S.,  Builth,  Breconshire. 

Watkins,  Mr.  E.,  Auctioneer,  Llanfyllin. 

Watkins,  Rev.  W.,  M.A.,  Warden  of  the  Welsh  Institution,  Llandovery. 

Wilcox,  Rev.  Henry,  Wesleyan  Minister,  Llanidloes. 

Williams,  Mr.  B.  ( Gwynionydd ),  Llangeitho,  Caerdiganshire. 

Williams,  Rev.  D.,  M.A.,  Rector  of  Llanfachraith,  near  Holyhead. 

Williams,  Rev.  David,  B.D.,  Vicar  of  Llanelly,  Caermarthenshire. 

Williams,  David,  Esq.,  M.P.,  Castell  Deudraeth,  Merionethshire. 

Williams,  Mr.  David,  Bookseller,  Caerdigan. 

Williams,  Rev.  Edward,  Baptist  Minister,  Aberystwyth. 

Williams,  G.,  Esq.,  Gian  Nannau,  Dolgellau. 

Williams,  Rev.  H.  C.  ( Hywel  Cerm/w),  Baptist  Minister,  Corwen. 

Williams,  Hugh,  Esq.,  Ferryside,  Caermarthen. 


763 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


Williams,  Rev.  J.  0.,  Curate  of  Holywell. 

Williams,  John,  Esq.,  47,  St.  George  Hill,  Liverpool. 

Williams,  Mr.  John,  Marine  Terrace,  Aberystwyth. 

Williams,  Rev.  John,  B.A.,  Llandrindod,  near  Bala. 

Williams,  Mr.  J ohn,  6,  Dynevor  Place,  Swansea. 

Williams,  Rev.  Lewis  (Lewis  Egryn ),  Wesleyan  Minister,  Swansea, 

Williams,  Mr.  Lewis,  Relieving  Officer,  Machynllaeth. 

Williams,  Mr.  Lewis,  Auctioneer,  Dolgellau. 

Williams,  Rev.  E.  Osborne,  M.A.,  Vicar  of  Pwllheli. 

Williams,  Mr.  Owen,  Farchynys,  Barmouth. 

Williams,  Mr.  Philip,  Printer  and  Publisher,  Aberystwyth. 

Williams,  Rev.  R.,  M.A.,  Rector  of  Llanfaelog,  Anglesea. 

Williams,  Rev.  R.  S.,  Brychgoed,  Brconshire. 

Williams,  Richard,  Esq.,  Solicitor,  Newtown,  2 copies. 

Williams,  Rev.  Roger,  Vicar  of  Llanedi,  Llanelli. 

Williams,  Rev.  Robert,  M.A.,  Vicar  of  Llangadwaladr  and  Rhydycroesau, 
near  Oswestry. 

Williams,  Robert,  Esq.  (Whalley  and  Williams,  Glass  and  Oil  Merchants), 
Liverpool. 

Williams,  Rev.  Rowland,  D.D.,  Vicar  of  Broadchalke,  Salisbury. 

Williams,  T.  Humphrey,  Esq.,  Llwyn,  Dolgellau. 

Williams,  Rev.  Thomas,  B.D.,  Rector  of  St.  George,  Denbighshire. 

Williams,  Rev.  Thomas,  Llanddeusant,  Anglesea. 

Williams,  Mr.  Thomas,  Publisher,  Stamp  Office,  Crickhowel. 

Williams,  Mr.  Thomas,  Pant  y Ffynnon,  Ystumtuen,  Caerdiganshire. 
Williams,  Rev.  W.,  M.A,,  Vicar  of  Llanrhaiadr  Mochnant. 

Williams,  W.,  Esq.,  Bank,  Llanbedr. 

Williams,  W.  R.,  Esq.,  Architect,  Dolgellau. 

Williams,  Mr.  W.,  Flag  Inn,  Carw  Coch,  Aberdâr. 

Williams,  Mr.  William,  Pantglas,  near  Devil’s  Bridge. 

Williams,  Mr.  William,  Welsh  Wesleyan  Chapel,  Blaenau,  Monmouthshire. 
Wynne,  Rev.  J.  H.  G.,  Catholic  Priest,  Rhyl. 

Wynne,  W.  W.  E.,  F.S.A.,  Esq.,  Peniarth,  Towyn,  Merioneth. 


JOHN  PRYSE,  ARGRAFFYDD,  LLANIDLOES. 


Announcements. — Hysbysiadau. 


It  was  intended  that  the  following  Series  of  Announcements 
should  have  comprised  a much  fuller  Directory  to  the  Modern 
Literature  of  Wales  than  it  does.  Had  all  the  Publishers 
applied  to  for  Announcements  accepted  the  very  favourable 
terms  tendered  to  them,  their  own  trade  interests  would  have 
been  vastly  extended. 


At  some  future  time,  should  circumstances  permit,  John  Pryse  will 
Publish  a Full  and  Comprehensive  Begister  of  the  Modern 
Book  Lore  of  Cambria.  The  price  of  the  book  will  not 
exceed  Six  Shillings.  Any  gentleman  wishing  to  have  a copy 
at  that  price  will  please  forward  his  Name  and  Address, 
to  John  Pryse,  Printer,  Llanidloes. 


The  following  are  Preparing  for  Publication , by  Subscription , in  Neat 
Crown  8 vo.  Volumes , strongly  bound  in  cloth : — 

I. — A HANDBOOK  & DIBECTOBY  TO  THE  WATEBING 
PLACES,  MINES,  AND  MANUFACTUBING  TOWNS  OF 
CENTBAL  WALES.  In  one  volume,  at  6s.  6d. 

II. — THE  WELSHMAN’S  CANDLE,  by  the  Bev.  Bees 
Pritchard,  formerly  Yicar  of  Llandovery.  Translated  into  English 
by  the  Bev.  W.  Evans;  with  an  Introduction  by  “Kiesby.”  In 
one  volume,  at  6s.  6d. 

III.  — THE  WELSH  POETICAL  WOBKS  OF  THOMAS 
EDWABDS  (TWM  O’B  NANT).  No  effort  will  be  spared  to 
render  this  Edition  the  most  Complete  yet  Published.  In  one 
volume,  at  6s.  6d. 

IY. — THE  WELSH  POETICAL  WOBKS  OF  DAFYDD  AB 
GWILYM,  including  the  English  Biography  of  the  Bard,  Published 
by  Dr.  Wm.  Owen  Pughe  and  Mr.  Owen  Jones,  and  also  such 
Additions  as  the  researches  of  one  of  the  most  learned  Welsh 
Bards  and  Scholars  now  living  can  make  thereto.  The  Text  will  be 
Bevised  and  Collated,  with  various  MSS.,  by  the  same  gentleman. 
In  two  volumes,  at  6s.  6d.  each. 

Orders  for  any  of  the  above  named  Works  will  be  Begistered  by 
the  Publisher,  John  Pryse,  Printer,  Llanidloes. 

*1*  A List  of  Subscribers  will  be  printed  at  the  end  of  each  of 

the  three  last  named  Works.  Priority  of  Publication  will  be  given 
to  the  Book  for  which  the  largest  number  of  Subscribers  are  sent. 


IN  PREPARATION, 

A 

DICTIONARY 


OF  THE 


COMPILED  FROM  ORIGINAL  SOURCES. 


BY  THE  BEY.  D.  SILYAI  EYAIS,  B.D. 

RECTOR  OF  LEAN  YM  MAWDDWY,  MERIONETHSHIRE; 

Author  of  ‘ An  English  and  Welsh  Dictionary  f Translator  of  ‘ The  Bloch  Book 
of  Carmarthen, , * The  Book  of  Aneurin,’  etc.,  etc. 

This  Work,  which  has  engaged  the  attention  of  the  Editor  for  many 
years,  will  comprise  not  only  all  the  legitimate  words  occurring  in 
the  printed  and  manuscript  Literature  of  Wales,  from  the  earliest 
times  to  the  present,  including  the  ancient  Glosses,  but  also  some 
thousands  of  genuine,  though  hitherto  unregistered  words,  orally 
collected  in  different  parts  of  the  Principality.  Each  word,  in  its 
different  significations,  will  be  illustrated  by  ample  quotations  from 
approved  sources,  and,  as  far  as  possible,  its  earliest  appearance  in 
the  language  will  be  indicated.  The  Synonyms  will  be  given  in 
the  cognate  dialects  of  the  Celtic  ; and  in  addition  to  the  proximate 
origin  and  relation  of  a word,  its  affinities  with  the  classical  and 
other  languages  belonging  to  the  same  family,  will  be  pointed  out. 
Eanciful  etymologies  and  explanations  will  throughout  be  diligently 
avoided. 

The  incompleteness  of  all  the  existing  Dictionaries  of  the  Welsh 
tongue,  considerably  the  most  copious,  and  for  centuries  past  the 
most  cultivated  branch  of  the  Celtic,  has  been  long  felt  and  gener- 
ally deplored,  not  only  by  those  who  speak  the  language,  and  em- 
ploy it  as  their  literary  medium,  but  by  philologists  and  students  of 
Celtic  history  in  Germany,  France,  and  other  parts  of  Europe.  The 
present  Work  has  been  undertaken  with  the  view  of  supplying  this 
deficiency,  and  materials  for  its  completion  are  abundant.  Besides 
printed  books,  and  such  manuscripts  as  are  publicly  accessible,  the 
Editor  is  enabled,  by  the  courtesy  of  the  present  possessor,  to  avail 
himself  of  the  magnificent  and  unrivalled  Collection  of  Welsh 
Manuscripts  preserved  at  Peniarth,  formerly  known  as  the  Hengwrt 
Library. 

The  undertaking  is  obviously  a most  onerous  one  ; and  the  Editor, 
while  thankfully  acknowledging  the  assistance  which  he  has  already 
received,  earnestly  invites  the  co-operation  of  all  Welsh  Scholars, 
and  others  interested  in  the  advancement  of  Celtic  philology. 


‘ Pan  fo  neb  rhyw  Awdur  yn  amcanu  gosod  rhyw  waith  neu  lyfr 
i olwg  y byd,  yna  y bydd  pawb  o’r  a fo  â dim  syrtb  ganddo  o’r  fath 
betbau  ag  y bo  yr  Awdur  hwnw  yn  meddylied  eu  dangos,  yn 
danfon  pawb  ei  gymhortb  a’i  atbrawiaeth  iddo,  mal  y bo  pob  peth 
yn  berffaith.’ — Dr<  I . D.  Rhys . 


THE 


PEICE  2d.,  48  COLUMNS. 


PRINTED  AND  PUBLISHED  AT 

LLAHELL  Y 

Every  THURSDAY  Morning. 


THE  PRESS  HAS  A LARGE  GENERAL  CIRCULATION.  IN  CAR- 
MARTHENSHIRE ESPECIALLY,  IT  IS  FAR  MORE  WIDELY  READ 
AMONG  ALL  CLASSES  OF  THE  COMMUNITY,  THAN  ANY  OTHER 
JOURNAL. 


(Jpnpral  printing  of  ^ùprg  ^psrrijpíion 

Neatly  and  Expeditiously  Executed  at  the 

SOUTH  -WHILES  PRESS 

MARKET  STREET,  LLANELLY. 


MACHINE  RULING  AND  BOOKBINDING, 

PERFORATING,  <fcc_. 

For  the  Trade. 


OBSERVE  THE  ADDRESS! 

Market  Street,  Llanelly, 

Carmarthenshire. 


Yn  awr  yn  barod,  mevm  Tair  Gyfrol  8plyg,  yn  harddwych  meion  Main , 
Pris  24s., 


GrWAITH 


Y 

PARCH.  WALTER  DAVIES,  A.C. 

(GWALLTER  ME  CHAIN). 


DAN  OLYGIAD  Y 

PARCH.  D.  SILVAN  EVANS,  B.D. 

PERIGLOR  LLAN  YM  MAWDDWY,  MEIRION. 


Y mae  y Gyfrol  gyntaf  yn  gynnwysedig  g an  mwyaf  o 
Farddoniaeth ' yr  ail,  o Ryddiaith.  Gymraeg;  a’r  drydedd,  o Ryddiaith 
Seisoneg;  y cyfan  yn  gwneuthnr  1800  o dudalenau, 


CAERFYRDDIN:  W.  SPURRELL. 

LLUNDAIN : SIMPKIN,  MARSHALL,  A’U  CYF. 

Anfonir  y Gwaith  uchod  yn  rhydd  ar  dderbyniad  tâl,  gan  W.  Spurrell, 


NOW  READY,  IN  3 VOLS.,  8ŸO.,  CLOTH,  PRICE  £1  4s., 


t Mop&s 

OF  THE  LATE 

REY.  WALTER  DAVIES,  M.A 

(GWALLTEU  MECEAIN), 

Vicar  of  Llanrhaiadr  Mochnant , Denbighshire. 


COMPRISING  THE  WHOLE  OF  HIS  POETICAL  AND 
MISCELLANEOUS  PROSE  WRITINGS- 


EDITED  BY  THE 


REV.  D.  SILVAN  EVANS,  B.D 

RECTOR  OF  LLAN  YM  MAWDDWY,  MERIONETHSHIRE* 


CARMARTHEN : W.  SPURRELL. 

LONDON:  SIMPKIN,  MARSHALL,  AND  CO. 

The  above  Work  sent  free  on  receipt  of  payment  by  W.  SpurrELL' 


COFFtES  0 LYFRAU 

CYHOEDDEDIG  AC  AR  WERTH 


120,  Heol  Awst,  Caerfyrddin. 


Cyhoeddir  mewn  Rhanau  Misol , 6c.  yr  un, 

GEIRIADUR  BEIBLAIDD  A DUWINYDDOL : yn  cynnwys 
Nodiadau  Eglurhaol  ar  Eiriau,  Personau,  Cenedloedd,  Defodau, 
Gwyliau,  Seremoniau,  Gwledydd,  Afonydd,  Anifeiliaid,  Adar,  a 
Phrif  Bynciau  Athrawiaethol  ac  Ymarferol  yr  Ysgrythyrau  Sanct- 
aidd ; gyda  Chrynodeb  Hanesyddol  a Beirniadol  o brif  Gyfundraeth- 
au,  Athrawiaethau,  a Sectau  hen  a diweddar,  &c.  Gan  y Parch. 
J.  JONES  f Mathetes  J.  Yn  cael  ei  gynnorthwyo  gan  wahanol 
Weinidogion  a lleygwyr.  Y mae  Phan  66  yn  awr  yn  barod,  a 
gorphenir  y Gwaith  mewn  96  o Panau,  yn  gwneyd  Tair  Cyfrol 
hardd.  Y mae  y Llyfr  wedi  derbyn  cymmeradwyaethau  lluosog. 

“ Os  oedd  rhyw  lyfr  a mwy  o angen  am  dano  na’i  gilydd  mewn  cyssylltiad  â 
chyfenwad  y Bedyddwyr,  ‘ Geiriadur  Beiblaidd  a Duwinyddol  ’ oedd  hwnw. 
Hyfryd  genym,  gan  hynny,  weled  Mathetes,  a nifer  mor  lluosog  o frodyr  mor 
alluog,  wedi  cymmeryd  arnynt  y gorchwyl  pwysig  o gyflenwi  angen  yr  enwad 
yn  y peth  hwn.  Y mae  ei  gynnwysiad  yn  dangos  ymchwiliaeth  fanwl,  beirn- 
iadaeth  dreiddlym,  ac  eglurder  a grym  cyfansoddiad  tu  hwnt  i’r  cyfiredin.” — 
Seren  Gomer. 

Gan  fod  y Cyhoeddwr  wedi  cael  ar  ddeall  fod  amryw  yn  bwriadu  derbyn  y 
Geiriadur  nad  ydynt  eto  wedi  rhoddi  eu  henwau,  dymuna  hysbysu  y cyhoedd, 
fod  yr  oil  o’r  Bhanau  i’w  cael  hyd  yn  hyn,  a gall  derbynwyr  newyddion  eu. 
codi  yn  fisol,  neu  fel  y byddont  yn  ewyllysio. 

Cyhoeddir  yn  Rhanau , Swllt  yr  un, 

ESBONIAD  Y TETJLTJ : yn  cynnwys  y testyn  awdurdodedig, 
gyda  Chyfeiriadau  Cyllawn,  yng  nghyd  a Nodiadau  Beirniadol  ac 
Eglurhaol  ar  Eiriau  ac  Adnodau  dyrus,  a Sylwadau  buddiol  ac 
ymarferol  ar  ddiwedd  pob  Pennod.  Gydag  amryw  gerfluniau 
eglurhaol.  Gan  y Parch.  THOS.  LEWIS,  Caerfyrddin ; yn  cael  ei 
gynnorthwyo  gan  y Parchedigion  E.  Roberts,  Pontypridd,  a J. 
Rufus  Williams,  Ystrad. 

Gorphenir  y gwaith  mewn  32  o ranau,  swllt  yr  un. 

“Wele  gynnyg  rhagorol  eto  at  fuddioli  y gymdeithas  deuluaidd,  oblegid 
Beibl  Teuluaidd  ydy w yn  cael  ei  fwriadu  ; ac  os  ydyw  y rhanau  oil  i fod  fel  y 
rhan  gyntaf,  bydd  yn  gyffaeliad  i Gymru.” — Diwygiwr. 

“ Mae  yr  Esboniad  hwn,  i’n  tyb  ni,  yn  sicr  o lanw  bwlch  yn  llenyddiaeth  y 
Cymry.  A chymmeryd  y Rhifyn  cyntaf  yn  siampl  deg  o’r  gwaith,  bydd 
* Esboniad  y Teulu  ’ y mwyaf  cyflawn  a chryno  yn  yr  iaith.” — Seren  Cymru. 

“ Un  o ddiffygion  cyffredinol  yn  ein  hesboniadau  ydyw,  gormod  o ymdroi 
mewn  ffordd  athrawiaethol,  gyda  phethau  eglur  a dibwys,  tra  y gadewir 
pethau  a ymddangosant  yn  aneglur,  ac  o bwys  i’w  deall,  heb  eu  cyffwrdd. 

Y mae  yr  Esboniad  newydd  hwn  yn  hollol  rydd  oddi  wrth  yr  achwyniad  uchod. 

Y mae  yn  gynnwysfawr,  heb  fod  yn  amleiriog ; ac  yn  gryno  ac  yn  ffyddlon, 
heb  fod  yn  faith.  Y mae  yr  argraff  yn  brydferth,  a’r  darluniau  yn  darawiadol ; 
y mae  dosbarthiad  y testyn  gwreiddiol,  cyflead  y nodiadau  cyfeiriol,  a threfn- 
iant  yr  Esboniad,  yn  dangos  chwaeth  gelfyddol  tra  theilwng.” — Dysgedydd. 


Cyhoeddir  yn  Rhanau , 3c.  yr  un , 

YE  YMHOLYDD ; yn  cynnwys  Gofyniadau  ar  adnodau  y Testa- 
ment Newydd,  at  wasanaeth  Dosbarthiadau  yr  Ysgol  Sabbothol. 
Gan  y Parch.  B.  Evans,  Castellnedd.  Y mae  y Bummed  Pan  yn 
awr  yn  barod,  a gorphenir  y gwaith  mewn  14  o Panau. 

Yn  cael  ei  larotoi  i’r  Wasg, 

YP  ATEBWP ; yn  cynnwys  Atebion  Eglurhaol  ac  Esboniadol  i’r 
holl  Ofyniadau  yn  yr  “ Ymholydd.’’  Gorphenir  yr  Atebwr  mewn  24 

0 Panau,  3c.  yr  un. 

Cyhoeddir  yn  Rhanau , 6c.  yr  un , 

PPEGETHAU  A CHOFIANT  y diweddar  Barch.  J.  Powe, 
Abergwaen,  dan  olygiaeth  y Parch.  W.  Owen,  Narberth.  Dygir 
Phan  allan  bob  mis,  a gorphenir  y gwaith  mewn  12  Phan.  Mae 
enwogrwydd  Mr.  Powe  fel  ysgrifenydd  a phregethwr  yn  adnabyddus 
trwy’r  Dywysogaeth,  a bydd  Cyfrol  o bigion  o’i  Bregethau  a’i 
feirniadaeth  goethedig  yn  drysor  dihafal  i bob  dyn  o chwaeth. 

HANES  PPYDAIN  FAWP,  yn  Wladol  a Chrefyddol,  o amser 
tiriad  y Cymry  ym  Mhrydain  hyd  y fl.  1800.  Gan  y diweddar 
Barch.  Titus  Lewis.  Wedi  ychwanegu  ato,  a’i  ddilyn  i lawr  hyd 
yr  amser  presennol.  Gan  Dr.  Emlyn  Jones.  Pris  yn  Phanau, 
10s.  6c.,  mewn  Ilian,  12s.,  mewn  croen  dafad,  14s. 

“Mae  ‘ Hanes  Prydain  Fawr,’  gan  Titus  Lewis,  yn  llyfr  da  rhagorol.  Y 
gwirionedd  yw,  ei  fod  yn  hanes  da,  manwl  a helaeth — yn  fultum  in  parvo 
rhagorol  i’r  Cymry  uniaith.” — Tr  Haul. 

EGLWYSI  CPISTIONOGOL  ; y Efurf  Anrhydeddusaf  o fywyd 
Cristionogol — yn  cynnrychioli  Crist  ar  y ddaear — yn  drigle  yr 
Ysbryd  Glân.  Traethawd  Gwobrwyol  Dau-can-mlwyddol.  Gwobr, 
hanner  can  gini.  Gan  y Parch.  Dr.  Angus,  Coleg  Pegent’s  Park, 
Llundain.  Cyfieithedig  gan  y Parch.  J.  Rowlands,  Cwmafon, 
Pris  6c. 

Y CYEANSODDIAD  PPYDEINIG  (The  British  Constitution) ; 
yn  cynnwys  Sylwadau  Eglurhaol  ar  Gyfansoddiad  a Deddfau  Teyrnas 
Prydain  Fawr ; gyda  Phaglith  ar  Gynfrodorion  y wlad,  yng  nghyd 
a’u  Cyfundrefn  Grefyddol,  Gan  y Parch.  W.  Hughes,  Gian  y Môr, 
Llanelli.  Pris,  mewn  Ilian,  Is.  6c. 

Cynnwysiad — Cynfrodorion  Ynys  Prydain — Eu  Cyfundrefn  Grefyddol — Y 
Drefn  Wriogaethol  (Feudal  System) — Ý Fraint  Ysgrif  (Magna  Charta ) — Y 
Penadur  a’r  Teulu  Breninol — Ty  yr  Arglwyddi — Ty  y Cyffredin — Yr  Etholiad- 
au — Sefydliad  Lleawl — Y Fyddin  a’r  Llynges — Deddf  Hawliau  Gwladwriaeth- 

01  (Bill  of  Rights) — Corff-Ddygiadeb  (Habeas  Corpus) — Prawf  drwy  Feithwyr 

( Trial  by  Jury) — Gweinyddiad  Cyfiawnder — Adolygiad  ar  y Cyfansoddiad  Pry- 
deinig,  yn  ei  berthynas  â rhyddid  gwladol  a chrefyddol — Deddfau  Cofrestriad 
— Ewyllysiau,  &c.  » 

COP  Y PLANT  ; yn  cynnwys  geiriau  a thonau  newyddion  a 
detholedig,  at  wasanaeth  yr  Ysgolion  Sabbothol.  Y Tonau  wedi 
eu  trefnu  yn  benaf  gan  y Professor  Powell,  Joseph  Parry  (Fencer dd 
America) , W.  B.  Bradbury,  G.  Pickards,  D.  Lewis,  Llanrhystyd, 
&c.,  &c.  Gorphenir  y gwaith  mewn  8 rhan,  3c.  yr  un. 

CHPISTMASIA ; neu  rai  o nodweddau  neillduol  y diweddar 
Barch.  Christmas  Evans.  Gan  Bleddyn  (Brutus).  Gyda  Phag- 
draith  Cofianol  gan  y Parch.  T.  E.  James.  Ail  argraffiad,  wedi  ei 
ddiwygio  a’i  helaethu.  Pris  Is. 


Cynnwysiad — Rhagdraith — Meddyliau  a Barnau  y Werin  am  Christmas 
Evans — Ei  Gorff—  Ei  Enaid — Ei  Egwyddorion— Ei  Athrylith— Ei  Nodwedd- 
iadau  Pregethwrol — Natur  a Thuedd  ei  Weinidogaeth — Ei  Gyfeillach — Ei  Dduw- 
ioldeb — Ei  Lafur — Ei  Angeu — Ei  Goffadwriaeth — Ei  Farwnad — Emynau  o’i 

waith. 

Y FEWYDR  FAWR  DERFYNOL  ; neu  Gwymp  Annghrist  a 
Gwawriad  yr  oes  Euraidd.  Gan  Boanerges.  Pris  6c. 

Cynnwysiad — Pen.  I.  Arwyddion  yr  Amserau.  Pen.  II.  Y Grefydd 
Babaidd — Braslun  Hanesyddol.  Pen.  III.  Cwymp  Annghrist.  Pen.  IV.  Yr 
amser  tebygol  y cymmer  hynny  le.  Pen.  V.  Sefyllfa  Ddyfodol  yr  Eglwys, 
neu  yr  oes  Euraidd.  Attodiad — Prophwydoliaethau  hynod  y Cadben  Baker 
am  yr  hyn  a gymmer  le  am  y 13  mlynedd  sydd  yn  dod.  2.  Gwahanol  farnau 
am  Ail-ddyfodiad  Crist. 

“ Ceir  yn  y llyfr  grynodeb  pur  gyflawn  o hanes  Pabyddiaeth,  sylwadau  ar 
Brophwydoliaethau  Daniel  a loan,  a dysgrifiad  dymunol  o dymmor  gwynfyd- 
edig  y Milflwyddiant.  Y mae  Boanerges  yn  ysgrifenu  mewn  tymmer  pur 
obei thiol,  ac  yn  amlygu  ffydd  nerthol  yng  nghyflawniad  addewidion  o berthyn- 
as  i fuddugoliaeth  egwyddorion  yr  Efengyl  ar  boll  gyfeiliornadau  y Bwystiil ; 
ac  nis  gall  darlleniad  ei  lyfr  lai  na  bod  yn  ddyddorol  i bob  un  sydd  yn  caru 
gwirionedd,  ac  yn  ymdrechgar  dros  ei  lwyddiant.” — Banerac  Amserau  Cymru. 

CANIADAETH  GREFYDDOL.  Gan  y Parch.  W.  Harris, 
Heol-y-felin.  Pris  6c. 

Cynnwysiad — Sylwadau  Rhagarweiniol — Caniadaeth  Grefyddol  dan  yr  Hen 
Destament — Caniadaeth  Grefyddol  dan  y Testament  Newydd — Amcan  Caniad- 
aeth Grefyddol — Nodweddau  ac  Hanfodion  Caniadaeth  Grefyddol — Dyled- 
swyddau  tuag  at  Ganiadaeth  Grefyddol — Y Llesiant  a’r  Daioni  deilliedig  o 
Ganiadaeth  Grefyddol — Y Oôr  Canu — Blaenoriaid  Canu,  &c. 

GEAMADEG  CEEDDOEOL ; yng  nghyd  a Geiriadur  cyflawn  o 
ganoedd  lawer  o Dermau  a Brawddegau  Cerddorol.  Gan  Dr. 
Emlyn  Jones.  Pris,  mewn  Ilian,  2s. 

Y CYMMUNDEB  EGLWYSIG;  neu  Swper  yr  Arglwydd  yn  ei 
Natur,  ei  Dybenion,  a’i  Deiliaid.  Gan  y Parch.  E.  Morgan 
( Lleurwg ).  Pris  Is. 

Cyhoeddir  lob  JDydd  Gwener , pris  ly.,  drwy  y Post  2 y, 

SEREN  CYMEIJ  ; Newyddiadur  Teuluaidd  at  wasanaeth  Cenedl 
y Cymry.  Cynnwysa  Seren  Cymru  erthyglau  arweiniol  ar  brif 
bynciau  y dydd,  traethodau  byrion  ar  destynau  dyddorol,  yn  gystal 
a chrynodeb  o hanesion  yr  wythnos,  yn  wladol  a chrefyddol.  Anfonir 
4 copi  yn  rhad  drwy  y post , a rhoddir  y caniatad  arferol  am 
ddosbarthu. 


LLYFE  HYMNAU  Y DIWEDDAR  BAECH.  JOSEPH  HAEEIS. 


PLYG  BYCHAN. 

S.  C. 

Mewn  Croen  Llo,  gilt  edges  ...  2 6 

,,  Croen  Llo  2 0 

,,  Croen  Dafad 1 9 

, , Llian  1 3 


PLYG  MAWR. 

s.  c. 

Mewn  Croen  Llo,  gilt  edges  ...  5 6 

,,  Croen  Llo,  4 6 

,,  Croen  Dafad 4 0 

,,  Skiver  3 6 


Rhoddir  y seithfed  llyfr  yn  rhad,  a thelir  y cludiad  i bob  man. 


D.S. — Ar  dderbyniad  gwerth  y llyfrau  a orchymynir  mewn  Post  Order , neu 
Postage  Stamps,  anfonir  unrhyw  lyfr,  o werth  swllt  ac  uchod,  yn  rhad  drwy 
y llythyrdy  i unrhyw  gyfeiriad. 

Cyfeirier — AY.  M.  Evans,  Seren  Cymru  Office,  Carmarthen. 


LLYFRAU  CYHOEDDEDÍG 


GAN  PHILIP  WILLIAMS, 

Argraffjdd  a Iilyfrwertbydd,  Aberystwyth. 


GEIBIAU  Y GBOES ; sef  y Saith  Ymadrodd  a Lefarodd  Ein 
Gwaredwr  wrth  Earw.  Gan  Henry  Parry,  Gweinidog  yr  Efengyl. 
Yn  nghyda  Bhagymadrodd  gan  y Parch.  T.  Phillips,  D.D., 
Goruchwyliwr  y Feibl  Gymdeithas.  Pris  Is. 

Y DEONGLYDD  BEBNIADOL,  sef  Eglurhad  Manwl  arEiriau, 
Brawddegau,  ac  Athrawiaethau  Dwyfol  y Testament  Newydd.  Gan 
y Parch.  John  Jones,  Idrisyn.  Pris  13s.  6c.  Eto,  ar  yr  Hen 
Destament.  Pris  42s.  6c. 

GBAMADEG  OYMBEIG ; neu  Draethawd  ar  Egwyddorion  yr 
Iaith.  Gan  y Parch.  Isaac  Jones.  Pris  2s. 

COFIANT,  gyda  phigion  o Bregethau  ac  Anerchiadau  y diwedd- 
ar  Barch.  John  Thomas,  o Aberteifi.  Tan  olygiad  y Parch.  T. 
Phillips,  Henffordd.  Pris  Is.  6c. 

CANIADAU  GAN  GWYNIONYHD.  Pris  Is. 

Y BBYDDEST  FUDDUGOL  er  coffadwriaeth  amy  Parch.  Evan 
Jones  (Ieuan  Gwynedd),  Parch.  Morgan  Howells,  Parch.  Dafydd 
Bhys  Stephen,  a’r  Parch.  John  Jones  (Tegid).  Gan  y Parch.  W. 
Ambrose,  Porthmadog.  Hefyd,  Beirniadaeth  y Cyfansoddiadau  gan 
y Parch.  W.  Williams  (Caledfryn).  Pris  6c. 

Y BABDD  CBISTIONOGOL ; sef  Dwy  Bryddest,  y naill  ar 
“ Ddygiad  Cristionogaeth  i Frydain,”  a’r  llall  yn  fuddugol  ar  “ Paul 
o flaen  Agrippa;”  gyda  Bhagdraith.  Gan  Bobert  Jones  (B.  J. 
Derfel),  Manchester.  Pris  6c. 

CYFABWYDDWB  TEULUAIDD ; yn  cynnwys  Traethawd  ar 
Ddyledswyddau  Meistri  a Meistresi  tuag  at  eu  Gweinidogion,  a 
Dyledswyddau  Gweinidogion  atynt  hwythau  ac  i’w  gilydd.  Gan  y 
Parch.  J.  A.  James,  Birmingham;  acwedi  ei  gyfieithu  gan  y Parch. 
John  Ffoulkes,  Llynlleifiad.  Pris  6c. 

HANES  MEBCH  Y LLAETHWB.  Gan  y Parch.  Leigh 
Bichmond,  A.C.  Argraffiad  a Chyfieithiad  diwygiedig;  gyda 
Chofiant  byr  o’r  Awdwr.  Pris  6c. 

YB  ATHBAWYDD,  neu  Grynhoad  Ysgrythyrol  o amryw 
bynciau  y Grefydd  Gristionogol.  Gan  y Parch.  W.  Jenkin,  swydd 
Gaerfyrddin.  Pris  6c. 

Y LLYTHYB-LYFB  DWYIEITHAWG;  neu  y Gelfyddyd  o 
Ohebu  yn  garuaidd  a moesgar : yn  cynnwys  Llythyrau  ar  Addysg, 
Cyfeillach,  Cariad,  Masnach,  &c. ; Hyfforddiant  i ysgrifenu  Llythyr- 
au, &c.,  &c.  Pris  Is. 

THE  ABEBYSTWYTH  WELSH  INTEBPBETEB,  containing 
an  Introduction  to  the  Language;  Names  of  Places,  Cieatures, 
Belations,  &c. ; Familiar  Dialogues ; and  a variety  of  other  useful 
information.  Price  6d. 


“ THE  WELSHMAN,” 

ESTABLISHED  1829- 

The  Best  Advertising  Medium  in  South  Wales. 

PUBLISHED  AT  CARMARTHEN 

EVERY  FRIDAY  MORNING. 

Price  3Jd.;  Stamped  4|d. 


“ The  Welshman  ” has  a larger  circulation  in  South  Wales,  among 
the  higher  and  middle  classes,  than  any  other  paper.  In  addition  to 
the  news  of  the  week,  at  home  and  abroad,  its  columns  are  enriched 
with  a careful  selection  from  the  leading  political,  literary,  and  reli- 
gous  papers,  on  the  topics  of  the  day.  Both  sides  of  every  question 
are  given  with  fairness  and  impartiality.  A large  space  is  also  de- 
voted to  practical  and  scientific  agriculture. 

“ The  Welshman  ” is,  however,  pre-eminently  a LOCAL  NEWS- 
PAPER. An  efficient  staff  of  Reporters  ensures  full  and  accurate 
reports  of  all  public  meetings  in  South  Wales.  In  this  department 
neither  expense  nor  labour  are  spared  to  make  “ The  Welshman” 
perfect  as  a reporting  medium.  The  earliest  and  most  reliable  intel- 
ligence respecting  railways,  docks,  ports,  coal,  iron,  and  lead  mines, 
markets,  fairs,  and  other  matters  of  local  interest  are  found  in  its 
pages  from  week  to  week. 

The  leading  columns  of  “ The  Welshman  ” are  for  the  most  part 
occupied  in  the  discussion  of  local  subjects,  affecting  the  condition  and 
prospects  of  South  Wales.  Its  columns  are  also  freely  resorted  to  by 
correspondents  for  the  ventilation  of  grievances,  the  investigation  of 
abuses,  and  the  advocacy  of  every  measure  which  concerns  the  pros- 
perity of  the  country. 

The  following  is  the  official  Return  of  Stamps  issued  to  the  English 
newspapers  in  South  Wales,  ordered,  by  the  House  of  Commons,  to 
be  printed  25th  of  June,  1868,  from  which  the  relative  circulation  of 
the  various  papers  may  be  seen : — 


Cambrian  ... 

25,500 

...  26,200 

TOTAL 

...  29,000  = 80,000 

Cardiff  Guardian  ... 

19,500 

...  21,000 

...  16,000  = 56,500 

Cardiff  Times  

5,500 

20,000 

...  7,500 

...  9,000  = 22,000 

Carmarthen  J ournal 

...  21,000 

...  21,000  = 62,000 

Haverfordwest  Telegraph. 

13,000 

...  12,746 

...  13,000  = 38,746 

Pembrokeshire  Herald  . . . 

10,974 

...  12,000 

...  12,000  = 34,000 

The  Welshman 

28,000 

...  36,000 

...  36,000  = 100  000 

This  table  proves  that  the  circulation  of  “ The  Welshman  ” during 
the  period  embraced  in  the  Return  was  Twenty  Thousand  above  that 
of  any  paper  in  South  Wales.  The  unstamped  circulation  bears  a 
fair  proportion  to  the  stamped  papers. 


Orders  for  “ The  Welshman,”  Advertisements,  and  all  Communi- 
cations, should  be  addressed  direct  to  the  head  Office,  Lammas  Street, 
Carmarthen,  NOT  LATER  THAN  THURSDAY  MORNING. 


BOOKS  RECENTLY  PUBLISHED 


AT  THE 

“TOfeíjnwn”  íSfpflin  yriníing  Offirp, 

MAY  ALSO  BE  HAD  AT  THE  BOOKSELLERS. 


A LIST  OF  THE  SHERIFFS  OF  CARDIGAN- 

SHIRE,  With  elaborate  and  valuable  Notes.  By  Ab  Geraint. 
This  work  contains  much  valuable  matter,  illustrative  of  the 
history  of  the  principal  families  of  the  county,  and  is  enriched  by 
numerous  pedigrees.  Price  3s.  6d. 

LEAVES  FROM  THE  JOURNAL  OF  OUR  LIFE  IN 

THE  HIGHLANDS.  By  the  authority  of  Her  Majesty  the 
Queen,  a Welsh  translation  of  this  book  by  the  Rev.  John  Jones 
(Idrisyn),  Yicar  of  Llandisilio-gogo,  Cardiganshire,  has  just  been 
published  in  a handsome  crown  octavo  volume,  toned  paper, 
beveled  edges,  cloth  gilt.  Price  4s. 

LLANDILO— PRESENT  AND  PAST.  An  illustrated 
Guide  Book  to  the  Ancient  Castles  and  other  Antiquities  of  the 
neighbourhood ; a Sketch  of  the  History  of  the  Annals  of  the 
Town,  embracing  that  of  the  kingdom  of  Dynevor.  By  W. 
Samuel.  Cr.  8vo.,  Cloth,  3s. 

THE  ADVANTAGES  OF  MILFORD  HAVEN,  As  a 

Commercial  Port  of  National  Importance.  By  J.  C.  Fowler, 
Esq.  Price,  Is.  6d.,  by  Post,  Is.  8d. 

THE  MARTYRDOM  OF  BISHOP  FERRAR  A Lec- 
ture. By  R.  Jennings,  Esq.  Price,  Is.  With  Photograph  of 
the  Bishop,  2s.  The  profits  to  go  to  the  “Ferrar  Memorial 
Fund.” 

SOUTH  WALES  & MONMOUTHSHIRE  TRAIN- 
ING COLLEGE.  A Letter  to  the  Lord  President  of  the  Com- 
mittee of  Council  on  Education.  By  the  Rev.  Canon  Reed,  M.A., 
late  Principal  of  the  College.  Price  Is. 


THE 


“WELSHMAN” 

General  Publishing  and  Steam  Printing 

Offices, 

LAMMAS  STREET, 

CARMARTHEN. 


Morgan  & Davies, 

THE  PROPRIETORS , 


Are  prepared  to  undertake  the  Printing  and  Publishing  of 


0 


0 


IN 


WELSH  OR  ENGLISH, 


In  a style  which  cannot  be  surpassed  out  of  the  Metropolis. 


©RPEKi  ^©(MOTILY  Ä TTY  EM  ©ED  TO. 


i^T  ADDRESS:— “WELSHMAN”  PRINTING  AND  PUBLISHING 
OFFICE,  CARMARTHEN. 


SHREWSBURY  JOURNAL 
(EDDOWES’S.) 

Established  as  the  Salopian  Journal  1794. 


PUBLISHED  EVERY  WEDNESDAY  MORNING 

BY 

JONATHAN  DOUGLAS, 

AT  THE  OFFICES, 

HAf&RST  S&SARS,  ill  11  Will  If. 

Price,  stamped,  3d.;  unstamped,  2d. 

Yearly  Subscription,  stamped,  in  advance,  13s.;  credit  15s. 
Unstamped,  do 8s.  8d.;  „ 10s.  6d. 

EDDOWES’S  JOURNAL  is  the  only  Conservative  Newspaper 
of  the  Conservative  County  of  Salop,  and  possesses  the  largest  and 
most  influential  circulation  of  any  Newspaper  published  in  that 
county  and  the  whole  Principality  of  Wales ; being  supported  by 
the  Capitalists,  Solicitors,  Auctioneers,  Merchants,  Land  Agents, 
and  Traders  of  those  extensive  districts,  and  is  consequently  the 
best  medium  for  advertising. 

The  Commercial  and  Literary  Departments  of  the  paper  are  un- 
der the  direction  of  gentlemen  of  great  experience  on  the  Press ; 
and,  with  the  aid  of  a large  staff  of  First-class  Reporters  and  Cor- 
respondents, Full  Reports  are  given  of  all  Meetings,  and  other 
Matters  of  Public  Importance  occurring  within  the  District  in  which 
EDDOWES’S  JOURNAL  circulates.  The  Domestic  and  Foreign 
News  is  carefully  condensed,  while  a liberal  infusion  of  Literary 
mattter,  both  Original  and  Selected,  makes  EDDOWES’S 
JOURNAL  an  interesting  Miscellany,  and  Family  Newspaper. 
As  a special  feature,  it  may  be  mentioned  that  the  Agricultural 
Department  of  EDDOWES’S  JOURNAL  is  carefully  compiled 
with  the  view  of  affording  the  latest  and  most  reliable  information, 
both  as  to  practical  improvements  in  that  branch  of  National  In- 
dustry, and  as  to  Prices  Current,  Prospects,  Markets,  Fairs,  &c. 

All  Works  intended  for  Review  to  be  directed  to  the  Editor, 
EDDOWES’S  JOURNAL  Office,  Market  Square,  Shrewsbury. 


9 


LEITH,  TT.IB., 

Manufacturers  of  the  most  Improved  Machinery  for  Printers, 
Bookbinders,  and  Stationers. 


VERTICAL  COMBINED 


Having  Engine  on  Standard  quite  separate  from  the  Boiler. 
These  Engines  are  made  all  sizes,  from  One  Horse  Power  up  to 
Twenty  Horse  Power,  require  no  brick  setting,  occupy  the  smallest 
possible  space,  are  carefully  made  by  the  most  improved  modern 
machinery,  are  moderate  in  price  and  economical  of  fuel. 

HORIZONTAL  STEAM  ENGINES  & BOILERS, 

vertical  steam  engines  with  separ- 
ate HORIZONTAL  BOILERS. 


DAYIES  & PRIMROSE’S 

IMPROVED  PRINTING-  MACHINES 

FOR  NEWS,  BOOKWORK,  AND  JOBBING, 

Are  highly  recommended  for  great  accuracy  in  their  construction, 
perfection  and  beauty  of  work  produced  by  them,  Eegister  and 
Distribution  of  Ink,  being  all  that  can  be  desired. 

ALL  SIZES  FROM  CROWN  TO  NEWS. 


DAVIES  & PRIMROSE,  LEITH,  N.B., 

Manufacturers  of  Fast  Anglo  French  Perfecting  Machines,  Double 
Platten  Machines,  Hydraulic  Presses,  Screw  Presses,  Steam  Em- 
bossing Machines,  Printers’  Polling  Machines,  Paper  Cutting 
Machines,  Shafting,  &c.,  &c. 


FACTS  FOR  ADVERTISERS. 

THERE  are  t wo  c nsiderations  which  every  Advertiser  should  always  keep  in  view.  Circulation  is 
the  first,  though  but  one,  of  the  two  guides  to  the  best  advertising  newspaper  ; the  character 
of  the  circulation  is  the  second,  and  it  is  not  less  important  than  the  first*  A newspaper  read  for 
its  news  only  is  but  an  indifferent  advertising  medium  ; but  the  newspaper  which  is  “ taken  in  ” 
on  account  of  its  great  number  and  variety  of  advertisements,  as  well  as  for  its  latest  copious  and 
reliable  news  from  all  parts  of  the  world,  at  home  and  abroad,  is  evidently  an  advertising  medium 
par  excellence.  For  example,  the  London  Times  is  not  only  regarded  for  its  news,  but,itisalso 
sought  after  by  all  classes  of  persons  for  its  advertisements  of  every  description.  It  is,  indeed, 
evident  that  a man  who  desires  to  buy  or  sell,  or  let  or  rent  any  estate,  in  fact  any  real  or 
personal  property ; to  buy  or  sell  live  or  dead  stock,  or  furniture,  or  household  goods;  to  let  or 
take  any  contract,  private  or  public ; to  give  public  notice  of  any  event ; to  address  the  public  on 
the  nature  and  character  of  his  business  ; to  hire  any  kind  of  service,  or  to  find  any  employment ; 
will  naturally  have  recourse  to  that  newspaper  whose  large  number  and  variety  of  advertisements 
demonstrate  its  excellence  as  an  advertising  medium,  while  at  the  same  time  they  are  a guarantee 
of  its  large  circulation. 

What  the  London  Times  is,  in  these  respects,  in  the  great  Metropolis,  it  is  respectfully  sub  - 
mitted  the  “HEREFORD  TIMES”  is,  throughout  the  large  and  important  district  of  its 
circulation,  comprising  the  immense  population  within  100  miles  round  Hereford,  through  which 
large  area  it  is  regarded  by  all  classes  as 

THE  GREAT  ADVERTISING  & FAMILY  NEWSPAPER 

For  the  West  Midland  Counties  of  England  and  the  whole  of  the 
Principality  of  Wales. 


The  Average  Weekly  Circulation  of  the  Hereford  Times  is  now 


10,000  copies! 

Advertisers  are  respectfully  requested  to  note  that  the  above  circulation  exceeds  by  five  and 
six  times  that  of  many  of  the  oldest  Journals  in  the  kingdom. 


Its  circulation  is  of  that  sound  character,  which  renders  its  columns  peculiarly  eligible  as  an 
advertising  medium.  The  Hereford  Times  is  not  only  very  generally  read  in  the  city  and  county 
of  Hereford,  in  Gloucester»hire,  Worcestershire,  Monmouthshire,  Staffordshire,  Shropshire, 
Radnorshire,  Breconshire,  and  Glamorganshire,  but  it  has  also  an  extensive  circulation  through- 
out England  and  Wales,  being  found  in 

HOTELS  AND  INNS,  EXCHANGE  ROOMS,  AUCTION  MARTS,  PUBLIC  OFFICES, 
COUNTING  HOUSES,  LIBRARIES,  NEWS  AND  READING  ROOMS,  RAILWAY 
STATIONS,  and  all  other  places  of  Public  Resort. 


It  is  read  by  all  classes,  embracing  the  Nobility,  Clebgy,  Gentry,  the  Professions,  and  the 
Agbicultubal  and  Commebcial  Community  ; and  is,  therefore,  a most  eligible  Advertising 


medium  for  communicating 

Agriculturists, 

Architects, 

Auctioneers, 

Builders, 

Contractobs, 

Engineers, 

Estate  Agents, 

Hotels, 

Insurance  Offices, 


with  the  public  for 

Manufacturers, 

Merchants, 

Parliamentary  Agents, 
Poor  Law  Unions, 
Publishers, 
Prospectuses, 

Railway  Companies, 
Schools, 


Solicitobs, 

SURVEYOBS, 

Timber  Merchants, 

Town  Councils, 

Turnpike  Trusts  and  all  other 
Public  Bodies, 

Wholesale  & Retail  Vbndobs 
Wants,  Situations,  Sbbvicb, 
&c.,  &c.,  &c. 


The  HEREFORD  TIMES  is  now,  on  account  of  its  large  number  of  Advertisements,  and 
their  multifarious  character,  regularly  referred  to  in  all  parts  of  the  Kingdom  by  capitalists  and 
others  for  information  of 


Sales  of  Real  and  Personal  Property  by  Auction' 
or  Private  Constract ; 

Lettings  of  every  description  of  Property — 
particularly  Estates,  Farms,  Advowsons, 
Residences,  Reversions,  &c.  ; 

Sales  of  Live  and  Dead  Stock— especially  of 
Hereford,  Devon,  and  Short-Horn  Cattle, 
and  Farm  Implements  ; 

Great  Sheep  Sales  and  Ram  Lettings ; 

Sales  of  Timber,  Coppice,  &c. ; 


Sales  of  Household  Furniture,  Books,  &c. ; 
Contracts  and  Turnpike  Trust  Lettings  ; 
Parliamentary  and  other  Legal  Notices  ; 
Prospectuses  and  Addresses  of  Railway,  Insu- 
rance, and  all  othe»  companies ; 

Addresses  of  Implement  Makers,  Machinists, 
Wholesale  and  Retail  Dealers,  Softools,  and 
H otels. 

Wants  for  Employment  or  Service,  &c.,  &c. 


The  “ HEREFORD  TIMES”  is  the  Largest  and  Cheapest  Family  Newspaper  in  the  United 
Kinedom  Besides  its  Special  Index  to  Auctions,  it  contains  a separate  index  for  ready  refer- 
ence to  contents.  PUBLISHED  EVERY  SATURDAY,  Unstamped,  3*d.;  Stamped,  5d. 


ESTABLISHED  THIRTY-SEVEN  YEARS . 


<>0-<>0<>0-<>0-O0<>0^0^0<>0.<>0<>0<>0<>0<>ü.<>0<>0.<>.0.<>0^>0<>0<>0<^0-<>0<>0<^ 


TO 


LITERARY  GENTLEMEN,  RELIGIOUS  SOCIETIES, 
BOOKSELLERS,  LIBRARIANS,  AND  OTHERS. 


LEWIS  AND  SONS, 

j3oOKB  INDEXES, 

No.  9,  GOUGH  SQUARE,  FLEET  STREET, 

LONDON, 

Respectfully  call  attention  to  their  annexed 
List  of  Prices,  which  they  flatter  themselves 
will  be  found  equally  low  with  any  respectable 
House  in  the  Trade. 

L.  & Sons  desire  to  return  their  sincere 
thanks  for  favors  received  during  the  past 
Fifty  Years ; and  in  soliciting  future  support, 
assure  those  who  may  honor  them  with  their 
commands,  that  they  possess  facilities  for 
executing  every  description  of  work  in  the 
best  style,  with  the  utmost  despatch. 


LAW  REPORTS  BOUND  IN  BEST  STYLE. 

Cloth  Lettered  2/-  per  Vol. 

Half  Calf,  Cloth  Sides  3/6 

Whole  Calf...> 4/6  „ 

Patterns  may  be  seen.  References  given,  if  required. 


Y 
o 
A 

Y 
o 
A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 

o 

A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
o 
A 

Y 

o 

A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 

o 

A 

Y 
O 
A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 


Y 
O 
A 

Y 
O 
A 

Y 

$ 

o 

A 

Y 
O 

0 

o 

A 

Y 
O 
A 

Y 
o 
A 

Y 
o 
A 

Y 
O 
A 

Y 

X 


A 

Y 

O 


FOR  LIST  OF  PRICES  SEE  OTHER  SIDE. 


LEWIS  AND  SONS, 

Wholesale  and  Retail  Bookbinders, 

9,  Gough  Square, 

Fleet  Street,  London,  E.C. 


TRADE 

LIST, 

1869. 

CLOTH 

lettered 

HALF 

ROAN 

lettered 

HALF-CALF. 

WHOLE  CALF. 

MOROCCO 

GILT 

EDGES. 

Sprinkle 

Edges 

Marb. 

Edges 

Sprinkle 
Edges . 

Marb. 

Edges 

Gilt 

Edges 

Size 

'd 

2 

CD 

aS 

'Ö 

<D 

O 

o 

H 

e8 

H 

'Ö 

| 

<B 

Hi 

'Ö 

<g 

o 

o 

Eh 

eS 

O 

& 

m 

.3 

3 

S 

s 

Demy 

12mo. 

1/3 

1/4 

1/6 

1/8 

2/' 

2/6 

2/9 

3/6 

4/6 

4/6 

5/6 

Crown 

8vo. 

1/4 

1/6 

1/8 

2/ 

2/6 

3/ 

3/6 

4/ 

5/ 

5/ 

6/6 

Demy 

8vo. 

1/6 

1/8 

2/ 

2/6 

3/ 

3/6 

4/ 

4/9 

6/6 

7/ 

9/6 

Royal 

8vo. 

1/9 

2/ 

2/6 

3/ 

3/6 

4/ 

4/6 

5/6 

7/6 

8/6 

10/6 

Sup.  Roy. 
8 vo. 

2/ 

2/6 

3/ 

3/3 

4/ 

5/ 

6/ 

7/6 

9/6 

9/6 

12/6 

Demy 

4to. 

2/6 

3/ 

3/6 

4/ 

5/6 

6/6 

7/6 

9/6 

11/6 

12/ 

16/ 

Royal 

4to. 

3/ 

3/6 

4/6 

5/6 

7/6 

8/ 

9/ 

13/ 

15/ 

16/ 

20/ 

Crown 

folio 

4/ 

5/ 

6/6 

7/6 

9/6 

10/6 

12/6 

14/6 

17/6 

20/ 

30/ 

Demy 

folio 

5/ 

3/ 

8/ 

10/ 

14/ 

17/ 

20/ 

25/ 

30/ 

30/ 

40/ 

portfolio»  iff  ang  £i§e,  fffiifi  Biraps  mrb  Darkles. 

OLD  BOOKS  EEBACKED  EQUAL  TO  REBINDING. 
Maps  and  Plans  Lined,  Rollered,  Coloured,  and  Varnished. 
y^CCOUNT  j3oOK  J'A.anufactui^ei^s. 

CASES  MADE,  STAMPED,  AND  LETTERED  FOR  COUNTRY  BINDERS. 

Estimates  given  for  all  descriptions  of  Wholesale  Cloth  Work 
executed  in  the  best  style  and  taste. 


^yo^yo^o^yo^oOoOoOoOoOoOoOoOo 


^0^0^^0<^0<^0<^<>0<>0<>0,>0.>0<>0<>0<>0<>0<>0<>d<>0<>oAo<>o<1, 


NEU 


LYTHYRAU  AT  FFERMWYR  CYMRU  AR  EU  6ALWEDIGAETH. 

Pris  Chwecheiniog  y Rhifyn. 

Aberteifi  : Argraffwyd  a Chyhoeddwyd  gan  J.  E.  James,  Swyddfa’r 
“Herald.”  Llundain  : T.  I.  Lemare,  Ivy-Lane. 


TYSTIOLAETHAÜ  Y WASG. 

Yn  y rhan  sydd  ger  ein  bron,  sef  y gyntaf,  traethir  ar  Wartheg — eu  cynyrch,  eu  porthiant, 
a’u  hiechyd,— y Llaethdy — y gwahanol  ddulliau  o wneyd  caws,  yn  nghyd  ag  aruryw  bethau  ereill 
cysylltiedig  a’r  fi'arm.  A barnu  oddiwrth  y rhan  gyntaf,  y mae  hwn  yn  debyg  o fod  yn  llyfr  tra 
defnyddiol  i amaethwyr  ein  gwlad,  ac  ar  y cyfrif  hwnw  yr  ydym  yn  ei  galonog  argymhell  i’w 
Bylw  a’u  cefnogaeth.— Yr  Herald  Cymraeg 

Yn  y llythyrau  hyn  y mae  ‘ Amaethydd ’ yn  cyfarwyddo  yr  amaethwyr  gyda  golwg  ar  drin 
tir  a magu  anifeiliaid.  Nid  oes  yr  un  gangen  wedi  ei  hesgeuluso  yn  fwy.  Amaethir  o oes  i oes 
yn  ol  yr  un  hen  drefn  heb  fawr  ymholiad  i natur  y tir,  a pha  ariniaeth  sydd  yn  oreu  iddo. 
Gwnelai  dynion  ieuaingc  yn  y wlad  yn  dda  iawn  i ddarllen  ac  astudio  y llyfr  hwn,  oblegid  cant 
lawer  o addysg  ac  hyfi'orddiant  ynddo.  Gobeithio  y caiff  y rhan  hon  dderbyniad,  fel  ag  i gefnogi 
yr  awdwr  i ddwyn  allan  y rhan  ddilynol. — Y Tyst  Cymreig. 

Gall  Llyfr  yn  fel  hwn  fod  o wasanaeth  gwerthfawr  i Amaethwyr  Cymru  wrth  drin  eu  tir,  a 
magu  eu  hanifeiliaid. — Y Dydd. 

Nis  gwyddom  am  un  galwedigaeth  a mwv  o angen  * Llawlyfr  ’ i’w  chyflawni  yn  briodol,  na’r 
alwedigaeth  amaethyddol ; a diau  y bydd  yn  dda  gan  amaethwyr  Cymru  gael  gafaei  yn  y llyfryn 
byohan  a gwir  ddefnyddiol  hwn.  Yr  ydym  yn  dymnno  iddo  gylchrediad  hel aeth.~ Cronicl 
Cymru. 

Nid  oes  un  amheuaeth  genym  nad  all  y llythyrau  hyn  wneyd  llawer  o les  i amaethwyr  Cymru. 
Y maent  yn  trafod  pyngciau  ag  sydd  yn  dal  perthynas  agos  ag  amgvlchiadau  pob  amaetbwr — 
pyngcian  nas  gall  eu  hesgt  uluso  heb  fod  * mewn  perygl,’  fel  y dywed  yr  awdwr,  • o gael  ei 
wthio  o’r  neilldu,  a’i  adael  gan  ei  gymydogion  mwy  ymoiyngar  a llygad-agored  ar  ol  gwelliantau 
yr  oes,  y rhai  8'  dd  yn  eredu  yn  ymarferol  mai  “ mewn  gwybodaeth  y mae  nerth.”  ’ Cynwysant 
amryw  o bethau  newyddion  yn  nghylch  y dull  a’r  modd  i drin  llaeth,  gwneyd  ymenyn,  caws,  magu 
gwartheg,  defaid,  moch,  dof-ednod,  a chodi  gwahanol  gnydau,  &c.;  a gallwn  chanegu  fod  yr 
amaethwyr  goreu  yn  rhoddi  cymeradwyaeth  uchel  iddynt.  Nid  oes  genym  ond  gobeithio  y cant 
sylw  belaeth,  darlleniad  manwl,  a derbyniad  gwresog  gan  amaethwyr  y Dywysogaeth. — Barter  ac 
Amserau  Cymru . 


Dylai  pawb  ag  sydd  yn  berchen  Gwartheg,  Ceffylau,  Defaid,  Moch,  a Lof  ednod,  feddu  y 
Llythyrau  hyn.  Y maent  yn  dwyn  argraff  o ymbrawf  belaeth,  a chydnabyddiaeth  ymarferol  o 
bethau  perthynol  i’r  fferm. 

Erfynia  y Cyhoeddwr  yn  barchus  am  gefnogaeth  i’r  Gwaith  gan  y rhai  hyray  a deimlant  ddydd- 
ordeb  mewn  amaethyddiaeth.  Bydd  iddo  gynwys  llawer  o hyfi'orddiant  defnyddiol  i’r  Amaethwr 
Cymreig,  na  bu  erioed  o’r  blaen  o fewn  ei  gyrhaedd,  yn  nghyd  a Ghyflawnder  o wybodaetk  ymar- 
ferol wedi  ei  chasglu  oddiwrth  rai  profiadol  yn  y gelfyddyd 

Cyflawnai  Tirfeddianwyr  wasanaeth  elwgar  iddynt  eu  hunain  a’u  deiliadon,  pe  y gwasgarent  y 
Llythyrau  hyn  yn  dda,  gan  y cyferf/dd  pob  gwasanaethydd  amaethyddol  ag  y mae  a fyno  a’r 
fferm,  yr  ani'eiliaid,  y cynyrch,  &c.,  a llawer  o wybodaeth  ac  hyfi'orddiant  ynddynt.  Cyfranant 

E*yn  lawer  o wybodaeth  werthfawr,  ac  hyfi'orddiant  ymarferol,  i’r  morwynion  ag  y mae  golal  y 
laeth,  yr  ymenyn,  y Caws,  magu  Lloi  a Dof-ednod,  &c.,  yn  orphwysedig  arnynt. 

Caiff  y neb  a roddo  ei  enw  am  12  copi,  2 am  ei  drafferth,  neu  25  o gopiau  am  10s.  6c. 

Bydded  i bawb  ag  sydd  yn  dymuno  cael  y lly  fr,  anfon  ei  enw  yn  ddioed  i Swyddfa  yr  Herald , 
Aberteifi. 


NOW  PUBLISHING 

THE  FIRST  SERIES  OF  LETTERS  TO  WELSH  FARMERS 

ON  THE  PRACTICE  OF  THEIR  ART, 

Price  Sixpence  each  Part. 

Every  person  who  possesses  Cattle,  Horses,  Sheep,  Pigs,  or  Poultry,  should  possess  these 
Letters.  They  bear  tne  stamp  of  wide  experience  and  a practical  acquaintance  with  matters 
belonging  to  the  farm. 

The  publisher  respectfully  solicits  the  patronage  of  those  interested  in  agriculture  generally  to 
the  work.  Jt  will  contain  amass  of  useful  information  to  Welsh  Farmers  never  before  put 
within  their  reach,  together  with  a store  of  practical  knowledge  gathered  from  those  experienced 
in  the  art. 

Laod.ords  would  do  good  service  to  themselves  and  their  tenants  by  widely  diffusing  these 
Letters,  as  every  farm  servant  having  aught  to  do  with  the  Farm,  or  Farm  Stock,  Crop,  &c.,  will 
find  much  information  and  guidance  in  them.  The  servant  maid  having  the  care  of  the  Milk, 
Butter,  Cheese,  Rearing  of  Calves,  Poultry,  &c.,  will  find  invaluable  knowledge  and  practical 
instruction  in  these  letters. 

Persons  subscribing  for  12  copies  will  have  2 copies  for  their  trouble,  or  25  copies  for  10s.  6d. 

Subscribers  will  please  send  their  names  to  the  Ofiice  of  the  Herald , Cardigan. 


ANCIENT  WELSH  POETRY. — Evans’s  Specimens  of  the  Poetry  of  the 
Ancient  Welsh  Bards  is  one  of  the  most  learned  works  of  its  kind.  The  first 
edition  was  published  about  100  years  ago.  ■ The  present  edition  is  a careful 
reprint,  with  an  Essay  on  the  Feudal  System  by  John  Jenkins,  Esq.  A copy 
will  be  sent  post  free  for  7s.  in  stamps. 

HIS  HONOUR  JUDGE  JOHNES’S  ESSAY  ON  THE  CAUSES  WHICH 
have  led  to  Dissent  from  the  Established  Church  in  the  Principality  of  Wales. 
— A Reprint  of  this  valuable  and  erudite  volume  is  now,  by  the  kind  permission 
of  the  author,  in  preparation,  and  copies  will  be  sent  free  to  subscribers,  when 
ready,  for  7s. 

TWM  SHON  CATTI  (Alias  Thomas  Jones,  Esq.,  of  Tregaron),  a Wild 
Wag  of  Wales. — A full  account  of  his  comical  vagaries,  by  the  late  T.  J. 
Pritchard,  is  now  publishing,  to  be  completed  in  5 parts  at  6d.  each,  the  whole 
of  which  will  be  sent  to  subscribers  as  they  are  printed  for  35  penny  stamps. 

PRYSES’S  HANDBOOK  TO  THE  BRECONSHIRE  & RADNORSHIRE 
MINERAL  SPRINGS.  Price,  in  cloth,  2s.  6d. 

PRYSE’S  SCRAP  BOOK  OF  CAMBRIAN  PROSE  AND  POETRY.— 
Post  free  for  13  penny  stamps. 

HAMER’S  HISTORY  OF  THE  CHARTIST  RIOTS  AT  LLANIDLOES. 
Post  free  for  7 penny  stamps. 

TO  ADVERTISERS  IN  CENTRAL  WALES.— John  Pryse,  Printer,  &c., 
Llanidloes,  begs  to  inform  Advertisers  that  the  Llanidloes  Telegraph  and 
Advertiser,  Established  in  1859,  is  Published  every  Saturday;  and  the 
Radnorshire  Observer  & Central  Wales  Advertiser,  every  Wednesday. 
An  interesting  selection  of  Local  and  Railway  Intelligence  is  given  in  each 
Sheet,  which  are  sold  at  One  Halfpenny  each. 

PRYSE’S  CATALOGUE  OF  WELSH  BOOKS  & WORKS  RELATING 
TO  WALES,  may  be  had  free  per  post,  by  sending  a penny  stamp  to  John 
Pryse,  Printer,  &c.,  Llanidloes. 

GORCHESTION  A CHAMPAU  DIFYRUS  YR  ENWOG  TWM  SHON 
CATTI. — I’w  gyhoeddi  mewn  5 o ranau  6c.  yr  un.  Anfonir  yr  oil  fel  y deuant 
allan  yn  rhydd  trwy’r  post,  i drigle  pob  tanysgrifiwr  ond  anfon  35  o stamps 
ceiniog  at  John  Pryse,  Argraffydd,  Llanidloes. 

GWELEDIGAETHAU  Y BARDD  CWSG.— Gan  Ellis  Wynne,  gyda  Rhag- 
draith  a Hanes  Bywyd  yr  Awdwr  gan  David  Lewis  Pughe  a Rhys  Gwesyn 
Jones. — “Mae  yn  sicr  o ddenu  y darllenydd  mwyaf  carbwl,  a ymaflo  ynddo, 
i’w  ddarllen  i’r  pen ; a phe  deuai  yr  argraffiad  hwn  yn  ffordd  amryw  a adwaen- 
om  o ysgolheigion  penaf  Cymru,  gwyddom  yn  dda  nad  allent  oddef  y brofedig- 
aeth,  er  fe  allai  am  y degfed  tro,  o ddarllen  y Bardd  Cwsg  drosto  drachefn.” — 

Y Traethodydd.  Anfonir  y llyfr  yn  rhad  trwy  y post  am  saith  o stamps 
ceiniog  ond  anfon  at  John  Pryse,  Argraffydd,  Llanidloes. 

ANTHEMAU  MILLS  (2g.  yr  un).— “Duw  Sydd  Noddfa,”  a “Ai  Gwir 
Yw.”  Anfonir  12  copi  am  18  o stamps  ceiniog  ond  anfon  at  John  Pryse, 
Argraffydd,  Llanidloes. 

Pris  6c. , yn  Gymraeg  neu  yn  Saesoneg, 

CARU,  PRIODI,  A BYW. — Gan  y Parch.  Rhys  Gwesyn  Jones. — “Dylai 
ledaenu  yn  ddegau  o filoedd  yn  mhlith  ieuengctyd  ein  gwlad ; ac  yn  sicr  fe 
fyddai  ei  darllen  a’i  hystyried  yn  fendith  i filoedd  o briodasau  yn  ein  mysg. 
Byddai  yn  anhawdd  i chwecheiniog  gael  ei  rhoddi  allan  i well  pwrpas  nag  i 
sicrhau  meddiant  o’r  ddarlith  hen  i deuluoedd  ein  gwlad  yn  gyffredinol.  ” — 

Y Traethodydd.  Anfonir  copi  o’r  llyfr  yn  rhad  trwy’r  post  ond  anfon  7 stamp 
ceiniog  i John  Pryse,  Argraffydd,  Llanidloes. 

DRYCH  Y PRIF  OESOEDD  (pris  mewn  lliain  2s.  6d.,  yn  rhad  trwy’r 
post  am  33  stamp  ceiniog),  yn  Ddwy  Ran.  Rhan  I . sy’n  traethu  am  hen  Ach 
y Cymry,  o ba  le  y daethant  allun ; y rhyfeddodau  a fu  rhyngddynt  a’r  Rhu- 
feinwyr,  y Brithwyr,  a’r  Saeson,  a’u  Moesau  cyn  troi  yn  Gristionogion.  Rhan 
II.  sy’n  traethu  am  Bregethiad  a Chynydd  yr  Efengyl  yn  Mhrydain,  Athraw- 
iaeth  y Brif  Eglwys  a Moesau  y Prif  Gristionogion.  Gan  y Parch.  Theophilus 
Evans.  Argraffiad  newydd  o’r  testyn  fel  y cyhoeddwyd  ef  gan  yr  Awdwr,  1740. 
John  Pryse,  Argraffydd,  Llanidloes. 

$©*  Anfonir  Rhestr  Helaeth  o Lyfrau  ereill  ond  anfon  at  John  Pryse, 
Swyddfa’r  Telega  aph , Llanidloes. 


